L  I  E>  RAR.Y 
OF  THE 
UNIYLRSITY 
Or  ILLINOIS 

225.55 
B47WE 
1901 


I 


HARGLWYDD  A'N  IIIACHAWDWR 

lEöU  GEIST. 

  *  ~ 

Nìil  oes  arnaf  ffyìinlydd  o  efengyl  Gnst:^  oÌJÌefiid  fjalln  Diiir  yw  hi  er 
iachawdirriaêth^  i  doò-  ùn  a'r  sydd  yn  credu.    Rbiif.  i.  10. 


^îiîndain : 

Y  BIBL  GYMDEITHAS   FEYTA^AIDD  A  THRAMOR, 

A  sefí/dlicì/d  yn  Llundain  ìjn  y  Fhcyddyn  180-4; 

146/  QUEEN    yiCTORÍA  STREET. 

ARGRAPHEDIG   GAN    EYRE    A   SPOTT 1 S  WOODE, 
Ai-gruphwjr  i  Arddoi\'lioocaf  rawrhydi  y  Breuhiu. 


ENWAU  A  THREFN 

LLYFRAU  Y  TESTAMENT  NEWYDD, 

A 

RHIFEDI  PENNODAU  POB  LLYFR. 


Pen. 

8ANT  MATTHEW  .  .  .  . 

28 

Epistolau  Sant  Paul 

16 

.  .  .  .  6 

24 

II.  At  Timothëus     .  . 

  4 

21 

.  ,  .  .  8 

28 

.  .  .  .  1 

Epistolau  Sant  Paul 

....  18 

16 

16 

.  .  .  .  6 

13 

Epistol  I.  Petr  ..... 

.  .  .  .  6 

6 

.  .  .  .  8 

6 

.  .  .  .  6 

4 

.  .  .  .  1 

4 

.  .  .  .  1 

5 

.  .  .  .  1 

II.  At  y  Tliessaloniaid  . 

.  .  .  8 

.  ...  22 

^^lME        YR  EFENGYL 

SANT  MATTHEW. 


PENNOD  I. 

1  Achan  Grisi  o  Ahraham  i  Joseph.  18  Ei 
genhedlu  ef  o  V  Yspryd  Glân^  a  *t  eni  o 
Fair  forwyny  wedi  ei  dyweddío  hi  â  Joseph, 
19  Yr  angel  yn  hoddloni  eam'^yhm  feddyUau 
Jasephf  ae  yn  dehongli  enwau  Crist. 

T  LYFR  *cenhedliad  lesu 
Lá  Grîst,  fab  Dafydd,  fab 
Abrahain.  •     3. 23. 

2  ^Abraham  a  genhedlodd 
Isaac ;  ac  'lsaac  a  genhedlodd 
Jacob ;  a  ^Jacob  a  genhedlodd 
Judas  a'i  frodyr ; 

•»  Gen.  21.  2,  8.      •  Gen.  25.  26.      ^  Gen.  29.  35. 

3  A  •Judas  a  genhedlodd  Pha- 
res  a  Zara  o  Thamar ;  a  '  Pha- 
res  a  genhedlodd  Esrom ;  ac 
Esrom  a  genhedlodd  Aram  ; 

•Qen.S8.27.      'Ruthl  18.    1  Chron.  2.  5,  9.  &c. 

4  Ac  Aram  a  genhedlodd  A- 
minadab ;  ac  Ammadab  a  gen- 
hedlodd  Naasson;  a  Naasson 
a  genhedlodd  Salmon  ; 

5  A  Salmon  a  genhedlodd 
Booz  o  Rachab ;  a  Booz  a  gen- 
hedlodd  Obed  o  Ruth ;  ac 
Obed  a  genhedlodd  Jesse; 

6  A  Jesse  a  genhedlodd  Da- 
fydd  frenhîn ;  a  **Dafydd  fren- 
hin  a  genhedlodd  Solomon  o'r 
hon  afiiasai  icraig  Urîas ; 

8  1  Sam.  16. 1.  a  17. 12.      ^2  iSam.  12.  24. 


7  A  ^Solomon  a  genhedlodd 
Roboam ;  a  Roboam  a  gen- 
hedlodd  Abîa ;  ac  Abîa  a  gen- 
hedlodd  Asa ;     '  i  chron.  3. 10.  &c. 

8  Ac  Asa  a  genhedlodd  Josa- 
phat ;  a  Josaphat  a  genhedlodd 
Joram  ;  a  Joram  a  genhedl- 
odd  Ozîas ; 

9  Ac  Ozîas  a  genhedlodd  Jo- 
atham;  a  Joatham  a  geiìhedl- 
odd  Achaz;  ac  Achaz  a  gen- 
hedlodd  Ezecías; 

10  Ac  ''Ezecías  a  genhedlodd 
Manasses ;  a  Manasses  a  gen- 
hedlodd  Amon ;  ac  Amon  a 
genhedlodd  J osías ; 

»2Bren.  20.  21.     l  Chron.  3.  13. 

11  A  Josîas  a  genhedlodd 
'Jechonías  a'i  frodyr,  jng- 
hylch  amser  y  symmudiad  i 
Babilon  :        '  i  chron.  3. 16. 17. 

12  Ac  wedi  y  symniudiad  i 
Babilon,  Jechonîas  a  genhedl- 
odd  Salathiel ;  a  Salathiel  a 
genhedlodd  Zorobabel ; 

13  A  Zorobabel  a  genhedlodd 
Abîud;  ac  Abíud  a  genhedl- 
odd  Eü'acim ;  ac  Ehacim  a 
genhedlodd  Azor; 

14  Ac  Azor  a  genhedlodd  Sa- 
doc;  a  Sadoc  a  genhedlodd 


720639 


A  2 


Cenhedliad,  a  S.  MATT 

Achim  ;  ac  Achîm  a  genhedl- 
odd  Ehud ; 

15  Ac  Ehud  a  genhedlodd  E- 
leazar;  ac  Eleazar  a  genhedl- 
odd  Matthan;  a  Matthan  a 
genhedlodd  Jacob ; 

16  A  Jacob  a  genhedlodd 
Joseph,  gwr  Mair,  o  'r  hon  y 
ganed  lesu,  yr  hwn  a  elwir 
Crist. 

17  Felly  yr  hoU  genhedlaeth- 
au  o  Abraham  hyd  Dafydd, 
sydd  bedair  cenhedlaeth  ar 
ddeg;  ac  o  Dafydd  hyd  y 
symmudiad  1  Babilon,  pedair 
cenhedlaeth  ar  ddeg;  ac  o'r 
symmudiad  i  Babilon  hyd 
Grist,  pedair  cenhedlaeth  ar 
ddeg. 

18  ir  A  genedigaeth  yr  lesu 
Grist  oedd  fel  hyn  :  Wedi  dy- 
weddîo  Mair  ei  fam  ef  â  Jo- 
seph,  cyn  eu  dyfod  hwy  yng- 
hyd,  hi  a  gafwyd  yn  feichiog 
"  o  'r  Yspryd  Glân. 

Luc  1.  27.        Luc  1.  35. 

19  A  Joseph  ei  gwr  hi,  gan  ei 
fod  yn  gyfìawn,  ac  heb  chwen- 
nych  'ei  gwneuthur  hi  yn 
siampl,  a  ewyllysiodd  ei  rhoi 
hi  ymaith  yn  ddirgel.  'Deut  M  i 

2Ô  Ac  efe  yn  meddwl  y  peth- 
au  hyn,  wele,  angel  yr  Ar- 
glwydd  a  jinddangosodd  iddo 
mewn  breuddwyd,  gan  ddy- 
wedyd,  Joseph,  mab  Dafydd, 
nac  oiha  gymmeryd  Mair  dy 


HEW,  11.       geneâìgaeth  OHst. 

j  wraig :  oblegid  yr  hyn  a  t  gen- 
hedlwyd  ynddi  sydd  o  'r  Ys- 
I  pryd  Glân.  ♦  or.  gaed. 

21  ''A  hi  a  esgor  ar  fab,  a  thi 
a  elwi  ei  enw  ef  lESU :  obleg- 
id  'efe  a  wared  ei  bobl  oddi 
wrth  eu  pechodau. 

f  Luc  1.  81.      «  Act.  4. 12. 

22  (A  hyn  oll  a  wnaethpwyd, 
fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  gan  yr  Arglwydd  trwy 
y  prophwyd,  gan  ddywedyd, 

23 '  Wele,morwyn  a  fydd  toich- 
iog,  ac  a  esgor  ar  fab ;  a  II  hwy 
a  alwant  ei  enw  ef  Emmanuel ; 
yr  hyn  o  'i  gyfieithu  y w,  Duw 

gyd  â  nÌ.)    'Es.  T.M.  INeu,ffdtwVe«enw<^. 

24  A  Joseph,  pan  ddeffroes  o 
gwsg,  a  wnaeth  megis  y  gor- 
chymynasai  angel  yr  Arglwydd 
iddo,   ac   a  gymmerodd  ei 


wraig: 

25  Ac  nîd  adnabu  efe  hi  hyd 
oni  esgorodd  hî  ar  'eî  mab 
cyntaf-anedig,  A  galwodd  eî 
enw  ef  lESU,      'Exod  is.2. 

PENNOD  IL 

Y  Bedwaredd  Flwyddyü  cyn  y  Cyírif  cy- 
fifredin  a  elwir  Anno  Domini,  neu,  Blwyddyn 
yr  Arglwydd.— 1  Y  doeihion  yn  eael  eu  cyf- 
arwyddo  at  Grisi  trwy  weinidogaeth  seren  : 
U  yn  ei  addoli  c/,  ac  yn  cyflwyw)  eu  han- 
rhegion.  14  Joaejph  yn  ffai  »V  Aipht,  efe, 
aV  lesu  aH  fam.  16  llerod  yn  lladd  y 
pUnt ;  20  ac  yn  marw.  23  Dwyn  Crisi  yn 
ei  ol  i  Galilea  i  Natareih. 

C  '^wedi  geni  yr  lesn  yn 
Bethlehem  Judea,  yn 


A 


•  Luc  2.  6,  7. 


Ydoethionyn  8.  MATT 

nyddiau  Herod  frenhîii,  wele, 
doethion  a  ddaethant  o  'r 
dwyrain  i  Jerusaleni, 

2  Gan  ddywedyd,  Pa  le  y 
niae  yr  hwn  a  anwyd  yn  Fren- 
hin  yr  luddewon  ì  canys  gwel- 
soni  **eî  seren  ef  yn  y  dwyrain, 
a  daethom  i  'w  addoli  ef. 

Num.  24. 17. 

3  Ond  pan  glybu  Herod  fren- 
hîn,  efe  a  gyffröwyd,  a  hoU  Je- 
rusalem  gyd  âg  ef. 

4  A  chwedi  dwyn  ynghyd  yr 
hoU  'arch-offeiriaid  ac  ^ysgrif- 
enyddion  y  bobl,  efe  a  ymofyn- 
odd  â  hwynt  pa  le  y  genid  Grist. 

«  2  Chron.  36.  14.      *  2  Chron.  94. 13. 

6  A  hwy  a  ddy  wedasant  wrtho, 
Yn  Bethlehem  Judea:  canys 
felly  yr  ysgrifenwyd  trwy  y 
prophwyd ; 

6  A  •  thithau,  Bethlehem,  tir 
Juda,  nid  Ueiaf  wyt  ym  mhlith 
ty  wysogion  Juda :  canys  o  hon- 
ot  ti  y  daw  Tywysog,  yr  hwn 
a  fugeilia  fy  mhobl  Israel. 

•  Mjc.  5.  2.    loan  7.  42. 

7  Yna  Herod,  wedi  galw  y 
doethîon  yn  ddirgel,  a  'u  hol- 
odd  hwynt  yn  fanwl  am  yr  am- 
ser  yr  yniddangosasai  y  seren. 

8  Ac  wedi  eu  danfon  hwy  i 
Bethlehem,  efe  a  ddywedodd, 
Ewch,  ac  yiuofynwch  yn  fanwl 
am  y  mab  bychan;  a  phan 
gaffoch  ef,  mynegwch  i  mi,  fel 
y  gallwyf  tìnnau  ddyfod  a  1 
addoli  ef. 


lEW,  II.  ei  addoli  ej. 

9  ílwythau,  wedî  clywod  y 
brenhin,  a  aetlumt ;  ac  wele, 
y  seren  a  welsent  yn  y  dwyr- 
ain  a  aeth  o  'u  blaen  liwy, 
hyd  oni  ddaoth  hi  a  sefyll 
goruwch  y  lle  yr  ocdd  y  riiab 
bychan. 

10  A  phan  welsant  y  seren, 
llawenychasant  â  llawenydd 
niawr  dros  ben. 

11 1Í  A  phan  ddaethaut  i  'r  tŷ, 
'  hwy  a  II  welsant  y  mab  bychan 
gyd  â  Mair  ei  fam;  a  hwy  a 
syrthiasant  i  lawr,  ac  a'i  hadd- 
olasant  ef:  ac  wedi  agor^d 
eu  trysorau,  a  offrymmasant 
iddo  anrhegion ;  aur,  a  thus, 
a  myrr.    '  rs.  72. 10.  Eì.  eo.  6.    1  ooMtaiú. 

12  Ac  wedi  eu  rhybuddio  hwy 
gan  Dduw  trwy  freuddwyd,  na 
ddychwelent  at  Herod,  hwy  a 
aethant  drachefii  i  'w  gwlad  ar 
hyd  ffordd  arall. 

13  Ac  wedi  iddynt  ymadaw, 
wele  angel  yr  Arglwydd  yn 
ymddangos  i  Joseph  mewn 
breuddwyd,  gan  ddywedyd, 
Cyfod,  cymmer  y  mab  bychan 
a  i  fam,  a  ffo  i 'r  Aipht,  a 
bydd  yiio  hyd  oni  ddywedwyf 
i  ti :  canys  ceisio  a  wna  Herod 
y  mab  bychan  i'w  ddifetha  ef. 

14  Ac  yntau  pan  gyfododd,  a 
I  gymmerth  y  mab  bychan  a  \ 

fam  o  hyd  nos,  ac  a  giliodd 
i'r  Aipht ; 
i    15  Ac  a  fu  yno  hyd  farwol- 

A  3 


Lladdyplant  S.  MATT 

aetli  Hoi  od  :  fel  y  cyflawnid  yr 
hyn  a  ddywedwyd  gan  yr  Ar- 
glwydd  trwy  y  prophwyd,  gan 
ddywedyd,  ^  O  'r  Aipht  y  gelw- 
aîs  fy  mab.  «  hos.  n.  i. 

16  T  Yna  Herod,  pan  weles 
ei  siommi  gan  y  doethion,  a 
flFrommodd  yn  aruthr,  ac  a 
ddanfonodd,  ac  a  laddodd  yr 
hoU  fechgyn  oedd  yn  Bethle- 
hem,  ac  yn  ei  holl  gyffiniau, 
o  ddwyflwydd  oed  a  than  hyn- 
ny,  wrth  yr  amser  yr  ymofyn- 
asai  efe  yn  fanwl  â  'r  doethion. 

Ÿl  Yna  y  cyflawnwyd  yr  hyn 
a  ddywedasid  gan  ^'Jeremîas  y 
prophwyd,  gan  ddywedyd, 

h  Jer.  31. 16. 

18  Llef  a  glybuwyd  yn  Rama, 
galar,  ac  wylofain,  ac  ochain 
mawr,  Rachel  yn  wylo  am  ei 
phlant;  ac  ni  fynnai  ei  chys- 
uro,  am  nad  oeddynt. 

19  ir  Ond  wedi  marw  Herod, 
wele  angel  yr  Arglwydd  mewn 
breuddwyd  yn  ymddangos  î 
Joseph  yn  yr  Aipht, 

20  Gan  ddywedyd,  Cyfod,  a 
chymmer  y  mab  bychan  a  'i 
fam,  a  dos  i  dir  Israel :  canys 
y  rhai  oedd  yn  ceisio  einioes 
y  mab  bychan  a  fuant  feirw. 

21  Ac  wedi  eî  gyfodi,  efe  a 
gymmerth  y  mab  bychan  a1 
fam,  ac  a  ddaeth  i  dir  Israel. 

22  Eithr  pan  glybu  efe  fod 
Archelaus  yn  teyrnasu  ar  Ju- 


tEW,  111.    loan  yn  ymddangos^ 

dea  yn  Ue  ei  dad  Herod,  efe 
a  ofnodd  fyned  yno.  Ac  wedi 
ei  rybuddio  gan  Dduw  mewn 
breuddwyd,  efe  a  giliodd  4 
barthau  Galilea.  »Pen.3.i3. 

23  A  phan  ddaeth,  efe  a  drig- 
odd  mewn  dinas  a  elwid  Na- 
zareth :  fel  y  cyflawnid  ^yr  hyn 
a  ddywedasid  trwy  y  pro- 
phwydi,  Y  gelwid  ef  yn  Na- 

Zaread.         *  Bam.  13.  5.   1  Sam.  1. 11. 

PENNOD  III. 

Anno  Domini  26. — 1  Pregeth  loan^  aH  swyddy 
a  H  fucheddy  a  't  fedydd  ;  7  y  mae  yn  ceryddu 
y  Phariseaid,  13  ac  yn  hedyddio  Crièt  yn  yr 
lorddonen. 

AC  yn  y  dyddiau  hynny  y 
.  daeth  *Ioan  Fedyddiwr, 
gan  bregethu  yn  niffaethwch 

Judea,  •  Marc  1.  4.    Luc  3.  2. 

2  A  dywedyd,  Edifarhêwch : 
canys  nesaodd  teyrnas  nefoedd. 

3  Oblegid  hwn  yw  efe  yr  hwn 
y  dywedwyd  am  dano  gan 
Esaias  y  prophwyd,  gan  ddy- 
wedyd,  ^'Llef  un  yn  Uefain 
yn  y  difiaethwch,  Parottôwch 
ffbrdd  yr  Arglw  ydd ;  gwnewch 
yn  uniawn  ei  Iwybrau  ef. 

^  Es.  40.  3.   Marc  1.  3.   Luc  3.  4.  loan  1.  23. 

4  Ar  'loan  hwnnw  oedd  a'î 
ddillad  o  flew  camel,  a  gwregys 
o  groen  ynghylch  ei  Iwynau  : 
a'i  fwyd  oedd  locustiaid  a  mêl 
gwỳllt. 

«  Marc  1.  6.   Edrych  2  Bren.  1.  8.   Zech.  13.  4. 

5  ^Yna  yr  aeth  allan  atto  ef 

^  Maro  1.  5. 


yn  pregethu^  ac 


S.  MATTHEW,  III.       yn  bedyddio  Crist 


Jenisalem,  a  holl  Judea,  a 'r 
holl  wlad  o  amgylch  yr  lor- 
ddonen : 

6  A  hwy  a  fedyddiwyd  gan- 
ddo  ef  yn  yr  lorddonen,  '  gan 
gyffbsu  eu  pechodau. 

•  Act  19.  4, 18. 

7  1Í  A  phan  welodd  efe  lawer 
o'r  Phariseaid  ac  o'r  Sadu- 
ceaid  yn  dyfod  i'w  fedydd  ef, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt  hwy, 
'O  genhedlaeth  gwiberod,  pwy 
a  'ch  rhag-rybuddiodd  i  tíbi 
rhag  *  y  llîd  a  fydd  ?     r  Pen.  12. 34. 

a  23.  33.    Luc  3.  7.       «  Rliuf.  5. 9.     1  Theas.  1. 10. 

8  Dygwch  gan  hynny  ífrwyth- 
au  addas  i  edifeirwch. 

9  Ac  na  feddyliwch  ddywed- 
yd  ynoch  eich  hunain,  ^  Y  mae 
gennym  ni  Abraham  yn  dad  i 
ni  :  canys  yr  ydwyf  yn  dywed- 
yd  i  chwi,  y  dichon  Duw,  îe, 
o'r  meini  hyn,  gyfodi  plant  î 
Abraham.      »>ioan8.33,39.  Act.13.26. 

10  Ac  yr  awrhon  hefyd  y 
mae  y  fwyell  wedi  ei  gosod  ar 
wreiddyny  prennau:  'pob  pren 
gan  hynny  yr  hwn  nid  yw  yn 
dwyn  ffrwyth  da,  a  dorrir  i 
lawr,  ac  a  deflir  yn  tân. 

»  Pen.  7. 19.    loan  15.  6. 

11  ^  Myfi  yn  ddîau  ydwyf  yn 
eich  bedyddio  chwi  â  dwfr  i 
edifeirwch :  eithr  yr  hwn  sydd 
yn  dyfod  ar  fy  ol  i,  sydd  gryf- 
ach  na  myfi,  yr  hwn  nid  ydwyf 

*  Marc  1.  8.     Luc  3.  16.     loan  1.  15,  26.     Act.  1.  5. 
all.  16.  a  19. 4. 


deilwng  î  ddwyn  oi  csgidiau  : 
*  efe  a  'cli  })edyddia  chwi  â  'r 
Yspryd  Glân,  ac  d  thaii. 

»  Es.  4.  4.     Mal.  3.  2. 

12  Yr  hwn  y  mae  ei  wyTilyll 
yn  ei  law,  ac  efe  a  Iwyr-lanha 
ei  lawr-dyrnu,  ac  a  gasgl  ei 
wenith  i'w  ysgubor  ;  eithr  yr 
us  a  lysg  efe  â  thân  anniffodd- 
adwy. 

13  lí^Yna  y  daeth  yr  lesu  o 
Galilea  i'r  lorddonen  at  loan, 
i  'w  fedyddio  ganddo. 

mMarcl.  9.  Luc  3.  21. 

14  Eithr  loan  a  warafimodd 
iddo  ef,  gan  ddywedyd,  Y  mae 
arnaf  fi  eisieu  fy  medyddio 
gennyt  ti,  ac  a  ddeui  di  attaf 
fi? 

15  Ond  yr  lesu  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd  ẁrtho  ef,  Gâd  yr 
awrhon ;  canys  fel  hyn  y  mae 
yn  weddus  i  ni  gyflawni  pob 
cyfiawnder.  Yna  efe  a  adaw- 
odd  iddo. 

16  A'r  lesu,  wedi  ei  fedyddio, 
a  aeth  yn  y  fan  i  fynu  o  r  dwfr : 
ac  wele,  y  nefoedd  a  agorwyd 
iddo,  ac  efe  a  welodd  "  Yspryd 
Duw  yn  disgyn  fel  colommen, 
ac  yn  dyfod  arno  ef. 

■  Ei.  11.  2.  Ä  42. 1.      loan  1.  32,  33. 

17  Ac  wele  '  lef  o  'r  nefoedd, 
yn  dy wedyd,  ^  Hwn  y w  fy  an- 
wyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm  bodd- 
lonwyd. 

0  loan  12.  28.      p  Ps.  2.  7.    Es.  42.  1.    Pen^  12.  IS.  a 
17.  5.  Luc  9.  35.  Eph.  1.  6.^(>)1.  1.  13.  2  Petr  1. 17. 


Ympryd  Crist, 


8.  MATTIIEW,  IV. 


a  'i  demtiad. 


PENNOD  rV. 

A.  P.  27. — 1  Ympryd  Crist,  a'i  demtiad.  11 
Yr  angelion  yn  gweini  iddo.  13  Efe  yn  trigo 
yn  Gapernaum,  \1  yn  dechreu  pregethu,  18 
yn  galw  Petr  ac  Andreas,  21  /agfo  ac  loan ; 
23  ac  yn  iachâu  yr  holl  gleijion. 

YNA  yr  *Iesu  a  arweiniwyd 
i  fynu  i'r  anialwch  gan  yr 
YsprydJ'w  demtio  gan  ddiafol. 

•  Marc  1. 12.   Luc  4.  1. 

2  Ac  wedi  iddo  ymprydio 
ddeugain  niwrnod  a  deugain 
nos,  ar  ol  hynny  efe  a  newyn- 
odd. 

3  A'r  temtiwr  pan  ddaeth  at- 
to,  a  ddywedodd,  Os  mab  Duw 
wy t  ti,  arch  i  'r  cerrig  hyn  fod 
yn  fara. 

4  Ac  yntau  a  attebodd  ac  a 
ddy wedodd,  Ysgrifenwyd,  ^'Nid 
trwy  fara  yn  unig  y  bydd  byw 
dyn,  ond  trwy  bòb  gair  a  ddaw 
allau  o  enau  Duw.  bDeut.s.s. 

5  Yna  y  cymmerth  diafol  ef 
i'r  Mdinas  sanctaidd,  ac  a'i  go- 
sododd  ef  ar  binacl  y  deml ; 

e  Neh.  11.  1.    Es.  48.  2.  Pen.  27.  58. 

6  Ac  a  ddywedodd  wrtho,  Os 
mab  Duw  wyt  ti,  bwrw  dy  hun 
i  lawr ;  caiiys  ysgrifenwyd,  ^  Y 
rhydd  efe  orchymyn  i'w  angel- 
ion  am  danat;  a  hwy  a'th  ddyg- 
ant  yn  eu  dwylaw,  rhag  taro  o 
honot  un  amser  dy  droed  wrth 
garreg.  p»-  ^i.  n. 

7  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Ysgrifenwyd  drachefn,  *  Na 
themtia  yr  Arglwydd  dy  Dduw. 

e  Deut.  6,  16. 


8  Trachefn  y  cymmerth  diafol 
ef  i  fynydd  tra  uchel,  ac  a 
ddangosodd  iddo  hoU  deymas- 
oedd  y  byd,  a'u  gogoniant ; 

9  Ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Hyn  oU  a  roddaf  î  ti,  os  syrthi 
i  lawr  a'm  haddoli  i. 

10  Yna  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Ymaîth,  Satan;  canys 
ysgrifenwyd,  'Yr  Arglwydd  dy 
Dduw  a  addoli,  ac  ef  yn  unig 
a  wasanaethi. 

f  Deut.  6. 18.  a  10.  20.   1  Sam.  7.  3. 

11  Yna  y  gadawodd  diafol  ef: 
ac  wele,  angelion  a  ddaethant, 
ac  a  weiniasant  iddo. 

12  1f  A  '  phan  glybu  yr  lesn 
draddodi  loan,  efe  a  aeth  i 
Galilea. 

<  ^íarc  1. 14.   Luc  8.  20.  a  4.  14,  31.    loan  4.  43. 

13  A  chan  ada  w  Nazareth,  efe 
a  aeth  ac  a  arhosodd  yn  Ca- 
pernaum,  yr  hon  sydd  wrth  y 
môr,  y 'nghyffîniau  Zabulon  a 
Nephthali : 

14  Fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a 
ddy wedwyd  trwy  Esaias  y  pro- 
phwyd,  gan  ddywedyd, 

15  '^Tir  Zabulon,  a  thir  Neph- 
thali,  wrth  ffordd  y  môr,  tu 
hwnt  i'r  lorddonen,  Galilea  y 
Cenhedloedd :  e».  9-  h  2. 

16  Y  bobl  oedd  yn  eistedd 
mewn  tywyllwch,a  welodd  oleu- 
ni  mawr ;  ac  i'r  rhai  a  eistedd- 
ent  ym  mro  a  chysgod  angau, 
y  cyíododd  goleuni  iddynt. 


Crist  yn  dechreu  8.  MATT 

17  1f  *0'r  pryd  hwnnw  y  de- 
chrenodd  yr  lesii  bregethn,  a 
dywedyd,  ^Edifarhêwch :  can- 
ys  nesaodd  teyrnas  nefoedd. 

»  Marc  1. 14.       *  Pen.  3.  2.  a  10.  7. 

18  1í  ^  A'r  lesn  yn  rhodio  wrth 
fôr  Galilea,  efe  a  ganfu  ddau 
frodyr,  Simon,  yr  hwn  ""a  elwir 
Potr,  ac  Andreas  ei  frawd,  yn 
bwrw  rhwyd  i  'r  môr ;  canys 
pysgodwyr  oeddynt : 

»  Marc  1. 16.   Luc  5.  2.      »  loan  1.  42. 

19  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Deuwch  ar  fy  ol  i,  a  mi 
a  ch  gwnaf  yn  bysgodwyr  dyn- 
ion. 

20  A  hwy  yn  y  fan,  gan  adael 
y  rhwydau,  a'i  canlynasant  ef. 

21  °Ac  wedi  myned  rhagddo 
oddi  yno,  efe  a  welodd  ddau 
frodyr  eraiU,  lago  fab  Zebe- 
dëus,  ac  loan  ei  frawd,  mewn 
llong  gyd  â  Zebedëus  eu  tad, 
yn  cyweirio  eu  rhwydau;  ac 
a'u  galwodd  hwy.      "  Marc  1. 19. 

22  Hwythau  yn  ebrwydd,  gan 
adael  y  Uong  a'u  tad,  a'i  can- 
lynasant  ef. 

23 II  A'r  lesu  a  aeth  o  amgylch 
hoU  Galilea,  °gan  ddysgu  yn  eu 
synagogau,  a  phregethu  efeng- 
yl  y  deyrnas,  a  iachâu  pob 
clefyd  a  phob  afiechyd  ym 
mhlith  y  bobl.        •  Pen.  9. 35. 

24  Ac  aeth  sôn  am  dano  ef 
trwy  holl  Syria  ;  a  hwy  a  ddyg- 
asant  atto  yr  holl  rai  drwg  eu 


JIEW,  V.  iyi^eydltu. 

hwyl,  a  'r  rhai  yr  oedd  amryw 
glefydau  a  chnofeydd  yn  eu 
dala,  a'r  rhai  cythreulig,  a'r 
rhai  lloerig,  a'r  sawl  oedd  a'r 
parlys  arnynt;  ac  efe  a'u  hiach- 
aodd  hwynt. 

25  ^A  thorfeydd  lawera'i  can- 
Iynasant  ef  o  Gaìilea,  a  Deca- 
polis,  a  Jerusalem,  a  Judea,  ac 
o'r  tu  hwnt  i'r  lorddonen. 

p  Marc  3.  7. 

PENNOD  V. 

A.  D.  31. — 1  Grist  yn  dechreu  ei  brefjeth  ar 
y  mynydd  ;  3  ac  yn  darujos  pwy  sydd  ddtd- 
wydd,  13  pioy  yw  halen  y  ddaear,  14  golc%p- 
ni  y  byd,  dinas  ar  fryn,  15  y  <jan\m/ü :  \1 
ei  ddyfod  ef  i  gyflawni  y  jyfraith.  21  Seíh 
yw  lladd,  27  a  godiìieba,  33  a  thyngu,  ÓS  Y 
mae  yn  annog  i  ddìoddef  cam,  43  t  garu,  ẅ, 
ein  gelynian,  48  oo  ♦  ymegmo  at  berffeiíh- 
rwydd. 

APHAN  welodd  yr  /esii  y 
tyrfaoedd,  efe  a  esg>Tiodd 
î'r  mynydd:  ac  wedi  iddo  eiô- 
tedd,  ei  ddisgyblion  a  ddaeth- 
ant  atto. 

2  Ac  efe  a  agorodd  ei  enau, 
ac  a'u  dysgodd  hwynt,  gan 
ddywedyd, 

3  •Gwỳn  eu  byd  y  tlodion  yn 
yr  yspryd:  canys  eiddynt  yw 
teyinas  nefoedd. 

•  Luc  6,  20.   Diar.  16.  19.  a  29.  23.   Es.  57.  15. 

4  ^Gwỳn  eu  byd  y  rhai  sydd 
yn  galaru:  canys  hwy  a  ddi- 

;  ddenir.        »»E8.  ei.  3.  luc6.  21. 

5  'Gwỳn  eu  byd  y  rhai  add- 
fwyn  :  canys  '^hwy  a  etifeddant 

I  y  ddaear.      •Pt.ẁ.  u.  «iBhuf.4.i«. 


Pregeth  Crist  S.  MATl 

6  Gwỳn  eu  byd  y  rhaî  sydd 
arnynt  newyn  a  syched  aiii 
gyfiawnder:  ^canys  hwy  a  ddi- 

Wellîr.  •  Ei.  65. 1.  a  65. 13. 

7  Gwỳn  eu  byd  y  rhaî  tru- 
garogion:  ^canys  hwy  a  gânt 
drugaredd. 

'  Pen.  6. 14.   Marc  11 .  25.   2  Tim.  1. 16.  lago  2.  13. 

8  ^Gwỳn  eu  byd  y  rhaî  pur  o 
galon:  canys  ^hwy  a  welant 

DduW.  8  Ps.  15.  2.  a  24.  4.  Heb.  12. 14. 

1  Cor.  13. 12.    1  loan  3.  2. 

9  Gwỳn  eu  byd  y  tangnef- 
eddwyr :  canys  hwy  a  elwir  yn 
blaut  i  Dduw. 

10  '  Gwỳn  eu  byd  y  rhai  a  er- 
lidir  o  achos  cyfiawnder :  canys 
eiddynt  yw  teymas  nefoedd. 

»2Tim.  2.12.    IPetrS.  14. 

11  ""Gwỳn  eich  byd  pan  y'ch 
gwaradwyddant,  ac  y'ch  erhd- 
iant,  ac  y  dywedant  bob  dryg- 
air  yn  eich  erbyn  er  fy  mwyn 
i,  a  hwy  yn  gelwyddog. 

*  Luc  6.  22.    1  Petr  4. 14. 

12  Byddwch  lawen  a  hyfryd : 
canys  mawr  yw  eich  gwobr  yn 
y  nefoedd :  oblegid  *  felly  yr 
erlidiasant  hwy  y  prophwydi  a 
fu  o'ch  blaen  chwi.  >Act.7.92. 

13  t  Chwi  yw  halen  y  ddaear : 
""eithr  o  diflasodd  yr  halen,  â 
pha  beth  yr  helltir  ef  ?  ni  thâl 
efe  mwy  ddim  ond  i'w  fwrw 
allan,  a  'i  sathru  gan  ddynîon. 

«  Marc  9.  50.    Luc  14.  34. 

14  Chwi  yw  goleuni  y  byd. 


HEW,  V.  ar  y  mynydd. 

Dinas  a  osodir  ar  fryn,  nî  ellir| 
ei  chuddio.  I 

15  Ac  ni  "  oleuant  ganwyll, 
a'i  dodi  dan  lestr,  ond  mewn 
canhwyllbren  ;  a  hi  a  oleua  i 
bawb  sydd  yn  y  tỳ. 

«Marc4.  21.  Luc  8. 16.  a  11.  33. 

16  Llewyrched  felly  eich  gol- 
euni  ger  bron  dynion,  ''fel  y 
gwelont  eich  gweithredoedd  da 
chwi,  ac  P  y  gogoneddont  eich 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd 

•  1  Petr  2. 12.      p  1  Cor.  14.  25. 

17  1í  Na  thybiwch  fy  nyfod 
dorri  y  gyfraith,  neu  y  pro- 
phwydi :  ni  ddeuthum  i  dorri, 
ond  i  gyflawni. 

18  Canys  yn  wir  meddaf 
chwi,    Hyd  onid  êl  y  nef  a  'i 
ddaear  heibio,  nid  â  un  îoc 
nac  un  tippyn   o  'r  gyfraitl 
heibio,  hyd  oni  chwblhâer  oll. 

q  Luc  16. 17. 

19  Twy  bynnag  gan  hynny  ö 
dorro  un  o  'r  gorchymynioB 
Ueiaf  hyn,  ac  a  ddysgo  i  ddyn 
ion  felly,  Ueiaf  y  gelwir  ef  yi 
nheyrnas  nefoedd:  ond  pwj 
bynnag  a  'u  gwnelo,  ac  a  't 
dysgo  i  eraill,  hwn  a  elwir  yi 
fawr  yn  nheyrnas  nefoedd. 

»  lago  2. 10. 

20  Canys  meddaf  i  chwi,  Oni 
bydd  eich  cyfiawnder  yn  hel- 
aethach  na  chyjiavmder  yr  ys- 
grifenyddion  a  'r  Pharîseaid, 
nid  ewch  i  mewn  i  deyrnas 
nefoedd. 


Am  ladd,  S.  MATT 

21 1Í  Clywsoch  ddywedyd  llgaii 
y  rhai  gynt, '  Na  ladd  ;  a  phwy 
bynnag  a  laddo,  euog  fydd  o 

farn  :    «  Neu.  v)tOi.   •  Exod.  20. 13.  Deut.  5. 17. 

22  Eithr  yr  ydwyf  fi  yn  dy- 
wedyd  i  chwi,  Tob  un  a  ddigio 
wrth  ei  frawd  heb  ystyr,  a  fydd 
euog  o  fam  :  a  phwy  bynnag  a 
ddywedo  wrth  ei  frawd,  Raca, 
a  fydd  euog  o  gynghor :  a  phwy 
bynnag  a  ddywedo,  O  ynfyd,  a 
I  fydd  euog  o  dân  uffern. 

;  1 1  loan  3. 15. 

I  23  Gan  hynny,  os  dygi  dy 
[rodd  i 'r  allor,  ac  yno  dyfod 
|î  'th  gôf  fod  gan  dy  frawd 
|ddini  yn  dy  erbyn ; 

24  Gâd  yno  dy  rodd  ger  bron 
yr  allor,  a  "dos  ymaith:  yn 
gyntaf  cymmoder  di  â'th  frawd, 
ac  yna  tyred  ac  offrwm  dy  rodd. 

•  Job  42.  8.    Pen.  18. 19.    1  Tim.  2.  8.    1  Petr  3.  7. 

25  '  Cyttuna  â  'th  wrthwyn- 
ebwr  ar  frys,  ^tra  fyddech  ar 
y  ffordd  gyd  âg  ef;  rhag  un 
amser  i  'th  wrthwynebwr  dy 
roddi  di  yn  Uaw  y  barnwr,  ac 
i'r  barnwr  dy  roddi  at  y  swydd- 
og,  a'th  daflu  y'ngharchar. 

«  Luc  12.  58.      y  Pb.  32.  6.   Eb.  55.  6. 

26  Yn  wir  meddaf  i  ti,  Ni 
ddeui  di  allan  oddi  yno,  hyd 
oni  thalech  y  ffyrling  eithaf. 

27  11  Clywsoch  ddywedyd  gan 
y  rhai  gynt,  'Na  wna  odineb ; 

■Exod.  20.14.    reut.  5. 18. 

!  28  Eithr  yr  ydwyf  ti  yn  dy wed- 
yd  i  chwi,  fod  pob  uu  a'r  sydd 


11  ^:W,  V.  godinebu,  <!^c. 

'yn  edrych  ar  wraig  i'w  chwon- 
nychn  hi,  wedi  gwneuthur  eis- 
oes  odineb  â  hi  yii  ei  galon. 

•  Job  31.  1. 

29  **Ac  os  dy  lygad  dohau  a'th 
rwystra,  'tyn  ef  allan,  a  thafl 
oddî  wrthyt :  canys  da  i  ti  gDlli 
un  o  'th  aelodau,  ac  na  thaüer 
dy  hoU  gorph  i  ufffern. 

b  Pen.  18.  8.  Marc  9.  43--47.       Edrych  peii.  19.  12. 
Rhuf.8.13.    lCor.  9.27.   Col.  3.  5. 

30  Ac  os  dy  law  ddehau  a'th 
rwystra,  torr  hi  ymaith,  a  thafl 
oddi  wrthyt :  canys  da  i  ti  goUi 
un  o  'th  aelodau,  ac  na  thafler 
dy  holl  gorph  i  uíFern. 

31  A  dywedwyd,  ^  Pwy  byn- 
nag  a  ollyngo  yniaith  ei  wraig, 
rhoed  iddi  lythyr  ysgar : 

*  Deut.  24.  1.  Edrych  pen.  19.  3,  &c.  Marc  10.  2.  &c. 

32  Ond  yr  ydwyf  fi  yn  dywed- 
yd  i  chwi,  fod  'pwy  bynnag  a 
oUyngo  ymaith  ei  wraig,  ond 
o  achos  godineb,  yn  peri  iddi 
wneuthur  godineb :  a  phwy  byn- 
nag  a  brîodo  yr  hon  a  ysgar- 
wyd,  y  mae  efe  yn  gwneuthur 
godineb. 

•  Pen.  19.  9.    Luc  16. 18.   1  Cor.  7. 10, 11. 

33  ir  Trachefn,  clywsoch  'ddy- 
wedyd  gan  y  rhai  gynt,  ^  Na 
thwng  anudon;  eithr  **tâl  dy 
Iwon  i'r  Arglwydd : 

f  Pen.  23. 16.    «  Ex(hì.  20.  7.  Lef.  19.  12.  Deut.  5.  11. 
^  Deut.  23.  23. 

34  Ond  yr  ydwyf  fi  yn  dyw  ed- 
yd  wrthych  chwi,  *Na  thwng 

«  Pen.  23.  Ib.  16,  211.    la-o  5.  12. 


Am  ddioddefcam,  a    S.  MATTHEW,  VI.      cMru  ein  gehmwi 


ddìm  :  nac  i'r  nef ;  canys  ''gor- 
seddfa  Duw  ydy w :      *  eb.  ee.  i. 

35  Nac  i'r  ddaear;  canystroed- 
faingc  eî  draed  ydyw:  nac  i  Je- 
rusalem;  canys  Minas  y  bren- 
liin  mawr  ydyw.      '  p».  ^s.  2. 

36  Ac  na  thwng  i'th  ben ;  am 
na  elli  wneuthur  un  blewyn  yn 
wỳn,  neu  yn  ddu. 

37  Eithr  bydded  eich  ymad- 
rodd  chwi,  lë,  îe ;  Nag  ê,  nag 
ê :  oblegid  beth  bynnag  sydd 
dros  ben  hyn,  o'r  drwg  y  mae. 

38  1í  Clywsoch  ddywedyd, 
"  Llygad  am  lygad,  a  dant  am 
ddant : 

™  Exod.  21.  24.   Lef.  24.  20.  D«ut.  19.  21 . 

39  Eithr  yr  ydwyf  fi  yn  dy- 
wedyd  wrthych  chwi,  °Na  wrth- 
wynebwch  ddrwg :  ond  pwy 
bynnag  a'th  darawo  ar  dy  rudd 
ddehau,  tro  y  llall  iddo  hefyd. 

«  Dîar  24.  29.  Luc  6.  29.   Rlmf.  12.  17, 19.   1  Cor. 
6.7.   lTheB8.5.  15.  lPetr3.9. 

40  Ac  i'r  neb  a  fynno  ymgyf- 
reithio  â  thi,  a  dwyn  dy  bais, 
gâd  iddo  dy  gochl  hefyd. 

41  A  phwy  bynnag  'a'th  gy- 
mhello  un  filltir,  dos  gyd  âg  ef 

ddwy.  •  Edrych  Pen.  27.  32.  MarclS.  2L 

42  Dyro  i'r  hwn  a  ofyno  gen- 
nyt;  ac  ^'na  thro  oddi  wrth  yr 
hwn  sydd  yn  ewyllysio  echwyna 
genny t,       *  neut.  15. 8, 10.  luc  e.  35. 

43 1í  Clywsoch  ddywedyd,^Câr 
dy  gymmydog,  a  chasâ  dy  elyn. 

q  Lef.  19. 18. 

44  Eithr  yr  ydwyf  fi  yn  dy^ 


wedyd  wrthych  chwi,  'Cerwch 
eich  gelynion,  bendithiwch  y 
rhai  a'ch  melldithiant,gwnewch 
dda  î  'r  sawl  a  'ch  casânt,  a 
•gweddíwch  dros  y  rhai  a  wnel 
niwed  i  chwi,  ac  a'ch  erlidiant  j 

'  Luc  6.  27.   Rhuf.  12. 14.  20.    •  Luc  23.  34.  Act. 
7.  60.  1  Cor.  4.  12, 13.   1  Petr  2.  23.  a  3.  9. 

45  Fel  y  byddoch  blant  i  'ch 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd: 
canys  y  mae  efe  yn  peri  i'w 
haul  godi  ar  y  drwg  a'r  da,  ac 
yn  gwlawio  ar  y  cyfiawn  a'r 
anghyfiawn. 

46  'Oblogid  os  cerwch  y  sawl 
a  'ch  caro,  pa  wobr  sydd  i 
chwi?  oni  wna  y  publicanod 
hefyd  yr  un  peth  ?     *  luc  e  32. 

47  Ac  os  cyferchwch  well  i'ch 
brodyr  yn  unig,  pa  ragoriaeth 
yr  ydych  chwi  yn  ei  wneuthur? 
onid  ydyw  y  publicanod  hefyd 
yn  gwneuthur  felly  ? 

"  48  Byddwch  chwi  gan  hynny 
yn  berff'aith,  "fel  y  mae  eich 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd 
yn  berflaith.  ■  Eph.  5. 1. 

PENNOD  VI. 

A.  D.  31. — 1  Grisi  yn  myned  rhagddo  yn  ei 
hregeth  ar  y  mynydd ;  gan  draethu  am 
elìAsen^  5  a  gweddi,  14  maddeu  i  'w  hrodr 
yr,  16  ac  ympryd  ;  19  pa  U  y  mae  i  ni 
roddi  ein  trysor  i  gadw  ;  24  ynghylch  gwas- 
anaethu  Duw  a  mammon:  25  yn  anruyg  na 
bydder  gofalus  am  hethau  hydol ;  33  ond  am 
geisio  teyrnas  Dduw, 

GOCHELWCHrhag  gwneuth- 
ur  eich  *  elusen  y'ngẃydd 

•D«ut.24.13   PB.U2.9.  Dan.4.27.  2Coi.9.9,  iU. 


^Afìì  elusen^  gweddi,      S.  M  A^J^l'Il 

dynion,  cr  Tiìwyn  cael  eich 
gwoled  ^anddyn't:  os  aingon, 
ni  chowch  dâl  gan  eich  Tad  yr 
hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

2  Am  hynny  ^'pan  wnelych 
elusen,  na  udgana  o  'th  flaen, 
fel  y  gwna  y  rhagrithwyr  yn 
y  synagogau,  ac  ar  yr  heolydd, 
fel  y  molianner  hwy  gan  ddyn- 
ion.  Yn  wîr  meddaf  i  chwî,  Y 
maent  yn  derbyn  eu  gwobr. 

I  b  Rhuf.  12.  8. 

3  Eithr  pan  wnelych  di  elus- 
en,  na  wyped  dy  law  aswy  pa  , 
beth  a  wna  dy  law  ddehau ; 

4  Fel  y  byddo  dy  elusen  yn 
y  dirgel:  a'th  Dad  yr  hwn  a 
wêl  yn  y  dirgel,  efe  '  a  dâl  i  tî 
yn  yr  aml  wg.  *  luc  h.  u. 

6  11  A  phan  weddîech,  na  fydd 
fel  y  rhagrithwyr:  canys  hwy 
a  garant  weddîo  yn  sefyll  yn  y 
synagogau,  ac  y'nghonglau  yr 
heolydd,  fel  yr  ymddangosont 
î  ddynion.  Yn  wir  meddaf  i 
chwi,'  Y  maent  yn  derbyn  eu 
gwobr. 

6  Ond  tydi,  pan  weddîech, 
*  dos  i  'th  ystafell ;  ac  wedi  cau 
dy  ddrws,  gweddía  ar  dy  Dad 
yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel ;  a  'th  \ 
Dad  yr  hwn  a  >Yêl  yn  y  dirgel, 
a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg. 

I  d  2  Bren.  4.  83. 

î  A  phan  weddîoch,  na  fydd- 
wch  siaradus,  fel  y  cenhedl- 
oedd:  canys  y  maent  hwy  yii 


II^jW,  VI.        a  maddeugarwch. 

tyl)i(Hl  y  cânt  eu  gwrandaw  am 
eu  lianil  ciriau. 

8  Na  fyddwch  gan  hynny  dcb- 
yg  iddynt  hwy:  canys  gẃyr 
eicli  Tad  pa  bethau  sydd  ar- 
noch  eu  heisieu,  cyn  gofyn  o 
honoch  ganddo. 

9  Am  hynny  gweddíwch  chwi 
fel  hyn :  *  Ein  Tad,  yr  hwn  v^]fi 
yn  y  nefoedd,  sancteiddicr  dy 
Enw.  «Lucii.^. 

10  Deled  dy  deymas.  Gwnel- 
er  dy  ewyllys,  megis  }ii  y  nef, 
fdly  ar  y  ddaear  hefyd. 

11  Dyro  i  ni  heddyw  ein  bara 
'  beunyddiol. 

'  Edrycli  Job  23. 12.  Diar.  30.  8. 

12  A  maddeu  i  ni  ein  dyled- 
ion,  fel  y  maddeuwn  ninnau 
i  'n  dyledwyr. 

13  Ác  nac  arwain  nî  i  brofed- 
igaeth  ;  eithr  gwared  ni  rhag 
drwg.  ^Canys  eiddot  ti  yw  y 
deyrnas,  a  'r  nerth,  a  'r  gogon- 
iant,  yn  oes  oesoedd.  Amen. 

«  1  Chron.29. 11. 

14  ^'Oblegid  os  maddeuwch  i 
ddynion  eu  camweddau,  eich 
Tad  nefol  a  faddeu  hefyd  i 
chwithau : 

hMarcll.26.   Bph.  4.  32.   Col.  3. 13. 

I  15  Eithr  *oni  faddeuwch  i 
ddynion  eu  camweddau,  ni 
faddeu  eich  Tad  eich  cam- 
weddau  chwithau. 

»Pen.  18.35.  Iago2.18. 

16  t  Hefyd,  pan  ymprydioch, 
na  fyddwch  fel  y  rhagrithwyr, 


Trysor  yn  y  nef.         S.  MATT 

yn  wyneb-drîst :  canys  anffurf- 
îo  eu  hwynebau  y  maent,  fel 
yr  ymddangosont  î  ddynîon  eu 
bod  yn  ymprydîo.  Yn  wîr 
meddaf  i  chwi,  Y  maent  yn 
derbyn  eu  gwobr. 

17  Eithr  pan  ymprydiech  di, 
enneinia  dy  ben,  a  golch  dy 
wyneb ; 

18  Fel  nad  ymddangosech  i 
ddynion  dy  fod  yn  ymprydio, 
ond  i  'th  Dad  yr  hwn  sydd  yn 
y  dirgel:  a'th  Dad  yr  hwn 
sydd  yn  gweled  yn  y  dirgel,  a 
dâl  i  ti  yn  yr  amlwg. 

19  T  ^'Na  thrysorwch  i  chwi 
drysorau  ar  y  ddaear,  lle  y 
mae  gwyfyn  a  rhwd  yn  llygru, 
a  Ue  y  mae  Uadron  yn  cloddio 
trwodd  ac  yn  Uadratta ; 

kDîar.28.4.  Heb.  13.  5.  lago  5. 1,  &c. 

20  *Eithr  trysorwch  i  chwi 
drysorau  yn  y  nef,  Ue  nid  oes 
na  gwyfyn  na  rhwd  yn  Uygru,  a 
lle  nis  cloddia  Uadron  trwodd 
ac  nis  Uadrattânt. 

'Lucl2.33.  lTim.6.19.  1  Petr  1.  4. 

21  Canys  Ue  y  mae  eich  trysor, 
yno  y  bydd  eich  calon  hefyd. 

22  ""Canwyll  y  corph  yw  y 
llygad:  am  hynny  o  bydd  dy 
lygad  yn  syml,  dy  hoU  gorph 
tydd  yn  oleu.  «luc  11.34. 

23  Eithr  os  bydd  dy  fygad 
yn  ddrwg,  dy  holl  gorph  fydd 
yn  dy wyll.  Am  hynny  os  bydd 
y  goleuni  sydd  ynot  yn  dy- 


[EW,  VI.        Duw  a  Mammon 

wyllwch,  pa  faint  fydd  y  ty- 
wyllwch ! 

24  1í  °  Ni  ddichon  neb  was- 
anaethu  dau  arglwydd;  canys 
naiU  ai  efe  a  gasâ  y  naiU,  ac 
a  gâr  y  llall;  ai  efe  a  ymlŷn 
wrth  y  haiU,  ac  a  esgeulusa  y 
llall.  ''Ni  ellwch  wasanaethu 
Duw  a  mammon.  nLucie.is. 

oGal.  1. 10.   lTim.6. 17.   lago  4.  4.  1  loan  2. 15. 

25  Am  hynny  meddaf  i  chwi, 
^Na  ofelwch  am  eich  bywyd, 
pa  beth  a  fwyttaoch,  neu  pa 
beth  a  yfoch ;  neu  am  eich 
corph,  pa  beth  a  wisgoch. 
Onid  y w  y  by wyd  yn  fwy  na  'r 
bwyd,  a'r  corph  yn  fwy  na'r 
diUad? 

P  Ps.  55.  22.   Luc  12.  22.    Phü.  4.  6.    1  Petr  6.  7. 

26  ''Edrychwch  ar  adar  y  nef- 
oedd:  oblegid  nid  ydynt  yn 
hau,  nac  yn  medi,  nac  yn  cy- 
wain  i  ysguboriau;  ac  y  mae 
eich  Tad  nefol  yn  eu  porthi 
hwy.  Onid  ydych  chwi  yn  rhag- 
ori  Uawer  amynt  hwy  ? 

flJob38.41.    Pb.  147.9.   Luc  12.  24. 

27  A  phwy  o  honoch  gan  ofalu, 
a  ddichon  chwanegu  un  cufydd 
at  ei  faintioli  ? 

28  A  phaham  yr  ydych  chwi 
yn  gofalu  am  ddiUad?  Ystyr- 
iwch  lili  y  maes,  pa  fodd  y 
maent  yn  tyfu  ;  nid  ydynt  nac 
yn  Uafurio  nac  yn  nyddu : 

29  Eithr  yr  wyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  na  wisgwyd  Solomon 


\Ceisio  teyrnas  Dduw.  S.  MATTl 

ijrn  ei  hoU  ogoniant  fel  un  o'r 
rhai  hyn, 

30  Ain  hynny  os  diUada  Duw 
felly  lysieuyn  y  maes,  yr  hwn 
sydd  hcddyw,  ac  y  fory  a  fwrîr 
i  'r  frwrn,  onî  ddillada  efe  chwî 
yn  hytrach  o  lawcì  ,  O  chwi  o 
ychydig  ffydd? 

31  Am  hynny  na  ofelwch,  gan 
ddywedyd,  Beth  a  fwyttâwn  ? 
neu,  Beth  a  yfwn  ?  neu,  A  pha 
beth  yr  yniddiUadwn  ? 

32  (Canys  yr  hoU  bethau  hyn 
y  mae  y  Cenhedloedd  yn  eu 
ceîsio ;)  oblegid  gŵyr  eich  Tad 
nefol  fod  arnoch  eisieu  yr  holl 
bethau  hyn. 

33  Eithr  'yn  gyntaf  ceisiwch 
deyrnas  Dduw,  a  'i  gyfîawnder 
ef,  a'r  hoU  bethau  hyn  a  rodd- 
îr  i  chwi  yn  ychwaneg. 

'  Edrych  1  Bren.  8. 18.   Ps.  37.  25.   Luc  12.  31. 

34  Na  ofelwch  gan  hynny 
dros  drannoeth  :  canys  tran- 
noeth  a  ofala  am  ei  bethau 
ei  hun.  Digon  i  'r  diwinod  ei 
ddrwg  ei  hun. 

PENNOD  VII. 

A.  D.  31. — 1  Cri8i  yn  gorphen  ei  hregeth  ar 
y  mynydd ;  yn  gwahardd  harn  ehttdj  6  a 
ìmrw  pethau  sanctaidd  i  gwn  :  7  yn  annog 
i  wedd'io,  13  t  fyned  i  mewn  trwy  y  porth 
cy/yng^  15  i  ymgadw  rha^  gaurhrophwydi ; 
21  na  hyddom  wrandawyr  yn  unig,  ond 
gwneuthurwyr  y  gair^  24  a  chyffelyh  i  dai 
toedi  eu  hadeiladu  ar  y  graig^  26  oc  nid  ar 
y  tywod. 

Vr  A  *  fernwch,  fel  na  '  ch 
JL 1   barner  :     •  l«c  e.  37.  Rhuf.  2. 1. 

1  Gor.  4.  3, 5.    lago  4.  11, 12. 


LEW,  Vri.   Annogaeth  i  wedd'io. 

2  Canys  â  \y\v<i  farn  y  barn- 
och,  y'ch  bernir;  ''ac  â  pha 
fesur  y  uiesuroch,  yr  adfesurir 

Ì  cllWÌth^.U.  »»Marc4.  24.    Lik  6  38. 

3  ^'A  phahain  yr  wytyn  edrycli 
ar  y  brycheuyn  sydd  yri  llygad 
dy  frawd,  ac  nad  ydwyt  yn 
ystyrîed  y  trawst  sydd  yn  dy 
lygad  dy  hun  ?  •  i  uc  e  41. 

4  Neu  pa  fodd  y  dywedi  wrth 
dy  frawd,  Gâd  i  mi  fwrw  allan 
y  brycheuyn  o  'th  lygad  ;  ac 
wele  drawst  yn  dy  lygad  dy 
hun? 

5  0  ragrithiwr,  bwrw  allan  yn 
gyntaf  y  trawst  o  'th  lygad  dy 
hun ;  ac  yna  y  gweli  yn  eglur 
fwrw  y  brycheuyn  allan  o  lygad 
dy  frawd. 

6  11  ^  Na  roddwch  y  peth  sydd 
sanctaidd  i  'r  cwn,  ac  na  thefl- 
wch  eich  gemmau  o  flaen  y 
moch ;  rhag  iddynt  eu  sathru 
dan  eu  traed,  a  throi  a  'ch 
rhwygo  chwi.      *  Dîar.  9.  s.  a  23. 9. 

T  ir  ^Gofynwch,  a  rhoddir  i 
chwî ;  ceisiwch,  a  chwî  a 
gewch ;   curwch,  ac  fe  agorir 

Ì  Chwi  :  *Peii.21.22.   Marc  11.  24. 

Luc  11.  9.   loan  14.  13.  a  15.  7.  a  16.  23,  24. 
lago  1.  5,  6.   1  loan  3.  22.  a  5.  14. 

8  Canys  'pob  un  sydd  yn 
gofyn,  sydd  yn  derbyii ;  a  'r 
neb  sydd  yn  ceisîo,  sydd  yn 
cael ;  ac  i  'r  hwn  sydd  yn  curo, 

yr  agOrÌr.  ^  Diar.  S.  l?.   Jer.  29. 12, 

9  Neu  a  oes  un  àyn  o  honoch, 


Y  porth  cyfyng. 


S.  MATTHEW,  VIL 


Y  pren  da^  &Gà 


yr  hwn  os  gofyn  ei  fab  iddo 
fara,  a  rydd  iddo  garreg  ? 

10  Ac  os  gofyn  efe  bysgodyn, 
w  ddyry  efe  sarph  iddo  ? 

11  Os  chwychwi  gan  hynny, 
«a  chwi  yn  ddrwg,  a  fedrwch 
roddi  rhoddion  da  i  'ch  plant, 
pa  faint  mwy  y  rhydd  eich  Tad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd  beth- 
au  da  i  'r  rhai  a  ofynant  îddo  ? 

t  Gen.  6.  5.  a  8.  21. 

12  Am  hynny  ''pa  bethau 
bynnag  oll  a  ewyllysioch  eu 
gwneuthur  o  ddynion  i  chwi, 
felly  gwnewch  chwithau  idd- 
ynt  hwy :  canys  ^  hyn  y  w  y  gyf- 
raith  a  'r  prophwydi. 

hLuc6.31.      *Peii.22.40.  Rhuf .  13.  Ä,  9, 10. 
Gal.6.14.  lTim.1.6, 

13  1Í  ^Ewch  i  mewn  trwy  y 
porth  cyfyng :  canys  ehang  yw 
y  porth,  a  Uydan  yw  y  ffordd 
sydd  yn  arwain  i  ddistryw  ;  a 
llawer  y w  y  rhai  sydd  yn  myn- 
ed  î  mewn  trwyddi :     ^     is.  24. 

14  II  Oblegid  cyfyng  yw  y 
porth,  a  chul  yw  y  ffordd, 
sydd  yn  arwain  i  'r  bywyd ;  ac 
ychydig  yw  y  rhai  sydd  yn  ei 
chael  hi.  1  oufim- 

15  1í  ^Ymogelwch  rhag  gau- 
brophwydi,  ""y  rhai  a  ddeu- 
ant  attoch  y'ngwisgoedd  def- 
aid,  ond  oddi  mewn  bleiddiaid 
rheibus  ydynt  hwy.     i  Deut.  13. 3 

Jer.  23.  16.  Pen.  24.  4.  Rhuf.  16. 17.  Eph.  5.  6. 
Col.  2.  8.  1  loan  4. 1.  ™  Mic.  3.  6.  2  Tim.  3.  5. 

16  Wrth  eu  ffrwythau  yr  ad- 


nabyddwch  hwynt.    °  A  gasgl 
rhai  rawnwin  oddi  ar  ddrain,| 
neu  flSgys  oddî  ar  ysgall  ?  t 

»  Luc  6.  43. 

17  Felly  **pob  pren  da  sydd 
dwyn  ffrwythau  da ;  ond  y  preui 
drwg  sydd  yn  dwyn  ffrwythau| 

drWg.  "  Pen- 12. 33.  t 

18  Ni  ddichon  pren  da  ddwyn| 
ffrwythau  drwg,  na  phren  drwgl 
ddwyn  ffrwythau  da.  \ 

19  pPob  bren  heb  ddwyil| 
ffrwyth  da,  a  dorrir  i  lawr,  ac 
a  deflir  yn  tân. 

P  Pen.  8. 10.  loan  16.  2,  6. 

20  O  herwydd  paham,  wrtl 
eu  ffrwythau  yr  adnabyddwcb 
hwynt. 

21  1í  ^  Nid  pob  un  a  'r  sydd 

yn  dywedyd  wrthyf,  Arglwydd, 
Arglwydd,  a  ddaw  i  mewn  î 
deyrnas  nefoedd ;  ond  yr  hwn 
sydd  yn  gwneuthur  ewyllys  fy 
Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  nef- 

Oedd.         qHofl.8.2.   Pen.26. 11.  Luc  6.  46. 
a  13.  25.   Act.  19. 13.   Rhuf.  2. 13.   lago  1.  22. 

22  Llawer  a  ddywedant  wi  th- 
yf  yn  y  dydd  hwnnw,  Arglwydd, 
Arglwydd,  oni  '  phrophWydas- 
om  yn  dy  enw  di  ?  ac  oni  fwr- 
iasom  allan  gythreuliaid  yn 
dy  enw  di?  ac  oni  wnaethom 
wyrthiau  lawer  yn  dy  enw  di  ? 

'Num.24.4.  loan  11.  51.  1  Cor.  13.  2. 

23  Ac  'yna  yr  addefaf  wrth- 
ynt,  *Nis  adnabûm  chwi  er 

•Lucl3.  25.27.   2Tini.2. 19.      «Pen.25. 12. 


Ytŷary  graig.        Ö.  M  ATT 

îoed :  "ewch  ymaith  oddi  wrth- 
yf,  chwî  weithredwyr  anwîredd. 

o  Pb.  6.  8.    Pen.  25.  41. 

24  1f  Gan  hynny  '  pwy  bynnag 
sydd  yn  gwrandaw  fy  ngeirîau 
hyn,  ac  yn  eu  gwneuthur,  mi 
a  'î  cyffelybaf  ef  i  wr  doeth,  yr 
hwn  a  adeiladodd  ei  dŷ  ar  y 
graîg :  *  luc  e.  47. 

25  A  'r  gwlaw  a  ddisgynodd, 
a'r  Uifeirîaint  a  ddaethant,  a'r 
gwyntoedd  a  chwythasant,  ac 
a  ruthrasant  ar  y  tŷ  hwnnw  ; 
ac  ni  syrthiodd:  oblegid  syl- 
faenesid  ef  ar  y  graig. 

26  A  phob  un  a'r  sydd  yn 
gwrandaw  fy  ngeiriau  hyn,  ac 
heb  eu  gwneuthur,  a  gyfldybir 
î  wr  fíbl,  yr  hwn  a  adeiladodd 
ei  dŷ  ar  y  ty  wod : 

27  A  'r  gwlaw  a  ddisgynodd, 
a  r  Uif-ddyfroedd  a  ddaethant, 
a'r  gwyntoedd  a  chwythasant, 
ac  a  gurasant  ar  y  tŷ  hwnnw ; 
ac  efe  a  syrthiodd,  a'i  gwymp 
a  fu  fawr. 

28  A  bu,  wedi  i'r  lesu  orphen 
y  geiriau  hyn,  ^y  torfeydd  a 
synnasant  wrth  ei  ddysgeid- 
îaeth  ef :      ^  Marc  1. 22.  a  e.  2.  luc  4. 32. 

29  'Canys  yr  oedd  efe  yn  eu 
dysgu  hwynt  fel  uìi  ag  awdur- 
dod  ganddo,  ac  nid  fel  yr  ys- 
grifenyddion.       -  loan  7. 46. 

PENNOD  VIII. 

A.  D.  31. — 2   Crist  yn  glanhâu  y  gwahan- 
glwyfus  ;    5  yn  iachâu  gwas  y  eanwriad, 


[EW,  VIIL     Y grmhaìi-glwyfus. 

14:  a  mam  gwraùj  Petr,  16  a  Uauoer  o  rai 

elwy/uë  eraill :  19  yn  daîujoë  pa  fodd  y  mae 
ei  ddilyn  ef :  23  yn  goüeíju  y  dymmeHÜ  ar 
y  mòr :  28  yn  gyrru  cythreuUaid  allan  o 
ddau  gythreuUg ;  31  ac  yn  caniaflu  iddynt 
fyned  iW  moch. 

AC  wedi  ei  ddyfod  cf  i  waer- 
-  ed  o  'r  mynydd,  torfeydd 
lawer  a  'i  canlynasant  ef. 

2  *  Ac  wele,  un  gwahan-glwyf 
us  a  ddaeth,  ac  a  'i  haddolodd 
ef,  gan  ddywedyd,  Arglwydd, 
os  mynni,  ti  a  elli  fy  nglan- 

hâU  Ì.  ■  Marr  1.  40.    Luc  5. 12. 

3  A'r  lesu  a  estynodd  ei  law, 
ac  a  gyffyrddodd  âg  ef,  gan 
ddywedyd,  Mynnaf,  glanhâer 
di.  Ac  yn  y  fan  eî  wahan- 
glwyf  ef  a  lanhâwyd. 

4  A  dywedodd  yr  lesu  wrtho, 
^  Gwel  na  ddywedych  wrth 
neb ;  eithr  dos,  dangos  dy  hun 
i  'r  otfeiriad,  ac  offrymma  y 
rhodd  a  orchymynodd Moses, 
er  tystiolaeth  iddynt. 

t>Pen.9.30.   Marc  5.  43.     «  Lef.  14.  3, 4,  IG. 

5  11  '^Ac  wedi  dyfod  yr  lesu 
i  mewn  i  Capemaum,  daeth 
atto  ganwriad,  gan  ddeisyfu 
arno,  «^luc^.  i. 

6  A  dywedyd,  Arglwydd,  y 
mae  fy  ngwas  yn  gorwedd  gar- 
tref  yn  glaf  o'r  parlys,  ac  mewn 
poen  ddirfawr. 

7  A'r  lesu  a  ddywedodd  w  rtho, 
Mi  a  ddeuaf,  ac  a'i  hiachâf  ef. 

8  A'r  canwriad  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd,  Aiglwydd,  *  aíd 

•Lucl5.19.21. 


S.  MATTHEW,  VIII. 
i  ddyfod  o 


lacháu  gmas  y 

ydwyf  fì  deilwng  . 
honot  dan  fy  nglii  onglwyd : 
eithr  yn  unig  'dywed  y  gair, 
a  'm  gwas  a  iachêir.    '    iw-  20. 

9  Canys  dyn  ydwyf  finnau 
dan  awdurdod,  a  chennyf  fil- 
wyr  danaf:  a  dywedaf  wrth 
hwn,  Cerdda,  ac  efe  a  â;  ac 
wrth  arall,  Tyred,  ac  efe  a 
ddaw ;  ac  wrth  fy  ngwas,  Gwna 
hyn,  ac  efe  a  '*  gwna. 

10  A'r  lesu  pan  glybu,  a  ry- 
feddodd,  ac  a  ddywedodd  wrth 
y  rhai  oedd  yn  canlyn,  Yn  wir 
meddaf  i  chwi,  Ni  chefais  gym- 
maint  fíÿdd,  na  ddo  yn  yr  Is- 
rael. 

11  Ac  yr  ydwyf  yn  dywedyd  1 
chwi,  y  daw  « llawer  o  'r  dwyr- 
ain  a'r  gorllewin,  ac  a  eistedd- 
ant  gyd  âg  Abraham  ac  Isaac 
a  Jacob  yn  nheyrnas  nefoedd : 

íMal.  1.11.  Lucl3.29. 

12  Ond  ''plant  y  deyrnas  'a 
deflir  i'r  tywyllwch  eithaf :  yno 
y  bydd  wylofain  a  rhingcian 

dannedd.       "  Pen.  21.  «.  íPen.l3.42,50. 
s  22. 13.  a  24.  51.  a  25.  30.    Luc  13.  28. 

13  A  dywedodd  yr  lesu  wrth 
y  canwriad,  Dos  ymaith;  ac 
megis  y  credaist,  bydded  i  ti. 
A  'i  was  a  iachâwyd  yn  yr  awr 
honno. 

14  1f  *  A  phan  ddaeth  yr  lesu 
i  dŷ  Petr,  efe  a  welodd  il'ei 
chwegr  ef  yn  gorwedd,  ac  yn 

o"laf  O  'r  Cryd.      *  Marc  l.  29.  Luo  4. 38. 

I  /am  ti  tnraig  tf.      '  1  Oor.  9. 6. 


canwriad,  ac  eraill 

15  Ac  efe  a  gytìyrddodd  â  i 
Uaw  hi ;  a'r  cryd  a'i  gadawodd 
hi :  a  hi  a  gododd,  ac  a  wasan- 
aethodd  arnynt, 

16  lí^Ac  wedi  ei  hwyrhâu  hi 
hwy  a  ddygasant  atto  lawer  o 
rai  cythreulig  :  ac  efe  a  Iwriodd 
allan  yr  ysprydion  â'i  air,  ac  a 
iachaodd  yr  holl  gleifion ; 

Marc  1. 32.    Luc  4.  40. 

17  Fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a 
ddywedasid  trwy  Esaias  y  pro 
phwyd,  gan  ddywedyd,  "  Efe  a 
gymmerodd  ein  gwendid  ni,  ao 
a  ddug  ein  clefydau. 

■>Eb.S3.4.  lPetr2.24.  ■ 

18  H  A  'r  lesu,  pan  welod 
dorfeydd  lawer  o  'i  amgylch, 
orchymynodd  fyned  drosod( 
i  'r  làn  arall. 

19  A  'rhyw  ysgrifenydd  a 
ddaeth,  ac  a  ddywedodd  wrtho 
Athraw,  mi  a  'th  ganlynaf  i  ba 
le  bynnag  yr  elych.    °  luc  9.57. 

20  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Y  mae  fíauau  gan 
llwyuogod,  a  chan  ehediaid 
nefoedd  nythod ;  ond  gan  Fab 
y  d}  11  nid  oes  le  i  roddi  ei  ben 
{ lawr.  , 

21  Ac  un  arall  o'i  ddisgyblion 
a  ddy  wedodd  wrtho,  Arglwydd 
''gâd  i  mi  yn  gyntaf  fyned 
chladdu  fy  nhad.      "  1  Bren.  19. 20 

22  A'r  lesu  a  ddywedodc 
wrtho,  Canlyn  fi ;  a  gâd  i ' 
meirw  gladdu  eu  meirw. 


Gostegu  y  dymmestl.    8.  MATT 

23  H  Ac  wedî  îddo  fyned  II  î'r 
llong,  ei  ddisgyblion  a'i  canlyn- 
asant  ef. 

«  Marc  4.  37,  Ac.  Luc  8.  22.     1 1  Umg. 

24  Ac  wele,  bu  cynnwrf  mawr 
yn  y  uiôr,  hyd  oni  chuddîwyd 
y  llong  gan  y  tonnau :  eithr 
efe  oedd  yn  cysgu. 

25  A1  ddisgyblion  a  ddaeth- 
ant  atto,  ac  a'i  defí'roasant,  gan 
ddywedyd,  Arglwydd,  cadw  ni: 
darfu  am  danom. 

26  Ac  efe  a  ddywedodd  wr  th- 
ynt,  Paham  yr  ydych  yn  ofnus, 

0  chwi  o  ychydig  ffydd?  Yna 
'y  cododd  efe,  ac  y  ceryddodd 
y  gwyntoedd  a'r  môr;  a  bu 
dawelwch  mawr.  'Pi.107.29. 

27  A'r  dynion  a  ryfeddasant, 
gan  ddy wedyd,  Pa  ryw  un  y w 
hwn,  gan  fod  y  gwyntoedd  hef- 
yd  a  'r  môr  yn  ufuddhâu  iddo ! 

28  1í  "Ac  wedi  ei  ddyfod  ef  i'r 
làn  arall,  i  wlad  y  Gergesiaid, 
dau  ddieflig  a  gyfarfuant  âg  ef, 
y  rhai  a  ddeuent  o  'r  beddau, 
yn  dra  fiyrnig,  fel  na  allai  neb 

1  fyned  y  öbrdd  honno. 

;  •  Maic  5.  L    Luc  8.  26. 

j  29  Ac  wele,  liwy  a  lefasant, 
gan  ddywedyd,  lesu,  Fab  Duw, 
beth  sydd  i  ni  a  wiielom  â  thi  ì 
a  ddaethost  ti  yma  i'n  poeni  ni 

.  cyn  yr  amser  ? 

30  Ac  yr  oedd  ym  mhell  oddi 
wrthynt  genfaint  o  foch  lawer, 
yn  pori. 


[EW,  IX.  Y  (jenfaint  focÂ. 

31  A  'r  cythreuiiaid  a  ddeisyf- 
asant  amo,  gan  ddywedyd,  Os 
bwri  ni  allan,  caniattâ  i  ui  fyned 
ymaith  i'r  genfaint  foch. 

32  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ewch.  A  hwy  wedi  niyned 
allan,  a  aetliant  i  'r  genfaint 
foch :  ac  wele,  yr  hoil  genfaint 
foch  a  ruthrodd  dros  y  dibyn 
í  V  môr,  ac  a  fuant  feirw  yn  y 
dyfroedd. 

33  A'r  llmeîchîaid  a  ffoîsant: 
ac  wedi  eu  dyfod  hwy  i'r  ddin- 
as,  hwy  a  fynegasant  bob  petli ; 
a  pha  beth  a  ddarfuasai  i'r  riiai 

dîeflÌg.  *  ceidtDoid. 

34  Ac  wele,  yr  holl  ddinas  a 
ddaeth  allan  i  gyfarfod  â'r  lesu: 
a  phan  ei  gwelsant,  '  attolygas- 
ant  iddo  ymadael  o  u  cyffiniau 

hwynt.      *  Edrych  Deut.  5.  25.    1  Bren.  17.  18. 
Luc  5.  8.    Act.  16.  39. 

PENNOD  IX. 

A.  D.  31.— 2  Crüt  tjn  iachâu  un  cla/  o'r  par- 
lys,  9  yn  galw  Matfheic  o'r  doüfa,  10  yn 
bwyita  gyd  â  yhahíicanod  a  phechadariaidy 
14  yn  amddijj'yn  ei  ddisgyhlion  am  nad  ym- 
prydient,  20  yn  iachâu  y  diferlif  gtoaed,  23 
yn  eyfodi  merch  Jairus  o  farvt,  27  yn  rhoddi 
eu  gohiog  i  ddau  ddyn  daü,  32  yn  iachâu 
mudan  eythreidig,  86  ac  yn  toêturio  wrth  y 
dyrfa. 

AC  efe  a  aeth  i  mewn  i  'r 
.  llong,  ac  a  aeth  trosodd, 
ac  a  ddaeth  i'w  ddinas  ei  hun. 

2  ''Ac  wele,  hwy  a  ddygasant 
atto  wr  claf  o'r  pailys,  yn  gor- 
wedd  niewn  gwely:  a'r  lesu  yn 
gweled  eu  íìydd  hwy,  a  ddy wed- 

•  Marc  2.  3.   Luc  5.  18. 

B-2 


Galwad  Matthew.  MATT 

odd  wrtli  y  claf  oV  parlys,  Ha 
fab,  cymmer  gysur ;  luaddeu- 
wyd  i  ti  dy  bechodau. 

3  Ac  wele,  rhai  o'r  ysj^rifen- 
yddion  a  ddy  wedasant  ynddynt 
eu  hunain,  Y  mae  hwn  yn  cablu. 

4  A  phan  welodd  yr  lesu  eu 
meddyliau,  efe  a  ddywedodd, 
Paham  y  meddyliwch  ddrwg 
yn  eich  calonnau? 

5  Canys  pa  un  hawsaf  ai  d}  - 
wedyd,  Maddeuwyd  1  ti  dy 
bechodau ;  ai  dy  wedyd,  Cyfod, 
a  rhodia  ? 

6  Eithr  fel  y  gwypoch  fod  awd- 
urdod  gan  Fab  y  dyn  ar  y 
ddaear  i  faddeu  pechodau,  (yna 
y  dyw  edodd  efe  wrth  y  claf  o'r 
parlys,)  Cyfod,  cymmer  dy  wely 
î  fynu,  a  dos  i'th  dỳ. 

ì  Ac  efe  a  gyfododd,  ac  a 
aeth  ymaith  i'w  dŷ  ei  hun. 

8  A'r  torfeydd  pan  welsant, 
rhyfeddu  a  wnaethant,  a  go- 
goneddu  Duw,  yr  hwn  a  roisai 
gyfryw  awdurdod  î  ddynion. 

9  1Í  Ac  fel  yr  ocdd  yr  lesu 
yn  myned  oddi  yno,  efe  a  gan- 
fu  wr  yn  eistedd  wrth  y  dollfa, 
a  elwid  Matthew,  ac  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Canlyn  fi.  Ac  efe  a 
gyfododd,  ac  a'i  canlynodd  ef. 

»»  Marc  2. 14.    Luc  5.  27. 

10  1Í  A  bu,  ac  efe  yn  eîstedd 
i  fwytta  yn  y  tỳ,  wele  hefyd, 
publicanod  lawer  a  phechad- 
uriaid  a  ddaethant,  ac  a  eis- 


[EW,  IX.  Am  ymprydio. 

teddasant  gyd  â'r  lesu  a'i  ddis- 
gyblion. 

11  A  phan  welodd  y  Pharise- 
aid,  hwy  a  ddywedasant  wrth 
ei  ddisgyblion  ef,  Paham  y 
bwytty  eich  Athraw  chwi  gyd 
â  'r  publicanod  a  'r  pechadur- 
iaid? 

12  A  phan  glybu  yr  lesu,  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Nid  rhaid 
i  'r  rhai  iach  wrth  feddyg,  ond 
i  'r  rhai  cleifion. 

13  Ond  ewch,  a  dysgwch  pa 
peth  yw  hyn^  ^'Trugaredd  yr 
ydwyf  yn  ei  ewyllysio,  ac  nid 
aberth:  canys  ni  ddeuthum  i 
alw  rhai  cyfiawn,  *  ond  pechad- 
uriaid,  i  edifeirwch.  •hos.6.6. 

mc.6.6.7.8.  Pen.12.7.        1  Tim.  1. 16. 

14  1Í  Yna  y  daeth  disgyblion 
loan  atto,  gan  ddywedyd,  ^Pa- 
ham  yr  ydym  ni  a'r  Phariseaid 
}  n  ymprydio  yn  fynych,  ond 
dy  ddisgyblion  di  nid  ydynt  yn 
y uiprydio  ?        •  Marc  2. 18.  luc  5. 33. 

15  A  'r  lesu  a  ddywedòdd 
wrthynt,  A  all  ^plant  yr  ystaf- 
ell  bríodas  alaru  tra  fo  y  prîod- 
fab  gyd  â  hwynt  ?  ond  y  dydd- 
iau  a  ddaw,  pan  ddyger  y  príod- 
fab  oddi  arnynt,  ac  yna  yr  ym- 
prydiant.  aoftns.29. 

16  Hefyd^  ni  ddyd  neb  lain  o 
frethyn  newydd  at  hen  ddill- 
edyn :  canys  y  cyflawniad  a  dỳn 
oddi  wrth  y  diUedyn,  a'r  rhwyg 
a  wneir  yn  waeth. 


lachdu  y  gwrtedlif.      S.  MATl 

17  Ac  nî  ddoclant  win  newydd 
mewn  costrelaii  hen  :  os  ani- 
gen,  y  costrelan  a  dyrr,  a'r  gwin 
a  red  allan,  a'r  costrclan  a  íçoU- 
îr  :  eithr  gwîn  newydd  a  ddod- 
aht  mewn  costrelau  newyddion, 
ac  felly  y  cedwir  y  ddan. 

18  ir  ^Tra  yr  oedd  efo  yn  dy- 
wedyd  hyn  wrthynt,  wcle,  daeth 
rhyw  bennaeth,  ac  a  'i  haddol- 
odd  ef,  gan  ddywedyd,  Bu  farw 
fy  merch  yr  awr  hon :  eithr  ty- 
red,  a  gosod  dy  law  arnî,  a  byw 

fydd  hÌ.  fMarc5.22.  Lnc  8.  41. 

19  A'r  lesu  a  gyfododd,  ac  a'i 
canlynodd  ef,  a'i  ddisgyblion. 

20  1í  (^Ac  wele,  gwraig  y  bu- 
asaî  gwaedlif  arni  ddeuddeng 
mlynedd,  a  ddaeth  o  'r  tu  cefn 
iddo^  ac  a  gyffyrddodd  âg  ymyl 

el  WÌSg  ef :  ^  Marc  5.  25.   Luc  8.  43. 

21  Canys  hî  a  ddywedasaî  yn- 
ddi  ei  hun,  Os  câf  yn  unig  gyff- 
wrdd  â'î  wisg  ef,  îach  fyddaf. 

22  Yna  yr  lesu  a  drodd ;  a 
phan  ei  gwelodd  hi,  efe  a  ddy- 
wedodd,  Ha  ferch,  bydd  gys- 
urus ;  '  dy  ffydd  a'th  iachaodd. 
A'r  wraîg  a  iachâwyd  o'r  awr 

honnO.)      ♦  Luc  7.  50.  a  8.  48.  a  17.  19.  a  18.  42. 

23  A  phan  ddaeth  yr  lesu  i 
dŷ  y  pennaeth,  a  gweled  ''y 
cerddorion  a'r  dyrfa  yn  terf- 

y SgU ,  Edrych  2  Chron.  35.  25. 

24  Efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
*Ciliwch;  canys  ni  bu  farw  y 

>  Act.  20. 10. 


flEW,  IX.        Y  ddau  ddeillion. 

llangces,  ond  cysgu  y  mae  hi. 
A  hwy  a'i  gwatwarasant  ef 

25  Ac  wcdi  bwrw  y  dyrfa  all- 
an,  efe  a  aeth  i  mewn,  ac  a 
ymaflodd  yn  ei  llaw  hi ;  a'r 
llangccs  a  gyfododd. 

26  A'r  gair  o  hyn  a  aeth  dros 
yr  holl  wlad  honno. 

27  1Í  A  phan  ocdd  yr  lesu  yn 
myned  oddi  yno,  dau  ddeillion 
a  i  canlynasant  cf,  gan  lefain  a 
dywedyd,  Mab  Dafydd,  trugar- 
hâ  wrthym. 

28  Ac  wedî  iddo  ddyfod  iY  tŷ, 
y  deillion  a  ddaethant  atto  :  a'r 
lesu  a  ddywedodd  wrthynt,  A 
ydych  chwi  yn  credu  y  gallaf 
fì  wneuthur  liyn  ?  Hwy  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  Ydym,  Ar- 
glwydd. 

29  Yna  y  cyffyrddodd  efe  â  'u 
llygaid  hwy,  gan  ddywedyd,  Yn 
ol  eich  ffydd  bydded  i  chwi. 

30  A'u  llygaid  a  agorwyd  :  a'r 
lesu  a  orchymynodd  iddynt 
trwy  fygwth,  gan  ddywedyd, 

Gwelwch  nas  gwypo  neb. 

»  Pen.  8.  4.  a  12.  16.  a  17.  9.    Lnc  5.  14. 

31  °Ond  wedi  iddynt  ymadaw, 
hwy  a'i  clodforasant  ef  trwy  yr 
hoU  wìad  honno.       °  Marc  7. 36. 

32  1f Ac  a  hwy  yn  myned  all- 
an,  wele,  rhai  a  ddygasant  atto 
ddyn  mud,  cythreuíig. 

•  Edrych  pen.  12.  22.   Loc  11. 14. 

33  Ac  wedi  bwrw  y  cythraul 

allan,  lleftirodd  y  mudan :  a  'r 
B  s 


g  ]yí  \TTHEW  X.        Gdl^  y  T)enddeg. 
ddp4dyd,  Ni  welwyd  y  cyflol-  Pl>^;;  »  f elcfyà  a 


Yb  erioed  yn  Israel. 

34  Ond  y  Phariseaid  a  ady- 
wedasant,  ^Trwy  bennaetli  y 
cythreuliaid  y  mae  efe  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid. 

PPen.12.24.    Marc  3.  22.    Luc  11. 15. 

35  "  A'r  lesu  a  aeth  o  amgylcli 
yrhoU  ddinasoedd  a'r  trefydd, 
^gan  ddysgu  yn  eu  synagogau 
hwynt,  a  chan  bregethu  efengyl 
y  deyrnas,  a  iachâu  pob  clefyd 
Ì  phob  afìechyd  ym  mhhth  y 

bobl.     *Mare6.6.  Lucl3.22.  'Pen.4.». 

36  t  A  'phan  welodd  efe  y 
torfeydd,  efe  a  dostiiriodd 
wrthynt,  am  eu  bod  wedi  blino, 
a'u  gwasgaru,  fel  *defaid  heb 
ganddATit  fugail. 

.11.^6.84.      .Num.27.n.  Zech.l0.2. 

37  Yna  y  dywedodd  efe  wrtn 
ei  ddisgyblion,''y  cynhauaf  jni 
ddíau  sydd  fawr,  ond  y  gweith- 
wyr  yn  anaml :  - 1'»"  w  2.  icn  4. 35.^ 

38  ^  Am  hynny  attolygwch  1  j 
Arglwydd  y  cynhauaf,  anfon 
gweifchwyr  i'w  gynhauaf. 

»  2  TheBB.  3. 1. 

PENNOD  X. 

^  p  31  1  Crisi  yn  anfon  ei  ddeuddeg  apo»- 

'ld'  gàn  roddi  gaüu  iddynt  i  wnfuihur  rhy- 
feddodau:  5  yn  rhoddi  gorehymyn  Mynl,  ac 

yn  eu  dysgu,  16  ««  «f»»'"''  y  T 
lidiau,  40  ac  yn  addau,  bendiih  i  r  rhat  a  u 

derbynio  hwynt. 

AC  '  wedi  galw  ei  ddeuddeg 
.  disgybl  atto,  efe  a  roddes 


allan,  ac  i  iachâu  pob  clefyd  a 
phob  afiechyd. 

2  Ac  enwau  y  deuddeg  apos- 
tolion  yw  y  rhai  hyn  :  Y  cyntaf, 
Simon,  "  yr  hwn  a  elwir  1  etr, 
ac  Andreas  eî  frawd  ;  lago  mrt& 
Zebedëu8,  ac  loan  ei  frawd ; 

"loan  1.42. 

3  Phylip,  a  Bartholomëus ; 
Thomàs,  a  Matthew  y  publî- 
can  ;  lago  mab  Alphëus,  a  Lcb- 
bëus,  yr  hwn  a  gyfenwid  Thad^^ 

ëus ;  ,  ^ 

4  Simon  y  Canaanead,  a  Ju- 
das  Iscariot,  yr  hwn  hefyd  a'i 
bradychodd  ef. 

5  Y  deuddeg  hyn  a  anfon- 
odd  yr  lesu,  ac  a  orchymyn- 
odd  iddynt,  gan  ddywedyd,  Nac 
ewch  i  ífordd  y  Cenhedloedd, 
ac  i  ddinas  'y  Samariaid  nac 
ewch  i  mewn : 

e  2  Bren.  17.  24.   loan  4.  9,  20. 

6  Eithr  '  ewch  yn  hytrach  at 
íTYfrgolledig  ddefaid  tỳ  Israel. 

iPen.lS.  24.  Act.18.46. 

7  *  Ac  wrtli  fyned,  pregethwch 
gan  ddywedyd,  Fod  'teyrnaí 
nefoedd  yn  nesâu. 

•Luc9.2.     'Pen.3.2.a4.17.  LuclO.9. 

8  lachêwch  y  cleifion,  glan 
hêwch  y  riiai  gwahan-glwyfus 
cyfodwch  y  meirw,  bwriwch  all 
an  gythreuhaid :  derbyniasoch 
«yn  rhad,  rhoddwch  yn  rhad. 

(  Act.  8.  18,  ao. 


Crist  yn  anfon^  ac  yn   S.  MATT 

9  ^Na  feddwch  aur,  nac  arîan, 
nac  *  efydd  i'ch  pyrsau  ; 

»» 1  Cor.  9.  7.   Marc  6.  8.   Luc  9.  3.  a  10.  4.  a  22.  35. 
» Marc  6.  8. 

10  Nac  ysgrepan  i'r  daith,  na 
dwy  baîs,  nac  esgîdîau,  na  fíbn  : 
^canys  teilwng  i'r  gweithiwr  ei 

fwyd.       *  Luc  10.  7.   1  Cor.  9.  7.   1  Tim.  5.  18. 

11  ^Ac  i  ba  ddinas  bynnag  neu 
dref  yr  eloch,  ymofynwch  pwy 
sydd  deilwng  ynddi;  ac  yno 
trigw  ch  hyd  onid  eloch  ymaith. 

1  Luc  10.  8. 

12  A  phan  ddeloch  i  dŷ,  cyf- 
erchwch  well  iddo. 

13  Ac  os  bydd  y  tŷ  yn  deîl- 
wng,  deued  eich  tangnefedd 
arno :  ac  oni  bydd  yn  deilwng, 
dychweled  eich  tangnefedd  at- 
toch. 

14  ™A  phwy  bynnag  ni'ch  der- 
bynio  chwi,  ac  ni  wrandawo 
eîch  geiriau,  pan  ymadawoch 
o  'r  tŷ  hwnnw,  neu  o  'r  ddinas 
honno,  "ysgydwch  y  Uwch  oddi 
wrth  eich  traed. 

«  Marc  6. 11.   Luc  9.  5.  a  10. 10, 11.     »  Neh.  5. 13. 
Act.  13.  51.  a  18.  6. 

15  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  °Es- 
mwythach  fydd  î  dir  y  Sodom- 
iaid  a  'r  Gomorriaid  yn  nydd  y 
farn,  nag  i  'r  ddinas  honno. 

•  Pen.  11.  22,  24. 

16  1Í  Wele,  Pyr  ydwyf  fi  yn 
eich  danfon  fel  defaid  yng 
nghanol  bleiddiaid ;  byddwch 
chwithau  gall  fel  y  seirph,  a 
diniwed  fel  y  colommennod. 

^  Luc  10.  3.      <í  Rbuf.  16. 19. 


HEW,  X.    dysgu  yr  Äpostolion. 

17  Eithr  ymogelwch  rhag  dyn- 
ion  ;  canys  '  hwy  a  'ch  rhodd- 
ant  chwi  i  fynu  i'r  cynghorau, 
ac  'a'ch  ffrewyllant  chwi  yn  eu 
synagogau. 

f  Pen.  24.  9.    Marc  13.  9.    Luc  21. 12.      «  Act.  5.  4íJ. 

18  A  *chwi  a  ddygir  at  lyw- 
iawdwyr  a  bronhinoedd  o'm 
hachos  i,  er  tystiolaeth  iddynt 
hwy  ac  i'r  Cenhedloedd. 

*  Act.  12. 1.  a  25.  23.   2  Tira.  4.  16. 

19  "Eithr  pan  y'ch  rhoddant 
chwi  i  fynu,  na  ofelwch  pa  fodd 
neu  pa  beth  a  lefaroch  :  canys 

rhoddir  i  chw  i  yn  yr  awr  hon- 
no  pa  beth  a  lefaroch. 

n  Marc  13. 11.      «  Exod.  4. 12. 

20  Canys  nid  chwychwi  yw  y 
rhai  sydd  yn  llefaru,  ond  Ys- 
pryd  eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn 
llefaru  ynoch. 

21  ^A  brawd  a  rydd  frawd  i 
fynu  i  farwolaeth,  a  thad  ei 
blentyn :  a  phlant  a  godant  i 
fynu  yn  erbyn  eu  rhîeni,  ac  a 
barant  eu  marwolaeth  h^\ynt. 

yMic.  7.6.  Luc21.16. 

22  A  '  chas  fyddwch  gan  bawb 
er  mwyn  fy  enw  i :  ond  ^  yr 
hwn  a  barhao  hyd  y  diwedd, 
efe  fydd  cadwedîg. 

«Luc21. 17.      aPen.24.  13.    Marc  13.  13. 

23  A  ^  phan  y  'ch  erlidiant  yn 
y  ddinas  hon,  ífowch  i  un  arall : 
canys  yn  wir  y  dywedaf  wrth- 
ych,  Na  orphenwch  ddînasoedd 
Israel,  nes  dyfod  Mab  y  djii. 

»>  Pen.  2. 13.  a  4. 12.  a  12.  15.  Act.  S.  1.  .«^9.  2ô.  a  14. 6 
B  4 


s. 


Cyfarnyddiadau 

24  °Nid  yw  y  disgybl  yn  uwch 
na'í  athraw,  na'r  gwas  yn  uwch 
na'i  arglwydd. 

<=  Luc  6. 40.    loan  13. 16.  a  15.  20. 

25  Digon  i'r  disgybl  fod  fel  eî 
athraw,a'r  gwas  fel  ei  arglwydd. 
Os  *  galwasant  berchen  y  tŷ  yn 
t  Beelzebub,  pa  faint  mwy  ei 

dyl Wy th  ef  ?      a  pen.  12.  24.   Marc  3.  22. 
Lnc  11. 15.  loan  8.  48.      t  Gr.  Jìedzelnd. 

26  Am  hynny  nac  ofnwch 
hwynt:  oblegid  •nid  oes  dim 
cuddiedig,  a  'r  nas  datgnddir ; 
na  dirgel,  a'r  nas  gwybyddir. 

•  Mare  4. 22.   Luc  8. 17.  a  12.  2. 

27  Yr  hyn  yr  ydwyf  yn  ei 
ddywedyd  wrthych  chwi  yn  y 
tywyllwch,  dy wedwch  yn  y  gol- 
euni:  a'r  hyn  a  glywch  yn  y 
glust,  pregethwch  ar  bennau  y 
tai. 

28  'Ac  nac  ofnwch  rliag  y 
rhai  a  laddant  y  corph,  ac 
nid  allant  ladd  yr  enaid  ;  eithr 
yn  hytrach  ofnwch  yr  hwn 
a  ddichon  ddistrywio  enaid  a 
chorph  yn  uffern.  'luc12.4 

29  Oni  werthir  dau  aderyn  y 
tô  er  ífyrling  ì  ac  ni  syrth  un 
o  honynt  ar  y  ddaear  heb  eich 
Tad  chwi. 

30  '  Ac  y  mae,  îe,  holl  wallt 
eich  pen  wedi  eu  cyfrif. 

«  1  Sam.  14.  45.  2  Sam.  14. 11.  Lue  21. 18. 
Act.  27. 34. 

31  Nac  ofnwch  gan  hynny : 
chwi  a  delwch  fwy  na  llawer  o 
adar  y  tô. 


MATTHEW,  X.  ychwanegoli'r 
32  "Pwy  bynnag  gan  hynny 
a'm  cyffeso  i  y'ngŵydd  dynion, 
'minnau  a'i  cyffesaf  yntau  yng 
ngŵydd  fy  Nhad  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd : 

i>Lucl2.8.  Rhuf.10.9,10.  'Dat.8.6. 

33 "  A  phwy  bynnag  a'm  gwado 
i  y'ngŵydd  dynion,  minnau  a'i 
gwadaf  yntau  y'ngŵydd  fyNhad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

»Marc8.38.  Luc9.26.  2Tim.2.12. 

34  'Na  thybygwch  fy  nyfod  i 
ddanfon  tangnefedd  ar  y  ddae- 
ar:  ni  ddeuthum  i  ddanfon 
tangnefedd,  ond  cleddyf. 

I  Lnc  12.  49,  51 . 

35  Canys  mi  a  ddenthum  i 
osod  dyn  i  ymrafaelio  "yn  er- 
byn  ei  dad,  a  'r  ferch  yn  erbyn 
ei  mam,  a'r  waudd  yn  erbyn 
ei  chwegr.  n>Mte.7.6. 

86  A  -  gelynion  <íyn  fydd  ty- 
Iwyth  ei  dŷ  ei  hun. 

Ps.  41. 9.  a  55. 13,   Mic.7.6.  I0M1I8.I8. 

37  °Yr  hwn  sydd  yn  caru  tad 
neu  fam  yn  fwy  na  myfi,  nid 
yw  deilwng  o  lionof  fi  :  a'r  neb 
sydd  yn  caru  iiiab  neu  ferch 
yn  fwy  na  myfi,  nid  yw  deilwng 

Ohonoffi.  .LUC14.26. 

38  A'r  hwn  nid  yw  yn  cym 
meryd  ei  groes,  ac  yn  canlj  n 
ar  fy  ol  i,  nid  yw  deilwng  o 
honof  fi. 

P  Pen.  16.  24.  Marc  8.  34.   Luc  9.  23.  a  14.  27^. 

39  Y  neb  sydd  yn  cael  ei  ein- 
ioes,  a'i  cyll :  a'r  neb  a  gollo 

iLucn.SS.  Ioanl2.25. 


deuddeg  ApostoL         S.  MATT 

ei  eînîoes  o'm  plegîd  i,  a'i  caîfF 
hî. 

40 1f ' Y  neb  sydd  yn  eîch  der- 
byn  chwi,  sydd  yn  fy  nerbyn 
î ;  a'r  neb  sydd  yn  fy  nerbyn 
î,  sydd  yn  derbyn  yr  hwn  a  'm 
danfonodd  i. 

'Pen.  18.  5.   Liic  10. 16.   loan  13.  20.   Gal.  4. 14. 

41  'Y  neb  sydd  yn  derbyn 
prophwyd  yn  enw  prophwyd,  a 
dderbyn  wobr  prophwyd  ;  a  'r 
neb  sydd  yn  derbyn  un  cyf- 
iawn  yn  enw  iin  cyfiawn,  a 
dderbyn  wobr  un  cyfiawn. 

•  1  Bren.  17. 10.  a  18.  4.   2  Bren.  4.  8. 

42  *A  phwy  bynnag  a  roddo 
i  w  yfed  i  un  o  'r  rhai  bychain 
hyn,  phîolaid  o  ddwfr  oer  yn 
unig  yn  enw  disgybl,  yn  wir 
meddaf  î  chwi,  Ni  chyll  efe  ei 
wobr.  • 

*  Pen.  18.  5,  6.  a  25.  40.  MwtJ  9.  41.  Heb.  6. 10. 

PENNOD  XI. 

A.  D.  31, — 2  loan  yn  anfon  ei  ddisgyblion  ai 
Grist.  7  Tystiolaeth  Crist  am  loan.  18  Tyh 
y  hóbl  am  loan,  a  Christ.  20  Crist  yn  dan- 
nod  anniolchgarwch  a  d'iedifeirwch  Chorazin, 
BetJisaida,  a  Chapernaum :  25  a  chan  folian- 
nu  doethineh  ei  Dad,  yn  egluro  yr  efengyl  i*r 
rhai  hychain;  28  yn  galio  atto  y  rhai  sydd 
yn  teimlo  haich  eu  pechodau. 

ABU,  pan  orphenodd  yr 
lesu  orchymyn  i  'w  ddeu- 
ddeg  disgybl,  efe  a  aeth  oddi 
yno  i  ddysgu  ac  i  bregethu  yn 
eu  dinasoedd  hwy. 
2  *A  loan,  pan  glybu  yn  y 
carchar   weithredoedd  Crist, 

'  Luc  7.  18. 


[EW,  XL    Am  loan  Fedyddirìrr. 

wedi  danfon  dau  o'i  ddîsgybl- 
ion, 

3  A  ddywedodd  wrtho,  Ai  tydi 
yw  yr  hwn  sydd  yn  dyfod,  ai  un 
arall  yr  ydym  yn  ei  ddisgwyl  ? 

4  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Ewch,  a 
mynegwch  i  loan  y  pethau  a 
glywch  ac  a  welwch. 

5  Y  mae  y  deillion  yn  gweled 
eilwaith,  a  'r  cloffion  yn  rhod- 
io,  a  'r  cleifion  gwahanol  wedi 
eu  glanhâu,  a  'r  byddariaid  yn 
clywed ;  y  mae  y  meirw  yn  cyf- 
odi,  a  'r  ''tlodîon  yn  cael  preg- 
ethu  yr  efengyl  iddynt. 

»>  Efl.  29. 18.  R  35.  5,  6.      •  Eb.  61. 1.  Luc  4. 18. 

6  A  dedwydd  yw  yr  hwn  ni 
^rwystrir  ynof  fi. 

«ilCor.  1.23.  Gal.5.11. 

7  1Î  ^Ac  a  hwy  yn  myned 
ymaith,  yr  lesu  a  ddechreuodd 
ddy wedyd  wrth  y  bobloedd  am 
loan,  Pa  beth  yr  aethoch  allan 
ÌY  anialwch  i  edrych  am  dano  ? 
ai  corsen  yn  ysgwyd  gan  wynt  ? 

•  Luc  7.  24. 

8  Eithr  pa  beth  yr  aethoch 
allan  i'w  weled  ?  ai  dyn  wedi  ei 
wisgo  â  diUad  esmwyth  ?  wele, 
y  rhai  sydd  yn  gwîsgo  dillad 
esmwyth,  niewn  tai  brenhin- 
oedd  y  maent. 

9  Eithr  pa  betli  yr  aethoch 
allan  i'w  weled  ?  ai  prophwyd  ? 
íe,  meddaf  i  chwi,  a  mwy  na 
phrophwyd  : 


Tyl  y  hoU  am  S.  MATl 

10  Canys  hwn  ydyw  efe  ara  yr 
hwn  yr  ysgrifenwyd,  ^Wele,  yr 
ydwyf  fi  yn  anfon  fy  nghennad 
o  flaen  dy  wyneb,  yr  hwn  a 
barottoa  dy  ffbrdd  o'th  flaen. 

f  Mal.  3. 1.  Mare  1.  2.  Luc  7.  27. 

11  Yn  wir  meddaf  î  chwi,  Ym 
mhlith  plantgwragedd,  ni  chod- 
odd  neb  mwy  nag  loan  Fed- 
yddiwr:  er  hynny  yr  hwn  sydd 
leiaf  yn  nheyrnas  nefoedd.  sydd 
fwy  nag  ef. 

12  ^Ac  o  ddyddiau  loan  Fed- 
yddiwr  hyd  yn  awr,  yr  ydys 
yn  treisio  teyrnas  nefoedd,  a 
threiswyr  sydd  yn  ei  chipio  hi- 

«  Luc  16. 16. 

13  Canys  yr  holl  brophwydi 
a  'r  gyfraith  a  brophwydasant 
hyd  loan. 

14  Ac  os  ewyllysiwch  ei  dder- 
byn,  efe  yw  ^Eh'as,  yr  hwn  oedd 
ar  ddyfod. 

hMal.4.  5.   Pen.  17. 12.   Luc  1, 17. 

15  'Y  neb  sydd  ganddo  glust- 
îau  i  wrandaw,  gwrandawed. 

<Pen.l3.9.   Luc  8.  8.   Dat.  2.  7, 11,  17,  29. 
a  8.  6, 13,  22. 

16  1í  'Eithr  i  ba  beth  y  cy- 
ffelybaf  fi  y  genhedlaeth  hon  ? 
Cytfelyb  yw  i  blant  yn  eistedd 
yn  y  marchnadoedd,  ac  yn  llef- 
ain  wrth  eu  cyfeillion,  •^luc^.si. 

17  Ac  yn  dywedyd,  Canasom 
bibell  i  chwi,  ac  ni  ddawnsias- 
och  ;  canasom  alarnad  i  chwi, 
ac  nî  cliwynfanasoch. 

18  Canys  daeth  loan  heb  na 


lEW,  XI.  loan  a  Christ. 

bwytta  nac  yfed ;  ac  meddant, 
Y  mae  cythraul  ganddo. 

19  Daeth  Mab  y  dyn  yn  bwyt- 
ta  ac  yn  yfed  ;  ac  meddant, 
Wele  ddyn  glwth,  ac  yfwr  gwin, 
cyfaill  publicanod  a  phechad- 
uriaid.  A  doethineb  a  gyfiawn- 
hâwyd  gan  ei  phlant  eî  hun. 

20  ir  ^Yna  y  dechreuodd  efe 
edliw  i  'r  dinasoedd  yn  y  rhaî 
y  gwnaethid  y  rhan  fwyaf  o'î 
weithredoedd  nerthol  ef,  am 
nad  edifarhasent :      »luc  10.13. 

2lGwae  di,Chorazin!  gwae  di, 
Bethsaîda!  canys  pe  gwnaethid 
yn  Tyrus  a  Sidon  y  gweithred- 
oedd  nerthol  a  wnaethpwyd  yn- 
och  chwi,  hwya  edifarhasent  er 
ys  talm  mewn  sachhan  a  lludw. 

22  Eithr  meddaf  i  chwi,  "'Es- 
mwythach  fydd  i  Tyrus  a  Si- 
don  yn  nydd  y  farn,  nag  i  chwi. 

"  Pen.  10. 15. 

23  A  thydi,  Capernaum,  yr 
hon  a  ddyrchafwyd  hyd  y  nef, 
a  dynnir  i  laAvr  hyd  yn  uffern : 
canys  pe  gwnaethid  yn  Sodom 
y  gweithredoedd  nerthol  a 
wnaethpwyd  ynot  ti,  hi  a  fu- 
asai  yn  aros  hyd  heddyw. 

24  Eithr  yr  ydwyf  yn  dywed- 
yd  i  chwi,  Y  bydd  esmwythach 
i  dir  Sodom  yn  nydd  y  fam^f 
nag  i  ti.  i 

26  1í  °Yr  amser  hwnnw  yr  at- 
tebodd  yr  lesu,  ac  y  dywed- 

°  Luc  10.  21. 


GalwadVrblinderog.  8.  MATTIl 

odd,  I  tî  yr  ydwyf  yn  dîolch, 

0  Dad,  Arglwydd  nef  a  daear, 
am  î  tî  **gnddio  y  pethau  hyn 
rhag  y  doethion  a  'r  rhai  deall- 
us,  a  'u  datguddîo  o  honot  i  rai 
bychaîn : 

o  Edrych  Pb.  8.  2.  1  Oor.  1.  27.  a  2.  8. 

26  lë,  O  Dad;  canys  felly  y 
rhyngodd  bodd  î  tî. 

27  Tob  peth  a  roddwyd  i  mi 
gan  fy  Nhad  :  ac  nid  edwyn 
neb  y  Mab  ond  y  Tad  ;  ac 
nid  edwyn  neb  y  Tad  ond  y 
Mab,  a  'r  hwn  yr  ewyllysio  y 
Mab  ei  ddatguddîo  îddo. 

1  P  Pen.  28.  18.   loan  3.  35.  a  13.  3.  a  17.  2 
j  flloanl.  18.a6.46.  alO.  15. 

I  28  H  Deuwch  attaf  íi  bawb 
a'r  y  sj^dd  yn  flinderog  ac  yn 
llwythog,  a  mi  a  esmwythâf 
amoch. 

29  Cymmerwch  fy  iau  arnoch, 
a  dysgwch  gennyf ;  canys  add- 
fwyn  ydwyf,  a  'gostyngedig  o 
galon :  'a  chwi  a  gewch  or- 
phwysdra  i  'ch  eneidiau  : 

i  'Zech.  9.  9.   Phil.  2.  7,  8.      •  Jer.  6. 16. 

I  30  ^Canys  fy  iau  sydd  es- 
mwyth,  a'm  baich  sydd  ysgafn. 

*  1  loan  ö.  3. 

PENNOD  XII. 

A.D.  31. — 1  Grist  yn  eeryddu  daUineh  y  PlMri- 
seaidf  o  ran  torri  y  Sahhath ;  3  tnoy  ys- 
gryihyraUf  10  irwy  reswm,  13  a  ihnoy  ry- 
'  feddod  ;  22  yìi  iachâu  y  dyn  eyihreidig,  mud 
a  daU.  31  Ni  faddeuir  hyih  gahìedd  yn  erltyn 
yr  Yspryd  Olân.  36  Y  rhoddir  cyfrif  am 
eiriau  segur.  38  Y  mae  yn  eeryddu  yr  an- 
ffyddloniaid  a  geisient  anoydd ;  49  ac  yn 
áangot  pwy  yw  ei  fraiod^  a'»  chwaer^  a'i  fam. 


EW,  XII.  Cerydd  i'r  Pharisedid. 

YR  amser  hwnnw  'yr  aeth 
yr  lesu  ar  y  dydd  8al)- 
bath  trwy  yr  ŷd:  ac  yr  oedd 
chwant  bwyd  ar  ei  ddisgybl- 
ion,  a  hwy  a  ddechreuasant 
dynnu  tywys,  a  bwytta. 

•  Dent.  23.  25.   Marc  2.  23.   Liic6. 1. 

2  A  phan  welodd  y  Pharise- 
aid,  hwy  a  ddywedasant  wrtho, 
Wele,  y  mae  dy  ddisgyblîon  yn 
gwneuthur  yr  hyn  nid  yw  llrydd 
ei  wneuthur  ar  y  Sabbath. 

I  ffufreühlatm. 

3  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Oni  ddarllenasoch  ^'pa 
beth  a  wnaeth  Dafydd,  pan 
oedd  chwant  bwyd  amo  ef,  a  'r 
rhai  oedd  gyd  âg  ef  ? 

b  lSara.  21.6. 

4  Pa  fodd  yr  aeth  efe  i  mewn 
i  dŷ  Dduw,  ac  y  bwyttaodd  II  'y 
bara  gosod,  yr  hwn  nid  oedd 
rydd  iddo  ei  fwytta,  nac  i  'r 
rhai  oedd  gyd  âg  ef,  "^ond  yn 

UnÌg  Ì'r  Offeiriaid  ?        i  u>rthau  danoos,  y 
rhainidoeddgufreithlaim.     Exod.  25.  30.   Lef.  24.  5. 
«  Exod.  29.  32,  33.   Lef.  8.  31.  a  24.  9. 

5  Neu  oni  ddarllenasoch  yn  y 
"gyfraith,  fod  yr  otì'eiriaid  ar  y 
Sabbathau  yn  y  deml  yn  halogi 
y  Sabbath,  a'u  bod  yn  ddiger- 

'ydd  ?  •  Num.  28.  9.   loau  7.  22. 

6  Eithr  yr  ydwyf  yn  dywedyd 
i  chw  i,  fod  yma  ^  un  mwy  na  'r 

deml.  f  2  Cliron.  6. 18. 

7  Ond  pe  gwybuasech  beth  y  w 
hyn,  ^Trugaredd  a  ewyllysiaf, 

f  Hoe.  6.  6    Pen.  9,  13. 


lachâu  y  llaw  wywedig^  S.  MATTHEW,  XII.  a'r  dyn  cythreulig. 


ac  nîd  aberth,  ni  farnasech 
chwî  yn  erbyn  y  rhaî  dînîwed. 

8  Canys  Arglwydd  ar  y  Sab- 
bath  hefyd  yw  Mab  y  dyn. 

9  Ac  wedi  iddo  ymadael  oddi 
yno,  efe  a  aeth  i'w  synagog 

hwynt.  Marc  3. 1.   Luc  6.  6. 

10  1í  Ac  wele,  yr  oedd  dyn  a 
chanddo  law  wedi  gwywo.  A 
hwy  a  ofynasant  iddo,  gan  ddy- 
wedyd,  *Aî  llrhydd  iachâu  ar 
y  Sabbathau?  fel  y  gallent 
achwyn  arno. 

«  Luc  13. 14.  a  14. 3.    loan  9. 16.     I  cÿfreithlaum. 

1 1  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrth- 
ynt,  Pa  ddyn  o  honoch  fydd  a 
chanddo  un  ddafad,  ac  ^o  syrth 
honno  mewn  pwll  ar  y  dydd 
Sabbath,  nid  ymeifl  ynddi,  a  H 
chodi  allan  ?    *  Exod.  23. 4.  Deut.  22. 4. 

12  Pa  faint  gwell  gan  hynny 
ydyw  dyn  na  dafad?  relly 
ilrhydd  yw  gwneuthur  yn  dda 
ar  y  Sabbathau.  leufretmami. 

13  Yna  y  dywedodd  efe  wrth 
y  dyn,  Estyn  dy  law.  Ac  efe 
a'i  hestynodd;  a  hi  a  wnaed 
yn  iach,  fel  y  Uall. 

14  1í  Yna  yr  aeth  ^y  Pharise- 
aid  allan,  ac  a  II  ymgynghoras- 
ant  yn  ei  erbyn  ef,  pa  fodd  y 
difethent  ef .       ,  Marc  3.  e.  loan  5.  is. 

a  10.  39.  a  11.  53.      I  Neu,  gymmerasard  gynghor, 

15  A'r  lesu  gan  wybod,  ""a 
giliodd  oddi  yno ;  °  a  thorfeydd 
lawer  a'i  canlynasant  ef,  ac 
efe  a'u  hiachaodd  hwynt  oU; 

m  Edrych  pen.  10.  23.      »  Pen.  19. 2. 


16  Ac  "^a  orchymynodd  idd- 
ynt,  na  llwnaent  ef  yn  gyhoedd  : 

•  Pen.  9. 30.      I  chyhoeddent  ef, 

17  Fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a 
ddy  wedasid  trwy  Esaias  y  pro- 
phwyd,  gan  ddywedyd, 

18  ^Wele  fy  ngwasanaethwr, 
yr  hwn  a  ddewisais ;  fy  anwyl- 
yd,  ''yn  yr  hwn  y  mae  fy  enaid 
yn  foddlawn:  gosodaf  fy  yspryd 
arno,  ac  efe  a  draetha  farn  i  'r 
Cenhedloedd. 

p  Es.  42. 1.      1  Pen.  3. 17.  a  17.  5. 

19  Nid  ymryson  efe,  ac  ni  lef- 
ain,  ac  ni  chlyw  neb  ei  lais  ef 
yn  yr  heolydd. 

20  Corsen  ysig  nis  tyrr,  a  Uin 
yn  mygu  nis  diffydd,  hyd  oni 
ddygo  efe  allan  fam  i  fuddug- 
oliaeth. 

21  Ac  yn  ei  enw  ef  y  gobeîth- 
îa  y  Cenhedloedd. 

22  lí'Yna  y  dygpwyd  atto  un 
cythreulig,  dall  a  mud  :  ac  efe 
a'i  hiachaodd  ef,  fel  y  Uefar- 
odd  ac  y  gwelodd  y  dall  a 
mud. 

'Pen.9.S2.  Marc3. 11.  Luc  11. 14. 

23  A'r  hoU  dorfeydd  a  syn- 
nasant,  ac  a  ddywedasant,  Aî 
hwn  y w  mab  Dafydd  ? 

24  ■  Eithr  pan  glybu  y  Pharî- 
seaid,  hwy  a  ddywedasant,  Nid 
yw  hwn  yn  bwrw  allan  gyth- 
reuliaid,  ond  trwy  tBeelzebub 
pennaeth  y  cythreuliaid. 


«  Pen.  9.  34.   Marc  3.  22.   Luc  U.  15. 

%ẁẃ:  felly  ad.  27. 


t  Gr.  Bed' 


Y pechod  yn  erhyn     S.  M  ATT] 

25  A  'r  lesu  yn  gwybod  eu 
meddyliau,  a  ddy  wedodd  wrth- 
ynt,  Pob  teyrnas  wedi  ymran- 
nu  yn  eî  herbyn  ei  hun,  a  ang- 
hyfanneddir;  a  phob  dinas  neu 
dŷ  wedi  ymrannu  yn  ei  erbyn 
ei  hun,  ni  saif. 

26  Ac  os  Satan  a  fwrw  allan 
Satan,  efe  a  ymrannodd  yn  ei 
erbyn  ei  hun:  pa  wedd  gan 
hynny  y  saif  ei  deyrnas  ef  ? 

27  Ac  os  trwy  Beelzebub  yr 
ydwyf  fi  yn  bwrw  allan  gyth- 
reuliaid,  trwy  bwy  y  mae  eich 
plant  chwi  yn  eu  bwrw  hwynt 
allan?  am  hynny  y  byddant 
hwy  yn  farnwyr  arnoch  chwi. 

28  Eithr  os  ydwyf  fi  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid  trwy  Yspryd 
Duw,  yna  y  daeth  teyrnas 
Dduw  attoch. 

29  Neu,  *pa  fodd  y  dichon 
neb  fyned  i  mewn  î  dŷ  un  cad- 
arn,  a  ZZîi;yr-yspeilio  ei  ddo- 
drefn  ef,  oddi  eithr  iddo  yn 
gyntaf  rwymo  y  cadarn?  ac 
yna  yr  yspeilia  efe  ei  dỳ  ef. 

*  Es.  49.  24.    Luc  11.  22. 

30  Y  neb  nid  yvv  gyd  â  mi, 
sydd  yn  fy  erbyn;  a'r  neb  nid 
yw  yn  casglu  gyd  â  mi,  sydd 
yn  gwasgaru. 

31  II  Am  hynny  y  dywedaf 
wrthych  chwi,  "Pob  pechod  a 
chabledd  a  faddeuir  i  ddyn- 
îon :  ond  cabledd  yn  erhyn  yr 

u  Mare  a.  28.     Luo  12. 10.    Heb.  6.  4.  a  10.  26,  29. 
IIoan5.1& 


EW,  XII.        yr  Ysprijd  Glân. 

Yspryd  Glân  ni  faddeuir  î 
ddynion. 

32  A  phwy  bynnag  a  ddy  wedo 
air  yn  erbyn  Mal)  y  dyn,  *  fe  a 
faddeuir  iddo :  ond  pwy  hyn- 
nag  a  ddywedo  yn  erbyn  yr 
Yspryd  Glân,  nis  luaddeuir 
iddo,  nac  yn  y  byd  hwn,  nac 
yn  y  hyd  a  ddaw.     « i  Tim.  i  13. 

33  NaiU  ai  gwnewch  y  pren 
yn  dda,  ^a'i  fí'rwyth  yn  dda;  ai 
gwnewch  y  pren  yn  ddrwg,  a'i 
ff'rwyth  yn  ddrwg:  canys  y  pren 
a  adwaenir  wrth  ei  ftrwyth. 

y  Pen.  7. 17.     Luc  6.  43,  44. 

34  "O  eppil  gwiberod,  pa  wedd 
y  gellwch  lefaru  pethau  da,  a 
chwi  yn  ddrwg?  ^canys  o  hel- 
aethrwydd  y  galon  y  llefara  y 

genaU.  »  Pen.  3.  7.  a  23.  33.  •Luc6.45. 

35  Y  dyn  da,  o  drysor  da  y 
galon,  a  ddwg  allan  bethau  da : 
a'r  dyn  drwg,  o'r  trysor  drwg, 
a  dd\>g  allan  bethau  drwg. 

36  Eithr  yr  ydwyf  yn  dy wedyd 
wrthych,  Mai  am  bob  gair  se- 
gur  a  ddywedo  dynion,yrhodd- 
ant  hwy  gyfrif  yn  nydd  y  farn. 

37  Canys  wrth  dy  eiriau  y'th 
gyfiawnhêir,  ac  wrth  dy  eiriau 
y'th  gondemnir. 

38  1í  ^  Yna  yr  attebodd  rhaî 
o'r  ysgrifenyddion  a'r  Phari- 
seaid,  gan  ddywedyd,  Athraw, 
ni  a  chwennychem  weled  ar- 
wydd  gennyt.   b  Pen.  le.  1.  M*rc  s.  u. 

Lucll.  16,  29.   lCor.  1.  22. 


Ceisio  arwydd.        ö.  MATTH 

39  Ac  efe  a  attebodd  ao  a 
ddywedodd  wrthynt,  Cenhedl- 
aeth  ddrwg  a  '  godînebus  sydd 
yn  ceisîo  arwydd  ;  ac  arwydd 
nis  rhoddir  iddi,  ond  arwydd 
y  prophwyd  Jonas :       •  eb.  m.  3. 

40  ^Canys  fel  y  bu  Jonas  dri- 
diau  a  thair  nos  ym  mol  y  mor- 
fil,  felly  y  bydd  Mab  y  dyn 
dridiau  a  thair  nos  y'nghalon 
y  ddaear.  djonahi.  17. 

41  ^Gwŷr  Ninife  a  gyfodant 
yn  y  farn  gyd  â'r  genhedlaeth 
hon,  ac  a  'i  '  condemniant  hi ; 
am  iddynt  hwy  ^edifarhâu  wrth 
bregeth  Jonas:  ac  wele  fwy  na 
Jonas  yma. 

^  Luc  11.  32.      '  Jer.  3.  11.     Ezec.  16.  51.  Rhuf. 
2.  27.      »  Jonah  3.  5, 

42  ^Brenhines  y  dehau  a  gyf- 
yd  yn  y  fam  gyd  â'r  genhedl- 
aeth  hon,  ac  a'i  condemnia  hi ; 
am  iddi  hi  ddyfod  o  eithaf- 
oedd  y  ddaear  i  glywed  doeth- 
ineb  Solomon :  ac  wele  fwy  na 
Solomon  yma. 

h  1  Bren.  10. 1.    2  Chron.  9.  1.     Luc  11.  31. 

43  ^A  phan  êl  yr  yspryd  aflan 
allan  o  ddyn,  ^efe  a  rodia  ar 
hyd  Ueoedd  sychion,  gan  geisio 
gorphwysdra,  ac  nid  yw  yn  ei 

gael.       *Lucn.24.      ^Jobl.?.  IPetrö.S. 

44  Yna  medd  efe,  Mi  a  ddy- 
chwelaf  i'm  tỳ  o'r  Ue  y  deuth- 
um  allan.  Ac  wedi  y  delo,  y 
mae  yn  ei  gael  yn  wag,  wedi  ei 
ysg'ubo  a  i  drwsio. 

45  Yna  y  mae  efe  yn  myned, 


iW,  XII.  Mam  a  brodyr  yr  le^a, 

ac  yn  cymmeiyd  gyd  âg  ef  ei 
hun  saith  yspryd  eraill  gwaeth 
nag  ef  ei  hun ;  ac  wedi  iddynt 
fyned  i  mewn,  hwy  a  gyfan- 
neddant  yno:  ^ac  y  mae  diw- 
edd  y  dyn  hwnnw  yn  waeth 
na'i  ddechreuad.  Felly  y  bydd 
hefyd  i  'r  geiihedlaeth  ddrwg 

hon.  »  Heb.  6.  4.  a  10.  26.  2  Petr  2.  20. 

46  H  Tra  yr  ydoedd  efe  yn 
Uefaru  wrth  y  torfeydd,  "weie, 
ei  fam  a'i  "frodyr  oedd  yn  sef- 
yll  allan,  yn  ceisio  ymddiddan 

âg  ef.  m  Marc  3.  31.  Luc  8.  19,  2ü. 

n  Pen.  13. 55.  Marc  6. 3.  loftn  2. 12.  a  7.  3.  Act.  l.  14. 
1  Cor.  9. 6.    Gal.  1. 19. 

47  A  dywedodd  un  wrtho 
Wele,  y  mae  dy  fam  di  a't' 
frodyr  yn  sefyll  allan,  yn  ceis 
io  ymddiddan  â  thi. 

48  Ac  efe  a  attebodd  ac 
ddy wedodd  wrth  yr  hwn  a  ddy 
wedasai  wrtho,  Pwy  y w  fy  ma 
i  ?  a  phwy  yw  fy  mrodyr  i  ? 

49  Ac  efe  a  estynodd  ei  la 
tu  ag  at  ei  ddisgyblion,  ac 
ddywedodd,  Wele  fy  mam  î 
a'm  brodyr  i : 

60  Canys   pwy  bynnag  a  wna 
ewyllys  fy  Nhad  yr  hwn  syd 
yn  y  nefoedd,  efe  yw  fy  mraw 
i,  a'm  chwaer,  a'm  mam. 

«  Edrych  loan  15. 14.    Gal.  5. 6.  a  6. 15.    Col.  3.  1 

PENNOD  XIII. 

A.  D.  31. — 3  Dammeg  yr  hauwr  aV  had ;  18 
a'i  dehongliad.  24  Dammeg  yr  e/rau,  31  yr 
had  mwdardy  33  y  surdoes,  44  y  trysor  cudd' 
iedig,  45  y  perl,  47  aV  rhwyd.  53  Y  raodd  y 
dirmygir  Crist  gan  ei  wladwyr  ci  hun. 


Dammeg  yr 


8.  MATTHEW,  XIIL 


hauwr  aW  kad. 


YDYDD  hwnnw  yr  aeth  yr 
lesu  allan  o'r  tý,  ''ac  yr 
eîsteddodd  wrth  lan  y  môr. 

•  Marc  4. 1. 

2  A  thorfeydd  lawer  a  ymgyn- 
nullasant  atto  ef,  fel  ^yr  aeth 
efe  lli'r  llong;,  ac  yr  eîsteddodd: 
a'r  holl  dyrfa  a  safodd  ar  y  làn. 

»>  Luc  5.  3.    il  t  lonO' 

3  Ac  efo  a  lefarodd  wrthynt 
lawer  o  bethau  trwy  ddamheg- 
îon,  gan  ddywedyd,  ^'Wele,  yr 
hauwr  a  aeth  allan  i  hau.  luc  8. 6. 

4  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  hau, 
peth  a  syrthiodd  ar ýin  y  flFordd ; 
a'r  adar  a  ddaethant,  ac  a'i  dif- 
asant. 

6  Peth  arall  a  syrthiodd  ar 
greig-leoedd,  lle  ni  chawsant 
fawr  ddaear:  ac  yn  y  man  yr 
egînasant,  gan  nad  oedd  idd- 
ynt  ddyfnder  daear : 

6  Ac  wedi  codi  yr  haul,ypoeth- 
asant;  ac  am  nad  oedd  gan- 
ddynt  wreiddyn,  hwy  a  wyw- 
asant. 

7  A  pheth  arall  a  syrthiodd 
ym  mhlith  y  drain  ;  a'r  drain  a 
godasant,  ac  a'u  tagasant  hwy. 

8  Peth  arall  hefyd  a  syrtii- 
iodd  mewn  tir  da,  ac  a  ddyg- 
asant  ftrwyth,  peth  ar  ei  gan- 
fed,  arall  ar  ei  dri-ugeinfed, 
arall  ar  ei  ddegfed  ar  hugain. 

9  ^  Y  neb  sydd  ganddo  glust- 
iau  i  wrandaw,  gwrandawed. 


d  Pen.  11. 15. 


10  A  daeth  y  disgyblion,  ac  a 


ddywedasant  wrtho,  Pahani  yr 
wyt  ti  yn  Uefaru  wrthynt  trwy 
ddamhegion  'i 

11  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Am  ^roddi 
i  chwi  wybod  dirgelion  teynias 
nefoedd,  ac  ni  roddwyd  iddynt 
hwy. 

•Pen.l6. 17.   Marc  4. 11.   1  Cor.  2.  10.    lloau  2.  2^/. 

12  'Oblegid  pwy  bynnag  sydd 
ganddo,  i  hwnnw  y  rhoddir,  ac 
efe  a  gaiíì' helaethrwydd  :  eithr 
pwy  bynnag  nid  oes  ganddo, 
oddi  arno  ef  y  dygir,  ie,  yr  hyn 
sydd  ganddo. 

'  Pen.  25.  29.    Marc  4.  25.    Luc  8.  18.  a  19.  26. 

13  Am  hynny  yr  ydwyf  yn 
Uefaru  wrthynt  hwy  ar  ddam- 
hegion  :  canys  a  hwy  yn  gwel- 
ed,  nid  ydynt  yn  gweled  ;  ac  yn 
clywed,  nid  ydynt  yn  clywed, 
nac  yn  deall. 

14  Ac  ynddynt  hwy  y  cyf- 
lawnir  prophwydoliaeth  Esaias, 
yr  hon  sydd  yn  dywedyd,  *Gan 
glywed  y  clywch,  ac  ni  ddeall- 
wch  ;  ac  yn  gweled  y  gwelwch, 
ac  ni  chanfyddwch ; 

«  Es.  6.  9.    Ezec.  12.  2.    Marc  4.  12.    Luc  8.  10. 
loau  12.  40.    Act.  28.  26.    Rhuf.  11.  8. 

15  Canys  brasâwyd  calon  y 
bobl  hyn,  a  hwy  a  glywsant 

^  clustiau  yn  drwTn,  ac  a  gauas- 
ant  eu  Uygaid;  rhag  canfod  k  u 
Uygaid,  a  chlywod  k\i  clustiau, 
a  deall  â'r  galon,  a  throi,  ac  i 
liìi  eu  hiachâu  hwyiit.    »»Hei.  0  u. 

16  Eithr  *dedwydd   (iw  eich 

*  l'tu.  10.  17.    Luc  iU.  23,  üi.    iuan  'ÁJ.  '£à 


Dehongliy  ddammeg.  S.  MATTE 

llygaid  chwi,  am  eu  bod  yn 
gweled;  a'ch  clustiau,  am  eu 
bod  yn  clywed : 

VI  Oblegid  yn  wir  y  dywedaf 
i  chwi,  "  chwennychu  o  lawer  o 
brophwydi  a  rhai  cyfiawn  wel- 
ed  y  pethau  a  welwch  chwi,  ac 
nis  gwelsant ;  a  chly wed  yr  hyn 
a  glywch  chwi,  ac  nis  cly wsant. 

k  1  Petr  1.  10. 

18  t '  Gwrandêwch  chwithau 
gan  hynny  ddammeg  yr  hauwr. 

'  Marc  4. 14.    Luc  8.  U. 

19  Pan  glywo  neb  air  "y 
deyrnas,  ac  heb  ei  ddeall,  y 
mae  y  drwg  yn  dyfod,  ac  yn 
cipio  yr  hyn  a  hauwyd  yn  ei 
galon  ef.  Dyma  yr  hwn  a  hau- 
wyd  ar  fin  y  ffordd.      Pen-  *  23. 

20  A'r  hwn  a  hauwyd  ar  y 
creig-leoedd,  yw  yr  hwn  sydd 
yn  gwrandaw  y  gair,  ac  yn  eb- 
rwydd  "trwy  lawenydd  yn  ei 
dderbyn;      »£6.58.2.  io»n5.36. 

21  Ond  nid  oes  ganddo 
wreiddyn  ynddo  ei  hun,  eithr 
dros  amser  y  mae:  a  phan 
ddelo  gorthrymder  neu  erlid 
oblegid  y  gair,  yn  y  fan  "  efe  a 
rwystrir.  °  Pen.  u.  6. 

22  "A  'r  hwn  a  hauwyd  "ym 
mhlith  y  drain,  yw  yr  hwn  sydd 
yn  gwrandaw  y  gair ;  ac  y  mae 
gofal  y  byd  hwn,  a  thwyll  cyf- 
oeth,  yn  tagu  y  gair,  ac  y  mae 
yn  myned  yn  ddiffrwyth. 

PPen.19.23.  MarclO.23.  Lucl8.24.   1  Tim.  6.  9. 
«  Jer.4.3. 


E  W,  XIII.    Dammeg  yr  efrau. 

23  Ond  yr  hwn  a  hauwyd  yn 
y  tir  da,  yw  yr  hwn  sydd  yn 
gwrandaw  ygair.ac  yn  ei  ddeall; 
sef  yr  hwn  sydd  yn  ffrwytho,  ac 
yn  dwyn  peth  ei  ganfed,  arall 
ei  dri-ugehifed,  arall  ei  ddeg- 
fed  ar  hugain. 

24  II  Dammeg  arall  a  osododd 
efe  iddynt,  gan  ddywedyd, 
Teymas  nefoedd  sydd  gyffelyb 
i  ddyn  a  hauodd  had  da  yn  ei 
faes: 

25  A  thra  yr  oedd  y  dynion 
yn  cysgu,  daeth  ei  elyn  ef,  ac 
a  hauodd  efrau  ym  mhlith  y 
gwenith,  ac  a  aeth  ymaith. 

26  Ac  wedi  i'r  eginyn  dyfu,  a 
dwyn  ffrwyth,  yna  yr  ymddang- 
osodd  yr  efrau  hefyd. 

27  A  gweision  gwr  y  tŷ  a 
ddaethant,  ac  a  ddywedasant 
wrtho,  Arglwydd,  oni  hauaist 
di  had  da  yn  dy  faes?  o  ba 
le  gan  hynny  y  mae  yr  efrau 
ynddo  ? 

28  Yntau  a  ddywedodd  wrtb- 
ynt,  Y  gelyn  ddyn  awnaeth  hyn. 
A'r  gweision  a  ddywedasant 
wrtho,  A  fynni  di  gan  hynny 
i  ni  fyned  a'u  casglu  hwynt? 

29  Ac  efe  a  ddywedodd,  Na 
fynnaf ;  rhag  i  chwi,  wrth  gas- 
glu  yr  efrau,  ddiwreiddio  y 
gwenith  gyd  â  hwynt. 

30  Gadêwch  i  'r  ddau  gyd- 
dyfu  hyd  y  cynhauaf:  ac  yn 
amser  y  cynhauaf  y  dywedaf 


I  ¥r  had  mw^tard.       S.  MATT 

wrth  y  medelwyr,  Cesglwch  yn 
gyntaf  yr  efrau,  a  rhwymwch 
hwynt  yn  ysgubau  î'w  llwyr- 
losgî ;  ond  'cesglwch  y  gwenith 
i  'm  hysgubor.  '  Pen.  3. 12. 
I  31  1í  Dammeg  arall  a  osod- 
odd  efe  iddynt,  gan  ddywedyd, 
•Cyífelyb  yw  teyrnas  nefoedd 
î  ronyn  o  had  mwstard,  yr 
hwn  a  gymmerodd  dyn  ac  a  H 
hauodd  yn  ei  faes  : 

•Marcl  30.  Luc  13. 19. 

32  Yr  hwn  yn  wir  sydd  leiaf 
o  'r  hoU  hadau ;  ond  wedi  iddo 
dyfu,  mwyaf  un  o'r  llysiau 
ydyw,  ac  y  mae  efe  yn  myned 
yn  bren ;  fel  y  mae  adar  y  nef 
yn  dyfod,  ac  yn  nythu  yn  ei 
gangau  ef. 

33  lí  *Dammeg  arall  a  lefarodd 
efe  wrthynt;  Cyffelyb  yw  teyrn- 
as  nefoedd  i  surdoes,  yr  hwn 
a  gymmerodd  gwraig,  ac  a1 
cuddiodd  mewn  tri  pheccaid  o 
flawd,  hyd  oni  surodd  y  cwbl. 

t  Luc  13.  21. 

34  °Hyn  oU  a  lefarodd  yr  lesu 
trwy  ddamhegion  wrth  y  torf- 
eydd ;  ac  heb  ddammeg  ni  lef- 
arodd  efe  wrthynt : 

n  Marc  4.  33,  34. 

35  Fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a 
ddywedwyd  trwy  y  prophwyd, 
gan  ddywedyd,  *  Agoraf  fy 
ngenau  mewn  damhegion ; 
mjTiegaf  bethau  cuddiedig  er 
pan  seîliwyd  y  byd.  »ps.78.2. 


lEW,  XIII.         J^rau  y  maes. 

36  1í  Yna  yr  anfonodd  yr  lesu 
y  torfeydd  yniaith,  ac  yr  aeth 
i'r  tỳ  :  a'i  ddisgyblion  a  ddaoth- 
ant  atto,  gan  ddy  wodyd,  Eglura 
i  ni  ddammeg  ofraii  y  maes. 

37  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Yr  hwn 
sydd  yn  hau  yr  had  da,  yw 
Mab  y  dyn ; 

38  A  'r  maes  y w  y  byd  ;  a  'r 
had  da,  hwynt-hwy  yw  plant  y 
deymas  ;  a  'r  efrau  y w  ^  plant 
y  drwg ; 

y  Gen.  3. 18.   loan  8.  44.   Act.  13. 10.    1  loan  3.  8. 

39  A'r  gelyn  yr  hwn  a'u  hau- 
odd  hwynt,  yw  diafol ;  '  a  'r 
cynhauaf  y  w  diwedd  y  byd ; 
a'r  medelwyr  yw  yr  angelion. 

»  Joel  3. 13.   Dat.  14. 16. 

40  Megis  gan  hynny  y  cyn- 
hullir  yr  efrau,  ac  a'u  llwyr- 
losgir  yn  tân ;  felly  y  bydd  yn 
niwedd  y  byd  hwn. 

41  *  Mab  y  dyn  a  ddenfyn  ei 
angelion,  a  hwy  a  gynhullant 
allan  o'i  deymas  ef  yi^  holl 
dramgwyddiadau,  a  'r  rhai  a 
wnant  anmredd;  •Pen.24.31. 

42  Ac  a  'u  bwriant  hwy  i  'r 
ffwrn  dân  :  ^  yno  y  bydd  wylof- 
ain  a  rhingcian  dannedd. 

*>  Pen.  8. 12. 

43  'Yna  y  llewyrcha  y  rhaî 
cyfiawn  fel  yr  haul,  yn  nheyrn- 
as  eu  Tad.  Yr  hwn  sydd  gan- 
ddo  glustiau  i  wrandaw,  gwran- 

dawed.     ^  Dan.  12.  S.  1  Cor.  15.  42     *  Ad.  9. 


Y  trysor  cuddiedig,    S.  MATTH 

44  H  Drachefn,  cyffelyb  yw 
teyrnas  nefoedd  i  drysor  wedi 
ei  guddio  mewn  maes ;  yr 
hwn  wedi  i  ddyn  ei  gaffael,  a'i 
cuddiodd,  ac  o  lawenydd  am 
dano,  sydd  yn  myned  ymaith, 
•ac  yn  gwerthn  yr  hyn  oll  a 
fedd,  ac  'yn  prynu  y  maes 
hwnnw. 

•  Pliil.3.7,8.      'Es.55.1.  Dat.3.18. 

45  t  Drachefn,  cyffelyb  yw 
teyrnas  nefoedd  i  farchnattâ- 
wr,  yn  ceisio  perlau  teg : 

46  Yr  hwn  wedi  iddo  gaflael 
un  perl  gwerthfawr,  a  aeth,  ac 
a  werthodd  gymmaint  oU  ag  a 
feddai,  ac  a'i  prynodd  ef 

47  ir  Drachefn,  cyffelyb  yw 
teyrnas  nefoedd  i  rwyd  a  fwr- 
iwyd  yn  y  môr,  ac  ^  a  gasglodd 
o  bob  rhy  w  beth  ;       '     22. 10. 

48  Yr  hon,  wedi  ei  Uenwi,  a 
ddygasant  i'r  làn,  ac  a  eis- 
teddasant,  ac  a  gasglasant  y 
rhai  da  mewn  Uestri,  ac  a  fwr- 
iasant  allan  y  rhai  drwg. 

49  Felly  y  bydd  yn  niwedd 
y  byd :  yr  angelion  a  ânt  allan, 
ac  "a  ddidolant  y  rhai  drwg 
o  blith  y  rhai  cyfiawn, 

!>  Pen.  25. 82. 

60  Ac  a'u  bwriant  hwy  i'r 
ffwm  dân  :  'yno  y  bydd  wylof- 
ain  a  rhingcian  dannedd. 

'  Ad.  42. 

51  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
vnt,  A  ddarfu  i  chwì  ddeall 


XIII.  p  perl,  a'r  rhmyd. 
hyn  oU  ?  Hwythau  a  ddywed- 
asant  wrtho,  Do,  Arglwydd. 

52  A  dywedodd  yntau  wrth- 
ynt,  Am  hynny  pob  ysgrifen- 
ydd  wedi  ei  ddysgu  i  deyrnas 
nefoedd,  sydd  debyg  i  ddyn 
o  berchen  tŷ,  yr  hwn  sydd  yn 
dwyn  allan  o  'i  drysor  "  lethau 
newydd  a  hen.         '  can.  7.  is. 

53  H  A  bu,  wedi  i'r  lesu  or- 
phen  y  damhegion  hyn,  efe  a 
ymadawodd  oddi  yno. 

54  'Ac  efe  a  ddaeth  i'w  wlad 
ei  hun,  ac  a'u  dysgodd  hwynt 
yn  eu  synagog;  fel  y  synnodd 
amynt,  ac  y  dywedasant,  O  ba 
le  y  daeth  y  doethineb  hwn  a'r 
gweithredoedd  nerthol  i'r  dyn 

hwn'?     'Pen.2.  23.   Marc  6. 1.   Luc  4. 16,  23. 

55  ""Onid  hwn  yw  mab  y  saer  ? 
onid  Mair  y  gelwir  ei  fam  ef  ? 
a  lago,  a  Joses,  a  Simon,  a 
Judas,  "ei  frodyr  ef  ? 

■nM:arc6.3.  Ioan6.  42.     »Pen.  12.  46. 

56  Ac  onid  yw  ei  chwîorydd 
ef  oll  gyd  â  ni  ?  o  ba  le  gan 
hynny  y  mae  gan  hwn  y  peth- 
au  hyn  oU  ? 

57  A  hwy  "a  rwystrwyd  yn 
ddo  ef.   A'r  lesu  a  ddywed 
odd  wrthynt,  "Nid  yw  pro 
phwyd  heb  anrhydedd,  ond  yn 
ei  wlad  ei  hun,  ac  yn  ei  dỳ  ei 
hun. 

•Pen.11.6.     PMarc6.4.   Luc4.24.  Ioan4.44 

68  Ac  '•ni  wnaeth  efe  nem 

1  Mare  6. 5. 6. 


Tyh  Herod  am  Grist.  S.  M ATT 

mawr  o  weîthredoedd  nerthol 
yno,  oblegîd  eu  hanghredin- 
iaeth  hwynt. 

PENNOD  XIV. 

Dechreu  A.  D.  32.— 1  Tyh  Eerod  am  Grüt 
3  Carchariad  loan,  "  H  ddihenydd.  13  Yr 
lesu  yn  ymadaw  i  le  anial :  15  lle  y  mae 
e/e  yn  porthi  püm  mil  o  hobl  â  phúm  torth 
ac  â  dau  hysgodyn:  22  yn  rhodio  ar  y  môr 
at  ei  ddisgyhlion  ;  34  ac  wedi  tirio  i^n  Gen- 
nesarety  yn  iachâu  y  cleifion  a  gyffyrddai  âg 
ymyl  ei  wisg  ef. 

YPRYD  hwnnw  y  clybn 
"Herod  y  tetrarch  sôn 
am  yr  lesu  ;      •  Marc  e.  14.  luc  9. 7. 

2  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrth  ei 
weîsion,  Hwn  yw  loan  Fedydd- 
îwr :  efe  a  gyfododd  o  feirw ; 
ac  am  hynny  y  mae  nerthoedd 
yn  gweithio  ynddo  ef. 

3  1í  ^  Canys  Herod  a  ddaliasai 
loan,  ac  a  'i  rhwymasai,  ac  a  'i 
dodasai  y'ngharchar,  oblegid 
Herodias,  gwraig  Phylip  ei 
frawd  ef.  ^  luc  3. 19, 20. 

4  Canys  loan  a  ddywedodd 
wrtho,   Nid  II  cyfreithlawn  i  ti 

eÌ  Chael  hÌ.     •  Lef.  IS.  le.  a  20.  21.   1  rhydd. 

5  Ac  efe  yn  ewyllysio  ei  roddi 
ef  i  farwolaeth,  a  ofnodd  y 
dyrfa ;  ^  canys  hwy  a'i  cymmer- 
ent  ef  megis  prophwyd. 

d  Pen.  21.  26.   Luc  20.  6. 

6  Eithr  pan  gadwyd  dydd 
genedigaeth  Herod,  y  dawns- 
iodd  merch  Herodias  tger  eu 
bron  hwy,  ac  a  ryngodd  fodd 
Herod. 

7  O  ba  herwydd  efe  a  addaw- 


[EW,  XIV.       Dienyddio  loan. 

odd,  trwy  Iw,  roddì  îddi  beth 
bynnag  a  of)  nai. 

8  A  hithau,  wedi  ei  rhag- 
ddysgu  gan  ei  mam,  a  ddy- 
wedodd,  Dyro  i  mi  yma  ben 
loan  Fedyddiwr  mewn  dysgl. 

9  A  'r  brenhin  a  fu  drist  gan- 
ddo :  eithr  o  herwydd  y  II w, 
a'r  rhai  a  eisteddent  gyd  âg 
ef  wrth  y  ford,  efe  a  orchy- 
mynodd  ei  roi  ef  iddi. 

10  Ac  efe  a  anfonodd,  ac  a  dor- 
rodd  ben  loan  yn  y  carchar. 

11  A  dygpwyd  ei  ben  ef  mewn 
dysgl,  ac  a  'i  rhoddwyd  i  'r 
llangces  :  a  hi  a  H  dug  ef 
mam. 

12  A'i  ddisgyblion  ef  a  ddaeth- 
ant,  ac  a  gymmerasant  ei  gorph 
ef,  ac  a'i  claddasant ;  ac  a  aeth- 
ant,  ac  a  fynegasant  i'r  lesu. 

13  ir  ^A  phan  glybu  yr  lesu, 
efe  a  ymadawodd  oddi  ync 
mewn  Uong  i  anghyfanneddle 
o  'r  neilldu  :  ac  wedi  cly  wed 
o'r  torfeydd,  hwy  a'i  canlyn- 
asant  ef  ar  draed  allan  o'r 
dinasoedd. 

•  Pen.  12.  15.   Marc  6.  32.   Luc  9. 10. 

14  A'r  lesu  a  aeth  allan,  ac 
a  welodd  lldyrfa  fawr,  ac  'a 
dosturiodd  wrthynt;  ac  efe  a 
iachaodd  eu  cleifion  hwynt. 

I  hotH  laicer.      ^  Pen.  9.  36. 

15  11  ^  Ac  wedi  ei  myned  hi 
yn  hwyr,  daeth  ei  ddisgyblion 

f  Marc  6.  35.   Luc  9. 12.   loan  6.  5. 


Porthi  pùm  mil        S.  MATTH 

atto,  gan  ddywedyd,  Y  lle  sydd 
aiighyfannedd,  a  'r  awr  a  aeth 
weithian  heibio :  gollwng  y 
dyrfa  ymaith,  fel  yr  elont  i'r 
pentrefi,  ac  y  prynont  iddynt 
fwyd. 

16  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Nid  rhaid  iddynt 
fyned  ymaith :  rhoddwch  chwi 
iddynt  beth  i'w  fwytta. 

17  A  hwy  a  ddywedasant 
wrtho,  Nid  oes  gennym  ni 
yma  ond  pùm  torth,  a  dan 
bysgodyn. 

18  Ac  efe  a  ddywedodd,  Dyg- 
wch  hwynt  yma  i  mi. 

19  Ac  wedi  gorchymyn  i'r 
torfeydd  eistedd  ar  y  gwellt- 
glas,  a  chymmeryd  y  pùm 
torth,  a  'r  ddan  bysgodyn,  efe 
a  edrychodd  i  fynn  tu  a  'r  nef, 
ac  ^a  fendithiodd,  ac  a  dor- 
rodd;  ac  a  roddes  y  torthau 
i'r  disgyblion,  a'r  disgyblion 
î'r  torfeydd.  »^Pen.i5.86. 

20  A  hwynt  oU  a  fwyttasant, 
ac  a  gawsant  eu  digon :  ac  a 
godasant  o  'r  briw-fwyd  oedd 
y'  ngweddill,  ddeuddeg  basg- 
edaid  yn  Uawn. 

21  A  'r  rhai  a  fwyttasent  oedd 
ynghylch  pùm  mil  o  wŷr,  heb 
law  gwragedd  a  phlant. 

22  1í  Ac  yn  y  fan  y  gyrrodd 
yr  lesu  ei  ddisgyblion  i  fyned 
i'r  Uong,  ac  i  fyned  i'r  làn 
arall  o'i  flaen  ef,  tra  fyddai 


EW,  XIV.  Rhodio  ar  y  môr. 
efe  yn  goUwng  y  torfeydd  ym- 
aith. 

23  'Ac  wedi  iddo  oUwng  y 
torfeydd  ymaith,  efe  a  esgyn- 
odd  i  'r  mynydd  wrtho  ei  hun, 
i  weddîo :  ^  ac  wedi  ei  hwyrhâu 
hi,  yr  oedd  efe  yno  yn  unig. 

1  Marc  6.  46.      ^  loan  6. 16. 

24  A'r  Uong  oedd  weithian 
y'nghanol  y  môr,  yn  drallod- 
us  gan  donnau:  canys  gwynt 
gwrthwynebus  ydoedd. 

25  Ac  yn  y  bedwaredd  wylfa 
o  'r  nos  yr  aeth  yr  lesu  attynt, 
gan  rodio  ar  y  môr. 

26  A  phan  welodd  y  disgybl- 
ion  ef  yn  rhodio  ar  y  môr, 
dychrynasant,  gan  ddywedyd, 
Drychiolaeth  ydyw.  A  hwy  a 
waeddasant  rhag  ofn. 

27  Ac  yn  y  man  y  Uefarodd 
yr  lesu  wrthynt,  gan  ddywed- 
yd,  Cymmerwch  gysur:  myfi 
ydyw ;  nac  ofnwch. 

28  A  Phetr  a 'i  hattebodd, 
ac  a  ddywedodd,  O  Arglwydd, 
os  tydi  yw,  arch  i  mi  ddyfod 
attat  ar  y  dyfroedd. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd,Tyred. 
Ac  wedi  i  Petr  ddisgyn  o'r 
Uong,  efe  a  rodiodd  ar  y  dyfr- 
oedd,  i  ddyfod  at  yr  lesu. 

30  Ond  pan  welodd  efe  y 
gwynt  yn  gryf,  efe  a  ofiiodd: 
a  phan  ddechreuodd  suddo, 
efe  a  lefodd,  gan  ddywedyd, 
Arglwydd,  cadw  fi. 


Tachâu  y  cleijion.      8.  MATTI 

31  Ac  yn  y  man  yr  estynodd 
yr  lesu  ei  law,  ac  a  ymaflodd 
ynddo  ef,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Tydî  o  ychydîg  ffydd, 
paham  y  petrusaîst  ? 

32  A  phan  aethant  hwy  i 
mewn  î'r  llong,  peidiodd  y 
gwynt. 

33  A  daeth  y  rhai  oedd  yn  y 
Uong,  ac  a'i  haddolasant  ef, 
gan  ddywedyd,  Yn  wir  Mab 
Duw  ydwyt  ti. 

34  1í  '  Ac  wedi  iddynt  fyned 
trosodd,  hwy  a  ddaethant  i  dir 
Gennesaret.  '  Marc  6.  S3. 

35  A  phan  adnabu  gwỳr  y 
fan  honno  ef,  hwy  a  anfonas- 
ant  i  'r  holl  wlad  honno  o  am- 
gylch,  ac  a  ddygasant  atto  y 
rhai  oU  oedd  mewn  anhwyl ; 

36  Ac  a  attolygasant  iddo 
gael  cyffwrdd  yn  unig  âg  ymyl 
ei  wisg  ef :  a  "  chynnifer  ag  a 
gyffyrddodd,  a  iachâwyd. 

"'Pen.9.20.  Mare3.10.  Lnc6.19.   Act.  19. 12. 

PENNOD  XV. 

A.D.  32. — 3  Crist  yn  argyhoeddi  yr  ysgrifen- 
yddion  a*r  Phariseaid,  am  d&rri  gorchymyn- 
ion  Duw  trwy  eu  traddodiadau  eu  hunain  : 
11  yn  dysgu  nad  yw  y  peth  sydd  yn  myned 
i  mewn  »V  genau  yn  halogi  dyn :  21  yn 
iachâu  merch  y  wraig  o  Ganaan,  30  a  thorf- 
oedd  eraill  lawer  :  32  ao  â  saith  dorth,  ac 
ychydig  hysgod  hychain,  yn  porthi  pedair  mil 
o  wŷr,  liéb  law  gwragedd  a  phlant. 

YNA  yr  ysgrifenyddion  a  r 
Phariseaid,  y  rhai  oedd 
o  Jerusalem,  *a  ddaethant  at 
yr  lesu,  gan  ddywedyd, 

^  Mätc  7. 1. 


[EW,  XV.  Traddodiadau  dynion. 

I    2  Paham  y  mae  dy  ddîsgybl- 
I  îon  di  yn  troseddu  traddodiad 
yr  hynafiaid  ?  canys  nid  ydynt 
yn  golchi  eu  dwylaw  pan  fwyt- 
taont  fara. 

3  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  A  pha- 
ham  yr  ydych  chwi  yn  tros- 
eddu  gorchymyn  Duw  trwy 
eich  traddodiad  chwi? 

4  Canys  Duw  a  orchymynodd, 
gan  ddywedyd,  ^Anrhydedda 
dy  dad  a'th  fam:  ^a'r  hwn  a 
felldithio  dad  neu  fam,  Uadder 
ef  yn  farw. 

Exod.  20. 12.   Deut.  6. 16.   Eph.  6.  2.      c  Exod 
21.17.    Lef.20.9.    Diar.  20.  20. 

5  Eithr  yr  ydych  chwi  yn  dy- 
wedyd,  Pwy  bynnag  a  ddyw  edo 
wrth  ei  dad  neu  ei  fam,  ^Rhodd 
yw  pa  beth  bynnag  y  ceit  lês 
oddi  wrthyf  fi,  ac  ni  anrhy- 
deddo  ei  dad  neu  ei  fam,  difai 

fydd.  «»Marc7.  11,12. 

6  Ac  fel  hyn  y  gwnaethoch 
orchymyn  Duw  yn  ddiiym  trwy 
eich  traddodiad  eich  hun. 

7  '0  ragrithwyr,  da  y  pro- 
phwydodd  II  Esaias  am  danoch 
chwi,  gan  ddywedyd, 

•  Marc  7.  6.      I  Esaiah. 

8  'Nesâu  y  mae  y  bobl  hyn 
attaf  â'u  genau,  a'm  hanrhy- 
deddu  â'u  gwefusau  ;  a'u  calòn 
sydd  bell  oddi  wrthyf. 

'  Es.  29. 13.   Ezec.  33.  31. 

9  Eithr  yn  ofer  y  'm  hanrhy- 


Pa  hethau  spdd  yn       8.  MATTHEW,  XV.  halogi  dyn. 

cilio  i'r  bola,  ac  y  bwnr  ef 
allan  i'r  geudy? 


deddant  ì,  «gan  ddysgu  gorchy 
mynìon  dynion  yn  ddysgeid- 

iaeth.  *     "^-  ^^^- 

10  it  "  Ac  wedi  iddo  alw  y 
dyrfa  atto,  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Clywch,  a  deallwch. 

fc  Marc  7. 14. 

11  '  Nid  yr  hyn  sydd  yn  myn- 
ed  i  mewn  i  'r  genau,  sydd  yn 
halogi  dyn ;  ond  yr  hyn  sydd 
yn  dyfod  allan  o  'r  genau,  hyn- 
ny  sydd  yn  halogi  dyn. 

•Act.10.15.  Ehuf.14.17,20.  Tit.  1. 15. 

12  Yna  y  daeth  ei  ddisgybl- 
ion  atto,  ac  a  ddywedasant 
wrtho,  A  wyddost  ti  ymrwystro 
o'r  Phariseaid  wrth  glywed  yr 
ymadrodd  hwn  ? 

13  Ac  yntau  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  ^Pob  planhigyn 
yr  hwn  nis  plannodd  fy  Nhad 
nefol,  a  ddiwreiddir.    *■  lo»  is-  2 

14  Gadêwch  iddynt:  'tywys- 
ogion  deillion  i'r  deillion  yd- 
ynt.  Ac  os  y  dall  a  dywys  y 
dall,  y  ddau  a  syrthiant  yn  y 

ffoS.  'Pen.23.16.  Luc6.89. 

15  "A  Phetr  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd  wrtho,  Eglura  i 
ni  y  ddammeg  hon.     ■»  Mare  7.  n. 

16  A  dywedodd  yr  lesu,  °A 
ydych    chwithau     etto  heb 

ddeall?  »Pen.l6.9. 

17  Onid  ydych  chwi  yn  deall 
etto,  fod  "yr  hyn  oll  sydd  yn 
myned  i  mewn  i'r  genau,  yn 

•  1  Cor.  6. 13. 


18  Eithr  ''y  pethau  a  ddeuant 
allan  o'r  genau,  sydd  yn  dyfod 
allan  o'r  galon  ;  a  Y  pethau 
hynny  a  halogant  ddyn. 

*  lago  3. 6. 

19  "  Canys  o'  r  galon  y  mae 
meddyliau  drwg  yn  dyfod  all- 
an,  Uaddiadau,  torr-prîodasau, 
godinebau,  lladradau,  cam- 
dystiolaethau,  cablau : 

*Gen.6.6.  a8.21.  Diar.6. 14.  Jer.  17.  9. 

20Dyma  y  pethau  sydd  yn  hal- 
ogi  dyn:  eithr  bwytta  â  dwy- 
law  heb  olchi,  ni  haloga  ddyn. 

21  1í  '  A  'r  lesu  a  aeth  oddi 
yno,  ac  a  giliodd  i  dueddau 
Tyrus  a  Sidon.  'Marc7.24. 

22  Ac  wele,  gwraig  o  Ganaanl 
a  ddaeth  o'r  parthau  hynny, 
ac  a  lefodd,  gan  ddywedyd 
wrtho,  Trugarhâ  wrthyf,  O  Ar-I 
glwydd,  Fab  Dafydd:  y  maej 
fy  merch  yn  ddrwg  ei  hwylj 
gan  gythraul. 

23  Eithr  nid  attebodd  efe 
iddi  un  gair.  A  daeth  ei  ddis-i 
gyblion  atto,  ac  a  attolygasantl 
iddo,  gan  ddywedyd,  GoUwng 
hi  ymaith ;  canys  y  mae  hi  y 
Uefain  ar  ein  hol. 

24  Ac  efe  a  attebodd  ac 
ddywedodd,  'Ni'm  danfonwy 
i  ond  at  ddefaid  coUedig  t 

Israel.    -Pen.lO.^.^.  Act.  13.46.  Ehuf.15.8.^ 

25  Ond  hi  a  ddaeth,  ac  a'i 


Y  wraig  o  GanaarL     S.  MATT 

haddolodd  ef,  gan  ddywedyd, 
Arglwydd,  cymmorth  fi. 

26  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Nîd  da  cymmeryd 
bara  y  plant,  a'i  fwrw  i'r  cwn. 

27  Hithau  a  ddywedodd,  Gwir 
yw,  Arglwydd :  canys  y  mae 
y  cwn  yn  bwytta  o  'r  briwsion 
sydd  yn  syrthîo  oddi  ar  fwrdd 
eu  harglwyddi. 

28  Yna  yr  attebodd  yr  lesu, 
ac  a  ddywedodd  wrthi,  Ha 
wraig,  mawr  yw  dy  ffydd: 
bydded  i  ti  fel  yr  wyt  yn  ew- 
yllysio.  A'î  merch  a  iachâwyd 
o  'r  awr  honno  allan. 

29  1f  '  A  'r  lesu  a  aeth  oddi 
yno,  ac  a  ddaeth  ger  llaw  môr 
Galilea ;  ac  a  esgynodd  i  'r 
mynydd,  ac  a  eisteddodd  yno. 

*  Marc  7. 31. 

30  A  daeth  atto  dorfeydd  la- 
wer,  a  chanddynt  gyd  â  hwynt 
"  gloffion,  deiUion,  mudion,  an- 
afusion,  ac  eraill  lawer :  a  hwy 
a'u  bwriasant  i  lawr  wrth  draed 
yr  lesu,  ac  efe  a'u  hiachaodd 
hwynt :    "  es.  35. 5,  e.  Pen.  11.  s.  luc  7. 22. 

31  Fel  y  rhyfeddodd  y  torf- 
eydd,  wrth  weled  y  mudion 
yn  Uefaru,  y  rhai  anafus  yn 
iach,  y  cloífion  yn  rhodîo,  a'r 
deillion  yn  gweled:  a  hwy  a 
ogoneddasant  Dduw  Israel. 

32  ir  ^  A  galwodd  yr  lesu  ei 
ddisgyblion  atto,  ac  a  ddywed- 

«  Marc  8. 1. 


[EW,  XV.      Porthi  pedair  mil. 

odd,  Yr  ydwyf  yn  tosturio  wrth 
y  dyrfa  ;  canys  y  maent  yn  aros 
gyd  â  mi  dridiau  weithian,  ac 
nid  oes  ganddynt  ddim  i'w 
fwytta  :  ac  nid  ydwyf  yn  ewyll- 
ysio  eu  goUwng  hwynt  ymaith 
ar  eu  cythlwng,  rhag  eu  llew- 
ygu  ar  y  ffordd. 

33  A'i  ddisgyblion  a  ddywed- 
ent  wrtho,  O  ba  le  y  caem  ni 
gymmaint  o  fara  yn  y  diffaeth- 
wch,  fel  y  digonid  tyrfa  gym- 
maint  ? 

34  A'r  lesu  a  ddy  wedai  wrthynt, 
Pa  sawl  torth  sydd  gennych? 
A  hwy  a  ddywedasant,  Saith, 
ac  ychydig  bysgod  bychain. 

35  Ac  efe  a  orchymynodd  i'r 
torfeydd  eistedd  ar  y  ddaear. 

36  A  ^chan  gymmeryd  y  saith 
dorth,  a'r  pysgod,  a  'díolch, 
efe  a  'u  torrodd,  ac  a  'ii  rhodd- 
odd  i  'w  ddisgyblion,  a  'r  dis- 
gyblion  i  'r  dyrfa. 

y  Pen.  14. 19.      « 1  Sam.  9.  13.     Luc  22. 19. 

37  A  hwy  oll  a  fwyttasant,  ac 
a  gawsant  eu  digon;  ac  a 
godasant  o'r  briw-fwyd  oedd 
y'ngweddill,  saith  fasgedaid  yn 
llawn. 

38  A'r  rhai  a  fwyttasant  oedd 
bedair  mil  o  wŷr,  heb  la\¥ 
gwragedd  a  phlant. 

39  *Ac  wedi  iddo  oU^Mig  y 
torfeydd  ymaith,  efe  a  aeth  i 
long,  ac  a  ddaeth  i  barthau 
Magdala.  •  Marc  s.  lo. 


r  Pharismid  yn      S.  MATTHEW,  XVI.         gc^yn  arwydd. 

gelwch  rhag  surdoes  y  Phari- 
seaid  a'r  Saduceaid. 
7  A  hwy  a  ymresymmasant  yn 
eu  plith  eu  hunain,  gan  ddy- 


PENNOD  XVI. 

^  D  32.  1  Y  Phariseaid  yn  gofyn  arwydd, 

Q  lesù  yn  rhyhuddio  ei  ddisgyhlion  am  lefain 
y  Phariseaid  a\  Saduceaid^,  13  Tyh  y  hoU 
am  Grist,  16  a  chyffes  Petr  am  dano  21 
lesu  yn  rhag-fynegi  ei  farwolaeth:  2d  yn 
ceryddu  Petr  am  ei  gynghori  i'r  gwrthwyneh  ; 
24  ac  yn  rhyhuddio  y  sawl  a  fynnent  ei  ganr 
lyn  e/,  i  ddwyn  y  groes. 

AC  ^wedî  i'r  Phariseaid  a'r 
.  Saduceaid  ddyfod  atto, 
a  'i  demtio,  hwy  a  attolygasant 
iddo  ddangos  iddynt  arwydd 
o  'r  nef. 

»  Pen.  12.  38.    Marc  8. 11.    Luc  12.  54. 

2  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Pan  fyddo  yr 
hwyr,  y  dywedwch,  Tywydd 
teg ;  canys  y  mae  yr  wybr  yn 
goch. 

3  A  'r  bore,  Heddyw  dryccin ; 
canys  y  mae  yr  wybr  yn  goch 
ac  yn  bruddaidd.  O  ragrith- 
wyr,  chwi  a  fedrwch  ddeall 
wyneb  yr  wybren ;  ac  oni  fedr- 
wch  arwyddion  yr  amserau  ? 

4  mae  cenhedlaeth  ddrwg 
a  godinebus  yn  ceisio  arwydd ; 
ac  arwydd  nis  rhoddir  iddi,  ond 
arwydd  y  prophwyd  Jonas.  Ac 
efe  a  'u  gadawodd  hwynt,  ac  a 
aeth  ymaith.  Pen.  12. 39. 

6  Ac  'wedi  dyfod  ei  ddis- 
gyblion  ef  i  'r  làn  arall,  hwy  a 
oilyngasent  dros  gôf  gymmer- 
yd  bara  ganddynt.     « Marc  s.  14. 

6  1Í  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  *  Edrychwch  ac  ymo- 

*Lucl2. 1. 


I 


wedyd,  Hyn  sydd  am  na  chym- 
merasom  fara  gennym. 

8  A  'r  lesu  yn  gwybod,  a  ddy- 
vvedodd  wrthynt,  Chwychwi  o 
ychydig  ffydd,  paham  yr  ydych 
yn  ymresymmu  yn  eich  plith 
eich  hunain,  am  na  chymmer 
asoch  fara  gyd  â  chwi  ? 

9  Onid  ydych  chwi  yn  deall 
etto,  nac  yn  cofio  'pùm  torth 
y  pùm  mil,  a  pha  sawl  basged 
aid  a  gymmerasoch  i  fynu? 

•  Pen.  14. 17.    loan  6. 9. 

10  'Na  saith  dorth  y  pedair 
mil,  a  pha  sawl  cawellaid  a 
gym !  nerasoch  i  fynu  ?   '  Pen.  15. 34, 

11  Pa  fodd  nad  ydych  yn 
deall,  nad  am  fara  y  dywedais 
wrthych,  ar  ymogelyd  rhag 
surdoes  y  Phariseaid  a'r  Sa- 
duceaid  ? 

12  Yna  y  deallasant  na  ddy- 
wedasai  efe  am  ymogelyd  rhag 
surdoes  bara,  ond  rhag  athraw- 
iaeth  y  Phariseaid  a'r  Sadu- 
ceaid. 

13  ir  Ac  wedi  dyfod  yr  lesu  i 
dueddau  Cesarea  Philippi,  efe 
a  ofynodd  i'w  ddisgyblion,  gan 
ddywedyd,  ^Pwy  y  mae  dynion 
yn  dywedyd  fy  mod  i,  Mab  y 

(JyH  ì  I  Marc  8. 27.  Luo  9. 18. 

14  A  hwy  a  ddywedasant, 


Cyffes  Petr.  S.  MATTl 

^'Rhaî,  mai  loan  Fedyddîwr,  a 
rhai,  mai  Eh'as,  ac  eraiU,  mai 
Jeremîas,  neu   un  o  'r  pro- 

phwydÌ.  »>Pen.  14.2.  Luc9.7,8.9. 

15  Efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Ond  pwy  meddwch  chwi  ydwyf 
fi? 

16  A  Simon  Petr  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd,  *Ti  yw  y  Crist, 
Mab  y  Duw  byw.  i  loan  e.  69.  a  11.27. 

Act.  8.  37.  a  9.  20.  1  loan  4. 15.  a  5.  5. 

17  A  'r  lesu  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Gwỳn  dy  fyd 
di,  Simon  mab  Jona:  canys 
nîd  cig  a  gwaed  a  ddatgudd- 
iodd  hyn  ì  ti,  ond  ^'fy  Nhad  yr 
hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

*  1  Cor.  2. 10. 

18  Ac  yr  ydwyf  finnau  yn  dy- 
wedyd  î  tî,  mai  *ti  yw  Petr,  ac 
°*ar  y  graig  hon  yr  adeiladaf 
fy  eglwys ;  a  phyrth  uflern  nis 
gorchfygant  hi. 

'Ioanl.42.      »  Eph.  2.  20.   Dat.  21. 14. 

19  A  "rhoddaf  i  ti  agoriadau 
teyrnas  nefoedd :  a  pha  beth 
bynnag  a  rwymech  ar  y  ddae- 
ar,  a  fydd  rhwymedig  yn  y  nef- 
oedd;  a  pha  beth  bynnag  a 
ryddhâech  ar  y  ddaear,  a  fydd 
wedi  ei  ryddhâu  yn  y  nefoedd. 

nPen.l8. 18.   loan  20.  23. 

20  ^'Yna  y  gorchymynodd  efe 
î  'w  ddîsgyblion,  na  ddywedent 
i  neb  mai  efe  oedd  lesu  Grist. 

»  Pen.  17.  9.   Marc  8.  30.   Luc  9.  21. 

21  T  O  hynny  allan  y  de- 


:EW,  XVI.  Canlyn  Crist. 

chreuodd  yr  lesu  '^ddangos  i'w 
ddisgyblion  fod  yn  rhaid  iddo 
fyned  i  Jerusalem,  a  díoddef 
llawer  gan  yr  henurîaid,  a  'r 
arch-offeiriaid,  a'r  ysgrifenydd- 
ion,  a'i  ladd,  a  chyfodi  y  tryd- 

ydd  dydd.  p  pen.  20. 17.    Marc  9.  31. 

alO.  33.  Luc  18.  31.  a  24.  7. 

22  A  Phetr,  wedi  ei  gymraer- 
yd  ef  atto,  a  ddechreuodd  ei 
geryddu  ef,  gan  ddywedyd, 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthyt  dy 
hun ;  nis  bydd  hyn  i  ti. 

23  Ac  efe  a  drodd,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  Petr,  "^Dos  yn  fy 
ol  i,  Satan :  rhwystr  ydwyt  ti  i 
mi:  am  nad  ydwyt  yn  synied 
y  pethau  sydd  o  Dduw,  ond  y 
pethau  sydd  o  ddynîon. 

Edrych  2  Sam.  19.  22. 

24  1í '  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 
wrth  ei  ddisgyblîon,  Os  myn 
neb  ddyfod  ar  fy  ol  i,  ymwad- 
ed  âg  ef  ei  hun,  a  chyfoded  ei 
groes,  a  chanlyned  fi. 

'Pen.  10.38.  Marc  8.  34.   Luc  9.  23.  a  14.  27. 

25  Canys  "pwy  bynnag  a  evry\l- 
ysio  gadw  ei  fy wyd,  a  'i  cyll :  a 
phwy  bynnag  a  gollo  eî  fywyd 
o'üi  plegid  i,  a'i  caiflf. 

•Lucl7.  33.   Ioanl2.  25. 

26  Canys  pa  lesâd  i  ddyn,  os 
enniU  efe  yr  holl  fyd,  a  chonî 
ei  enaid  ei  hun?  neu  *pa  beth 
a  rydd  dyn  yn  gyfnewid  am  ei 
enaid  ?  *  ps.  49. 7, 8. 

27  Canys  ""Mab  y  dyn  a  ddaw 

o  Pen.  26.  64.   Marc  8.  a^. 


Gwedd-nemdiad 

y  'ngogoniant  ei  Dad  'gyd  â  'i 
angelion  ;  ''ac  yna  y  rhydd  efe 
î  bawb  yn  ol  ei  weithred. 

»Zech.l4.5.  Pen.25.31.  JudasM.     JJob 34.11. 
Pí.62.12.   Rliuf.2.6.  Dat.2.23. 

28  Yn  wir  y  dywedaf  wrthych, 
•Y  mae  rhai  o'r  sawl  sydd  yn 
sefyll  yma,  a'r  ni  phrofant  ang- 
au,  hyd  oni  welont  Fab  y  dyn 
yn  dyfod  yn  ei  frenhiniaeth. 

•Marc9. 1.  Luo  9.  27. 

PENNOD  XVII. 

A.  D.  32. — 1  Gwedd-newidiad  Crist.  14  V  mas 
'efè  yn  iachâu  y  Iherig  ;  22  yn  rhaŷ-fynegi  ei 
ddtoddefaint ;  24  ae  yn  tala  teyrnged. 

AC  'ar  ol  chwe  diwmod  y 
cymmerodd  yr  lesu  Petr, 
ac  lago,  ac  loan  ei  frawd,  ac 
a'u  dug  hwy  i  fynydd  uchel  o'r 

neilldu;  'Marcg.^.  Luc9.  28. 

2  A  gwedd-newidiwyd  ef  ger 
eu  bron  hwy:  a'i  wyneb  a  ddis- 
gleiriodd  fel  yr  haul,  a'i  ddiUad 
oedd  cyn  wynned  a  'r  goleuni. 

3  Ac  wele,  Moses  ac  Eüas  a 
ymddangosodd  iddynt,  yn  ym- 
ddiddan  âg  ef. 

4  A  Phetr  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrth  yr  lesu,  O 
Arglwydd,  da  yw  i  ni  fod  yma : 
os  ewyllysi,  gwnawn  yma  dair 
pabell ;  un  i  ti,  ac  un  i  Moses, 
ac  un  i  Ehas. 

5  ''Ac  efe  etto  yn  Uefaru,  wele, 
cwmmwl  goleu  a'u  cysgododd 
hwynt:  ac  wele  lef  o'r  cwm- 
mwl  yn  dywedyd,  "Hwn  yw 

^^Petrl.  17.    «Pen.  3.17.  Marel.  11.  Luc3.22 


S.  MATTHEW,  XVII.  tesu  Grist. 

fy  anwyl  Fab,  "yn  yr  hwn  y'm 
boddlonwyd :  •gwrandêwch  ar- 
no  ef. 

«  Eb.  42. 1.     •  Deut.  18. 19.    Act.  8. 23. 

6  A  phan  glybu  y  disgyblion 
hynny,  hwy  a  syrthiasant  ar  eu 
hwyneb,  ac  a  ofnasant  yn  ddir- 
fawr. 

7  A  daeth  yr  lesu,  ac  'a  gyfi- 
yrddodd  â  hwynt,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Cyfodwch,  ac  nac  ofn- 

WCh.  '  Dan.  8. 18.  a  9. 21.  a  10. 10. 18. 

8  Ac  wedi  iddynt  ddyrchafu 
eu  Uygaid,  ni  welsant  neb  ond 
yr  lesu  yn  unig. 

9  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  disgyn 

0  'r  mynydd,  '  gorchymynodd 
yr  lesu  iddynt,  gan  ddywedyd, 
Na  ddywedwch  y  weledigaeth 

1  neb,  hyd  oni  adgyfodo  Mab 
y  dyn  o  feirw.         •  ^o'^  i^- 

10  A'i  ddisgyblion  a  ofynasant 
iddo,  gan  ddywedyd,  ""Paham 
gan  hynny  y  mae  yr  ysgrifen- 
yddion  yn  dywedyd,  fod  yn 
rhaid  dyfod  o  Ehas  yn  gyntaf  ? 

biíUl.4.6.  Pen.  11. 14.  Marc9.11. 

11  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Elîas  yn 
wir  a  ddaw  yn  gyntaf,  ac  'a 
edfryd  bob  peth. 

i  Lnc  1. 16. 17.    Act.  3. 21. 

12  Eithr  yr  ydwyf  fi  yn  dy- 
wedyd  i  chwi,  ddyfod  o  Ehas 
eisoes  ;  ac  nad  adìaabuant  hwy 
ef,  ond  gwneuthur  o  honynt 
iddo  beth  bynnag  a  fynnasant: 


lachäu  y  lloerig.       S.  MATTE 

felly  y  bydd  hefyd  î  Fab  y  dyn 
ddîoddef  ganddynt  hwy. 

13  Yna  y  deallodd  y  disgybl- 
ion  mai  am  loan  Fedyddiwr  y 
dywedasai  efe  wrthynt. 

14  1Í  ^Ac  wedi  en  dyfod  hwy 
at  y  dyrfa,  daeth  atto  ryw  ddyn, 
ac  a  ostyngodd  iddo  ar  ei  lin- 

ÌaU,  ^  Maro  9. 14.   Luc  9.  37. 

15  Ac  a  ddywedodd,Arglwydd, 
triigarhâ  wrth  fy  mab,  oblegid 
y  mae  efe  yn  lloerig,  ac  yn  flin 
arno:  canys  y  mae  efe  yn  syrth- 
io  yn  y  tân  yn  fynych,  ac  yn  y 
dwfr  yn  fynych. 

16  Ac  mi  a  'i  dygais  ef  at  dy 
ddisgyblion  di,  ac  ni  allent  hwy 
ei  iachâu  ef. 

17  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  O  genhedlaeth  an- 
fíyddlawn  a  throfaus,  pa  hyd  y 
byddaf  gyd  â  chwi?  pa  hyd 
y  dîoddefaf  chwi?  dygwch  ef 
yma  attaf  fi. 

18  A  'r  lesu  a  geryddodd  y 
cythraul;  ac  efe  a  aeth  allan 
o  hono:  a'r  bachgen  a  iach- 
âwyd  o  'r  awr  honno. 

19  Yna  y  daeth  y  disgyblion 
at  yr  lesu  o'r  neilldu,  ac  y  dy- 
wedasant,  Paham  na  allem  nî 
ei  fwrw  ef  allan  ? 

20  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Oblegid  eich  anghred- 
iniaeth :  canys  yn  wir  y  dy wed- 
af  i  chwi,  ^Pe  bai  gennych  ffydd 

»Pen.21.21.  Maroll.23.  Lncl7.6.  1  Cor.  12. 9.  a  13. 2. 


EW,  XVII.  Talu  teyrnged. 

megis  gronyn  o  had  mwstard, 
chwi  a  ddywedech  wrth  y  inyn- 
ydd  hwn,  Symmud  oddi  yma 
draw ;  ac  efe  a  symmudai :  ac 
ni  bydd  dîm  ammliosibl  i  chwi. 

21  Eithr  nid  â  y  rhywogaoth 
hyn  allan,  ond  trwy  weddi  ac 
ympryd. 

22  1Í  ""Ac  fel  yr  oeddynt  hwy 
yn  aros  yn  Galilea,  dywedodd 
yr  lesu  wrthynt,  Mab  y  dyn  a 
draddodir  i  ddwylaw  dynion  : 

Pen.  16.  21.  a  20. 17.    Marc  8.  31.  a  9.  30.  a  10.  33. 
Luc  9.  22,  44.  a  18.  31. 

23  A  hwy  a  'i  lladdant ;  a  V 
trydydd  dydd  y  cyfyd  efe.  A 
hwy  a  aethant  yn  drist  iawn. 

24  1Í  °  Ac  wedi  dyfod  o  honynt 
i  Capernaum,  y  rhai  oedd  yn 
derbyn  Warian  y  deyrnged  a 
ddaethant  at  Petr,  ac  a  ddy- 
wedasant,  Onid  yw  eich  athraw 
chwi  yn  talu  teyrnged  ? 

■  Marc  9.  33.   I  A  elwir  yn  y  Groegiaith,  didrachina . 
Gwel  Exod.  30. 13.  a  38.  26. 

25  Yntau  a  ddy wedodd,  Ydy w. 
Ac  wedi  ei  ddjŵd  ef  i  'r  tŷ,  yr 
lesu  a  achubodd  ei  flaen  ef, 
gan  ddywedyd,  Beth  yr  wyt  ti 
yn  ei  dybied,  Simon  ?  gan  bwy 
y  cymmer  brenhinoedd  y  ddae- 
ar  deymged  neu  dreth?  gan 
eu  plant  eu  hun,  ynte  gan  es- 
troniaid  ? 

26  Petr  a  ddywedodd  wrtho, 
Gan  estroniaid.  Yr  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Gan  hjTiny  y 
mae  y  plant  yn  rhyddion. 


Crist  yn  dysgu  S.  MATTHE 
27  Er  hynny,  rhag  i  ni  eu 
rhwystro  hwy,  dos  i'r  môr,  a 
bwrw  fach,  a  chymmer  y  pysg- 
odyn  a  ddêl  i  fynu  yn  gyntaf ; 
ac  wedi  i  ti  agoryd  ei  safn,  ti  a 
gei  llddarn  o  arian:  cymmer 
hwnnw,  a  dyro  iddynt  drosof  fi 

a  thÌthaU.  '  Neu,  Oaier. 

PENNOD  XVIII. 

A.  D.  32.— 1  Grist  yn  rhyhuddio  ei  ddisgyhlion 

1  fod  yn  ostyngedig  ac  yn  ddiniwed ;  7  i 
ochelyd  rhioystrau,  ac  na  ddirmygent  y  rhai 
hychain:  15  yn  dysgu  pa  fodd  y  mae  i  ni 
ymddwyn  tu  ag  at  ein  hrodyr,  pan  wndont 
i^n  herhyn;  21  a  pha  sawl  gwaith  y  madd- 
ewum  iddynt:  23  yr  hyn  heth  y  mae  yn  ei 
osod  allan  trwy  ddammeg  y  hrenhin  a  gym^ 
merai  gyfrif  gan  ei  weision,  32  ao  a  gospodd 
yr  htm  ni  wnaethai  drugaredd  4'»  gydym- 
maith, 

AR  *yr  awr  honno  j  daeth  y 
disgyblion  at  yr  lesu,  gan 
ddywedyd,  Pwy  sydd  fwyaf  yn 
nheyrnas  nefoedd  ? 

•Marc9.33.   Luc  9.  46.  a  22.  24. 

2  A'r  lesu  a  alwodd  atto  faeh- 
gennyn,  ac  a'i  gosododd  yn  eu 
canol  hwynt ; 

3  Ac  a  ddywedodd,  Yn  wir  y 
dywedaf  i  chwi,  ^Oddi  eithr 
eich  troi  chwi,  a  'ch  gwneuthur 
fel  plant  bychain,  nid  ewch 
chwi  ddim  i  mewn  i  deyrnas 
nefoedd.        bpg.131.2.  pen.19.14. 

MarclO.  14.   lCor.14.20.  lPetr2.2. 

4  Pwy  bynnag  gan  hynny  a1 
gostyngo  ei  hunan  fel  y  bach- 
gennyn  hwn,  hwnnw  yw  y  mwy- 
af  yn  nheyrnas  nefoedd. 


W,  XVIII.  gostyngeiddriíìyydd. 

5  A  ^'phwy  bynnag  a  dder- 
bynio  gyfry w  fachgennyn  yn  fy 
enw  i,  a'm  derbyn  i.  «Pen.10.42. 

6  ^A  phwy  bynnag  a  rwystro 
un  o'r  rhai  bychain  hyn  a  gred- 
ant  ynof  fì,  da  fyddai  iddo  pe 
crogîd  maen  melin  am  ei  wddf, 
a'i  foddi  yn  eigion  y  môr. 

*  Marc  9.  42.    Lnc  17. 1, 2. 

7  1í  Gwae  y  byd  oblegid 
rhwystrau!  canys  ^anghenraid 
yw  dyfod  rhwystrau  ;  er  hynny 
^gwae  y  dyn  hwnnw  trwy  yr 
hwn  y  daw  y  rhwystr ! 

•lCor.11.19.  'Pen.26.24. 

8  *Am  hynny  os  dy  law  neu 
dy  droed  a'th  rwystra,  torr 
hwynt  ymaith,  a  thafl  oddî 
wrthyt :  gwell  y w  i  ti  fyned  î 
mewn  i  'r  bywyd  yn  gloff*,  neu 
yn  anafus,  nag  a  chennyt  ddwy 
law,  neu  ddau  droed,  dy  daflu 
i  'r  tân  tragywyddol. 

«  Pen.  5.  29,  30.     Marc  9.  43,  45. 

9  Ac  os  dy  lygad  a'th  rwystra, 
tyn  ef  allan,  a  thafl  oddi  wrth- 
y t :  gwell  y w  i  ti  yn  un-llygeid- 
iog  fyned  i  mewn  i'r  bywyd, 
nag  a  dau  lygad  gennyt  dy 
daflu  i  dân  ufîern. 

10  Edrychwch  na  ddirmygoch 
yr  un  o'r  rhai  bychain  hyn: 
canys  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 
chwi,  fod  ^'eu  hangelion  hwy 
yn  y  nefoedd  bob  amser  yn 
gweled  wyneb  fy  Nhad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd. 

^'Pb.34.7.   Zech.l3.7.   Heb.  1. 14. 


Amfaddeu  S.  MATTH 

11  'Canys  daeth  Mab  y  dyn  i 
gadw  yr  hyn  a  goUasîd.  *  luc  19. 10. 

1 2  ^  Beth  dybygwch  chwi  ?  O 
bydd  gan  ddyn  gant  o  ddefaid, 
a  myned  o  un  o  honynt  ar 
II  ddîsberod  ;  oni  âd  efe  yr  am- 
yn  un  cant,  a  myned  i  'r  myn- 
yddoedd,  a  cheisio  yr  hon  a  aeth 
ar  ddisberod  ?      *  luc  15. 1    1  g<M, 

13  Ac  os  bydd  iddo  eî  chael 
hi,  yn  wir  meddaf  i  chwi,  y  mae 
yn  llawenhâu  am  honno  mwy 
nag  am  yr  amyn  un  cant  y  rhai 
nid  aethant  ar  ddisberod. 

14  Felly  nid  yw  ewyllys  eich 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd, 
gyfrgolli  yr  un  o'r  rhai  bychain 
hyn. 

15  1f  *Ac  os  pecha  dy  frawd 
i'th  erbyn,  dos,  ac  argyhoedda 
ef  rhyngot  ti  ac  ef  ei  hun.  Os 
efe  a  wrendy  arnat,  "ti  a  en- 
nillaist  dy  frawd.       iLef.  19.17. 

Lucl7.  3.      "»Iago5.20.  IPetrS.  1. 

16  Ac  os  efe  ni  wrendy,  cym- 
mer  gyd  â  thi  etto  un  neu  ddau, 
fel  "y'ngenau  dau  neu  dri  o 
dystion  y  byddo  pob  gair  yn 
safadwy. 

■Deuil9.15.   loanS.  17.  2  Cor.  13. 1.  Heb.  10.  28. 

ŸI  Ac  os  efe  ni  wrendy  arnynt 
hwy,  dywed  i'r  eglwys:  ac  os 
efe  ni  wrendy  ar  yr  eglwys 
chwaith,  bydded  ef  i  ti  megis 
''yr  II  ethnig  a  'r  publican. 

,      •  Rhuí'.  16. 17.   1  Cor.  5.  9.       i  anghredadvn. 

18  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  ^  Pa 

P  Pen.  16. 19.   Loau  20.  23.      1  Cor.  5.  4. 


EW,  XVIII.  i'nÌJTodyr. 

bethau  bynnag  a  rwymoch  ar 
y  ddaear,  fyddant  wedi  eu 
rhwymo  yn  y  nef :  a  pha  beth- 
au  bynnag  a  ryddhaoch  ar  y 
ddaear,  a  fyddant  wedi  eu 
rhyddhâu  yn  y  nef. 

19  Trachefn  meddaf  i  chwi, 
Os  cydsynia  dau  o  honoch  ar 
y  ddaear  am  ddim  oll  beth 
bynnag  a'r  a  ofynant,  ^efe  a 
wneir  iddynt  gan  íy  Nhad  yr 
hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

«  1  loftn  3.  22.  a  5. 14. 

20  Canys  Ue  mae  dau  neu  dri 
wedi  ymgynnuU  yn  fy  enw  i,  yno 
yr  ydwyf  yn  eu  canol  hwynt. 

21 1í  Yna  y  daeth  Petr  atto  ef, 
ac  a  ddywedodd,  Arglwydd,  pa 
sawl  gwaith  y  pecha  fy  mrawd 
i  'm  herbyn,  ac  y  maddeuaf 
iddo  ?  '  ai  hyd  seithwaith  ? 

'  Luc  17.  4. 

22  Yr  lesu  a  ddywedodd 
N>  rtho,  Nid  ydwyf  yn  dywedyd 
wrthyt,  Hyd  seithwaith ;  'ond, 
Hyd  ddengwaith  a  thri  ugain 
seithwaith. 

•  Pen.  6. 14.   Marc  11.  25.   Col.  3. 13. 

23  II  Am  hynny  y  cyffelybir 
teyrnas  nefoedd  i  ry^y  fren- 
hin  a  fynnai  gael  cyfrif  gan  ei 
weision. 

24  A  phan  ddechreuodd  gyf- 
rif,  fe  a  ddygwyd  atto  un  a 
oedd  yn  ei  ddyled  ef  o  ddeng 
mil  o  dalentau. 

25  A  chan  nad  oedd  ganddo 


Dammeg  y  hrenhin  S. 
ddim  i  dalu,  gorchymynodd  ei 
arglwydd  ei  werthu   ef,  a  i 
wraig,  a'i  blant,  a  chwbl  a  r 
a  feddai,  a  thalu  y  ddyled. 

26  A'r  gwas  a  syrthiodd  i 
lawr,  ac  a  'i  haddolodd  ef,  gan 
ddywedyd,  Arglwydd,  bydd 
ymarhous  wrthyf,  a  mi  a  dalat 
i  ti  y  cwbl  oU. 

27  Ac  arglwydd  y  gwas  hwn- 
nw  a  dosturiodd  wrtìu),  ac  a  'i 
gollyngodd,  ac  a  faddeuodd 
iddo  y  ddyled. 

28  Ac  wedi  myned  o  r  gwas 
hwnnw  allan,  efe  a  gafodd  un 
o'i  gyd-weision,  yr  hwn  oedd 
yn  ei  ddyled  ef  o  gàn  ceiniog : 
ac  efe  a  ymaflodd  ynddo,  ac 
a't  Uindagodd,  gan  ddywedyd, 
Tâl  i  mi  yr  hyn  sydd  ddyledus 
amat. 

29  Yna  y  syrthiodd  ei  gyd- 
was  wrth  ei  draed  ef,  ac  a  ym- 
biliodd  âg  ef,  gan  ddywedyd, 
Bydd  ymarhous  wrthyf,  a  mi 
a  dalaf  i  ti  y  cwbl  oll. 

30  Ac  nis  gwnai  efe ;  ond  myn- 
ed  a'i  fwrw  ef  y'ngharchar,  hyd 
oni  thalai  yr  hyn  oedd  ddyl- 
edus. 

31  A  phan  welodd  eî  gyd- 
weision  y  pethau  a  wnelsid,  bu 
ddrwg  dros  ben  ganddynt:  a 
hwy  a  ddaethant,  ac  a  fyneg- 
asant  i'w  harglwydd  yr  holl 
bethau  a  fuasai. 

32  Yna  ei  arglwydd,  wedi  ei 


MATTHEW,  XIX.  aH  weision. 

alw  ef  atto,  a  ddywedodd  wrtho, 
Ha  was  drwg,  maddeuais  i  ti 
yr  hoU  ddyled  honno,  am  i  ti 
ymbil  â  mi : 

33  Ac  oni  ddylesit  tithau  dru- 
garhâu  wrth  dy  gyd-was,  megis 
y  trugarheais  innau  wrthyt  ti  ? 

34  A  'i  arglwydd  a  ddigiodd, 
ac  a'i  rhoddodd  ef  i'r  poenwyr, 
hyd  oni  thalai  yr  hyn  oll  oedd 
ddyledus  iddo. 

35  Ac  '  felly  y  gwna  fy  Nhad 
uefol  i  chwithau,  oni  faddeu- 
wch  o'ch  calonnau  bob  un  i'w 
frawd  eu  camweddau. 

•  Pen.  6. 14.   Marc  11.  26.  lago  2.  13. 

PENNOD  XIX. 

^D,  33.  2  Crist  yn  iaehâu  y  cUifion:  3  yn 

atteh  ỳ  Phariseaid  am  ysgariaeth:  10  yn 
dangos  pa  hryd  y  mae  pr'iodas  yn  angenr 
rheidiol :  13  yn  derhyn  plant  hychain :  16  yn 
dysgu  »V  gwr  ieuango  y  modd  i  gael  hywyd 
tragywyddol,  20  ac  ifod  yn  herffaith:  23  yn 
dywedyd  i'w  ddisgyhlion  mor  anhawdd  ydyw 
tV  goludog  fyned  i  mewn  i  deyrnm  Ddaw ; 
27  ac  yn  addaw  gwobr  <  V  sawl  a  ymadawanl 
â  dim  er  mwyn  ei  garàyn  ef, 

ABU,  'pan  orphenodd  yr 
lesu  yr  ymadroddion  hyn, 
efe  a  ymadawodd  o  Galilea,  ac 
a  ddaeth  i  derfynau  Judea,  tu 
hwnt  i'r  lorddonen  :    '  Marc  lo.  i. 

2  thorfeydd  lawer  a'i  can- 
lynasant  ef ;  ac  efe  a'u  hiach- 
aodd  hwynt  yno.       ^  Pe^- 12.  is. 

3  1Í  A  daeth  y  Phariseaid  at 
to,  gan  ei  demtio,  a  dyw^dyc 
wrtho,  Ai  II  cyfreithlawn  i  wr 
ysgar  â'i  wraig  am  bob  achos  ? 


Am  ysgariaetti. 


S.  MATTHEW,  XIX. 


Plant  hychain. 


4  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Oni  ddarllen- 
asoch, i'r  hwn  a'u  gwnaeth  o'r 
dechreu,  eu  gwneuthur  hwy  yn 
wrryw  a  benyw  ? 

«  Gen.  1.  27.  a  5.  2.    Mal.  2.  15. 

5  Ac  efe  a  ddywedodd/Obleg- 
îd  hyn  y  gâd  dyn  dad  a  mam, 

y  glỳii  wrth  ei  wraig :  *  a  'r 
ddau  fyddant  yn  un  cnawd. 

"  0611.2.24.  MarcíO.5— 9.  Eph.  5.  31.      •  1  Oor. 
6. 16.  a  7.  2. 

6  O  herwydd  paham,  nid  yd- 
ynt  mwy  yn  ddau,  ond  yn  un 
cnawd.  Y  peth  gan  hynny  a 
gyssylltodd  Duw,  na  ysgared 
dyn. 

7  Hwythau  a  ddywedasant 
wrtho,  'Paham  gan  hynny  y 
gorchymynodd  Moses  roddi 
Uythyr  ysgar,  a  'i  gollwng  hi 
ymaith?         fDeut.24.  i.  Mat.6.8i. 

8  Yntau  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Moses,  II  o  herwydd  caled- 
rwydd  eich  calonnau,  a  oddef- 
odd  i  chwi  ysgar  â'ch  gwrag- 
edd :  eithr  o  V  dechreu  nîd 

felly  yr  Oedd.  a  am  gaMrwydd. 

9  «Ac  meddaf  i  chwi,  Pwy 
bynnag  a  ysgaro  â'i  wraig,  ond 
am  odineb,  ac  a  brîodo  un  ar- 
all,  y  mae  efe  yn  torri  prîodas : 
ac  y  mae  yr  hwn  a  bríodo  yr 
hon  a  ysgarwyd,  yn  torri  prî- 

OdaS.      «  Pen.  5.  32.   Mare  10. 11.    Luc  16. 18. 
1  Cor.  7. 10, 11. 

10  lí  Dywedodd  ei  ddisgyblion 
wrtho,  Os  felly  y  mae  yr  achos 


rhwng  gwr  a  gwraîg,  nid  da 
gwreicca. 

11  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  ^'Nid  yw  pawb  yn  derbyn 
y  gair  hwn,  ond  y  rhai  y  rhodd- 
wyd  iddynt.        ^  i  cor  7. 2, 7. 9, 17. 

12  Canys  y  mae  cunuchiaid  a 
aned  felly  o  groth  eu  mani ;  ac 
y  mae  eunuchiaid  a  wnaed  gan 
ddynion  yn  eunuchiaid ;  ac  *  y 
mae  eunuchiaid  a'u  gwnaeth- 
ant  eu  hun  yn  eunuchiaid  er 
mwyn  teyrnas  nefoedd.  Y  neb 
a  ddichon  ei  dderbyn,  derbyn- 

Ìed.  » 1  Cor.  7.  32.  34.  a  9.  5. 15. 

13  11  ^Yna  y  dygwyd  atto  blant 
bychain,  fel  y  rhoddai  ei  ddwy- 
law  arnynt,  ac  y  gweddîai : 
a'r  disgyblion  a  'u  ceryddodd 

hwynt.  *  Marc  10. 13.   Luc  18.  15. 

14  A'r  lesu  a  ddywedodd,  Gad- 
êwch  i  blant  bychain,  ac  na  wa- 
herddwch  iddynt  ddyfod  attaf 
fi  :  canys  ^  eiddo  y  cyfry w  rai 
yw  teyrnas  nefoedd. 

» Pen.  18.  3. 

15  Ac  wedi  iddo  roddi  eí 
ddwylaw  arnynt,  efe  a  aeth 
ymaitìi  oddi  yno. 

16  1í  Ac  w^ele,  un  a  ddaetb  ac 
a  ddywedodd  wrtho,  "Athraw 
da,  pa  beth  da  a  wnaf,  fel  y 
cafFwyf  fywyd  tragywyddol  ? 

»°  Marc  10. 17.    Luc  18. 18.      °  Luc  10.  25. 

17  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 
Paham  y  gelwi  fi  ;yTi  dda  ?  nid 
da  neb  ond  un,  sef  Duw :  ond 


Anhamdd  Vr  goludog  S.  MATTB 

os  ewyllysi  fyned  i  mewn  i  'r 
bywyd,  cadw  y  gorchymynion. 

18  Efe  a  ddywedodd  wrtho 
yntau,  Pa  rai  ì  A'r  lesu  a  ddy- 
wedodd,  °Na  ladd,  Na  odin- 
eba,  Na  ladratta,  Na  ddwg  gam 
dystiolaeth,    'Bsod.  20.13.  De«t.5.  i7. 

19  p  Anrhydedda  dy  dad  a  'th 
fam,  a  "  Châr  dy  gymmydog  fel 

ti  dy  hun.         p  Pen.  15. 4.     '  Lef.  19. 18. 
Pen*.22.39.  Ehuf.  18. 9.  Gal.  5. 14.  Iago2.8. 

20  Y  gwr  ieuangc  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Mi  a  gedwais  y  rhai 
hyn  oU  o'm  hieuengctid :  beth 
sydd  yn  eisieu  i  mi  etto  ? 

21  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Os  ewyllysi  fod  yn  ber- 
fifaith,  'dos,  gwerth  yr  hyn  sydd 
gennyt,  a  dyro  i'r  tlodion;  a 
thi  a  gei  drysor  yn  y  nef :  a 
thyred,  canlyn  fi. 

'Pen.6.20.   Luc  12. 33.  » 16. 9.   1  Tim.  6. 18, 19. 

22  A  phan  glybu  y  gwr  ieu- 
angc  yr  ymadrodd,  efe  a  aeth 
i  ffordd  yn  drist :  canys  yr  oedd 
yn  berchen  dâ  lawer. 

23  1í  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 
wrth  ei  ddisgyblion,  Yn  wir  y 
dywedaf  i  chwi,  mai  yn  an- 
hawdd  yr  â  'goludog  i  mewn 
i  deymas  nefoedd. 

•MarelO.23.  lTim.6.9,10. 

24  A  thrachefn  meddaf  i  chwi, 
Haws  yw  i  gamel  fyned  trwy 
grai  y  nodwydd  ddur,  nag  i 
olndog  fyned  i  mewn  i  deymas 
Dduw. 


XIX.     /pned  Vr  nefoedd. 

25  A  phan  gfybu  ei  ddisgybl- 
ion  ef  hyn,  synnu  a  wnaethant 
yn  ddirfawr,  gan  ddywedyd, 
Pwy  gan  hynny  a  all  fod  yn 
gadwedig  ? 

26  A  'r  lesu  a  edrychodd  ar- 
nynt,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Gyd  â  dynion  ammhosibl  yw 
hyn  ;  ond  'gyd  â  Duw  pob  peth 
sydd  bosibl. 

« Jer.  32. 17.  Zech.  8.  6.   Luc  1. 37.  a  18. 27. 

27  1[  "Yna  Petr  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  Wele, 
*  nyni  a  adawsom  bob  peth,  ac 
a  'th  ganlynasom  di :  beth  gan 
hynny  a  fydd  i  ni  ?     .  Marc  lo.  28. 

Lucl8.28.      »Pen.4.20.  Luc  5. 11. 

28  A  'r  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  \ 
y  cewch  chwi,  y  rhai  a  'm  can- 
lynasoch  i,  yn  yr  adenedigaeth, 
pan  eisteddo  Mab  y  dyn  ar 
orsedd  ei  ogoniant,  "  eistedd  ^ 
chwithau  ar  ddeuddeg  gor-  ] 
sedd,  yn  barnu  deuddeg  llwyth  \ 
Israel.       jpen.20.21.  luc22.28,29,3o.  I 

lCor.6.2,3.  Dat.2.26.  j 

29  A  phob  un  a  'r  a  adawodd 
dai,  neu  frodyr,  neu  chwîorydd, 
neu  dad,  neu  fam,  neu  wraig, 
neu  blant,  neu  diroedd,  er 
mwyn  fy  enw  i,  a  dderbyn  y 
càn  cymmaint,  a  bywyd  tragy- 
wyddol  a  etifedda  efe. 

30 '  Ond  Uawer  o'r  rhai  blaen- 
af  a  fyddant  yn  olaf,  a'r  rhai 
olaf  yn  flaenaf. 

•Pen.20. 16.  MarclO.Sl.  Ijncl3.30. 


Y  winllan  S.  MATT 

PENNOD  XX. 

A.  D.  33.-— 1  Crüty  trwy  ddammeg  y  gweithwyr 
yn  y  winllan,  yn  dangos  nad  ydyw  IJuw  yn 
ddyledwr  i  neh  :  17  yn  rhag-fynegi  ei  ddìoddef' 
aint :  20  trwy  atteh  i  fam  meibian  Zehedëu8, 
yn  dysgu  i'w  ddisgyhlion  fod  yn  ostyrujedig ; 
30  ao  yn  rhoddi  i  ddau  ddyn  dall  eu  golwg. 

CANYS  teyrnas  nefoedd 
sydd  debyg  i  wr  o  ber- 
chen  tŷ,  yr  hwn  a  aeth  allan 
a  hi  yn  dyddhâu,  i  gyflogi 
gweithwyr  i'w  winllan. 

2  Ac  wedi  cyttuno  â'r  gweith- 
wyr  er  ceiniog  y  dydd,  efe  a'u 
hanfonodd  hwy  i'w  winllan. 

3  Ac  efe  a  aeth  allan  ynghylch 
y  drydedd  awr,  ac  a  welodd 
eraill  yn  sefyll  yn  segur  yn  y 
farchnadfa ; 

4  Ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Ewch  chwithau  i  'r  winllau ;  a 
pha  beth  bynnag  a  fyddo  cyf- 
iawn,  mi  a'^'  rhoddaf  i  chwi. 

6  A  hwy  a  aethant  ymaith. 
Ac  efe  a  aeth  allan  drachefn 
ynghylch  y  chweched  a  'r  naw- 
fed  awr,  ac  a  wnaeth  yr  un 
modd. 

6  Ac  efe  a  aeth  allan  ynghylch 
yr  unfed  awr  ar  ddeg,  ac  a 
gafodd  eraill  yn  sefyll  yu  se- 
gur,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Paham  y  sefwch  chwi  yma  ar 
tyd  y  dydd  yn  segur  ì 

7  Dywedasant  wrtho,  Am  na 
chyflogodd  ueb  uyui.  Dy- 
wedodd  yntau  wrthynt,  Ewch 
chwithau  i  'r  winilan ;  a  pha 


lEW,  XX.  a'r  (jweÁthnìir. 

beth  bynnag  fyddo  cyfíawn, 
chwi  a'i  cewch. 

8  A  phan  aeth  hi  yn  hwyr, 
arglwydd  y  winllan  a  ddywed- 
odd  wrth  ci  oruchwyliwr,  Gulw 
y  gweithwyr,  a  dyro  iddynt  eu 
<^yflog,  gan  ddechreu  o  'r  rhai 
diweddaf  hyd  y  rhai  cyntaf. 

9  A  phan  ddaeth  y  rhai  a 
gijflogmid  ynghylch  yr  unfed 
awr  ar  ddeg,  hwy  a  gawsant 
bob  un  geiniog. 

10  A  phan  ddaeth  y  rhai  cynt- 
af,  hwy  a  dybiasant  y  caent 
fwy ;  a  hwythau  a  gawsant  bob 
un  geiniog. 

11  Ac  wedi  iddyntgael,  grwg- 
nach  a  wnaethant  yn  erbyn 
gwr  y  tỳ, 

12  Gan  ddywedyd,  Un  awr  II  y 
gweithiodd  y  rhai  olaf  hyu,  a 
thi  a'u  gwnaethost  hwynt  yu 
gystal  a  ninnau,  y  rhai  a  ddyg- 
asom  bwys  y  dydd,  a'r  gwres. 

I  Neu,  yr  arhotodd. 

13  Yutau  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  un  o  houynt,  Y 
cyfaill,  nid  ydwyf  yu  gwneuth- 
ur  cam  â  thi :  onid  er  ceiniog 
y  cyttunaist  â  mi  ? 

14  Cymmeryr  Jiìjn  sydd  eidd- 
ot,  a  dos  ymaith  :  yr  ydwyf  yn 
ewyllysio  rhoddi  i  'r  olaf  hẁn 
megis  i  tithau. 

15  'Ai  nid  licyfreithlawii  i  mi 
wneuthur  a  fyùuwyf  â'r  eiddoi 

•  lihuí.  9. 21.      I  rhudd. 


Crist  yn  dysgu 

fy  hun  ?  neu  a  ydy w  dy "  lygad 
di  yn  ddrwg,  am  fy  mod  i  yn 
dda?    "Deut.is.g.  Diar.23.6.  Peii.6.23. 

16  "Felly  y  rhai  olaf  fyddant 
yn  flaenaf,  a'r  rhai  blaenaf  yn 
olaf:  "canys  llawer  sydd  wedi 
eu  galw,  ac  ychydig  wedi  eu 

deWÌS.  «MarelO.31.  ''Pen.22.14. 

IT  1í  *  Ac  a'r  lesu  yn  myned  i 
fynu  i  Jerusalem,  efe  a  gym- 
merth  y  deuddeg  disgybl  o'r 
neiUdu  ar  y  fl'ordd,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt, 

«  Marc  10. 32.    Luc  18. 31. 

18  Wele,  yr  ydym  ni  yn  myn- 
ed  i  fynu  i  Jerusalem ;  a  Mab 
y  dyn  a  draddodir  i  'r  arch- 
ofíeiriaid  a  'r  ysgrifenyddion, 
a  hwy  a'i  condemniant  ef  i 
farwolaeth,  .  ^ 

19  ^Ac  a'i  traddodaut  ef  i  r 
Ccnhedloedd,  i  'mj  watwar,  ac 
i'îüfflangellu,  ac  i'wjgroeshoel- 
io:  a'r  trydydd  dydd  efe  a 
adaTfyd.         '  p»'»-  "^- 

Ioaiil8.28,&c.  Act.3.ia 

20 1í  ^  Yna  y  daeth  mam  meib- 
ion  "  Zebedëus  atto  gyd  â  'i 
meibion,  gan  addoli,  a  deisyf 
rhyw  beth  ganddo. 

t  Marc  10.  35.    "  Pen.  4.  21. 

21  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi, 
Pa  beth  a  fynni?  Dywedodd 
liithau  wrtho,  Dywed  am  gael 
o'm  dau  fab  hyn  eistedd,  y 
naill  ar  dy  law  ddehau,  a  'r 
llall  ar  dy  law  aswy,  yn  dy 
frenhiniaeth. 


S.  MATTHEW,  XX.  gostyngeiddrmydd. 

22  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Ni  wyddoch  chwi 
beth  yr  ydych  yn  ei  ofyn.  A 
ellwch  chwi  yfed  o'r  'cwppan 
yr  ydwyf  fi  ar  yfed  o  hono, 
a'ch  bedyddio  â'r  "bedydd 
y  bedyddir  fi?  Dywedasant 
wrtho,  Gallwn. 

iPen.26.39.42.    Ioanl8.  U.  'Lucl2.50. 

23  Ác  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Díau  yr  yfwch  o'm  cwp- 
pan,  ac  y'ch  bedyddir  â'r  bed- 
ydd  y'm  bedyddir  âg  ef :  eithr 
eistedd  ar  fy  Uaw  ddehau  ac 
ar  fy  llaw  aswy,  nid  eiddof  ei 
•roddi;  ond  i'r  sawl  y  darpar- 
wyd  gan  fy  Nhad.     'Pen.^s  s^. 

24  "A  pban  gfybu  y  deg  hyn, 
hwy  a  sorrasant  wrth  y  ddau 

frodyr.  "Maro  10.41.  Luc22.24,25. 

25  A'r  lesu  a'u  gahvodd  hwynt 
atto,  ac  a  ddywedodd,  Chwi  a 
wyddoch  fod  pennaethiaid  y 
Cenhedloedd  yn  tra-arglwydd-| 
iaethu  arnynt,  a'r  rhai  mawrion* 
yn  tra-awdurdodi  amynt  hwy. 

26  Eithr  "nid  felfy  y  bydd  yn 
eich  plith  chwi:  ond  °pwy 
bynnag  a  fynno  fod  yn  fawr 
yn  eich  plith  chwi,  bydded  yn 
weinidog  i  chwi ; 

n  1  Petr  5. 3.      *  Pen-  23. 11.    Maro  9.  35.  a  10.  43. 

27  A  phwy  bynnag  a  fynno 
fod  yn  bennaf  yn  eich  plith, 
bydded  yn  was  i  chwi : 

28  Megis  na  ddaeth  ^Mab  y 
dyn  i'w  wasanaethu,  'ond 

P  PUU.  2.  7.      4  Luc  22.  27.    loan  13. 14. 


¥  ddau  ddeillion.      8.  MATTl 

wasanaethii,  ac  'i  roddi  ei  eîn- 
ioes  yn  bridwerth  'dros  lawer. 

I  »lTim.2.6.  Tit.2.  14.  1  Petr  1. 19.  •Pen.26.28. 
Rhuf.  5. 15. 19. 

I  29  1í  *Ac  a  hwy  yn  myned 
allan  o  Jericho,  tyrfa  fawr  a'i 
canlynodd  ef. 

»  Marc  10.  46.     Luc  18.  35. 

30  Ac  wele,  dau  ddeillion  yn 
eistedd  ar  Jin  y  fíbrdd,  pan 
glywsant  fod  yr  lesu  yn  niyn- 
ed  heibio,  a  lefasant,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  fab  Dafydd, 
trugarhâ  wrthym. 

31  A  r  dyrfa  a'u  ceryddodd 
hwynt,  fel  y  tawent :  hwythau 
a  lefasant  fwy-fwy,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  fab  Dafydd, 
trugarhâ  wrthym. 

32  A'r  lesu  a  safodd,  ac  a  'u 
galwodd  hwynt,  ac  a  ddywed- 
odd,  Pa  beth  a  ewyllysiwch  ei 
wneuthur  o  honof  i  chwi  ? 

33  Dywedasant  wytho,  Ar- 
glwydd,  agoryd  ein  llygaid  ni. 

34  A  'r  lesu  a  dosturiodd 
wrthynt,  ac  a  gyffyrddodd  â  'u 
llygaid :  ac  yn  ebrwydd  y  caf- 
odd  eu  Uygaid  olwg,  a  hwy  a  'i 
canlynasant  ef. 

PENNOD  XXI. 

4.  D.  33. — 1  Grid  yn  marchugaeth  ar  asen  i 
Jerusalem ;  12  yn  gyrra  y  prynwyr  a  'r 
gwerthwyr  o'r  deml;  17  yn  meüdithio  y  ffig- 
yshren  ;  23  yn  gosUgu  yr  oŷeiriaid  a  'r  hen- 
iiriaid,  28  ac  yn  eu  ceryddu  trwy  gyffehjl^- 
rwydd  y  ddau/ab,  33  a'r  üafu.noyr  a  ladd- 
íiíaiií  y  rhai  a  anfonwyd  attynt. 


[EW,  XXI.  Marchogaetli  ar  asm. 

A'PHAN  fldacÜiantyn  ^yf- 
ago8  i  Jernsalcm,  a'n  dy- 
fod  hwy  i  Iîcth[)haí^e,  i  'fyny dd 
yr  Olew-wydd,  yna  yr  anfonodd 
yr  lesu  ddau  ddiísgyhl, 

*  Maro  11. 1.    Luc  19.  29.       Z«,cli.  H.  4. 

2  Gan  ddywedyd  wrthynt, 
Ewch  i'r  pentref  sydd  ar  cich 
cyfer,  ac  yn  y  man  cliwi  a 
gewch  asen  yn  rhwym,  ac  ebol 
gyd  â  hí :  gollyngwch  hwyìU,  a 
dygwch  attaf  fi. 

3  Ac  os  dywed  neb  ddim  wrtli- 
ych,  dy  wedwch,  Y  mae  yn  rhaid 
i'r  Arglwydd  wrthynt :  ac  yn  } 
man  efe  a'u  denfyn  hwynt. 

4  A  hyn  oll  a  wnaethpwyd, 
fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a  ddy- 
wedasid  trwy  y  prophwyd,  }n 
dywedyd, 

5  "Dywedwch  i  ferch  Sîon, 
Wele  dy  frenhin  yn  dyfod  i 
ti,  yn  addfwyn,  ac  yn  eistedd 
ar  asen,  ac  ebol  Ilwdn  aseìi 
arferol  â'r  iau. 

•  Ee.  62. 11.    Zech.  9.  9.     loan  12.  15. 

6  Y  Misgyblion  a  aethant,  ac 
a  wnaethant  fel  y  gorchymyn- 
asai  yr  lesu  iddyut.    "  Marc  n.  4. 

7  A  hwy  a  ddygasant  yr  asen 
a  'r  ebol,  ac  *a  ddodasant  eu 
dillad  arnynt,  ac  a'í  gosodasant 
e/  i  eistedd  ar  hynny.  •  2  nren.  9.  is. 

8  A  thyrfa  ddirfawr  a  daen- 
asant  eu  dillad  ar  y  ffordd; 
'eraill  a  dorrasant  gangau  o'r 

'  lumi  12.  13. 

D8 


Crist  m  y  deml.      S.  MATTHEW,  XXL  Tffigyshren  diffrwyth. 


gwŷdd,  ac  a'w  taenasant  ar 
hyd  y  flbrdd.  , 

9  A  'r  torfeydd,  y  rhai  oedd 
yn  myned  o  'r  blaen,  a  'r  rhai 
oedd  yn  dyfod  ar  ol,  a  lefasant, 
gan  ddywedyd,  Hosanna  i  fab 
Dafydd:  «Bendigedig  yw  yr 
hwn  sydd  yn  dyfod  yn  enw 
yr  Arglwydd:  Hosanna  yn  y 
goruchafion.    •pb.ii8.26.  Pen.23.39.^ 

10  "Ac  wedi  ei  ddyfod  ef  1 
mewn  i  Jerusalem,  y  ddinas 
oll  a  gynhyrfodd,  gan  ddywed- 
yd,  Pwy  yw  hwn  ? 

»  Maro  11. 15.    Luc  19.  45.    loan  2. 13, 15. 

11  A'r  torfeydd  a  ddywedas- 
ant,  Hwn  yw  lesu  y  prophwyd 
'o  Nazareth  yn  Galilea.  '  Pen.  2. 23. 

12  t  A'r  lesu  a  aeth  i  mewn 
i  deml  Dduw,  ac  a  daflodd  all- 
au  bawb  a  'r  oedd  yn  gwerthu 
ac  yn  prynu  yn  y  deml,  ac  a 
ddymchwelodd  i  lawr  fyrddau 
y  newidwyr  arian,  a  chadeiriau 
y  rhai  oedd  yn  gwerthu  colom- 
mennod : 

13  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ysgrifenwyd,  "Tŷgweddi  y 
gelwir  fy  nhŷ  i ;  eithr  'chwi  a'i 
gwnaethoch  yn  ogof  Uadron. 

»  Et.  66. 7.     1  Jer.  7. 11.  Mare  11. 17.  Luc  19. 46. 

14  A  daeth  y  deiUion  a 'r 
cloflSon  atto  yn  y  deml ;  ac 
efe  a'u  hiachaodd  hwyni 

15  A  phan  welodd  yr  arch- 
off'eiriaid  a'r  ysgrifenyddion  y 
rhyfeddodau  a  wnaethai  efe, 


a  'r  plant  yn  Uefain  yn  y  deml, 
ac  yn  dywedyd,  Hosanna  i  fab 
Dafydd ;  hwý  a  lidiasant, 

16  Ac  a  ddywedasant  wrtho, 
A  wyt  ti  yn  cfywed  beth  y  mae 
y  rhai  hyn  yn  ei  ddywedyd? 
A'r  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ydwyf.  Oni  ddarllenas- 
och  chwi  erioed,  "O  enau 
plant  bychain  a  rhai  yn  sugno 
y  perfleithiaist  foliant  ?   -  pb.  s.  2. 

17  t  Ac  efe  a  'u  gadawodd 
hwynt,  ac  a  aeth  allan  o  'r 
ddinas  i  "Bethania,  ac  a  let- 
tŷodd  yno.  "  i^- 

18  "  A'r  bore,  fel  yr  oedd  efe 
yn  dychwelyd  i'r  ddinas,  yr 
oedd  arno  chwant  bwyd. 

•MawU.  12. 

19  A  phan  welodd  efe  tffig- 
ysbren  ar  y  ffbrdd,  efe  a  ddaeth 
atto,  ac  ni  chafodd  ddim  arno, 
ond  dail  yn  unig :  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Na  thyfed 
ffrwyth  amat  byth  mwyach. 
Ac  yn  ebrwydd  y  crinodd  y 
fligysbren.      t  or.  unŵiẅ-»»». 

20  A  phan  welodd  y  disgybl- 
ion,  hwy  a  ryfeddasant,  gan 
ddywedyd,  Mor  ddisymmwtllî 
y  crinodd  y  ffigysbren !  ^ 

21  A'r  lesu  a  attebodd  ac  ^ 
ddywedodd  wrthynt,  Yn  wir 
raeddaf  i  chwi,  «^Os  bydd  gen- 
nych  ffydd,  ac  "heb  ammeu,  m 
wnewch  yn  unig  hjTi  a  wnetUh- 

r  Pen.  17.  20.    Luc  17.  6.      '  I"«o  1.  6. 


Ceryddu  yr  8.  MATTl 

um  i  i'r  ffigysbren,  eîthr  hefyd 
os  dywedwch  wrth  y  mynydd 
hwn,  Coder  di  i  fynii,  a  bwrier 
di  i  'r  môr ;  hynny  a  fydd. 

22  A '  pha  beth  bynnag  a  ofyn- 
och  mewn  gweddi,  gan  gredu, 
chwi  a  'i  derbyniwch.    rpen.  7. 7. 

Marc  11.  24.  Luc  11.  9.  1  loan  3.  22.  a  5. 14. 

23  1í  ^  Ac  wedi  ei  ddyfod  ef  i  'r 
deml,  yr  arch-oífeiriaîd  a  hen- 
uriaid  y  bobl  a  ddaethant  atto, 
fel  yr  oedd  efe  yn  athrawiaethu, 
*gan  ddywedyd,  Trwy  ba  awd- 
urdod  yr  wyt  ti  yn  gwneuthur 
y  pethau  hyn  ?  a  phwy  a  roddes 
i  ti  yr  awdurdod  hon  ? 

■  Maro  11.  27.  Luc  20. 1.     *  Exod.  2. 14. 
Act.  4.  7.  a  7.  27. 

24  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Minnau  a 
ofynaf  i  chwithau  un  gair,  yr 
hwn  os  mynegwch  i  mi,  minnau 
a  fynegaf  i  chwithau  trwy  ba 
awdurdod  yr  wyf  yn  gwneuth- 
ur  y  pethau  hyn. 

25  Bedydd  loan,  o  ba  le  yr 
oedd  ?  ai  o'r  nef,  ai  o  ddynion  ? 
A  hwy  a  ymresymmasant  yn 
Bu  plith  eu  hunain,  gan  ddy- 
w^edyd,  Os  dywedwn,  O'r  nef ; 
öfe  a  ddywed  wrthym,  Paham 
?an  hynny  nas  credasoch  ef  ? 

26  Ond  os  dywedwn,  O  ddyn- 
ion ;  y  mae  arnom  ofn  y  bobl : 
'canys  y  mae  pawb  yn  cym- 
neryd  loan  megis  prophwyd. 

■Pen.  14.6.  M»ro6.  20. 

27  A  hwy  a  attebasant  i'r 


lEW,  XXI. 

arch-offeiriaid. 
lesu,  ac  a  ddywedasant,  Ni 
wyddom  ni.  Ac  yntau  a  ddy- 
wododd  wrthynt,  Nid  wyf  fin- 
nau  yn  dy  wedyd  i  chwi  trwy  ba 
awdurdod  yr  wyf  yn  gwneuth- 
ur  y  pethau  hyn. 

28  líOnd  beth  dybygwch  chwi? 
Yr  oedd  gan  wrddau  fab:  ac  efo 
a  ddaeth  at  y  cyntaf,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Fy  mab,  dos,  gweithia 
heddyw  yn  fy  ngwinllan. 

29  Ac  yntau  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Nid  âf :  ond  wedi 
hynny  efe  a  edifarhaodd,  ac 
a  aeth. 

30  A  phan  ddaeth  efe  at  yr 
ail,  efe  a  ddywedodd  yr  un 
modd.  Ac  efe  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd,  Myfi  a  «/,  ar- 
glwydd ;  ac  nid  aeth  efe. 

31  Pa  un  o  'r  ddau  a  wnaeth 
ewyllys  y  tad?  Dywedasaut 
wrtho,  Y  cyntaf.  Ÿr  lesu  a 
ddywedodd  wrthynt,  *Yn  wir 
meddaf  i  chwi,  yr  â  y  public- 
anod  a  'r  putteiniaid  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw  o'ch  blaen  chwi. 

'  Luc  7.  29,  30. 

32  Canys  daeth  loan  attoch 
yn  fibrdd  cyfiawnder,  ac  ni 
chredasoch  ef ;  '  ond  y  public- 
anod  a  'r  putteiniaid  a  'i  cred- 
asant  ef :  chwithau,  yn  gweled, 
nid  edifarhasoch  wedi  hynny, 
fel  y  credech  ef. 

'  Pen.  S.  1,  &c.     »  Lnc  S.  13, 11 

33  1í  Clywch  ddammeg  arall 


S.  MATTHEW,  XXI. 


Dammeg 
Yr  oedd  rhyw  ddyn  o  berchen 
tŷ,  'yr  tiwn  a  blannodd  win- 
llan,  ac  a  osododd  gae  yn  ei 
chylch  hi,  ac  a  gloddiodd  yn- 
ddi  win-wTŷf,  ac  a  adeiladodd 
dŵr,  ac  a'i  gosododd  hi  allan  i 
lafurwyr,  ac  "  a  aeth  oddi  car- 

tref.      .PB.80.9.  Can.8.11.  Ei.6.1.  Jer.2.21. 
Marcl2.1.  Ltic20.9.      «>  Pen.  25. 14, 15. 

84  A  phan  nesaodd  araser 
flFrwythau,  efe  a  ddanfonodd  ei 
weision  at  y  UafarwjT,  'i  dder- 
byn  ei  ffrwythau  hi.    °  oan.  8.  ii.  12. 

35  A'r  llafurwyr  a  ddaliasant 
ei  weision  ef,  ac  un  a  gurasant, 
ac  arall  a  laddasant,  ac  arall  a 
labyddiasant. 

36  Trachefn,  efe  a  anfonodd 
weision  eraiU,  fwy  na  'r  rhai 
cyntaf:  a  hwy  a  wnaethant 
iddynt  yr  un  modd. 

37  Ac  yn  ddiweddaf  oll,  efe  a 
anfonodd  attynt  ei  fab  ei  hun, 
gan  ddywedyd,  Hwy  a  barch- 
ant  fy  mab  i. 

38  A  phan  wolodd  y  Uafurwyr 
y  mab,  hwy  a  ddywedasant  yn 
eu  plith  eu  hun,  ''Hwn  yw  yr 
etifedd ;  *  deuwch,  Uaddwn  ef, 
a  daliwn  ei  etifeddiaeth  ef. 

'  Pb.  2. 8.  Heb.  1. 2.    •  Pen.  26. 3.  a  27. 1.  loan  11. 53. 

39  Ac  wedi  iddynt  ei  ddal, 
hwy  a  'i  bwriasant  ef  allan  o  'r 
winllan,  ac  a  H  lladdasant. 

40  Am  hynny  pan  ddêl  ar- 
glwydd  y  winllan,  pa  beth  a 
wna  efe  i'r  llafurwyr  hynny  ? 


y  winllan. 

41  'Hwy  a  ddywedasant  wrtho, 
Efe  a  ddifetha  yn  Uwyr  y  dyn- 
ion  drwg  hynny,  ac  a  esyd  y 
winllan  i  lafurwyr  eraiU,  y  rhai 
a  dalant  iddo  y  ffrwythau  yn 
eu  hamserau.  fEdrFchLuc2o.i6. 

42  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrth-  j 
ynt,  «Oni  ddarllenasoch  chwi 
erioed  yn  yr  ysgrythyrau,  Y 
maen  a  wrthododd  yr  adeil- 
adwyr,  hwn  a  wnaethpwyd  yn 
ben  congl :  gan  yr  Arglwydd  y 
gwnaethpwyd  hyn,  a  rhyfedd 
yw  yn  ein  golwg  ni  ì 

t  Ps.  118. 22.   Act.  4. 11. 

43  Am  hynny  meddaf  i  chwi, 
"Y  dygir  teyrnas  Dduw  oddi 
arnoch  chwi,  ac  a'i  rhoddir  i 
genedl  a  ddygo  ei  ffrwythau. 

k  Pen.  8. 12. 

44  '  A  phwy  bynnag  a  syrthio 
ar  y  maen  hwn,  efe  a  ddryllir: 
ac  ar  bwy  bynnag  y  syrthio, 

^  efe  a'i  mâl  ef  yn  chwilfriw.  | 

1  Es  8. 14, 15.  Zech.  12. 3.    Luc  20. 18.  Rhuf.  9.  33.  ; 
1  Petr  2.  8.      '  Es.  60. 12.   Dan.  2.  44. 

45  A  phan  glybu  yr  arch- 
offeiriaid  a  'r  Phariseaid  ei  j 
ddamhegion  ef,  hwy  a  wybuant 
mai  am  danynt  hwy  y  dywedai 
efe. 

46  Ac  a  hwy  yn  ceisio  ei  ddala, 
hwy  a  ofnasant  y  torfeydd ;  ain 
eu  bod  '  yn  ei  gymmeryd  ef  fel 
prophwyd.       'LucT.ie.  loanT.  40. 

PENNOD  XXII.  j 

A.  D.  33.— 1  Dammeg  prtodas  mah  y  hrenh{m\ 
9  Gahjoedigaeih  y  Cenhedloedd,  12  OospediÇ' 


Dammeg  priodas      S.  MATTHEW,  XXII.         mab  y  brenhin. 

Bydd  barod,  ond  y  rhai  a  wa- 
hoddasid  nid  oeddynt  deilwng. 

í)  Ewcli  gan  hynny  ||  i  'r  prif- 
flyrdd,  a  chynnifer  ag  a  gafî- 
och,  gwahoddwch  i  'r  bríodas. 

1 1  hennau  yffmlä. 

10  A'r  gweision  hynny  a  acth- 
ant  allan  i  'r  prif-íìyrdd,  ac  ^  a 
gasglasant  ynghyd  gynnifer  oll 
ag  a  gawsant,  drwg  a  da:  a 
llanwyd  y  bríodas  o  wahodd- 
edigion.  <«  pen.  13. 38. 47. 

11 JA  phan  ddaeth  y  bren- 
hin  i  mewn  i  w  eled  y  gwahodd- 
edigion,  efe  a  ganfu  yno  ddyn 
'  heb  wisg  príodas  am  dano : 


aeth  yr  hwn  nid  oedd  ganddo  y  wisg  hr'ioda^. 
15  Y  dylid  talu  teyrnged  i  Cesar.  23  Crist 
yn  gostegu  y  Saduceaid  ynghylch  yr  adgyf- 
odiad :  34  yn  atteh  y  cyf  reithiwr,  pa  un  yw 
y  gorchymyn  cyntaf  aV  mawr  ;  Ú  ac  yn  holi 
y  Phariseaid  ynghylch  y  Messtas. 

A'R  lesu  a  attebodd,  *ac  a 
.  lefarodd  wrthynt  drachefn 
mewn  damhegion,  gan  ddy wed- 

yd,  •Lucl4.16.   Dat.  19.7.9. 

^  2  Cyffelyb  yw  teyrnas  nefoedd 
i  ryw  frenhin  a  wnaeth  bríodas 
i'w  fab, 

3  Ac  a  ddanfonodd  ei  weision 
i  alw  y  rhai  a  wahoddasid  i  'r 
bríodas :  ac  ni  fynnent  liwy 
ddyfod. 

4  Trachefn,  efe  a  anfonodd 
weision  eraill,  gan  ddy^Tcdyd, 
Dywedwch  wrth  y  rliai  a  wa- 
hoddwyd,  Wele,  parottoais  fy 
nghiniaw :  ^  fy  ychain  a  m  pasg- 
edigion  a  laddwyd,  a  phob 
peth  sydd  barod:  deiiwch  i'r 

brîodaS.  í»Diar.9.2. 

5  A  hwy  yn  ddíystyr  gan- 
ddynt,  a  aethant  ymaith,  un 
i%v  faes,  ac  arall  i'w  fasnach : 

6  A'r  UeiU  a  ddaliasant  ei 
weîsion  ef,  ac  a'u  hammharch- 
asant,  ac  a'i^  lladdasant. 

7  A  phan  glybu  y  brenhîn,  efe 
a  lidiodd  ;  ac  a  ddanfonodd '  eî 
luoedd,  ac  a  ddinystriodd  y 
Ueiddiaid  hynny,  ac  a  losgodd 
eu  dinas  hwynt.  «Dan.9.26. 

8  Yna  efe  a  ddywedodd  wrth 
ei  weision,  Yn  wîr  j  brîodas 


*2Cor.5.3.    Eph.  4.  24.    Col.  3. 10, 12.    Dat.  3.  4. 
a  16. 15.  a  19.  8. 

12  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtlio, 
Y  cyfaill,  pa  fodd  y  daethost  i 
mewn  yma,  heb  fod  gennyt 
wisg  príodas  ?  Ac  yntau  a  aeth 
yn  fud. 

13  Yna  y  dywedodd  y  bren- 
hin  wrth  y  gweinidogion, 
Rhwymwch  ei  draed  a1  ddwy- 
law,  a  chymmerwch  ef  ymaith, 
a  theflw  ch  'i'r  tywyllwch  eith- 
af:  yno  y  bydd  wylofain  a 
rhingcian  dannedd.     ^Pen.s  12 

14  ^Canys  llawer  sydd  wedi 
eu  galw,  ac  ychydig  wedi  eu 

dew  ÌS.  «Pen.  20. 16. 

15  1f  Yna  'yr  aeth  y  Phari- 
seaid,  ac  a  gymmerasant  gy- 
nghor  pa  fodd  y  rhwjdent'ef 
yn  ei  ymadrodd. 

*  Marc  12. 13.   Luc  20.  20. 


Am  dalu  Uyrnged.    S.  MATTHEW,  XXIL  Am  yr  adgyfodiad 


16  A  hwy  a  ddanfonasant  at- 
to  eu  disgyblion  ynghyd  â  'r 
Herodianiaid,  gan  ddywedyd, 
Athraw,  ni  a  wyddom  dy  fod 
yn  eirwir,  ac  yn  dysgu  ffordd 
Duw  mewn  gwirionedd,  ac 
nad  oes  arnat  ofal  rhag  neb  : 
oblegid  nid  wyt  ti  yn  edrych 
ar  wyneb  dynion. 

17  Dywed  i  ni  gan  hynny, 
Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  dybied? 
Ai  cyfreithlawn  rhoddi  teyrn- 
ged  i  Cesar,  ai  nid  yiv  ? 

18  Ond  yr  lesu  a  wybu  eu 
drygioni  hwy,  ac  a  ddywedodd, 
Paham  yr  ydych  yn  fy  nhemtio 
i,  chwi  ragrithwyr  ? 

19  Dangoswch  i  mi  arian  y 
deyrnged.  A  hwy  a  ddygasant 
atto  geiniog : 

20  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Eiddo  pwy  yw  y  ddelw 
hon  a'r  argraph  ? 

21  Dywedasant  wrtho,  Eiddo 
Cesar,  Yna  y  dywedodd  wrth- 
ynt, '  Telwch  chwithau  yr  eiddo 
Cesar  i  Cesar,  a'r  eiddo  Duw  i 

DduW.  »Pen.l7.25.  Rhuf.  13.  7. 

22  A  phan  glywsant  hwy  hyn, 
rhyfeddu  a  wnaethant,  a'i  adael 
ef,  a  myned  ymaith. 

23  1Í  ^  Y  dydd  hwnnw  y  daeth 
atto  y  Saduceaid,  ^  y  rhai  sydd 
yn  dywedyd  nad  oes  adgyfod- 
iad,  ac  a  ofynasant  iddo, 

*  Marc  12. 18.  Luc  20. 27.     >  Act.  23.  8. 

24  Gan  ddywedyd,  Athraw, 


dywedodd  Moses,  Os  bydd 
marw  neb  heb  iddo  blant,  prî- 
oded  ei  frawd  ei  wraig  ef,  a 
chyfoded  had  i  'w  frawd. 


m  Deut.  25.  5. 


25  Ac  yr  oedd  gyd  â  nî  saith 
o  frodyr:  a'r  cyntaf  a  brîod- 
odd  wraig,  ac  a  fu  farw;  ac 
efe  heb  hiliogaeth  iddo,  a  ad- 
awodd  ei  wraig  i  'w  frawd. 

26  Felly  hefyd  yr  ail,  a  'r  tryd- 
ydd,  hyd  y  t  seithfed.    t  Gr.  Bauh. 

27  Ac  yn  ddiweddaf  oU  b 
farw  y  wraig  hefyd. 

28  Yn  yr  adgyfodiad,  gan 
hynny,  gwraig  i  bwy  o  'r  saitli 
fydd  hi?  canys  hwynt-hwy  oU 
a  'i  cawsant  hi. 

29  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddy wedodd  wrthynt,  Yr  ydych 
yn  cyfeiliorni,  gan  na  wydd- 
och  yr  ysgrythyrau,  na  gallu 
Duw. 

30  Oblegid  yn  yr  adgyfodiad 
nid  ydynt  nac  yn  gwreicca,  nac 
yn  gẃra;  eithr  °y  maent  fel 
angelion  Duw  yn  y  nef. 

n  1  loan  3.  2. 

31  Ac  am  adgyfodiad  y  meirw, 
oni  ddarllenasoch  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  wrthych  gan  Dduw, 
gan  ddywedyd, 

32  'Myfi  yw  Duw  Abraham, 
a  Duw  Isaac,  a  Duw  Jacobî 
Nid  yw  Duw  Dduw  y  rliai 
meirw,  ond  y  rhai  byw. 

•  Exod.  3.  6, 16.  Marcl2.26.  Luc20.87.  Act7.3a. 
Heb.  11. 16. 


Y gorchymyn  mawr.  S.  MATTl 

33  A  phan  glybu  y  torfeydd 
hynny^  ^  hwy  a  synnasant  wrtli 
eî  athrawiaeth  ef.  ppen.7.28 

34  lí  Ac  wedi  cly wed  o  V 
Phariseaid  ddarfod  i  V  lesii 
ostegu  y  Saduceaid,  hwy  a  ym- 
gynnullasant  ynghyd  i'r  un  lle. 

í  Marc  12.  28. 

35  Ac  un  o  honynt,  yr  hwn 
oedd  gyfreithiwr,  a  ofynodd 
iddo,  gan  ei  demtio,  a  dy- 
wedyd, 

36  Athraw,  pa  un  yw  y  gor- 
chymyn  mawr  yn  y  gyfraith  ? 

37  A  'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  'Ceri  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  â'th  holl  galon,  ac  â'th 
hoU  enaid,  ac  â'th  hoU  feddwl. 

'  Deut.  6.  5.  a  10. 12.  a  30.  6.     Luc  10.  27. 

38  Hwn  yw  y  cyntaf,  a  'r  gor- 
chymyn  mawr. 

39  A'r  ail  sijdd  gyíFelyb  iddo ; 
"Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy 

hun.      •  Lef.  19. 18.    Marc  12.  81.    Rhuf.  13.  9. 
Gal.  5. 14.    lago  2.  8. 

40  ^Ar  y  ddau  orchymyn  hyn 
y  mae  yr  hoU  gyfraith  a'r  pro- 
phwydi  yn  sefyll.       » Pen.  7. 12. 

41  ir  Ac  "  wedi  ymgasglu  o  'r 
Phariseaid  ynghyd,  yr  lesu  a 
ofynodd  iddynt, 

»  Marc  12.  35.    Luc  20.  41. 

42  Gan  ddywedyd,  Beth  a 
dybygwch  chwi  am  Grist  ?  mab 
1  bwy  ydyw  ?  Dywedent  wrtho, 
Mab  Dafydd. 

43  Dywedai  yntau  wrthynt, 
Pa  fodd  gan  hynny  y  mae  Da- 


[EW,  XXIII.    Rhybuddio  y  hobl. 

fydd  yn  yr  y.^pryd  yn  ei  alw  ef 
yn  Arglwydd,  gan  ddywedyd, 

44  'Dywedodd  yr  Arglwydd 
wrth  fy  Arglwydd,  Eistodd  ar 
fy  neheulaw,  liyd  oni  osodwyf 
dy  elynion  yn  droed-faingc  i'th 
draeddi?        .^^,,,,  ^^^^ 

1  Cor.  1,5.  25.    [Icb.  1.  13.  a  10. 12, 13. 

45  Os  yw  Dafydd  gan  hynny 
yn  ei  alw  ef  yn  Arglwydd,  pa 
fodd  y  mae  cfe  yn  fab  ìddo  ? 

4ö  Ac  nid  allodd  neb  atteb 
gair  iddo,  ac  ni  feiddiodd  neb 
o'r  dydd  hwnnw  allan  yniofyn 
âg  ef  mwyach. 

PENNOD  XXIII. 

A.  D.  33.--1  Crist  yn  rhyìmddio  y  hohl  i  ddilyn 
athrawiaeth  dda,  ac  nid  esamplau  drwg  yr 
ysgrifenyddion  a  V  Phariseaid.  5  Ehaid  i 
ddisgyhlion  Crist  ochelyd  eu  rhyfyg  hwy.  13 
Mae  efe  yn  cyhoeddi  wyth  wae  yn  erhyn  eu 
rhagrith  a^u  dallineh  hwy ;  34  ac  yn  pro- 
phwydo  dinystr  Jerusalem, 

YNA  y  llefarodd  yr  lesu 
wrth  y  torfeydd  a'i  ddis- 
gyblion, 

2  Gan  ddywedyd,  * Y'nghadaîr 
Moses  yi^  eistedd  yr  ysgrifen- 
yddion  a  r  Phariseaîd. 

•  Marc  12.  38.    Luc  20.  46. 

3  Yr  hjn  oll  gan  hynny  a  ddy- 
wedant  wrthych  am  eu  cadẁ, 
cedwch  a  gwnewch  ;  eithr  yn  ol 
eu  gweithredoedd  na  wnewch: 
canys  Mywedant,ac  nis  gwnant. 

*  Rhuf.  2. 19. 

4  'Oblegid  y  maent  yn  rhwymo 
beichiau  trymion  ac  anhawdd 

«  Luc  U.  46,    Act.  lò.  10.     GäL  6. 13. 


Crist  yn  cyhoeddi 
eu  dwyn,  ac  yn  eu  gosod  ar 
ysgwyddau  dynion;  ond  nid 
ewyllysiant  eu  syflyd  hwy  âg 
un  o'u  bysedd. 

5  Ond  *y  maent  yn  gwneuth- 
ur  eu  hoU  weithredoedd  er 
mwyn  eu  gweled  gan  ddynion : 
•  canys  y  maent  yn  gwneuthur 
yn  Uydain  eu  phylacterau,  ac 
yn  gwneuthur  ymylwaith  eu 
gwisgodd  yn  helaeth ; 

*Peii.6.1,2,5;16.     •Num.15.38.  Deut.6.8. 
a  22. 12.    Diax.  3. 3. 

6  A  'charu  y  maent  y  Ue 
y  uchaf  mewn  gwleddoedd,  a'r 
^  prif-gadeiriau  yn  y  synagogau, 

'  Marc  12.  38,  39.    3  loan  9. 

7  A  chyfarch  yn  y  marchnad- 
oedd,  a'u  galw  gan  ddynion, 
Eabbi,  Rabbi. 

8  «'Eithr  na'ch  galwer  chwi 
Rabbi:  canys  un  yw  eich  A- 
thraw  chwi,  sef  Crist ;  a  chwi- 
thau  oU  brodyr  ydych. 

»Iago3.1.    2Cor.  1.24.  lPetr5.3. 

9  Ac  na  elwch  neb  yn  dad  i 
chwi  ar  y  ddaear:  ''canys  un 
Tad  sydd  i  chwi,  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd.  "  Mai.  i.  6. 

10  Ac  na  'ch  galwer  yn  a- 
thrawon:  canys  un  yw  eich 
Athraw  chwi,  sef  Crist. 

11  '  A  'r  mwyaf  o  honoch  a 
fydd  yn  weinidog  i  chwi. 

« Pen.  20. 26, 27. 

12  A  "'phwy  bynnag  a'i  dyrch- 
afo  ei  hun,  a  ostyngir ;  a  phwy 

»  Diar.  29. 23.   Lnc  14. 11.  a  18. 14.    lago  4. 6. 
lPeti6.& 


S.  MATTHEW,  XXIII.  amryw  waeau 

bynnag  a'i  gostyngo  ei  hun,  a 
ddyrchefir. 

13  T  Eithr  '  gwae  chwi,  ysgrif- 
enyddion  a  Phariseaid,  ragrith- 
wyrl  canys  yr  ydych  yn  cau 
teyrnas  nefoedd  o  flaen  dyn- 
ion :  canys  chwi  nid  ydych  yn 
myned  i  mewn,  a  'r  rhai  sydd 
yn  myned  i  mewn  nis  gadêwch 
i  fyned  i  mewn.  'Lucii.52. 

14  Gwae  chwi,  ysgrifenydd- 
ion  a  Phariseaid,  ragrithwyr! 
canys  "yr  ydych  yn  Uwyr-fwyt- 
ta  tai  gwragedd  gweddwon,  a 
hynny  yn  rhith  hir  weddîo :  am 
hynny  y  derbyniwch  fam  fwy. 

Marc  12.  40.  Luc20.47.  2  Tim.  3.  6.  Tit.  1. 11. 

15  Gwae  chwi,  ysgrifenydd- 
ion  a  Phariseaid,  ragrithwyr! 
canys  amgylchu  yr  ydycli  y 
môr  a'r  tir,  i  wneuthur  un 
proselyt;  ac  wedi  y  gwneler, 
yr  ydych  yn  ei  wneuthur  ef  yn 
fab  ufíern,  yn  ddau  mwy  ua 
chwi  eich  hunain. 

16  Gwae  chwi,  dywysogion 
°  deiUion  !  y  rhai  ydych  yn  dy- 
wedyd,  "  Pwy  bynnag  a  dwng 
i'r  deml,  nid  yw  ddim;  ond 
pwy  bynnag  a  dwng  i  aur  y 
deml,  y  mae  efe  mewn  dyled. 

Pen.  15. 14.     •  Pen.  5. 33, 34. 

Ÿí  Ffyliaid,  a  deiUion :  canye 
pa  un  sydd  fwyaf,  yr  aur,  ai  y 
deml  sydd  yn  sancteiddio  yr 
aur? 

18  A  phwy  bynnag  a  dwng  i'r 


ar  yr  ysgrifenyddion,  S.  MATTIIEW,  XXIII 
allor,  nid  yvv  ddim ;  ond  pwy 
bynnag  a  dyngo  i'r  rhodd  sydd 
arni,  j  mae  efe  II  mewn  dyled. 

II  yn  rJiwym. 

19  Ffylîaid,  a  deîllion :  canys 
pa  un  fwyaf,  y  rhodd,  ai  yr 
'^allor  sydd  yn  sancteiddio  y 

rhodd  ?  P  Exod.  29.  37. 

20  Pwy  bynnag  gan  hynny  a 
dwng  i'r  allor,  sydd  yn  tyngu 
iddi,  ac  i'r  hyn  oll  sj/dd  arni. 

21  A  phwy  bynnag  a  dwng  i'r 
deml,  sydd  yn  tyngu  iddi,  ac 
M'r  hwn  sydd  yn  preswyh'o 

ynddÌ.  «  l  Bren.  8. 13.     2  Chron.  6.  2. 

22  A  'r  hwn  a  dwng  i  'r  nef, 
sydd  yn  tyngu  i  'orsedd-faingc 
Duw,  ac  i'r  hwn  sydd  yn  eis- 
tedd  arni.       ••Pen.5.34.  Act.7.49. 

23  Gwae  chwî,  ysgrifenydd- 
îon  a  Phariseaid,  ragrithwyr! 
"  canys  yr  ydych  yn  degymmu 
y  mintys,  a'r  anis,  a'r  cwmin, 
ac  ^  a  adawsoch  heibio  y  peth- 
au  trymach  o'r  gyfraith,  barn, 
a  thrugaredd,  a  fFydd  :  rhaid 
oedd  gwneuthur  y  pethau  hyn, 
ac  na  adewid  y  lleiU  heibio. 

•  Luc  11.  42.     *  1  Sam.  15.  22.   Hos.  6.  6.    Mio  6  8 
Pen.  9. 13.  a  12.  7. 


Pharimúd. 


24  Tywysogion  deillion,  y  rhai 
ydycli  yn  hidlo  gwybedyn,  ac 
yn  lljTigcu  cameL 
^25  Gwae  chwî,  ysgrifenydd- 
îon  a  Phariseaid,  ragrithwyr! 
"canys  yr  ydych  yn  glanhâu  y 
tu  allan  i'r  cwppan  a'r  ddysgl, 

■  Maro  7.  4.    Luc  11.  39. 


ac  o  r  tu  mewn  y  maent  yn 
llawn  o  drawsedd  ac  anghym- 
medroldeb. 

26  Ti  Pharisead  dall,  glanhâ 
yn  gyntaf  yr  liyn  sydd  oddi 
fewn  i'r  cwppan  a  r  ddysgl,  fel 
y  byddo  yn  lân  hefyd  yr  hyn 
sydd  oddi  allan  iddynt. 
^  27  '  Gwae  chwi,  ysgrifenydd- 
ion  a  Phariseaid,  ragritliwyr! 
canys  tebyg  ydych  chwi  i  fedd- 
au  w^edi  eu  gwynnu,  y  rhai  sydd 
yn  ymddangos  yn  dêg  oddi  all- 
an,  ond  oddi  mewn  sydd  yn 
Ilawn  o  esgyrn  y  meirw,  a  phob 
aflendid.  »  luc  ii.  44. 

28  Ac  felly  chwithau  oddi 
allan  ydych  yn  ymddangos  i 
ddynion  yn  gyfìawn,  ond  o 
fewn  yr  ydych  yn  Ilawn  rhag- 
rith  ac  anwiredd. 

29  ^Gwae  chwi,  ysgrifenydd- 
ion  a  Phariseaid,  ragrithwyi'! 
canys  yr  ydych  yn  adeiladu 
beddau  y  prophwydi,  ac  yn 
addurno  beddau  y  rhai  cyf- 
iawn ;  yLucii.47. 

30  Ac  yr  ydych  yn  dywedyd, 
Pe  buasem  ni  yn  nyddiau  dn 
tadau,  ni  buasem  ni  gyfran- 
nogion  â  hwynt  y 'ngwaed  y 
prophwydi. 

31  Felìy  yr  ydych  yn  tystiol- 
aethu  am  danoch  eich  hunain, 
"  eich  bod  yn  blant  i  'r  rhai  a 
laddasant  y  prophwydi. 

«  Afit.  7.  51,  52.    1  The».  2. 15. 


Dinystr  Jerusalem    S.  MATTH. 

32  '^Cyflawnwch  chwithau  hef- 
yd  fesur  eich  tadau. 

a  Gen.  15.  6.    l  Thess.  2.  16. 

33  O  seirph,  ^hiliogaeth  gwib- 
erod,  pa  fodd  y  gellwch  ddî- 
angc  rhag  barn  ufl'ern  ? 

b  Pen.  3.  7.  a  12.  34. 

34  1í  Am  hynny,  wele,  yr  yd- 
wyf  yn  anfon  attoch  brophwydi, 
a  doethion,  ac  ysgrifenyddion : 
•a  rhai  o  honynt  a  leddwch, 
ac  a  groeshoeliwch ;  *  a  rhai  o 
honynt  a  flrewyllwch  yn  eich 
synagogau,  ac  a  erlidiwch  o 
dref  i  dref :       c  Act.  5. 40.  a  22. 19. 

d  Pen.  10. 17.    2  Cor.  11.  24,  25. 

35  Fel  y  delo  arnoch  chwi  yr 
hoU  waed  cyfiawn  a'r  a  ollyng- 
wyd  ar  y  ddaear,  ^o  waed  Abel 
gyfiawn  hyd  Svaed  Zacharîas 
fab  Barachías,  yr  hwn  a  ladd- 
asoch  rhwng  y  deinl  a'r  allor. 

•  Gen.  4. 8.    ^  2  Chron.  24.  20,  21. 

36  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Daw 
hyn  oU  ar  II  y  genhedlaeth  hon. 

í  yr  oes  hon. 

31  ^Jerusalem,  Jerusalem,  yr 
hon  wyt  yn  lladd  y  prophwydi, 
ac  ''yn  llabyddio  y  rhai  a  ddan- 
fonir  attat,  pa  sawl  gwaith  y 
mynnaswn  gasglu  dy  blant 
ynghyd,  megis  y  casgl  iâr  ei 
chy wion  '  dan  ei  hadenydd,  ac 
nis  mynnech !       .  luc  i3.  34. 

i>  2  Chron.  24. 21.      '  Pb.  17.  8.  a  91. 4. 

38  Wele,  yr  ydys  yn  gadael 
8ich  tỳ  i  chwi  yn  anghyfan- 
nedd. 


QW,  XXIV.  a'rdeml. 

39  Canys  meddaf  i  chwi,  Ni'm 
gwelwch  ar  ol  hyn,  hyd  oni 
ddywedoch,  "Bendigedig  yw 
yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn  enw 
yr  Arglwydd.    »pb.ii8.  26.  Pen.21.9. 

PENNOD  XXIV. 

A.  D.  31.— 1  Criêt  yn  rhag-ddywedyd  dinysir 
'y  demi:  3  pa  fath  a  pha  faint  0  gystuddiau 
afydd  o'r  hlaen.  29  Arwyddion  ei  ddyfodiad 
ef  i  farn.  36  Ac  0  ran  hod  y  dydd  a  V  awr 
yn  anhyshys,  42  y  dylem  ni  wylied  fel  gweis^ 
ion  da,  yn  disgwyl  hob  amser  am  ddyfodiad 
ein  meistr. 

A'K  "lesu  a  aeth  allan,  ac  a 
ymadawodd  o'r  deml :  a'i 
ddisgyblion  a  ddaethant  atto,  i 
ddangos  iddo  adeiladauydeml. 

•  Marc  13. 1.    Luc  21.  6. 

2  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Oni  welwch  ch\\  i  hyn  oll  ì 
Yn  wir  meddaf  i  chwi,  "Ni  ad- 
ewir  yma  garreg  ar  sarreg,  a'r 
ni  ddattodir.      *  mìc  s.  12.     19. 44. 

3  1Í  Ac  efe  yn  eistedd  ar  fyn- 
ydd  yr  Olew-wydd,  y  disgybl- 
ion  a  ddaethant  atto  o  'r  neiU- 
du,  gan  ddywedyd,  Mynega  i 
ni,  pa  bryd  y  bydd  y  pethau 
hyn?  a  pha  arwydd /î/í/c?  o'th 
ddyfodiad,  ac  o  ddiwedd  y  byd  ? 

4  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  "Edrych- 
wch  rhag  i  neb  eich  twyllo 

Chwi.      •Eph.6.6.  Col.2.8,18.  2The88.2.3. 
1  loan  4. 1. 

5  Canys  *daw  Uawer  yn  fy 
enw  i,  gan  ddywedyd,  Myfì  yw 
Crist ;  ac  a  dwyllant  lawer. 

ä  jer.  14. 14.  a  23.  25.    loan  5. 43. 


Rhag-ddywedyd       8.  MATTI 

6  A  chwî  a  gewch  glywed  am 
ryfeloedd,  a  sôn  am  ryfeloedd : 
gwelwch  na  chyffrôer  chwi: 
canys  rhaîd  yw  bod  hyn  oll ; 
eithr  nid  yw  y  dîwedd  etto. 

7  Canys  ^  cyfyd  cenedl  yn  er- 
byn  cenedl,a  theyrnas  yn  erbyn 
teyrnas :  ac  fe  fydd  newyn,  a 
nodau,  a  daear-grynfäau  mewn 
mannau. 

•  2  Chron.  15.  6.   Hag.  2.  22.   Zech.  14. 18. 

8  A  dechreuad  gofidiau  yw 
hyn  olL 

^  9 '  Yna  y  'ch  traddodant  chwi 
i'ch  gorthrymmu,  ac  a'ch  Uadd- 
ant:  a  chwi  a  gasêir  gan  yr 
hoU  genhedloedd  er  mwyn  fy 

enW  Ì.      'Pen.  10.17.   Marol3.9.   Luc  21. 12. 
loan  15.  20.  a  16.  2.   Dat.  2. 10. 

10  Ac  yna  y  rhwystrir  Uawer, 
ac  y  bradychant  eu  gilydd,  ac 
y  casânt  eu  gilydd. 

11  ^A  gau-brophwydi  lawer  a 
godant,  ac  a  dwyllant  lawer. 

8  2Petr  2.  L 

12  Ac  o  herwydd  yr  amlhâ  an- 
wiredd,  fe  a  oera  cariad  Uawer. 

13  Eithr  ^'y  neb  a  barhao  hyd 
y  diwedd,  hAvnnw  a  fydd  cadw- 
edig. 

»»Pen.l0.22.  Mare  13. 18.  Heb.8.6,14. 

14  A  'r  ^efengyl  hon  am  y 
deyrnas  ^'a  bregethir  trwy  yr 
holl  fyd,  er  tystiolaeth  i  'r  hoU 
genhedloedd :  ac  yna  y  daw  y 
diwedd. 

«  Pen.  4.  23.  a  9.  35.      *  Rhuf.  10. 18.   Col.  i.  a 

15  Am  hjTiny  pan  weloch  y 

'  Marc  13. 14.   Luc  21.  20. 


EW,  XXIV.  cystuddiau. 

ffieidd-dra  anghyfanneddol,  a 
ddywedwyd  trwy  "^Daniel  y 
prophwyd,  yn  sefyll  yn  y  lle 
sanctaidd,  (y  neb  a  ddarlleno, 
ystyried ;)       -  Dan.  9. 27.  a  12.  u. 

16  Yna  y  rhai  a  fyddant  yn 
Judea,  íTöant  i'r  mynyddoedd. 

17  Y  neb  afyddo  ar  ben  y  tŷ, 
na  ddisgyned  i  gymmeryd  dim 
allan  o  'i  dỳ : 

18  A'r  hwn  afyddo  yn  y  maes, 
na  ddychwelcd  yn  ei  ol  i  gym- 
meryd  ei  ddillad. 

19  A  gwae  y  rhai  beichiogion, 
a  'r  rhai  yn  rhoi  bronnau,  yn  y 
dyddiau  hynny. 

20  Eithr  gweddîwch  na  byddo 
eich  ffbedigaeth  yn  y  gauaf, 
nac  ar  y  dydd  Sabbath : 

21  Canys  °y  pryd  hwnnw  y 
bydd  gorthrymder  mawr,  y  fath 
ni  bu  o  ddechreu  y  byd  hyd  yr 
awr  hon,  ac  ni  bydd  chwaith. 

»  Dan.  9.  26.  a  12. 1. 

^  22  Ac  oni  bai  fyrhâu  y  dydd- 
iau  hynny,  ni  fuasai  gadwedig 
un  cnawd  oll :  eithr  er  mwyn 
yr  etholedigion  fe  fyrhêir  y 
dyddiau  h}Tiny. 

23  "Yna  os  dywed  neb  wrth- 
ych,  Wele,  llllyma  Grist,  neu 
llyma ;  na  chredwch. 

«MarclS.  2L   Luc  17.  23.  a  21.  8.      \  dma  Grid, 

neu,  dÿiia. 

24  Canys  ^cyíyá  gau-Gristiau, 
a  gau-brophwydi,  ac  a  roddant 
an^yddion  mawrion  a  rhyfedd- 

r  Deui.  13. 1.    2  TheM.  2.  9,  lû»  IL    DaL  13.  13 


Arwyddim  S.  MATTHEW,  XXIV. 

odau,  hyd  oni  thwyllant,  "pe 
lyddai  bosibl,  îe,  yr  etholedig- 

iOn.    <.Ioan6.37.al0.28.29.   Rhtrf.  8.  28,  29, 30. 
2  Tim.  2. 19. 

25  Wele,  rhag-ddywedais  i 
chwi. 

26  Am  hynny,  os  dywedant 
wrthych,  Wele,  y  paae  efe  yn  y 
diífaethwch;  nac  ewch  allan: 
wele,  yn  yr  ystafelloedd ;  na 
chredwch. 

27  Oblegid  fel  y  daw  y  fellten 
o  'r  dwyrain,  ac  y  tywynna  hyd 
y  gorllewin ;  felly  hefyd  y  bydd 
dyfodiad  Mab  y  dyn. 

28  'Canys  pa  le  bynnag  y 
byddo  y  gelain,  yno  yr  ym- 
gasgl  yr  eryrod. 

'Job39. 80.  Lucl7.37. 

29  t  Ac  yn  y  fan  wedi  gor- 
thrymder  y  dyddiau  hynny,  'y 
tywyllir  yr  haul,  a  'r  Ueuad  ni 
rydd  ei  goleuni,  a  'r  sêr  a  syrth 
o'r  nef,  a  nerthoedd  y  nefoedd 
a  ysgydwir. 

•Eb.13.  10.  Ezec.32.7.  Joel  2. 10, 81.  a  3. 15. 
Marol3.24.    Luc21.25.   Act.  2.  20.   Dat.  6. 12. 

30  Ac  yna  yr  ymddengys  ar- 
wydd  Mab  y  dyn  yn  y  nef :  ac 
yna  y  galara  hoU  Iwythau  y 
ddaear ;  a  '  hwy  a  welant  Fab 
y  dyn  yn  dyfod  ar  gymmylau 
y  nef,  gyd  â  nerth  a  gogoniant 
mawr.  '     i-  ^ 

31  Ac  'efe  a  ddenfyn  ei  ang- 
elion  II  â  mawr  sain  udgorn ;  a 
hwy  a  gasglant  ei  etholedigion 


dyfodiad  Crist. 

ef  ynghyd  o  'r  pedwar  gwynt,  o 
eithafoedd  y  nefoedd  hyd  eu 
heithafoedd  hwynt. 

32  Ond  dysgwch  '  ddammeg 
oddi  wrth  y  ffigysbren ;  Pan 
yw  ei  gangen  eisoes  yn  dyner, 
a  'i  ddail  yn  torri  allan,  chwi  a 
wyddoch/oí?  yr  haf  yn  agos : 

X  Luc  21.  29. 

33  Ac  felly  chwithau,  pan  wel- 
och  hyn  oll,  gwybyddwch  ^eî 
fod  yn  agos,  wrth  y  drysau. 

r  lago  5. 9. 

34:  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Nid 
y  genhedlaeth  hon  heibio, 


•'Pen.18.41.  lCor.  15.  52.  lTheeB.4.16. 
I  Nau,  áí/  ttdgum  a  >am  mam. 


hyd  oni  wneler  hyn  oll. 

35  'Nef  a  daear  a  ânt  heib- 
io,  eithr  fy  ugeiriau  i  nid  ânt 
heibio  ddim.     ■pb.io2.26.  E8.51.6. 

Pen.  5. 18.  Marel3.31.  Heb.  1. 11. 

36  1f  Ond  am  y  dydd  hwnnw 
a  'r  awr  nis  gŵyr  neb,  nac  ang- 
elion  y  nefoedd, '  ond  fy  Nhad 

yn  UnÌg.        «^ech.  14.7.  Marcl3.32. 

37  Ac  fel  yr  oedd  dyddiau 
Noe,  felly  hefyd  y  bydd  dy- 
fodiad  Mab  y  dyn. 

38  'Oblegid  fel  yr  oeddynt 
yn  y  dyddiau  ym  mlaen  y  di- 
luw  yn  bwytta  ac  yn  yfed,  yn 
priodi  ac  yn  rhoi  i  brîodas,  hyd 
y  dydd  yr  aeth  Nöe  i  mewn  i'r 

arch,     "0^11.6.3,4.5.8  7.5.  Lucl7.26. 
2PetrM0. 

39  Ac  ni  wybuant  hyd  oni 
ddaeth  y  diluw,  a'u  cymmeryd 
hwy  oll  ymaith ;  feUy  hefyd  y 
bydd  dyfodiad  Mab  y  dyn. 


Gwyliadwriaeth.        S.  MAI^T 

40  'Yna  y  bydd  dau  yn  y 
maes ;  y  naill  a  gymmerîr,  a'r 
Uall  a  adewîr.     «  luc  17. 34,  &c. 

41  Dwy  afydd  yn  malu  mewn 
melîn ;  un  a  gymmerîr,  a'r  llall 
a  adewîr. 

42  1Í  Gwyliwch  gan  hyimy ; 
am  na  wyddoch  pa  awr  y  daw 
eich  Arglwydd. 

*Pen.  25. 13.  Marcl3.33,  &c.  Luc21.86. 

43  A  ^gwybyddwch  hyn,  pe 
gwybuasai  gwr  y  tŷ  pa  wyliad- 
wriaeth  y  deuai  y  lleidr,  efe  a 
wyliasai,  ac  ni  adawsai  gloddio 
ei  dỳ  trwodd.  .luc12.39. 

IThess.  5.2.  2Petr3. 10.  Dat.  3.  3.  a  16. 15. 

44  Am  hynny  byddwch  chwi- 
thau  barod :  canys  yn  yr  awr 
ni  thybioch  y  daw  Mab  y  dyn. 

46  ^Pwy  gan  hynny  sydd  was 
ffyddlawn  a  doeth,  yr  hwn  a 
osododd  ei  arglwydd  ar  ei  deu- 
lu,  i  roddi  bwyd  iddynt  mewn 
pryd?  'LUC12.42. 

46  ^  Gwỳn  ei  fyd  y  gwas  hwn- 
nw,  yr  hwn  y  caiff  ei  arglwydd 
ef,  pan  ddelo,  yn  gwneuthu^^ 

felly.  8  Dat.  16. 15. 

47  Yn  wir  meddaf  i  chwî,  Ar 
ei  hoU  ddâ  y  gesyd  efe  ef. 

^  Peu.  25.  21,  23. 

48  Ond  os  dy wed  y  gwas  drwg 
hwnnw  yn  ei  galon,  Y  mae  fy 
arglwydd  yn  oedi  dyfod ; 

49  A  dechreu  curo  ei  gyd- 
weision,  a  bwytta  ac  yfed  gyd 
â'r  meddwon ; 


lEW,  XXV.        Y  deg  morwyn. 

50  Arglwydd  y  gwas  hwnnw 
a  ddaw  yn  y  dydd  nid  y\v  efe 
yn  disgwyl  ani  dano,  ac  mewn 
awr  nis  gẃyr  efe  ; 

51  Ac  efe  a'i  gwahana  ef,  ac 
a  esyd  ei  ran  ef  gyd  â'r  rhag- 
rithwyr  :  ^  yno  y  bydd  wylofain 
a  rhingcian  dannedd. 

*  Pen.  8. 12.  a  25.  30. 

PENNOD  XXV. 

A.  D.  33. — 1  Dammeg  y  deg  morwyn^  14  a> 
talentau;  31  a  dull  y  farn  ddiweddaf. 

YNA  tebyg  fydd  teyrnas 
nefoedd  i  ddeg  o  forwyn- 
ion,  y  rhai  a  gymmerasant  eu 
lampau,  ac  a  aethant  allan  i 
gyfarfod  â'r  príod-fab. 

2  A  phump  o  honynt  oedd 
gall,  a  phump  yn  ffol. 

3  Y  rhai  oedd  ffol  a  gymnier- 
asant  eu  lampau,  ac  ni  chym- 
merasant  olew  gyd  â  hwynt : 

4  A'r  rhai  call  a  gymmeras- 
ant  olew  yn  eu  llestri  gyd  â'u 
lampau. 

5  A  thra  yr  oedd  y  príod-fab 
yn  aros  yn  hir,  yr  hepiasant  oU 
ac  yr  hunasant. 

6  Ac  ar  hanner  nos  y  bu 
gwaedd,  Wele,  y  mae  y  príod- 
fab  yn  d}  fod  ;  ewch  allan  i  gyf- 
aifod  âg  ef. 

7  Yna  y  cyfododd  yr  holl  for- 
wynion  li}  miy,  ac  a  drwsiasant 
eu  lampau. 

8  A'r  rhai  ffol  a  ddywedasant 
wrth  y  rhai  call,  Rhoddwch  i 


Dammeg  y 

ni  o'ch  olew  chwi :  canys  y  mae 
ein  lampau  li  yn  diífoddi. 

I  teedi  diffoddi. 

9  A'r  rhai  call  a  attebas- 
ant,  gan  ddywedyd,  NidfdUj; 
rhag  na  byddo  digon  i  ni  ac 
i  chwithau:  ond  ewch  yn 
hytrach  at  y  rhai  sydd  yn 
gwerthu  a  phrynwch  i  chwi 
eich  hunain. 

10  A  thra  yr  oeddynt  yn  myn- 
ed  ymaith  i  brynu,  daeth  y  prî- 
od-fab ;  a'r  rhai  oedd  barod,  a 
aethant  i  mewn  gyd  âg  ef  i'r 
brîodas :  '  a  chauwyd  y  drws. 

»  Luc  13.  25. 

11  Wedi  hynny  y  daeth  y  mor- 
wynion  eraill  hefyd,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  Arglwydd, 
agor  i  ni. 

12  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Yn  wir  meddaf  i 
chwi, "  Nid  adwaen  chwi. 

bPen.  7. 21, 22,23. 

13  "Gwyliwch  gan  hynny;  am 
na  wyddoch  na'r  dydd  na'r  awr 
y  daw  Mab  y  dyn. 

•  Peii.24.42.  MarclS.33.  Luc21.36.  lCor.16.13. 
IThess.  5.6.  IPetrS.  8.  Datl6. 16. 

14  II  "Canys  y  mae  teyrnas 
nefoedd  •fel  dyn  yn  myned  i 
wlad  ddîeithr,  yr  hwn  a  alwodd 
ei  weision,  ac  a  roddes  ei  ddâ 
attynt.       "     19. 12.    •  Pen.  21. 33. 

15  Ac  i  un  y  rhoddodd  efe 
bùm  talent,  ac  i  arall  ddwy,  ac 
i  arall  un,  i  bob  un  yn  ol  ei  allu 


S.  MATTHEW,  XXV.  talentau. 

ei  hun ;  ac  yn  y  fan  efe  a  aeth 
oddi  cartref. 

16  A'r  hwn  a  dderbyniasai  y 
pùm  talent  a  aeth,  ac  a  farch- 
nattaodd  â  hwynt,  ac  a  wnaeth 
bùm  talent  eraill. 

17  A'r  un  modd  yr  hwn  a 
dderbyniasai  y  ddwy,  a  enniU- 
odd  yntau  ddwy  eraiU. 

18  Ond  yr  hwn  a  dderbyniasai 
un,  a  aeth,  ac  a  gloddiodd  yn  y 
ddaear,  ac  a  guddiodd  arian 
ei  arglwydd. 

19  Ac  wedi  llawer  o  amser,  y 
mae  arglwydd  y  gweision  hynny 
yn  dyfod,  ac  yn  cyfrif  â  hwynt. 

20  A  daeth  yr  hwn  a  dderbyn- 
iasai  bùm  talent,  ac  a  ddug 
bùm  talent  eraiU,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  pùm  talent 
a  roddaist  attaf:  wele,  mi  a 
enniUais  bùm  talent  eraiU  at- 
tynt. 

21  A  dywedodd  ei  arglwydd 
wrtho,  Da,  was  da  a  fifyddlawn : 
buost  fifyddlawn  ar  ychydig, 
'mi  a'th  osodaf  ar  lawer:  do8 
i  mewn  i  «lawenydd  dy  ar- 
elwydd.  'Pen.24.47.  luc  22. 29.30. 
®  iHeb.12.2. 

22  A'r  hwn  a  dderbymasai 
ddwy  dalent  a  ddaeth,  ac  a 
ddywedodd,  Arglwydd,  dwy 
dalent  a  roddaist  attaf:  wele, 
dwy  eraiU  a  enniUais  attynt. 

23  Ei  arglwydd  a  ddywedodd 
wrtho,  "Da,  was  da  a  flfyddlawn  : 

i>  Ad.21. 


Yffwas  drwg.  S.  MATTHEW,  XXV.  Díifodiad  Mah  y  dyn. 

buost  ffyddlawn  ar  ychydîg, 
mî  a'th  osodaf  ar  lawer  :  dos  î 
mewn  î  lawenydd  dy  arglwydd. 


24  A'r  hwn  a  dderbynîasaî  yr 
un  dalent  a  ddaeth,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Arglwydd,  mi  a'th  ad- 
waenwn  di,  mai  gwr  caled 
ydwyt,  yn  medi  lle  nis  hauaist, 
ac  yn  casglu  Ue  ni  wasgeraist : 

25  Ac  mi  a  ofnais,  ac  a  euth- 
um,  ac  a  guddiais  dy  dalent  yn 
y  ddaear :  wele,  yr  wyt  yn  cael 
yr  eiddot  dy  hun. 

26  A  'i  arglwydd  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  O  was 
drwg  a  diog,  ti  a  wyddit  fy  mod 
yn  medi  Ue  nis  hauais,  ac  yn 
casglu  lle  nis  gwasgerais : 

27  Am  hynny  y  dylesit  ti 
roddi  fy  arian  at  y  cyfnewid- 
wyr;  a  mi,  pan  ddaethwn,  a 
gawswn  dderbyn  yr  eiddof  fy 
hun  gyd  â  Uog. 

28  Cymmerwch  gan  hynny  y 
dalent  oddi  wrtho,  a  rhodd- 
wch  i'r  hwn  sydd  ganddo  ddeg 
talent. 

29  'Canys  i  bob  un  y  mae 
ganddo  y  rhoddîr,  ac  efe  a 
gaiff  helaethrwydd ;  ac  oddi 
ar  yr  hwn  nid  oes  ganddo  y 
dygir  oddi  amo,  îe,  yr  hyn 
sydd  ganddo. 

'Pen  .  18.  12.    Maro4.25.    Luc  8. 18.  a  19.  26. 

30  A  bwriwch  allan  y  gwas  an- 
fuddiol  M'r  tywj'llwch  eithaf: 

»  Pen.  8. 12.  a  24.  51. 


yno  y  bydd  wylofain  a  rhingc- 
ian  cíannedd. 

31  1Í  'A  Mab  y  dyn,  pan  ddêl 
yn  01  ogoniant,  a'r  holl  angcl- 
lon  sanctaidd  gyd  âg  ef,  yna 
yr  eistedd  ar  orsedd-faingc  ei 

?fŴ6STw\^T*'-^,t^inirf. 

•32  A  "  chyd-ge8glir  ger  ei 
fron  ef  yr  holl  genhedloedd : 
ac  "efe  a'u  didola  hwynt  oddi 
wrth  eu  gilydd,  megis  y  didola 
y  bugail  y  defaid  oddi  wrth  y 
geifr :  „  ^  ^ 

"  Ezec.  20.  88.  a  34. 17,  20.    Pen.  13.  49. 

33  Ac  a  esyd  y  defaid  ar  ei 
ddeheulaw,  ond  y  geifr  ar  yr 
aswy. 

34  Yna  y  dywed  y  Brenhin 
wrth  y  rhai  ar  ei  ddeheulaw, 
Deuwch,  chwi  fendigedigion  fy 
Nhad,  etifeddwch  y  deyrnas  °a 
barottöwyd  i  chwi  er  seiliad 

ybyd.  •  Pen.  20.  23.    MAit;  la  40. 

35  ''Canys  bûm  newynog,  a 
chwi  a  roisoch  i  mi  fwyd  :  bu 
arnaf  syched,  a  rhoisoch  i  mi 
ddíod  :  ^  bûm  ddíeithr,  a  dyg- 
asoch  fi  gyd  â  chwi :   p  es.  58  7 

Eíec.  18.  7.    lago  1.  27.      q  Heb.  18.  2. 

36  ^Noeth,  a  dilladasoch  fi: 
bûm  glaf,  ac  ymwelsoch  â  mi : 
'  bûm  y'ngharchar,  a  daethoch 

attaf.  ^  lago  2. 15, 16.      •  2  Tim.  1. 16. 

^  Sì  Yna  yr  ettyb  y  rhai  cyf- 
iawn  iddo,  gan  ddywedyd,  Àr- 
glwydd,  pa  bryd  y'th  welsom 
yn  newynog,  ac  j'th  borthas- 


Y farn  ddmeddaf.    S.  MATTHEW,  XXVI.  Y  cyd.fwriad. 

neu  yn  glaf,  neu  y'ngharchar, 
ac  ni  weiniasom  i  ti  ? 
45  Yna  yr  ettyb  efe  iddynt, 


oniî  neu       sychedig,  ac  y 
rhoisom  i  ti  ddíod  ? 

38  A  pha  bryd  y'th  welsom 
yn  ddîeithr,  ac  fth  ddygasora 
gyd  â  ni?  neu  yn  noeth,  ac 
yhh  ddilladasom  ? 

39  A  pha  bryd  y'th  welsom 
yn  glaf,  neu  y'ngharchar,  ac  y 
daethom  attat  ? 

40  A'r  Brenhin  a  ettyb,  ac  a 
ddywed  wrthynt,  Yn  wir  medd- 
af  i  chwi,  'Yn  gymmaint  a  t 
wneuthur  o  honoch  i  un  o  r 
rhaî  hyn  fy  mrodyr  lleiaf,  i  mi 
y  gwnaethoch. 

'  Diar.  19. 17.    Pen.  10. 42.    Heb.  6. 10. 

41  Yna  y  dywed  efe  hefyd 
wrth  y  rhai  a  fyddant  ar  y 
llaw  aswy,  "Ewch  oàdi  wrthyf, 
raî  melldigedig,  M'r  tân  tragy- 
wyddol,  yr  hvm  a  barottowyd 
i  ddiafol  ac  i'w  angelion. 

«Ps.e.g.  Pen.7.23.  LuclS.27.  »Pen.l3.40. 

42  Canys  bûm  newynog,  ac 
ni  roisoch  i  mî  fwyd :  bu  ar- 
naf  syched,  ac  ni  roisoch  i  mi 
ddîod : 

43  Bûm  ddîeithr,  ac  ni 'm 
dygasoch  gyd  â  chwi:  noeth, 
ac  ni'm  diUadasoch :  yn  glaf, 
ac  y'ngharchar,  ac  ni  ymwel- 
soch  â  mi. 

44  Yna  yr  attebant  hwythau 
hefyd  iddo,  gan  ddywedyd,  Ar- 
glwydd,  pa  bryd  y'th  wolsom 
yn  newynog,  neu  yn  sychedig, 


gan  ddywedyd,  Yn  wir  meddaf 
i  chwi,  ''Yn  gymmaint  ag  nas 
gwnaethoch  i'r  un  o'r  rhai  lleiaf 
hyn,  nié  gwnaethocb  i  minnau. 

1 DÌM.  14.  31.  a  17. 5.  Zech.  2.  8. 

46  A'r  'rhai  hyn  a  ânt  i  gosp- 
edigaeth  dragywyddol :  ond  y 
rhai  cyfìawn  1  fywyd  tragy- 

Wyddol.  •  DsD.  12. 2.    loan  5. 29 

PENNOD  XXVI. 

A.  D.  33.-3  Y  üywodraethwyr  yn  eyd-fteriadu 
yn  erhyn  Grist.  6  Y  wraig  yn  enneinio  ei  ben 
ef.  14  Judas  yn  ei  werthu  e/.  17  Critt  yn 
ìmytla  y  paec:  26  yn  ordeinio  ei  iwpper 
tanctaidd  :  36  yn  gweddio  yn  yr  ardd :  47  (M 
wedi  ei  fradyehu  â  ehusan,  57  yn  cael  tt 
arwain  at  Caiapìuu,  69  a'i  wadu  gan  Pelr. 

ABU,  wedi  i'r  lesu  orphen  y 
geiriau  hyn  oll,  efe  a  ddy- 
wedodd  wrth  ei  ddisgyblion, 

2  'Chwi  a  wyddoch  mai  gwedi 
deuddydd  y  mae  y  pasc;  a 
Mab  y  dyn  a  draddodîr  i'w 
groeshoelio. 

•  Maro  14. 1.   Luc  22. 1.   loMi  18. 1. 

3  *  Yna  yr  ymgasglodd  yr  arch- 
oíreiriaid,  a'r  ysgrifenyddion,  a 
henuriaid  y  bobl,  i  lys  yr  arch- 
oífeiriad,  yr  hwn  a  elwid  Caia- 
phas  :    *  p».  2-  2-  i<»°  11-    ^"^-  *•  **• 

4  A  hwy  a  gyd-ymgynghoras- 
ant  fel  y  dalient  yr  lesu  trwy 
ddichell,  ac  y  lladdent  ef. 

5  Eithr  hwy  a  ddywedasant, 
Nid  ar  yr  wyl,  rhag  bod  cyn- 


neu  yn  ddîeithr,  neu  yn  noeth,   nwrf  ym  mhhth  y  bobl. 


Enneinioyr  lesu.     8.  MATTHEW,  XXVI 

6  ir  'Ac  a  Y  lesu  yn  *^Bethanîa, 
yn  nhŷ  Simon  y  gwahan-glwyf- 

US,   •  Mare  14. 3.  loan  11. 1, 2.  a  12. 1.  «» Pen.  21. 17. 

7  Daeth  atto  wraîg  a  chanddî 
flwch  o  ennaînt  gwerthfawr,  ac 
aH  tywalltodd  ar  eî  ben,  ac  efe 
yn  eîstedd  wrth  y  ford. 

8  A  phan  welodd  eî  ddisgybl- 
îon,  hwy  a  sorrasant,  gan  ddy- 
wedyd,  I  ba  beth  yhuy  golled 
hon? 

9  Canys  fe  a  allasid  gwerthu 
yr  ennaînt  hwn  er  Uawer,  a'i 
roddi  i'r  tlodion. 

10  A*r  lesu  a  wybu,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Paham  yr 
ydych  yn  gwneuthur  blinder 
i'r  wraig  ?  canys  hi  a  weithiodd 
weithred  dda  arnaf. 

11  ^'Oblegîd  y  mae  gennych  y 
tlodion  bob  amser  gyd  â  chwî ; 
a  'mi  nid  ydych  yn  ei  gael  bob 
amser 


•  Deut.  16. 11.  loan  12.  8. 
20.  a  28.  20. 


'Pen.  18. 


12  Canys  hi  yn  tywallt  yr  en- 
naint  hwn  ar  fy  nghorph,  a 
wnaeth  hyn  i'm  claddu  i. 

13  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Pa 
le  bynnag  y  pregether  yr  ef- 
engyl  hon  yn  yr  holl  fyd,  myn- 
egir  yr  hyn  a  wnaeth  hi  hefyd, 
er  coffa  am  dani  hi. 

14  lí  ^Yna  yr  aeth  un  o'r  deu- 
ddeg,  yr  hwn  a  elwid  Judas 
Iscariot,  at  yr  arch-offeiriaid, 

«  Marc  14. 10.    Luc  22.  8.      »»  Pen.  10.  4. 

15  Ac  a  ddywedodd  wrthynU 


PnroUói  y  Pa^c, 

'Pa  beth  a  roddvNC'h  i  mi,  a  mi 
a'i  traddodaf  ef  i  chwi?  A  hwy 
a  osodasant  iddo  ddeg  ar  hug- 
aîn  o  arian.     •  zech.  n.  12.  Pen.  zi.  3. 

16  Ac  o  hynny  allan  y  ceis- 
iodd  efe  amser  cyfaddas  i  'w 
fradychu  ef. 

17  1f  'Ac  ar  y  dydd  cyntaf  o 
wyl  y  bara  croyw,  y  disgyblion 
a  ddaethant  at  yr  lesu,  gan 
ddywedyd  wrtho,  Pa  le  y  myn- 
ni  i  ni  barottôi  i  ti  fwytta  y 

paSC  ?  k  Mare  14. 12.    Lnc  22.  7. 

18  Ac  yntau  a  ddywedodd, 
Ewch  i'r  ddinas  at  ||y  cyfryw 
un,  a  dywedwch  wrtho,  Y  mae 
yr  Athraw  yn  dywedyd,  Fy 
amser  sydd  agos  :  gyd  â  thi  y 
cynhaliaf  y  pasc,  mi  a'm  dis- 

gyblÌOn.  \humahum. 

19  A'r  disgyblion  a  wnaethant 
y  modd  y  gorchymynasai  yr 
lesu  iddynt,  ac  a  barottoisant 
y  pasc. 

20  '  Ac  wedi  ei  mjTied  hi  >ti 
hwyr,  efe  a  eisteddodd  gyd  â> 
deuddeg. 

»  Marc  14.  17,  &c.    Luc  22.  14.    loan  13.  21. 

21  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  bwyt- 
ta,  efe  a  ddywedodd,  Yn  wir  yi 
wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  ||  mai 
un  o  honoch  chwi  a  'm  brad- 

ycha  1.  I  Neu,  y  hradycha  un  o  honoch  A 

22  A  hwythau  yn  drist  iawn. 
a  ddechreuasant  ddywedyd 
wrtho,  bob  un  o  honynt,  Ai 
myfi  yw ,  Arglwydd  ? 


Ordeinio  y  swpper.    S.  MATTI 

23  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  "Yr  hwn  a  wlych 
ei  law  gyd  â  mi  yn  y  ddysgl, 
hwnnw  a'm  bradycha  i.    pb.  41. 9. 

24  Mab  y  dyn  yn  ddîau  sydd 
yn  myned,  fel  y  mae  yn  ysgrîf- 
enedîg  am  dano :  eithr  gwae  y 
dyn  hwnnw  trwy  yr  hwn  y  brad- 
ychir  Mab  y  dyn  I  da  fuasai  i'r 
dyn  hwnnw  pe  nas  ganesid  ef. 

26  A  Judas,  yr  hwn  a'i  brad- 
ychodd  ef,  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Ai  myfi  yw  efe^ 
Athraw  ?  Yntau  a  ddywedodd 
wrtho,  Ti  a  ddywedaist. 

26  lí  °Ac  fel  yr  oeddynt  yn 
bwytta,  ""yr  lesu  a  gymmerth 
y  bara,  ac  wedi  iddo  II  fendith- 
io,  efe  a'i  torrodd,  ac  aV  rhodd- 
odd  i'r  disgyblion,  ac  a  ddywed- 
odd,  Cymmerwch,  bwyttêwch : 
hwn  y w  fy  nghorph.     „  Marc  u.  22. 

Luc  22. 19.      •  1  Cor.  U.  23,  24.      I  Neu,  ddideh. 

27  Ac  wedi  iddo  gymmeryd  y 
cwppan,  a  dîolch,  efe  a'i  rhodd- 
es  iddynt,  gan  ddywedyd,  Yf- 
wch  bawb  o  hwn : 

28  Canys  hwn  yw  fy  ngwaed 
p  o'r  testament  newydd,  yr  hwn 
a  dywelltir  Mros  lawer,  er 
maddeuant  pechodau.  PEdiych 

Exod.  24.  8.  Jer.  31.  81.    «  Pen.  20.  28.   Rhuf.  5. 15. 

29  Ac  'yr  ydwyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  nad  yfaf  o  hyn  allan 
o  íTrwyth  hwn  y  winwydden, 
hyd  y  dydd  hwnnw  pan  yfwyf 

'  Luc  22. 18. 


EW,  XXVI.  Hyder  Petr. 

ef  gyd  â  chwi  yn  newydd  yn 
nheyrnas  fy  Nhad. 

30  Ac  wedi  iddynt  ganu 
llhymn,  hwy  a  aethant  allan  i 
fynydd  yr  Olew-wydd. 

I  Neu,  mat0{,  neu,  pscdm. 

31  Yna  y  dywedodd  yr  le- 
su  wrthynt,  ■Chwychwi  oU  *a 
rwystrîr  heno  o'm  plegid  i: 
canys  ysgrifenedìg  yw,  "Taraw- 
af  y  bugail,  a  defaid  y  praidd 

a  WaSgerÌr.      .  Marc  U.  27.  loan  16. 32. 
»Pen.  11.6.      «Zech.l8.  7. 

32  Eithr  wedi  fy  adgyfodi, 
'mi  a  âf  o'ch  blaen  chwi  i  Gali- 

lea.       "  Pen.  28.  7, 10, 16.  Marc  14.  28.  a  16.  7. 

33  A  Phetr  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Pe  rhwystr- 
id  pawb  o'th  blegid  di,  etto 
ni  'm  rhwystrir  i  byth. 

34  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  ^Yn  wir  yr  wyf  yn  dy- 
wedyd  i  ti,  mai  y  nos  hon,  cyn 
canu  o'r  ceiliog,  y'm  gwedi 
deirgwaith.       ^  loan  13. 38 

35  Petr  a  ddywedodd  wrtho, 
Pe  gorfyddai  i  mi  farw  gyd  â 
thi,  ni'th  wadaf  ddim.  Yr  un 
modd  hefyd  y  dywedodd  yr 
hoU  ddisgyblion. 

36  II '  Yna  y  daeth  yr  lesu  gyd 
â  hwynt  i  fan  a  elwîd  Gethse- 
mane,  ac  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddisgyblîon,  Eîsteddwch  yma, 
tra  yr  elwyf  a  gweddío  accw. 

>Marcl4.32.  Luc22.d9.   loan  18. 1. 

37  Ac  efe  a  gymmerth  Petr, 


Crist  yn 


a 

ym- 


a  *  dau  fab  Zebedëu8,  ac 
ddechreuodd  dristâu  ac 

ofidÌO.         •  Pen.  4.  21.     i>  loan  12.  <a. 

38  Yna  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Trist  iawn  yw  fy  enaid  hyd 
angau :  arhoswch  yma,  a  gwyl- 
iwch  gyd  â  mi. 

39  Ac  wedi  iddo  fyned  ychyd- 
ig  ym  mlaen,  efe  a  syrthiodd 
ar  ei  wyneb,  '=gan  weddîo,  a 
dywedyd,  *Fy  Nhad,  os  yw 
bosibl,  aed  'y  cwppan  hwn 
heibio  oddi  wrthyf:  etto  nid 
fel  yr  ydwyf  fi  yn  ewyllysio, 
ond  fel  yr  ydwyt  ti. 

'  Heb.  5.  7.     0  loan  12.  27.     •  Pen.  20.  22. 

40  Ac  efe  a  ddaeth  at  y  dis- 
gyblion,  ac  a'u  cafodd  hwy  yn 
cysgu;  ac  a  ddywedodd  wrth 
Petr,  Felly;  oni  ellych  chwi 
wylied  un  awr  gyd  â  mi  ? 

41  Gwyliwch  a  gweddîwch,  fel 
nad  eloch  i  brofedigaeth.  Yr 
yspryd  yn  ddîau  sydd  yn  bar- 
od,  eithr  y  cnawd  sydd  wan. 

42  Efe  a  aeth  drachefn  yr  ail 
waith,  ac  a  weddîodd,  gan  ddy- 
wedyd,  Fy  Nhad,  onis  gall  y 
cwppan  hwn  fyned  heibio  oddi 
wrthyf,  na  byddo  i  mi  yfed  o 
hono,  gwneler  dy  ewyllys  di. 

43  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  a'u 
cafodd  hwy  yn  cysgu  drachefn : 
canys  yr  oedd  eu  Ilygaid  hwy 
wedi  trymhâu. 

44  Ac  efe  a'u  gadawodd  hwynt, 
ac  a  aeth  ymaith  drachefii,  ac 


8.  MATTHEW,  XXVI. 


Gethsemane. 


a  weddíodd  y  drydedd  waith. 
gan  ddywedyd  yr  nn  geiriau, 

45  Yna  y  daeth  ofe  at  ei  ddis- 
gyblion,  ac  a  ddywedodd  wrtli- 
ynt,  Cysgwch  bollach,  a  gor- 
phwyswch :  wele,  y  mae"  yr 
awr  wedi  nesâu,  a  Mab  y  dyn 
a  draddodir  i  ddwylaw  pcch- 
aduriaid. 

46Codwch,awn:  vvele,nesaodd 
yr  hwn  sydd  yn  fy  mradychu. 

47  1  Ac  'efe  etto  yn  Uefaru, 
wele,  Judas,  un  o'r  deuddeg,  a 
ddaeth,  a  chyd  âg  ef  dyrfa  fawr 
â  chleddyfau  a  tíyn,  oddi  wrth 
yr  arch-ofleiriaid  a  henuriaid  y 

bobl.      fMarcl4.43.    Luc  22.  47.    loan  18.  3. 

48  A'r  hwn  a'i  bradychodd  ef  a 
roisai  arwydd  iddynt,  gan  ddy- 
wedyd,  Pa  un  bynnag  a  gusan- 
wyf,  hwnnw  yw  efe:  deliwch  ef 

49  Ac  yn  ebrwydd  y  daeth 
at  yr  lesu,  ac  a  ddywedodd, 
Henfí'ych  well,  Athraw;  ac  a'i 
cusanodd  ef. 

50  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Y  cyfaill,  i  ba  beth  y 
daethost?  Yna  y  daethant,  ac 
y  rhoisant  ddwylaw  ar  yr  lesu, 
ac  a'i  daliasant  ef. 

51  Ac  wele,  «un  o'r  rhai  oedd 
gyd  â'r  lesu,  a  esíyuodd  ei  law, 
ac  a  dynnodd  ei  gledd}^,  ac  a 
darawodd  was  yr  arch-oflèir- 
iad,  ac  a  dorrodd  ei  glust  ef. 

« loan  18. 10. 

52  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 

E3 


Crist  yn  cael  ei       S.  M  ATTHE 

wrtho,  Dychwel  dy  gleddyf  i'w 
le:  ^'canys  pawb  a 'r  a  gym- 
merant  gleddyf,  a  ddifethîr  â 

Chleddyf.         ^  Gen.  9.  6.    Dat.  13. 10. 

53  A  ydwyt  ti  yn  tybied  nas 
gallaf  yr  awrhon  ddeisyf  ar  fy 
Nhad,  ac  efe  a  rydd  yn  y  fan 
î  mi  fwy  na  deuddeg  lleng  o 
angelion  ? 

64  Pa  fodd  ynte  y  cyflawnid  'yr 
ysgrythyrau,mai  fellyygorfydd 

bod?         »E8.53.7.&c.  Luc24.25.44,46. 

55  Yn  yr  awr  honno  y  dywed- 
odd  yr  lesu  wrth  y  torfeydd, 
Ai  megis  at  leidr  y  daethoch 
chwi  allan,  â  chleddyfau  a  fíyn 
i  'm  dal  i  ?  yr  oeddwn  i  beunydd 
gyd  â  chwi  yn  eistedd  yn  dysgu 
yn  y  deml,  ac  ni'm  daliasoch. 

56  A  hyn  oll  a  wnaethpwyd, 
^'fel  y  cyflawnid  ysgrythyrau  y 
prophwydi.  ^Yna  yr  hoU  ddis- 
gyblion  a'i  gadawsant  ef,  ac  a 

ffbÌSant.  ^  Oalar.  4.  20.      » loan  18.  lô. 

57  ir""A'r  rhai  a  ddaliasent  yr 
lesu,  a'i  dygasant  ef  ymaìth 
at  Caiaphas  yr  arch-offeiriad, 
Ue  yr  oedd  yr  ysgrifenyddion 
a'r  henuriaid  wedi  ymgasglu 
ynghyd. 

"  Marc  14.  53.    Luc  22.  54.    loan  18. 12, 13.  24. 

58  A  Phetr  a'i  canlynodd  ef 

0  hirbell,  hyd  yn  Uys  yr  arch- 
offeiriad  ;  ac  a  aeth  i  mewn,  ac 
a  eisteddodd  gyd  â'r  gweision, 

1  weled  y  diwedd. 

59  A'r  arch-offeiriaid  a'r  hen- 


W,  XXVI.  arwain  at  Caiaphas. 

uriaid,  a'r  holl  gynghor,  a  geis- 
iasant  gau-dystiolaeth  yn  er- 
byn  yr  lesu,  fel  y  rhoddent  ef 
i  farwolaeth ; 

60  Ac  nis  cawsant:  îe,  er  dy- 
fod  yno  gau-dystion  lawer,  ni 
chawsant.  Eithr  o'r  diwedd  fe 
a  ddaeth  dau  gau-dyst, 

61  Ac  a  ddywedasant,  Hwn  a 
ddywedodd,  "Mi  a  allaf  ddîn- 
ystrio  teml  Dduw,  a'i  hadeil- 
adu  mewn  tri  diwrnod. 

»  Pen.  27.  40.    loan  2. 19. 

62  ^'A  chyfododd  yr  arch-offeir- 
îad,  ac  a  ddywedodd  wrtho,  A 
attebi  di  ddim  ì  beth  y  mae  y 
rhai  hyn  yn  ei  dystiolaethu  yn 
dy  erbyn  ?  ^arc  14.  eo. 

63  Ond  Pyr  lesu  a  dawodd. 
A'r  arch-offeiriad  gan  atteb  a 
ddywedodd  wrtho,  Yr  ydwyf  yn 
dy  dynghedu  di  trwy  y  Duw 
byw,  ddywedyd  o  honot  i  ni, 
II  ai  tydi  y w  y  Crist,  Mab  Duw. 

P  Eb.  63.  7.    Pen.  27. 12. 14.      I  08. 

64  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Ti  a  ddywedaist :  eithr 
meddaf  i  chwi,  ''Ar  ol  hyn  y 
gwelwch  Fab  y  dyn  'yn  eis- 
tedd  ar  ddeheulaw  y  gallu,  ac 
yn  dyfod  ar  gymmylau  y  nef. 

^  Dan.  7. 13.    Pen.  16.  27.  a  24.  30.   Rhuf.  14. 10. 
1  Thess.  4. 16.  Dat.  1.  7.      '  Pb.  110.  1. 

65  Yna  y  rhwygodd  yr  arch- 
offeiriad  ei  ddiUad,  gan  ddy- 
wedyd,  Efe  a  gablodd :  pa  raid 
i  ni  11  mwy  wrth  dystion  ?  wele, 

leUo, 


Petr  yn  ei  wadu.    S.  MATTHEW,  XXVri 

yr  awrhon  y  clywsoch  ei  gabl- 
edd  ef. 

66  Beth  dybygwch  chwi  ? 
Hwythau  gan  atteb  a  ddy- 
wedasant, '  Y  mae  efe  yn  euog 
o  farwolaeth.        •  Lef.  24.  la 

67  'Yna  y  poerasant  yn  ei 
wyneb,  ac  a'i  cernodiasant ; 
"eraill  a'i  tarawsant  <?/"â  llgwî- 

t  Es.  50.  6.  P«n  ü7  .ttn      u  loan  19.  3. 


Es.  50. 6.  Pen.  27. 30. 
I  dtUdrau  ea  dwyìaw. 

68  Gan  ddywedyd,  ''Prophwyda 
î  ni,  O  Crîst,  pwy  yw  yr  hwn 
a'th  darawodd  ? 

*Marcl4.66.  Luc22.  64. 

69  1f  A  ^Phetr  oedd  yn  eis- 
tedd  allan  yn  y  Uys :  a  daeth 
morwynig  atto,  ac  a  ddywed- 
odd,  Ä  thithau  oeddit  ffyd  âa- 
lesu  y  Galilead. 

»MiiroI4.66.  Luc22.66.  loan  18.  16,  25. 

70  Ac  efe  a  wadodd  gêr  eti 
bron  hwij  oll,  ac  a  ddywedodd, 
Nis  gwn  beth  yr  wy t  yn  ei  ddy- 
wedyd. 

ìl  A  phan  aeth  efe  allan  i'r 
porth,  gwelodd  un  arall  ef ;  a 
ht  a  ddywedodd  wrth  y  rhai 
oedd  yno,  Yr  oedd  hwn  hefyd 
gyd  â'r  lesu  o  Nazareth. 

72  A  thracheíh  efe  a  wadodd 
trwy  Iw,  Nid  adwaen  i  y  dyn. 

73  Ac  ychydig  wedi,  daeth  y 
rhai  oedd  yn  sefyll  ger  llaw,  ac 
a  ddywedasant  wrth  Petr,  Yn 
wir  yr  wyt  tithau  yn  un  o  hon- 


Judas  yn  edi/arhäu. 

74  Yna  y  dechreuodd  efe  regu 
a  thyngu,  Nid  adwaen  i  y  dyn. 
Ac  yn  y  man  y  canodd  y  ceiliog. 

75  A  chofìodd  Petr  air  yr 
lesu,  yr  hwn  a  ddywedasai 
wrtho,  'Cyn  canu  o  'r  ceiliog,  ti 
a  'm  gwedi  deirgwaith.  Ac  efe 
a  aeth  allan,  ac  a  wylodd  11  yn 
chwerw-dost.     .^^.34.  MarcH.30. 

loan  13.  38.      I  yn  doêt. 


PENNOD  XXVII. 

A.  D.  33.— 1  Rhoddi  Crid  yn  rhun/m  at  Pilat. 
3  Judas  yrt  ymgrogi.  19  Pilal,  wedi  ei  ry- 
htiddio  gan  ei  wraig,  24  yn  goUhi  ei  ddwylaui. 
26  Rhyddhâu  Barabbas.  29  Coroni  Crist  â 
drain,  35  a  'i  groeshoélio,  40  o  't  ddi/enwi : 
50  yntau  yn  marw :  ei  gladdu  e/.  66  Selte 
a  gwylio  ei/edd  e/. 

APHAN  ddaeth  y  bore,  cyd- 
ymgyughorodd  'yr  hoU 
arch-offeiriaid,  a  henuriaid  y 
bobl,  yn  erbyn  yr  lesu,  fel  y 
rhoddent  ef  i  farwolaeth. 

•  Marc  15. 1.  Luc  22.  66.  a  23.  1.  loan  18.  28. 

2  Ac  wedi  iddynt  ei  rwynio, 
hwy  a'i  dygasant  ef  ymaith,  ac 
a  'i  traddodasant  ef  i  Pontius 
Pilat  y  rhaglaw. 

3  lí  Yna  pan  welodd  Judas,  yr 
hwn  a'i  bradychodd  ef,  ddar- 
fod  ei  gondemnio  ef,  bu  edifíir 
ganddo,  ac  a  ddug  drachefn  y 
deg  ar  hugain  arian  i  'r  arch- 
offeiriaid  a'r  henuriaid. 

4  Gan  ddywedyd,  Pechais, 
gan  fradychu  gwaed  gwirion. 
Hwythau  a  ddywedasant,  Pa 


dv  tT  L""^^  ^^^^"^^^  I  ^^^^  ywhynnyìnU  edrych  di. 
yndygyhuddo.      .LUC22.59,      I  öAcwediiddodafluyrarian 

E4 


Maes  y  crochenydd.  S.  MATTH: 

yn  y  deml,  ^  efe  a  ymadawodd, 
ac  a  aeth  ac  a  ymgrogodd. 

b  Act.  1. 18. 

6  A'r  arch-offeirîaîd  a  gym- 
merasant  yr  arian,  ac  a  ddy- 
wedasant,  Nid  cyfreithlawn  i  ni 
en  bwrw  hwynt  yn  y  drysorfa ; 
canys  II  gwerth  gwaed  ydy w. 

B  Neu,  prŵ. 

7  Ac  wedi  iddynt  gyd-ym- 
gynghori,  hwy  a  brynasant  â 
hwynt  faes  y  crochenydd,  yn 
gladdfa  dîeithriaid. 

8  Am  hynny  y  galwyd  y  maes 
hwnnw,  'Maes  y  gwaed,  hyd 
heddy  w.  '  Act.  1. 19, 

9  (Yna  y  cyflawnwyd  yr  hyn  a 
ddywedwyd  trwy  Jeremîas  y 
prophwyd,  gan  ddywedyd,  A 
^  hwy  a  gymmerasant  y  deg  ar 
hiigain  arian,  II  pris  y  prisiedig, 
yr  hwn  II  a  brynasant  gan  feib- 

ÎOn  Israel  ;    d  zech.  11.  12, 13.    H  Neu,  gwerth 
V  gtoerthedig,     I  Neu,  a  hrisiasai  tneibion  I&rad, 

10  Ac  a'n  rhoisant  hwy  am 
faes  y  crochenydd,  megis  y 
gosododd  yr  Arglwydd  i  mi.) 

11  AV  lesu  a  safodd  ger  bron 
y  rhaglaw :  a'r  rhaglaw  a  ofyn- 
odd  iddo,  gan  ddywedyd,  Ai 
ti  yw  Brenhin  yr  luddewon? 
A  r  lesu  a  ddywedodd  wrtho, 
•  Yr  wyt  ti  yn  dy wedyd. 

•  loan  18.  37.    1  Tîm.  6. 13. 

12  A  phan  gyhuddid  ef  gan 
yr  arch-offeiriaid  a'r  henur- 
iaid,  'nid  attebodd  efe  ddim. 

fPen.26.63. 


W,  XXVII.  Crist  0  flaen  Pilat. 

13  Yna  y  dywedodd  Pilat 
wrtho,  ^Oni  chlywi  di  faint  o 
bethau  y  maent  hwy  yn  eu 
tystiolaethu  yn  dy  erbyn  di  ? 

«Pen.26.e2. 

14  Ac  nid  attebodd  efe  iddo 
i  un  gair ;  fel  y  rhyfeddodd  y 
rhaglaw  yn  fawr. 

15  ^Ac  ar  yr  wyl  honno  yr 
arferai  y  rhaglaw  ollwng  yn 
rhydd  î'r  bobl  un  carcharor, 
yr  hwn  a  fynnent. 

»»  Marc  15.  6.   Luc  23. 17.  loan  18. 39. 

16  Ac  yna  yr  oedd  ganddynt 
garcharor  hynod,  a  elwid  Ba- 
rabbas. 

17  Wedi  iddynt  gan  hynny 
ymgasglu  ynghyd,  Pilat  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Pa  un  a  fyn- 
11  vch  i  mi  ei  oUwng  yn  rhydd 
1  chwi  ?  Barabbas,  ai  yr  lesu, 
yr  hwn  a  elwir  Crist  ì 

18  Canys  efe  a  wyddai  mai  o 
genfigen  y  traddodasent  ef. 

19  11  Ac  efe  yn  eistedd  ar  yr 
orsedd-faingc,  ei  wraig  a  ddan- 
fonodd  atto,  gan  ddywedyd, 
Na  fydded  î  ti  a  wnelych  â  'r 
cyfiawn  hwnnw:  canys  godd- 
efais  lawer  heddyw  mewn 
breuddwyd  o'i  achos  ef. 

20  * A'r  arch-ofíeiriaid  a'r  hen- 
uriaid  a  berswadiasant  y  bobl, 
fel  y  gofynent  Barabbas,  ac  y 
difethent  yr  lesu. 

»Ioanl8.40.   Act.  3. 14. 

21  A'r  rhaglaw  a  attebodd  ac 


Cor^nh  CHst,     8.  MATTHEW,  XXVTI.      aH  waradwyddo 


a  ddywedodd  wrthynt,  Pa  un 

0  'r  ddau  a  fynnwch  i  mi  ei 
oUwng  yn  rhydd  i  chwi  ?  Hwy- 
thau  a  ddywedasant,  Barabbas. 

22  Pilat  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Pa  beth  gan  hynny  a  wnaf 

1  'r  lesu,  yr  hwn  a  elwir  Crist? 
Hwythau  oU  a  ddywedasant 
wrtho,  Oroeshoelier  ef. 

23  A'r  rhaglaw  a  ddywedodd, 
Ond  pa  ddrwg  a  wnaeth  efe? 
Hwythau  a  lefasant  yn  fwy,  gan 
ddywedyd,  Oroeshoelier  ef. 

24  ir  A  Philat,  pan  welodd 
nad  oedd  dini  yn  tycio,  ond 
yn  hytrach  bod  cynnwrf,  '■a 
gymmerth  ddwfr,  ac  a  olchodd 
ei  ddwylaw  ger  bron  y  bobl, 
gan  ddywedyd,  Dîeuog  ydwyf 
fi  oddi  wrth  waed  y  cyfiawn 
hwn :  edrychwch  chwi. 

'  Deut.  21.  6. 

25  A  'r  holl  bobl  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd,  '  Bydded  ei 
waed  ef  arnom  ni,  ac  ar  ein 

Plant.  I  Act.  5.  28. 

26  ir  Yna  y  gollyngodd  efe 
Barabbas  yn  rhydd  iddynt : 
"  ond  yr  lesu  a  fflangellodd 
efe,  ac  a  'i  rhoddes  i  'w  groes- 

hoelÌO.  -n  Luo  23. 16. 

27  Yna  milwyr  y  rhaglaw  a 
gymmerasant  yr  lesu  II  i'r  dadl- 
eudy,  ac  a  gynnullasant  atto 
yr  holl  fyddin. 

28  A  hwy  a  'i  dîosgasant  ef,  ac 


a  roisant  am  dano  fantell  o 

ysgarlad.  •  Luc  23.  11. 

29  1  A  chwedi  iddynt  blethu 
coron  o  ddrain,  hwy  a  i  gosod- 
asant  ar  ei  ben  ef,  a  chorsen 
yn  ei  law  ddehau;  ac  a  blyg- 
asant^  eu  gliniau  ger  ei  fron  ef, 
ac  a'i  gwatwarasant,  gan  ddy- 
wedyd,  HeníFych  well,  brenhm 
yr  luddewon. 

30  A  Phwy  a  boerasant  arno, 
ac  a  gymmerasant  y  gorsen,  ac 
a'i  tarawsant  ar  ei  ben. 

P  Es.  50.  6.      Pen.  26.  67. 

31  Ac  wedi  iddynt  ei  watwar, 
hwy  a  'i  díosgasant  ef  o  'r  fan- 
tell,  ac  a  'i  gwisgasant  â'i  ddill- 
ad  ei  hun,  ac  a1  dygasant  ef 
ymaith  i'w  groeshoelio. 

32  Ac  fel  yv  oeddynt  yn  myn- 
ed  allan,  hwy  a  gawsant  ddyn 
o  Oyrene,  a'i  enw  Simon ;  hwn 
a  gymmellasant  i  ddwyn  ei 

groes  ef.  iMare  15.21.  Luc23.26. 

33  1Í  'A  phan  ddaethant  i  le  a 
elwid  Golgotlia,  yr  liwn  a  elwir, 
Lile  y  benglog,        <  loan  19. 17. 

34  'Hwy  a  roisant  iddo  i'w 
yfed,  finegr  yn  gymmysgedig 
a  bustl ;  ac  wedi  iddo  ei  brofi, 
ni  fynnodd  efe  yfed.     •  Ps.  69.  21. 

35  Ac  wedi  iddynt  ei  groes- 
Sjnî^  ef,  hwy  a  rannasant  ei 
ddillad,  gan  fwrw  coelbren :  er 
cyflawni  y  peth  a  ddywedwyd 
trwy  y  prophwyd,  'Hwy  a  ran- 

'Pe.22. 18.  Ioanl9.24. 


Croeshoelio  Crist.    8-  MATTHEW,  XXVII. 


Ei  /arwolaeth. 


nasant  fy  niUad  yn  eu  plith,  ac 
ar  fy  ngwîsg  y  bwriasant  goel- 
bren. 

36  A  chan  eistedd,  hwy  a  'î 
gwyliasant  ef  yno : 

37  A  ""gosodasant  hefyd  uwch 
eî  ben  ef  ei  achos  yn  ysgrîfen- 
edig,  HWN  YW  lESU,  BREN- 
HIN  YR  lUDDEWON. 

"  Marc  15.  26.   Luc  23.  38.   loan  19.  19. 

38  '  Yna  y  croeshoeliwyd  gyd 
âg  ef  ddau  leidr ;  un  ar  y  llaw 
ddehau,  ac  un  ar  yr  aswy. 

«Eb.53.  12.  Luc23.32.33. 

39  1í  ^  A'r  rhai  oedd  yn  myned 
heibio  a  'i  cablasant  ef,  gan 
ysgwyd  eu  pennau, 

J  Pb.  22.  7.  Marc  15.  29.   Luc  23.  35. 

40  A  dywedyd,  'Ti  yr  hwn  a 
ddinystri  y  deml,  ac  a'í  had- 
eilecíl  mewn  tridiau,  gwared 
dy  hun.  Os  ti  yw  Mab  Duw, 
disgyn  oddi  ar  y  groes. 

»  Pen.  26.  61.   loan  2.  19. 

41  A'r  un  modd  yr  arch-oífeir- 
iaid  hefyd,  ^an  watwar,  gyd  â'r 
ysgrifenyddíon  a  'r  henuriaid, 
a  ddywedasant, 

42  Efe  a  waredodd  eraill,  ei 
hunan  nis  gall  efe  ei  waredu. 
Os  Brenhin  Israel  yw,  disgyned 
yr  awrhon  oddi  ar  y  groes,  ac 
ni  a  gredwn  iddo. 

43  *  Ymddiriedodd  yn  Nuw; 
gwareded  efe  ef  yr  awrhon,  os 
efe  a  'i  myn  ef :  canys  efe  a 
ddywedodd,  Mab  Duw  ydwyf. 

»  Ps.  22.  8. 


44  ^  A'r  un  peth  hefyd  a  edliw- 
iodd  y  lladron  îddo,  y  rhai  a 
groeshoeliasid  gyd  âg  ef. 

b  Lac  23.  39. 

45  Ac  o'r  chweched  awr  y  bu 
tywyllwch  ar  yr  hoU  ||  ddaear 
hyd  y  nawfed  awr.  iŵ. 

46  Ac  ynghylch  y  nawfed  awr 
'y  Uefodd  yr  lesu  â  llef  uchel, 
gan  ddywedyd,  Eli,  Eli,  lama 
sabachthani?  hynny  yw,  ^Fy 
Nuw,  fy  Nuw,  paham  y'm  gad- 

e  WaÌst  ?  •  Heb.  5.  7.      <»  Pb.  22.  1. 

4T  A  rhai  o'r  sawl  oedd  yn 
sefyll  yno,  pan  glywsant,  a  ddy- 
wedasant,  Y  mae  hwn  yn  galw 
am  Ehas. 

48  Ac  yn  y  fan  un  o  honynt  a 
redodd,  ac  a  gymmerth  ys- 
pwng,  •ac  a'i  llanwodd  o  fin- 
egr,  ac  a'i  rhoddodd  ar  gorsen, 
ac  a  'î  dîododd  ef. 

•  Pg.  69.  21.   Maro  15.  36.  Luc  23.  36.   loan  19.  29. 

49  A'r  UeiU  a  ddywedasant, 
Paîd,  edrychwn  a  ddaw  Eh'as 
i'w  waredu  ef. 

50  ir  'A  'r  lesu,  wedi  llefain 
drachefû  â  llef  uchel,  a  ymad- 
awodd  â'r  yspryd.      'Luc  23. 46. 

51  Ac  wele,  ^llèn  y  deml  a 
rwygwyd  yn  ddau  oddi  fynu 
hyd  i  waered :  a  'r  ddaear  a 
grynodd,  a'r  meini  a  hoUtwyd : 

»  Exod.  26.  31.   2  Chron.  3. 14.   Marc  15.  38. 

52  A  'r  beddau  a  agorwyd  ;  a 
llawer  o  gyrph  y  saint  a  hun- 
asent  a  gyfodasant, 


Ei  gladdedigaeth.     8.  MATTHEW,  XXVII.  Selio  y  bedd. 


53  Ac  a  ddaethant  allan  o  'r 
beddau  ar  ol  ei  gyfodiad  ef, 
ac  a  aethant  i  mewn  i'r  ddinas 
sanctaidd,  ac  a  jmddangosas- 
ant  i  lawer. 

54  ''  Ond  y  canwriad,  a  'r  rhai 
oedd  gyd  âg  ef  yn  gwylied  yr 
lesu,  wedi  gweled  y  ddaear- 
gryn,  a  'r  pethau  a  wnaethid,  a 
oíhasant  yn  fawr,  gan  ddywed- 
yd,  Yn  wir  Mab  Duw  ydoedd 

hwn.  ''Marol5.39.  Luo23.47. 

55  Ac  yr  oedd  yno  lawer  o 
wragedd  yn  edrych  o  hirbell, 
'y  rhai  a  ganlynasent  yr  lesu  o 
Galilea,  gan  weini  iddo  ef : 

'  Luc  8. 2, 3. 

56  ^  Ym  mhlith  y  rhai  yr  oedd 
Mair  Magdalen,  a  Mair  mam 
lago  a  Joses,  a  mam  meibion 
Zebedëus.         » Maro  15. «. 

57  T  'Ac  wedi  ei  myned  hi 
yn  hwyr,  daeth  gwr  goludog  o 
Arimathea,  a  'i  enw  Joseph,  yr 
hwn  a  fuasai  yntau  yn  ddis- 
gybl  i'r  lesu : 

'  Mare  15. 42.   Luo  28. 50.  loao  19.  38. 

58  Hwn  a  aeth  at  Pilat,  ac 
a  ofynodd  gorph  yr  lesu.  Yna 
y  gorchymynodd  Pilat  roddi  y 
corph. 

59  A  Joseph  wedi  cymmeryd 
y  corph,  a'i  hamdôdd  â  llîan 
glân, 

60  Ac  a  'i  gosododd  ef  yn  ei 
fedd  newydd  ei  hun,  yr  hwn 
a  dorrasai  efe  yn  y  graig ;  ac 

■  Es.  S8.  9. 


a  dreiglodd  faen  mawr  wrth 
ddrws  y  bedd,  ac  a  aeth  yiuaith. 

61  Ac  yr  oedd  yno  Mair  Mag- 
dalen,  a'r  Fair  arall,  yn  eistedd 
gyferbyn  â'r  bedd. 

62  ir  A  thrannoeth,  yr  hwn 
sydd  ar  ol  y  darpar-wyl,  yr  ym- 
gynhuUodd  yr  arch-ofíeiriaid 
a  'r  Phariseaid  at  Pilat, 

63  Gan  ddywedyd,  Arglwydd, 
y  mae  yn  gôf  gennym  ddywed- 
yd  o  'r  twyllwr  hwnnw,  ac  efe 
etto  yn  fyw,  -  Wedi  tridiau  y 

^yj^^^^-  n  pen.  16.  21.  a  17.  23.  a  20.  19. 

Maro  8.  31.  a  10.  34.     Luc  9.  22.  a  18.  33.  a  24.  6. 

64  Gorchymyn  gan  hynny 
gadw  y  bedd  yn  ddibgel  hyd 
y  trydydd  dydd ;  rhag  dyfod 
ei  ddisgyblion  o  hyd  nos,  a  'i 
ladratta  ef,  a  dywedyd  wi  th  y 
bobl,  Efe  a  gyfododd  o  feirw : 
a  bydd  yr  amryfusedd  di\\  edd- 
af  yn  waeth  na  'r  cyntaf 

66  A  dywedodd  Pilat  wrthynt, 
Y  mae  gennych  wyliadwriaeth  ; 
ewch,  gwnewch  mor  ddiogel  ag 
y  medroch. 

66  A  hwy  a  aethant,  ac  a 
wnaetha,nt  y  bedd  yn  ddibgel, 
ac  a  seliasant  y  maen,  gyd  à  'r 
wyliadwriaeth. 

PENNOD  XXVIII. 

A.  D.  33. —  1  Dangos  adgyfodiad  Crisi  i*r 
gwragedd  gan  angel  9  Crüt  ei  hun  yn 
ymddangos  iddynt.  11  Yr  arch-offeiriaid  yn 
rhoddi  arian  i  'r  mümyr,  i  ddywedyd  ddarfod 
ei  ladratta  ef  aUan  o'r  hedd.  16  CriU  yn  ym- 
ddangos  i'w  ddisgyhlion,  19  yn  eu  ìianfon  i 
fedyddio,  ac  i  ddysgu  yr  hoU  genhedloedd. 


Adgyfodiad  Crist,   H.  MATTH: 

AC  yn  *  niwedd  y  Sabbath,  a 
.  hi  yn  dyddhâu  i  'r  dydd 
cyntaf  o  'r  II  wythnos,  daeth 
Mair  Mag'dalen,  a'r  Fair  arall, 
i  edrych  y  bedd. 

•  Marc  16. 1.   Luc  24. 1.   loan  20. 1.    I  Sabbathau. 

2  Ac  wele,  II  bu  daear-gryn 
mawr:  canys  dîsgynodd  angel 
yr  Arglwydd  o  'r  nef,  ac  a 
ddaeth,  ac  a  dreiglodd  y  maen 
oddi  wrth  y  drws,  ac  a  eistedd- 

Odd  arnO.  INeu,6Ma«at. 

3  A  'i  wynebpryd  oedd  fel 
mellten,  a  'i  wisg  yn  wèn  fel 
eira. 

4  A  rhag  ei  ofn  ef  y  crynodd 
y  ceidwaid,  ac  a  aethant  megis 
yn  feirw. 

5  A  'r  angel  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrth  y  gwragedd, 
Nac  ofnwch:  canys  mi  a  wn 
mai  ceisio  yr  ydych  yr  lesu,  yr 
hwn  a  groeshoeliwyd. 

6  Nid  y w  efe  yma :  canys  cyf- 
ododd,  ^'megis  y  dywedodd. 
Deuwch,  gwelwch  y  fan  Ue  y 
gorweddodd  yr  Arglwydd. 

»»  Pen.  12.  40.  a  16.  21.  a  17.  23.  a  20. 19. 

7  Ac  ewch  ar  ffrwst,  a  dywed- 
wch  i  'w  ddisgyblion,  gyfodi  o 
hono  o  feirw.  Ac  wele,  '  y  mae 
efe  yn  myned  o  'ch  blaen  chwi 
i  Galilea :  yno  y  gwelwch  ef. 
Wele,  dywedais  i  chwi. 

«  Pen.  26.  32.    Marc  16.  7. 

8  Ac  wedi  eu  myned  ymaith 
ar   fiys   oddi  wrth  y  bedd. 


QW,  XXVIII.  a'i  ymddangosiad. 

gyd  âg  ofn  a  Ilawenydd  mawr, 
rhedasant  î  fynegi  i  'w  ddis- 
gyblion  ef. 

9  1Í  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  myn- 
ed  î  fynegi  i  'w  ddisgyblion 
ef,  wele,  ^yr  lesu  a  gyfarfa  â 
hwynt,  gan  ddywedyd,  Hen- 
ffych  well.  A  hwy  a  ddaethant, 
ac  a  ymafaelasant  yn  ei  draed 
ef,  ac  a  1  haddolasant. 

*  Marc  16.  9.   loan  20. 14. 

10  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 
wrthynt,  Nac  ofnwch:  •ewch, 
mynegwch  i  'm  brodyr,  fel  yr 
elont  i  Galilea,  ac  yno  y  'm 
gwelant  i.  •loûn^o.  17. 

11  ir  Ac  wedi  eu  myned  hwy,  | 
wele,  rhai  o'r  wyliadwriaeth  a| 
ddaethant  i  'r  ddinas,  ac  a  fyn-  > 
egasant  i  v  arch-offeiriaid  yr 
hyn  oll  a  wnaethid. 

12  Ac  wedi  iddynt  ymgasglu 
ynghyd  gyd  â 'r  henuriaid,  a. 
chyd-ymgynghori,  hwy  a  roi- : 
sant  II  arian  lawer  i'r  milwyr, 

I  ítmj  0  arian.  1 

13  Gan  ddywedyd,  Dywed-  • 
wch,  Ei  ddisgyblion  a  ddaeth- 
ant  o  hyd  nos,  ac  a'i  Iladrat- 
tasant  ef,  a  nyni  yn  cysgu. 

14  Ac  os  clyw  y  rhaglaw  hyn, 
ni  II  a'i  perswadiwn  ef,  ac  a  'ch 
gwnawn  chwi  yn  ddîofal. 

\  a  harwn  iddo  goeUo, 

15  A  hwy  a  gymmerasant  yr 
arian,  ac  a  wnaethant  fel  yr 
addysgwyd  hwynt :  ||  a  thaen- 

I  a  chyhoeddwud. 


Swydd  a  grcaUh  S.  M  ARC,  I.  loan  Fedyddirvr. 

tJL^.Ä^'^         P\  jr  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  j 


luddewon  hyd  y  dydd  heddyw. 

16  1Í  A  'r  un  disgybl  ar  ddeg 
a  aethant  i  Galilea,  i 'r  myn- 
ydd  'Ue  yr  ordeiniasai  yr  lesu 
iddynt.  fpen.  26.32. 

17  A  phan  welsant  ef,  hwy 
a  'i  haddolasant  ef :  ond  rhai 
a  ammheuasant. 

18  A  'r  lesu  a  ddaeth,  ac 
a  lefarodd  wrthynt,  gan  ddy- 
wedyd,  Rhoddwyd  i  mi  "bob 

«  Pen.  11.  27.  Luc  10.  22.  loui  8.  35.  a  5.  22  a  17  2 
Ephe8.1.21.  Heb.  1.2.a2.8. 


ddaear. 

19  "Ewch  gan  hynny  a  'lldysg- 
wch  yr  holl  genhedloedd,  gan 
eu  bedyddio  hwy  yn  enw  y 
Tad,  a'r  Mab,  a'r  Yspryd  Glân  ; 

"Mwcie.lS.      'Act.2.38.39.      I  Neu, 
«WmwWíon,  nen,  GrùUtmogúm  o'r  hoU,  &c. 

20  ^Gan  ddysgu  iddynt  gadw 
pob  peth  a'r  a  orchymjTiais  i 
chwi.  Ac  wele,  yr  ydwyf  fi  gyd 
a  chwi  bob  amser  hyd  ddiw- 
edd  y  byd.    Amen.       ^  Act.  2.  42. 


YR  EFENGYL 


YN  OL 


SANT  MARC. 


PENNOD  I. 

A.p.26.yii  diweddu.— 2ẁyŵí  loanFedyddiwr, 
9  Bedyddio  yr  lesu,  12  a'í  demtio,  14  Efe  yn 
pregethu;  16  yn  galw  Petr,  Andreas,  lago 
ae  loan:  23  yn  iachâu  dyn  ag  yspryd  aflan 
ynddo,  29  a  mam  gwraig  Petr,  32  a  Uauoer  o 
gleifion :  41  ac  yn  glanhâu  y  gwahan^lwyfus 

DECHREU  efengyl  lesu 
Grist,  Fab  Duw ; 

2  Fel  yr  ysgrifenwyd  yn  y 
prophwydi,  'Wele,  yr  ydwyf  fi 

anfon  fy  nghennad  o  flaen 
ny  wyneb,  yr  hwn  a  barottoa 
iy  flFordd  o  'th  flaen. 

•Mal.3.1.  Matt.  11. 10.  Luc7.27. 

3  "Llef  un  yn  llefain  yn  y 


yr  Arglwydd,  gwnewch  yn  un- 
lawn  ei  Iwybrau  ef. 

4  'Yr  oedd  loan  yn  bedyddio 
yn  y  diffaethwch,  ac  yn  preg- 
ethu  bedydd  edifeirwch  er 
maddeuant  pechodau. 

•  Matt.  3. 1.  Lnc  S.  3.  loan  3.  28. 

5  "Ac  aeth  allan  atto  ef  holl 
wlad  Judea,  a  'r  Hierosolymit- 
iaid,  ac  a'u  bedyddiwyd  oU 
ganddo  yn  afon  yr  lorddonen, 
gan  gyfíesu  eu  pechodau. 

*  Matt.  3.  5. 

^  6  Ac  loan  oedd  'wedi  ei  wisgo 
â  blew  camel,  a  gwregys  croen 


îiff-aethwch,  Parottôwch  ffordd  ^0-^1        • '  î  ^^''^^^  "'''''^" 

-E..40.8.   Matt.3.3.   LUC3  4    I^^l  isTl^^^^^^^^  ^^5^°^"' 

*  •  Matt.  S.  4. 


Bedyddio  Crist.  S.  MA 

bwytta  'lociistiaîd  a  mêl  gwŷllt. 

íLef.11.22. 

7  Ac  efe  a  bregethodd,  gan 
ddywedyd,  »Y  mae  yn  dyfod 
ar  fy  ol  î  un  cryfach  na^  myfi, 
carraî  esgîdîau  yr  hwn  nîd  wyf 
fi  deîlwng  i  ymostwng  ac  i  'w 

dattod.  8Matt.3.11. 

8  ^  Myfi  yn  wir  a  'ch  bedydd- 
iais  chwi  â  dwfr:  eithr  efe  a'ch 
bedyddia  chwi   '  â  'r  Yspryd 

Glân.    h  Act.  1.  5.  a  11. 16.  a  19.  4.     »  Ee.  44.  3. 
Joel  2.  28.    Act.  2.  4.  a  11. 15. 

9  A  bu  yn  y  dyddiau  hynny, 
ddyfod  o'r  lesu  o  Nazareth  yn 
Galilea;  ac  efe  a  fedyddiwyd 
gan  loan  yn  yr  lorddonen. 

k  Matt.  3. 13.   Luc  3. 21. 

10  Ac  yn  ebrwydd  wrth  ddy- 
fod  i  fynu  o  'r  dwfr,  efe  a  wel- 
odd  y  nefoedd  yn  agored,  a  'r 
Yspryd  yn  disgyn  arno  megis 
colommen. 

11  A  Uef  a  ddaeth  o  'r  nef- 
oedd,  ^  Tydi  yw  fy  anwyl  Fab, 
yn  yr  hwn  y'm  boddlonwyd. 

»P*.2.7.    E8.42. 1.    Matt.3.  17.    Pen.  9.  7. 

12  Ac  yn  ebrwydd  y  gyrrodd 
yrYspryd  ef  i'r  difíaethwch. 

«Matt.4.1.  Luc4.1. 

13  Ac  efe  a  fu  yno  yn  y  di- 
ffaethwch  ddeugain  niwrnod  yn 
ei  demtio  gan  Satan:  ac  yr 
oedd  efe  gyd  â  'r  gwŷlltfilod : 
a'r  angelion  a  weiniasant  iddo. 

14  Ac  °ar  ol  traddodi  loan, 

«  Matt.  4.  12. 


iC,  I.  Crist  yn  pregethu^ 

yr  lesu  a  ddaeth  i  Galilea, 
gan  bregethu  efengyl  teymas 

DduW  ;  •  Matt.  4.  23. 

15  A  dywedyd,  ^Yr  amser  a 
gyflawnwyd,  a  theymas  Dduw 
a  nesaodd:  edifarhêwch,  a 
chredwch  yr  efengyl. 

pGal.4.4.  Eph.  LIO.     <iMatt.3.  2. 

16  Ac  'fel  yr  oedd  efe  yn 
rhodio  wrth  fôr  Galilea,  efe  a 
ganfu  Simon,  ac  Andreas  ei 
frawd,  yn  bwrw  rhwyd  yn  y 
môr:  (canys  pysgodwyr  oedd- 

y n  t. )  '  Matt.  4. 18.    Luc  5.  4. 

ŸJ  A  'r  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Deuwch  ar  fy  ol  i,  a 
gwnaf  i  chwi  fod  yn  bysgod- 
wyr  dynion. 

18  Ac  yn  ebrwydd,  *  gan  adael 
eu  rhwydau,  y  canlynasant  ef 

•Matt.  19.27.  Lucö.  n. 

19  Acwedi  iddo  fyned  rhagddo 
ychydig  oddi  yno,  efe  a  ganfu 
lago  fab  Zebedëus,  ac  loan  eî 
frawd  ef,  a  hwy  yn  y  llong  yn 
cyweirio  y  rhwydau. 

20  Ac  yn  y  man  efe  a  'u  galw- 
odd  hwynt :  a  hwy  a  adawsant 
eu  tad  Zebedëus  yn  y  llong 
gyd  â  'r  cyflog-ddynion,  ac  a| 
aethant  ar  ei  ol  ef. 

21  *  A  hwy  a  aethant  i  mewn 
i  Capernaum;  ac  yn  ebrwydd 
ar  y  dydd  Sabbath,  wedi  iddo 
fyned  i  mewn  i  'r  synagog,  efe 
a  athrawiaethodd. 

*Matt.4.  13.  Luc4.51. 


acyn  iachâu  S.  Mi^ 

22  A  "synnasant  wrth  ei  ath- 
rawiaeth  ef :  canys  yr  oedd  efe 
yn  eu  dysgu  hwy  megis  un  ag 
awdurdod  ganddo,  ac  nid  fel 
yr  ysgrifenyddion.     » Matt.  7. 28. 

23  '  Ac  yr  oedd  yn  eu  synagog 
hwy  ddyn  ag  ynddo  yspryd 
aflan;  ac  efe  a  lefodd,  «luc^.ss. 

24  Gan  ddywedyd,  II 00^,"^^^^ 
sydd  i  ni  a  wnelom  â  thi,  lesu 
o  Nazareth  ?  a  ddaethost  ti  i'n 
difetha  ni  ?  mi  a'th  adwaen 
pwy  ydwyt,  Sanct  Duw. 

I  Pmd.     1  AUtt.  8. 29. 

25  A  'r  lesu  '  a  'i  ceryddodd 
ef,  gan  ddywedyd,  Taw,  a  dos 
allan  o  hono.  ■Ad.34. 

26  Yna  wedi  i  'r  yspryd  aflan 
•ei  rwygo  ef,  a  gwaeddi  â  Uef 
uchel,  efe  a  ddaeth  allan  o 

honO.  •  Pen.  9.  2() 

27  Ac  fe  a  aeth  ar  bawb  fraw, 
fel  yr  ymofynasant  yn  eu  mysg 
eu  hunain,  gan  ddywedyd,  Beth 
yw  hyn  ?  pa  athrawiaeth  new- 
ydd  yw  hon  ?  eanys  trwy  awd- 
urdod  y  mae  efe  yn  gorchy- 
niyn,  îe,  yr  ysprydion  aflan, 
a  hwy  yn  ufuddhâu  iddo. 

28  Ac  yn  ebrwydd  yr  aeth 
sôn  am  dano  dros  yr  hoU  wlad 
o  amgylch  Galilea. 

29  Ac  "yn  y  man  wedí  iddynt 
fyned  allan  o'r  synagog,  tíwy 
a  aethant  i  dỳ  Simon  ac  An- 
dreas,  gyd  âg  lago  ac  loan. 

»»1811.8.14.  Lnc4.38. 


■^^'  y  cleijion. 

I  30  Ac  yr  oedd  ||  chwegr  Si- 
mon  yn  gorwedd  yn  glaf  o  'r 
cryd:  ac  yn  ebrwydd  y  dy- 
wedasant  wrtho  am  dani  hi. 

I  mam  awraiç  Simon, 

31  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  a  'i 
cododd  hi  i  fynu,  gan  ymaflyd 
yn  ei  llaw  hi:  a'r  cryd  a'i  gad- 
awodd  hi  yn  y  man  ;  a  hi  a 
wasanaethodd  amynt  hwy. 

32  "Ac  wedi  iddi  hwyrhâu, 
pan  fachludodd  yr  haul,  hwy  a 
ddygasant  atto  yr  holl  rai  drwg 
eu  hwyl,  a  'r  rhai  cythreulig. 

'  Mtttt  8. 16. 

33  A  'r  hoU  ddinas  oedd  wedi 
ymgasglu  wrth  y  drws. 

34  Ac  efe  a  iachaodd  lawer 
o  rai  drwg  eu  hwyl  o  amryw 
heintiau,  ac  a  fwriodd  allan 
lawer  o  gythreuliaid ;  ac  *m* 
adawodd  i  'r  cythreuliaid  ddy- 
wedyd  yr  adwaenent  ef. 

Lnc  4. 41.  Act.  16. 17, 18. 

35  A  'r  •  bore  yn  blygeiniol 
iawn,  wedi  iddo  godi,  efe  a 
aeth  allan,  ac  a  aeth  i  le  ang- 
hyfannedd  ;  ac  yno  y  gweddí- 

Odd.  •  Luc  4.  42. 

30  A  Simon,  a'r  rhai  oedd 
gyd  âg  ef,  a'i  difynasant  ef 

37  Ac  wedi  iddynt  ei  gael  ef, 
hwy  a  ddywedasant  wrtho,  Y 
mae  pawb  yn  dy  geisio  di. 

38  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  'Awn  i  'r  trefydd  nesaf.  fel 
y  gallwyf  bregethu  yno  hefyd : 

'Luc  4.  43. 


ladíâu  y  gwahan'glwyf,    S.  M A 

canys  hynny  y  deuthum 
allan.  «  es.  ei.  i. 

39  Ac  yr  oedd  efe  yn  preg- 
ethu  yn  eu  synagogau  hwynt 
trwy  hoU  Gahlea,  ac  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid. 

40  A  daeth  atto  ef  un  gwa- 
han-glwyfus,  gan  ymbîl  âg  ef, 
a  gostwng  ar  ei  liniau  iddo,  a 
dywedyd  wrtho,  Os  mynni,  ti  a 
elli  fy  nglanhâu.  »>Matt.8.2.  luc5.i2. 

41  A'r  lesu,  gan  dosturio,  a 
estynodd  ei  law,  ac  a  gyffyrdd- 
odd  âg  ef,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Mynnaf,  bydd  lân. 

42  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
hynny^  ymadawodd  y  gwahan- 
glwyf  âg  ef  yn  ebrwydd,  a  glan- 
hâwyd  ef. 

43  Ac  wedi  gorchymyn  îddo 
yn  gaeth,  efe  a  'i  hanfonodd  ef 
ymaith  yn  y  man  ; 

44  Ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Gwel  na  ddywedych  ddim  wrth 
neb  :  eithr  dos  ymaith,  dangos 
dy  hun  i'r  offeiriad,  ac  offrym- 
ma  dros  dy  lanhâd  y  pethau  'a 
orchymynodd  Moses,  er  tyst- 
iolaeth  iddynt  hwy.  »Lef.i4.4. 

45  ^  Eithr  efe  a  aeth  ymaith, 
ac  a  ddechreuodd  gyhoeddî 
llawer,  a  thaenu  y  gair  ar  led, 
fel  na  allai  yr  lesu  fyned  mwy 
yn  amlwg  i  'r  ddinas ;  eithr  yr 
oedd  efe  allan  mewn  Ueoedd 
anghyfannedd  :  ac  o  bob  parth 
y  daethant  atto  ef.     ^  luc  5.  is. 


ÍC,  11.  a'r  parlys. 

PENNOD  II. 

A.  D.  31, — 3  Crist  yn  iachâu  un  claf  oV  par- 
lys  ;  14  yn  galw  Matthew  o  V  dollfa  ;  15  yn 
hwytta  gyd  â  phMicanod  a  phechaduriaid  ; 
18  yn  esgusodi  ei  ddisfjyhlion,  am  nad  yrtìr 
prydienty  23  ac  am  dynnu  y  tywys  ŷd  ar  y 
dydd  Sàbhath. 

AC  efe  *a  aeth  drachefn  i 
.  Capernaum,  wedi  rhai 
dyddiau ;  a  chlybuwyd  ei  fod 
ef  yn  y  tŷ.       *Matt.9.L  lucs.is. 

2  Ac  yn  y  man  llawer  a  ym- 
gasglasant  ynghyd,  hyd  na  an- 
nent  hyd  yn  nod  yn  y  Ueoedd 
ynghylch  y  drws :  ac  efe  a 
bregethodd  y  gair  iddynt  hwy. 

3  A  daethant  atto,  gan  ddwyn 
un  claf  o'r  parlys,  yr  hwn  a 
ddygid  gan  bedwar. 

4  A  chan  na  allent  nesâu  atto 
gan  y  dyrfa,  didôi  y  tô  a  wnaeth- 
ant  lle  yr  oedd  efe:  ac  wedi 
iddynt  dorri  trwodd,  hwy  a 
ollyngasant  i  waered  y  gwely 
yn  yr  hwn  y  gorweddai  y  claf 
o  'r  parlys. 

5  A  phan  welodd  yr  lesu  eu 
tfydd  hwynt,  efe  a  ddywedodd 
wrth  y  claf  o  'r  parlys,  Ha 
fab,  maddeuwyd  i  ti  dy  bech- 
odau. 

6  Ac  yr  oedd  rhai  o  'r  ysgrif- 
enyddion  yn  eistedd  yno,  ac  yn 
ymresymmu  yn  eu  calonnau, 

7  Beth  a  wna  hwn  fel  hyn  yn 
dywedyd  cabledd  ?  ^  pwy  a  all 
faddeu  pechodau,  ond  Duw  yn 

UnÌg?  bjobl4.4.  E8.43.25.  . 


Cristyn  galn,  LeA  ac       8.  MARC,  II.  yn  f^tta  yn  ei  dý 

ì  f.ir„f  P^»  ^ybu  j  î  fwytta  yn  ei  dŷ  ef,  i  lawor 


yr  lesu  yn  ei  yspryd  eii  bod 
hwy  yn  ymresymmu  felly  yn- 
ddynt  eu  hunain,  efe  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Paham  yr  ydych 
yn  ymresymmu  am  y  pethau 
hyn  yn  eich  calonnau  ? 

9  Pa  un  sydd  hawsaf,  ai  dy- 
wedyd  wrth  y  claf  o  'r  parlys, 
Maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau  ; 
ai  dywedyd,  Cyfod,  a  chymmer 
I  fynu  dy  wely,  a  rhodia? 

10  Eithr  fel  y  gwypoch  fod 
gan  Fab  y  dyn  awdurdod  i 
faddeu  pechodau  ar  y  ddaear, 
(eb  efe  wrth  y  claf  o'r  parlys,) 

11  Wrthyt  ti  yr  wyf  yn  dy- 
wedyd,  Cyfod,  a  chymmer  i 
íynu  dy  wely,  a  dos  i'th  dŷ. 

12  Ac  yn  y  man  y  cyfododd 
ete,  ac  y  cymmerth  i  fynu  ei 
wely,  ac  a  aeth  allan  yn  eu 
gŵydd  hwynt  oll ;  hyd  oni 
synnodd  pawb,  a  gogoneddu 
i>uw,  gan  ddywedyd,  Ni  wel- 
som  ni  erioed  fel  hyn. 

13  Ac  efe  a  aeth  allan  dra- 
chefn  wrth  lán  y  môr :  a'r  hoU 
dyrfa  a  ddaeth  atto ;  ac  efe 
a  'u  dysgodd  hwynt. 

14  1  Ac  'efe  yn  niyned  heibio, 
ete  a  ganfu  Lefi  fab  Alphëus 
yn  eistedd  wrth  y  dollfa,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Canlyn  fi. 
Ac  efe  a  gododd,  ac  a'i  can- 

lyUOdd  ef.  «Matt.9.9.  LUC5.27. 

15  A  bu,  a'r  lesu  yn  eistedd 


heíyd  o  bublicanod  a  phechad- 
uriaid  cistedd  gyd  â'r  lesu  a'i 
ddisgybhon;  canys  llaweroedd- 
ynt,  a  hwy  a'i  canlynasent  ef. 

16  A  phan  welodd  yr  ysgrif- 
enyddion  a'r  Phariseaid  ef  yn 
bwytta  gyd  â'r  publicanod  a'r 
pechaduriaid,  hwy  a  ddywed- 
asant  wrth  ei  ddisgyblion  ef, 
Paham  y  mae  efe  yn  bwyttà 
ac  yn  yfed  gyd  â'r  publicanod 
a'r  pechaduriaid  ? 

17  A'r  lesu,  pan  glybu,  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Y  rhai  sydd 
lach  nid  rhaid  iddynt  wrth  y 
ineddyg,  ond  y  rhai  cleifion : 

ni  ddeuthum  i  alw  y  rhai  cyf- 
iawn,  ond  pechaduriaid,  i  edi- 
feirwch.  - 1  Tim.  i.  ig. 

18  1í  •  A  disgyblion  loan  a  'r 
Phariseaid  oeddynt  yn  >m- 
prydio.  A  hwy  a  ddaethant 
ac  a  ddywedasant  wrtho,  Pa- 
ham  y  mae  disgyblion  loan  a'r 
Phariseaid  yn  ymprydio,  ond 
dy  ddisgyblion  di  nid  ydynt  yn 
ymprydio?     «-»1811.9.14.  lucs.ss. 

19  A  dywedodd  yr  lesu  wrth- 
ynt,  A  all  plant  yr  ystafell  brí- 
odas  ymprydio,  tra  fyddo  y 
príodas-fab  gyd  â  hwynt  ?  tra 
fyddo  ganddynt  y  príodas-fab 
gyd  â  hwynt,  ni  allant  ym- 
prydio. 

20  Eithr  y  dyddiau  a  ddaw, 
pan  ddyger  y  prîodas-fab  oddi 

17« 


Myned  trwy  yr  ŷd.  S.  M A! 

arnynt ;  ac  yna  yr  ymprydîant 
yn  y  dyddiau  hynny. 

21  Hefyd  nî  wnîa  neb  ddernyn 
o  frethyn  iiewydd  ar  ddîUedyn 
hen :  08  amgen,  ei  gyflawniad 
newydd  ef  a  dỳn  oddi  wrth  yr 
hen,  a  gwaeth  fydd  y  rhwyg. 

22  Ac  ni  rydd  neb  win  newydd 
mewn  hen  gostrelau:  os  am- 
gen,  y  gwin  newydd  a  ddryllia 
y  costrelan,  a'r  g  win  a  red  all- 
an,  a'r  costrelau  a  goUir :  eithr 
gwin  newydd  sydd  raid  eî  roi 
mewn  costrelau  newyddion. 

23  H  bu  îddo  fyned  trwy  yr 
ỳd  ar  y  Sabbath ;  a'i  ddisgybl- 
ion  a  ddechreuasant  ymdaith 
^gan  dynnu  y  tywys. 

f  Matt.  12. 1.  Luc  6. 1.      «  Deut.  23.  25. 

24  A'r  Phariseaid  a  ddywed- 
asant  wrtho,  Wele,  paham  y 
gwnant  ar  y  Sabbath  yr  hyn 
nid  y w  gyfreithlawn  ? 

25  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Onî  ddarllenasoch  erioed 
^'beth  a  wnaeth  Dafydd,  pan 
oedd  angen  a  chwant  bwyd 
arno,  efe  a'r  rhai  oedd  gyd 

âg  ef  ?  '^l  Sam.21.6. 

26  Pa  fodd  yr  aeth  efe  i  dỳ 
Dduw,  dan  Abíathar  yr  arch- 
offeiriad,  ac  y  bwyttaodd  y 
llbara  gosod,  'y  rhai  nid  cyf- 
reithlawn  eu  bwytta,  ond  ìt 
offeiriaid  yn  unig,  ac  a'í  rhodd- 
es  befyd  i'r  rhai  oedd  gyd  âg 

©f  ?  X  torthau  (ian{jos.      ^  Lef.  24.  9. 


.0,  III.    lacháu  y  llaw  wywedig^ 

27  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Y  Sabbath  a  wnaethpwydt 
er  mwyn  dyn,  ac  nid  dyn  er) 
mwyn  y  Sabbath : 

28  Am  hynny  y  mae  Mab  y 
dyn  yn  Arglwydd  hefyd  ar  y 
Sabbath. 

PENNOD  III. 

A.  D.  81.— 1  Cri8t  yn  idehâu  y  Ucm  wedi  gwywOy 
10  a  Uawer  o  glefydau  eraill :  11  yn  ceryddu 
yr  ysprydion  aflan  :  13  yn  dewis  ei  ddeuddeg 
apostol :  22  yn  aitéh  cahledd  y  rhai  a  ddy- 
icedent  ei  fod  ef  yn  hwrw  allan  gythreuliaid 
trwy  Beehehuh  ;  31  ac  yn  dangos  pwy  ydyw 
ei  frawd,  a  'í  chwaer^  a  'i  fam.  . 

AC  *efe  a  aeth  i  mewn  dra- 
.  chefn  i'r  synagog;  ac  yr 
oedd  yno  ddyn  a  chanddo  law 
wedi  gwywo.      "Matt.  12. 9.  lucg.  e. 

2  A  hwy  a'i  gwyliasant  ef,  a 
iachâi  efe  ef  ar  y  dydd  Sab- 
bath  ;  fel  y  cyhuddent  ef 

3  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrth  y 
dyn  yr  oedd  ganddo  y  llawi 
wedi  gwywo,  Cyfod  ti'r  canol. 

t  Gr.  wíyny  canol. 

4  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt  hwy,  Ai  rhydd  gwneuthur 
da  ar  y  dydd  Sabbath,  ynte 
gwneuthur  drwg?  cadw  einioes, 
ai  Uadd?  Ahwy  a  dawsant  â  sôn. 

5  Ac  wedî  edrych  arnynt  o^ 
amgylch  yn  ddigUawn,  gan5 
dristâu  am  llgaledrwydd  eu^ 
calon  hwynt,  efe  a  ddywedodd 
wrth  y  dyn,  Bstyn  allan  dy  law.- 
Ac  efe  a'^*  hestynodd :  a'i  law 
ef  a  wnaed  yn  iach  fel  y  llall. 

D  ddallinéb. 


a  chlefydau  eraill. 

6  A'r  Phariseaîd  a  aethant 
allao,  ac  a  ymgynghorasant  yn 
ebrwydd  gyd  â'r  "Herodian- 
laid  yn  ei  erbyn  ef,  pa  fodd  y 
difethent  ef.  » Matt.  22.  le. 

7  A'r  lesu  gyd  â'i  ddisgyblion 
a  giliodd  tu  a'r  môr:  a'Uîaws 
mawr  a'i  canlynodd  ef,  o  Gali- 
lea,  ac  o  Judea, 

8  Ac  o  Jerusalem,  ac  o  Idu- 
mea,  ac  o  'r  tu  hwnt  i  'r  lor- 
ddonen  ;  a'r  rhai  o  gylch  Tyrus 
a  Sidon,  Uîaws  uiawr,  pan  glyw- 
sant  gymmaint  a  wnaethai  efe, 
a  ddaethant  atto. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
ei  ddisgyblion  am  fod  Uong  yn 
barod  iddo,  oblegid  y  dyrfa, 
rhag  iddynt  ei  wasgu  ef 

10  Canys  efe  a  iachasai  lawer, 
hyd  oni  II  phwysent  arno,  er 
mwyn  cyfíwrdd  âg  ef,  cynnifer 
ag  oedd  a  phläau  amynt. 

I  Neu,  nilíhraa,. 

11  A'r  ysprydion  aflan,  pan 
welsant  ef,  a  syrthiasant  i  lawr 
ger  ei  fron  ef,  ac  a  waeddas- 
aiit,  gan  ddywedyd,  Ti  yw  Mab 
Duw. 

•Ì^  "  ^*^**"  ^  orchymynodd 
iddynt  yn  gaeth,  na  chyhoedd- 
ent  ef  •Pen.1.25. 

13  1í  Ac  "efe  a  esgynodd  i'r 
tnynydd,  ac  a  alwodd  atto  y 
rhai  a  fynnodd  efe :  a  hwy  a 
idaethant  atto.  *  Pen.  e.  7.  luc&  12.  a  9. 1. 

U  Ac  efe  a  ordemiodd  ddeu- 


8.  MARC,  III.  Bewis  y  deuddey. 

ddeg,  fel  y  byddent  gyd  âg  ef, 
ac  fel  y  danfonai  efe  hwynt  i 
bregethu ; 

15  Ac  i  fod  ganddynt  awdur- 
dod  i  iachâu  clefydau,  ac  i 
fwrw  allan  gythreuliaid. 

16  Ac  i  Simon  «y  rhoddes  efe 
enwPetr;  «loani.^^. 

17  Ac  lago/aô  Zebedëu8,  ac 
loan  brawdIago,(ac  efe  a  rodd- 
es  iddynt  enwau,  Boanerges, 
yr  hwn  yw,  Meibion  y  daran ;) 

18  Ac  Andreas,  a  Phylip,  a 
Bartholomëus,  a  Matthew,  a 
rhomas,  ac  lago/aò  Alphëus, 
a  Thadêus,  a  Simon  y  Canaan- 
ead, 

19  A  Judas  Iscariot,  yr  hwn 
hefyd  a'i  bradychodd  ef.  A 
hwy  a  ddaethant  II  i  dŷ.     i  a^. 

20  A'r  dyrfa  a  ymgynhullodd 
drachefn,  'fel  na  allent  gym- 
mamt  a  bwytta  bara.     'Pen.  6.  31. 

21  A  phan  glybu  yr  eiddo  ef, 
hwy  a  aethant  i'w  ddal  ef :  can- 
ys  dywedasant,  Y  mae  efe  aUan 
o  i  bwyll. 

22  ir  A  'r  ysgrifenyddion,  y 
rhai  a  ddaethent  i  waered  o 
Jerusalem,  a  ddywedasant  fod 
'Beelzebub  ganddo,  ac  mai 
trwy  bennaeth  y  cythreuliaid 
yr  oedd  efe  yn  bwrw  allan 
gy threuliaid.     .  Matt.  9. 34.  luc  u  15 

loan  7,  20.  a  8.  48,  52.  a  10.  20. 

23  Ac  wedi  iddo  eu  galw  hwy 
atto,  efe  a  ddywedodd  wrthjTit 

"  Matt.  12.  25. 


Cabledd  anfaddeml.        S.  MAÍ 
mewn  danihegion,  Pa  fodd  y 
gall  Satan  fwrw  allan  Satan  ? 

24  Ac  o  bydd  teyrnas  wedi 
ymrannu  yn  ei  herbyn  ei  hun, 
ni  ddichon  y  deyrnas  honno 
sefyll. 

25  Ac  o  bydd  tŷ  \yedi  ym- 
rannu  yn  ei  erbyn  ei  hun,  ni 
ddichon  y  tỳ  hwnnw  sefyU. 

26  Ac  os  Satan  a  gyfyd  yn  ei 
erbyn  ei  hun,  ac  a  fydd  wedi 
ymrannu,  ni  all  efe  sefyll,  eithr 
y  mae  iddo  ddiwedd. 

2T  Ni  ddichon  neb  fyned  i 
mewn  i  dŷ  y  cadarn,  ac  yspeilio 
ei  ddodrefn  ef,  oni  bydd  iddo 
yn  gyntaf  rwymo  y  cadarn ;  ac 
yna  yr  yspeilia  ei  dŷ  ef.  ^ 

28  '  Yn  wir  y  dywedaf  i  chwî, 
y  maddeuir  pob  pechod  i  feib- 
ion  dynion,  a  pha  gabledd 
bynnag  a  gablant : 

'  Matt.  12.  31.    Luc  12. 10.    1  loan  5. 16. 

29  Eithr  yr  hwn  a  gablo  yn 
erbyn  yr  Yspryd  Glân,  ni  chaiff 
faddeuant  yn  dragywydd,  ond  y 
mae  yn  euog  o  farn  dragywydd: 

30  Am  iddynt  ddywedyd,  Y 
mae  yspryd  aflan  ganddo. 

31  1î  "Daeth  gan  hynny  ei 
frodyr  ef  a'i  fam ;  a  chan  sef- 
yll  allan,  hwy  a  anfonasant  atto, 
gan  ei  alw  ef.   '  Matt.  12. 46.  l«c  s.  19. 

32  A'r  bobl  oedd  yn  eistedd 
o'i  amgylch,  ac  a  ddywedasant 
wrtho,  Wele,  y  mae  dy  fam  di 
a'th  frodyr  allan  yn  dy  geisio. 


0,  IY.    Mam  a  brodyr  yr  íesu. 

33  Ac  efe  a 'u  hattebodd 
hwynt,  gan  ddywedyd,  Pwy  yw 
fy  mam  i,  neu  fy  mrodyr  i  ? 

34  Ac  wedi  iddo  edrych  oddi 
amgylch  ar  y  rhai  oedd  yn  eis- 
tedd  yn  ei  gylch,  efe  a  ddy- 
wedodd,  Wele  fy  mam  i,  a'm 
orodyr  i. 

35  Canys  pwy  bynnag  a  wnelo 
ewyllys  Duw,  hwnnw  yw  fy 
mrawd  i,  a'm  chwaer,  a'm 
mam  i. 

PENNOD  IV. 

A.  D.  31.— 1  Dammeg  yr  haum,  H  a'i  de- 
hom)liad.  21  Bhaid  i  ni  gyfrannu  goleuni  ein 
ijwỳhodaeth  i  eraiU.  26  Dammey  yr  had  yn 
tyfu  yn  ddiarwyììod,  30  oV  gronyn  mwstard. 
35  Crist  yn  goslegu  y  dymmesü  ar  y  mŵ. 

AC  'efe  a  ddechreuodd  dra- 
u  chefn  athrawiaethu  yn 
ymyl  y  môr:  a  thyrfa  fawr  a 
ynigasglodd  atto,  hyd  oni  bu 
iddo  fyned  II  i'r  Uong,  ac  eis- 
tedd  ar  y  môr;  a'r  hoU  dyrfa 
oedd  wrth  y  môr,  ar  y  tir. 

»  Matt  13. 1.    Luc  8. 4.     I » ìmi- 

2  Ac  efe  a  ddysgodd  idd- 
ynt  lawer,  ar  ddamhegion,  ac 
••a  ddywedodd  wrthynt  yn  ei 
ddysgeidiaeth  ef,     *     12.  ss. 

3  Gwrandêwch  :  Wele,  hauwr 
a  aeth  allan  i  hau  : 

4  A  darfu,  wrth  hau,  i  beth 
syrthio  ar  fin  y  flbrdd,  ac 
ehediaid  yr  awyr  a  ddaethant 
ac  a'i  difaeant. 

5  Apheth  a  syrthiodd  ar  greig- 
le,  lle  ni  chafodd  fawr  ddaear ; 


Dammeg  yr  haunyr, 

ac  yn  y  fan  yr  eginodd,  am  nad 
oedd  iddo  ddyfnder  daear. 

6  A  phan  gododd  yr  haul,  y 
poethwyd  ef ;  ac  am  nad  oedd 
gwreiddyn  iddo,  efe  a  wywodd. 

7  A  pheth  a  syrthiodd  ym 
mhh'th  drain;  a'r  drain  a  dyf- 
asant,  ac  a'i  tagasant  ef,  ac  ni 
ddiig  ffrwyth. 

8  A  pheth  arall  a  syrthiodd 
mewn  tir  da,ac  a  roddes  ffrwyth 
tyfadwy  a  chynnyrchiol,  ac  a 
ddug  un  ddeg  ar  hugain,  ac 
un  dri  ugain,  ac  un  gant. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Y  neb  sydd  ganddo  glust- 
iau  i  wrandaw,  gwrandawed. 

10  'A  phan  oedd  efe  wrtho  ei 
hun,  y  rhai  oedd  yn  ei  gylch  ef 
gyd  â'r  deuddeg  a  ofynasant 
iddo  am  y  ddammeg.  «Matt.  13.10 

11  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  I  chwi  y  rhodded  gwybod 
dirgelwch  teyrnas  Dduw:  eithr 
i'r  'rhai  sydd  allan,  ar  ddam- 
hegion  y  gwneir  bob  peth : 

'lCor.5. 12.  C0I.4.  5.   IThe8g.4. 12.  1  Tim.  3.  7. 

12  'Fel  yn  gweled  y  gwelant,  ac 
na  chanfyddant;  ac  yn  clywed  y 
clywant,  ac  ni  ddeallant ;  rhag 
iddynt  ddychwelyd,  a  maddeu 
iddynt  eií  pechodau.  .  e.  e.  9.  Matt. 

13.14.  LU08.IO.  Toanl2.40.  Act.28.26.  Ehuf.11.8 

13  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Oni  wyddoch  chwi  y  ddam- 
meg  hon  ?  a  pha  fodd  y  gwyb- 
fddwch  yr  hoU  ddamhegion  ? 


S.  MARC,  IV.  aH  dehongliad,. 

U  1Í  'Yr  hauwr  sydd  yn  hau 
y  gair.        '  Matt.  13. 19.  luc  s.  u. 

15  A'r  rhai  hyn  yw  y  rhai  ar 
fin  y  ffordd,  lle  yr  hauir  y  gair  ; 
ac  wedi  iddynt  ei  glywed,  y  mac 
Satan  yn  dyfod  yn  ebrwydd, 
ac  yn  dwyn  ymaith  y  gair  u 
hauwyd  yn  eu  calonnau  hwynt. 

16  A'r  rhai  hyn  yr  un  ffunud 
yw  y  rhai  a  hauir  ar  y  creigle  ; 
y  rhai,  wedi  clywedygair,  sydd 
yn  ebrwydd  yn  ei  dderbyn  ef 
yn  Uawen ; 

17  Ac  nidoes  ganddynt  wreidd- 
yn  ynddynt  eu  hunain,  eithr 
dros  amser  y  maent :  yna,  pan 
ddêl  bUnder  neu  erlid  o  achos 
y  gair,  yn  y  man  y  rhwystrir 
hwynt. 

18  A'r  rhai  hyn  yw  y  rhai  a 
hauwyd  ym  mysg  y  drain  ;  y 
rhai  a  wrandawant  y  gair, 

19  Ac  y  mae  gofalon  y  bvd 
hwn,  a  «'hudoliaeth  golud,*  a 
chwantau  am  bethau  eraill,  yn 
dyfod  i  mewn,  ac  yn  tagu*  v 
gair,  a  myned  y  mae  yn  ddí- 

fírwyth.  «  1  Tiin.  6. 17. 

20  A'r  rhai  hyn  yw  y  rhai  a 
hauwyd  mewn  tir  da*;  y  rhai 
sydd  yn  gwrandaw  y  gair,  ac 
yn  ei  dderbyn,  ac  yn  dwyn 
flrwyth,  un  ddeg  ar  hugain, 
ac  un  dri  ugain,  ac  un  gant, 

21 1  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  "  A  ddaw  canwyll  i  'w  dodi 

"  Luc  8. 16.  a  11.  33. 

F  3 


i 


Teyrnas  Dduw  yn 
dan  lestr,  neu  dan  wely?  ac  nid 
iV  gosod  ar  ganhwyllbren  ? 

22  ^Canys  nid  oes  dim  cudd- 
iedig,  a'r  nis  amlygir ;  ac  ni  bu 
ddim  dirgel,  ond  fel  y  delai  i 
eglurdeb.     *  Matt.  lo.  26.  luc  12. 2. 

23  ^  Od  oes  gan  neb  glustiau 
i  wrandaw,  gwrandawed. 

k  Matt.  11. 15. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,Edrychwchbethawrandaw- 
och.  *Aphafesurymesuroch,y 
mesuririchwithau;  achwaneg- 
ir  i  chwi,  y  rhai  a  wrandêwch. 

»  Matt.  7. 2.    Luc  6.  38. 

25  "^Canys  yr  hwn  y  mae  gan- 
ddo,  y  rhoddir  iddo:  a'r  hwn 
nîd  oes  ganddo,  íe,  yr  hyn  sydd 
ganddo  a  ddygir  oddi  arno. 

^  Matt.  13. 12.  a  25.  29.    Luc  8. 18.  a  19.  26. 

2611  Ac  efe  a  ddywedodd,Felly 
y  mae  teyrnas  Dduw,  fel  pe 
bwrîai  ddyn  had  i'r  ddaear; 

27  A  chysgu,  a  chodi  nos  a 
dydd,  a'r  had  yn  egino  ac  yn 
tyfu,  y  modd  nis  gŵyr  efe. 

28  Canys  y  ddaear  a  ddwg 
ffrwyth  o  honi  ei  hun ;  yn 
gyntaf  yr  eginyn,  ar  ol  hynny 
y  dy wysen,  yna  yr  ŷd  yn  Uawn 
yn  y  dywysen. 

29  A  phan  II  ymddangoso  y 
fîrwyth,  yn  ebrwydd  y  rhydd 
efe  y  crymman  ynddo,  am  ddy- 
fod  y  cynhauaf.      i  Neu,  odíí^edö. 

30  ir  Ac  efe  a  ddy wedodd,  "  I 

ö  Matt  13.  31.    Luc  13. 18. 


S.  MARC,  IV.  gyffdyh  i  had  mwstard. 
ba  beth  y  cyffelybem  deymas 
Dduw  ?  neu  ar  ba  ddammeg  y 
gwnaem  gyffelybrwydd  o  honi? 

31  Megis  gronyn  o  had  mws- 
tard  ydyw,  yr  hwn  pan  hauer 
yn  y  ddaear,  sydd  leiaf  o'r  hoU 
hadau  sydd  ar  y  ddaear : 

32  Eithr  wedi  yr  hauer,  y  mae 
yn  tyfìi,  ac  yn  myned  yn  fwy 
na'r  hoU  lysiau,  ac  efe  a  ddwg 
ganghennau  mawrion ;  fel  y 
gallo  ehediaid  yr  awyr  nythu 
dan  ei  gysgod  ef. 

33  ''Ac  â  chyfryw  ddamheg- 
ion  lawer  y  traethodd  efe  idd- 
ynt  y  gair,  hyd  y  gallent  ei 
wrandaw  :     •  ^att.  13. 34.  loan  16. 12. 

34  Ond  heb  ddammeg  nî  lef- 
arodd  wrthynt :  ac  o  'r  neilldu 
i'w  ddisgyblion  efe  a  eglurodd 
bob  peth. 

35  1í ''Ac  efe  a  ddywedodd 
wrtliynt  y  dwthwn  hwnnw,  wedî 
ei  hwyrhâu  hi,  Awn  trosodd  i'r 

tU  draW.  '  Matt.  8.  I8, 23.  Luc  8.  22. 

36  Ac  wedi  iddynt  oUwng 
ymaith  y  dyrfa,  hwy  a'i  cym- 
merasant  ef  fel  yr  oedd  yn  y 
llong:  ac  yr  oedd  hefyd  long- 
au  eraiU  gyd  âg  ef. 

37  Ac  fe  a  gyfododd  tymmestl 
fawr  o  wynt,  a'r  tonnau  a  dafl- 
asant  i'r  Uong,  hyd  onid  oedd 
hi  yn  llawn  weithian. 

38  Ac  yr  oedd  efe  yn  y  pen 
ol  i'r  Uong,  yn  cysgu  ar  oben- 
nydd :  a  hwy  a'i  defíroisant  ef, 


Gostegu  y  dymmeMl.        S.  MA 

ac  a  ddywedasant  wrtlio,  A- 
thraw,  ai  difatter  gennyt  ein 
coUi  nî  ? 

39  Ac  efe  a  gododd  î  fynu,  ac 
a  geryddodd  y  gwynt,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  y  môr,  Gostega, 
dístawa.  A  'r  gwynt  a  osteg- 
odd,  a  bu  tawelwch  mawr. 

40  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Paham  yr  ydych  mor  ofn- 
og?  pa  fodd  nad  oes  gennych 
ffydd?^ 

41  Eithr  hwy  a  ofnasant  yn 
ddirfawr,  ac  a  ddywedasant 
wrth  eu  gîlydd,  Pwy  yw  hwn, 
gan  fod  y  gwynt  a'r  môr  yn 
ufuddhâu  îddo? 

PENNOD  V. 

A.  D.  31. — 1  Grièi  yn  gwaredu  y  dyn  yr  oedd 
ynddo  leng  o  gythreuUaid  :  13  hwythau  yn 
myned  i  V  moch,  25  Y  mae  efe  yn  iachâu  y 
wraig  o  V  diferUf  gwaed,  35  ae  yn  cyfodi 
merch  J airus  o  farw  i  fyw, 

A'HWY  a  ddaethant  i'r  tu 
hwnt  i'r  môr,  i  wlad  y 
Gadareniaid.    '»1811.8.28.  luc8.26. 

2  Ac  ar  ei  ddyfodiad  ef  allan 
o'r  llong,  yn  y  man  cyfarfu  âg 
ef  o  blith  y  beddau,  ddyn  ag 
yspryd  aflan  ynddo, 

3  Yr  hwn  oedd  a'í  drigfan 
ym  mhlith  y  beddau ;  ac  ni 
allai  neb,  îe,  â  chadwynau,  ei 
rwymo  ef : 

4  O  herwydd  ei  rwymo  ef  yn 
fynych  â  Uyffetheiriau,  ac  â 
chadwynau,  a  darnio  o  hono  y 
cadwynau,  a  dryllio  y  llyffeth- 


[IC,  V.  Bwrw  allan  y  lleng 

eiriau :  ac  ni  allai  neb  ei  ddofi 
ef. 

5  Ac  yn  wastad  nos  a  dydd 
yr  oedd  efe  yn  lleftiin  yn  y 
mynyddoedd,  ac  ym  mhlith  y 
beddau,  ac  yn  ei  dorri  ei  hun 
â  cherrig. 

6  Ond  pan  ganfu  efe  yr  lesu 
o  hirbell,  efe  a  redodd,  ac  a'i 
haddolodd  ef ; 

T  A  chan  waeddi  â  llef  uchel, 
efe  a  ddywedodd,  Beth  sydd  i 
mi  a  wnelwyf  â  thi,  lesu  Mab 
y  Duw  goruchaf?  yr  ydwyf  yn 
dy  dynghedu  trwy  Dduw,  na 
phoenech  fì. 

8(Canys  dywedasai  wrtho,  Ys- 
pryd  aflan,  dos  allan  o'r  dyn.) 

9  Ac  efe  a  ofynodd  iddo,  Beth 
yw  dy  enw?  Yntau  a  attebodd, 
gan  ddywedyd,  Lleng  yio  fy 
enw ;  am  fod  llawer  o  honom. 

10  Ac  efe  a  fawr-ymbiliodd 
âg  ef,  na  yrrai  efe  hwynt  allan 
o'r  wlad. 

11  Ond  yr  oedd  yno  ar  y 
mynyddoedd  genfaint  fawr  o 
foch  yn  pori. 

12  A'r  holl  gythreuliaîd  a  at- 
tolygasant  iddo,  gan  ddywed- 
yd,  Danfon  ni  i 'r  moch,  fel  y 
gallom  fyned  i  mewn  iddynt. 

13  Ac  yn  y  man  y  canìatta- 
odd  yr  lesu  iddynt.  A'r  ys- 
prydion  aflan,  wedi  myned  all- 
an,  a  aethant  i  mewn  i'r  moch: 
a  rhuthrodd  y  genfaint  dros  y 


Y  moch  yn  hoddi.  S.  MAl 

dibyn  i 'r  môr  (ac  ynghylch 
dwy  fìl  oeddynt)  ac  a'u  bodd- 
wyd  yn  y  môr. 

14  AV  rhai  a  borthent  y  moch 
a  ffoisant,  ac  a  fynegasant  y 
peth  yn  y  ddinas,  ac  yn  y  wlad: 
a  hwy  a  aethant  allan  î  weled 
beth  oedd  hyn  a  wnaethid. 

15  A  hwy  a  ddaethant  at  yr 
lesu,  ac  a  welsant  y  cythreulig, 
yr  hwn  y  buasai  ylleng  ynddo, 
yn  eistedd,  ac  yn  ei  ddillad, 
ac  yn  ei  iawn  bwyll ;  ac  a  ofn- 
asant. 

16  A'r  rhai  a  welsant  a  fyneg- 
asant  iddynt,  pa  fodd  y  buasai 
i'r  cythreuHg,  ac  am  y  moch. 

17  A  ^dechreuasant  ddymuno 
arno  ef  fyned  ymaith  o'u  gor- 
or  hwynt.        ^  Matt.  s.  m.  Act.  le.  39. 

18  Ac  efe  yn  myned  i'r  Uong, 
^'yr  hwn  y  buasai  y  cythraul 
ynddo  a  ddymunodd  arno  gael 
bod  gyd  âg  ef.         •  luc  s.  38. 

19  Ond  yr  lesu  ni  adawodd 
iddo ;  eithr  dywedodd  wrtho, 
Dos  i'th  dŷ  at  yr  eiddot,  a  myn- 
ega  iddynt  pa  faint  a  wnaeth 
yr  Arglwydd  erot,  ac  iddo  dru- 
garhâu  wrthyt. 

20  Ac  efe  a  aeth  ymaith,  ac 
a  ddechreuodd  gyhoeddi  trwy 
Decapolis,  pa  bethau  eu  maint 
a  wnaethai  yr  lesu  iddo:  a 
phawb  a  ryfeddasant. 

21  1í  ^Ac  wedi  i'r  lesu  dra- 

*  Matt.  9. 1.    Luc  8.  40. 


bC,  V.  lachâu  y  diferlif. 

chefìi  fyned  mewn  llong  i'r  lán 
arall,  ymgasglodd  tyrfa  fawr 
atto :  ac  yr  oedd  efe  wrth  y  môr. 

22  •  Ac  wele,  un  o  bennaeth- 
iaid  y  synagog  a  ddaeth,  a'i 
enw  Jairus:  a  phan  ei  gwel- 
odd,  efe  a  syrthiodd  wrth  ei 
draed  ef ;        •Matt.9.i8.  luc8.4i. 

23  Ac  efe  a  fawr-ymbiliodd 
âg  ef,  gan  ddywedyd,  Y  mae 
fy  merch  fechan  ar  drangc: 
attolwg  i  ti  ddyfod,  a  dodi  dy 
ddwylaw  arni,  fel  yr  iachâer 
hi ;  a  byw  fydd. 

24  A'r  lesu  a  aeth  gyd  âg  ef : 
a  thyrfa  fawr  a'i  canlynodd  ef, 
ac  a'i  gwasgasant  ef. 

26  A  rhyw  wraig,  ^yr  hon  a 
fuasai  mewn  diferlif  gwaed 
ddeuddeng  mlynedd,   'Lef.  i5. 25. 

26  Ac  a  oddefasai  lawer  gan 
laweroedd  o  feddygon,  ac  a 
dreuliasai  gymmaint  ag  oedd 
ar  ei  helw,  ac  ni  chawsai  ddim 
llesâd,  eithr  yn  hytrach  myned 
waeth-waeth, 

27  Pan  glybu  hi  am  yr  lesu, 
hi  a  ddaeth  yn  y  dyrfa  o'r  tu 
ol,  ac  a  gyífyrddodd  â  'i  wisg 
ef; 

28  Canys  hi  a  ddywedasai,  Os 
cyífyrddaf  â'i  ddillad  ef,  iach 
fyddaf. 

29  Ac  yn  ebrwydd  y  sychodd 
ffynhonnell  ei  gwaed  hi :  a  hi 
a  wybu  yn  ei  chorph  ddarfod 
ei  hiachâu  o'r  pla. 


Merch  Jaiws  8.  M  ARC,  VT.  ;jn  md  ei  hywháu 

30  Ac  yn  y  fan  yr  lesu,  gan   naeth  y  synnj^og,  ac  a  ganfn  ^ 


wybod  ynddo  ei  hun  fyìíed 
'rhinwedd  allan  o  hono,adrodd 
yn  y  dyrfa,  ac  a  ddywedodd, 
Pwy  a  gyffyrddodd  â'm  diUad? 

«Lnc6. 19. 

31  A'i  ddisgyblion  a  ddywed- 
asant  wrtho,  Ti  a  weh*  y  dyrfa 
yn  dy  wasgu,  ac  a  ddywedi  di, 
Pwy  a'm  cyffyrddodd  ? 

32  Ac  yntaû  a  edrychodd  o 
amgylch,  i  weled  yr  hon  a 
wnaethai  hyn. 

33  Ond  y  wraîg,  gan  oíhi  a 
chrynu,  yn  gwybod  beth  a 
wnaethid  ynddi,  a  ddaeth  ac 
a  syrthiodd  ger  ei  fron  ef,  ac 
a  ddywedodd  iddo  yr  holl  wir- 
ionedd. 

34  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi, 
Ha  îeYch,''áy  ffydd  a'th  iach- 
aodd:  dos  mewn  heddwch,  a 
bydd  iach  o'th  bla.    '  Pen.  10.  52. 

35  Ac  efe  etto  yn  llefaru, 
daeth  rhai  o  dŷ  pennaeth  y 
synagog,  gan  ddywedyd,  Bu 
farw  dy  ferch :  i  ba  beth  etto 
yr  aflonyddi  yr  Athraw  ? 

36  A'r  lesu,  yn  ebrwydd  wedi 
clywed  y  gair  a  ddywedasid,  a 
ddywedodd  wrth  bennaeth  y 
synagog,  Nac  ofha;  cred  yn 
unig. 

37  Ac  ni  adawodd  efe  neb  i'w 
ddilyn,  ond  Petr,  ac  lago,  ac 
loan  brawd  lago. 

38  Ac  efe  a  ddaeth  i  dỳ  pen- 


cynnwrf,  a'r  rliai  oedd  yn  wylo 
ac  yn  ochain  llawer. 

39  Ac  wedi  iddo  fyned  i  mewn. 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Pa- 
ham  y  gwnewch  gynnwrf,  ac  vr 
wylwch  ?  ni  bu  farw  yr  enetìi, 
eithr  '  cysgu  y  mae.    •  io«  u.  u. 

40  A  hwy  a'i  gwatwarasant  ef. 
Ond  efe,  gwedi  bwrw  pawb 
allan,  a  gymmerth  dad  yr  en- 
eth  a'i  mam,  a'r  rhai  oedd  gyd 
âg  ef,  ac  a  aeth  i  mewn  lle  yr 
oedd  yr  eneth  yu  gorwedd. 

41  Ac  wedi  ymaflyd  yn  llaw 
yr  eneth,  efe  a  ddywedodd 
wrthi,  Talitha,  cwmi;  yr  hyn 
o'i  gyfieithu  yw,  Yr  eneth,  yr 
wyf  yn  dywedyd  wrthyt,  cyfod. 

42  Ac  yn  y  fan  y  cyfododd 
yr  eneth,  ac  a  rodiodd :  canys 
deuddeng  mlwydd  oed  ydoedd 
hi.  A  synnu  a  wnaeth  arnynt 
â  syndod  mawr. 

43  Ac  "  efe  a  orchymynodd 
iddynt  yn  gaeth,  na  chai  neb 
wybod  hyn ;  ac  a  ddywedodd 
am  roddi  peth  iddi  i'w  fwytta. 

»  Matt.  8.  4.  a  9.  30.  a  12.  16.  a  17.  9.   Luc  5.  11 

PENNOD  VI. 

A. p.  31—1  Dìystyru  Crist  gan  ei  wìadreyr  ei 
hun.  t  Ymae  efe  yn  rhoddi  i^r  deuddeg  aicd- 
urdod  ar  ygprydion  aflan.  14  Ámrỳw  dyh 
am  Orist.  27  Torri  pen  loan  FedyddUor  ■ 
À'd  a  t  gladdu.  30  Yr  apostolion  yn  dychteelyd 
o  bregethu.  34  Gwyrthiau  y  pûm  torth  hara 
ar  ddau  hyegodyn.  48  Crist  yn  rhodio  ar  ỳ 
mor:  53  ae  yn  iachâu  pawb  a  gyffyrddaî 
ag  ef. 


Diystyru  Crist.  S.  MAE 

AC  *  efe  a  aeth  ymaîtb  oddi 
.  yno,  ac  a  ddaeth  î'w  wlad 
eî  hun;  a'i  ddîsgyblion  a'i  can- 
lynasant  ef.    •  Matt.  13. 54.  luo  4.  le. 

2  Ac  wedi  dyfod  y  Sabbath, 
efe  a  ddechrenodd  athraw- 
îaethu  yn  y  synagog :  a  synnu 
a  wnaeth  Uawer  a'í  clywsant, 
gan  ddywedyd,  ba  le  y  daeth 
y  pethau  hyn  i  hwn?  a  pha 
ddoethineb  ijw  hon  a  roediddo, 
fel  y  gwneid  y  cyfryw  nerth- 
oedd  trwy  ei  ddwylaw  ef  ? 

b  loan  6.  42. 

3  Onid  hwn  yw  y  saer,  mab 
Mair,  ^'brawd  lago,  a  Joses,  a 
Judas,  a  Simon?  ac  onid  yw  ei 
chwîorydd  ef  yma  yn  ein  plith 
nî?  A  hwy  ^a  rwystrwyd  o'i 
blegid  ef. 

oMatt.  12.46.   Gal.  1. 19.      *  Matt.  11.  6. 

4  Ond  yr  lesu  a  ddyv\  edodd 
wrth}nt/Nid  "yw  prophwyd  yn 
ddibris  ond  yn  ei  wlad  ei  hun, 
ac  ym  mhlith  ei  genedl  ei  hun, 
ac  yn  ei  dỳ  ei  hun.    •  loan  4. 44 

5  'Ac  ni  allai  efe  yno  wneuth- 
ur  dim  gwyrthiau,  ond  rhoi  ei 
ddwylaw  ar  ychydig  gleifìon, 
ú!u  hiachâu  hwynt.     'Oen.  19. 22. 

a32.25.  Matt.  13.  58.  Pen.  9.  23. 

6  Ac  ^  efe  a  ryfeddodd  o  her- 
wydd  eu  hanghrediniaeth :  ^  ac 
a  aeth  î'r  pentrefi  oddi  am- 
gylch,  gan  athrawiaethu. 

fEs.  59.16.      t»Matt.9.35.  Luc  13.  22. 

7  1Í  Ac  *  efe  a  alwodd  y  deu- 

»  Matt.  10. 1.  Pen.  3. 14.  Luc  9.  X. 


3,  VI.       Danfon  yr  apostolion. 

ddeg,  ac  a  ddechreuodd  eu 
danfon  hwynt  bob  yn  ddau  a 
dau ;  ac  a  roddes  iddynt  awd- 
urdod  ar  ysprydion  aflan ; 

8  Ac  a  orchymynodd  iddynt, 
na  chymmerent  ddim  i'r  daith, 
ond  Uaw-fíbn  yn  unig;  nac 
ysgrepan,  na  bara,  nac  arian 
yn  eu  pyrsau : 

9  Eíthr  ^eu  bod  a  sandalau 
am  eu  traed;  ac  na  wisgent 
ddwy  bais.  ^^0^.12.8. 

10  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  I  ba  le  bynnag  yr  eloch 
i  mewn  i  dŷ,  arhoswch  yno  hyd 
onid  eloch  ymaith  II  oddi  yno. 

I  oWfan  hmno. 

11  A  *pha  rai  bynnag  nî'ch 
derbyniant,  ac  ni'ch  gwrandaw- 
ant,  pan  eloch  oddi  yno,  ""  ys- 
gydwch  yllwch  a  fyddoáan  eich 
traed,  yn  dystiolaeth  iddynt. 
Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Y  bydd 
esmwythach  i  Sodom  ta  Go- 
morrah  yn  nydd  y  farn,  nag  i'r 
ddinas  honno.  *  Mau.  10. 14.  luc  10. 10. 

Act.  13.  51.  a  18.  6.      t  Gr.  weu. 

12  A  hwy  a  aethant  allan,  ac 
a  bregethasant  ar  iddynt  edi- 
farhâu : 

13  Ac  a  fwriasant  allan  lawer 
o  gythreuliaid,  ac  °a  elîasant 
âg  olew  lawer  o  gleifion,  ac  a'ii 
hiachasant.        "  lag^  s.  i4. 

14  1í  ^A'r  brenhin  Herod  a 
glybu  (canys  cyhoedd  ydoedd 
ei  enw  ef);  ac  efe  a  ddywedodd, 

•  Matt.  14. 1.  Luc  9. 7. 


Tybiau  am  Grist.  8.  MA 

loan  Fedyddiwr  a  gyfododd  o 
feirw,  ac  am  hynny  y  mae  nerth- 
oedd  yn  gweithio  ynddo  ef. 

15  "EraiU  a  ddywedasant,  Mai 
Elîas  yw.  Ac  eraiU  a  ddywed- 
asant,  Mai  prophwyd  yw,  neu 
megis  un  o'r  prophwydi. 

»  MaW.  16. 14. 

16  Ond  Herod,  pan  glybn,  a 
ddy  wedodd,  Mai  yr  loan  a  dor- 
rais  i  ei  ben  yw  hwn;  efe  a 
gyfododd  o  feirw. 

11  Canys  "yr  Herod  hwn  a 
ddanfonasai,  ac  a  ddaliasai 
loan,  ac  a'i  rhwymasai  ef  yn 
y  carchar,  o  achos  Herodias 
gwraig  Phylip  ei  frawd;  am 
iddo  ei  phriodi  hi. 

'  Matt  14.  8.  Lnc  8. 19. 

18  Canys  loan  a  ddywedasai 
wrth  Herod,  'Nid  cyfreithlawn 
i  ti  gael  gwraig  dy  frawd. 

'  Lef.  18. 16.  a  20. 21. 

19  Ond  Herodias  a  ddaliodd 
ŵg  iddo,  ac  a  chwennychodd 
ei  ladd  ef ;  ac  nis  gallodd : 

20  Canys  Herod  oedd  'yn 
ofni  loan,  gan  wybod  ei  fod  ef 
yn  wr  cyfìawn,  ac  yn  sanctaidd; 
ac  a'i  parchai  ef :  ac  wedi  iddo 
ei  glywed  ef,  efe  a  wnai  lawer 
o  bethau,  ac  a'i  gwrandawai  ef 
yn  ewyllysgar.    •  Matt  i4. 5.  a  21. 26. 

21  Ac  wedi  dyfòd  diwrnod 
cyfaddas,  pan  wnaeth  Herod 
ar  ei  ddydd  genedigaeth  swp- 
per  i'w  bennaethiaid,  a'i  flaen- 
oriaid,  a  goreugwŷr  Galilea : 


KC,  VI.  Torripen  Toan, 

22  Ac  wedi  i  ferch  Herodias 
honno  ddyfod  i  mewn,  a  dawns- 
io,  a  boddhâu  Herod,  a'r  rhai 
oedd  yn  eistedd  gyd  âg  ef,  y 
brenhin  a  ddywedodd  wrth  y 
Ilangces,  Gofyn  i  mi  y  petli  a 
fynnech,  ac  mi  a't  rhoddaf  i  ti. 
^  23  Ac  efe  a  dyngodd  iddi, 
'Beth  bynnag  a  ofynech  i  mi, 
mi  a'í  rhoddaf  i  ti,  hyd  hanner 
fynheymas.  -Est.  5.3.6. 

24  A  hithau  a  aeth  allan,  ac 
a  ddywedodd  wrth  ei  mam, 
Pa  beth  a  ofynaf?  A  hithau 
a  ddywedodd,  Pen  loan  Fed- 
yddiwr. 

25  Ac  yn  y  fan  hi  a  aeth  i 
mewn  ar  frys  at  y  brenhin,  ac 
a  ofynodd,  gan  ddywedyd,  Mi 
a  fynnwn  i  ti  roi  i  mi  allan  o 
law,  ar  ddysgl,  ben  loan  Fed- 
yddiwr. 

26  A'r  brenhin  yn  drist  iawn, 
ni  chwennychai  ei  bwrw  hi 
heibio,  o  herwydd  y  Ilwon,  a  'r 
rhai  oedd  yn  eistedd  gyd  âg  ef. 

27  Ac  yn  y  man  y  brenhin  a 
ddanfonodd  II  ddihenyddwr,  ac 
a  orchymynodd  ddwyn  ei  ben 

ef.  I  Neu,  un  o't  oêgordd. 

28  Ac  yntau  a  aeth,  ac  a  dor- 
rodd  ei  ben  ef  yn  y  carchar, 
ac  a  ddug  ei  ben  ef  ar  ddysgl, 
ac  a'i  rhoddes  i'r  Ilangces ;  a'r 
Ilangces  a'i  rhoddes  ef  i 'w 
mam. 

29  A  phan  glybu  ei  ddisgybl- 


Owyrthiau  y  pìim  torth    8,  MARC,  VI,         a'r  ddau  hysgodyn 


îon  ef,  hwy  a  ddaethant  ac  a 
gymmerasant  ei  gorph  ef,  ac 
a'i  dodasant  mewn  bedd. 

30  1í  ""A  Y  apostolion  a  ym- 
gasglasant  at  yr  lesu,  ac  a 
fynegasant  iddo  yr  hoU  beth- 
aii,  y  rhai  a  wnaethent,  a'r  rhai 
hefyd  a  athrawiaethasent. 

«  Luc  9. 10. 

31  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Deuwch  eich  hunain  i  le 
anghyfannedd  o'r  neiUdu,  a 
gorphwyswch  encyd.  Canys 
''llawer  oedd  yn  dyfod  ac  yn 
myned,  fel  nad  oeddynt  yn 
cael   ennyd  cymmaint  ag  î 

fwytta.  «Pen.3.20. 

32  ^  A  hwy  a  aethant  i  le  ang- 
hyfannedd    mewn   Uong  o'r 

neÌUdu.  TMatt.l4.13. 

33  A'r  bobloedd  a  u  gwelsant 
hwy  yn  myned  ymaith,  a  Uawer 
a  'i  hadnabuant  ef,  ac  a  redas- 
ant  yno  ar  draed  o'r  hoU  ddin- 
asoedd,  ac  a  'u  rhag-flaenasant 
hwynt,  ac  a  ymgasglasant  atto 
ef. 

34  ■  A'r  lesu,  wedi  myned  all- 
an,  a  welodd  dyrfa  fawr,  ac  a 
dosturiodd  wrthynt,  am  eu 
bod  fel  defaid  heb  ganddynt 
fugail:  ac  *a  ddechreuodd 
ddysgu  iddynt  lawer  o  bethau. 

»  Matt.  9.  36.  a  14. 14.      •  Luc  9. 11. 

35  ^  Ac  yna  wedi  ei  myned  hi 
yn  Uawer  o'r  dydd,  y  daeth  ei 

^  Matt.  14. 15.  Luc  9. 12. 


ddisgyblion  atto  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  Y  Ue  sydd  anial,  ac 
weithian  y  mae  hi  yn  Uawer 
o'r  dydd : 

36  GoUwng  hwynt  ymaith,  fel 
yr  elont  i'r  wlad  oddi  amgylch, 
ac  i'r  pentrefi,  ac  y  prynont 
iddynt  eu  hunain  fara:  canys 
nid  oes  ganddynt  ddim  i'w 
fwytta. 

37  Ond  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wr  thyn  t,Rhoddwch 
chwi  iddynt  heth  i'w  fwytta.  A 
hwy  a  ddywedasant  wrtho,  A 
awn  ni  a  phrynu  gwerth  deu- 
can  ceinîog  o  fara,  a'i  roddi 
iddynt  i'w  fwytta? 

38  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Pa  sawl  torth  s}  dd  gen- 
nych?  ewch,  ac  edrychwch. 
Ac  wedi  iddynt  wyl>od,  hwy 
a  ddywedasant,  Pumj),  a  dau 
bysgodyn. 

39  Ac  efe  a  orchymynodd 
iddynt  beri  i  bawb  eistedd  yn 
fyrddeidiau  ar  y  glaswellt. 

40  A  hwy  a  eisteddasant  yn 
finteioedd  a  minteioedd,  o  fes- 
ur  cannoedd,  ac  o  fesur  deg  a 
deugeiniau. 

41  Ac  wedi  cymmeryd  y  pùm 
torth  a'r  ddau  bysgodyn,  gan 
edrych  i  fynu  tu  a'r  nef,  efe  a 
fendithiodd,  ac  a  dorrodd  y 
bara,  ac  a'i/  rhoddes  at  ei 
ddisgyblion,  ì'w  gosod  ger  eu 
bronnau  hwynt:  a'r  ddau  bysg- 


Cristyn  rhodio  arymâr.  g.  MARC,  VI.        Tn  iachâu  y  deijîon. 


odyn  a  rannodd  efe  rhynír 
ddynt  oll.  ^ 

42  A  hwy  oll  a  fwyttasant,  ac 
a  gawsant  ddigon. 

43  A  chodasant  ddeuddeg 
basgedaid  yn  Ilawn  o'r  briw- 
fwyd,  ac  o'r  pysgod. 

44  A'r  rhai  a  fwyttasent  o'r 
torthau,  oedd  ynghylch  pùm 
mil  o  wŷr. 

45  "Ac  yn  y  man  efe  a  gym- 
hellodd  ei  ddisgyblion  i  fyned 
i'r  Uong,  a  myned  o'r  blaen 
i'r  làn  arall  II  i  Bethsaida,  tra 
fyddai  efe  yn  gollwng  ymaith 
y  bobl. 

•Matt.  14.22.   loan6. 17.  larinfer. 

46  Ac  wedi  iddo  eu  danfon 
hwynt  ymaith,  efe  a  aeth  i'r 
mynydd  i  weddîo. 

47  t  A  "phan  aeth  hi  yn  hwyr, 
yr  oedd  y  llong  ar  ganol  y  môr, 
ac  yntau  ei  hun  ar  y  tir. 

*  Matt.  14.  23. 

48  Ac  efe  a'u  gwelai  hwynt 
yn  flin  arnynt  yn  rhwyfo;  canys 
y  gwynt  oedd  yn  eu  herbyn. 
Ac  ynghylch  y  bedwaredd 
wylfa  o'r  nos  efe  a  ddaeth  at- 
tynt,  gan  rodio  ar  y  môr;  ac  *a 
fynnasai  fyned  heibio  iddynt. 

•  Edrych  Luc  24.  28. 

49  Ond  pan  welsant  hwy  ef 
yn  rhodio  ar  y  môr,  hwy  a 
dybiasant  mai  drychiolaeth  yd- 
oedd :  a  hwi/  a  waeddasant. 

60  (Canys  hwynt  oll  a'i  gwel- 


sant  ef,  ac  a  ddychrynasant.) 

Üj^"  y  man  yr  ymddiddan- 
odd  efe  â  hwynt,  ac  y  dywed- 
odd  wrthynt,  Cymmerwch  gys- 
ur:  myfi  yw;  nac  ofiiwch. 
51  Ac  efe  a  aeth  i  íynu  attynt 
'^/ong;  a'r  gwynt  a  daMel- 
odd.    A  hwy  a  synnasant  yn- 
ddynt  eu  hunain  yn  fwy  o  la- 
wer,  ac  a  ryfeddasant. 
ö2   Oblegid   ni  ddeallasant 
am  y  torthau  hynny :  canys 
yr  oedd  eu  calon  hwynt  wedi 
caledu. 

53  Ac  'wedi  iddynt  ddyfod 
trosodd,  hwy  a  ddaethant  i  dir 
Gennesaret,  ac  a  lániasant. 

'Matt.  14.84. 

54  Ac  wedi  eu  myned  hwynt 
allan  o'r  Ilong,  hwy  a'i  hadna- 
buant  ef  yn  ebrwydd. 

56  Ac  wedi  iddynt  redeg  trwy 
gwbl  o  'r  goror  hwnnw,  hwy  a 
ddechreuasant  ddwyn  oddi  am- 
gylch  mewn  gwelŷau  rai  cleif- 
ion,  pa  le  bynnag  y  clywent  ei 
fod  ef 

56  Ac  i  ba  le  bynnag  yr  elai 
efe  i  mewn,  i  bentrefi,  neu 
ddiuasoedd,  neu  llwlad,  hwv  a 
osodent  y  cleifion  yu  yr  hèol- 
ydd,  ac  a  attolygent  iddo  «gael 
o  honynt  gyftwrdd  cymmaint 
ag  âg  ymyl  ei  ^isg  ef :  a  chyn- 
nifer  ag  a  gyfíyrddasant  II  âg 
ef,  a  iachâwyd.  .^^^ 

«  Peu.  Ò.  27,  28.   Act.  19.  12       I  Neu,  â  hL 


Bwytta  heh  ymolchi. 


PENNOD  VII. 

A^.D.  32. — 1  Y  Pharüeaid  yn  heio  ar  y  dŵ- 
gyhU&n  am  fwytta  heh  ymoUhi :  8  yn  torri 
gorchymyn  Duw  trwy  draddodiadau  dynion, 
14  Nad  yw  ìrwyd  yn  halogi  dyn.  24  Crist  yn 
iachâu  merch  y  wraig  o  Syrophenicia  oddi 
wrth  yspryd  aflan ;  31  ac  un  oedd  fyddar, 
ao  ogf  attal  dywedyd  amo. 

YNA  *yr  ymgasglodd  atto 
y  Phariseaid,  a  rhai  o'r 
ysgrifenyddion  a  ddaethai  o 
Jerusalem.  '  Matt.  15. 1. 

2  A  phan  welsant  rai  0I  ddis- 
gyblion  ef  â  dwylaw  II  cyffredin, 
(hynny  ydyw,  heb  olchi,)  yn 
bwytta  bwyd,  hwy  a  argy- 
hoeddasant.         "  Neu.  hahgedio. 

3  Canys  y  Phariseaid,  a'r  hoU 
luddewon,  oni  bydd  iddynt 
olchi  eu  dwylaw  yn  llfynych,  nî 
fwyttânt ;  gan  ddal  traddodiad 
yr  hynafiaid.  1  Nen.  ŵzttn/d. 

4  A  phan  ddélont  o'r  farch- 
nad,  oni  bydd  iddynt  ymolchi, 
ni  fwyttânt.  A  llawer  o  bethau 
eraiU  y  sydd,  y  rhai  a  gymmer- 
asant  i'w  cadw;  megis  golchi 
cwppanau,  ac  ystenau,  ac  ef- 
yddynau,  a  llbyrddau.  lomiŷm.^ 

0  Yna  y  gofynodd  y  Phari- 
seaid  a'r  ysgrifenyddion  iddo, 
Paham  nad  yw  dy  ddisgyblion 
di  yn  rhodio  yn  ol  traddodiad 
yr  hynafìaid,  ond  bwytta  eu 
bwyd  â  dwylaw  heb  olchi  ? 

6  Ond  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Da  y  pro- 
phwydodd  Esaias  am  danoch 


S.  MARC,  VII,     Traddodiadau  dynion. 

chwi,  ragrithwyr,  fel  y  mae  yn 
ysgrifenedig,  mae  y  bobl 
hyn  yn  fy  anrhydeddu  i  â'í^ 
gwefusau,  ond  eu  calon  sydd 
bell  oddi  wrthyf. 

»» E«.  29. 13.   Matt.  15.  8. 

7  Eithr  ofer  y  maent  yn  fy 
addoli,  gàn  ddysgu  yn  lle  dysg- 
eidiaeth,  orchymynion  dynion. 

8  Canys,  gan  adael  heibio  or- 
chymyn  Duw,  yr  ydych  yn  dal 
traddodiad  dynion  ;  sef  golch- 
iadau  ystenau  a  chwppanau  :  a 
llawer  eraiU  o'r  cyffelyb  bethau 
yr  ydych  yn  eu  gwneuthur. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Gwych  yr  ydych  yn  rhoi 
heibio  orchymyn  Duw,  fel  y 
cadwoch  eich  traddodiad  eich 
hunain. 

10  Canys  Moses  a  ddywed- 
odd,  'Anrhydedda  dy  dad  a'th 
fam  :  ^a'r  hwn  a  felldithio  dad 
neu  fam,  bydded  farw  y  farw- 
olaeth. 


0  Exod.  20. 12.  Deut.  5.  16. 
*  Exod.  21.  17.  Lef.  20. 9.  Diar.  20.  20. 

11  Ac  meddwch  chwithau,  Os 
dywed  dyn  wrth  ei  dad  neu 
ei  fam,  •Corban,  hynny  yw, 
Rhodd,  trwy  ba  beth  bynnag 
y  ceit  lês  oddi  wrthyf  fi ;  difai 

fydd.  •Matt.l5.5.a23.18. 

12  Ac  nid  ydych  mwyach  yn 
gadael  iddo  wneuthur  dim  i'w 
dad  neu  i'w  fam  ; 

13  Gan  ddirymmu  gair  Duw 
â'ch  traddodiad  eich  hunain,  yr 


Beth  ÿydd  yn  halogi  dyn.   S.  M  A  RC,  ¥11 
liwn  a  draddodasoch  chwi:  a 
Uawer  o  gyffelyb  bethau  a  hyn- 
ny  yr  ydych  yn  eu  gwneuthur. 

14  1f  A  'chwedi  galw  atto  yr 
holl  dyrfa,  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Gwrandêwch  chwi  oll 
arnaf,  a  deallwch.      'Matt.  15. 10. 

15  Nid  oes  dim  allan  o  ddyn 
yn  myned  i  mewn  iddo,  a 
ddichon  ei  halogi  ef :  eithr  y 
pethau  sydd  yn  dyfod  allan  o 
hono,  y  rhai  hynny  yw  y  peth- 

Iau  sydd  yn  halogi  dyn. 
^  16  «Od  068  gan  neb  glustiau 
i  wrandaw,  gwrandawed. 
«Matt.  11.15. 
17  "A  phan  ddaeth  efe  i 
mewn  i  'r  tŷ  oddi  wrth  y  bobl, 
ei  ddisgyblion  a  ofynasant  iddo 
ani  y  ddammeg.       "Matt.  15.15. 

18  Yntau  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ydych  chwithau  hefyd 
mor  ddi-ddeall?  Oni  wyddoch 
ani  bob  peth  oddi  allan  a  êl  i 
mewn  i  ddyn,  na  all  hynny  ei 
halogi  ef ;  ^ 

19  Oblegid  nid  yw  yn  myned 
1  w  galon  ef,  ond  Ì'r  bol;  ac 
yn  myned  allan  i  'r  geudy,  o-an 
garthu  yr  holl  fwydydd  ?  * 

20  Ac  efe  a  ddywedodd,  Yr 
ÿ'n  sydd  yn  dyfod  allan  o 
ddyn,  hynny  sydd  yn  halogi 
dyn.  ^ 

21  'Canys  oddi  mewn,  allan 
o  galon  dynion,  y  daw  drwg- 

'Gen.6.S.«8.21.  Matt,  15. 19. 


lachâu  merch  y  Groeges. 
I  feddylîau,  torr-príodasau,  put- 
tenidia,  llofruddiaoth, 

22  Lladradau,  cybydd-dod. 
drygionî,  twyll,  anlladrwydd, 
drwg-Iygad,  cabledd,  balchder. 
ynfydrwydd  : 

23  Yr  holl  ddrwg  bethau  liyn 
sydd  yn  dyfod  oddi  mewn,  aí- 
yn  halo^  dyn. 

24  11  Ac  ^efe  a  gyfododd  oddi 
yno,  ac  a  aeth  i  gyffiniau  Tyrus 
a  Sidon  ;  ac  a  aeth  i  mewn  i 
dŷ,  ac  ni  fynnasai  i  neb  wyb- 
od  :  eithr  ni  allai  efe  fod  yn 
guddiedig.  »Matti5.2i. 

25  Canys  pan  glybu  gwraig, 
yr  hon  yr  oedd  ei  mercli  fechan 
ag  yspryd  aflan  ynddi,  sôn  am 
dano,  hi  a  ddaeth  ac  a  syi  tli- 
iodd  wrth  ei  draed  ef : 

26  (A  Groeges  oedd  y  wraig. 
Syropheniciad  o  genedl.)  A 
hi  a  attolygodd  iddo  fwrw  y 
cythraul  allan  o  'i  merch. 

27  A'r  Tesu  a  ddywedodd  wrthi. 
Gâd  yu  gyntaf  i'r  plant  gaeì 
eu  digoni :  canys  nid  cymmwys 
yw  cymmeryd  bara  y  plant,  a'i 
daflu  i  'r  cenawon  cwn. 

28  Hithau  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Gwir,  0 
Arglwydd:  ac  etto  y  mae  v 
cenawon  dan  y  bwrdd  yn  bwyt- 
ta  o  friwsion  y  plant. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi, 
Am  y  gair  hwTinw  dos  j-maith : 
aeth  y  cythraul  allan  o'th  ferch. 


[achâu  un  hyddar.         S.  MAB 

30  Ac  wedî  iddî  fyned  i 'w 
thỳ,  hi  a  gafodd  fyned  o 'r 
cythraul  allan,  a  'i  merch  wedi 
ei  bwrw  ar  y  gwely. 

31  t  *Ac  efe  a  aeth  drachefti 
ymaith  o  dueddau  Tyrus  a 
Sidon,  ac  a  ddaeth  hyd  fôr 
Galilea,  trwy  ganol  terfynau 

DeCapolÌS.  »Matt.l5.29. 

32  A  °*hwy  a  ddygasant  atto 
un  byddar,  ag  attal  dywedyd 
arno ;  ac  a  attolygasant  iddo 
ddodi  ei  law  arno  ef. 

Matt.  9.  32. 

33  Ac  wedi  iddo  ei  gymmeryd 
ef  o  'r  neilldu  allan  o  'r  dyrfa, 
efe  a  estynodd  ei  fysedd  yn 
ei  glustiau  ef;  ac  °wedi  iddo 
boeri,  efe  a  gyflFyrddodd  â'i 

dafod  ef;  «Pen.8.23  roanS.e. 

34  A  "^chan  edrych  tu  a'r 
nef,  efe  ^a  ocheneidiodd,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Ephphatha, 
hynny  yw,  Ymagor. 

•  loan  11.  41.  a  17. 1.      p  loan  11.  33,  38. 

35  Ac  yn  ebrwydd  ei  glust- 
iau  ef  a  agorwyd,  a  rhwym  ei 
dafod  a  ddattodwyd;  ac  efe  a 
lefarodd  yn  eghir. 

36  Ac  "^efe  a  waharddodd 
iddynt  ddy wedyd  i  neb :  ond 
po  mwyaf  y  gwaharddodd  efe 
iddynt,  mwy  o  lawer  y  cy- 
hoeddasant.  « Pen.  5. 43. 

37  A  synnu  a  wnaethant  yn 
anfeidrol,  gan  ddywedyd,  Da 
)  gwnaeth  efe  bob  peth :  y 


]!,  VIII.     Crist  yn  porthi  y  bobl. 

mae  efe  yn  gwneuthur  i  'r 
byddarîaid  glywed,  ac  i'r  mud- 
ion  llddywedyd.  ^kfam. 

PENNOD  VIII. 

A.  D.  32. — 1  Crist  yn  porthi  y  hohl  yn  rhyfedd- 
61:  10  yn  naccâu  rhoddi  arwydd  Vr  Pharir 
seaid:  14  yn  rhyhuddio  ei  ddisgyhlion  i 
ochelyd  surdoes  y  Phariseaid^  a  sardoes  He-  \ 
rod :  22  yn  rhoddi  ei  olwg  i  ddyn  dall :  27 
yn  cydnahod  mai  efe  yw  Crist^  yr  hwn  a 
dd'ioddefai,  ac  a  yyfodai  eilwaith :  34  ac  yn 
annof/  i  fod  yn  dd'ioddefgar  mewn  edid  o 
achos  proffesu  yr  efengyl. 

YN  y  dyddiau  hynny,  *pan 
oedd  y  dyrfa  yn  fawr 
iawn,  ac  heb  ganddynt  ddim 
i'w  fwytta,  y  galwodd  yr  lesu 
ei  ddisgyblion  atto,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  •Matt.15.32. 

2  Yr  wyf  fi  yn  tosturio  wrth 
y  dyrfa,  oblegid  y  maent  hwy 
dridiau  weithian  yn  aros  gyd 
â  mî,  ac  nid  oes  ganddynt 
ddim  i  'w  fwytta : 

3  Ac  os  gollyngaf  hwynt 
ymaith  ar  eu  cythlwng  i'w  teiau 
eu  hunain,  hwy  a  lewygant  ar 
y  ffordd :  canys  rhai  o  honynt 
a  ddaeth  o  bell. 

4  A'i  ddisgyblion  ef  a  i  hat- 
tebasant,  O  ba  le  y  gall  neb 
ddigoni  y  rhai  hyn  â  bara  yma 
yn  yr  anialwch  ? 

5  Ac  efe  a  ofynodd  iddynt, 
Pa  sawl  torth  sydd  gennych  ? 
A  hwy  a  ddywedasant,  Saith. 

6  Ac  efe  a  orchymynodd  i'r 
dyrfa  eistedd  ar  y  Uawr :  ac  a 
gymmerodd  y  saith  dorth,  ac 


G^ynar^M  S.  MAEO,  VIII.    Suräoe.  y  Pl^rUeaid. 


a  ddîolchodd,  ac  a'w  torrodd 
hwynt,  ac  a'w  rhoddes  i'w 
ddisgyblion,  fel  y  gosodent 
hwynt  ger  eu  bronnau;  a  go- 
sodasant  hwynt  ger  bron  y 
bobl. 

7  Ac  yr  oedd  ganddynt  ychyd- 


ig  bysgod  bychain:  ac  Nvedi 
iddo  fendithio,  efe  a  barodd 
ddodi  y  rhai  hynny  hefyd  ger 
eu  bronnau  hywnt.     •>  Matt.  u.  i9. 

8  A  hwy  a  fwyttasant,  ac  a 
ddigonwyd :  a  hwy  a  godasant 
o  r  briw-fwyd  gweddill,  saith 
lasgedaid. 

9  A'r  rhai  a  fwyttasent  oedd 
ynghylch  pedair  mil :  ac  efe 
a'u  gollyngodd  hwynt  ymaith. 

10  1í  «Ac  yn  y  man,  wedi  iddo 
fyned  1  long  gyd  â'i  ddisgybl- 
lon,  efe  a  ddaeth  i  barthau 
üalmanutha.      -Matt.  15.39 

!  11  A'r  *Pharîseaid  a  ddaeth- 
ant  allan,  ac  a  ddechreuasant 
ymholi  âg  ef,  gan  geîsio  gan- 
ddo  arwydd  o'r  nef,  gan  ei 

demtlO.       <'Matt.  J2.88.al6.1.  Ioan6.30. 

12  Yntau,  gan  ddwys-ochen- 

í^spryd,  a  ddy wed- 
oaü,  üeth  a  wna  y  genhedl- 
aeth  yma  yn  ceisio  arwydd^ 
lín  wir  meddaf  i  chwi,  Ni 
roddir  arwydd  i  'r  genhedlaeth 
yma. 

13  Ac  efe  a'u  gadawodd  hwynt, 
ac  a  aeth  i'r  Uong  drachefii,  ac 
»  dynnodd  ymaith  i'r  lán  arall. 


14  1í  «A'r  disrjyhlion  a  adaw- 
sent  yn  anghof  gymmeryd  bara, 
ac  nid  oedd  ganddynt  gyd  â 
hwynt  ond  un  dorth  yn  y 

Uong.  •M«tt.l6.5. 

15  'Yna  y  gorchymynodd  efe 
iddynt,  gan  ddywedyd,  Gwyl- 
iwch,  ymogelwch  rhag  surdoes 
y  Fhariseaid,  a  surdoes  Herod. 

'  Matt.  16.  6.    Luc  12.  1. 

16  Ac  ymresymmu  a  wnaeth- 
ant  y  naill  wrth  y  Ilall,  í.an 
ddywedyd,  Hyn  mjdd  «oblcgid 
nad  oes  gennym  fara.  «Matt.16.7. 

17  A  phan  wybu  yr  lesu,  efe 
a  ddywedodd  wrthynt,  Pa  ym- 
resymmu  yr  ydych,  am  nad 
oes  gennych  fara  ?  "onid  ydych 
chwi  etto  yn  ystyried,  nac  yn 
deall?  ydyw  eich  calon  etto 
gennych  wedi  caledu  ?  *  Pen.  e.  52 

18  A  chennych  lygaid,  oni 
welwch  ?  a  chennych  glustiau, 
om  chlywch?  ac  onid  ydyfh 
yn  cofio?  ^  ^ 

19  'Pan  dorraîs  y  pùm  torth 
hynny  ym  mysg  y  pùm  mil, 
pa  sawl  basgedaid  yn  Ilawn  o 
triw-fwyd  a  godasoch  i  fjTiu  ? 
Dywedasant  wrtho,  Deuddeff 

'Matt.^14.20.  Pen.6.43.  loan  6. 13. 

20  A  phan  dorrais  y  saith 
ym  mhlith  y  pedair  mil,  Uon- 
aid  pa  sawl  basged  o  friw-fwyd 
a  godasoch  i  fynu  ?  A  hwy  a 
ddywedasant,  Saith. 

*Matt.  15.37.  Ad.8. 

21  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 


Y  dall  yn  cael  ei  olwg.    S.  MAR( 
ynt,  Pa  fodd  nad  ydych  yn 
deall? 

22  1í  Ac  efe  a  ddaeth  i  Beth- 
saida ;  a  hwy  a  ddygasant  atto 
un  dall,  ac  a  ddeisyfasant  arno 
ar  iddo  gyffwrdd  âg  ef. 

23  Ac  wedi  ymaflyd  yn  Uaw 
y  dall,  efe  a  i  tywysodd  ef 
allan  o'r  dref :  ac  'wedi  iddo 
boeri  ar  ei  lygaid  ef,  a  dodi  ei 
ddwylaw  arno,  efe  a  ofynodd 
îddo,  a  oedd  efe  yn  gweled 

dÌm.  '  Pen.  7.  83. 

24  Ac  wedi  edrych  i  íynu,  efe 
a  ddywedodd,  Yr  ydwyf  yn 
gweled  dynion  megîs  prennau 
yn  rhodio. 

26  Wedi  hynny  y  gosododd 
efe  ei  ddwylaw  drachefn  ar  ei 
lygaid  ef,  ac  a  barodd  iddo 
edrych  i  fynu :  ac  efe  a  gafodd 
ei  olwg,  ac  efe  a  welai  bawb  o 
bell,  ac  yn  eglur. 

26  Ac  efe  a'i  hanfonodd  ef 
adref  i'wdỳ,  gan  ddywedyd, 
Na  ddos  i  'r  dref,  ac  °^na  ddy- 
wed  i  neb  yn  y  dref. 

»Matt.  8.  4.  Pen.  5.48. 

27  ^ " A'r  lesu  a  aeth  allan,  efe 
a'i  ddisgyblion,  i  drefi  Cesarea 
Philippi :  ac  ar  y  ífordd  efe  a 
ofynodd  i'w  ddisgyblion,  gan 
ddywedyd  wrthynt,  Pwy  y  mae 
dynion  yn  dy wedyd  fy  mod  i  ? 

nMatt.16.13.  Luo9.18. 

28  A  hwy  a  attebasant,  ^'loan 

•  Matt.  14.  2. 


!,  VIII.  Ceryddu  Petr. 

Fedyddiwr;  a  rhai,  Eh'as;  ac 
eraill,  Un  o'r  prophwydi. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ond  pwy  yr  ydych  chwî 
yn  dywedyd  fy  mod  i?  A  Phetr 
a  attebodd  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Ti  yw  y  Crist. 

30  Ac  efe  a  orchymynodd 
iddynt  na  ddywedent  i  neb 
II  am  dano.  Mmm. 

31  Ac  ''efe  a  ddechreuodd  eu 
dysgu  hwynt,  fod  yn  rhaid  i| 
Fab  y  dyn  oddef  llawer,  a'i 
wrthod  gan  yr  henuriaid,  a'r 
arch-offeirîaid,  a'r  ysgrifenydd-i 
ion,  a'i  ladd,  ac  wedi  tridiauj 
adgy fodi.  ^  Matt.  le.  21.  a  17. 22.  luc  9. 22.  j 

32  A'r  ymadrodd  hwnnw  a 
ddywedodd  efe  yn  eghir.  A 
Phetr  a  ymaflodd  ynddo,  ac  a 
ddechreuodd  ei  geryddu  ef. 

33  Eithr  wedi  iddo  droi,  ac 
edrych  ar  ei  ddisgyblion,  efe 
a  geryddodd  Petr,  gan  ddy- 
wedyd,  Dos  ymaith  yn  fy  ol  i, 
Satan;  am  nad  wyt  yn  synied 
y  pethau  sydd  o  Dduw,  ond  y 
pethau  sydd  o  ddynion. 

34  11  Ac  wedi  iddo  alw  atto  y 
dyrfa,  gyd  â'i  ddisgyblion,  efe 
a  ddywedodd  wrthynt,  neb 
a  fynno  ddyfod  ar  fy  ol  i,  ym- 
waded  âg  ef  ei  hun,  a  chyfod- 
ed  ei  groes,  a  dilyned  fi. 

<»  Matt.  10.  38.  a  16.  21  Luc  9.  23.  a  14.  27. 

35  Canys  'pwy  bynnag  a  fynno 

r  loan  12.  25. 


Gweäd.nemdiad  yr  S.  MARC,  IX.  Usu,  ar  y  mynydd. 

^M^.^^'  ^  hi ;  ,  ain  o  'r  neilldu  :  ac  efe  a  wedd- 


ond  pwy  bynnag  a  gollo  ei 
einioes  er  fy  mwyn  i  a'r  ef- 
engyl,  hwnnw  a'i  ceidw  hi. 

36  Canys  pa  lesâd  i  ddyn,  os 
ennill  yr  holl  fyd,  a  choUi  ei 
enaid  ei  hun  ? 

37  Neu  pa  beth  a  rydd  dyn 
yn  gyfnewid  am  ei  enaid  ? 

38  Canys  'pwy  bynnag  'a 
fyddo  cywilydd  ganddo  fi  a'm 
gemau  yn  yr  odinebus  a'r 
bechadurus  genhedlaeth  hon ; 
bydd  cywilydd  gan  Fab  y  dyn 
yntau  hefyd,  pan  ddêl  yng 
ngogoniant  ei  Dad,  gyd  â'r 
angelion  sanctaidd. 

•  Matt.  10.  S3.    « Ediych  Ehnf.  1. 16.  2  Tim  1  8 

PENNOD  IX. 

A.  D.  32.-2  Oioedd-newìidiad  yr  lesu.    11  Efe 
r*dy<igu  ei  ddisgyhlion  ynghylch  dyfodiad 

T^ÎÌ'     L^"  "^"  y^P^yd  mud  a 

Dÿddar:  30  yn  rhag.fynegi  ei  fartcolaeíh  a'i 
adgyfod.u^;  33  yn  annog  ei  ddiggyblùm  i 
oityngeMru^dd:  38  gan  erchi  iddynt,  na 
luddtejU  y  rhai  nid  ydyní  yn  eu  herbyn,  ac 
na  roddent  rwyür  i  neb  o'r  fyddhniaid. 

AC  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  "Yn  wir  yr  wyf  yn 
dywedyd  i  chwi,  fod  rhai  o'r 
'hai  sydd  yn  sefyll  yma,  ni 
piiroíaiit  angau,  hyd  oni  wel- 
3nt  deynias  Dduw  wedi  dyfod 
uewn  nerth.    •Matt.ie.ss.  l„c9.27. 
2  1  "Ac  wedi  chwe  diwrnod 
'  cymmerth  yr  lesu  Petr,  ac 
ago,  ac  loan,  ac  a  'u  dug 
wynt  i  fynydd  ucbel,  eu  hun- 

"  Matt  17.      Luc  9.  28 


newidiwyd  yn  eu  gvvydd  hwynt. 
aÌ'  }  <îdillad  ef  a  aethant  yn 
ddisglaer,  yn  gannaid  iawn  ícl 
eira;  y  fath  ni  fcdr  un  pannwr 
ar  y  ddaear  eu  cannu. 
4  Ac  yniddangosodd  iddynt 
Jiihas,  gyd  â  Moses :  ac  yr  oedd- 
ynt  yn  ymddiddan  â'r  lesu. 

^'^^*^  ^  attebodd  ac 
a  ddywedodd  wrth  yr  lesu 
Rabbi,  da  yw  i  ni  fod  yma  •  à 
gwnawn  dair  pabell ;  i  ti  un 
ac  1  Moses  un,  ac  i  Elîas  un.  ' 

6  Canys  nis  gwyddai  beth  yr 
oedd  yn  ei  ddywedyd :  canys 
yr  oeddynt  wedi  dyclirynu. 

7  A  daeth  cwnimwl  yn  cys- 
godi  drostynt  hwy:  a  Uef  a 
ddaeth  allan  o  'r  cwmmwl,  gan 
ddywedyd,  Hwn  yw  fy  anwyl 
1*  ab ;  gwrandêwch  ef. 

8  Ac  yn  ddisymmwth,  pan 
edrychasant  o  amgylch,  ui  wel- 
sant  neb  mwy,  ond  yr  lesu  yn 
unig  gyd  â  hwynt. 

9  A  phan  oeddynt  yn  dyfod  i 
waered  o'r  mynydd,  efe  a  or- 
chymynodd  iddynt  na  ddano-- 
osent  Ì  neb  y  petliau  a  welsent, 
hyd  pan  adgyfodai  Mab  y  dyn 
o  feirw. 

10  A-hwy  a  gadwasant  y  gair 
gyd  â  hwynt  eu  liunain,  gan 
gyd-ymholi  beth  yw  yr  ado-^f- 
odi  o  feirw.  ""^ 

11  1f  A  hwy  a  ofynasant  iddo. 

Q2 


Dyfodiad  El'ias. 


S.  MARC,  IX.  Bwrw  allan  yspryd  mud. 


gan  ddywedyd,  Paham  y  dy- 
wed  yr  ysgrifenyddion,  ''fod 
yn  rhaid  i  Eh'as  ddyfod  yn 
gyntaf?       •Mai.4.5.  Matt.  17.10. 

12  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Elîas  yn 
ddîau  gan  ddyfod  yn  gyntaf  a 
edfryd  bob  peth;  ^a'r  niodd 
yr  ysgrifenwyd  am  Fab  y  dyn, 
y  dîoddefai  lawer  o  bethau,  ac 
^y  dirmygid  ef. 

<»  Ps.  22. 6.  Esa.  53.  2,  &c.   Dan.  9.  26.     •  Phil.  2.  7. 

13  Eithr  yr  wyf  yn  dywedyd  i 
chwi,  ddyfod  'Ehas  yn  ddíau, 
a  gwneuthur  o  honynt  iddo  yr 
hyn  a  fynnasant,  fel  yr  ysgrif- 
enwyd  am  dano. 

'Matt.  11. 14.  Lucl.  17. 

14  1Í  A  phan  ddaeth  efe  at  ei 
ddisgyblion,  efe  a  welodd  dyrfa 
fawr  yn  eu  cylch  hwynt,  a'r 
ysgrifenyddion  yn  cyd-ymholi 
â  hwynt. 

15  Ac  yn  ebrwydd  yr  hoU 
dyrfa,  pan  ganfuant  ef,  a  ddy- 
chrynasant,  a  chan  redeg  atto, 
a  gyfarchasant  iddo. 

16  Ac  efe  a  ofynodd  î'r  ys- 
grifenyddion,  Pa  gyd-ymholî 
yr  ydych  II  yn  eich  plith? 

I  à  hwynt  f 

17  Ac  *un  o'r  dyrfa  a  atteb- 
odd  ac  a  ddywedodd,  Athraw, 
mi  a  ddygais  fy  mab  attat,  ag 
yspryd  mud  ynddo : 

f  Matt.  17. 14.    Luc  9.  38. 

18  A  pha  le  bynnag  y  cym- 


mero  ef,  efe  a'i  llrhwyga;  acç 
yntau  a  fwrw  ewyn,  ac  a  ys-j 
gyrnyga  ddannedd,  ac  y  maei 
yn  dihoeni:  ac  mi  a  ddywed-i 
ais  wrth  dy  ddisgyblion  ar  idd- 
ynt  ei  fwrw  ef  allan ;  ac  nis 

gallasant.  "  maeáîa. 

19  Ac  efe  a  attebodd  iddynt, . 
ac  a  ddywedodd,  O  genhedl-ì 
aeth  anffyddlawn,  pa  hyd  y 
byddaf  gỳd  â  chwi  ì  pa  hyd  y 
goddefaf  chwi  ?  dygwch  ef  at- 
taf  fi. 

20  A  hwy  a'i  dygasant  ef  atto. 
A  ^  phan  welodd  ef,  yn  y  man; 
yr  yspryd  a'i  drylliodd  ef ; 
chan  syrthio  ar  y  ddaear,  efe 
a  ymdreiglodd,  dan  falu  ewyn.'î 

h  Pen.  1.  26.  i 

21  A  gofynodd  yr  lesu  i'w  dad 
ef,  Beth  sydd  o  amser  er  pan 
ddarfu  fel  hyn  iddo  ?  Yntau  a| 
ddywedodd,  Er  yn  fachgen  :  i 

22  A  mynych  y  taflodd  efe  eí< 
yn  tân,  ac  i'r  dyfroedd,  fel  y 
difethai  efe  ef:  ond  os  gelli  dî 
ddim,  cymmorth  ni,  gan  dost-i 
urio  wrthym. 

23  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  *0s  gelli  di  gredu,  pob 
peth  a  all  fod  i'r  neb  a  gredo. 

i  Luc  17.  6. 

24  Ac  yn  y  fan  tad  y  bachgen^ 
dan  lefain  ac  wylofain,  a  ddy- 
wedodd,  Yr  wyf  fi  yn  credu, 
O  Arglwydd;  cymmorth  fy 
anghrediniaeth  i. 


Crist  yn  Galilea.  8.  M  ARC,  IX.      Am  ostynyeiddrwydd. 


25  A  phan  welodd  yr  lesu  fod 
y  dyrfa  yn  cyd-redeg  atto,  efe 
a  geryddodd  yr  yspryd  aflan, 
gan  ddywedyd  wrtho,  Tydi  ys- 
pryd  mud  a  byddar,  yr  wyf  fi 
yn  gorchymyn  i  ti,  Tyred  allan 
0  hono,  ac  na  ddos  mwy  iddo  ef. 

26  Ac  wedi  *  V  yspryd  lefain, 
a  dryllio  Ilawer  arno  ef,  efe  a 
aeth  allan :  ac  yr  oedd  efe  fel 
un  marw,  fel  y  dywedodd  Ila- 
wer  ei  farw  ef. 

27  A'r  lesu  a'i  cymmerodd  ef 
erbyn  ei  law,  ac  a'i  cyfododd; 
ac  efe  a  safodd  i  fynu. 

28  Ac  wedi  iddo  fyned  i  mewn 
i'r  tŷ,  ei  ddisgyblion  a  ofynas- 
ant  iddo  o'r  neilldu,  Paham  na 
allem  ni  ei  fwrw  ef  allan  ? 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Y  rhyw  hwn  ni  all  er  dim 
ddyfod  allan,  ond  trwy  weddi 
ac  ympryd. 

30  1í  J  Ac  wedi  ymadael  oddi 
yno,  hwy  a  ymdeithiasant  trwy 
tralilea :  ac  ni  fynnai  efe  wyb- 
od  o  neb.  j  Matt.  17. 22. 

31  Oanys  yr  oedd  efe  yn  dysgu 
ei  ddisgyblion,  ac  yn  dywedyd 
wrthynt,  traddodid  Mab  y 
dyn  1  ddwylaw  dynion,  ac  y 
Uaddent  ef ;  ac  wedi  ei  ladd 
yr  adgyfodai  y  trydydd  dydd. 

^  Luc  9.  44. 

32  Ond  nid  oeddynt  hwy  yn 
deall  yr  ymadrodd,  ac  ofni  yr 
oeddynt  ofyn  iddo. 


33  ir  Ac  '  efe  a  ddaeth  i  Ca- 
pernaum:  a  phan  oedd  cfe 
yn  y  tỳ,  efe  a  ofynodd  idd- 
ynt,  Beth  yr  oeddych  yn  ym- 
ddadleu  yn  eich  plith  eich 
hunain  ar  y  ffordd  ? 

Matt.  18.  1.   Luc  9.  46. 

34  Ond  hwy  a  dawsant  â  sôn  : 
canys  ymddadleuasent  â'u  gil- 
ydd  ar  y  ífordd,  pwy  afyddai 
iwyaf. 

35  Ac  efe  a  eisteddodd,  ac  a 
alwodd  y  deuddeg,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Os  myn  nèb 
fod  yn  gyntaf,  efe  a  fydd  olaf 
o'r  cwbl,  a  gweinidog  i  bawb. 

Matt.  20.  26.  27.  Pen.  10.  43. 

36  Ac  "  efe  a  gymmerth  fach- 
gennyn,  ac  a'i  gosododd  ef  yn 
eu  canol  hwynt :  ac  wedi  iddo 
ei  gymmeryd  ef  yn  ei  freich- 
lau,  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

"  Pen.  10. 16. 

37  Pwy  bynnag  a  dderbynio 
un  o'r  cyfryw  fechgyn  yn  fy 
enw  i,  sydd  yn  fy  nerbyn  i: 
a  "phwy  bynnag  a'm  derbyn 
i,  nid  myfi  y  mae  yn  ei  dder- 
byn,  ond  yr  hwn  a'm  danfon- 

Odd  Ì.  •Matt.10.40. 

38  t  Ac  PJoan  a'i  hattebodd 
ef,  gan  ddywedyd,  Athraw,  ni 
a  welsom  un  yn  bwrw  allan 
gythreuliaid  yn  dy  enw  di,  yr 
hwn  nid  yw  yn  ein  diljii  ni ; 
ac  ni  a  waharddasoni  iddo,  am 
nad  yw  yn  ein  dilyn  ni. 

P  l.uc  9.  49. 


O  3 


Am  symmud  rhmystrau.  S.  MARC,  X 

39  A'r  lesu  a  ddywedodd,  Na 
waherddwch  iddo  ;  '  canys  nid 
oes  neb  a  wna  wyrthiau  yn  fy 
enw  i,  ac  a  all  yn  y  fan  roi 
drygair  i  nii.         "iicor.12.3.  ^ 

40  'Canys  y  neb  nid  yw  i'n 
herbyn,  o'n  tu  ni  y  niae. 

'  Matt.  12.  30. 

41  'Canys  pwy  bynnag  a  roddo 
i  chwi  i'w  yfed  gwppanaid  o 
ddwfr  yn  fy  enw  i,  amí  eich 
bod  yn  perthyn  i  Grist,  yn  wir 
meddaf  i  chwi,  Ni  chyll  efe  ei 
obrwy.  -^^11.10.42. 

42  A  *  phwy  bynnag  a  rwystro 
un  o  'r  rhai  bychain  hyn  sydd 
yn  credu  ynof  fi,  gwell  oedd 
iddo  osod  maen  melin  o  am- 
gylch  ei  wddf,  a'i  daflu  i'r  môr. 

»  Matt.  18.  6.   Luc  17. 1. 

43  Ac  "os  dy  law  ||  a'th  rwystra, 
torr  hi  ymaith:  gwell  yw  i 
ti  fyned  i  mewn  i  'r  bywyd  yn 
anafus,  nag  a  dwy  law  gennyt 
fyned  i  uffern,  i'r  tân  anniffodd- 

adwy  :        "  M»**-    29.  a  IS.  8.    1  Neu,  a  wna 
%  li  drotedda :  ac  felly  ad.  45, 47. 

44  "Lle  nid  yw  eu  pryf  hwynt 
yn  marw,  na'r  tân  yn  diffodd. 

<  Ee.  66.  24. 

45  Ac  os  dy  droed  a'th 
rwystra,  torr  ef  ymaith  :  gwell 
yw  i  ti  iýned  i  mewn  i'r  bywyd 
yn  gloff,  nag  a  dau  droed  gen- 
nyt  dy  daflu  i  uffem,  i'r  tân 
anniffoddadwy : 

46  Lle  nid  yw  eu  pryf  hwynt 
yn  marw,  na'r  tân  yn  diffodd. 


Crist  yn  myned  i  Judea. 

47  Ac  os  dy  lygad  a 'th 
rwystra,  bwrw  ef  ymaith:  gwell 
yw  i  ti  fyned  i  mewn  i  deyrnas 
Dduw  yn  un-Uygeidiog,  nag  a 
dau  lygad  gennyt  dy  daflu  i 
dân  uffem: 

48  Lle  nid  yw  eu  pryf  hwynt 
yn  marw,  na'r  tân  yn  diffodd. 

49  Canys  pob  un  a  helltir  â 
thân,  '  a  phob  aberth  a  helltir 
âhalen.  íLef.2.13. 

60  *  Da  yw  yr  halen :  ond  os 
bydd  yr  halen  yn  ddihallt,  â 
pha  beth  yr  helltwch  eîì  Bid 
gennych  halen  ynoch  eich  huii- 
ain,  a  'byddwch  heddychlawn 
â'ch  gilydd.    •Matt.s.  is.  luc  14.34. 

'  Ehuf.  12.  18.   Heb.  12. 14. 


PENNOD  X. 

A.D.  33.— 2  Criêt  yn  ymresymmu  â*r  Phari^ 
seaid  ynghylch  ysgar :  13  yn  hendithio  y 
plant  a  ddygwyd  atto:  17  yn  atteh  i  wr 
goludog,  pa  fodd  y  cai  etifeddu  hywyd  tra^ 
gywyddol:  23  yn  dangos  i*w  ddisgyhlion 
herygl  gólud :  28  yn  addaw  gwóbrau  i*r  sawl 
a  ymadawo  â  dim  er  mwyn  yr  efengyl :  32 
yn  rha^g-fynegi  ei  farwolaeth  aH  adgyfodiad : 
35  yn  gorchymyn  i  feihion  ZehedëuSy  a  geiS' 
ient  harch  ganddo,  feddwl  yn  hytrach  am 
dd'ioddef  gyd  âg  ef  ;  46  ao  yn  rhoddi  ei  o(/wg 

1  Bartimëus, 

4  0  *efe  a  gyfododd  oddi 
..^JL  yno,  ac  a  aeth  i  dueddau 
Judea,  trwy  y  tu  hwnt  i'r  lor- 
ddonen ;  a  'r  bobloedd  a  gyd- 
gyrchasant  atto  ef  drachefn: 
ac  fel  yr  oedd  yn  arferu,  efe 
a'u  dysgodd  hwynt  drachefn. 

•  Matt.  19. 1.   loan  10.  40.  a  11. 7. 

2  H  A'r  Phariseaìd,  wedî  dy- 


Llythyr  ysgar.  8.  MA: 

fod  atto,  a  ofynasant  iddo,  Ai 
rhydd  i  wr  roi  ymaith  ei  wraig  ? 
gan  ei  demtio  ef. 

3  Yntau  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Beth  a 
orchymynodd  Moses  i  chwi  ? 

4  A  hwy  a  ddywedasant,  **Mo- 
ses  a  ganîattaodd  ysgrîfenu 
llythyr  ysgar,  a'i  goUwng  hi 
ymaith.        í»Deut.24.  i.  Matt.5.31. 

6  A  V  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  O  achos 
eich  calon-galedwch  chwi  yr 
ysgrifenodd  efe  i  chwi  y  gor- 
chymyn  hwnnw : 
^  6  Ond  o  ddechreuad  y  cread- 
îgaeth,  'yn  wrryw  a  benyw  y 
gwnaeth  Duw  hwynt. 

•  Gen.  1.  27. 

I  ^Am  hyn  y  gâd  dyn  ei  dad 
a'î  fam,  ac  y  glỳn  wrth  ei 
wraig;   ««0611.2.24.  icor.e.  le.  Eph.s.si. 

8  A  hwy  ill  dau  a  fyddant  un 
cnawd:  fel  nad  ydynt  mwy 
ddau,  ond  un  cnawd. 

9  Y  peth  gan  hynny  a  gys- 
sylltodd  Duw,  na  wahaned 
dyn. 

10  Ac  yn  y  tỳ  drachefn  ei 
ddisgyblion  a  ofynasant  iddo 
am  yr  un  peth. 

II  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  ^  •  Pwy  bynnag  a  roddo 
ymaith  ei  wraig,  ac  a  brîodo 
un  arall,  y  mae  yn  godinebu 
yn  ei  herbyn  hi. 

•Matt.5.32.  al9.9.   Luo  16. 18.   1  Cor.  7. 10. 


ÍC,  X.  Bendithio  y  ylant, 

12  Ac  os  gwraig  a  ddyry 
ymaith  ei  gwr,  a  phrîodi  un 
arall,  y  mae  hi  yn  godinebu. 

13  1Í  A  'hwy  a  ddygasant  blant 
bychain  atto,  fel  y  cyfryrddai 
efe  â  hwynt:  a'r  disgybliòn  a 
geryddasant  y  rhai  oedd  yn  eii 
dwyn  hwynt    'Matt.  19. 13.  luc  is.  15. 

14  A'r  lesu  pan  welodd  hyn- 
ny,  fu  anfoddlawn,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Gadêwch  i 
blant  bychain  ddyfod  attaf  fi, 
ac  na  waherddwch  iddynt : 
canys  ^eiddo  y  cyfryw  rai  yw 
teyrnas  Dduw. 

1 1  Cor.  14.  20.   1  Petr  2.  2. 

15  Yn  wir  meddaf  i  chwî, 
^  Pwy  bynnag  ni  dderbyiiio 
deyrnas  Dduw  fel  dyn  bach, 
nid  â  efe  i  mewn  iddi. 

»»  Matt  18. 3. 

16  Ac  efe  a'u  cymmerodd 
hwy  yn  ei  freichiau,  ac  a  rodd- 
es  ei  ddwylaw  arnynt,  ac  a'u 
bendithiodd. 

^  17 11 ' Ac  wedi  iddo  fyned  allan 
i  'r  ffordd,  rhedodd  un  atto,  a 
gostyngodd  iddo,  ac  a  ofjTi- 
odd  iddo,  O  Athraw  da,  beth 
a  wnaf  fel  yr  etifeddwyf  fywyd 
tragy  wyddol  ? 

»  Mati  19.  16.    Luc  18. 18. 

18  A  'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Paham  y  gelwi  fi  yn 
dda?  nid  oes  neb  da  ond  un, 
sef  Duw. 

19  Ti  a  wyddost  y  gorchy 


Ferygl  golud.  S.  MAJ 

mynion,  Na  ''odineba,  Na  ladd, 
Na  ladratta,  Na  cham-dystiol- 
aetha,  Na  cham-goUeda,  An- 
rhydedda  dy  dad  a'th  fam. 

k  Exod.  20.    Rbuf.  13.  9. 

20*Yntau  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Athraw,^  y 
rhai  hyn  i  gyd  a  gedwais  o'm 
hieuengctid. 

21  A'r  lesu  gan  edrych  arno, 
a'i  hoflFodd,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Un  peth  sydd  ddiffyg- 
iol  i  ti :  dos,  gwerth  yr  hyn  oll 
sydd  gennyt,  a  dyro  i  'r  tlod- 
ion;  a  thi  a  gei  'drysor  yn  y 
nef:  a  thyred,  a  chymmer  1 
fynu  y  groes,  a  dilyn  fì. 

»  Matt.  6. 19.  Luc  12.  33.  a  16.  9. 

22  Ac  efe  a  bruddhaodd  wrth 
yr  ymadrodd,  ac  a  aeth  ymaith 
yn  athrist:  canys  yr  oedd  gan- 
ddo  feddiannau  lawer. 

23  11  A'r  lesu  a  edrychodd  o'^ 
amgylch,  ac  a  ddy wedodd  wrth 
ei  ddisgyblion,  Mor  anhawdd 
yr  â  y  rhai  y  mae  golud  gan- 
ddynt  i  deyrnas  Dduw ! 

24  A'r  disgyblion  a  frawych- 
asant  wrth  ei  eiriau  ef.  Ond 
yr  lesu  a  attebodd  drachefn, 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  O 
blant,  mor  anhawdd  yw  i  'r 
rhai  sydd  "  a  'u  hymddiried 
yn  eu  golud  fyned  i  deyrnas 
Dduwl 

«JobSl.M.  Pi.62.10.  LD018.24.  1  Tîm.  6. 17. 

26  Y  mae  yn  haws  î  gamel 


IC,  X.  Gadael  poh  peth. 

fyned  trwy  graî  y  nodwydd, 
nag  i  oludog  fyned  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw. 

26  A  hwy  a  synnasant  yn 
ddirfawr,  gan  ddywedyd  wrth- 
ynt  eu  hunain,  A  phwy  a  all 
fod  yn  gadwedig  ? 

27  A'r  lesu,  wedi  edrych  ar- 
nynt,  a  ddywedodd,  Gyd  â 
dynion  ammhosibl  yw,  ac  nid 
gyd  â  Duw :  canys  °  pob  peth 
sydd  bosibl  gyd  á  Duw. 

»  Jer.  32. 17.    Luc  1.  37. 

28  1í Yna  y  dechreuodd  Petr 
ddywedyd  wrtho,  Wele,  nyni 
a  adawsom  bob  peth,  ac  a  'th 
ddilynasom  di.  •Matt.19.27.  luc18.28. 

29  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Yn  wir  meddaf  1 
clìwi,  Nid  oes  neb  a'r  a  adaw- 
odd  dŷ,  neu  frodyr,  neu  chwî- 
orydd,  neu  dad,  neu  fam,  neu 
wraig,  neu  blant,  neu  diroedd, 
o'm  hachos  i  a'r  efengyl, 

30  A'r  ni  dderbyn  y  càn  cym- 
maint  yr  awrhon  y  pryd  hwn, 
dai,  a  brodyr,  a  chwîorydd, 
a  mammau,  a  phlant,  a  thir- 
oedd,  ynghyd  âg  erlidiau;  ao 
yn  y  byd  a  ddaw,  fywyd  tra- 
gywyddol. 

31  ^  Ond  llawer  rhai  cyntaf 
a  fyddant  ddiweddaf ;  a'r  diw- 
eddaf fyddant  gyntaf. 

P  Matt.  19.  80.  a  20. 16.  Lnc  18.  80. 

32  1f  Ac  ^  yr  oeddynt  ar  y 

1  Matt.  20. 17.   Luc  18.  31. 


Cais  Tngo  ac  loan.  8.  Mi 

íîbrdd  yn  myned  î  fynu  i  Je- 
rusalem;  ac  yr  oedd  yr  lesu 
yn  myned  o'u  blaen  hwynt : 
a  hwy  a  frawychasant ;  ac  fel 
yr  oeddynt  yn  canlyn,  yr  oedd 
arnynt  ofn.  Ac  wedi  iddo  dra- 
chefn  gymmeryd  y  deuddeg, 
efe  a  ddechreuodd  fyncgi  idd- 
ynt  y  pethau  a  ddigwyddent 
iddo  ef : 

33  Ganys  wele,  yr  ydym  ni 
yn  myned  î  fynu  i  Jerusalem ; 
a  Mab  y  dyn  a  draddodir  i'r 
arch-oífeiriaid,  ac  i'r  ysgrifen- 
yddion;  a  hwy  a'i  condemniant 
ef  i  farwolaeth,  ac  a'i  traddod- 
ant  ef  i'r  Cenhedloedd : 

34  A  hwy  a'i  gwatwarant  ef, 
ac  a'i  fflangellant,  ac  a  boer- 
ant  amo,  ac  a'i  lladdant:  a'r 
trydydd  dydd  yr  adgyfyd. 

35  1í  A  '  daeth  atto  lago  ac 
loan,  meibion  Zebedëus,  gan 
ddywedyd,  Athraw,  ni  a  fyn- 
nem  wneuthur  o  honot  i  ni  yr 
hyn  a  ddymunem.      '  Matt.  20. 20. 

36  Yntau  a  ddywedodd  \\rth- 
ynt,  Beth  a  fynnech  i  mi  ei 
wneuthur  i  chwi  ? 

37  Hwythau  a  ddywedasant 
wrtho,  Caniattâ  i  ni  eistedd, 
un  ar  dy  ddeheulaw,  a'r  llall 
ar  dy  aswy,  yn  dy  ogoniant. 

38  Ond  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Ni  wyddoch  pa  beth 
yr  ydych  yn  ei  of;^Ti :  a  ellwch 
chwi  yfed  o'r  cwppan  yr  wyf  fi 


RC,  X  Attéb  yr  lesu  iddynt. 
yn  ei  yfed?  a'ch  bedyddio  â'r 
bcdydd  y'm  bedyddir  i  âg  ef  ? 

39  A  hwy  a  ddywedusant 
wrtho,  Gallwn.  A  'r  lesu  a 
ddywedodd  wrthynt,  Dîau  yr 
yfwch  o'r  cwppan  yr  yfwyf  fi  ; 
ac  y'ch  bedyddir  â'r  bedydd 
y  bedyddir  finnau : 

40  Ond  eistedd  ar  fy  neheu- 
law  a'm  haswy,  nid  eiddof  tì 
ei  roddi;  ond  i'r  rhai  y  dar- 
parwyd. 

41  A  phan  glybu  y  deg,  hwy 
a  ddechreuasant  llfod  yn  an- 
foddlawn  ynghylch   lago  ac 

loan.  I  eoni  wrẅ. 

42  A  'r  lesu  a  'u  galwodd 
hwynt  atto,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  'Chwi  a  wyddoch  fod 
y  rhai  a  dybir  eu  bod  yn  llvw- 
odraethu  ar  y  Cenhedloedd, 
yn  tra-arglwyddiaethu  arnynt ; 
a'u  gwŷr  mawr  hwynt  yn  tra- 
awdurdodi  arnynt.      •  luc  22. 25. 

43  Eithr  nid  felly  y  bydd  yn 
eich  plith  chwi :  ond  pwy  byn- 
nag  a  ewyllysio  fod  yn  fawr  yn 
eich  plith,  tbydded  weinidog 

Ì  Chwi  ;  tOr.a/i/ŵí. 

44  A  phwy  bynnag  o  honoch 
a  fynno  fod  yn  bennaf,  f  bydd- 
ed  was  i  bawb.         t  or.  a/vdd. 

45  Canys  'ni  ddaeth  Mab  y 
dyn  i  'w  wasanaethu,  ond  i 
wasanaethu,  ac  "i  roi  ei  ein- 
ioes  yn  bridwerth  dros  lawer. 

•  loan  13. 14.  Phü.  2.  7.    "1  Tim.  16.  Tit.  2.  M. 


Bartimëus  ddall.  S.  MAR 

46  t  "  A  hwy  a  ddaethant  i 
Jericho.  Ac  fel  yr  oedd  efe 
yn  myned  allan  o  Jericho,  efe 
a  'i  ddisgyblion,  a  bagad  o 
bobl,  Bartimëus  ddall,  mab 
Timëus,  oedd  yn  eistedd  ar 
fin  y  ffordd,  yn  cardotta. 

'  Matt.  20. 29.    Luc  18. 35. 

47  A  phan  glybu  maî  yr  lesu 

0  Nazareth  ydoedd,  efe  a  dde- 
chreuodd  lefain,  a  dywedyd, 
lesu,  mab  Dafydd,  trugarhâ 
wrthyf. 

48  A  llawer  a'i  ceryddasant 
ef,  i  geisio  ganddo  dewi :  ond 
efe  a  lefodd  yn  fwy  o  lawer, 
Mab  Dafydd,  trugarhâ  wrthyf. 

49  A'r  lesu  a  safodd,  ac  a 
archodd  ei  alw  ef.  A  hwy  a 
alwasant  y  dall,  gan  ddywedyd 
wrtho,  Cymmer  galon  ;  cyfod : 
y  mae  efe  yn  dy  alw  di. 

50  Ond  efe,  wedi  taflu  ei 
gochl  ymaith,  a  gyfododd,  ac 
a  ddaeth  at  yr  lesu. 

51  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Beth  a  fynni 

1  mi  ei  wneuthur  i  ti  ?  A'r  dall 
a  ddywedodd  wrtho,  II  Athraw, 
caflfael  o  honof  fy  ngolwg. 

I  Babboni.    Gwel  loan  20.  16. 

52  A  'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Dos  ymaith :  ^  dy  ffydd 
a  'th  II  iachaodd.  Ac  yn  y  man 
y  cafodd  efe  ei  olwg,  ac  efe  a 
ddilynodd  yr  lesu  ar  hyd  y 
fiFordd. 

y  Matt.  9. 22.    Fen.  5. 84.      I  Neu,  aMbodd, 


3,  XI.       Crist  yn  marchogaeth 
PENNOD  XI. 

A.D.  33. — 1  Grisi  yn  marchogaeth  mewn  gor- 
uchafiaeth  i  Jerusalem :  12  yn  meUdithio  y 
pren  deiliog  diffrwyth :  15  yn  glanhâu  y 
deml :  20  yn  annog  ei  ddisgyhlion  i  fod  yn 
ddisigl  mevm  ff'ydd  ;  ac  i  faddeu  %  gelynr 
ion:  27  ac  yn  amddiff'yn  fod  ei  weithred- 
oedd  ef  yn  gyfreithiawn,  trwy  dystiolaeth 
loan,  yr  hwn  oedd  wr  wedi  ei  ddanfon  oddi 
wrth  Dduw. 

AC  *\vedi  eu  dyfod  yn  agos 
.  î  Jerusalem,  i  Bethphage 
a  Bethania,  hyd  fynydd  yr 
Olew-wydd,  efe  a  anfonodd 
ddau  o  'i  ddisgyblion, 

•  Matt.  21. 1.    Luc  19.  29.    loan  12. 14. 

2  Ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Ewch  ymaith  i  'r  pentref  sydd 
gyferbyn  â  chwi :  ac  yn  y  man 
wedi  y  deloch  i  mewn  iddo, 
chwi  a  gewch  ebol  wedi  eî 
rwymo,  ar  yr  hwn  nid  eistedd- 
odd  neb;  goUyngwch  ef  yn 
rhydd,  a  dygwch  ymaith. 

3  Ac  os  dywed  neb  wrthych, 
Paham  y  gwnewch  hyn?  dy- 
wedwch,  Am  fod  yn  rhaid  i  'r 
Arglwydd  wrtho;  ac  yn  eb- 
rwydd  efe  a'i  denfyn  yma. 

4  A  hwy  a  aethant  ymaith, 
ac  a  gawsant  yr  ebol  yn  rhwym 
wrth  y  drws  oddi  allan,  mewn 
croes-ffordd ;  ac  a'i  goUyngas- 
ant  ef  yn  rhydd. 

5  A  rhai  o'r  rhai  oedd  yn  sef- 
yll  yno  a  ddywedasant  wrth- 
ynt,  Beth  a  wnewch  chwi,  yn 
gollwng  yr  ebol  yn  rhydd  ? 

6  A  hwy  a  ddywedasant  wrth- 


i  Jermalem.  S.  MA 

ynt  fel  j  gorchymynasai  yr 
lesu:  a  hwy  a  adawsant  idd- 
ynt  fyned  ymaith. 

7  A  hwy  a  ddygasant  yr  ebol 
at  yr  lesu,  ac  a  fwriasant  eu 
diUad  arno ;  ac  efe  a  eistedd- 
odd  arno. 

8  A  Uawer  a  daenasant  eu 
dillad  ar  hyd  y  ffordd;  ac 
eraill  a  dorrasant  gangau  o  'r 
gwỳdd,  ac  a'ií  taenasant  ar  y 
ffordd.  ^ 

9  A'r  rhai  oedd  yn  myned  o'r 
blaen,  a'r  rhai  oedd  yn  dyfod 
ar  ol,  a  lefasant,  gan  ddywed- 
yd,  Hosanna ;  Bendigedig 
fÿddo  yr  hwn  sydd  yn  dyfod 
yn  enw  yr  Arglwydd : 

Ps.  118. 26. 

10  Bendigedig  yw  y  deymas 
sydd  yn  dyfod  yn  enw  Ar- 
glwydd  ein  tad  Dafydd :  Ho- 
sanna  yn  y  ||  goruchaf. 

11  A'r  lesu  a  aeth  i  mewn  i 
Jerusalem,  ac  i 'r  deml:  ac 
wedi  iddo  edrych  ar  bob  peth 
o  'i  amgylch,  a  hi  weithian  yn 
hwyr,  efe  a  aeth  allan  i  Beth- 
ania  gyd  â  'r  deuddeg. 

12  IT'A  thrannoeth,  wedi  idd- 
ynt  ddyfod  allan  o  Bethania, 
yr  oedd  amo  chwant  bwyd. 

•  M«tt.  21. 18. 

13  Ac  wedi  iddo  ganfod  o 
hirbell  ffigysbren  ag  arno 
ddail,  efe  a  aeth  i  edrych  a 


ttC,  XI.  Yn  glanháu  y  deml 
gaffai  ddim  arno.  A  phan 
ddaeth  atto,  ni  chafodd  efe 
ddim  ond  y  dail:  canys  nid 
oedd  amser  ffigys. 

14  A  'r  Tesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,'  Na  fwyt- 
tâed  neb  ffrwyth  o  honot  byth 
mwy.  A'i  ddisgyblion  ef  a 
glywsant. 

15  lí  ■*A  hwy  a  ddaethant  i 
Jerusalem.  A 'r  lesu  a  aeth 
i  'r  deml,  ac  a  ddechreuodd 
fwrw  allan  y  rhai  a  werthent 
ac  a  brynent  yn  y  deml;  ac 
a  ymchwelodd  drestlau  yr  ar- 
ianwyr,  a  chadeiriau  y  gwerth- 
wyr  colommennod : 

*  M»tt.  21. 12.    Luc  19. 45.   loiui  2. 14. 

16  Ac  ni  adawai  efe  i  neb 
ddwyn  Uestr  trwy  y  deml. 

17  Ac  efe  II  a  'u  dysgodd,  gan 
ddywedyd  wrthynt,  Onid  yw 
yn  ysgrifenedig,  gehnr  fv 
nhŷ  i  yn  dŷ  gweddi  II  i  'r  holì 
genhedloedd?  ond  'chwi  a 'i 
gwnaethoch  yn  ogof  lladron. 

I  a  aOtrcmaeÜiodd.      •  Es.  56.  7.        Neu,  gtm 
vr  hoH,  &c.      '  Jer.  7.  11. 

18  « A  'r  ysgrifenyddion  a  'r 
arch-offeiriaid  a  glywsaiit  hî/n, 
ac  a  geisiasant  pa  fodd  y  di- 
fethent  ef :  canys  yr  oeddynt 
yn  ei  ofhi  ef,  am  fod  yr  holl 
bobl  yn  synnu  oblegid  ei  a- 
thrawiaeth  ef.  fLuci9.47. 

19  A  phan  aeth  hi  yn  hwyr, 
efe  a  aeth  allan  o'r  ddinas. 


Am  ffydd  yn  Num.         S-  M Al 

20  1í  ^  A'r  bore,  wrth  fyned 
heibio,  hwy  a  welsant  y  ffigys- 
bren  wedi  erino  o'r  gwraidd. 

1"  Matt.  21. 19. 

21  A  Phetr  wedî  adgofio, 
a  ddywedodd  wrtho,  Athraw, 
wele  y  ffigysbren  a  felldith- 
iaist,  wedi  crino. 

22  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Bydded 
gennych  ||  íFydd  yn  Nuw : 

ìffydd  Duw, 

23  Canys  *yn  wir  yr  wyf  yn 
dywedyd  i  chwî,  Pwy  bynnag 
a  ddywedo  wrth  y  mynydd 
hwn,  Tynner  di  ymaith,  a  bwr- 
ier  di  i'r  môr;  ac  nid  am- 
niheuo  yn  ei  galon,  ond  credu 
y  daw  i  ben  y  pethau  a  ddy- 
wedo  efe ;  beth  bynnag  a  ddy- 
wedo,  a  fydd  iddo. 

»  Matt.  17.  20.  a  21.  21.   Luc  17.  6. 

24  Am  hynny  meddaf  i  chwi, 
^'Beth  bynnag  oU  a  geisioch 
wrth  weddîo,  credwch  y  der- 
byniwch,  ac  efe  fydd  i  chwi. 

k  Matt.  7.  7.   Luc  11.  9.   loan  14.  13.  a  15.  7. 
a  16.  24.    lago  1.  6. 

25  A  'phan  safoch  i  weddîo, 
maddeuwch,  o  bydd  gennych 
ddim  yn  erbyn  neb;  fel  y 
maddeuo  eich  Tad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd  i  chwithau 
eich  camweddau : 

»Matt.6.14.  Col.3.13. 

26  Ond  ""os  chwi  nî  fadd- 

«n  Matt.  18.  35. 


C,  XI.  Bedydd  loan. 

euwch,  eich  Tad  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd  ni  faddeu  chwaith 
eich  camweddau  chwithau. 

27  1Í"A  hwy  a  ddaethant  dra- 
chefh  i  Jerusalem:  ac  fel  yr 
oedd  efe  yn  rhodio  yn  y  deml, 
yr  arch-oíFeiriaid,  a'r  ysgrifen- 
yddion,  a'r  henuriaid,  a  ddaeth- 

ant  attO,  »Matt.21.23.  Luo20.1. 

28  Ac  a  ddywedasant  wrtho, 
Trwy  ba  awdurdod  yr  wyt  ti 
yn  gwneuthur  y  pethau  hyn? 
a  phwy  a  roddes  i  ti  yr  awdur- 
dod  hon  i  wneuthur  y  pethau 
hyn? 

29  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddy wedodd  wrthynt,  A  minnau 
a  ofynaf  i  chwithau  un  II  gair ; 
ac  attebwch  fì,  a  mi  a  ddy- 
wedaf  i  chwi  trwy  ba  awdur- 
dod  yr  wyf  yn  gwneuthur  y 
pethau  hyn.  iNeu,i>ŵ 

30  Bedydd  loan,  ai  o'r  nef 
yr  oedd,  ai  o  ddyiiion  ?  atteb- 
wch  fì. 

31  Ac  ymresymmu  a  wnaeth- 
ant  wrthynt  eu  hunain,  gan 
ddywedyd,  Os  dywedwn,  O  'r 
nef ;  efe  a  ddywed,  Paham  gan 
hynny  na  chredech  iddo  ? 

32  Eithr  os  dywedwn,  O 
ddynion;  yr  oedd  arnynt  ofn 
y  bobl :  canys  ""pawb  oll  a  gyf- 
rifent  loan  mai  prophwyd  yn 
ddîau  ydoedd. 

•Matt.  14.5.  Pen.6.20. 

33  A  hwy  a  attebasant  ac  a 


Dammeg  y  winUan,         S.  MA 

ddywedasant  wrth  yr  lesu,  Ni 
wyddom  ni.  A'r  lesu  a  atteb- 
odd  ac  a  ddywedodd  wrthynt 
hwythau,  Ac  ni  ddywedaf  fin- 
nau  i  chwithau  trwy  ba  awd- 
urdod  yr  wyf  yn  gwneuthur  y 
pethau  hyn. 

PENNOD  XII. 

A.  D.  33.— 1  Trwy  ddammeg  y  wirdlan  a  log- 
wyd  i  lafurwyr  anntolcJigar,  y  mae  Crist 
yn  rhag-ddango8  gwrthodiad  yr  luddewon,  a 
galwad  y  Cenhedloedd  :  13  y  mae  yn  gochelyd 
magl  y  Phariseaid  a  V  Herodianiaid  ynghylch 
talu  teyrnged  i  Cesar  ;  18  yn  argyhoeddi  am- 
ryfusedd  y  Saduceaid,  y  rhai  a  wadent  yr 
adgyfodiad  ;  28  yn  atteh  yr  ysgrifenydd  oedd 
yn  ymofyn  am  y  gorchymyn  cyntaf :  35  yn 
heio  ar  dyh  yr  ysgrifenyddion  am  Grist ;  38 
ac  yn  gorchymyn  iW  hóhl  ochelyd  eu  huchder 
a'u  rhagrith  hwy  ;  41  ac  yn  canmol  y  weddw 
dlawd  am  ei  dwy  hatling^  ynfwy  na  neh. 

AO  efe  a  *  ddechreuodd  ddy- 
.  wedyd  wrthynt  ar  ddam- 
hegîon.  Gwr  a  blannodd  wín^ 
llan,  ac  a  ddododd  gae  o  'i 
hamgylch,  ac  a  gloddiodd  le 
Vv  gwin-gafn,  ac  a  adeiladodd 
dŵr,  ac  a'i  gosododd  hi  allan 
i  lafurwyr,  ac  a  aeth  oddi  car- 

tref.  •  Matt.  21. 33.   Luc  20. 9. 

2  Ac  efe  a  anfonodd  was 
mewn  amser  at  y  Uafurwyr, 
i  dderbyn  gan  y  Uafurwyr  o 
ífrwyth  y  winllan. 

3  A  hwy  aV  daliasant  ef,  ac 
a'i  baeddasant,  ac  a'*  gyrras- 
ant  ymaith  yn  wag-?atö. 

4  A  thrachefn  yr  anfonodd 
efe  attynt  was  arall ;  a  hwnnw 
y  taflasant  gerrig  atto,  ac  yr 


IC,  XII.  a'r  llafurmyr. 

archoUasant  e*  ben,  ac  a  't 
gyrrasant   ymaith    ||  yn  am- 

mharchuS.  I  mM  «i  <immA«r<ẁ. 

5  A  thrachefn  yr  anfonodd 
efe  un  arall ;  a  hwnnw  a  ladd- 
asant :  a  Ilawer  eraiU ;  gan 
faeddu  rhai,  a  lladd  y  lleill. 

6  Am  hynny  etto,  a  chanddo 
un  mab,  ei  anwylyd,  efe  a 
anfonodd  hwnnw  hefyd  attynt 
yn  ddiweddaf,  gan  ddywedyd, 
Hwy  a  barchant  fy  mab  i. 

7  Ond  y  llafurwyr  hynny  a 
ddywedasant  yn  eu  plith  eu 
hunain,  Hwn  yw  yr  etifedd; 
deuwch,  Uaddwn  ef,  a'r  eti- 
feddiaeth  fydd  eiddom  ni. 

8  A  hwy  a  'i  daliasant  ef,  ac 
a'»  Uaddasant,  ac  a'î  bwrias- 
ant  aUan  o'r  winUan. 

9  Beth  gan  hynny  a  wna  ar- 
glwydd  y  winUan  ?  efe  a  ddaw, 
ac  a  ddifetha  y  Uafurwyr,  ac 
a  rydd  y  winUan  i  eraiU. 

10  Oni  ddarUenasoch  yr  ys- 
grythyr  hon  ?  Y  maen  a  wrth- 
ododd  yr  adeUadwyr,  hwn  a 
wnaethpwyd  yn  ben  y  gongl : 

'Pí.  118.  22. 

11  Hyn  a  wnaethpwyd  gan 
yr  Arglwydd;  a  rhyfedd  yw 
yn  ein  golwg  ni. 

12  A  hwy  a  geisiasant  ei  ddala 
ef;  ac  yr  oedd  arnynt  ofn  y 
dyrfa:  canys  hwy  a  wyddent 
mai  yn  eu  herbyn  hwy  y  dy- 
wedasai  efe  y  ddammeg : 


Am  dalu  teyrnged.        S.  MARO 

hwy  a  'i  gadawsant  ef,  ac  a 
aethant  ymaîth. 

13 ITA  ^hwy  a  anfonasant  atto 
rai  o'r  Phariseaid,  ac  o'r  He- 
rodianîaid,  1  'w  rwydo  ef  yn  ei 
ymadrodd.      •Matt.22.15.  lucîìo.2o. 

14  Hwythau,  pan  ddaethant, 
a  ddywedasant  wrtho,  Athraw, 
ni  a  wyddom  dy  fod  di  yn  eir- 
wir,  ac  nad  oes  arnat  ofal 
rhag  neb :  canys  nid  wyt  ti  yn 
edrych  ar  wyneb  dynion,  ond 
yr  wyt  yn  dysgn  ftbrdd  Duw 
mewn  gwîrionedd :  Aî  cyf- 
reithlawn  rhoi  teyrnged  i  Ce- 
sar,  ai  nid  yw?  a  roddwn,  ai 
nî  roddwn  hi  ? 

15  Ond  efe,  gan  wybod  eu 
rhagrith  hwynt,  a  ddywedodd 
wrthynt,  Paham  y  temtiwch 
fi  ?  dygwch  i  mi  geiniog,  fel  y 
gwelwyf  hi. 

16  A  hwy  a'i  dygasant.  Ac 
efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Eiddo  pwy  yw  y  ddelw  hon 
a  'r  argraph  ?  A  hwy  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  Eîddo  Cesar. 

17  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  IIRhodd- 
wch  yr  eiddo  Cesar  i  Cesar,  a'r 
eiddo  Duw  i  Dduw.  A  rhy- 
feddu  a  wnaethant  o'i  blegid. 


I  TdiDẀ. 


18  1  **Daeth  y  Saduceaid 
hefyd  atto,  ^  y  rhai  a  ddy- 
wedant  nad  oes  adgyfodiad; 

^  Matt.  22.  23.    Luc  20.  27.    •  Act.  23.  8. 


!,  XII.  Argyhoeddi  y  Saduceaid. 

a  gofynasant  iddo,  gan  ddy- 
wedyd, 

19  Athraw,  'Moses  a  ysgrif- 
enodd  i  ni,  O  bydd  marw 
brawd  neb,  a  gadu  ei  wraig, 
ac  heb  adu  plant,  am  gym- 
meryd  o'î  frawd  ei  wraig  ef, 
a  chodi  had  i'w  frawd. 

'Deut26.5. 

20  Yr  oedd  gan  hynny  saîth 

0  frodyr:  a'r  cyntaf  a  gym- 
merth  wraig ;  a  phan  fu  farw, 
ni  adawodd  had. 

21  A'r  ail  a'i  cymmerth  hi, 
ac  a  fu  farw,  ac  ni  adawodd 
yntau  had :  a'r  trydydd  yr  un 
modd. 

22  A  hwy  a  'i  cymmerasant 
hi  iU  saith,  ac  ni  adawsant 
had.  Yn  ddiweddaf  o'r  cwbl 
bu  farw  y  wraig  hefyd. 

23  Yn  yr  adgyfodiad  gan 
hynny,  pan  adgyfodant,  gwraig 

1  ba  un  o  honynt  fydd  hi? 
canys  y  saith  a'i  cawsant  hi 
yn  wraig. 

24  A'r  lesu  a  attebodd,  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Onid  am 
hyn  yr  ydych  yn  cyfeiliorni, 
am  nad  ydych  yn  gwybod  yr 
ysgrythyrau,  na  gallu  Duw  ? 

25  Canys  pan  adgyfodant  o 
feirw,  ni  wreiccant,  ac  ni  ẃrant; 
eithr  y  maent  fel  yr  angeHon 
sydd  yn  y  nefoedd. 

26  Ond  am  y  meirw,  yr  ad- 
gyfodir  hwynt;  oni  ddarllen- 


Y  gorchymyn  cyntaf.      8.  MAI 

asoch  chwi  yn  Uyfr  Moses,  y 
modd  y  llefarodd  Duw  wrtho 
yn  y  berth,  gan  ddywedyd, 
» Myfi  yw  Duw  Abraham,  a 
Duw  Isaac,  a  Duw  Jacob  ? 

«  Exod.  3.  6. 

27  Nid  yw  efe  Dduw  y  meirw, 
ond  Duw  y  rhai  byw :  am  hyn- 
»y  yr  ydych  chwi  yn  cyfeiliorni 
yn  fawr. 

28  t Ac  un  o'r  ysgrifenydd- 
îon  a  ddaeth,  wedi  eu  clywed 
hwynt  yn  ymresymmu,  a  gwyb- 
od  atteb  o  hono  iddyíit  yn 
gymmwys,  ac  a  ofynodd  iddo, 
Pa  un  yw  y  gorchymyn  cyntaf 

O  'r  CWbl  ?  "  Matt.  22. 85. 

29  A'r  lesu  a  attebodd  iddo, 
Y  cyntaf  o'r  holl  orchymynion 
yw,  'Clyw,  Israel;  Yr  Ar- 
glwydd  ein  Duw,  un  Arglwydd 

y  W  :  •  Dent.  6.  4.  Luo  10.  27. 

30  A  châr  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  llâ'th  holl  galon,  ac 
â'th  holl  enaid,  ac  â'th  holl 
feddwl,  ac  â  'th  hoU  nerth. 
Hwn  yw  y  gorchymyn  cyntaf 

^  31  A'r  ail  sydd  gyffelyb  iddo; 

Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy 
nun.  Nid  oes  orchymyn  arall 
mwy  na'r  rhai  hyn. 

'Lof.W.lS.    Matt.22.S9.   Bhuf.  18.  9. 
Qal.5. 14.  Ia«o2.8. 

32  A  dywedodd  yr  ysgrifen- 
ydd  wrtho,  Da,  Athraw,  mewn 
gwirionedd  y  dywedaîst,  mai 


^C,  XII.    Tyh  yr  ysgrifenyddion. 

un  Duw  sydd,  ac  nad  oes  arall 
ond  efe : 

33  A'i  garu  ef  llâ'r  holl  galon, 
ac  â'r  holl  ddoall,  ac  â'r  holl 
enaid,  ac  â'r  holl  nerth,  a 
charu  ei  gymmydog  megis  ei 
hun,  sydd  fwy  na'r  holl  boeth- 
oífrymmau  a'r  aberthau.    i«  v. 

34  A'r  lesu,  pan  welodd  iddo 
atteb  yn  synhwyrol,  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Nid  wyt  ti  bell 
oddi  wrth  deyrnas  Dduw.  Ac 
ni  feiddiodd  neb  mwy  ymofyn 
âg  ef. 

36  f 'A'r  lesu  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd,  wrth  ddysgu  yn 
y  deml,  Pa  fodd  y  dywed  yr 
ysgrifenyddion  fod  Crist  yn  fab 

Dafydd  ?        '  Matt  22.  41.  Lnc  20. 41. 

36  Canys  Dafydd  ei  hun  a 
ddywedodd  trwy  yr  Yspryd 
Glân,  ""Yr  Aeglwtdd  a  ddy- 
wedodd  wrth  fy  Arglwydd, 
Eistedd  ar  fy  neheulaw,  liyd 
oni  osodwyf  dy  elynion  yn 
droed-faingc  i'th  draed. 

"Ps.  110. 1. 

37  Y  mae  Dafydd  ei  hun,  gan 
liynny,  yn  ei  alw  ef  yn  Ar- 
glwydd ;  ac  o  ba  le  y  mae  efe 
yn  fab  iddo  ?  A  llawer  o  bobl 
a  'i  gwrandawent  ef  yn  ewyll- 
ysgar. 

38  1  "Ac  «efe  a  ddywedodd 
wrthynt  yn  ei  athrawiaeth, 
Ymogelwch  rhag  yr  ysgrifen- 

Matt.  23. 1.   Luc  20.  46.      »  Pen.  4.  2. 


Canmol  y  weddw  dlawd.  S.  MARC,  XIII. 

yddion,  y  rhai  a  chwennych- 
ant  rodio  mewn  gwisgoedd 
Uaesion,  a  Pchael  cyfarch  yn 
y  marchnadoedd,       ^  i^^c  n.  48. 

39  A'r  prif-gadeirian  yn  y 
synagogau,  a  r  prif-eisteddle- 
oedd  mewn  swpperau ; 

40  ''Y  rhai  sydd  yn  Uwyr- 
fwytta  tai  gwragedd  gweddwon, 
ac  mewn  rhith  yn  hir-weddío : 
y  rhai  hyn  a  dderbyniant  farn- 
edigaeth  f wy .         ^  Matt.  23.  u. 

41  H  'A'r  lesu  a  eisteddodd 
gyferbyn  â  'r  drysorfa,  ac  a 
edrychodd  pa  fodd  yr  oedd  y 
bobl  yn  bwrw  arian  '  i  'r  drys- 
orfa :  a  chyfoethogion  lawer  a 
fwriasant  lawer. 

'Luc21. 1.     "^Bren.  12.9. 

42  A  rhyw  wraig  weddw  dlawd 
a  ddaeth,  ac  a  fwriodd  i  mewn 
ddwy  hatling,  yr  hyn  yw  íFyr- 
ling. 

43  Ac  efe  a  alwodd  ei  ddis- 
gyblion  atto,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  Yn  wir  yr  wyf  yn  dy- 
wedyd  i  chwi,  ^  fwrw  o  'r  wraig 
weddw  dlawd  hon  i  mewn  fwy 
na'r  rhai  oU  a  fwriasant  i'r 
drysorfa.  »2001.8.12. 

44  Canys  hwynt-hwy  oU  a 
fwriasant  o  'r  hyn  a  oedd  yng 
ngweddiU  ganddynt :  ond  hon 
o'i  heisieu  a  fwriodd  i  mewn 
yr  hyn  oll  a  feddai,  ""sefei  holl 
II  fywyd. 

«  Deut.  24.  6.   1  loan  8. 17.    I  gynhaUaäh. 


Dinystr  y  demL 


PENNOD  XIII. 

A.  D.  33. — 1  Crist  yn  rhag-fynegi  dinystr  y 
deml :  9  yr  erlidiau  o  achos  yr  efengyl :  10 
y  hydd  rhaid  pregethu  yr  efengyl  »V  Cen- 
hedloedd  óll :  14  y  mawr  gystuddiau  a  ddig- 
wyddai  i  V  luddewon :  24  a  duU  ei  âdyfodr 
iad  ef  i  V  farn :  32  o  ran  na  tbyr  neb  yr 
awr,  y  dylai  poh  dyn  wylied  a  gwedd'io,  rhag 
ein  cael  yn  ammharod  pan  ddêl  efe  at  hoh  un 
trwy  farwolaeth. 

AC  *fel  yr  oedd  efe  yn  myn- 
ed  allan  o  'r  deml,  un 
o  'i  ddisgybhon  a  ddy  wedodd 
wrtho,  Athraw,  edrych  pa  ryw 
feini,  a  pha  fath  adeiladau 
sydd  yma.      '  Matt.  24. 1.  luc  21. 5. 

2  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  A  weli  dî 
vr  adeiladau  mawrion  hyn  ? 
^  ni  edir  maen  ar  faen,  a  'r  nis 
dattodir.  »>luc19.44. 

3  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  eîs- 
tedd  ar  fynydd  yr  Olew-wydd, 
gyferbyn  â  'r  deml,  Petr,  ac 
lago,  ac  loan,  ac  Andreas,  a 
ofynasant  iddo  II  o  'r  neilldu, 

I  yn  ddirgd. 

4  "Dywed  i  ni  pa  bryd  y  bydd 
y  pethau  hyn?  a  pha  arwydd 
fydd  pan  fo  y  pethau  hyn  oU 
ar  ddibennu  ?         •  natt.  21. 3. 

6  A'r  lesu  a  attebodd  iddynt, 
ac  a  ddechreuodd  ddywedyd, 
^Edrychwch  rhag  twyllo  o  neb 

Chwi  :  *Eph.6.6.  2The«i.2.8. 

6  Canys  Uawer  un  a  ddaw  yn 
fy  enw  i,  gan  ddywedyd,  Myfi 
y  w  Crist ;  ac  a  dwyllant  lawer. 

7  Ond  pan  glywoch  am  ryfel- 


Ërtidinu  o  achos  g.  MARC,  XIII. 

oedd,  a  sôn  ain  ryfeloedd,  na 


chyífrôer  eliwi:  canys  rhaid  / 
hynny  fod;  ond  nid  yw  y  diw- 
edd  etto. 

8  Canys  cenedl  a  gyfyd  yn 
erbyn  cenedl,  a  theyrnas  yn 
erbyn  teyrnas:  a  daear-gryn- 
fäau  fyddant  mewn  inannau,  a 
newyn  a  thrallod  fyddant. 

9  1  Dechreuad  gofidiau  yw 
y  pethau  hyn.  Eithr  •  edrych- 
wch  chwi  arnoch  eich  hun- 
ain :  canys  traddodant  chwi  i'r 
cynghorau,  ac  i  'r  synagogau  ; 
chwi  a  faeddir,  ac  a  ddygir  ger 
bron  rhaglawiaid  a  brenhin- 
oedd  o'm  hachos  i,  cr  tystiol- 
aeth  iddynt  hwy. 

•Maet.l0.17,ia 

10  Ac  'y  mae  yn  rhaid  yn 
gyntaf  bregethu  yr  efengyl  ym 
mysg  yr  hoU  genhedloedd. 

'Matt.24. 14. 

11  'Ond  pan  ddygant  chwi, 
a  ch  traddodi,  na  rag-ofelwch 
beth  a  ddywedoch,  ac  na  fy- 
fyriwch :  eithr  pa  beth  bynnag 
a  rodder  i  chwi  yn  yr  awr 
honno,  hynny  dywedwch :  can- 
ys  nid  chwychwi  sydd  yn  dy- 
wedyd,  ond  yr  Yspryd  Glân. 

»  Matt.  10.  19.    Luc  12.  11.  a  21.  14. 

^  12  "Ar  brawd  a  ddyry  frawd 
1  larwolaeth,  a  thad  ei  blontyii: 
a  phlant  a  gyfyd  yn  erbyn  eu 
rhiení,  ac  a'u  rhoddant  hwy  i 
farwolaeth,  »mìc.7.6. 


t/r  efengyl. 

13  'A  chwi  a  fyddwch  gas  gan 
bawb  er  mwyn  fy  enw  i :  eithr 
y  neb  a  barhao  hyd  y  diwedd, 

hwnnw  a  fydd  cadwedig. 

'  Matt.  24.  9.     »  Matt.  10.  22. 

14  1í  'Ond  pan  weloch  cliwi 
y  ffieidd-dra  anghyfanntíddol, 

yr  hwn  a  ddywedwyd  gaii 
Daniel  y  prophwyd,  wedi  ei 
osod  Ue  nis  dylid,  (y  neb  a 
ddarlleno,  dealled ;)  yna  "y 
rhai  a  fyddant  yn  Judea,  fíbant 
i  'r  mynyddoedd : 

I  Matt.  24. 15.    «1  Daii.  9.  27.     »  Luc  21.  21. 

15  A'r  neb  a  fyddo  ar  ben  y 
tỳ,  na  ddisgyned  i'r  tŷ,  ac  nac 
aed  i  mewn  i  gymmeryd  dini 
o'i  dỳ. 

lö  A'r  neb  a  fyddo  yn  y 
maes,  na  thröed  yn  ci  ol  i 
gymmeryd  ei  wisg. 

17  Ond  gwae  y  rhai  beichiog, 
a'r  rhai  yn  rhoi  bronnau,  yn 
y  dyddiau  hynny  1 

1 8  Ond  gweddîwch  na  byddo 
eich  ffoedigaeth  yn  y  gauaf 

19  Canys  yn  y  dyddiau  hyiinv 
y  bydd  gorthrymder,  y  cyfryw 
ni  bu  y  fath  o  ddechreu'y  creàd- 
wriaeth  a  greodd  Duw,  hyd  y 
pryd  hwn,  ac  ni  bydd  chwaith. 

20  Ac  oni  bai  fod  i  'r  Ar- 
glwydd  fyrhàu  y  dyddiau,  II  ni 
chadwesid  un  cuawd :  eithr  er 
inwyn  yr  etholedigion  a  ethol- 
odd,  efe  a  fyrhaodd  y  dyddiau 

•  Neu,  m  ìnddcà  «n  enaad  yn  gadtcediç. 

H 


Dull  dyfodiad  Crist.      S.  MARC,  XIII,        Am  wyliadwriaeth. 

21  **Ac  yna  os  dywed  neb 
wrthych,  Wele,  Uyma  y  Crist ; 
nen,  Wele,  accw  ;  na  chred- 

WCh  :  •  Ma**"  24. 23.  Luc  17.  23.  a  21.  8. 


22  Canys  gau-Gristiau  a  gau- 
brophwydi  a  gyfodant,  ac  a 
ddangosant  arwyddion  a  rhy- 
feddodau,  II  i  hudo  ymaith,  pe 
hyddai  bosibl,  îe,  yr  etholed- 

îgÌOn.  "  •  ddirâroi,  peposíbl. 

23  ^Eithr  ymogelwch  chwi: 
wele,  rhag-ddywedais  i  chwi 

bob  peth.  P2Petr8.17. 

24  1f  ^  Ond  yn  y  dyddiau  hyn- 
ny,  wedi  y  gorthrymder  hwn- 
nw,  y  tywylla  yr  haul,  a'r  Uoer 
nî  rydd  ei  goleunî,  ^luc2i.25. 

25  A  sêr  y  nef  a  syrthiant,  a'r 
nerthoedd  sydd  yn  y  nefoedd 
a  siglir. 

26  Ac  '  yna  y  gwelant  Fab  y 
dyn  yn  dyfod  yn  y  cymmylau, 
gyd  â  gallu  mawr  a  gogoniant. 

r  Dan.  7. 18.  M.    Matt.  16.  27.  a  24. 80,  &c.  Pen. 
14.62.  Iiuc21.27.  Aci.1.11.  lTheB8.4.16. 
2  The».  1.  7, 10.   Dat.  1.  7. 

21  Ac  yna  yr  enfyn  efe  ei  ang- 
elion,  ac  y  cynnuU  ei  ethol- 
edigion  oddi  wrth  y  pedwar 
gwynt,  o  eithaf  y  ddaear  hyd 
eithaf  y  nef. 

28  'Ond  dysgwch  ddammeg 
oddi  wrth  y  ffigysbren:  Pan 
fo  ei  gangen  eisoes  yn  dyner, 
a'r  dail  yn  torri  allan,  chwi  a 
wyddoch  fod  yr  haf  yn  agos  : 

«MaU.24.32.  Luc21.29. 


29  Ac  felly  chwithau,  pan  wel- 
och  y  pethau  hyn  wedL  dyfod, 
gwybyddwch  ei  fod  yn  agos, 
wrth  y  drysau. 

30  Yn  wir  yr  wyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  nad  â  yr  oes  hon  heib- 
io,  hyd  oni  wneler  y  pethau 
hyn  oU. 

31  Nef  a  daear  a  ânt  heibio : 
ond  II  y  geiriau  mau  íì  nid  ânt 

heÌbÌO  ddim.  ìfyngdnmi. 

32  II  Eithr  am  y  dydd  hwnnw 
a'r  awr  ni  ẃyr  neb,  na'r  angel- 
ion  sydd  yn  y  nef,  na'r  Mab, 
ond  y  Tad. 

33  *Ymogelwch,  gwyliwch  a 
gweddîwch :  canys  ni  wyddoch 
pa  bryd  y  bydd  yr  amser. 

*  Matt.  24.  42.  a  25. 13.    1  Thess.  6. 6. 

34  Canys  Mab  y  dyn  sydd  fel 
gwr  yn  ymdaîth  i  bell,  wedi 
gadael  ei  dŷ,  a  rhoi  awdurdod 
i  'w  weision,  ac  i  bob  un  eî 
waith  ei  hun,  a  gorchymyn  i'r 
drysawr  wylio. 

35  Gwyliwch  gan  hynny,  (can- 
ys  nis  gwyddoch  pa  bryd  y 
daw  meistr  y  tỳ,  yn  yr  hwyr, 
ai  hanner  nos,  ai  ar  ganiad  y 
ceiliog,  ai  y  boreu-ddydd ;) 

36  Rhag  iddo  ddyfod  yn  ddi- 
symmwth,  a  'ch  cael  chwi  yn 
cysgu. 

37  A  'r  hyn  yr  wyf  yii  eu  dy- 
wedyd  wrthych  chwi,  yr  wyf 
yn  eu  dywedyd  wrth  bawb, 
Gwyliwch- 


y  blwch  ennaint. 


PENNOD  XIV. 

A.  D.  33. — 1  Cyd-fwriad  yn  erhyn  Crist,  3 
Owraig  yn  tywallt  ennaint  gwerthfawr  ar  ei 
hen  ef.  10  Judas  yn  gwerthu  ei  feistr  am 
arian,  12  Crist  ei  hun  yn  rhag-ddywedyd 
y  hradychai  un  o  H  ddisgyhlion  ef,  22  Wedi 

^    darparu  a  hwytta  y  pasc,  y  mae  yn  ordeinio 

P  ei  swpper  :  26  yn  hyshysu  ym  mlaen  llaw  y 
ffoai  ei  holl  ddisgyhlion,  ac  y  gwadai  Petr  ef. 
43  Judas  yn  ei  fradychu  ef  â  ehusan.  46  M 
ddala  ef  yn  yr  ardd.  63  CynnuUeidfa  yr 
luddewon  yn  achwyn  arno  ar  gam,  ac  yn  ei 
farnu  yn  annuwiol,   65  ac  yn  ei  ammherchi 

|k    yn  gyicilyddus.  66  Petr  yn  ei  wadu  ef  deir- 

W  gwaith. 

AC  wedi  'deuddydd  yr  oedd 
y  pasc,  a  gwyl  y  bara 
croyw :  a  'r  arch-ofleiriaid  a  'r 
ysgrifenyddion  a  geisiasant  pa 
fodd  y  dalient  ef  trwy  dwyll, 
ac  y  Uaddent  ef : 

•M»tt.26.2.  Liic22.1.  Io«n  U.  55, » 13. 1. 

2  Eithr  dywedasant,  Nid  ar 
yr  wyl,  rhag  bod  cynnwrf  ym 
mhlith  y  bobl. 

3  1í  *A  phan  oedd  efe  yn 
Bethania,  yn  nhŷ  Simon  y 
gwahan-glwyfus,  ac  efe  yn 
eistedd  i  fwytta,  daeth  gwraig 
a  chanddi  flwch  o  ennaint  o 
nard  llgwlyb  gwerthfawr;  a  hi 
a  dorrodd  y  blwch,  ac  a'i  ty- 
walltodd  ar  ei  ben  ef. 

'Matt.  26.6.  loan  12.1,8.  Ijmr. 

4  Ac  yr  oedd  rhai  yn  II  an- 
foddlawn  ynddynt  eu  hunain, 
ac  yn  dywedyd,  I  ba  beth  y 
gwnaethpwyd  y  golled  hon  o'r 
ennaint?  i»^. 

5  Oblegid  fe  a  allasid  gwerthu 
hwn  uwch  law  tri  chàn  ceiniog, 


S.  MAllC,  XIV. 


Gwerthu  Crist. 


a'u  rhoddi  i'r  tlodion.  A  hwy  a 
ffrommasant  yn  ei  herbyn  hi. 

6  A  'r  lesu  a  ddywedodd, 
Gadêwch  iddi;  paham  y 
gwnewch  flinder  iddi  ?  hi  a 
wnaeth  weithred  dda  arnaf  íì. 

7  Canys  'bob  amser  y  cewch 
y  tlodion  gyd  â  chwi ;  a  phan 
íÿnnoch  y  gellwch  wneutliur 
da  iddynt  hwy :  ond  myfì  ni 
chewch  bob  amser.    <=  Dent.  15  n. 

8  Hyn  a  allodd  hon,  hi  a'i 
gwnaeth:  hi  a  achubodd  y 
blaen  i  enneinio  fy  nghorph 
erbyn  y  claddedigaeth. 

9  Yn  wir  meddaf  i  chwi, 
Pa  le  bynnag  y  pregether  yr 
efengyl  hon  yn  yr  hoU  fyd, 
yr  hyn  a  wnaeth  hon  hefyd  a 
adroddir  er  coffa  am  dani. 

10  1  ''A  Judas  Iscariot,  un 
o'r  deuddeg,  a  aeth  ymaith 
at  yr  arch-ofíeiriaid,  i  'w  frad- 
ychu  ef  iddynt. 

*  Matt.  26. 14.  LucSa.  4. 

11  A  phan  glywsant,  fe  fti 
lawen  ganddynt,  ac  a  addaw- 
sant  roi  arian  iddo.  Yntau  a 
geisiodd  pa  fodd  y  gallai  yn 
gymmwys  ei  fradychu  ef 

12  1Í  'A'r  dydd  cyntaf  o  vyyl 
y  bara  croyM',  pan  ||  aberthent 
y  pasc,  dywedodd  ei  ddisgybl- 
ion  wrtho,  I  ba  le  yr  wyt  ti  yu 
ewyllysio  i  ni  fyned  i  barottôi 
1  ti,  1  fwytta  y  pasc  ? 

•  Matt.  26. 17.      I  iMÌdeni 


U  2 


Parottôi  y  Pasc.  S.  MAR 

13  Ac  efe  a  anfonodd  ddau 
o'i  ddisgyblìon,  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Ewch  i'r  ddinas; 
a  chyferfydd  â  chwi  ddyn  yn 
dwyn  ystenaid  o  ddwfr :  dilyn- 
wch  ef. 

14  A  pha  le  bynnag  yr  êl  i 
mewn,  dywedwch  wrth  wr  y 
tŷ,  Pod  yr  Athraw  yn  dywed- 
yd,  Pa  le  y  mae  y  lletty,  lle 
y  gallwyf,  mi  a'm  disgyblion, 
fwytta  y  pasc  ? 

15  Ac  efe  a  ddengys  i  chwi 
oruwch-ystafell  fawr  wedi  ei 
thaenu  yn  barod:  yno  parot- 
tôwch  i  ni. 

16  A'i  ddisgyblion  a  aethant, 
ac  a  ddaethant  i'r  ddinas ;  ac 
a  gawsant  megis  y  dywedasai 
efe  wrthynt :  ac  a  barottoisant 
y  pasc. 

17  A  phan  aeth  hi  yn  hwyr, 
efe  a  ddaeth  gyd  â  'r  deu- 
ddeg. 

18  *^Ac  fel  yr  oeddynt  yn  eis- 
tedd,  ac  yn  bwytta,  yr  lesu  a 
ddywedodd,  Yn  wir  meddaf  i 
chwi,  Un  o  honoch,  yr  hwn 
sydd  yn  bwytta  gyd  â  myfi, 
a'm  bradycha  i.  fMatt.26.20. 

19  Hwythau  a  ddechreuasant 
dristâu,  a  dywedyd  wrtho  bob 
yn  un  ac  un,  Ai  myfi?  ac  arall, 
Ai  myfi? 

20  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  TJn  o'r 
deuddeg,  yr  hwn   sydd  yn 


XIV.     Swpper  yr  Arglwydd. 

gwlychu  gyd  â  mi  yn  y  ddysgl, 
yw  efe. 

21  Mab  y  dyn  yn  wir  sydd 
yn  myned  ymaith,  fel  y  mae 
yn  ysgrifenedig  am  dano :  ond 
gwae  y  dyn  hwnnw  trwy  yr 
hwn  y  bradychir  Mab  y  dynl 
da  fuasai  i'r  dyn  hwnnw  pe 
nas  ganesid. 

22  ir  « Ac  fel  yr  oeddynt  yn 
bwytta,  yr  lesu  a  gymmerodd 
fara,  ac  a'i  bendithiodd,  ac  a'í 
torrodd,  ac  a'í  rhoddes  idd- 
ynt ;  ac  a  ddy wedodd,  Cym- 
merwch,  bwyttêwch:  hwn  yw 
fy  nghorph. 

í  Matt.  26.  26.    Luc  22. 19.    1  Cor.  11.  23. 

23  Ac  wedi  iddo  gymmeryd 
y  cwppan,  a  rhoi  dîolch,  efe 
a  'i  rhoddes  iddynt :  a  hwynt 
oll  a  yfasant  o  hono. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Hwn  yw  fy  ngwaed  i  o  'r 
testament  newydd,  yr  hwn  a 
dywelltir  dros  lawer. 

25  Yn  wir  yr  wyf  yn  dywed- 
yd  wrthych,  nad  yfaf  mwy  o 
ffrwyth  y  winwydden,  hyd  y 
dydd  hwnnw  pan  yfwyf  ef  yn 
newydd  yn  nheymas  Dduw. 

26  1í  Ac  wedi  iddynt  ganu 
II  mawl,  hwy  a  aethant  allan 
i  fynydd  yr  Olew-wydd.   "  «nyn 

27  ^  A  dywedodd  yr  lesu 
wrthynt,  Chwi  a  rwystrir  oll 
o'm  plegid  i  y  nos  hon :  canyŵ 

bMatt.26.8L 


Tristwch  enaid  Crist      8.  MARC,  XIV. 
V8grifenedig  yw,  'Tarawaf  y 
bugail,  a'r  defaid  a  wasgerir. 

'  Zech.  13. 7. 

28  Eithr  ^  wedi  i  mi  adgyfodi, 
mi  a  âf  o'ch  blaen  chwi  i  Ga- 

lilea.  »Pen.l6.7. 

29'Ond  Petr  a  ddywedodd 
wrtho,  Pe  byddai  pawb  wedi 
eu  rhwystro,  etto  ni  hyddaffí. 

'M«tt.26.33.    Luc22.33.  loan  13. 37. 

30  A  dywedodd  yr  lesu  wrtho, 
Yn  wir  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 
ti,  Heddyw,  o  fewn  y  nos  hon, 
cyn  canu  o 'r  ceiliog  ddwy- 
waith,  y  gwedi  fi  deirgwaith. 

31  Ond  efe  a  ddywedodd  yn 
helaethach  o  lawer,  Pe  gor- 
fyddai  i  mi  farw  gyd  â  thi, 
ni  'th  wadaf  ddim.  A  'r  un 
modd  y  dywedasant  oll. 

32  "A  hwy  a  ddaethant  i  le 
yr  oedd  ei  enw  Gethsemane: 
ac  efe  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddisgyblion,  Eisteddwch  yma, 
tra  fyddwyf  yn  gweddîo. 

■"Matt.26.36.    Luc  22.  29.  loan  18. 1. 

33  Ac  efe  a  gymmerth  gyd 
âg  ef  Petr,  ac  lago,  ac  loan, 
ac  a  ddechreuodd  ymofidio,  a 
thristâu  yn  ddirfawr. 

3é  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt, "  Y  mae  fy  enaid  yn  athrist 
hyd  angau:  arhoswch  yma,  a 

gwyliwch.  •Io«nl2.2r. 

35  Ac  efe  a  aeth  ychydig  ym 
mlaen,  ac  a  syrthiodd  ar  y 
ddaear,  ac  a  weddîodd,  o  bai 


yn  Gethsemane. 
bosibl,  ar  fyned  yr  awr  honno 
oddi  wrtho. 

o  ?lt.^^x.^*'^  *  ddywedodd, 
Abba,  Dad,  "pob  peth  sydd 
bosibl  1  ti :  tro  heibio  y  cwp- 
pan  hwn  oddi  wrthyf:  ''eithr 
nid  y  peth  yr  ydwyf  fi  yn  ei 
ewyllysio,  ond  y  peth  yr  yd- 

Wyt  ti.    o  Rhuf.  8.  T5.  Gal.  4.  6.     p  Heb.  6.  7. 
1  loan  6.  38. 


37  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  a'u 
cafodd  hwy  yn  cysgu ;  ac  a 
ddywedodd  wrth  Petr,  Simon, 
ai  cysgu  yr  wyt  ti  ?  oni  allit 
wylio  un  awr  ? 

38  Gwyliwch  a  gweddîwch. 
rhag  eich  myned  llmewn  temt- 
asiwn  'Yr  yspryd  yn  ddiau 
»ydd  barod,  ond  y  cnawd  »ydd 

Wan.  1 1  hrqfedigaäh.      '  Gal.  5. 17. 

39  Ac  wedi  iddo  fyned  ymaith 
drachefn,  efe  a  weddiodd,  gaii 
ddywedyd  yr  un  ymadrodd. 

40  Ac  wedi  iddo  ddychwelyd, 
efe  a'u  cafodd  hwynt  dracliefn 
yn  cysgu;  canys  yr  oedd  eu 
llygaid  hwynt  wedi  trrmhâu : 
ac  ni  wyddent  beth  a  àttebent 
iddo. 

41  Ac  efe  a  ddaeth  y  drydedd 
waith,  ac  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Cysgwch  weithian,  a  gor- 
phwyswch:  digon  yw;  daeth 
yr  awr:  wele,  yr  ydys  yn  brad- 
ychu  Mab  y  dyn  i  'ddwylaw 
pechaduriaid. 

42  Cyfodwch,  awn:  wele,  y 

H8  ' 


Bradychu  Crist,  S.  MAE 

mae  yr  hwn  sydd  yn  fy  mrad- 
yclm  yn  agos. 

43  1í  "Ac  yn  y  man,  ac  efe 
etto  yn  llefaru,  daeth  Judas, 
un  o'r  deuddeg,  a  chyd  âg  ef 
dyrfa  fawr  â  chleddyfau  a  ffyn, 
oddi  wrth  yr  arch-oífeirîaid,  a'r 
ysgrifenyddion,  a'r  henuriaid. 

•Matt.26.47.  Luc22.47.  loan  18. 3. 

44  A'r  hwn  a'i  bradychodd 
ef  a  roddasai  arwydd  iddynt, 
gan  ddywedyd,  Pwy  bynnag  a 
gusanwyf,  hwnnw  yw :  deliwch 
ef,  a  dygwch  ymaith  yn  sicr. 

45  A  phan  ddaeth,  yn  eb- 
rwydd  efe  a  aeth  atto,  ac  a 
ddywedodd,  Rabbi,  Rabbi ;  ac 
a'i  cusanodd  ef. 

46  1f  A  hwythau  a  roisant  eu 
dwylaw  arno,  ac  a'i  daliasant  ef. 

47  A  rhyw  un  o'r  rhai  oedd 
yn  sefyll  ger  llaw,  a  dynnodd 
ei  gleddyf,  ac  a  darawodd  was 
yr  arch-offeiriad,  ac  a  dorrodd 
ymaith  ei  glust  ef. 

48  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Ai  meg- 
is  at  leidr  y  daethoch  allan, 
â  chleddyfau  ac  â  ffyn,  i'm 
dala  i  ? 

49  Yr  oeddwn  î  beunydd  gyd 
â  chwi  yn  athrawiaethu  yn  y 
deml,  ac  nî'm  daliasoch :  ond 
*rhaid  yw  cyflawni  yr  ysgryth- 
yrau.  »Pt.22.6.  es.  53.7.  ä». 

50  A  hwynt  oU  a'î  gadawsant 
ef,  ac  a  ffbisant. 


3,  XIV.       a  'í  arwain  i  W  llys. 

51  A  rhyw  wr  ieuangc  oedd 
yn  ei  ddilyn  ef,  wedi  ymwisgo 
â  Uîan  main  ar  ei  gorph  noeth; 
a'r  gwỳr  ieuaingc  a'i  dalias- 
ant  ef. 

52  A  hwn  a  adawodd  y  Uían,  ac 
a  ffodd  oddi  wrthynt  yn  noeth. 

53  1Í  ""A  hwy  a  ddygasant  yr 
lesu  at  yr  arch-offeiriad :  a'r 
hoU  arch-offeiriaid  a'r  henur- 
iaid,  a'r  ysgrifenyddion,  a  ym- 
gasglasant  gyd  âg  ef. 

nMatt.26.  £?r.  Liic22.54.  loanlS.lS. 

54  A  Phetr  a'i  canlynodd  ef 
o  hirbeU,  hyd  yn  Uys  yr  arch- 
offeiriad;  ac  yr  oedd  efe  yn 
eistedd  gyd  â'r  gwasanaeth- 
wyr,  ac  yn  ymdwymno  wrth  y 
tân. 

55  ^A'r  arch-offeiriaid  a'r 
hoU  gynghor  a  geisiasant  dyst- 
iolaeth  yn  erbyn  yr  lesu,  i'w 
roi  ef  \'w  farwolaeth;  ac  ni 
chawsant.  '  ^att.  26. 59. 

56  Canys  Uawer  a  ddygasant 
gau-dystiolaeth  yn  ei  erbyn 
ef ;  eithr  nid  oedd  eu  tystiol- 
aethau  hwy  yn  gysson. 

57  A  rhai  a  gyfodasant  ac  a 
ddygasant  gam-dystiolaeth  yn 
ei  erbyn,  gan  ddywedyd, 

58  Ni  a  'i  cly wsom  ef  yn  dy- 
wedyd,  ^Mi  a  ddinystriaf  y 
deml  hon  o  waith  dwylaw,  ac 
mewn  tridiau  yr  adeiladaf  ar- 
aU  heb  fod  o  waith  Uaw. 

y  Pôu.  15. 29.    loan  2. 19, 


Poeri  ar  Grist,  a'i  daro.  S. 

59  Ac  etto  nid  oedd  eu  tyst- 
lolaeth  hwy  felly  yn  gysson. 

60  A  chyfododd  yr  arch- 
oífeiriad  yn  y  canol,  ac  a  ofyn- 
odd  i'r  lesu,  gan  ddywedyd, 
Oni  attebi  di  ddim?  beth  y 
mae  y  rhai  hyn  yn  ei  dystiol- 
aethu  yn  dy  erbyn  ? 

61  Ac  "efe  a  dawodd,  ac  nid 
attebodd  ddim.  Drachefn  yr 
arch-offeiriad  a  ofynodd  iddo, 
ac  a  ddy wedodd  wrtho,  Ai  tydi 
yw  Crist,  Mab  y  Bendigedig  ? 

•  Eb.  38. 7. 

62  A'r  lesu  a  ddywedodd, 
Myfi  yw:  'a  chwi  a  gewch 
weled  Mab  y  dyn  yn  eistedd 
ar  ddeheulaw  y  gallu,  ac  yn 
dyfod  y'nghymmylau  y  nef 

•  Matt.  24. 30.  a  26. 64.  Luc  22.  69. 

63  Yna  yr  arch-offeiriad,  gan 
rwygo  ei  ddillad,  a  ddywed- 
odd,  Pa  raid  i  ni  mwy  wrth 
dystion  ? 

64  Chwi  a  glywsoch  y  gabl- 
edd :  beth  dybygwch  chwi  ?  A 
hwynt  oll  a'i  condemniasant  ef, 
ei  fod  yn  euog  o  farwolaeth. 

65  A  dechreuodd  rhai  boeri 
arno,  a  chuddio  ei  wyneb,  a'i 
gernodio;  a  dywedyd  wrtho, 
Prophwyda.  A'r  gweinidogion 
a  i  tarawsant  ef  â  ||  gwiail. 

I  Neu,  Medrau  eu  duyyìatti. 

66  1Í  "Ac  fel  yr  oedd  Petr 
yn  y  Uys  i  waered,  daeth  un 
o  forwynion  yr  arch-offeiriad : 

*  Mfttt.  26.  69.  Luo22.55.  loan  18. 16. 


IC,  XIV.  Petr  yn  ei  madu. 

67  A  phan  ganfu  hi  Petr  yn 
ymdwymno,  hi  a  edrychodd 
arno,  ac  a  ddywedodd,  Tithau 
hefyd  oeddit  gyd  â'r  lesu  o 
Nazareth. 

68  Ac  efe  a  wadodd,  gan  ddy- 
wedyd,  Nid  adwaen  i,  ac  ni  wn 
1  beth  yr  wyt  yn  ei  ddywedyd. 
Ac  efe  a  aeth  allan  i  'r  porth ; 
a'r  ceiliog  a  ganodd. 

69  "A  phan  welodd  y  llangces 
ef  drachefh,  hi  a  ddechreuodd 
ddywedyd  wrth  y  rhai  oedd 
yn  sefyll  yno,  Y  mae  hwn  yn 
un  o  honynt. 

'Matt.26.71.  Lno  22.88.  Iomí18.25. 

V0  Ac  efe  a  wadodd  drachefh. 
Ac  ychydig  wedi,  y  rhai  oedd 
yn  sefyll  ger  llaw  a  ddywed- 
asant  wrth  Petr  drachefn,  Yn 
wir  yr  wyt  ti  yn  un  o  honynt ; 
canys  Galilead  wyt,  a  'th  lef- 
erydd  sydd  debyg. 

*  Act  2. 7. 

71  Ond  efe  a  ddechreuodd 
regu  a  thyngu,  Nid  adwaen  i 
y  dyn  yma  yr  ydych  chwi  yn 
dywedyd  am  dano. 

72  A'r  ceiliog  a  ganodd  yr 
ail  waith.  'A  Phetr  a  gofîodd 
y  gair  a  ddywedasai  yr  lesii 
wrtho,  Cyn  canu  o  'r  ceiliog 
ddwywaith,  ti  a'm  gwedi  deir- 
gwaith.  II A  chan  ystjiied  hyn- 
ny,  efe  a  wylodd. 

•  ^ratt.  26.  75.      I  Neu,  Ác  fe  wylodd  m  detl, 
neu,  Ae/e  ddechreiiodd  irylo. 


Yr  lesu  yn  rhnym         S.  MAI 
PENNOD  XV. 

A.  D.  33. — 1  Bwyn  yr  lesu  yn  rhwym,  cus  ach- 
wyn  amo  ger  hron  Pilat  15  Wrth  fioedd  y 
hóbl  gyffredm,  gollwng  Barahhas  y  Uofrudd 
yn  rhydd,  a  thraddodi  yr  lesu  i'w  groeshoel- 
io.  17  Ei  gormi  ef  â  drain,  19  poeri  arno, 
aH  watwar.  21  Efe  yn  diffygio  yn  dwyn  ei 
groes.  27  Ei  grogi  ef  rhwng  dau  Uidr.  29 
Y  mae  yn  d'ioddef  difenwad  yr  luddewon: 
39  etto  y  canwriad  yn  cyffem  ei  fod  ef  yn 
Fàb  Duw :  43  a  Joseph  yn  ei  gladdu  ef  yn 
harchedig. 

AC  "yn  y  fan,  y  bore,  yr  ym- 
.  gynghorodd  yr  arch-ofiPeir- 
iaid  gyd  â'r  henuriaid  a'r  ys- 
grifenyddion,  a'r  holl  gynghor: 
ac  wedi  iddynt  rwymo  yr  lesu, 
hwy  a'i  dygasant  ef  ymaith,  ac 
a'i  traddodasant  at  Pilat. 

•Pfl.2.2.    Matt.27.1.   Luc  22.  66.  a  23. 1. 
loan  18.  28. 

2  A  gofynodd  Pilat  îddo,  Ai 
ti  yw  Brenhin  yr  luddewon? 
Yntau  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Yr  wyt  ti  yn 
dywedyd. 

3  A'r  arch-offeiriaid  a'i  cy- 
huddasant  ef  II  o  lawer  o  beth- 
au :   eithr  nid  attebodd  efe 

ddim.  lamlawer. 

4  ^  A  Philat  drachefii  a  ofyn- 
odd  iddo,  gan  ddyw^edyd,  Onid 
attebi  di  ddim?  wele  faint  o 
bethau  y  maent  yn  eu  tystiol- 
aethu  yn  dy  erbyn. 

b  Matt.  27. 13. 

5  Ond  yr  lesu  etto  nid  atteb- 
odd  ddim;  fel  y  rhyfeddodd 
Pilat. 


XV.  0  flaen  Pilat 

6  Ac  'ar  yr  wyl  honno  y 
goUyngaî  efe  yn  rhydd  idd- 
ynt  un  carcharor,  yr  hwn  a 
ofynent  iddo. 

cMatt.27. 15.  Luc23. 17.  Ioanl8.89. 

7  Ac  yr  oedd  un  a  elwid  Bar- 
ai^bas,  yr  hwn  oedd  yn  rhwyni 
gyd  â'i  gyd-derfysgwyr,  y  rhai 
yn  y  derfysg  a  wnaethent  lof- 
ruddiaeth. 

8  A'r  dyrfa  gan  groch-lefain, 
a  ddechreuodd  ddeisyf  amo 
wneulhur  fel  y  gwnaethai  bob 
amser  iddynt. 

9  A  Philat  a  attebodd  idd- 
ynt,  gan  ddywedyd,  A  fynnwch 
chwi  i  mi  oUwng  yn  rhydd  i 
chwi  Frenhin  yr  luddewon  ? 

10  (Canys  efe  a  wyddai  maî 
o  genfigen  y  traddodasai  yr 
arch-offeiriaid  ef.) 

11  ^A'r  arch-offeiriaid  a  gyn- 
hyrfasent  y  bobl,  fel  y  goUyng- 
ai  efe  yn  hytrach  Barabbas  yn 
rhydd  iddynt.         ^  ^ct.  s.  14. 

12  A  Philat  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  drachefii  wrthynt, 
Beth  gan  hynny  a  fynnwch  i 
mi  ei  wneuthur  i  W  hwn  yr 
ydych  yn  ei  alw  Brenhin  yr 
luddewon  ? 

13  A  hwythau  a  lefasant  dra- 
chefn,  Croeshoelia  ef. 

14  Yna  Pilat  a  ddywedodd 
wrthynt,  Ond  pa  ddrwg  a 
wnaeth  efe  ?  A  hwythau  a  lef- 
asant  fwy-fwy,  Croeshoelia  ef. 


Goìlrmg  Barahhas.         8.  MARC,  XV.         Croeshoelio  yr  lesu 


15  1  Philat  yn  chwennych 
boddloni  y  bobl,  a  ollyngodd 
yn  rhydd  iddynt  Barabbas; 
a'r  lesu,  wedi  iddo  ei  íHang- 
ellu,  a  draddododd  efe  \  w 
groeshoelio. 

•  Matt.  27.  26.   loan  19. 1. 

16  A'r  milwyr  a'i  dygasant  ef 
i  fewn  y  Uys,  a  elwir  Pretor- 
ium :  a  hwy  a  alwasant  ynghyd 
yr  hoU  fyddin ; 

17  Ac  a  'i  gwisgasant  ef  â 
phorphor,  ac  a  blethasant  gor- 
on  o  ddrain,  ac  a'i  dodasant 
am  ei  hen  ; 

18  Ac  a  ddechreuasant  gyf- 
arch  iddo,  Henffych  well,  Bren- 
hin  yr  luddewon. 

19  A  hwy  a  gurasant  ei  ben 
ef  â  chorsen,  ac  a  boerasant 
amo,  a  chan  ddodi  m  gliniau 
t  lawr,  a'i  haddolasant  ef. 

20  Ac  wedi  iddynt  ei  watwar 
ef,  hwy  a  ddîosgasant  y  por- 
phor  oddi  am  dano,  ac  a  'i 
gwisgasant  ef  â  'i  ddiUad  ei 
hun,  ac  a'i  dygasant  allan  i  'w 
groeshoelio. 

21  A  'hwy  a  gymhellasant  un 
Sunon  o  Cyrene,  yr  hwn  oedd 
yn  myned  heibio,  wrth  ddyfod 
o'r  wlad,  sef  tad  Alexander  a 
Ruphus,  i  ddwyn  ei  groes  ef. 

'Matt.  27.  32.  Luc  23.  26. 

22  « A  hwy  a  'i  harweiniasant 
ef  1  le  a  dwid  Golgotha ;  yr 

»  Imc  23. 33.  loau  19. 17. 


hyn  o'i  gyfieithu  yw,  Lle  y 
b(3MgIog : 

2íi  Ac  a  roîsant  iddo  i'w  yfed 
win  llmyrllyd:  eithr  efe  nis 

CyniniGrth,  l  cymmysaediíj  â  murr. 

24  Ac  wedi  iddynt  ei  groes- 
hoelio,  "hwy  a  rannasant  ei 
ddillad  ef,  gan  fwrw  coelbren 
arnynt,  betli  a  gai  pob  un. 

■•^8.22.  18.  Ioanl9.23. 

26  'A'r  drydedd  awr  oedd  hi ; 
a  hwy  a'i  croeshoeh'asant  ef. 

'  Matt.  27. 45.   Luc  23.  44.   loan  19.  14. 

26  Ac  ■'yr  oedd  ysgrifen  ei 
achos  ef  wedi  ei  hargraphu, 
BRENHIN  YR  lUDDEWON. 

»Matt.27.37.  loan  19. 19. 

27  'A  hwy  a  groeshoeliasant 
gyd  âg  ef  ddau  leidr;  un  ar 
y  Uaw  ddehau,  ac  un  ar  yr 
aswy  iddo.         ■  Matt.  27. 38. 

28  A'r  ysgrythyr  a  gyflawn- 
wyd,  yr  hon  a  ddywed,  "Ac 
efe  a  gyfrifwyd  gyd  â  'r  rhai 
anwir.         »>  es.  53. 12.  luc  22. 37. 

29  "A'r  rhai  oedd  yn  myned 
heibio  a'i  cablasant  ef,  gan 
ysgwyd  eu  pennau,  a  dywed- 
yd,  Och,  "  tydi  yr  hwn  wyt  yn 
dinystrio  y  deml,  ac  yn  ei  had- 
eiladu  mewn  tridiau, 

"  Ps.  22.  7.      •  Pen.  14.  58.  loan  2. 19. 

30  Gwared  dy  hun,  a  disgyn 
oddi  ar  y  groes. 

31^  Yr  un  ffunud  yr  arch- 
offeiriaid  hefyd  yn  gwatwar,  a 
ddywedasant  wrth  eu  gilydd, 


Marwolaeth  Crist. 


S.  MARC,  XV. 


Ei  gladdedigaeth. 


gyd  â'r  ysgrifenyddîon,  EraiU 
a  waredodd,  ei  hun  nis  gall  ei 
wared. 

32  Disgyned  Crîst,  Brenhin 
yr  Israel,  yr  awrhon  oddi  ar 
y  groes,  fel  y  gwelom,  ac  y 
credom.  ^A'r  rhai  a  groes- 
hoeliesid  gyd  âg  ef,  a'i  dif- 
enwasant  ef.  pluc23.39. 

33  A  ^phan  ddaeth  y  chwech- 
ed  awr,  y  bu  tywyllwch  ar  yr 
hoU  llddaear  hyd  y  nawfed  awr. 

qMatt.27.45.  Luc  23.  44.      I  átr. 

34  Ac  ar  y  nawfed  awr  y 
dolefodd  yr  lesu  â  Uef  uchel, 
gan  ddywedyd,  '  Eloi,  Eloi, 
lama  sabachthani  ?  yr  hyn  o  'i 
gyfieithu  yw,  Fy  Nuw,  fy  Nuw, 
paham  y  'm  gadewaist  ? 

'Ps.22.1.  Matt.27.46. 

35  A  rhai  o'r  rhai  a  safent 
ger  Uaw,  pan  glywsant,  a  ddy- 
wedasant,  Wele,  y  mae  efe  yn 
galw  ar  Eh'as. 

36  Ac  *un  a  redodd,  ac  a 
lanwodd  yspwng  yn  llawn  o 
finegr,  ac  *a'i  dododd  ar  gors- 
en,  ac  a  'i  dîododd  ef,  gan 
ddywedyd,  Peidiwch,  edrych- 
wn  a  ddaw  Ehas  i  'w  dynnu  ef 

î  la Wr.  ■  loan  19.  29.      *  Ps.  69. 21. 

37  "A'r  lesu  a  lefodd  â  Uef 
uchel,  ac  a  ymadawodd  â  'r 

yspryd.  «Matt.27.50.  Ioanl9.30. 

38  *A  llèn  y  deml  a  rwyg- 
wyd  yn  ddwy,  oddi  fynu  hyd 
i  waered.      *  MAt*-  27. 51.  luc  23. 45. 


39  ^A  phan  welodd  y  can- 
wriad,  yr  hwn  oedd  yn  sefyll 
ger  Uaw  gyferbyn  âg  ef,  ddar- 
fod  iddo  yn  Uefain  felly  ym- 
adaw  â  'r  yspryd,  efe  a  ddy- 
wedodd,  Yn  wir  Mab  Duw 
oedd  y  dyn  hwn. 

yMatt.27.64.  Luc  23.  47. 

40  "Ac  yr  oedd  hefyd  wrag- 
edd  yn  edrych  o  hirbell:  ym 
mhUth  y  rhai  yr  oedd  Maîr 
Magdalen,  a  Mair  mam  lago 
fychan  a  Jose,  a  Salome ; 

«  Matt.  27.  55. 

41  Y  rhai  hefyd,  pan  oedd 
efe  yn  Galilea,  *a'i  dilynasant| 
ef,  ac  a  weiniasant  iddo ;  a  > 
gwragedd  eraiU  lawer,  y  rhaî 
a  ddaethent  gyd  âg  ef  i  fynu. 
i  J erusalem.  •  luc  s.  2. 3. 

42  ir  ^Pan  ydoedd  hi  weithiani 
yn  hwyr,  (am  ei  bod  hi  yn 
ddarpar-wyl,  sef  y  dydd  cyn  y' 
Sabbath,) 

b  Matt.  27.  £?r.    Luc2S.60.    loan  19.  38. 

43  Daeth  Joseph  o  Arima- 
thea,  cynghorwr  pendefigaidd, 
yr  hwn  oedd  yntau  ^'yn  disgwyl 
am  deyrnas  Dduw,  ac  a  aeth 
yn  hŷf  i  mewn  at  Pilat,  ac  a 
ddeisyfodd  gorph  yr  lesu. 

«  Luc  2. 25, 38. 

44  A  rhyfedd  oedd  gan  Pilat 
o  buasai  efe  farw  eisoes :  ac 
wedi  iddo  alw  y  canwriad  atto, 
efe  a  ofynodd  iddo  a  oedd  efe 
wedi  marw  er  ys  meityn. 


Ädgyfodiad  Crist.         S.  MAI 

45  A  phan  wybu  gan  y  can- 
wrîad,  efe  a  roddes  y  corph  î 
Joseph. 

46  Ac  efe  a  brynodd  lîan 
mam,  ac  a'i  tynnodd  ef  î  lawr, 
ac  a  H  hamdôdd  yn  y  Hían 
main,  ac  a'i  dododd  ef  mewn 
bedd  a  naddasid  o'r  graig;  ac 
a  dreiglodd  faen  ar  ddrws  y 
bedd. 

45^  A  Maîr  Magdalen  a  Mair 
mam  Jose,  a  edrychasant  pa 
le  y  dodid  ef. 

PENNOD  XVI. 

A.  p.  33.— 1  Angel  yn  mynegi  adgyfodiad  Crist 
i  dair  o  wragedd.  9  Crist  ei  hun  yn  ymr 
ddangos  i  Mair  Magdalen:  12  i  ddau  oedd 
yn  myned  i'r  wlad  :  14  yna  »V  apostoUon, 
15  y  rhai  y  mae  efe  yn  eu  hanfm  allan  i 
hregethu  yr  efengyl :  19  mae  yn  esgyn  iW 
nefoedd, 

AC  •wedi  darfod  y  dydd 
Sabbath,  Mair  Magdalen, 
a  Mair  mam  lago,  a  Salome, 
a  brynasant  II  bêr-aroglau,  i 
ddyfod  i  'w  enneinio  ef 

•Matt.28.1.  Luc24.1.  Ioan20.1.  t'Luc^S.öe. 
I  lyẁm. 

2  -Ac  yn  fore  iawn,  y  dydd 
cyntaf  ||  o  'r  wythnos,  y  daeth- 
ant  at  y  bedd,  a'r  haul  wedi 

COdÌ.     •Luc24.1.  loanao.l.    ì  o'r  SatbathcM. 

3  A  hwy  a  ddywedasant  wrth 
eu  gilydd,  Pwy  a  dreigla  i  ni  y 
maen  ymaith  oddi  wrth  ddrws 
y  bedd? 

4  (A  phan  edrychasant,  hwy 
a  ganfuant  fod  y  maen  wedi 


C,  XVI.  Y  (jmrageddm'thyhedd. 
ei  dreiglo  ymaith ;)  canys  yr 
oedd  efe  yn  fawr  iawn. 

5  Ac  "wedi  iddynt  fyned  i 
mewn  i  'r  bedd,  hwy  a  welsant 
fab  ieuangc  yn  eistedd  o'r  tu 
dehau,  wedi  ei  ddilladu  â  gwisg 
wenllaes ;  ac  a  ddychrynasant. 

"loanîO.  11. 

6  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Na  ddychrynwch.  Ceisio 
yr  ydych  yr  lesu  o  Nazareth, 
yr  hwn  a  groeshoeliwyd :  efe 
a  gyfododd ;  nid  y w  efe  yma  : 
wele  y  man  y  dodasant  ef. 

7  Eithr  ewch  ymaith,  dywed- 
wch  i'w  ddisgyblion  ef,  ac  î 
Petr,  ei  fod  ef  yn  myned  o  'ch 
blaen  chwi  i  Galilea:  yno  y 
cewch  ei  weled  ef,  •fel  y  dy- 
wedodd  i  chwi. 

•  Matt.  26.  32.    Pen.  14.  28. 

8  Ac  wedi  myned  allan  ar 
frys,  hwy  a  ífoisant  oddi  wrth 
y  bedd ;  canys  dychryn  a  syn- 
dod  oedd  arnynt.  'Ac  ni  ddy- 
wedasant  ddim  wrth  neb  :  can- 
ys  yr  oeddynt  wedi  ofni. 

'  Edrych  Matt  28.  8.   Luc  24.  9. 

9  1Í  A  'r  lesu,  wedi  adgyfodi 
y  bore  y  dydd  cyntaf  o'r  wyfh- 
nos,  *a  ymddangosodd  yn  gynt- 
af  i  Mair  Magdalen,  ^  o  'r  hon 
y  bwriasai  efe  allan  saith  o  gy- 
threuliaid.     « loan  20. 14.    "  loc  8. 2. 

10  Hithau  a  aeth,  ac  a  fyn- 
egodd  i'r  rhai  a  faasent  gyd 


Ymddangosiad  Crist.     S-  MA.RC,  XVI.       Ei  esgyniad  Vr  nef. 


âg  ef,  ac  oeddynt  mewn  galar 
ac  wylofain. 

11  A  hwythau,  pan  glywsant 
eî  fod  ef  yn  fyw,  ac  îddi  hi  eî 
weled  ef,  ni  chredent. 

12  11  Ac  wedi  hynny  yr  ym- 
ddangosodd  efe  mewn  gwedd 
arall  *  i  ddau  o  honynt,  a 
hwynt  yn  ymdeithio,  ac  yn 
myned  i'r  wlad.        »liic  24.13. 

13  A  hwy  a  aethant,  ac  a 
fynegasant  î  'r  UeiU :  ac  nî 
chredent  iddynt  hwythau. 

14  1í  ^Ac  ar  ol  hynny  efe  a 
ymddangosodd  i'r  un  ar  ddeg, 
a  hwy  yn  eistedd  ||i  fwytta; 
ac  a  ddannododd  iddynt  eu 
hanghrediniaeth  a'u  calon-gal- 
edwch,  am  na  chredasent  y 
rhai  a'i  gwelsent  ef  wedi  ad- 

gyfodi.  kLuc24.36.  Ioan20.19. 

1  Cor.  15.  5.    i  Neu,  ynghyà, 

15  *  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Ewch  i'r  holl  fyd,  a 
phregethwch  yr  efengyl  i  bob 
creadur.  »Matt28.i9. 

16  Y  neb  a  gredo  ac  a  fed- 

^  loan  3. 18,  36. 


yddier  afydd  cadwedig:  "eithr 
y  neb  ni  chredo  a  gondemnir. 

« loan  12.  48. 

17  A'r  arwyddion  hyn  a  gan- 
lynant  y  rhai  a  gredant :  Yn 
fy  enw  i  y  bwriant  allan  gy- 
threuliaid ;  dc  ^  à  thafodau 
newyddion  y  Uefarant ; 

0  Luc  10. 17.    Act.  6. 16.  a  8.  7.  a  16. 18.  a  19. 12. 
p  Act.  2.  4.  a  10.  46.  a  19.  6.   1  Cor.  12. 10,  28. 

18  Seirph  a  godant  ymaith ; 
ac  os  yfant  ddim  marwol,  nî 
wna  iddynt  ddim  niwed;  'ar 
y  cleifìon  y  rhoddant  eu  dwy- 
law,  a  hwy  a  fyddant  iach. 

^Lucl0.19.   Act.28.  5.    '  Act.  9. 17.  a  28.  8. 

19  11  Ac  felly  yr  Arglwydd, 
•wedi  llefaru  wrthynt,  'a  gym- 
merwyd  i  fynu  i'r  nef,  '"ac  a 
eisteddodd  ar  ddeheulaw  Duw. 

•Act.L2,3.     *Luo24.51.    «  Ps.  110. 1. 

20  A  hwythau  a  aethant  allan,  | 
ac  a  bregethasant  yni  mhob; 
man,  a'r  Arglwydd  yn  cyd-^ 
weithio,  *ac  yn  cadarnhâu  y 
gair,  trwy  arwyddion  y  rhai 
oedd  yn  canlyn.  Amen. 

«Actl4.3.  Heb.2.4. 


YR  EFENGYL 


YN  OL 

SANT  LUC. 


PENNOD  I. 

.  r  chweched  Flwyddyn  cyn  y  Cyfrif  Cyflredin 
a  elwir  Anno  Domini. — 1  Bhagymadrodd  yr 
hoU  e/engyl.  5  Cenhedliad  loan  Fedyddiwr, 
26  a  Christ.  39  Prophwydoliaeth  Elisabeth 
a  Mair  am  Grist.  57  Oenedigaeth  ac  e«- 
waediad  loan.  &7  PropheydoUaeth  Zaehartaê 
am  GHit,  76  ac  loan.  ' 

YN  gymmaint  a  darfod  i  la- 
wer  gyiiimeryd  mewn  llaw 
osod  allan  mewn  trefn  draeth- 
awd  am  y  pethau  a  gredir  yn 
ddíammeu  yn  ein  plith, 

2  "Megis  y  traddodasant  hwy 
i  ni,  y  rhai  oeddynt  eu  hunain 

o  'r  dechreuad  yn  gweled,  ac 
yn  weinidogion  y  gair : 

•Heb.2.8.  Ho«nl.l.    ^B!»rel.l.  Io«il6.2r. 

3  "Mmnau  a  welais  yn  dtia, 
wedi  i  mi  ddilyn  pob  peth  yn 
ddyfal  o'r  dechreuad,  ysgrif- 
enu  mewn  trefn  attat,  ar- 
dderchoccaf  Theophilus, 

•  Act.  15. 19. 25. 28.  1  Cor.  7.  40.  <«Act.l.l. 

4  Fel  y  ceit  wybod  sicrwydd 
am  y  pethau  y 'th  ddysgwyd 
ynddynt. 

5  oedd  'yn  nyddiau 
X  Herod,  brenhin  Judea, 

ryw  ofíeiriad  a1  enw  Zach. 
anas,  'o  II  ddydd-gylch  Abîa: 
a  1  wraig  oedd  o  ferched  Aaron, 
a  1  henw  Elisabeth.       •  Matt.  2. 1. 

'lChroD.2110.  Neh.12.4.17.  lfl»WWd»dd 


6  Ac  yr  oeddynt  îll  dau  yn 
gyfiawn  ger  bron  Duw,  yn 
rhodio  yn  hoU  orchymynion  a 
deddfau  yr  Arglwydd  yn  ddí- 
argyhoedd. 

7  Ac  nid  oedd  plentyn  idd- 
ynt,  am  fod  Ehsabeth  yn  am- 
mhlantadwy;  ac  yr  oeddvnt 
wedi  myned  iU  dau  mewn  gwth 
o  oedran. 

8  A  bu,  ac  efe  yn  gwasan- 
aethu  swydd  ofíeiriad  ger  bron 
Duw,  yn  nhrefh  ei  II  ddydd- 
gylch  ef,  I  wwwd^cw. 

9  Yn  ol  arfer  swydd  yr  oftéir- 
iaid,  ddyfod  o  ran  iddo  «arogl- 
darthu  yn  ol  ei  fyned  i  deml 
yr  Arglwydd.  tEx.3o.7 

10  "A  holl  haws  y  bobl  oedd 
allan  yn  gweddîo  ar  awr  yr 
arogl-darthiad.        »  Let  16. 17. 

11  Ac  ymddangosodd  iddo 
angel  yr  Argh^ydd  yn  sefyll 
o  'r  tu  dehau  i  'allor  yr  arogl- 
darth.  ■  ex.  so.  i. 

12  A  Zacharias,  pan  ganfu, 
a  gythryblwyd,  ac  ofn  a  syrth- 
iodd  arno. 

13  Eithr  yr  angel  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Nac  oíha,  Zach- 
arias;  canys  gwrandawyd  dy 
weddi;  a'th  wraig  Elisabeth  a 


Yr  angel  a  Zacharias.        S.  LUC,  I, 


Cenhedlu  loan. 


ddwg  i  ti  fab,  a  ^'thi  a  elwi  ei 
enw  ef  loan.  kAd.6o,68. 

14  A  bydd  î  ti  lawenydd  a 
gorfoledd;  a  41awer  a  lawen- 
ychant  am  ei  enedigaeth  ef. 

•  Ad.  68. 

15  Canys  mawr  fydd  efe  yng 
ngolwg  yr  Arglwydd,  ac  "nid 
ŷf  na  gwin  na  dîod  gadarn; 
ac  efe  a  gyflawnir  o  'r  Yspryd 
Glân,  îe,  o  groth  ei  farn. 

"» Num.  6.  3.        Jer.  1.  6.   Gal.  1. 16. 

16  ^A  Uawer  o  blant  Israel 
a  dry  efe  at  yr  Arglwydd  eu 

DUW.  •Mal.4.6.6. 

17  Ac  efe  a  â  o  'i  flaen  ef  yn 
yspryd  a  nerth  Elîas,  i  droi 
calonnau  y  tadau  at  y  plant, 
a'r  anufudd  II  i  ddoethineb  y 
cyfiawn;  i  ddarparu  î'r  Ar- 
glwydd  bobl  barod.     ■  Neu,  dmi. 

18  A  dywedodd  Zacharîas 
wrth  yr  angel,  ^Pa  fodd  y 
gwybyddaf  fi  hyn?  canys  hen- 
afgwr  wyf  fi,  a'm  gwraig  hefyd 
mewn  gwth  o  oedran.  p  Gen.  17. 17. 

19  A'r  angel  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Myfi  yw  ''Ga- 
briel,  yr  hwn  wyf  yn  sefyll  ger 
bron  Duw,  ac  a  anfonwyd  i 
lefaru  wrthyt,  ac  II  i  fynegi  i  ti 
y  newyddion  da  hyn. 

^  Dan.  8. 16.  a  9.  21.      1 1  ^engylu  i  H  hyn. 

20  Ac  wele,  'ti  a  fyddi  fud 
ac  heb  allu  llefaru  hyd  y  dydd 
y  gwneler  y  pethau  hyn,  am 

'£Bec.3.26.a2127. 


na  chredaîst  i'm  geiriau  i,  y 
rhai  a  gyflawnir  yn  eu  hamser. 

21  Ac  yr  oedd  y  bobl  yn 
disgwyl  am  Zacharîas:  a  rhy- 
feddu  a  wnaethant  ei  fod  ef  yn 
aros  cyhyd  yn  y  deml. 

22  A  phan  ddaeth  efe  allan, 
ni  allai  efe  lefaru  wrthynt;  a 
hwy  a  wybuant  weled  o  hono 
weledigaeth  yn  y  deml:  ac  yr 
oedd  efe  yn  gwneuthur  amnaid 
iddynt;  ac  efe  a  arhosodd  yn 
fud. 

23  A  bu,  cyn  gynted  ag  y  cyf- 
lawnwyd  "dyddiau  ei  weinidog- 
aeth  ef,  fyned  o  hono  i'w  dỳ, 

eÌ  hun.      ■  Edrych  2  Bren.  11.  6.  1  Chr.  9.  25.  ' 

24  Ac  ar  ol  y  dyddiau  hynny 
y  cafodd  Elisabeth  ei  wraig  ef 
feichiogi,  ac  a  ymguddiodd 
bùm  mis,  gan  ddywedyd,  \ 

25  Fel  hyn  y  gwnaeth  yrj 
Arglwydd  î  mi  yn  y  dyddiau  ; 
yr  edrychodd  arnaf  i  *dynnu  ! 
ymaith  fy  ngwaradwydd  ym 
mhlith  dynion.   •  oen.  30. 23.  es.  4. 1. 

26  1í  Ac  yn  y  chweched  mis 
yr  anfonwyd  yr  angel  Gabriel 
oddi  wrth  Dduw,  i  ddinas  yn 
Galilea  a'i  henw  Nazareth, 

27  At  forwyn  ""wedi  ei  dy- 
weddîo  i  wr  a'i  enw  Joseph,  o 
dỳ  Dafydd;  ac  enw  y  forwyn 
oedd  Mair.  »Matt.i.i8. 

28  A'r  angel  a  ddaeth  i  mewn 
atti,  ac  a  ddywedodd,  Hen- 
flÿ^ch  well,  yr  hon  a  gefaîst 


Gah'iel  a  Mair.  S.  LUC,  I. 

ras ;  yr  Arglwydd  sydâ  gyd  â 
thî :  bendigaid  wyt  ym  mhlith 
gwragedd. 

29  A  Iiithau,  pan  ei  gwelodd, 
a  gythryblwyd  wrth  ei  yiiiad- 
rodd  ef ;  a  meddylio  a  wnaeth 
pa  fath  gyfarch  oedd  hwn, 

30  A  dywedodd  yr  angel  wrthi, 
Nac  ofna,  Mair:  canys  ti  a 
gefaîst  flf'afr  gyd  â  Duw. 

31  'Ac  wele,  ti  a  gei  feichiogi 
yn  dy  groth,  ac  a  esgori  ar  fab, 
ac  ''a  elwi  ei  enw  ef  lESU. 

»Eb.7.  M.  Matt.  l.ai.     TPen.  2.21. 

32  Hwn  fydd  mawr,  ac  a  elM  Ìr 
yn  Fab  y  Goruchaf:  ac  iddo 
•y  rhydd  'yr  Arglwydd  Dduw 
orseddfa  ei  dad  Dafydd. 

■P«.132.11.     •  Eg.  9. 6.  a  16. 6.  Dat.3.7. 

33  'Ac  efe  a  deymasa  ar  dỳ 
Jacob  yn  dragy wydd ;  ac  ar  ei 
frenhiniaeth  ni  bydd  diwedd. 


••0811.2.44.8  7.14, 27. 

loan  12.  34. 


Obad.21.  Mic.4.7. 
Heb.  1.  8. 


34  A  Mair  a  ddywedodd  wrth 
yr  angel,  Pa  fodd  y  bydd  hyn, 
gan  nad  adwaen  i  wr  ? 

35  A'r  angel  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthi,  Yr  Yspryd 
Glân  a  ddaw  amat  ti,  a  nerth 
y  Goruchaf  a'th  gysgoda  di : 
am  hynny  hefyd  y  peth  sanct- 
aidd  a  aner  o  honot  ti,  a  elwir 
yn  Fab  Duw. 

36  Ac  wele,  Elisabeth  dy  gares, 
y  mae  hithau  wedi  beichiogi 
ar  fab  yn  ei  henaint:  a  hwn 


Mair  ac  Elimheth. 
yw  y  chweched  mis  iddi  hi, 
yr  hon  a  elwid  yn  ammhlant- 
adwy. 

37  Canys  ^gyd  â  Duw  ni  bydd 
dim  yn  ammhosibl.  cGen.i8.i4. 

Jer.32. 17.  Zec.  8.  6.   Matt.  19.  26.   Pen.  18.  ^T. 

38  A  dywedodd  Mair,  Wele 
wasanaethyddes  yr  Arglwydd ; 
bydded  i  mi  yn  ol  dy  air  di.' 
A'r  angel  a  aeth  ymaith  oddi 
wrthi  hi. 

39  1Í  A  Mair  a  gyfododd  yn  y 
dyddiau  hynny,  ac  a  aeth  i 'r 
mynydd-dir  ar  frys,  i  ddinas  o 
Juda; 

40  Ac  a  aeth  i  mewn  i  dŷ 
Zacharîas,  ac  a  gyfarchodd 
well  i  Elisabeth. 

41  A  bu,  pan  glybu  Elisabeth 
gyfarchiad  Mair,  i'r  plentyu 
yn^  ei  chrotli  hi  lammu :  ac 
Elisabeth  a  lanwyd  o  'r  Yspryd 
Glân. 

42  A  Uefain  a  wnaeth  â  llef 
uchel,  a  dywedyd,  Beudigedig 
wyt  ti  ym  mhlith  gwragedd, 
a  bendigedig  yio  ffrwyth  dy 
groth  di. 

43  Ac  o  ba  le  î/  mae  hyn  i  mi, 
fel  y  delai  mam  fy  Arglwydd 
attaf  fi  ? 

44  Canys  wele,  er  cynted  y 
daeth  Ueferydd  dy  gyfarchiad 
di  i'm  clustiau,  y  plentyu  a 
lammodd  o  lawenydd  yn  fy 
nghroth. 

45  A  bendigedig  yw  yr  hon 


Cân  Mair. 


S.  LUC,  I- 


Genedigaeth  Ìoan, 


II  a  gredodd:  canys  bydd  cyf- 
lawnîad  o'r  pethau  a  ddywed- 
wyd  wrthî  gan  yr  Arglwydd. 

I  Neu,  a  gredoâd  y  hydd,  &c. 

46 1Í  A  dywedodd  Mair,  Y  mae 
fy  enaid  yn  mawrhâu  yr  Ar- 
glwydd, 

47  A'm  hyspryd  a  lawenych- 
odd  yn  Nuw  fy  Tachawdwr. 

48  Canys  "^efe  a  edrychodd 
ar  waeledd  ei  wasanaethyddes  : 
oblegid,  wele,  o  hyn  allan  yr 
hoU  genhedlaethau  a'm  geilw 
yn  wỳnfydedig.  dPB.i38.6. 

49  Canys  yr  hwn  sydd  alluog 
a  wnaeth  i  mi  fawredd;  a 
sanctaidd  yw  ei  enw  ef. 

50  *A'i  drugaredd  sydd 
oes  oesoedd  ar  y  rhai  a'i  hofn- 
ant  ef.         •ex.2o.6.  pb.  103.17. 

51  ^Efe  a  wnaeth  gadernid  â'i 
fraich  :  ^efe  a  wasgarodd  y  rhaì 
beilchion  ym  mwriad  eu  calon. 

'  Es.  51.  9.  a  52. 10.      «  Pb.  33. 10.  1  Petr  5.  5. 

52  ^Efe  a  dynnodd  i  lawr  y 
cedyrn  o'u  heisteddfäau,  ac  a 
ddyrchafodd  y  rhai  isel-radd. 

b  1  Sam.  2.  6.  &c.  Job  5. 11.   Ps.  113.  6. 

53  ^  Y  rhaî  newynog  a  lanwodd 
efe  â  phethau  da;  ac  efe  a  an- 
fonodd  ymaith  y  rhai  goludog 
yn  weigion.       «pb.  34.10 

54  Efe  a  gynnorthwyodd  ei 
was  Israel,  gan  goíìo  ei  dru- 
garedd ;  *  Jer.  31. 3. 20. 

55  'Fel  y  dywedodd  wrth  ein 

»Gen.l7.19.   Pi.  132. 11. 


tadau,  Abraham  a'i  had,  yn 
dragywydd. 

56  A  Mair  a  arhosodd  gyd  â 
hi  ynghylch  tri  mis,  ac  a  ddy- 
chwelodd  i'w  thỳ  ei  hun. 

57  II  A  chyflawnwyd  tymp  E- 
lisabeth  i  esgor ;  a  hi  a  esgor- 
odd  ar  fab. 

58  A'i  chymmydogion  a1 
chenedl  a  glybu  fawihâu  o  'r 
Arglwydd  ei  drugaredd  arni; 
a  "hwy  a  gyd-lawenychasant  â 

hi.  "  Ad.  14. 

59  A  bu,  °ar  yr  wythfed  dydd 
hwy  a  ddaethant  i  enwaedu  ar 
y  dyn  bach;  ac  a'i  galwasant 
ef  Zacharîas,  yn  ol  enw  ei  dad. 

»  Gen.  17. 12.   Lef.  12.  3. 

60  Al  fam  a  attebodd  ac  aj 
ddywedodd,  ""Nid  felly;  eithr' 
loan  y  gelwir  ef.  •Ad.i3. 

61  Hwythau  a  ddywedasanti 
wrthi,  Nîd  oes  neb  o'th  genedl  - 
a  elwir  ar  yr  enw  hwn. 

62  A  hwy  a  wnaethant  amnaîd 
ar  ei  dad  ef,  pa  fodd  y  mynnai 
efe  ei  enwi  ef. 

63  Yntau  a  alwodd  am  ar 
graph-lech,  ac  a  ysgrifenodd, 
gan  ddywedyd,  ^loan  yw  eî 
enw  ef.  A  rhyfeddu  a  wnaeth- 
ant  oll.         p  Ad.  13. 

64  Ac  agorwyd  ei  enau  ef  yn 
ebrwydd,  a'i  dafod  ef;  ac  efe 
a  lefarodd,  gan  fendithio  Duw. 

65  A  daeth  ofn  ar  bawb  oedd 
yn  trigo  yn  eu  cylch  hwy:  a 


Prophwydoliaeth  g.  LÜC,  H.  Zacharia8 

thrwy  hoU  fynydd-dir  Judea  j  i  chyfiawnder  ger  ei  fron  ef,  holl 
cyhoeddwyd  y  ||geiriau  hyn  oll.  ddyddiau  ein  bywyd 

"^"  '  76  A  thithau,  fachgennyn,  a 

ilwîr 


66  A  phawb  a  r  a'w  clywsant,  elwir  yn  brophwyd  if  Goíuch- 
a  u  gosodasant  yn  eu  calon-  af :  canys  'ti  a  âi  o  flaen  wyn- 
nau,  gan  ddywedyd  Beth  fydd  eb  yr  Arglwydd,  i  barottôi  ei 
y  bachgennyn  hwn?  A  Ilaw  yr  ffyrdd  ef ; 

77  1  roddi  gwybodaeth  iach- 
awdwriaeth  i'w  bobl,  ^lltrwy 


Arglwydd  oedd  gyd  âg  ef. 
67  1í  A'i  dad  ef  Zacharîas  a 


gyflawnwyd  o'r  Yspryd  Glân,  faddeuant  o'u  pechodau, 
ac  a  brophwydodd,  gan  ddy-  .Pen.3.3.    ^er^u^.  ' 

''fSB5.H,W,Vf.^^  A  ,  ,J  ^8  O  herwydd  lltiriondeb  tru- 
68BendigedigfyddoArglwydd  garedd  ein  Duw;  trwy  yr  hon 

îlnL  ''^^*  a  l^-       ymwelodd  â  ni  'godiad  hau° 


Ì'wbobl;  «Pen.7.16. 

69  Ac  'efe  a  ddyrchafodd  gorn 
iachawdwriaeth  i  ni,  yn  nhŷ 
Dafydd  ei  wasanaethwr ; 

'Pb.132.17. 

70  'Megis  y  llefarodd  trwy 
enau  ei  sanctaidd  brophwydi, 
y  rhai  oedd  o  ddechreuad  y 

byd:    •  Jer.  23.  6.  a  30. 10.  Act.  3.  21.  Bhnf.  1. 2. 


E>.11.1.  Zech.  a  8.  a  6. 12.  Mal.  4.  2. 

79  "I  lewyrchu  i'r  rhai  sydd 
yn  eistedd  mewn  tywyllwch  a 
chysgod  angau,  i  gyfeirio  ein 
traed  i  ffbrdd  tangnefedd. 

•E«.9.2.  Act26.18. 

80  "A'r  bachgen  a  gjnnydd- 
odd,  ac  a  gryfhâwyd  yn  yr  ys- 
pryd,  ac  "a  fu  yn  y  diífaethwch 


T31  ^«"•^•  •''i-  Kiini.i.2.  pij'u,  ac  a  lu  yn  y  oiîiaethwch 

71  Fel  y  byddai  i  ni  ymwared  hyd  y  dydd  yr  ymddangosodd 
rhag  em  gelynion,  ac  o  law  |  efe  i'r  Israel.  bpen.2.4o.  .Mattsi 
pawb  o'n  caseion; 

72  I  gwblhâu  y  drugaredd 
â'n  tadau,  ac  i  gofio  ei  sanct 
aidd  gyfammod : 

73  'Y  IIw  a  dyngodd  efe  wrth 
ein  tad  Abraham,  ar  roddi 

nÌ,        'Gen.l2.3.al7.4.a22.16.  Heb.6.13,17. 

74  Gwedi  ein  rhyddhâu  o  law 
ein  gelynion,  "ei  wasanaethu 

ef  yn  ddîofìl,  »Heb.9.14. 

75  Mewn  sancteîddrwydd  a 


efe  î'r  Israel 

PENNOD  II. 

Y  bummed  Flwydd}Ti  cyn  y  Cyfi  if  Cyffredin  a 
elwir  Anno  Doniiiii.— 1  Äugustus  yn  trethu 
holl  ymerodraeth  Rhufaîn.  6  Genedirjacth 
Crist,  8  Ängel  yn  ei  fynegi  t'r  hugeiÚaid  ; 
13  a  llawer  yn  canu  moliarU  t  Dduio  am 
dano.  21  Eìiwaedu  Crist.  22  Puredigaeth 
Mair.  28  Simemi  ac  Amm  yn  prophicydo 
am  Grist:  40  ac  yntau  yn  cynnyddu  ineicn 
doethineh:  46  yn  ymresì/mmu  â'r  doctoriaiâ 
yn  y  demh  51  ac  yn  ufudd  •'«>  ríeni. 

BU    hefyd   yn    j  dyddíau 
hynny,  fyned  gorch>in}Ti 


Genedigaeth  Crist. 


g.  LUC,  11. 


Y  hugeiliaid. 


allan  oddi  wrth  Augustus  Ce- 
sar,  î  drethii  yr  holl  fyd. 

2  (Y  trethîad  yma  a  wnaeth- 
pwyd  gyntaf  pan  oedd  Cyre- 
nius  yn  rhaglaw  ar  Syrîa.) 

3  Aphawb  a  aethant  i'w  trethu, 
bob  un  i'w  ddinas  ei  hun. 

4  A  Joseph  hefyd  a  aeth  i 
fynu  o  Galilea,  o  ddinas  Naza- 
reth,  i  Judea,  i  •ddinas  Da- 
fydd,  yr  hon  a  elwir  Bethle- 
hem  (am  ei  fod  o  dŷ  a  thy- 
Iwyth  Dafydd,)     •  loan  i.  42. 

5  I'w  drethu  gyd  â  Mair,  yr 
hon  a  ddyweddîasid  yn  wraig 
iddo,  yr  hon  oedd  yn  feichiog. 

6  A  bu,  tra  yr  oeddynt  hwy 
yno,  cyflawnwyd  y  dyddiau  i 
esgor  o  honi. 

7  ^'A  hi  a  esgorodd  ar  ei  mab 
llcyntaf-anedig,  ac  a'i  rhwym- 
odd  ef  mewn  cadachau,  ac  a'i 
dododd  ef  yn  y  preseb;  am 
nad  oedd  iddynt  le  yn  y  lletty. 

^  Matt.  1.  25.     B  1/  cyntaf-anedig, 

8  H  Ac  yr  oedd  yn  y  wlad 
honno  fugeiliaid  yn  aros  yn  y 
maes,  ac  yn  gwylied  eu  llpraidd 

lîW  nOS.  •  diadäUnH. 

9  Ac  wele,  angel  yr  Arglwydd 
a  safodd  ger  llaw  iddynt,  a  go- 
goniant  yr  Arglwydd  a  ddis- 
gleiriodd  o  'u  hamgylch  :  ac 
ofni  yn  ddirfawr  a  wnaethant. 

10  A  'r  angel  a  ddywedodd 
wrthynt,  Nac  ofnwch :  canys 
wele,  yr  wyf  fi  yn  mynegi  i 


chwi  newyddion  da  o  lawen- 
ydd  mawr,  yr  hwn  a  fydd  i  'r 
holl  bobl: 

11  Canys  ganwyd  î  chwi  hedd- 
yw  Geidwad  yn  ninas  Dafydd, 
yr  hwn  yw  Crist  yr  Arglwydd. 

12  A  hyn  fydd  arwydd  i  chwi; 
Chwi  a  gewch  y  dyn  bach  wedi 
ei  rwymo  mewn  cadachau,  a'i 
ddodi  yn  y  preseb. 

13  Ac  yn  ddisymmwth  yr 
oedd  gyd  â  'r  angel  h'aws  o  lu 
nefol,  yn  moliannu  Duw,  ac  yn 
dywedyd, 

14  ""Gogoniant  yn  y  goruchaf 
i  Dduw,  ac  ar  y  ddaear  Hang- 
nefedd,  i  ddynion  ewyllys  da.  ! 

•Pen.19.38.      «»£8.^7. 19.  Eph.2.17. 

15  A  bu,  pan  aeth  yr  angel- 
ion  ymaith  oddi  wrthynt  i'r; 
nef,  ty  bugeiliaid  hwythau  a^ 
ddywedasant  wrth  eu  gilydd,  * 
Awn  hyd  Bethlehem,  a  gwelwn^ 
y  peth  hwn  a  wnaethpwyd,  yr  í 
hwn  a  hysbysodd  yr  Arglwydd ' 

1  ni.  t  Gr.  y  dynian  y  hugeüiaid. 

1 6  A  hwy  a  ddaethant  ar  frys ; 
ac  a  gawsant  Mair  a  Joseph, 
a'r  dyn  bach  yn  gorwedd  yn  y 
preseb. 

17  A  phan  welsant,  hwy  a  gy- 
lioeddasant  y  gair  a  ddywedas- 
id  wrtliynt  am  y  bachgen  hwn. 

18  A  phawb  a'r  a'i  clywsant, 
a  ryfeddasant  ani  y  pethau  a 
ddywedasid  gan  y  bugeiliaid 
wrthynt. 


Emcaediad  Crist. 


19  Eithr  Mair  a  gadwodd  y 
pethau  hyn  oU,  gan  eu  hystyr- 
ied  yn  ei  chalon. 

20  A'r  bugeiliaid  a  ddychwel- 
asant,  gau  ogoneddu  a  mol- 
iannu  Duw  am  yr  holl  bethau 
a  glywsent  ac  a  welsent,  fel  y 
dywedasid  wrthynt. 

21 1f  A  *phan  gyflawnwyd  wyth 
niwrnod  i  enwaedu  ar  y  dyn 
bach,  galwyd  ei  enw  ef  'IESü, 
yr  hwn  a  enwasid  gan  yr  angel 
cyn  ei  ymddẃyn  ef  yn  y  groth. 

•Gen.17.12.  Lef.12.3.  fMatt.1.21 
Peii.1.31. 

22  Ac  wedi  cyflawni  'dydd- 
lau  ei  phuredigaeth  hi,  yn  ol 
deddf  Moses,  hwy  a'i  dygasant 
ef  1  Jerusalem,  Vw  gyflwyno  i'r 
Arglwydd;  .Lef.12.2.3,4.6. 

23  (Fel  yr  ysgiifenwyd  yn 
neddf  yr  Arglwydd,  "Pob  gwr- 
ryw  II  cyntaf-anedig  a  elwir  yn 
sanctaidd  i'r  Arglwydd ;) 

"  Exod.  13. 2.  a  22. 29.  Num.  3. 13.  a  18. 16. 
'  m  aeoryd  V  groth. 

^  24  Ac  i  roddi  aberth,  yn  ol 
yr  hyn  a  ddywedwyd  neddf 
yr  Arglwydd,  Par  o  durturod, 
ueu  ddau  gyw  colommen. 

'Lef.l2.  2,6,8. 

25  Ac  wele,  yr  oedd  gwr  yn 
Jerusalem,  a'i  enw  Simeon; 
a  r  gwr  hwn  oedd  gyliawu  a 
duwiol,  "^Ti  disgwyl  am  ddi- 
Manwch  yr  Israel :  a'r  Yspiyd 
Wân  oedd  arno.  'E8.40.1.  Adn.ss. 

26  Ac  yr  oedd  wedi  ei  hvs- 


S.  LUC,  II. 


Caniad  Simeon. 


bysu  iddo  gan  yr  Yspryd  Glân, 
na  welai  efe  angau,  cyn  iddo 
weled  Cnst  yr  Argl  wy dd. 

27  Ac  efe  a  ddaeth  trwy  yr 
I  y«pryd  i 'r  denii :  a  phun  ddug 

ei  rieni  y  dyn  bach  ícsu,  i 
wneuthur  drosto  yn  ol  dcfod 
y  gyfraith ; 

28  Yna  efe  a'i  cymmerth  ef 
y»,  freichiau,  ac  a  fendith- 
lodd  Dduw,  ac  a  ddywedodd, 

29  Yr  awrhon,  Arglwydd,  y 
gollyngi  dy  was  mewn  tang- 
nefedd,  ynoldy  air: 

'Gen.  46.80.  Phil.1.23. 

30  Canys  fy  "'llygaid  a  wel- 
sant  dy  lachawdwriaeth, 

"Eí.  52.10.  Pen.3.6. 

31  Yr  hon  a  barottoaist  ger 
bron  wyneb  yr  holl  bobloedd ; 

32  "Goleuni  i  oleuo  y  Cen- 
hedloedd,  a  gogoniant  dy  bobl 
israel. 

»  Eí.  42.  6.  a  49.  6.   Act.  J3.  47.  a  28.  28. 

33  Ac  yr  oedd  Joseph  a 'i 
lam  eí  yn  rhyfeddu  am  y  peth- 
au  a  ddywedwyd  am  dano  ef. 

34  A  Simeon  a'n  bendithiodd 
hwynt,  ac  a  ddjwedodd  wrth 
Mair  ei  faui  ef,  Wele,  hwn  a 
osodwyd  "yii  gwymp  ac  >ii 
gyíodiad  i  lawer  jii  Israel,  *ac 
"jai  arwydd  yi-  hwn  y  dywedir 
jii  ei  erbyn;      .^..8.14  h«.i4.9. 

Matt.21.44.   Ehuí.  9.  32.  33.    1  CüM..  23  24 
2  Coi .  2.  Itì.   1  Petr  2.  7,  8.      i-  Act.  28.  22. 

35  (A  "thrwT  dy  euaíd  di  dy 

1  loaii  19.  25. 


Crist  yn  Nazareth,  S.  LÜC,  II.  ac  yn  Jerusahm 


hun  hefyd  yr  â  cleddyf ;)  fel  y 
datguddir  meddyliau  Uawer  o 
galonnau. 

36  Ac  yr  oedd  Anna  bro- 
phwydes,  merch  Phanuel,  o 
Iwyth  Aser :  hon  oedd  oed- 
rannus  iawn,  ac  a  fuasai  fyw 
gyd  â  gwr  saith  mlynedd  o'i 
morwyndod ; 

3T  Ac  a  fuasai  yn  weddw 
ynghylch  pedair  a  phedwar 
ugain  mlynedd,  yr  hon  nid  âi 
allan  o'r  deml,  ond  gwasan- 
aethu  Duw  mewn  ymprydiau 
a  gweddîau  ddydd  a  nos. 

38  A  hon  hefyd  yn  yr  awr 
honno,  gan  sefyll  ger  Uaw,  a 
foliannodd  yr  Arglwydd,  ac  a 
lefarodd  am  dano  ef  wrth  y 
rhai  oU  'oedd  yn  disgwyl  ym- 
wared  yn  llJerusalem. 

»Marcl5.43.  Ad.25.  Pen.24.21.      í  Itrraél. 

39  Ac  wedi  iddynt  orphen 
pob  peth  yn  ol  deddf  yr  Ar- 
glwydd,  hwy  a  ddychwelasant 
i  Galilea,  i'w  dinas  ei  hun  Na- 
zareth. 

40  *A'r  bachgen  a  gynnydd- 
odd,  ac  a  gryfhaodd  yn  yr 
yspryd,  yn  gyflawn  o  ddoeth- 
ineb :  a  gras  Duw  oedd  arno 

ef.  »^€1.62.  Pen.  1.80. 

41  1í  A'i  rîeni  ef  a  aent  i  Je- 
rusalem  *bob  blwyddyn  ar  wyl 

y  paSC.  *  Deut.  16. 1, 16. 

42  A  phan  oedd  efe  yn  ddeu- 
ddeng   mlwydd  oed,  hwynt- 


hwy  a  aethant  i  fynu  i  Jeru- 
salem  yn  ol  defod  yr  wyl. 

43  Ac  wedî  gorphen  y  dydd- 
iau,  a  hwy  yn  dychwelyd,  ar- 
hosodd  y  bachgen  lesu  yn  Je- 
rusalem  ;  ac  ni  wyddai  Joseph 
a'i  fam  ef : 

44  Eithr  gan  dybied  ei  fod 
ef  yn  y  fintai,  hwy  a  aethant 
daith  diwrnod ;  ac  a  'i  ceisias- 
ant  ef  ym  mhlith  eu  cenedl 
a  'u  cydnabod. 

45  A  phryd  na  chawsant  ef, 
hwy  a  ddychwelasant  i  Jeru- 
salem,  gan  ei  geisio  ef. 

46  A  bu,  ar  ol  tridiau,  gael  o, 
honynt  hwy  ef  yn  y  deml,  yn* 
eistedd  y  'nghanol  y  doctor- 
iaid,  yn  gwrandaw  arnynt,  ac 
yn  eu  holi  hwynt. 

47  ''A  synnu  a  wnaeth  ar  bawb ' 
a'r  a'i  clywsant  ef,  o  herwydd  l 
ei  ddeall  ef  a'i  attebion. 

n  Matt.  7. 28.  Marc  1. 22.  Pen.  4. 22. 32.  loan  7. 15, 4«. 

48  A  phan  welsant  ef,  bu 
aruthr  ganddynt.  A  'i  fam  a 
ddywedodd  wrtho,  Fy  mab, 
paham  y  gwnaethost  felly  â 
ni?  wele,  dy  dad  a  mînnau 
yn  ofidus  a'th  geisiasom  di. 

49  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Paham  y  ceisiech  fi?  onî 
wyddech  fod  yn  rhaid  i  mi  fod 
""ynghylch  y  pethau  a  berthyn 

Ì'm  Tad  ?  «Ioan2.16. 

60  A  ^hwy  ni  ddeallasant  y 

J  Pen.  9.  45.  a  18. 34. 


Gminiäo,a.tk  s.  lüC,  III.  joan  Feä.äMror 

gair  a  ddywedasai  efe  wrth-  ,  dywedyd,  «Llef  un  yn  llefain 


ynt 

51  Ac  efe  a  aeth  i  waered 
gyd  â  hwynt,  ac  a  ddaeth  i 
Nazareth,  ac  a  fu  ostyngedig 
iddynt.  A'i  fam  ef  a  gadwodd 
yrholl  eiriau  hynyn  ei  chalon. 

52  A'r  lesu  'a  gynnyddodd 
mewn  doethineb  II  a  chorphol- 
aeth,  a  ffafr  gyd  â  Duw  a  dyn- 

lOn.  ■18am.2.26.  Ad.40.  laeoedrm. 


PENNOD  III. 

dystiolaeth  ef  am  Grùt.  20  Herod  yn  carch- 
aru  loan  21Crist,  wedi  eifedyddio,  yn  der- 
hn  tystrolaeth  o'r  nef.  23  Oedran  àc  achcm 
omí  o  Joseph  ifynu. 


Y 


yn  y  diffaethwch,  Parottôwch 
ffordd  yr  Arglwydd,  gwnewch 
ei  Iwybrau  ef  yn  uniawn. 

'Es.40.3.  MaU.3.3.   loan  1. 23. 

5  Pob  pant  a  lenwir,  a  phob 
mynydd  a  bryn  a  ostyngir,  a'r 
gŵyr-geimion  a  wneir  yn  un- 
iawn,  a'r  geirwon  yn  ffyrdd 
gwastad : 

6  ''A  phob  cnawd  a  wêl  iach- 
awdwriaeth  Duw.       <>  es.  52. 10. 

7  Am  hynny  efe  a  ddywed- 
pdd  wrth  y  bobl  oedd  yn  dyfod 
1  w  bedyddio  ganddo,  *0  gen- 

8  Dygwch  gan  hynny  ffrwyth- 
au  II  addas  i  edifeirwch  ;  ac  na 
ddechreuwch  ddywedyd  ynoch 
eich  hunain,  Y  mae  gennym  ni 
Abraham  yn  dad :  canys  yr 
ydvvyf  yn  dywedyd  i  cliwi,  y 
dichon  Duw  o  'r  cerrig  hyn 
godi  plant  i  Abraham. 

I  leütmg  o  edifeinoch. 

9  Ac  yr  awrhon  y  mae  y  fwyell 
wedi  ei  gosod  ar  wreiddyn  y 
prennau :  ^pob  pren  gan  hyn- 
ny  a'r  nid  yw  yn  dwyn  ffrwyth 
da,  a  gymmynir  i  lawr,  ac  a 
twriryntân.  fMatt.7.19. 

10  A'r  bobloedd  a  ofy-nasant 
iddo,  gan  ddywedyd,  «Pa  beth 
gan  hynny  a  wnawn  ni  ì  «acl2.37 


Cesar,  a  Phontius  Pilat  yn 
rhaglaw  Judea,  a  Herod  yn 
detrarch  Galilea,  a 'i  frawd 
Phyhp  yn  detrarch  Iturea  a 
gwlad  Trachonitis,  a  Lysanias 
yn  detrarch  Abilene, 

2  ''Dan  yr  arch-offeiriaid  An- 
nas  a  Chaiaphas,  y  daeth  gair 
Unw  at  loan,  mab  Zacharîas, 
yn  y  diffaethwch. 

•  loan  11. 49.  51.  a  18. 18.  Act.  4. 6. 

3  'Ac  efe  a  ddaeth  i  bob 
goror  ynghylch  yr  lorddonen, 
gan  bregethu  bedydd  edifeir- 
wch  er  maddeuant  pechodau ; 

»  M»tt  3. 1.   Mare  1.  4. 

4  Fel  y  mae  yn  ysgrifenediff 
yn  llyfr  ymadroddion  EsaiaS 
7  prophwyd,  yr  hwn  sydd  yn 


l'ystiolaeth  Toan. 


S.  LUC,  IIL 


T  llef  0  V  nef. 


11  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  ''Y  neb 
sydd  ganddo  ddwy  baîs,  rbodd- 
ed  i'r  neb  sydd  heb  yr  un; 
a  'r  neb  sydd  ganddo  fwyd, 
gwnaed  yr  un  modd. 

h  lago  2. 15, 16.  1  loan  3. 17.  a  4.  20. 

12  A'r  pnblîcanod  hefyd  a 
ddaethant  î  'w  bedyddîo,  ac  a 
ddywedasant  wrtho,  Athraw, 
beth  a  wnawn  nî  ? 

13  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Na  cheisîwch  ddim  mwy 
nag  sydd  wedi  ei  osod  i  chwi. 

14  A'r  milwyr  hefyd  a  ofyn- 
asant  iddo,  gan  ddywedyd,  A 
pha  beth  a  wnawn  ninnau  ?  Ac 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  II  Na 
fyddwch  draws  wrth  neb,  ac 
na  cham-achwynwch  ar  néb ; 
a  byddwch  foddlawn  i  'ch  cyf- 

logaU.  '  -^»  roddíDch  ofn  ar  neh. 

16  Ac  fel  yr  oedd  y  bobl  yn 
disgwyl,  a  phawb  yn  llmedd- 
ylîed  yn  en  calonnau  am  loan, 
ai  efe  oedd  y  Crist ;    » yrm'mfmmu. 

16  loan  a  attebodd,  gan  ddy- 
wedyd  wrthynt  oll,  '  Myfi  yn 
ddían  ydwyf  yn  eich  bedydd- 
io  chwî  â  dwfr :  ond  y  mae  un 
cryfach  na  myfi  yn  dyfod,  yr 
hwn  nid  wyf  fi  deilwng  i  ddat- 
tod  carrai  ei  esgidiau:  efe 
a'ch  bedyddia  chwi  â'r  Yspryd 
Glân,  ac  â  thân.      '  Matt.  3. 11. 

17  Yr  hwn  y  mae  ei  wyntyll 
yn  ei  law,  ac  efe  a  Iwyr-lanhâ  ei 


lawr-dymu,  ac  a  gasgl  y  gwen- 
ith  i  'w  ysgubor ;  ond  yr  us  a 
lysg  efe  â  thân  anniffbddadwy. 

18  A  llawer  o  bethau  eraiU  a 
gynghorodd  efe,  ac  a  bregeth- 
odd  i  'r  bobl. 

19  ^'Ond  Herod  y  tetrarch, 
pan  geryddwyd  ef  ganddo  am 
Herodias  gwraig  Phylip  ei 
frawd,  ac  am  yr  holl  ddrygioni 
a  wnaethai  Herod, 

kMatt.l4.3.  Marc6.17. 

20  A  chwanegodd  hyn  hefyd 
heb  law  y  cwbl,  ac  a  gauodd 
ar  loan  yn  y  carchar. 

21  1í  'A  bu,  pan  oeddid  yii! 
bedyddio  yr  hoU  bobl,  a'r 
lesu  yn  ei  fedyddîo  hefyd,  ac 
yn  gweddío,  agoryd  y  nef. 

iMatt.3.13.  Ioanl.32. 

22  A  dîsgyn  o'r  Yspryd  Glâni 
mewn  rhith  corphorol,  megisí 
colommen,  arno  ef;  a  dyfodi 
llef  o'r  nef  yn  dywedyd,  Tî  yw 
fy  anwyl  Fab ;  ynot  ti  y  'm 
boddlonwyd. 

23  A'r  lesu  ei  hun  oedd  "^yng 
nghylch  dechreu  ei  ddeng- 
mlwydd  ar  hugain  oed,  °mab 
(fel  y  tybid)  i  Joseph,/a&  IIEli, 

"  Edrych  Num.  4.  3, 35,  39,  43,  47.      °  Matt.  13.  55. 
loan  6.  42.      I  Neu.  flêW. 

24  Fab  Matthat,/a&  Lefì,/a& 
Melchi,/a&  Janna,/a&  Joseph, 

25  Fab  Mattathîas,  fab  A- 
mos,  fab  Náum,  fab  Esli,  fab 
Naggai, 


Acàau  Crist.  S_  LUC  IV 

26  Fah  Maath,/aô  Mattathi- 

as,/aô  Semei,/aô  Jo8eph,ỳa& 
J  uda, 

27  Joanna,  fab  Rhesa, 
/aô  Zorobabel,  /aô  Salathiel, 
fab  Neri, 

28  Melchi,/a&  Adi,/«ô 
Cosam,/aô  Elmodam,/aô  Er, 

29  Fab  Jose,  fab  Elíezer,/aô 
Jorim,/aô  Matthat,/aô  Lefi, 

30  Fab  Bìmeon,  fab  Jnáa,  fab 
Joseph,  fab  Jonan,  /aô  Elí- 
acim, 

31  Fab  Melea,  fab  Mainan, 
/aô  Mattatha,  "/aô  Nathan, 
ytìẃ  Dafydd, 

«260^.12. 12.      P2Sam.5.14.  1  Chron.  3.  5 

32  ''Fab  Jesse,  fab  Ohed,  fab 
Booz  Jab  Salmon,/aô  Naasson, 

«Buthé.  18.  lChron.2. 10. 

33  Faò  Aminadab,/aô  Aram 
fab  Esrom,  fab  Phares,  fab 
Juda, 

34  Fab  Jacob,/aô  Isaac,/a& 
Abraham,  '/aô  Thara,/aô  Na- 

Chor,  '  Gen.  11.  24,  26. 

35  Fab  Saruch,  /aô  Ragau, 
/aô  Phalec,  fab  Heber,  /«ô 
Sala, 

36  Fab  Cainan,  /a&  Arphax- 
ad,  'fab  Sem,  /aô  Nöe,  fab 

Lamech,  •  Gen.  5.  32,  &c.  a  11.  10.  &c. 

37  Fab  Matlmsala,/aô  Enoch 
fab  Jared,  fab  Maleleel,  fab 


Cainan, 

S8  Fab  Bnos,  fab  Seth, /aô 
Adda,/aô  Duw. 


Ympryd  Crist. 
PENNOD  IV. 

A.  D.  26.— 1  TenUi/id  ac  ympnjd  Criel.  13  K 
mae  efe  yn  <jorchfy,ju  y  cylhraal:  14  yn 
dechreu  pregelhu.  J6  Pobl  Nazarelh  yn  rhyf- 
eddu  am  ei  eiriau  <jrw,usol  ef.  33  Y  mae  efe 
y^  ^aehau  un  cythreulig,  38  a  mam  ywraüj 
fetr,  40  a  Uuwer  o  yleijior,  eraill  41  Y 
cythreuliaid  yn  cydnabod  Crüt,  ac  yn  eael 
cerydd  am  hynny.  43  Y  mae  efe  yn  premlhu 
trwy  y  dinasoedd.  •   r  j 

AR  '  lesu  yn  llawn  o  'r  Ys- 
pryd  Glân,  a  ddychwelodd 
oddi  wrth  yr  lorddonen,  ac  a 
arweiniwyd  gan  yr  yspryd  i'r 

anialwch,  •Matt.il.  Marcl.  12. 

2  Yn  cael  ei  demtio  gan 
ddiafol  ddeugain  niwrnod.  Ac 
"ni  fwyttaodd  efe  ddim  o  fewn 
y  dyddiau  hynny:  ac  wedi  eu 
diweddu  hwynt,  ar  ol  hynny  y 
daeth  arno  chwant  bwyd. 

»Exod.  34.  28.  IBren.  19.8. 

3  A  dywedodd  diafol  wrtho, 
Os  mab  Duw  ydwyt  ti,  dywed 
wrth  y  garreg  hon  fel  y  gwnel- 
er  hi  yn  fara. 

4  A'r  lesu  a  attebodd  iddo, 
gan  ddywedyd,  '  Ysgrifenedig 
yw,  Nad  ar  fara  }ti  unig  y 
bydd  dyn  fy>v,  ond  ar  bob 
gair  Duw.  =Deut.8.3. 

5  A  diafol,  wedi  ei  gymmeryd 
ef  i  íynn  i  fjiiydd  nchel,  a 
ddangosodd  iddo  holl  de^Tn- 
asoedd  y  ddaear  mewn  muuud 
awr. 

6  A  diafol  a  ddywedodd  wrtho, 
I  ti  y  rhoddaf  yr  awdurdod 
hon  oU,  a  'u  gogoniant  hwynt : 

14 


Temtiad  Crist. 


S.  LUO,  IV. 


Tr  lesu  yn  Nazareth. 


canys  mi  y  rhoddwyd;  ac 
i  bwy  bynnag  y  mynnwyf  y 
rhoddaf  finnau  hi.     ^  i>at.  13. 2. 7. 

7  Os  tydi  gan  hynny  II  a  add- 
oli  o  'm  blaen,  eiddot  ti  fydd- 

ant  oU.  '    *m  haddoli  •". 

8  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Dos  ym- 
aith,  Satan,  yn  fy  ol  i;  canys 
*  ysgrifenedig  yw,  Addoli  yr 
Arglwydd  dy  Dduw,  ac  ef  yn 
unig  a  wasanaethi. 

•  Deut.  6. 13.  a  10.  20. 

9  'Ac  efe  a'i  dug  ef  i  Jerusa- 
lem,  ac  a'i  gosododd  ar  binacl 
y  deml,  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Os  mab  Duw  ydwyt,  bwrw  dy 
hun  i  lawr  oddi  yma :    '  Matt.  4. 5. 

10  Canys  *  ysgrifenedig  yw,  Y 
gorchymyn  efe  i  'w  angelion 
o  'th  achos  di,  ar  dy  gadw  di ; 

K  Pfl.  91.  11. 

11  Ac  y  cyfodant  di  yn  eu 
dwylaw,  rhag  i  ti  un  amser 
dapo  dy  droed  wrth  garreg. 

12  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  ^  Dywed- 
wyd,  Na  themtia  yr  Arglwydd 

dy  DduW.  »»Deut.6.16. 

13  Ac  wedi  i  ddiafol  orphen 
yr  hoU  demtasiwn,  efe  a  ym- 
adawodd  âg  ef  II '  dros  amser. 

II  hyd  amser  cyfaddaê.      *  loan  14.  30. 

14  1f  A'r  lesu  a  ddychwelodd 
trwy  nerth  yr  yspryd  i  ^  Gali- 
lea:  a  sôn  a  aeth  am  dano 

k  Act.  10.  37. 


ef  trwy  yr  hoU  fro  oddi  am- 
gylch. 

15  Ac  yr  oedd  efe  yn  athraw- 
iaethu  yn  eu  synagogau  hwynt, 
ac  yn  cael  anrhydedd  gan  bawb. 

16  11  Ac  efe  a  ddaeth  i  *  Na- 
zareth,  lle  y  magesid  ef :  ac  yn 
ol  ei  arfer,  efe  a  aeth  i  'r  syn- 
agog  ar  y  Sabbath,  ac  a  gyf- 
ododd  i  fynu  î  ddarllen. 

»Matt.  2.  23.al3.  54. 

17  A  rhodded  atto  lyfr  y  pro- 
phwyd  Esaias.  Ac  wedi  iddo 
agoryd  y  Uyfr,  efe  a  gafodd  y 
Ue  yr  oedd  yn  ysgrifenedig, 

18 Yspryd  yr  Arglwydd  sydd 
arnaf  fi,  II  o  herwydd  iddo  fy 
enneinio  i ;  i  bregethu  i'r  tlod- 
ion  yr  anfonodd  fi,  i  iachâu 
y  drylliedig  o  galon,  i  breg- 
ethu  goUyngdod  î'r  caethion, 
a  chaffaeliad  golwg  i'r  deiU- 
ion,  i  oUwng  y  rhai  ysig  mewn 
rhydd-deb. 


"Es.  61. 1. 


I  0  hmoydd  paham  y  *m  hmneimodd. 


19 1  bregethu  blwyddyn  gym- 
meradwy  yr  Arglwydd. 

20  Ac  wedi  iddo  gau  y  llyfr, 
a  'i  roddi  i  'r  gweinidog,  efe  a 
eisteddodd.  A  Uygaid  pawb  oU 
yn  y  synagog  oedd  yn  craffu 
arno. 

21  Ac  efe  a  ddechreuodd 
ddywedyd  wrthynt,  Heddyw  y 
cyflawnwyd  yr  ysgrythyr  hon 
yn  eich  clustiau  chwi. 

22  Ac  yr  oedd  pawb  yn  dw^ 


Ei  bregeth.  S.  LUC,  IV. 

tystiolaeth  iddo,  ac  yr  oedd- 
ynt  "yn  rhyfeddu  am  y  geiriau 
grasusol  a  ddeuai  allan  o'î  en- 
au  ef.  A  hwy  a  ddywedasant, 
"  Onid  hwn  y w  mab  Joseph  ? 

"  Slatt.  13. 54.  Pen.  2.  47.  «loane.^^. 

23  Ac  efe  a  ddy  wedodd  wrth- 
ynt,  Yn  hoUawl  y  dywedwch  y 
ddíareb  hon  wrthyf,  Y  meddyg, 
iachâ  di  dy  hun:  y  pethau  a 
glywsom  ni  eu  gwneuthur  yn 
''Capemaum,  gwna  yma  hefyd 
yn  "  dy  wlad  dy  hun. 

'•Matt.4.13.     iMatt.  13.54.  Marc6.1. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd,  Yn 
wir  meddaf  i  chwi,  '  Nad  yw 
un  prophwyd  yn  gymmeradwy 
yn  ei  wlad  ei  hun. 

'  Matt.  13.  57.  Maro  6. 4.  loau  4.  44. 

25  Eithr  mewn  gwirionedd 
meddaf  i  chwi,  'Llawer  o  wrag- 
edd  gweddwon  oedd  yn  Israel 
yn  nyddiau  Elîas,  pan  gauwyd 
y  nef  dair  blynedd  a  chwe  mis, 
fel  y  bu  newyn  mawr  trwy  yr 

hoU  dir;  «IBren.  17.9.  Iago5. 17. 

26  Ac  nid  at  yr  un  o  honynt  yr 
anfonwyd  Eüas,  ond  i  Sarepta 
yn  Sidon,  at  wraig  weddw. 

27  A  *  Uawer  o  wahan-gleifion 
oedd  yn  Israel  yn  amser  Eli- 
sëus  y  prophwyd ;  ac  ni  lanhâ- 
wyd  yr  un  o  honynt,  ond  Naa- 
man  y  Syriad.         « 2  Bren.  5. 14. 

28  A'r  rhai  oll  yn  y  synagog, 
wrth  glywed  y  pethau  hyn,  a 
lanwyd  o  ddigofaint ; 


lacháu  un  cythreulig, 

29  Ac  a  godasant  i  f^Tin,  ac 
a'i  bwiîasant  cf  allan  o'r  ddin- 
as,  ac  a'i  dygasaiit  ef  hyd  ar 
II  ael  y  bryn  yr  hwn  yr  oedd  eu 
dinas  wedi  ei  hadeiladu  arno, 
ar  fedr  ei  fwrw  ef  bendra- 
mwnwgl  i  lawr.  1  m. 

30  Ond  efe,  "gan  fyned  trwy 
eu  canol  hwynt,  a  aeth  ymaith ; 

°  loan  8.  69. 

31  Ac  *a  ddaeth  i  waered  i 
Capernaum,  dinas  yn  Galilea : 
ac  yr  oedd  yn  eu  dysgu  hwjut 
ar  y  dyddiau  Sabbath. 

'  Matt.  4.  13.   Marc  1.  21. 

32  A  bu  aruthr  ganddynt 
wrth  ei  athrawiaeth  ef :  ^canys 
ei  ymadrodd  ef  oedd  gyd  âg 
awdurdod.      'Matt  ^.^e.  Tit.2.15. 

33  1F  'Ac  yn  y  synagog  yr 
oedd  dyn  a  chanddo  yspryd 
cythraulaflan;  ac  efe  awaedd- 
odd  â  Ilef  uchel,       •  Maro  1. 23. 

34  Gan  ddywedyd,  llOch,  beth 
sydd  i  ni  a  wnelom  â  thi,  lesu 
o  Nazareth?  a  ddaethost  ti  i'n 
difetha  ni  ?  Myfi  a  'th  adwaen 
pwy  ydwyt ;  Sanct  Duw.  \Paid. 

35  A'r  lesu  a'i  ceryddodd  ef, 
gan  ddywedyd,  Distawa,  a  dos 
allan  o  hono.  A 'r  cythraul, 
wedi  ei  daflu  ef  i'r  canol,  a 
aeth  allan  o  hono,  heb  wneuth- 
ur  dim  niwed  iddo. 

36  A  daeth  braw  amynt  oll: 
a  chyd-ymddiddanasant  â 'u 
gilydd,  gan  ddywedyd,  Pa  ym- 


Temtiad  Crist.  S.  LUC,  IV. 

canys  M  mî  y  rhoddwyd;  ac 
i  bwy  bynnag  y  mynnwyf  y 
rhoddaf  fìnnau  hi.     ^  Dat.  13. 2, 7. 

7  Os  tydi  gan  hynny  II  a  add- 
oli  o  'm  blaen,  eiddot  ti  fydd- 

ant  Oll.  ía'mììadMii. 

8  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Dos  ym- 
aith,  Satan,  yn  fy  ol  i ;  canys 
*ysgrifenedig  yw,  Addoli  yr 
Arglwydd  dy  Dduw,  ac  ef  yn 
unig  a  wasanaethi. 

«  Deut.  6. 13.  a  10.  20. 

9  'Ac  efe  a'i  dug  ef  i  Jerusa- 
lem,  ac  a'i  gosododd  ar  binacl 
y  deml,  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Os  mab  Duw  ydwyt,  bwrw  dy 
hun  i  lawr  oddi  yma :    '  Matt.  4. 5. 

10  Canys  ^  ysgrifenedig  yw,  Y 
gorchymyn  efe  i  'w  angelion 
o  'th  achos  di,  ar  dy  gadw  di ; 

í  Pfi.  91. 11. 

11  Ac  y  cyfodant  di  yn  eu 
dwylaw,  rhag  i  ti  un  amser 
dapo  dy  droed  wrth  garreg. 

12  A  'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  ^  Dywed- 
wyd,  Na  themtia  yr  Arglwydd 
dy  Dduw.  »»Deut.  e.  le. 

13  Ac  wedi  i  ddiafol  orphen 
yr  hoU  demtasiwn,  efe  a  ym- 
adawodd  âg  ef  II '  dros  amser. 

II  hyd  amser  eyfadda».      *  loan  14.  30. 

14  1f  A'r  lesu  a  ddychwelodd 
trwy  nerth  yr  yspryd  i  ^  Gali- 
lea:  a  sôn  a  aeth  am  dano 

k  Act  10.  37. 


Yr  lesu  yn  Nazareth. 


ef  trwy  yr  holl  fro  oddi  am- 
gylch. 

15  Ac  yr  oedd  efe  yn  athraw- 
iaethu  yn  eu  synagogau  hwynt, 
ac  yn  cael  anrhydedd  gan  bawb. 

16  1Í  Ac  efe  a  ddaeth  i  *  Na- 
zareth,  Ue  y  magesid  ef :  ac  yn 
ol  ei  arfer,  efe  a  aeth  i  'r  syn- 
agog  ar  y  Sabbath,  ac  a  gyf- 
ododd  i  fynu  i  ddarllen. 

»Matt.  2.  23.al3.  54. 

17  A  rhodded  atto  lyfr  y  pro- 
phwyd  Esaias.  Ac  wedi  iddo 
agoryd  y  Uyfr,  efe  a  gafodd  y 
Ue  yr  oedd  yn  ysgrifenedig, 

18  Yspryd  yr  Arglwydd  sydd 
arnaf  íì,  II  o  herwydd  iddo  fy 
enneinio  i ;  i  bregethu  i'r  tlod- 
ion  yr  anfonodd  fi,  i  iachâu 
y  drylliedig  o  galon,  i  breg- 
ethu  goUyngdod  i  'r  caethion, 
a  chaflaeliad  golwg  i'r  deill- 
ion,  i  oUwng  y  rhai  ysig  mewn 
rhydd-deb, 

™  Es.  61. 1.      I  0  hemudd  paham  y  *m  hmneiniodd. 

19 1  bregethu  blwyddyn  gym- 
meradwy  yr  Arglwydd. 

20  Ac  wedi  iddo  gau  y  Uyfr, 
a  1  roddi  i  'r  gweinidog,  efe  a 
eisteddodd.  A  Uygaid  pawb  oU 
yn  y  synagog  oedd  yn  crafFu 
arno. 

21  Ac  efe  a  ddechreuodd 
ddywedyd  wrthynt,  Heddyw  y 
cyflawnwyd  yr  ysgrythyr  hon 
yn  eich  clustiau  chwi. 

22  Ac  yr  oedd  pawb  yn  dwyn 


Ei  hregeth. 

tystiolaeth  îddo,  ac  yr  oedd- 
ynt  "yn  rhyfeddu  am  y  geiriau 
grasusol  a  ddeuai  allan  o'i  en- 
au  ef.  A  hwy  a  ddywedasant, 
'  Onid  hwn  y w  mab  Joseph  ? 

Matt.  13. 54.  Pen.  2.  47.  »108116.42. 

23  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Yn  hollawl  y  dywedwch  y 
ddíareb  hon  wrthyf,  Y  meddyg, 
iachâ  di  dy  hun:  y  pethau  à 
glywsom  ni  eu  gwneuthur  yn 
"Capemaum,  gwna  yma  hefyd 
yn  "  dy  wlad  dy  hun. 

■•Matt.4.13.      iMatt.l3.54.  Marc6.1. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd,  Yn 
wir  meddaf  i  chwi,  '  Nad  yw 
un  prophwyd  yn  gymmeradwy 
yn  ei  wlad  ei  hun. 

'  Matt.  13.  57.  Mare  6.  4.  loan  4.  44. 

25  Eithr  mewn  gwirionedd 
meddaf  1  chwi,  "Llawer  o  wrag- 
edd  gweddwon  oedd  yn  Israel 
yn  nyddiau  Elîas,  pan  gauwyd 
y  nef  dair  blynedd  a  chwe  mis, 
fel  y  bu  newyn  mawr  trwy  yr 

holl  dîr  ;  •  l  Sren.  17.  9.  lago  6. 17. 

26  Ac  nid  at  yr  un  o  honynt  yr 
anfonwyd  EÜas,  ond  i  Sarepta 
yn  Sidon,  at  wraig  weddw. 

27  A  '  Ilawer  o  wahan-gleifion 
oedd  yn  Israel  yn  amser  EIi- 
sëus  y  prophwyd ;  ac  ni  lanhâ- 
wyd  yr  un  o  honynt,  ond  Naa- 
manySyriad.  '2Bren.5.i4. 

28  A'r  rhai  oll  yn  y  synagog, 
wrth  glywed  y  pethau  hyn,  a 
lanwyd  o  ddigofaint ; 


8.  LUC,  IV.        lachdu  un  cythrenlig. 
29  Ac  a  godasant  i  f^nu,  ac 


a'i  bwriusant  ef  allan  o'r  d'din- 
as,  ac  a'i  dygasant  cf  hyd  ar 
11  ael  y  bryn  yr  hwn  yr  oedd  eu 
dmas  wedi  ei  liadeiladu  arno, 
ar  fedr  ei  fwrw  ef  bendra- 
mwnwgl  i  lawr.  i^. 

30  Ond  efe,  "gan  fyned  trwy 
eu  canol  hwynt,  a  aeth  ymaith ; 

■  loan  8. 59. 

31  Ac  *a  ddaeth  i  waered  i 
Capernaum,  dinas  yn  Galilea : 
ac  yr  oedd  yn  eu  dysgu  hwjTit 
ar  y  dyddiau  Sabbath. 

'  Matt.  4.  13.   Marc  1.  21. 

32  A  bu  aruthr  ganddynt 
wrth  ei  athrawiaeth  ef :  ''canys 
ei  ymadrodd  ef  oedd  gyd  âg 
awdurdod.      'Matt.7.29.  Tit.2.15. 

33  ir  'Ac  yn  y  synagog  yr 
oedd  dyn  a  chanddo  yspryd 
cythraulaflan;  ac  efe  awaedd- 
odd  â  llef  uchel.         « Marc  1.  23. 

34  Gan  ddywedyd,  llOch,  beth 
sydd  i  ni  a  wnelom  â  thi,  lesu 
o  Nazareth  ?  a  ddaethost  ti  i  'n 
difetha  ni  ?  Myfi  a  'th  adwaen 
pwy  ydwyt ;  Sanct  Duw. 

35  A'r  lesu  a'i  ceryddodd  ef, 
gan  ddywedyd,  Distawa,  a  dos 
allan  o  hono.  A'r  cythraul, 
wedi  ei  daflu  ef  i'r  canol.  a 
aeth  allan  o  hono,  heb  wneuth- 
ur  dim  niwed  iddo. 

36  A  daeth  braw  amynt  oll: 
a  chyd-ymddiddanasant  â 'u 
gilydd,  gan  ddywedyd,  Pa  ym- 


lachâu  chwegr  Simon.       S.  LT 

adrodd  yw  hwn  !  gan  eî  fod  ef 
trwy  awdurdod  a  nerth  yn  gor- 
ehymyn  yr  ysprydion  aflan,  a 
hwythau  yn  myned  allan. 

37  A  sôn  am  dano  a  aeth  all- 
an  î  bob  man  o  'r  wlad  oddî 
amgylch. 

38  1Í  *  A  phan  gyfododd  yr 
lem  o'r  synagog,  efe  a  aeth  î 
mewn  î  dŷ  Simon.  Ac  yr  oedd 
II  chwegr  Simon  yn  glaf  o  gryd 
blin:  a  hwy  a  attolygasant 
arno  drosti  hi. 

*  Matt.  8. 14.  Marc  1.  29.      I  mam  gmaig. 

39  Ac  efe  a  safodd  uwch  ei 
phen  hi,  ac  a  geryddodd  y 
cryd;  aV  cryd  a'i  gadawodd 
hi :  ac  yn  y  fan  hi  a  gyfododd, 
ac  a  wasanaethodd  arnynt  hwy. 

40  ir  ^'A  phan  fachludodd  yr 
haul,  pawb  a  'r  oedd  ganddynt 
rai  cleifion  o  amryw  glefydau, 
a  'u  dygasant  hwy  atto  ef ;  ac 
efe  a  roddes  ei  ddwylaw  ar 
bob  un  o  honynt,  ac  a'u  hiach- 
aodd  hwynt.     Matt.  s.  le.  Marc  i.  32. 

41  ''A'r  cythreuliaid  hefyd  a 
aethant  allan  o  lawer,  dan  lef- 
ain  a  dywedyd,  Ti  yw  Crist, 
Mab  Duw.  Ac  ^efe  a'u  cer- 
yddodd  hwynt,  ac  ni  adawai 
iddynt  ddywedyd  II  y  gwyddent 
maî  efe  oedd  y  Crist. 

«  Marc  1.  31  a  3. 11.        Marc  1.  25, 34.      I  Neu, 
canys  owyddenl. 

42  •  Ac  wedi  ei  myned  hi  yn 
ddydd,  efe  a  aeth  allan,  ac  a 

•  Marc  1.  35. 


0,  V.  Cîist  yn  y  llong. 

gychwynodd  î  le  diffaeth  :  a  'r 
bobloedd  a'i  ceisiasant  ef;  a 
hwy  a  ddaethant  hyd  atto,  ac 
a'i  hattaliasant  ef  rhag  myned 
ymaith  oddi  wrthynt. 

43  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Yn  wir  y  mae  yn  rhaid  î 
mi  bregethu  teyrnas  Dduw  î 
ddinasoedd  eraiU  hefyd:  can- 
ys  i  hyn  y'm  danfonwyd. 

44  ^Ac  yr  oedd  efe  yn  preg- 
ethu  yn  synagogau  GaUlea. 

fMarcl.39. 

PENNOD  V. 

A.  D.  31. — 1  Crist  yn  dysgu  y  hohl  allan  o  long 
Petr :  4  trwy  helfa  ryfeddol  o  hysgod,  yn 
dangos  pa  fodd  y  gwnai  efe  ef  a  H  gyfeilUon 
yn  hysgodwyr  dynion  :  12  yn  glanhâu  y  gwa- 
hanrglwyfus :  16  gwedd'io  yn  y  difaethr 
wch  :  IS  yn  iachâu  un  claf  oV  parlys :  27  yn 
galw  Matthew  y  puhlican :  29  megis  Physyg- 
wr  eneidiaUy  yn  hwytta  gyd  â  phechaduriaid  : 
34  yn  rhag-fynegi  ymprydiau  a  chystuddiau 
iW  apostolion  ar  ol  ei  ddyrchafiad  ef :  36  oc 
yn  cyffelyhu  disgyhlion  llwrf  gweiniaid  i  goè- 
trelau  hen^  a  dillad  wedi  treulio, 

Bü  ^  hefyd,  a  '  r  bobl  yn 
pwyso  atto  i  wrandaw  gair 
Duw,  yr  oedd  yntau  yn  sefyU 
yn  ymyl  Uyn  Gennesaret ; 

«Matt.4. 18.   Marcl.  16. 

2  Ac  efe  a  welai  ddwy  long 
yn  sefyU  wrth  y  Uyn :  a  'r  pysg- 
odwyr  a  aethant  aUan  o  hon- 
ynt,  ac  oeddynt  yn  golchi  eu 
rhwydau. 

3  Ac  efe  a  aeth  i  mewn  i  un 
o'r  Uongau,  yr  hon  oedd  eiddo 
Simon,  ac  a  ddymunodd  arno 
wthio  ychydig  oddi  wrth  y  tir. 


ac  a 
allan 


Yr  helfa/amr  o  bysgod. 

Ac  efe  a  eisteddodd, 
ddysgodd  y  bobloedd 
o'r  llong. 

4  A  phan  beidiodd  â  Uefaru, 
efe  a  ddywedodd  wrth  Simon, 
"  Gwthia  i  'r  dwfn,  a  bwriwch 
eich  rhwydau  am  helfa. 

*  loan  21. 6. 

5  A  Simon  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  O  Feistr, 
er  i  nî  boeni  ar  hyd  y  nos,  ni 
ddaliasom  ni  ddim  :  etto  ar  dy 
air  di  mi  a  fwriaf  y  rhwyd. 

6  Ac  wedi  iddynt  wneuthur 
hynny,  hwy  a  ddaliasant  haws 
mawr  o  bysgod:  a 'u  rhwyd 
hwynt  a  rwygodd. 

7  A  hwy  a  amneidiasant  ar 
m  cyfeillion,  oedd  yn  y  Uong 
arall,  i  ddyfod  i'w  cynnorth- 
wyo  hwynt.  A  hwy  a"  ddaeth- 
ant ;  a  llanwasant  y  ddwy  long, 
onid  oeddynt  hwy  ar  soddi. 

8  A  Simon  Petr,  pan  welodd 
hynny,  a  syrthiodd  wrth  liniau 
yr  lesu,  gan  ddy wedyd,   Dos  j 
ymaith   oddi  wrthyf ;  canys 
dyn  pechadurus  wyf  fi,  O  Ar- 

gl  Wy dd.     0  Edrych  2  Sam.  6.  9.  IBren.  17.18. 

9  Oblegid  braw  a  ddaethai 
arno  ef,  a'r  rhai  oU  oedd  gyd 
âg  ef,  o  herwydd  yr  helfa 
bysgod  a  ddaliasent  hwy  ; 

10  A'r  un  fíunud  ar  lago  ac 
loan  hefyd,  meibion  Zebedëu8, 
y  rhai  oedd  gyfrannogion  â 
bimon.  A  dywedodd  yr  lesu 


S.  LUC,  V.  Y  gwakan-(jlwyfus. 

wrth  Simon,  Nac  ofna :  "  o  hyn 
allan  y  deli  ddynion.      Matt  4. 19. 

11  Ac  wedi  iddynt  ddwyn  y 
llongau  i  dir,  «hwy  a  adawsant 
bob  peth,  ac  a'i  dilynasant  ef 

•Matt.  19.2r.   Pen.  18.28. 

12  1f  A  %u,  fel  yr  oedd  efe 
mewn  rhyw  ddinas,  wele  wr 
yn  llawn  o  'r  gwahan-glwyf :  a 
phan  welodd  efe  yr  lesu,  efe 
a  syrthiodd  ar  ei  wyneb,  ac  a 
ymbiliodd  âg  ef,  gan  ddywed- 
yd,  O  Arglwydd,  os  ewyllysi, 
ti  a  elli  fy  nglanhâu. 

'Matt.8.  2.   Marel.  4a 

13  Yntau  a  estynodd  ei  law, 
ac  a  gyffyrddodd  âg  ef,  gan 
ddywedyd,  Yr  wyf  yn  ewyllys- 
io ;  bydd  lân.  Ac  yn  ebrwydd 
y  gwahan-glwyf  a  aeth  ymaith 
odd)  wrtho. 

14  Ac  efe  a  orchymynodd 
iddo  na  ddywedai  i  neb  \  eithr 
dos  ymaith,  a  dangos  dy  hun 
i'r  offeiriad,  ac  offrwm  dros  dy 
lanhâd,  «fel  y  gorchymynodd 
Moses,  er  tystiolaeth  iddynt. 

«  Lef.  14. 4, 10,  21,  22. 

15  A'r  gair  am  dano  a  aeth 
yn  fwy  ar  led :  a  Uawer  o  bobl- 
oedd  a  ddaethant  ynghyd  i  'w 
wrandaw  ef,  ac  i 'w  hiachâu 
ganddo  o'u  clefydau. 

16  lí  Ac  yr  oedd  efe  yn  cilio 
o'r  neilldu  yn  y  diffaethwch, 
ac  yn  gweddîo. 

17  A  bu  ar  ryw  ddiwrnod,  fel 


Y  daf  0  V  parlys. 


S.  LÜC,  V- 


Galw  Leji. 


yr  oedd  efe  yn  athrawîaethu, 
fod  Pharîseaid  a  doctoriaid  y 
gyfraith  yn  eistedd  ÿno,  y  rhai 
a  ddaethent  o  bob  pentref  yn 
Galilea,  a  Judea,  a  Jerusalem  : 
ac  yr  oedd  gallu  yr  Arglwydd 
i  'w  hiachâu  hwynt. 

18  1Í  ^'Ac  wele  wŷr  yn  dwyn 
mewn  gwely  ddyn  a  oedd  glaf 
o'r  parlys  :  a  hwy  a  geisiasant 
eî  ddwyn  ef  î  mewn,  a't  ddodi 
ger  ei  fron  ef. 

h  Matt.  9.  2.  Marc2.3. 

19  A  phan  na  fedrent  gael  pa 
ffordd  y  dygent  ef  i  mewn,  o 
achos  y  dyrfa,  hwy  a  ddringas- 
ant  ar  nen  y  tŷ,  ac  a'i  gollyng- 
asant  ef  i  waered  yn  y  gwely 
trwy  y  pridd-lechau,  yn  y  can- 
ol  ger  bron  yr  lesu. 

20  A  phan  welodd  efe  eu 
ffydd  hwynt,  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Y  dyn,  maddeuwyd  i  ti 
dy  bechodau. 

21  A  'r  ysgrifenyddion  a  'r 
Phariseaid  a  ddechreuasant 
ymresymmu,  gan  ddywedyd, 

Pwy  yw  hwn  sydd  yn  dywed- 
yd  cabledd  ?  pwy  a  ddichon 
faddeu  pechodau  ond  Duw  yn 

UnÌg?  »Pe.32.5.  E8.43.25. 

22  A'r  lesu,  yn  gwybod  eu 
II  hymresymiadau  hwynt,  a  at- 
tebodd  ac  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Pa  resymmu  yn  eîch  cal- 
onnau  yr  ydych  ?       i  meddyimu. 

23  Pa  m  ho-wsaf,  ai  dywedyd, 


Maddeuwyd  î  ti  dy  bechodau ; 
ai  dy wedyd,  Cyfod,  a  rhodia  ? 

24  Ond  fel  y  gwypoch  fod 
gan  Fab  y  dyn  awdurdod  ar 
y  ddaear  i  faddeu  pechodau, 
(eb  efe  wrth  y  claf  o'r  parlys,) 
Yr  wyf  yn  dywedyd  wrthyt, 
Cyfod,  a  chymmer  dy  wely,  a 
dos  i'th  dỳ. 

25  Ac  yn  y  man  y  cyfododd 
efe  i  fynu  yn  eu  gŵydd  hwynt ; 
ac  efe  a  gymmerth  yr  hyn  y 
gorweddai  arno,  ac  a  aeth 
ymaith  i  'w  dỳ  ei  hun,  gan 
ogoneddu  Duw. 

26  A  syndod  a  ddaeth  ar 
bawb,  a  hwy  a  ogoneddasant 
Dduw ;  a  hwy  a  lanw yd  o  ofn, 
gan  ddywedyd,  Gwelsom  beth- 
au  anhygoel  heddyw. 

2*r  1Í  ^Ac  ar  ol  y  pethau  hyn 
yr  aeth  efe  allan,  ac  a  welodd 
bublican,  a'i  enw  Lefì,  yn  eis- 
tedd  wrth  y  dollfa;  ac  efe  a 
ddywedodd  wrtho,  Dilyn  fì. 

*Matt.9.9.  Maro2.13,14. 

28  Ac  efe  a  adawodd  bob 
peth,  ac  a  gyfododd  i  fynu,  ac 
a  'i  dilynodd  ef 

29  A  gwnaeth  Lefi  iddo  wledd 
fawr  yn  ei  dŷ:  ac  yr  oedd 
tyrfa  fawr  o  bublicanod  ac 
eraill,  yn  eistedd  gyd  â  hwynt 
ar  y  bwrdd. 

30  Eithr  eu  hysgrifenyddion 
a'u  Phariseaid  hwynt  a  llfur- 

I  rwçnach(mntf 


Amymprydio.  g.  LUC,  VI 

murasant  yn  erbyn  ei  ddisgjbl- 
ion  ef,  gan  ddywedyd,  Paham 
yr  ydych  chwi  yn  bwytta  ac 
yn  yfed  gyd  â  phublicanod  â 
phechaduriaid  ? 

31  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Nid  rhaid 
i'r  rhai  iach  wrth  feddyg;  ond 
i'r  rhai  cleifion. 

32  'Ni  ddeuthum  i  alw  rhai 
cyfiawn,  ond  pechaduriaid,  i 
edifeirwch.     'Matt.9.13.  iTim.1.15. 

33  1í  A  hwy  a  ddywedasant 
wrtho,  Paham  y  mae  disgybl- 
ion  loan  yn  ymprydio  yn  fyn- 
ych,  ac  yn  gwneuthur  gweddî- 
au,  a'r  un  modd  yr  eiddo  y 
Phariseaid;  ond  yr  eiddot  ti 
yn  bwytta  ac  yn  yfed  ? 

"'Matt.9.14.  Maro2.18. 

34  Yntau  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  A  ellwch  chwi  beri  i  blant 
yr  ystafell  bríodas  ymprydio, 
tra  fyddo  y  prîodas-fab  gyd  â 
hwynt  ? 

35  Ond  y  dyddiau  a  ddaw, 
pan  ddyger  y  príodas-fab  oddi 
arnynt :  ac  yna  yr  ymprydiant 
yn  y  dyddiau  hynny. 

â%  \  "A^  *  ddywedodd 
Z  «^aoimeg  wrthynt:  Ni 
rydd  neb  lain  o  ddilledyn  new- 
ydd  mewn  hen  ddilledyn :  os 
amgen,  y  mae  y  newydd  yn 
gwneuthur  rhwygiad,  a'r  Ilain 
o  r  newydd  ni  chyttuna  â'r  hen. 

»  Matt  9. 16, 17.  Mare2.21,22. 


Dallineb  y  Phariseaid. 

37  Ac  nid  yw  neb  yn  bwrw 
gwm  newydd  i  hen  gostrel- 
au  :  os  amgen,  y  gwin  newydd 
a  ddryllia  y  costrelau,  ac  efe 
a  red  allan,  a  'r  costrelau  a 
gollir. 

38  Eithr  gwin  newydd  sydd 
raid  ei  fwrw  mewn  costrel- 
au  newyddion ;  a  'r  ddau  a 
gedwir. 

•1?  ^^^'  g^edi 

iddo  yfed  gwin  hen,  a  chwen- 
nych  y  newydd  yn  y  fan  :  can- 
ys  efe  a  ddywed,  Gwell  yw  yr 
hen. 

PENNOD  VI. 

^  R'  argyhoeddi  dattineh  y 

Pharueatd  ynghylch  eadw  y  Sabbath,  trum 
ysgrythyrau,  a  rhemm,  a  gwyrihiau. :  13  ẃ 
dewtsdeuddeg  apostol :  17  yn  iaehâu  y  cleif- 
wn.-  20  a  eher  bron  y  bobl,  yn  pregethu  i'w 
ddugyhlum  fendithion  o  meUdithion.  27  Pa 
/odd  y  mae  i  ni  garu  ein  gelynion  :  46  a 
chyssylUu  u/udd-dod  gweifhredoedd  da  yno- 
hyd  a  gwrandawygair;  rhag,  yn  nryg-ddydd 
pro/edigaeth,  i  ni  syrthio /el  tŷ  wedi  ei  adeiU 
adu  ar  wyneh  y  ddaear,  heh  ddim  syl/aen. 

A'SU  ar  yr  ail  prif  Sab- 
bath,  fyned  o  hono  trwy 
yr  ŷd :  a  'i  ddisgyblion  a  d}Ti- 
nasant  y  tyy^ys,  ac  a  'u  bwyt- 
tasant,  gwedi  eu  rhwbio  â  w 

dwylaW.         •  Matt.  12. 1.   Mare  2.  23. 

2  A  rhai  o  'r  Phariseaid  a 
ddywedasant  wrthynt,  Paham 
yr  ydych  yn  gwneuthur  yr 
hyn  nid  yw  gyfreithlawii  ei 
wneuthur  ar  y  Sabbathau  ? 

3  A  'r  lesu  gan  atteb  iddynt 
a  ddywedodd,  Oni  ddarllenas- 


lachâu  y  llaw  wywedig.     S.  LUC,  VI. 


Oalw  y  deuddeg. 


och  hyn  chwaîth,  ^'yr  hyn  a 
wnaeth  Dafydd,  pan  oedd 
chwant  bwyd  arno  ef,  a  'r  rhai 
oedd  gyd  âg  ef ;         i  sam.  21.  e. 

4  Y  modd  yr  aeth  efe  i  mewn 
î  dŷ  Dduw,  ac  y  cymmerth  ac 
y  bwyttaodd  y  II  bara  gosod,  ac 
a'i  rhoddes  hefyd  i'r  rhai  oedd 
gyd  âg  ef  ;  ll'yr  hwn  nid  yw 
gyfreithlawn  ei  fwytta,  ond  i  'r 
oíífeiriaid  yn  unig  ? 

I  torOum  dango8.      I  y  rhai.      «  Lef.  24.  9. 

5  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Y  mae  Mab  y  dyn  yn  Ar- 
glwydd  ar  y  Sabbath  hefyd. 

6  1Í  ^A  bu  hefyd  ar  Sabbath 
arall,  iddo  fyned  i  mewn  i  r 
synagog,  ac  athrawiaethu :  ac 
yr  oedd  yno  ddyn  a  'i  law 
ddehau  ||  wedi  gwywo. 

d  Matt.  12.  9.   Marc  3. 1.      i  vn  ddiffrwyth. 

7  A'r  ysgrifenyddion  a'r  Pha- 
riseaid  ||  a  'i  gwyliasant  ef,  a 
iachâi  efe  ef  ar  y  dydd  Sab- 
bath ;  fel  y  caflfent  achwyn  yn 

eÌ  erbyn  ef  .  "  «  ddaHasant  amo. 

8  Eithr  efe  a  wybu  eu  niedd- 
yliau  hwynt,  ac  a  ddywedodd 
wrth  y  dyn  oedd  a'r  Uaw  llwedi 
gwywo,  Cyfod  i  fynu,  a  saf  yn 
y  canol.  Ac  efe  a  gyfododd  i 
fynu,  ac  a  safodd. 

I  ddiffrwylh. 

9  Yr  lesu  am  hynny  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Myfi  a  ofynaf 
î  chwi,  Beth  sydd  gyfreithlawn 
ar  y  Sabbathau?  gwneuthur 


da,  ynte  gwneuthur  drwg? 
cadw  einioes,  ai  colli? 

10  Ac  wedi  edrych  arnynt  oll 
oddi  amgylch,  efe  a  ddywed- 
odd  wrth  y  dyn,  Estyn  dy  law. 
Ac  efe  a  wnaeth  felly :  a  'i  law 
ef  a  wnaed  yn  iach  fel  y  llall. 

11  A  hwy  a  lanwyd  o  ynfyd- 
rwydd,  ac  a  ymddiddanasant 
y  naiU  wrth  y  llall,  pa  beth  a 
wnaent  i  'r  lesu. 

12  A  bu  yn  y  dyddiau  hynny, 
fyned  o  hono  ef  allan  i  'r  myn- 
ydd  i  weddîo  ;  a  pharhâu  ar 
hyd  y  nos  yn  t  gw  eddio  Duw. 

t  Gr.  meiwn  gweddi  ar  Dduw, 

13 11  A  phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
efe  a  alwodd  atto  ei  ddisgybl- 
ion :  ac  o  honynt  efe  a  ethol- 
odd  ddeuddeg,  y  rhai  hefyd  a 
enwodd  efe  yn  apostolion  ; 

•  Matt.  10. 1. 

14  Simon  ('yr  hwn  hefyd  a 
enwodd  efe  Petr,)  ac  Andreas 
ei  frawd  ;  lago,  ac  loan ;  Phy- 
lip,  a  Bartholomëus ;  aoaiii.42. 

15  Matthew,  a  Thomas ;  lago 
mab  Alphëus,  a  Simon  a  elwir 
Zelotes ; 

16  Judas  ^brawd  lago,  a  Ju- 
das  Iscariot,  yr  hwn  hefyd  a 
aeth  yn  fradwr.  « Judas  1. 

17  1f  Ac  efe  a  aeth  i  waered 
gyd  â  hwynt,  ac  a  safodd  mewn 
gwastattir ;  a'r  dyrfa  o'i  ddis- 
gyblion,  a  Uíaws  mawr  o  bobl 
o  hoU  Judea  a  Jerusalem,  ac 


Pwy  sydd  omjnfydedig. 

o  duedd  môr  Tyrus  a  Sidon,  y 
rhai  a  ddaeth  ||i  wrandaw  arno, 
ac  i'w  hiachâu  o'u  clefydau, 

I  i'w  glywed 

18  A  'r  rhai  a  flinid  gan  ys- 
prydion  aflan :  a  hwy  a  iach- 
âwyd. 

19  A  'r  holl  dyrfa  "  oedd  yn 
ceisio  cyfíwrdd  âg  ef;  am  'fod 
nerth  yn  myned  o  hono  allan, 
ac  yn  iachâu  pawb. 

"  Matt.  14. 36.     '  Mare  5.  30.  Pen.  8. 46. 

20  1F  Ac  efe  a  ddyrchafodd  ei 
olygon  ar  ei  ddisgyblion,  ac  a 
ddywedodd,  ^Gwỳn  eich  byd 
y  tlodion ;  canys  eiddoch  chwi 
yw  teymas  Dduw.  kMatt.5.3. 

21  'Gwỳn  eich  byd  y  rhai 
ydych  yn  dwyn  newyn  yr  awr- 
hon  :  canys  chwi  a  ddigonir. 
■"Gwỳn  eich  byd  y  rhai  ydych 
yn  wyloyr  awrhon :  canys  chwi 
a  chwerddwch. 

'Ee.65. 1.  »65. 13.  61  3 

22  -Gwỳn  eîch  byd  pan  y  'ch 
casao  dynion,  a  phan  y  'ch 
"didolant  oddi  lorthynt,  ac  fch 
gwaradwyddant,  ac  y  bwriant 
eich  enw  allan  megis  drwg 
II  er  mwyn  Mab  y  dyu. 

»Matt.5.11.  lPetr2.19.*a3.14,  «loanie.a 
■  0  achos. 

2:3  "Byddwch  lawen  y  dydd 
nwnnw,  a  Ilenimwch;  canys 
wele,  eich  gwobr  sydd  fawr  ỳu 


weie,  eicn  gwobr  sydd  fawr  yu  í  ^  aaymon  i  ch 
y  nef :  oblegid  "yr  un  ffunùd  '  ^^íi^^i^lia"  iddyut  y 
y  gwnaeth  eu  tadau  hwjTit  i'r  '  a  »  'Matt.T.'i; 
prophwydi.    PAct.5.41.   »Act.7  a    ^        Ac  os  cerwch 


S.  LÜC,  VI.  I  bwy  y  mae  ywae. 

24  'Eithr  gwae  chwi  y  'cyf- 
oethogion!  canys  'derbynias- 
och  cich  diddanwch.    ^^^0.6 1 

lago  5^.      .  Pen.  12.  21.      '  Matt.  «.  2,  r>  16 

25  "Gwao  chwi  y  rhai  llawn ' 
canys  chwi  a  ddygwcli  uewyn. 
Gwae  chwi  y  rhai  a  chwerdd- 
wch  yr  awrhon !  canys  chwi  a 
alerwch  ac  a  wylwch.   -  Ea.  es.  13. 

26  Gwae  chwi  pan  ddywedo 
pob  dyn  yn  dda  am  danoch! 
canys  felly  y  gwnaeth  eu  tadau 
hwynt  i  'r  gau-prophwydi. 

^lJ  "P"^  '^'''y^y^  dywedyd 
wrthych  chwi  y  rhai  ydych  311 
gwrandaw,  Cerwch  eich  gelyn- 
lon:  gwnewch  dda  i'r  rhai  a'ch 
casant :       « Matt.  5. 44.  Ehuf.  12. 20. 

28  Jendithiwch  y  rhai  a  'ch 
í  melldithiant,    a  ^gweddiwch 

dros  y  rhai  a  'ch  drygant. 

'Pen.23.34.   Act.  7.  60. 

29  •  Ac  i  'r  hwn  a  'th  darawo 
srynaill  gern,  cynnyg  y  Ilall 
nefyd  ;  '  ac  i  'r  hwn  a  ddygo 
ymaith  dy  gochl,  na  wahaìdd 
dy  bais  hefyd. 

^      •  Matt.  5.  39.      •  1  Cor.  &  7. 

30  A  dyro  i  bob  un  a  geisio 
gennyt ;  a  chan  y  neb  a  fyddo 
yu  dwyn  yr  eiddot,  ua  chais 
eilchwyl.  ^181^.5.42. 

31  'Ac  fel  y  mjimech  wneuth- 
ur  o  ddyuion  i  chwi,  gwnewch 

r  un  flimud. 

12. 

32  ^Ac  os  cerwcli  y  rhaî  a  'ch 

M&tt.  5.  46. 


Am  garu  gélynion. 


S.  LUC,  VI.     Y  trawst  aW  brycheuyn. 


carant  chwithau,  pa  ddîolch 
II  fydd  î  chwi  ?  oblegid  y  mae 
pechaduriaid  hefyd  yn  caru  y 
rhai  a  'u  câr  hwythau.      •  «yàd. 

33  Ac  os  gwnewch  dda  i'r 
rhai  a  wnant  dda  i  chwithau, 
pa  ddîolch  fydd  i  chwi  ?  obleg- 
id  y  mae  y  pechaduriaid  hefyd 
yn  gwneuthur  yr  un  peth. 

34  Ac  os  rhoddwch  echwyn 
î  'r  rhai  yr  ydych  yn  gobeithio 
y  cewch  chwithau  ganddynt, 
pa  ddîolch  fydd  i  chwi  ?  obleg- 
id  y  mae  y  pechaduriaid  hefyd 
yn  rhoddi  echwyn  i  bechad- 
uriaid,  fel  y  derbyniont  y  cy- 

ífelyb.  •Matt.5.42. 

35  Eithr  'cerwch  eich  gelyn- 
îon,  a  gwnewch  dda,  a  rhodd- 
wch  echwyn,  heb  obeithio  dim 
drachefn ;  a  'ch  gwobr  a  fydd 
mawr,  a  ^  phlant  fyddwch  i  'r 
Goruchaf :  canys  daionus  yw 
efe  i'r  rhai  anníolchgar  a  drwg. 

«^Ad.27.  íMatt.5.45. 

86  Byddwch  gan  hynny  dru- 
garogion,  megis  ag  y  mae  eich 
Tad  yn  drugarog. 

37  Ac  ^  na  fernwch,  ac  ni  'ch 
bernir :  na  chondemniwch,  ac 
ni'ch  condemnir:  maddeuwch, 
a  maddeuir  i  chwithau : 

»» Matt.  7. 1. 

38  *Rhoddwch,  a  rhoddir  i 
chwi;  mesur  da,  dwysedig,  ac 
^  wedi  ei  ysgwyd,  ac  yn  myn- 
ed  trosodd,  a  roddant  yn  eich 

i  Diar.  19. 17.      *  Ps.  79. 12. 


mynwes :  canys  ^  â  'r  un  mesur 
ag  y  mesuroch,  y  mesurir  î 
chwi  drachefn.  'Matt.7.2.  Marc4.24. 

39  Ac  ete  a  ddy wedodd  ddam- 
meg  wrthynt :  A  ddichon  y 
dall  dywyso  y  dall  ?  oni  syrth- 
iant  ill  dau  yn  y  clawdd  ? 

^  Matt.  15. 14. 

40  "Nid  yw  y  disgybl  uwch 
law  ei  athraw:  eithr  pob  un 
llperflFaith  a  fydd  fel  ei  athraw. 


n  Matt.  10.  24.  loan  13. 16.  a  15. 20. 


I  Neu,  a 


41  ^A  phaham  jt  wyt  ti  yn 
edrych  ar  y  brycheuyn  sydd 
yn  Uygad  dy  frawd,  ac  nad 
ydwyt  yn  ystyried  y  trawst 
sydd  yn  dy  lygad  dy  hun  ? 


o  Matt.  7.  3. 


42  Neu  pa  fodd  y  gelli  dî 
ddywedyd  wrth  dy  frawd,  Fy 
mrawd,  gâd  i  mi  dynnu  allan 
y  brycheuyn  sydd  yn  dy  lygad, 
a  thithau  heb  weled  y  trawst  ' 
sydd  yn  dy  lygad  dy  hun  ?  0 
ragrithiwr,  ^bwrw  allan  y  trawst 
o  'th  lygad  dy  hun  yn  gyntaf,  j 
ac  yna  y  gweli  yn  eglur  dyn-  ^ 
nu  allan  y  brycheuyn  sydd  yn  ^ 

llygad  dy  frawd.    P  Edrych  Diar.  18. 17. 

43  Canys  nid  yw  pren  da  yn 
dwyn  ffrwyth  drwg ;  na  phren 
drwg  yn  dwyn  ffrwyth  da. 

«  Matt.  7. 16, 17. 

44  Oblegid  'pob  pren  a  ad- 
waenir  wrth  ei  ffrwyth  ei  hun : 
canys  nid  oddi  ar  ddrain  y 

'  Matt.  12.  33. 


S.  LUO,  VII. 
oddi 


ar 


ydych  yn 
yr  wyf  yn 


Pen.  13. 


Y  tfi  ar  y  graig. 

casglant  ffigys,  nac 
berth  yr  heliant  rawnwin 

45  'Y  dyn  da,  o  ddaionus 
drysor  eí  galon,  a  ddwg  allan 
ddaioni  ;  a  'r  dyn  drwg,  o 
ddrygionus  drysor  ei  galon,  a 
ddwg  allan  ddrygioni :  canys 
'  o  helaethrwydd  y  galon  y 
mae  ei  enau  yn  llefaru. 

•  Matt.  12.  35.       •  Matt.  12. 34. 

46  1  "Paham  hefyd  yr  yd- 
ych  yn  fy  ngalw  i,  Arglwydd, 
Argl  wy dd,  ac  nad     '  ' 
gwneuthur  yr  hyn 
ei  ddywedyd  ? 

•  M«l.  1. 6.    M«tt.  7. 21. 

47  *Pwy  bynnag  a  ddêl  attaf 
fi,  ac  a  wrendy  fy  ngeiriau,  ac 
a  u  gwnelo  hwynt,  mi  a  ddang- 
osaf  i  chwi  i  bwy  y  mae  efe  yn 

gyffelyb :  »  Matt.  7.  24. 

48  Cyffelyb  yw  i  ddyn  yn  ad- 
eiladu  tỳ,  yr  hwn  a  gloddiodd, 
ac  a  aeth  yn  ddwfn,  ac  a  osod- 
odd  ei  sail  ar  y  graig :  a  phan 
ddaeth  llifeiriant,  y  llif-ddyfr- 
oedd  a  gurodd  ar  y  tỳ  hwn- 
nw,  ac  ni  allai  ei  siglo ;  canys 
yr  oedd  wedi  ei  seilio  ar  y 
graig. 

49  Ond  yr  hwn  a  wrendy,  ac 
m  wna,  cyffelyb  yw  i  ddyn  a 
adeiladai  dŷ  ar  y  ddaear,  heb 
sail ;  ar  yr  hwn  y  curodd  y  llif- 
ddyfroedd,  ac  yn  y  fan  y  syrth- 
lodd  :  a  chwymp  y  tŷ  hwTinw 
oedd  fawr. 


//  canrcriad. 
PENNOD  VII. 

A.  D.  Zl.—\  Gri»t  yn  eaffael  mmy  o  ffydd  yn 
y  canwruid,  un  o  V  CetAedloedd,  na,,  yn  vr 
un  o  r  Mdewon  :  10  yn  iachâu  ei  Ja/ef  yn 
ei  ab,en:  n  yn  cyf<M  o  farv>  i  fyu,  fahy 
wra^  iceddw  o  Nam:  19  yn  atteh  ceniidon 
Ioan,  trwy  ddanyos  ei  wyrlhiau:  24  yn  ty,tr 
tdaethu  t  r  hohl  ei  feddwl  am  loan  •  81  «n 
bwrw  bai  ar  yr  lurldewon,  y  rhai  ni  eUid  eu 
henmU  na  thrwy  ymarweddiad  loan  na'r 
etddo  yr  lem:  36  ac  yn  danyo,  trwy  achly»- 
ur  y  wray  oedd  hechadure,  pa  fodd  y  rnae 
e/«  Jf»  gyfaiU  i  bechaduriaid,  nid  i'w  rr^aen- 
twnio  mewH  peehodau,  <md  i  faddeu  iddynt 
eupeehodau,  ar  eu  fiydd  a\  hedifei,-wch 

AC  wedi  iddo  orphen  ei  holl 
-  ymadroddion  lle  y  clywai 
y  bobl,  '  efe  a  aeth  i  nieẁn  i 
Capemaum.  •  Matt  8.  s. 

2  A  gwas  rhyw  ganwriad,  yr 
hwn  oedd  anwyl  ganddo,  oedd 
yn  ddrwg  ei  hwyl,  ym  mron 
marw. 

3  A  phan  glybu  efe  sôu  am 
yr  lesu,  efe  a  ddanfonodd  atto 
henuriaid  yr  luddewon,  gan 
attolwg  iddo  ddyfod  a  iachâu 
ei  was  ef 

4  Y  rhai  pan  ddaethant  at  yr 
lesu,  a  attolygasant  arno  yn 
daer,  gan  ddywedyd,  Oblegid 
y  mae  efe  yn  haeddu  eael 
gwneuthur  o  honot  hyu  iddo : 

5  Canys  y  mae  yn  'caru  em 
cenedl  ni,  ac  efe  a  adeiladodd 
i  ni  synagog. 

6  A  'r  lesu  a  aeth  gyd  ft 
hwynt.  Ac  efe  weithian  heb 
fod  neppell  oddi  wrth  y  tŷ,  y 
canwriad  a  anfonodd  gŵillion 


Y  weddw  o  Nain. 


S.  LUC,  VII. 


Disgyhlion  loan. 


atto,  gan  ddy wedyd  wrtho,  Ar- 
glwydd,  na  phoena ;  canys  nid 
wyf  fi  deilwng  i  ddyfod  o  hon- 
ot  dan  fy  nghronglwyd : 

7  O  herwydd  paham  ni  'm 
tybîais  fy  hun  yn  deilwng  i 
ddyfod  attat:  eithr  dywed  y 
gair,  a  iach  fydd  fy  ngwas. 

8  Canys  dyn  wyf  finnau  wedi 
fy  ngosod  dan  awdurdod,  a 
chennyf  filwyr  danaf :  ac  medd- 
af  wrth  II  hwn,  Dos,  ac  efe  a  â ; 
ac  wrth  arall,  Tyred,  ac  efe  a 
ddaw  ;  ac  wrth  fy  ngwas,  Gwna 
hyn,  ac  efe  a'i  gwna.       » un. 

9  Pan  glybu  yr  lesu  y  pethau 
hyn,  efe  a  ryfeddodd  wrtho,  ac 
a  drodd,  ac  a  ddywedodd  wrth 
y  bobl  oedd  yn  ei  ganlyn,  Yr 
ydwyf  yn  dywedyd  i  chwi,  Ni 
chefais  gymmaint  ffydd,  na  ddo 
yn  yr  Israel. 

10  A'r  rhai  a  anfonasid,  wedî 
îddynt  ddychwelyd  i  'r  tŷ,  a 
gawsant  y  gwas  a  fuasai  glaf, 
yn  holliach. 

11  ir  A  bu  drannoeth,  iddo  ef 
fyned  i  ddinas  a  elwîd  Naîn ; 
a  chyd  âg  ef  yr  aeth  II  Uawer 
o'i  ddisgyblion,  a  thyrfa  fawr. 

I  hagad. 

12  A  phan  ddaeth  efe  yn  agos 
at  borth  y  ddinas,  wele,  un 
marw  a  ddygid  allan,  yr  hwn 
oedd  unig  fab  ei  fam,  a  honno 
yn  weddw :  a  bagad  o  bobl  y 
ddinas  oedd  gyd  â  hi. 


13  A'r  Arglwydd  pan  y  gwel- 
odd  hi,  a  gymmerodd  drugar- 
edd  arni,  ac  a  ddywedodd 
wrthi,  Nac  wyla. 

14  A  phan  ddaeth  attynt^  efe 
a  gyffyrddodd  â  'r  II  elor  :  a  'r 
rhai  oedd  yn  ei  dwyn,  a  safas- 
ant.  Ac  efe  a  ddywedodd,  Y 
mab  ieuangc,  yr  wyf  yn  dy- 
wedyd  wrthyt,  ^'Cyfod. 

INeu,  orcÄ.        Act.  9.  40. 

15  A'r  marw  a  gyfododd  yn 
ei  eistedd,  ac  a  ddechreuodd 
lefaru.  Ac  efe  a'i  rhoddes  i'w 
fam. 

16  Ac  ofn  a  ddaeth  ar  bawb: 
a  hwy  a  ogoneddasant  Dduw, 
gan  ddywedyd,  '  Prophwyd 
mawr  a  gyfododd  yn  ein  plith ; 
ac,  ^Ymwelodd  Duw  â'i  bobl. 

0  Pen.  24. 19.   loan  4. 19.  a  6. 14.  a  9. 17. 
d  Pen.  1.  68. 

17  A'r  gair  hwn  a  aeth  aUan 
am  dano  trwy  hoU  Judea,  a 
thrwy  gwbl  o'r  wlad  oddî  am- 
gylch. 

18  •A  'i  ddîsgyblion  a  fyneg- 
asant  i  loan  hyn  oU.  •Matt.11.2. 

19  H  Ac  loan,  wedi  galw  rhyw 
ddau  o'i  ddisgyblion  atto,  a 
anfonodd  at  yr  lesu,  gan  ddy- 
wedyd,  Ai  ti  yw  yr  hwn  sydd 
yn  dyfod?  ai  un  arall  yr  ŷm 
yn  ei  ddisgwyl? 

20  A'r  gwyr  pan  ddaethant 
atto,  a  ddywedasant,  loan  Fed- 
yddiwr  a'n  danfonodd  ni  attat 
ti,  gan  ddywedyd,  Ai  ti  yw  yr 


Tystiolaet/i  Orist  S.  LUC,  VII. 

hwn  sydd  yn  dyfod  ?  ai  arall 
yr  ŷm  yn  ei  ddisgwyl  ? 

21  A'r  awr  honno  efe  a  iach- 
aodd  lawer  oddi  wrth  glefydau, 
a  phláau,  ac  ysprydion  drwg; 
ac  i  lawer  o  ddeillion  y  rhoddes 
efe  eu  golwg. 

22  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Ewch,  a 
mynegwch  1  loan  y  pethau  a 
welsoch  ac  a  glywsoch ;  'fod  y 
deillion  yn  gweled  eilwaith,  y 
cloffion  yn  rhodio,  y  gwahan- 
glwyfus  wedi  eu  glanhâu,  y 
byddariaid  yn  clywed,  y  meirw 
yn  cyfodi,  y  tlodion  yn  derbyn 
yr  efengyl.        f  es.  35. 5. 

23  A  gwýn  ei  fyd  y  neb  ni 
rwystrir  ynof  fi. 

24  1f  «Ac  wedi  i  genhadau 
loan  fyned  ymaith,  efe  a  dde- 
chreuodd  ddywedyd  wrth  y 
bobloedd  am  loan,  Beth  yr 
aethoch  allan  i 'r  diffaethwch 
Vw  weled?  Ai  corsen  yn  siglo 
gan  wynt?  •Matt.n.7. 

25  Ond  pa  beth  yr  aethoch 
allan  Vw  weled?  Ai  dyn  wedi 
ei  ddiUadu  â  dillad  esmwyth  ? 
Wele,  y  rhai  sydd  yn  arfer 
dillad  anrhydeddus,  a  moeth- 
au,  mewn  palasau  brenhinoedd 
y  maent. 

26  Eithr  beth  yr  aethoch  all- 
an  Vw  weled?  Ai  prophwyd? 
Yn  ddíau  meddaf  i  chwi,  a 
llawer  mwy  na  phrophwyd. 


am  loun. 

27  Hwn  yw  efe  am  yr  un  yr 
ysgrifonwyd,  "  Wele,  yr  wyí  fi 
yn  anfon  fy  nghennad  o  flaen 
dy  wyneb,  yr  hwn  a  barottoa 
dy  ffordd  o'th  flaen.       Mal.  3. 1. 

28  Canys  meddaf  i  chwi,  Ym 
mhlith  y  rhai  a  aned  o  wrag- 
edd,  nid  oes  brophwyd  mwy 
nag  loan  Fedyddiwr :  eithr  yr 
hwn  sydd  leiaf  yn  nheyrnas 
Dduw,  sydd  fwy  nag  ef. 

29  A'r  hoU  bobl  a 'r  oedd 
yn  gwrandaw,  a  'r  publicanod, 
a  gyfiawnhasant  Ddnw,  gwedi 
eu  bedyddio  â  bedydd  loan. 

30  Eithr  y  Phariseaid  a'r  cyf- 
reithwyr  ||  yn  eu  herbyn  eu 
hunain  a  t  ddíystyrasant  'gy. 
nghor  Duw,  heb  eu  bedyddio 

ganddo.  1  Neu,  tniddynl  eu  hunam. 

t  ftcriaianl  heílrio.      i  Act.  20.  27. 

31  1í  A  dywedodd  yr  Ar- 
glwydd,  ^I  bwy  gan  hynny  y 
cyfíelybaf  ddynion  y  genhedl- 
aeth  hon  ?  ac  i  ba  beth  y 
maent  yn  debyg  ?       *  Matt.  11.  16. 

32  Tebyg  ydynt  i  blant  yn 
eistedd  yn  y  farchnad,  ac  yû 
Ilefain  wrth  eu  gilydd,  ac  yn 
dywedyd,  Canasom  bibau  i 
chwi,  ac  ni  ddawnsiasoch  ; 
cwynfanasom  i  chwi,  ac  nid 
wylasoch. 

33  Canys  daeth  'loan  Fed- 
yddiwr  heb  na  bwytta  bara, 
nac  yfed  gwin  ;    a  chwi  a 

'  Matt.  3. 1      Maro  1.  6. 


Tr  lesu  yn  öwytta  S*  IjU 

ddywedwch,  Y  mae  cythraul 
ganddo. 

34  Daeth  Mab  y  dyn  yn  bwyt- 
ta  ac  yn  yfed ;  ac  yr  ydych  yn 
dywedyd,  Wele  ddyn  glwth,  ac 
yfwr  gwîn,  cyfaill  publicanod  a 
phechaduriaid. 

35  A  doethineb  a  gyfiawnhâ- 
wyd  gan  bawb  o'i  phlant. 

36  t  ""Ac  un  o'r  Phariseaid  a 
ddymunodd  arno  fwytta  gyd 
âg  ef :  ac  yntau  a  aeth  î  dỳ  y 
Pharisead,  ac  a  eisteddodd  î 

fwytta.      «Matt.  26.6.  Maro  14.  3   loan  11.  2. 

37  Ac  wele,  gwraig  yn  y  ddin- 
as,  yr  hon  oedd  bechadures, 
pan  wybu  hi  fod  yr  lesu  yn 
eistedd  ar  y  bwrdd  yn  nhŷ  y 
Pharisead,  a  ddug  flwch  o  en- 
naint : 

38  A  chan  sefyll  wrth  ei  draed 
ef  o'r  tu  ol,  ac  wylo,  hi  a  dde- 
chreuodd  olchi  eî  draed  ef  â 
dagrau,  ac  a  'u  sychodd  â 
gwallt  ei  phen:  a  hi  a  gusan- 
odd  ei  draed  ef,  ac  a'u  hirodd 
â'r  ennaint. 

39  A  phan  welodd  y  Phari- 
sead,  yr  hwn  a'i  gwahoddasai, 
efe  a  ddywedodd  ynddo  ei 
hun,  gan  ddywedyd,  Pe  baî 
■hwn  brophwyd,  efe  a  wybu- 
asaî  pwy,  a  pha  fath  wraig  yw 
yr  han  sydd  yn  cyflfwrdd  âg  ef : 
canys  pechadures  yw  hi. 

•  Pep.  16.  2. 

40  A'r  lesu  gan  atteb  a  ddy- 


3,  VII.  yn  nhŷ  Simon. 

wedodd  wrtho,  Simon,  y  mae 
gennjrf  beth  î  'w  ddywedyd 
wrthyt.  Yntau  a  ddywedodd, 
Athraw,  dywed. 

41  Dau  ddyledwr  oedd  i'r  un 
echwynwr:  y  naill  oedd  arno 
''bùm  càn  ceiniog  o  ddyled, 
a'r  llall  ddeg  a  deugain. 

•  Gwel  Matt.  18.  28 

42  A  phryd  nad  oedd  gan- 
ddynt  ddim  î  dalu,  efe  a  fadd- 

I  euodd  iddynt  ill  dau.  Dywed 
j  gan  hynny,  pwy  oV  rhaî  hyn 
a'i  câr  ef  yn  fwyaf? 

43  A  Simon  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Yr  wyf  fi  yn  tyb- 
ied  mai  yr  hwn  y  maddeu- 
odd  efe  iddo  fwyaf.  Yntau  a 
ddywedodd  wrtho,  Uniawn  y 
bernaist. 

44  Ac  efe  a  drodd  at  y  wraîg, 
ac  a  ddywedodd  wrth  Simon, 
A  weh'  di  y  wraig  hon?  mî  a 
ddeuthum  i  'th  dŷ  di,  ac  ni 
roddaist  i  mi  ddwfr  i'm  traed : 
ond  hon  a  olchodd  fy  nhraed 
â  dagrau,  ac  a  sychodd  â 
gwallt  ei  phen. 

45  Ni  roddaist  î  mi  gusan  : 
ond  hon,  er  pan  ddeuthum  î 
mewn,  ni  pheidiodd  â  chusanu 
fy  nhraed. 

46  '^Fy  mhen  &g  olew  nid 
iraist :  ond  hon  a  irodd  f^ 
nhraed  âg  ennaint.     pP8  23  5 

47  herwydd  paham  y  dy- 

1  Tini.  1.  14. 


Crùtyn  pregethu,  g.  LüC,  Víll.         Damrneg  yr  kaar^ 

wedaf  wrthyt,  Maddeuwyd  ei    uchwyliwr  U.r..A  1 


haml  bechodau  hi ;  oble^çid  Iii 
a  garodd  yn  fawr :  ond  y  ueb 
y  maddeuer  ychydig  iddo,  a 
gâr  ychydig. 

48  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi, 
Maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau. 

49  A'r  rhai  oedd  yn  cyd-eis- 
tedd  i  fwytta  a  ddechreuasant 
ddywedyd  ynddynt  eu  hunain, 
l'vvy  yw  hwn  sydd  yu  maddeu 

pechodau  hefyd  ? 

'  Matt  9. 3.    Ma«s  2.  7. 

50  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
J^.wraiff,  Dy  ffydd  a'th  gadw- 
odd ;  dos  mewn  tangnefedd. 

« M»tt.  9.  22.  Marc  5.  34.  a  10.  52.  Pen.  8.  48.  a  18.  42. 

PENNOD  mi 


i'  ^  }/ 9»>ragedd  yn  gweini  i  Grist  o'u 
lolud.  4  Cmí,  wedi  iddo  breyethu  o /an  i 
jT'  "j^  O'POoMUm  yn  ei  gardyn,  yn  gotod 
Mton  ddammeg  yr  hauuyr  ;  16  a'r  ganwyU: 
1  yn  dangot  pwy  ydyu,  ei  fam  a'i  frodyr: 
^  yn  eeryddu  y  gwyntoedd:  26  yn  hwrw  y 

rJ,T  ^^'^''Ŵ^  "^"        'íy^  i'r  gen/aiZ 
^n.    öt  r  (radareniaid  yn  ei  wrthod  e/ : 
,  W  yntau  yn  iachâu  y  wraig  o'i  di/erU/ 
fn«aed,  49  oc  yn  hywhâu  mereh  Jairm. 

A  BU  wedi  hynny,  iddo  fyn- 
-í- 1-  ed  trwy  bob  dinas  a  thref, 
gan  bregethu,  ac  efengylu 
teyrnas  Dduw  :  a  'r  deuddeg 
oedd  gyd  âg  ef ;  ^ 

2  A  'gwragedd  rai,  a'r  a  iach- 
esid  oddi  wrth  ysprydion  drwff 
a  gwendid;  Mair  yr  hon  a  eC 
w  id  Magdalen,  "o'r  hon  yr  aeth- 
ai  saith  gythraul  allan; 

•  Matt.  27.  66.  66,      ►  Maro  16.  9. 

8  Joauna,  gwraig  Chusa  gor- 


a  llawer  eraill,  y  rhai  oedd  yn 
gwemi  iddo  o  'r  pethau  oedd 
ganddynt. 

4  1Í  "Ac  wedi  i  lawer  o  bobl 
ymgynnull  ynghyd,  a  chyrchu 
atto  o  bob  dinas,  efe  a  ddv- 
wedodd  ar  ddammeg : 

•  Matt.  13.  2.    Mare  4. 1. 

5  Yr  hauwr  a  aeth  allan  i  hau 
ei  had :  ac  wrth  hau,  peth  a 
syrthiodd  ar  ymyl  y  ffordd,  ac 
a  íatbrwyd ;  ac  ehediaid  y  nef 
a'i  bwyttaodd. 

6  A  pheth  arall  a  syrthiodd 
ar  y  graig ;  a  phan  egínodd,  y 
gwywodd,  am  nad  oedd  íddo 
wlybwr. 

7  A  pheth  arall  a  syrthiodd 
ym  mysg  dram ;  a  'r  druin  a 
gyd-dylasant,  ac  a'i  tagasant  ef. 

8  A  pheth  arall  a  syrthiodd 
ar  dir  da;  ac  a  eginodd,  ac 

w        .^'■'''^*^       ei  ganfed. 
Wrth  ddywedyd  y  pethau  hyn, 
efe  a  lefodd,  Y  neb  sydd  a 
chlustiau  ganddo  i  wraudaw 
gwrandawed.  ' 

9  "A'i  ddisgyblion  a  ofynas- 
ant  iddo,  gan  ddywedyd,  Pa 
ddammeg  oedd  hon  ? 

"  Matt.  13.  10.     Maro  4,  10. 

10  Yntau  a  ddywedodd,  I 
diwi  y  rhoddwyd  gwybod  dir- 
geloedd  teynias  Dduw  :  eithr 


ei  aill  ar  ddaüihegion  ;  •  fel 

iuau  12.  ¥k 


•  i^s  b.  9.      AUir  4.  li 


Esponio  y  ddammeg.       S.  LUC 

yn  gweled  na  welant,  ac  yn 
clywed  na  ddeallant. 

11  A  ^dyma  y  ddammeg:  Yr 
had  yw  gaîr  Duw. 

f  Matt.  13. 18. 

12  A'r  rhaî  ar  ymyl  y  íFordd, 
ydyw  y  rhai  sydd  yn  gwran- 
daw;  wedi  hynny  y  niae  y  diafol 
yn  dyfod,  ac  yn  dwyn  ymaith 
y  gair  o'u  calon  hwynt,  rhag 
iddynt  gredu,  a  bod  yn  gadw- 
edig. 

13  A'r  rhai  ar  y  graig,  yw  y 
rhai  pan  glywant,  a  dderbyn- 
iant  y  gair  yn  Uawen ;  a'r  ihai 
hyn  nid  oes  ganddynt  wreidd- 
yn,  y  rhai  sydd  yn  credu  dros 
amser,  ac  yn  amser  profedig- 
aeth  yn  cilio. 

14  A'r  hwn  a  syrthiodd  ym 
mysg  drain,  yw  y  rhai  a  wran- 
dawsant;  ac  wedi  iddynt  fyn- 
ed  ymaith,  hwy  a  dagwyd  gan 
ofalon,  a  golud,  a  melyswedd 
buchedd,  ac  nid  ydynt  yn  dwyn 
fFrwyth  i  berfFeithrwydd. 

15  A'r  hwn  ar  y  tir  da,  yw 
y  rhai  hyn,  y  rhai  â  chalon 
II  hawddgar  a  da,  ydynt  yn 
gwrandaw  y  gair,  ac  yn  ei 
gadw,  ac  yn  dwyn  íFrwyth  trwy 
amynedd.  i  onea. 

16  1Í  ^Nid  yw  neb  wedi  goleu 
canwyll,  yn  ei  chuddio  hi  â 
llestr,  neu  yn  ei  dodi  dan  wely ; 
eithr  yn  ei  gosod  ar  ganhwyll- 

•  Matt.  5.15.     Marc4.21.     Pen.  11.  33. 


!,  VIII.       Mam  a  brodyr  Crid. ' 

bren,  fel  y  cafFo  y  rhai  a  ddel 
î  mewn  weled  y  goleuni. 

17  ^  Canys  nid  oes  dim  dirgel, 
a  'r  ni  bydd  amlwg ;  na  dim  i 
cuddiedig,  a'r  nis  gwybyddir, 
ac  na  ddaw  i'r  goleu. 

»  Matt.  10.  26.    Pen.  12.  2. 

18  Edrychwch  am  hynny  pa 
fodd  y  cly woch  :  *  canys  pwy 
bynnag  y  mae  ganddo,  y  rhodd- 
ir  iddo;  a'r  neb  nid  oes  ganddo, 
îe,  yr  hyn  y  II  mae  yn  tybied 
ei  fod  ganddo,  a  ddygir  oddi 
arno. 

»  Matt.  13. 12.  a  25.  29.    Pen.  19.  26.    I  tybygir  eí,  &c. 

19  1Í  ''Daeth  atto  hefyd  ei  fum 
a  'i  frodyr ;  ac  ni  allent  II  ddy- 
fod  hyd  atto  gan  y  doif. 

^Matt.  12.  46.  Marc3.31.      í  ymddiddan  âo 

20  A  mynegwyd  iddo  gan 
rai^  yn  dywedyd,  Y  mae  dyj 
fam  a'th  frodyr  yn  sefyll  allan,  = 
yn  ewyllysio  dy  weled.  * 

21  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ' 
ddywedodd  wrthynt,  Fy  mam 
i  a'm  brodyr  i  yw  y  rhai  hyn 
sydd  yn  gwrandaw  gair  Duw, 
ac  yn  ei  wneuthur. 

22  1f  A  *bu  ar  ryw  ddiwrnod, 
ac  efe  a  aeth  i  long,  efe  a1 
ddisgyblion:  a  dy wedodd  wrth- 
ynt,  Awn  trosodd  i'r  tu  hwnt 
i'r  Uyn.   A  hwy  a  gychwynas- 

ant.  *  Matt.  8. 23.    Marc  4.  35. 

23  Ac  fel  yr  oeddynt  yn 
hwylio,  efe  a  hunodd :  a  chaw- 
od  o  wynt  a  ddisgynodd  ar  y 

I  Uyn;  ac  yr  oeddynt  yn  llawu 


Cerydduygn,ynt  a^r  môr.  8.  LUO,  VIII.        Bwr^  allan  y  Uenü 


ac   mewn  enbyd- 


0  ddwfr^ 
rwydd. 

24  A  hwy  a  aethant  atto,  ac 
a1  deffroîsant  ef,  gan  ddywed- 
yd,  0  Feístr,  Feîstr,  darfu  am 
danom.  Ac  efe  a  gyfododd, 
ac  a  geryddodd  y  gwynt  a'r 
tonnau  dwfr:  a  hwy  a  beid- 
iasant,  a  hi  a  aeth  yn  dawel. 

25  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Pa  le  y  mae  eich  ffydd 
chwi  ?  A  hwy  wedi  ofui,  a  ry- 
feddasaut,  gan  ddywedyd  wrth 
eu  gilydd,  Pwy  yw  hwn,  gau  ei 
fod  yn  gorchymyn  i'r  gwynt- 
oedd  ac  i'r  dwfr  hefyd,  a  hwy- 
thau  yn  ufuddhâu  iddo  ? 

26  f  A  "hwy  a  hwyliasant  i 
wlad  y  Gadareniaid,  yr  hon 
sydd  o'r  tu  arall,  ar  gyfer  Ga- 

hlea.  »  Matt.  8.  28.    Mare  6. 1. 

27  Ac  wedi  iddo  fyned  allan 
1  dir,  cyfarfu  âg  ef  ry w  wr  o  'r 
ddinas,  yr  hwn  oedd  ganddo 
gythreuliaid  er  ys  talm  o  am- 
ser;  ac  ni  wisgai  ddiUad,  ac 
md  arhosai  mewn  tỳ,  ond  yn 
y  beddau. 

28  Hwn,  wedi  gweled  yr  lesu, 
a  dolefain,  a  syrthiodd  i  lawr 
ger  ei  fron  ef,  ac  a  ddywedodd 
f.  îlef  uchel,  Beth  sydd  i  mi  â 
thi  O  lesu,  Fab  Duw  goruch- 
af  ?  yr  wyf  yn  attolwg  i  ti  na'm 
poenech. 

^  29  (Canys  efe  a  orchymynasai 
»  r  yspryd  aflan  ddyfod  allan 


o  r  dyn.  Canys  llawer  o  am- 
serau  y  cipiasai  ef:  ac  efe  a 
gedwid  yn  rhwym  â  chad- 
wynau,  ac  â  llyffetheiriau ;  ac 
wedi  drylho  y  rhwymau,  cfe 
a  yrrwyd  gan  y  cythraul  i  'r 
diffaethwch.) 

30  A'r  lesu  a  ofynodd  iddo, 
gan  ddywedyd,  Beth  yw  dy 
enwdi?  Yntau  a  ddywedodd, 
J^ieng:  canys  Ilawer  o  gy- 
threuliaid  a  aethent  iddo  ef. 

31  A  hwy  a  ddeisyfasant  amo, 
na  orchymynai  iddynt  fyned 
1  r  dymder. 

32  Ac  yr  oedd  yno  genfamt  o 
toch  lawer  yn  pori  ar  y  myn- 
ydd:  a  hwynt-hwy  a  attolyg- 
asant  iddo  adael  iddynt  fyned 
1  mewn  i'r  rhai  hynny.  Ac  efe 
a  adawodd  iddynt. 

33  A'r  cythreuliaid  a  aethant 
allan  o'r  dyn,  ac  a  aethant  i 
mewn  Ì'r  moch :  a'r  genfaint  a 
ruthrodd  oddi  ar  y  dibyn  i'r 
llyn,  ac  a  foddwyd. 
,  34  A  phan  welodd  II  y  meich- 
laid  yr  hyn  a  ddarfuasai,  hwy 
a  ffoisant,  ac  a  aethant,  ac  a 
fynegasant  yn  y  ddmas,  ac  yn 

y  Wlad.  •8etiwrtÄi»in-»««4. 

35  A  hwy  a  aethant  allan  i 
weled  y  peth  a  wnelsid ;  ac 
a  ddaethant  at  yr  lesu,  ae  a 
gawsant  y  dyn,  o'r  h^n  yr 
aethai  y  cythreuliaid  allan,  yn 
ei  ddillad,  a'i  iawn  bwyll,  yn 

K  4 


Jairus  yn  dyfod  at  Grist  S-  LÜC 
eîstedd  wrth  draed  yr  lesu: 
a  hwy  a  ofnasant. 

36  A'r  rhai  a  welsent,  a  fyn- 
egasant  hefyd  îddynt  pa  fodd 
yr  iachasid  y  cythrenlig. 

37  1Í  A'r  holl  lîaws  o  gylch 
gwlad  y  Gadarenîaîd  "a  ddym- 
unasant  arno  fyned  ymaith 
oddi  wrthynt  ;  am  eu  bod 
mewn  ofn  mawr.  Ac  efe  wedi 
myned  i'r  Uong,  a  ddychwel- 

Odd.  «Act.16.39. 

38  A'r  gwr  o'r  hwn  yr  aethai 
y  cythreuliaid  allan,  a  ddeis- 
yfodd  arno  gael  bod  gyd  âg 
ef:  eithr  yr  Tesu  a'i  danfon- 
odd  ef  ymaith,  gan  ddywedyd, 

«  Mare  5.  18. 

39  Dychwel  i'th  dỳ,  a  dangos 
faint  o  bethau  a  wnaeth  Duw 
î  ti.  Ac  efe  a  aeth,  dan  breg- 
ethu  trwy  gwbl  o'r  ddinas, 
faint  a  wnaethai  yr  Tesu  iddo. 

40  A  bu,  pan  ddychwelodd  yr 
lesu,  dderbyn  o  'r  bobl  ef : 
canys  yr  oeddynt  oll  yn  dis- 
gwyl  am  dano  ef. 

41  1í  Ac  wele,  daeth  gwr  a'i 
enw  Jaîrus;  ac  efe  oedd  lyw- 
odraethwr  y  synagog :  ac  efe  a 
syrthiodd  wrth  draed  yr  Tesu, 
ac  a  attolygodd  iddo  ddyfod 

Î'W  dỳ  ef :         PMatt.9.18.  Marc5.22. 

42  O  herwydd  yr  oedd  iddo 
ferch  unig-anedig,  ynghylch 
deuddeng  mlwydd  oed,  a  hon 
oedd  yn  marw.    Ond  fel  yr 


,  VIII.       Y  wraig  âW  diferlif. 

oedd  efe  yn  myned,  y  bobl- 
oedd  a'i  gwasgent  ef. 

43  II  A  gwraig,  yr  hon  oedd 
mewn  diferlif  gwaed  er  ys 
deuddeng  mlynedd,  yr  hon  a 
dreuliasai  ar  physygwyr  ei  hoU 
II  fywyd,  ac  nis  gallai  gael  gan 
neb  ei  hiachâu,    <iMatt.9.2o.  laââo. 

44  A  ddaeth  o'r  tu  cefn,  ac  a 
gyffyrddodd  âg  ymyl  ei  wisg 
ef :  ac  yn  y  fan  y  safodd  difer- 
lif  ei  gwaed  hi. 

45  A  dywedodd  yr  lesu,  Pwy 
yw  a  gyffyrddodd  â  mi  ?  Ac  a 
phawb  yn  gwadu,  y  dywedodd 
Petr,  a'r  rhai  oedd  gyd  âg  ef, 
0  Feistr,  y  mae  y  bobloedd  yn 
dy  wasgu,  ac  yn  dy  flino;  ac 
a  ddywedi  di,  Pwy  yw  a  gyffl- 
yrddodd  â  mi? 

46  A  'r  lesu  a  ddywedodd, 
Rhyw  un  a  gyffyrddodd  â  mi : 
canys  mi  a  wn  fyned  irrhin- 
wedd  allan  o  honof. 

I  nerth.      '  Marc  5.  30.   Pen.  6.  19. 

47  A  phan  welodd  y  wraig  nad 
oedd  hi  guddiedig,  hi  a  ddaeth 
dan  grynu,  ac  a  syrthiodd  ger 
ei  fron  ef,  ac  a  fynegodd  iddo, 
y'ngẃydd  yr  hoU  bobl,  am  ba 
achos  y  cyffyrddasai  hi  âg  ef, 
ac  fel  yr  iachasid  hi  yn  eb- 
rwydd. 

48  Yntau  a  ddywedodd  wrthî, 
Cymmer  gysur,  ferch;  dyffydd 
a'th  iachaodd:  dos  mewn  tang- 
nefedd. 


lìijmhâu  nierch  Jairm.      ö.  LUO,  IX. 

49  1f  '  Ac  efe  etto  yn  llefaru, 
daeth  un  o  dŷ  Uywodraethwr 
j  synagog,  gan  ddywedyd 
wrtho,  Bu  farw  dy  ferch  :  na 
phoena  mo'r  Athraw.  •Maros.sô. 

50  A'r  lesu  pan  glybu  hyn, 
a'i  hattebodd  ef,  gan  ddywed- 
yd,  Nac  ofna :  cred  yn  unig,  a 
hi  a  iachêir. 

61  Ac  wedi  ei  fyned  ef  i'r  tŷ, 
nî  adawodd  i  neb  ddyfod  i 
mewn,  ond  Petr,  ac  lago,  ac 
loan,  a  thad  yr  eneth  a'i  mam. 

ö2  Ac  wylo  a  wnaethant  oll,  a 
llchwynfan  am  dani.  Eithr  efe 
a^  ddywedodd,  Nac  wylwch  : 
nid  marw  hi,  'eithr  cysgu  y 

mae.  I  gcäam.     •  loaa  11. 11, 13. 

53  A  hwy  a'i  gwatwarasant  ef, 
am  iddynt  wybod  ei  marw  hi. 

54  Ac  efe  a'u  bwriodd  hwynt 
oll  allan,  ac  a'i  cymmerth  lii 
erbyn  ei  llaw,  ac  a  lefodd,  gan 
ddywedyd,  Herlodes,  cyfod, 

55  A'i  hyspryd  hi  a  ddaeth 
drachefn,  a  hi  a  gyfododd  yn 
ebrwydd :  ac  efe  a  orchymyu- 
odd  roi  bwyd  iddi. 

56  A  synnu  a  wnaeth  ar  ei 
rhíeni  hi :  ac  'efe  a  orchymyn- 
odd  iddynt,  na  ddywedent  i 
neb  y  peth  a  wnaethid. 

•  Matt.  8. 4.  •  9. 30.    Maro  5. 48. 

PENNOD  IX. 

A.  D.  31.— 1  Crist  yn  anfon  ei  apostolion  i 
umeuthur  rhyfeddodau,  ao  i  bregethu.  7  He- 
rod  yn  chwennych  gweled  Crist.  10  Crist 
yfi  porthi  püm  mü:  18  y^i  ymofyn  heth  yr 


Anfoniad y  disyyblion. 

oedd  y  hyd  yn  ei  dyhied  am  daruj  :  22  yn 
rha^'fyne^i  ei  ddíoddefaint :  23  yn  ^onod 
allan  i  bawh  siampl  oH  ddioddefgarwch  28 
Ei  wedd-n^widiad  ef  37  Mae  yn  iachâu  y 
f^r^:  43  a  Ihrachefn  yn  rha,f-ryhwldio  ei 
ddtsgybhon  am  ei  ddìoddefaint :  46  yn  car^ 
mol  gostyn^eiddrwydd  ;  51  yn  gorchymyn 
iddynt  ddan^os  lUirieidd-dra  tu  ag  at  hawh 
heb  chwennych  d'ial.  57  Hhai  yn  chwennych 
ei  ganlyn  ef  ond  dan  ammod. 

AC  *  efe  a  alwodd  yngliyd 
ei  ddeuddeg  disoybl,  ac 
a  roddes  iddynt  feddíant  ac 
avydurdod  ar  yr  holl  gytlireul- 
iaid,  ac  i  iachâu  clefydùu. 

•  Matt.  10. 1.    Marc  3. 13.  a  6.  7. 

2  Ac  "efe  a  'u  hanfonodd 
hwynt  i  bregethu  teyriias 
pduw,  ac  i  iachâu  y  rhai  cleif- 

lOn.  Matt.  10.  7.   Maro  6.  12.  Pen.  10.  1. 

3  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Na  chymmerwch  ddim  i'r 
daith,  na  ffyn,  iiac  ysgrepan, 
na  bara,  nac  arian  ;  ac  na 
fydded  gennych  ddwy  bais  bob 
un. 

4  Ac  i  ba  dŷ  bjTinag  yr  elooh 
i  mewn,  arhoswch  yuo,  ac  oddi 
yno  ymadêwch. 

5  "  A  pha  rai  bynnag  ni  'ch 
derbyniant,  pan  eloch  allan  o'r 
ddinas  honno,  ''ysgydwch  hyd 
yn  nod  y  Ilwch  oddi  wrth  eich 
traed,  yn  dystiolaeth  yu  eu 
herbyn  hwynt. 

•  Matt.  10.  14.      d  Act.  13.  51. 

6  Ac  wedi  iddynt  fyned  allan. 
hwy  a  aethant  trwy  y  trefi,  gau 
bregethu  yr  efengyl,  a  iachâu 
ym  mhob  lle. 


Crist  yn  porthi 


S.  LÜC,  IX. 


pèm  miL 


7  1Í  Herod  y  tetrarch  a 
glybu  y  cwbl  oU  a  wnaethid 
ganddo;  ac  efe  a  betrusodd, 
am  fod  rhai  yn  dywedyd  gyf- 
odi  loan  o  feirw ; 

•  Matt.  14. 1.    Maio  6. 14. 

8  A  rhai  eraill,  ymddangos  o 
Ehas ;  a  rhai  eraiU,  mai  pro- 
phwyd,  un^  o'r  rhai  gynt,  a 
adgyfodasai. 

9  A  Herod  a  ddy  wedodd,  loan 
a  dorrais  i  ei  ben :  ond  pwy 
ydyw  hwn  yr  wyf  yn  clywed  y 
cyfryw  bethau  am  dano  ?  Ac 
yr  oedd  efe  yn  ceisio  ei  wel- 
ed  ef. 

10  1F  ^  A'r  apostolion,  wedî  dy- 
chwelyd,  a  fynegasant  iddo  y 
cwbl  a  wnaethent.  *Ac  efe 
a'u  cymmerth  hwynt,  ac  a 
aeth  o'r  neiUdu,  i  le  anghyf- 
annedd  yn  perthynu  i'r  ddinas 
a  elwir  Bethsaida. 

f  Maic  6.  80.     s  Matt.  14. 18. 

11  A'r  bobloedd  pan  wybu- 
ant,  a'i  dilynasant  ef:  ac  efe 
a'u  derbyniodd  hwynt,  ac  a 
lefarodd  wrthynt  am  deymas 
Dduw,  ac  a  iachaodd  y  rhai 
oedd  amynt  eisîeu  eu  hiachâu. 

12  ^A'r  dydd  a  ddechreu- 
odd  hwyrhâu;  a'r  deuddeg  a 
ddaethant,  ac  a  ddywedasant 
wrtho,  Gollwng  y  dyrfa  ymaith, 
fell  y  gallont  fyned  i'r  treíì,  ac 
î'r  wlad  oddi  amgylch,  i  lettŷa, 

Matt.  14. 15.   Mare  6.  35.   loan  6. 1 . 5, 


ac  i  gael  bwyd :  canys  yr  yd- 
ym  ni  yma  mewn  Ue  anghyf- 
annedd. 

13  Eithr  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Rhoddwch  chwi  idd- 
ynt  beth  i'w  fwytta.  A  hwy- 
thau  a  ddywedasant,  Nid  oes 
gennym  ni  ond  pùm  torth,  a 
dau  bysgodyn,  oni  bydd  i  ni 
fyned  a  phrynu  bwyd  i'r  bobl 
hyn  oll. 

14  Canys  yr  oeddynt  ynghylch 
pùm  mil  o  wỳr.  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd  wrth  ei  ddisgyblion, . 
Gwnewch  iddynt  eistedd  yn 
fyrddeidiau,  bob  yn  ddeg  a 
deugain. 

15  Ac  felly  y  gwnaethant ;  a 
hwy  a  wnaethant  iddynt  oU 
eistedd. 

16  Ac  efe  a  gymmerodd  y 
pùm  torth,  a'r  ddau  bysgod- 
yn,  ac  a  edrychodd  i  fynu  i  'r 
nef,  ac  a'u  bendithiodd  hwynt, 
ac  a'te  torrodd,  ac  a't^  rhodd- 
odd  i'r  disgyblion  î'w  gosod 
ger  bron  y  bobl. 

17  A  hwynt-hwy  oll  a  fwyt- 
tasant,  ac  a  gawsant  ddigon : 
a  chyfodwyd  a  weddillasaî 
iddynt  o  friw-fwyd,  ddeuddeg 
basgedaîd. 

18  1f  *Bu  hefyd,  fel  yr  oedd 
efe  yn  gweddîo  ei  hunan,  fod 
ei  ddisgyblion  gyd  âg  ef :  ac 
efe  a  ofynodd  iddynt,  gan  ddy- 

»  Matt.  16. 13.    Marc  8.  27. 


Am  hunan-ymwadiad.       8.  LUC,  IX. 
wedjd,  Pwy  y  mae  y  bobl  yn 
dywedyd  fy  mod  i  ? 

19  Hwythau  gan  atteb  a  ddy- 
wedasant,  "loan  Fedyddiwr ; 
ond  eraiU,  mai  Elîas;  ac  eraiU, 
maí  rhyw  brophwyd  o'r  rhai 
gynt  a  adgyfododd.    » Matt.  i4. 2. 

20  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ond  pwy  yr  ydych  chwi 
yn  dywedyd  fy  mod  i?  'A 
Phetr  gan  atteb  a  ddywedodd, 
Crist  Duw.  'ioiin6.e9. 

21  Ac  efe  a  roes  orchymyn 
arnynt,  ac  a  archodd  iddynt 
na  ddywedent  hynny  i  neb ; 

22  Gan  ddywedyd,  "Mae  yn 
rhaid  i  Fab  y  dyn  oddef  Uawer, 
a  1  wrthod  gan  yr  henuriaid, 
a  r  arch-offeiriaid,  a'r  ysgrífen- 
yddion,  a'i  ladd,  a'r  trydydd 
dydd  adgyfodi.  ^  ^ 

■»  Matt  17. 22. 

23  H  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrth  bawb,  "Os  ewyllysia  neb 
adyfod  ar  fy  ol  i,  ymwaded  âg 
et  ei  hun,  a  choded  ei  groes 
beunydd,  a  dilyned  fi. 

■M8tt.l0.38.al6.24.    Maro8.34.  Pen.l4.2r. 

24  Canys  pwy  bynnag  a  ewyll- 
ysio  gadw  ei  einioes,  a'i  cyll; 
ond  pwy  bynnag  a  gollo  ei 
emioes  o'm  hachos  i,  hwnnw 
a  1  ceidw  hi. 

26  "Canys  pa  lesâd  i  ddyn,  er 
ennill  yr  hoU  fyd,  a'i  ddifetha 
ei  hun,  neu  fod  wedi  ei  golh  ? 

•  Matt.  16.  26     Maic  8.  36. 


Y  gnedd-newidiad. 

26  'Canys  pwy  bynnag  fyddo 
cywifydd  ganddo  fi  a'm  geir- 
mu,  hwnnw  fydd  gywilydd  gan 
Fab  y  dyn,  pan  ddelo  yn  ei 
ogoniant  ei  hun,  a'r  Tad,  a'r 
angelion  sanctaidd. 

»  Matt.  10. 33.    Marc  8.  38.    2  Tim.  2. 12. 

27  "Eithr  dywedaf  i  chwi  yn 
wir,  Y  mae  rhai  o'r  sawl  sydd 
yn  sefyll  yma  a'r  ni  ar- 
chwaethant  angau,  hyd  oni  wel- 
ont  deymas  Dduw. 

'  Matt.  16.  28.    Marc  9. 1. 

28  ir  'A  bu,  ynghylch  wyth 
niwmod  wedi  y  llgeiriau  hyn 
gymmeryd  o  hono  ef  Petr,  ac 
loan,  ac  lago,  a  myned  i  fynu 
1  r  mynydd  i  weddío. 

'Matt.l7. 1.    Mare9.2.      I  p<rto«. 

29  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn 
gweddîo,  gwedd  ei  wynebprỳd 
ef  a  newidiwyd,  a'i  wisg  oedd 
yn  wén  ddisglaer. 

30  Ac  wele,  dau  wr  a  gyd- 
ymddiddanodd  âg  ef,  y  rhai 
oedd  Moses  ac  Elias : 

31  Y  rhai  a  ymddangosasant 
mewn  gogoniant,  ac  a  ddywed- 
asant  am  ei  ymadawiad  ef,  yr 
hwn  a  gyflawnai  efe  yn  Jerù- 
salem. 

32  A  Phetr,  a'r  rhai  oedd  gyd 
âg  ef,  oeddynt  'wedi  trymhâu 
gan  gysgu :  a  phan  ddihunas- 
ant,  hwy  a  welsant  ei  ogoniant 
ef,  a  'r  ddau  wr  y  rhai  oedd  yn 
sefyll  gyd  âg  ef.    •  Dan.  8.  18.  %  10.  9. 


Crist  yn  iacháu 


S.  LUC,  IX. 


y  lloerig. 


33  A  bu,  a  hwy  yn  ymadaw 
oddî  wrtho  ef,  ddywedyd  o 
Petr  wrth  yr  lesu,  0  Feistr, 
da  yw  î  nî  fod  yma :  a  gwnawn 
daîr  pabell ;  un  i  ti,  ac  un  i 
Moses,  ac  un  î  Elîas :  heb 
wybod  beth  yr  oedd  yn  ei 
ddywedyd. 

34  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd  hyn,  daeth  cwmmwl,  ac 
a'u  cysgododd  hwynt :  a  hwynt- 
hwy  a  ofnasant  wrth  fyned  o 
honynt  i'r  cwmmwl. 

35  A  daeth  Uef  allan  o'r  cwm- 
mwl,  gan  ddywedyd,  'Hwn  yw 
fy  Mab  anwyl;  "gwrandêwch  ef. 

»  Matt.  3. 17.      «  Act.  3.  22. 

36  II  Ac  wedi  bod  y  Uef,  caf- 
wyd  yr  lesu  yn  unig.  A  hwy 
a  gelasant,  ac  ni  fynegasant  i 
neb  y  dyddiau  hynny  ddim  o'r 
pethau  a  welsent. 

I  Â  chyd  à  hod,  &c. 

37  1Í  A  ''darfu  drannoeth,  pan 
ddaethant  i  waered  o  'r  myn- 
ydd,  i  dyrfa  fawr  gyfarfod  âg 

ef.  '  Matt.  17.  14.    Maro  9. 17. 

38  Ac  wele,  gwr  o'r  dyrfa  a 
ddolefodd,  gan  ddywedyd,  0 
Athraw,  yr  wyf  yn  attolwg  i 
ti,  edrych  ar  fy  mab ;  canys  fy 
unig-anedig  yw. 

89  Ac  wele,  y  mae  yspryd  yn 
eî  gymmeryd  ef,  ac  yntau  yn 
ddisymmwth  yn  gwaeddi ;  ac 
y  mae  yn  ei  ddryllio  ef,  hyd 
oni  falo  ewyn  ;    a  braidd  yr 


ymedy  oddi  wrtho,  wedi  iddo 
ei  ysigo  ef 

40  Ac  mi  a  ddeisyfais  ar  dy 
ddisgyblîon  di  ei  fwrw  ef  allan; 
ac  nis  gallasant. 

41  A'r  lesu  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd,  O  genhedlaeth  an- 
öyddlawn  a  throfaus,  pa  liyd 
y  byddaf  gyd  â  chwi,  ac  y'ch 
goddefaf  ?  dwg  dy  fab  yma. 

42  Ac  fel  yr  oedd  efe  etto  yn 
dyfod,  y  cythraul  a'i  rhwygodd 
ef,  ac  a'i  drylliodd:  a'r  lesu  a 
geryddodd  yr  yspryd  aflaii,  ac- 
a  iachaodd  y  bachgen,  ac  a'i 
rhoddes  ef  i'w  dad. 

43  1Í  A  brawychu  a  wnaethant 
oU  gan  fawredd  Duw.  Ac  a 
phawb  yn  rhyfeddu  am  yr  hoU 
bethau  a  wnaethai  yr  lesu,  efe 
a  ddy wedodd  wrth  ei  ddisgybl- 
îon, 

44  ^Gosodwch  chwi  yn  eich 
clustiau  yr  ymadroddion  hyn: 
canys  Mab  y  dyn  a  draddodir 
i  ddwylaw  dynion.    «Matt.  17.22. 

45  ^Eithr  hwy  ni  wybuant  y 
gair  hwn,  ac  yr  oedd  yn  gudd- 
iedig  oddi  wrthynt,  fel  nas  de- 
allent  ef :  ac  yr  oedd  arnynt 
arswyd  ymofyn  âg  ef  am  y  gair 

hwn.        y  ^^arc  9.  32.   Pen.  2.  ÖO.  a  18.  34. 

46  H  '  A  dadl  a  gyfododd  yn 
eu  piith,  pwy  a  fyddai  fwyaf  o 
honynt.       ^  Matt  is.  i.  Mätc  9. 34. 

4*r  A'r  lesu,  wrth  weied  medd- 
wl  eu  calou  hwynt,  a  gymmertb 


Y  Samariaid  g.  LU(^i^  jX. 

fachgennyn,  ac  a 'î  gosododd 
yn  ei  ymyl, 

48  Ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Fwy  bynnag  a  dderbynio  y 
bacligennyn  hwn  yn  fy  enw  i 
sydd  yn  fy  nerbyn  i ;  a  phwy 
bynnag  a 'm  derbynio  i,  sydd 
yn  derbyn  yr  hwn'a'm  hanfon- 
odd  1 :  canys  yr  hwn  sydd  leiaf 
yn  eich  plith  chwi  oU,  hwnnw 
a  fydd  mawr. 

49  ir  "Ac  loan  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd,  O  Feistr,  ni  a 
welsom  ryw  un  yn  dy  enw  di 
yn  bwrw  allan  gythrenlìaid;  ac 
a  waharddasom  iddo,  am  nad 
oedd  yn  canlyn  gyd  â  ni. 

•  M«ro  9.  38.    Edrycb  Num.  11. 28. 

^J,  A  'r  Tesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Na  waherddwch  iddo : 
canys  "y  neb  nid  yw  i  'n  her- 
byn,  trosom  ni  y  mae. 

Matt.  12.  30.    Pen.  11.  28. 

.  ^^JA.  gyflawnwyd 
y  dyddiau  y  cymmerid  ef  i 
iynu,  yntau  a  II  roddes  ei  fryd 
ar  fyned  i  Jerusalem. 

•  Marc  16. 19.  Act.  1.  2.    I  owẁfrf  ef  «w*  < 

52  Ac  efe  a  ddanfonodd  gen- 
nadau  o  flaen  ei  wyneb:  a  hwy 
wedi  myned,  a  aethant  i  mewn 
I  dref  y  Samariaid,  i  barottôi 
iddo  ef. 

53  Ac  "nis  derbyniasant  hwv 
et,  oblegid  fod  ei  wyneb  ef  yíj 
T  tueddn  tu  a  Jerusâlem. 

"  Toan  4.  4.  9      t  Gr  nwed 


yn  gwrtfiofl  Crist. 

54  A'i  ddisgyblion  ef,  lago 
ac  loan,  pan  welsant,  a  ddy- 
wedasant,  Arglwydd,  a  fynnî 
di  ddywedyd  o  honom  am 
ddyfod  tân  i  lawr  o'r  nef,  a  'u 
difa  hwynt,  'megis  y  gwilaeth 

tliliaS  f  •2Bren.  1.  10, 12. 

55  Ac  efe  a  drodd,  ac  a'u 
ceryddodd  hwynt;  ac  a  ddy- 
wedodd,  Ni  wyddoch  o  ba  ys- 
pryd  yr  ydych  chwi. 

56  Oanys  'ni  ddaeth  Mab  y 
dyn  1  ddistrywio  eneidiau  dyn- 
lon,  ond  i  'w  cadw.  A  hwy  a 
aethant  i  dref  arall. 

'loan  8. 17.  «12. 47. 

57  1í  »A  bu,  a  hwy  yn  myned, 
adywedyd  o  ryw  un  ar  y  ôordd 
wrtho  ef,  Arglwydd,  mi  a 'th 
ganlynaf  i  ba  le  bynnag  yr 

elych.  tMatt8.19. 

58  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Y  mae  gan  y  Ilwynogod 
nauau,  a  chan  adar  yr  awyr 
nythod;  ond  gan  Fab  y  dỳn 
nid  oes  Ue  y  rhoddo  ei  ben  i 
lawr. 

59  Ac  "efe  a  ddvwedodd  wrtli 
un  arall,  Dilyn  íi.  Ac  yntan 
a  ddywedodd,  Arglwydd.  gâd 
imi  yn  gyntaf  fyned  a  chladdu 
iy  nhad.  M.tt  g.  21. 

60  Eithr  yr  lesu  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Gâd  i'r  meirw 
gladdu  eu  meirw  ;  ond  dos  di, 
a  phregetha  deyrnas  Dd 

61  Ac  un  arall  hefyd  a  ddy- 


Anfon  allan 


S.  LUC,  X. 


p  deg  a  thri  ugain. 


wedodd,  'Mi  a'th  ddilynaf  di, 
O  Arglwydd;  ond  gâd  i  mi  yn 
gyntaf  ganu  yn  iach  i'r  rhai 
sydd  yn  fy  nhŷ.  '  i  Bren.  w.  20. 
62  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Nid  oes  neb  a'r  sydd 
yn  rhoi  ei  law  ar  yr  aradr,  ac 
yn  edrych  ar  y  pethau  sydd 
o'i  ol,  yn  gymmwys  i  deyrnas 
Dduw. 

PENNOD  X. 

D.  32.  1  Cri8t  yn  anfon  allan  ar  unwaith 

'ddeg  disgyhl  a  thri  ugain  i  wneuthur  gwyrth- 
iau,  ac  i  hregethu  ;  17  yn  eu  rhyhuddio  hwy 

1  fod  yn  ostyngedigy  ac  ym  mha  heth  y  garfolr 
eddent :  21  yn  d'iolch  i  'w  Dad  am  ei  ras : 
23  yn  mawrygu  dedwydd  gyflwr  ei  eglwys : 
25  yn  dysgu  y  cyfreithvwr  y  modd  i  gael 
hywyd  tragywyddol,  ac  i  gymmeryd  pawh  yn 
gymmydog  iddo,  a'r  a  fo  ag  eisieu  ei  drur 
garedd  ef  arno:  41  yn  argyhoeddi  Martha, 
ac  yn  canmol  Mair  ei  chwaer  hi, 

WEDI  y  pethau  hyn  yr 
ordeinîodd  yr  Arglwydd 
ddeg  a  thri  ugain  eraiU  hefyd, 
ac  a'u  danfonodd  hwynt  bob 
yn  ddau  o  flaen  eî  wyneb  i  bob 
dinas  a  man  lle  yr  oedd  efe  ar 
fedr  dyfod. 

2  Am  hynny  efe  a  ddywed- 
ödd  wrthynt,  Y  'cynhauaf  yn 
wir  sydd  fawr,  ond  y  gweith- 
wyr  yn  anaml :  ^  gweddîwch 
gan  hynny  ar  Arglwydd  y  cyn- 
liauaf,  am  ddanfon  allan  weith- 
wyr  i'w  gynhauaf. 

•  Matt.  9.  37.    loan  4.  35.      >»  2  Thew.  3. 1. 

3  Ewch:  ^'wele,  yr  wyf  fi  yn 
eich  danfon  chwî  fel  ẃyn  ym 
mysg  bleiddiaid.  'Mattio.ie. 


4  *'Na  ddygwch  gôd,  nac  ys- 
grepan,  nac  esgidiau;  ac  ^na 
chyferchwch  well  i  neb  ar  y 
fFordd. 

*  Matt.  10. 9. 10.  Maro  6.  8.     «2  Bren.  4. 29. 

5  'Ac  i  ba  dỳ  bynnag  yr  eloch 
i  mewn,  yn  gyntaf  dywedwch, 
Tangnefedd  i'r  tŷ  hwn. 

'Matt.10. 12. 

6  Ac  o  bydd  yno  fab  tang- 
nefedd,  eich  tangnefedd  a  or- 
phwys  arno:  os  amgen,  hi  a 
ddychwel  attoch  chwi. 

7  ^Ac  yn  y  tŷ  hwnnw  ar- 
hoswch,  gan  fwytta  ac  yfed 
y  cyfryw  bethau  ag  a  gaffoch 
ganddynt :  canys  teilwng  yw 
i  ^r  gweithiwr  ei  gyflog.  Na 
threiglwch  o  dŷ  i  dŷ. 

•  1  Cor.  10.  27.     h  1  cor.  9.  4,  &c.   l  Tim.  5. 18. 

8  A  pha  ddinas  bynnag  yr 
eloch  iddi,  a  hwy  yn  eichi 
derbyn,  bwyttêwch  y  cyfryw| 
bethau  ag  a  rodder  ger  eich 
bronnau : 

9  Ac  iachêwch  y  cleifion  a 
fyddo  ynddi,  a  dywedwch  wrth- 
ynt,  'Daeth  teymas  Dduw  yn 
agos  attoch.       » Matt.  3. 2.  a  4. 17. 

10  Eithr  pa  ddinas  bynnag 
yr  eloch  iddi,  a  hwy  heb  eich 
derbyn,  ewch  allan  i'w  heol- 
ydd,  a  dywedwch, 

11  ^Hyd  yn  nod  y  Uwch,  yr 
hwn  a  lynodd  wrthym  o  'ch 
dinas,  yr  ydym  yn  ei  sychu 

k  Matt.  10. 14.    Pen.  9.  5.    Act.  13.  51.  a  18.  6. 


Y  deg  a  thri  ugain  8. 
ymaith  II  i  chwi  :   er  hynny 
gwybyddwch  hyn,  fod  teyrnas 
Dduw  wedi  nesâu  attoch. 

I  im  «cA  «í*i«  (3un:  fel  peii.  9.  5. 

12  Eithr  dywedaf  wrthych, 
mai  esmwythach  fydd  i  Sodom 
yn  y  dydd  hwnnw,  nag  i  'r 
ddinas  honno. 

13'Gwae  di,  Chorazin!  gwae  di, 
Bethsaida!  canys  pe  gwnaeth- 
id  yn  Tyrus  a  Sidon  lly  gweith- 
redoedd  nerthol  a  wnaethpwyd 
yn  eich  pHth  chwi,  hwy  a  edi- 
farhasent  er  ys  talm,  gan  eis- 
tedd  mewn  sachlîan  a  Uudw. 

'M«tt.  11.21.  Ww^Ooiàd. 

14  Eithr  esmwythach  fydd  i 
Tyrus  a  Sidon  yn  y  farn,  nag 
1  chwi. 

15  A  thithau,  Capernaum,  yr 
hon  a  ddyrchafwyd  hyd  y  nef, 
a  dynnîr  i  lawr  hyd  yn  uffem. 

16  "Y  neb  sydd  yn  eich 
gwrandaw  chwi,  sydd  yn  fy 
ngwrandaw  i;  "a'r  neb  sydd 
yn  eich  dirmygu  chwi,  sydd 
yn  fy  nirmygu  i ;  a  'r  neb  sydd 
yn  fy  nirmygu  i,  sydd  yn  dir- 
mygu  yr  hwn  a'm  hanfonodd  i. 

«■  M«tt.  10.  40.   Ioanl3.20.      »  1  Theas.  4.  8, 


17  1í  A'r  deg  a  thri  ugain  a 
ddychwelasant  gyd  â  Uawen- 
ydd,  gan  ddywedyd,  Ai^lwydd, 
uyd  yn  nod  y  cythreuliaid  a 
ddarostyngir  i  ni,  yn  dy  enw  di. 

18  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 


LIJC,  X.  yn  dychwelyd. 

ynt  Mi  a  welaîs  Satan  megis 
mellten,  yn  syrtliio  o  'r  ncf 

°yr  ydwyf  fi  yn 
rhoddi  1  chwi  awdurdod  i 
sathru  ar  seirph  ac  ysgorpion- 
au,  ac  ar  holl  gryfder  y  gelyn : 
ac  nid  oes  dim  a  wna  ddim 
niwed  i  chwi.    "Mareie  ia  Act.28.5. 

20  Eithr  yn  hyn  na  lawen- 
hevvch,  fod  yr  ysprydion  wedi 
eu  darostwng  i  chwi ;  ond  lla- 
wenhêwch  yn  hytrach,  am  fod 

eich  enwau  yn  ysgrifenedig 
yny  nefoedd.  pExod.32.32.  ps.69.£ 

Bs.  4.  3.    Dan.  12.  1.    Phil.  4.  3.    Heb.  12  23 
D«t.  13.  8.  a  20. 12.  a  21.  27. 

21  1  Yr  awr  honno  yr  lesu 
a  lawenychodd  yn  yr  yspryd, 
ac  a  ddywedodd,  Yr  wyf  yn 
dîolch  i  ti,  O  Dad,  Arglwydd 
nef  a  daear,  am  guddio  o  hon- 
ot  y  pethau  hyn  oddi  wrth  y 
doethion  a'r  deallus,  a'u  dat- 
guddio  o  honot  i  rai  bychain : 
yn  wir,  O  Dad;  oblegid  feUy 
f  y  gweUd  yn  dda  yn  dy  olwg 

dÌ.       '  Matt.  11. 25.  \Gx.vroedähodm<mrwm. 

22  MlPob  peth  a  roddwyd  i 
mi  gan  fy  Nhad :  ac  •ni"\hT 
neb  pwy  yw  y  Mab,  ond  y 

P^*^^  y  "^^^^  ond 
y  Mab,  a  r  neb  y  mvnno  y 
Mab  á  ddatguddio  iddo. 

'Matt.  28.18.   Ioan3.35.al7.2.      I  Amryw  ben 
gopiau  a  anghwanegant  y  geiriau  hm,  A  dum 
droi  at  ei  lidisgi^ion, /e  a  ddywedodd. 
•  loan  1. 18.  a  6.  44,  46. 

23  1f  Ac  efe  a  drodd  at  ei 


V  cÿfreithiwr 


S.  LUC,  X. 


yn  temtio  Crist. 


ddisgyblion,  ac  a  ddywedodd 
o'r  neiUdu,  *Gwỳn  fyd  y  llyg- 
aid  sydd  yn  gweled  y  pethan 
yr  ydych  chwi  yn  eu  gweled : 

« Matt.  13. 16. 

24  Canys  yr  wyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  'ewyllysio  o  lawer  o 
brophwydi  a  brenhinoedd  wel- 
ed  y  pethau  yr  ydych  chwi  yn 
eu  gweled,  ac  nis  gwelsant ;  a 
chlywed  y  pethau  yr  ydych 
chwi  yn  eu  clywed,  ac  nis 

clyWSant.  MPetrl.lO. 

25  1í  Ac  wele,  rhyw  gyfreith- 
iwr  a  gododd,  gan  ei  demtio 
ef,  a  dywedyd,  'Athraw,  pa 
beth  a  wnaf  i  gael  etifeddu 
bywyd  tragywyddol? 

•  Matt.  19. 16.  a  22. 85. 

26  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 
Pa  beth  sydd  ysgrifenedig  yn 
y  gyfraith  ì  pa  fodd  y  darlleni " 

27  Ac  efe  gan  atteb  a  ddywed 
odd,  "Ti  a  geri  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  â'th  holl  galon,  ac  â'th 
holl  enaid,  ac  â'th  hoU  nerth, 
ac  â'th  holl  feddwl;  'a'th  gym- 
mydog  fel  ti  dy  hun. 

J  Deut.  6. 5.     •  Lef.  19. 18. 

28  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 
Ti  a  attebaist  yn  uniawn:  gwna 
hyn,  a  *byw  fyddi. 

•  Lef.  18.  6.    Ezec.  20. 11, 13,  M. 

29  Eithr  efe,  yn  ewyllysîo  ei 
gyfiawnhâu  ei  hun,  a  ddywed- 
odd  wrth  yr  lesu,  A  phwy  yw 
fy  nghymmydog  î 


30  A'r  lesu  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd,  Rhyw  ddyn  oedd  yn 
myned  i  waered  o  Jerusalem 
i  Jericho,  ac  a  syrthiodd  ym 
mysg  Uadron;  y  rhai  wedi  ei 
ddîosg  ef,  a'í  archoUi,  a  aeth- 
ant  ymaith,  gan  ei  adael  yn 
hanner  marw. 

31  Ac  ar  ddamwain,  rhyw 
oífeiriad  a  ddaeth  i  waered  y 
ffordd  honno :  a  phan  ei  gwel- 
odd,  "efe  a  aeth  o'r  tu  arall 
heibio.  *p..88.n. 

32  A'r  ún  ffìinud  Lefiad  hef- 
yd,  wedi  dyfod  i  'r  fan,  a '« 
weled  ef,  a  aeth  o'r  tu  arall 
heibio. 

33  Eithr  rhyw  8amariad,  wrth 
ymdaith,  a  ddaeth  atto  ef :  a 
phan  ei  gwelodd,  a  dosturiodd, 

34  Ac  a  aeth  atto,  ac  a 
rwymodd  ei  archollion  ef, 
gan  dywallt  ynddynt  olew  a 
gwin ;  ac  a  'i  gosododd  ef  ar 
ei  anifail  ei  hun,  ac  a'i  dug  ef 
i  'r  letty,  ac  a'i  hamgeledd- 

odd.  ,  ^  ^ 

35  A  thrannoeth  wrth  fyned 
ymaith,  efe  a  dynnodd  allan 
ddwy  geiniog,  ac  a  'w  rhoddes 
i'r  llettŷwr,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Cymmer  ofal  drosto: 
a  pha  beth  bynnag  a  dreuliech 
yn  ychwaneg,  pan  ddelwyf  dra- 
chefii,  mi  a'i  talaf  i  tî. 

36  Pwy  gan  hynny  o 'r  trî 
hyn,  yr  ydwyt  ti  yn  tybied  ei 


Mair  a  Martha.  «  LTTr!  TT         n  .i^- 

„  ,  ^  -^'        Choeddt  w  Arahwdd 

fod  yn  gymmydog  i'r  hwn  a       -    '  • 
syrthiasai  ym  mhlith  y  Iladron  ? 


d7  Ac  eíe  a  ddywedodd,  Yr 
nwn  a  wnaeth  drugaredd  âg 
ef.  A'r  lesu  am  hynny  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Dos,  a  gwna 
dithau  yr  un  modd. 

•  ^^JL^^^"'  ^  y°  ymdeith- 
10,  adylod  o  hono  i  ryw  dref  • 
a  rhyw  wraig,  a'i  henw  'Mar- 
tha,  a  1  derbyniodd  ef  i'w  thŷ. 

«  loan  11. 1.  a  12.  2, 3. 

39  Ac  i  hon  yr  oedd  chwaer 
a  elwid  Mair,  "yr  hon  hefyd 

a  eisteddodd  wrth  draed  yr 
lesu,  ac  a  wrandawodd  ar  ei 
ymadrodd  ef. 

"  1  Cor.  7. 32,  &c.  •Act.22.8 

40  Ond  Martha  oedd  draff- 
erthus  ynghylch  Uawer  o  was- 
anaeth :  a  chan  sefyll  ger  Uaw, 
hi  a  ddywedodd,  Arglwydd' 
onid  oes  ofal  gennyt  am  i  'm 
chwaer  fy  ngadael  Ì  fy  hun  Ì 
wasanaethu?  dywed  wrthi  ffan 
hynny  am  fy  helpio. 

41  A'r  lesu  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd  wrthi,  Martha, 
Martha,  gofalus  a  thrafferthus 
wytynghylch  Ilawer  o  bethau  : 

42  Eithr  'un  peth  sydd  ang- 
enrheidiol:  a  Mair  a  ddewit 
odd  y  ihan  dda,  yr  hon  ni 
adygir  oddi  arni.  'P8.27.4. 

PENNOD  XI. 

T„  ^^ffyg^o:  11  gan  Herhâu  y  rhydd  Buu, 
My  ,  ni  bethau  da.    14  ÌVrth /^f^  aC 


gythraul  mud,  y  ma^  e/e  yn  ceryddu  y  I  hari- 
»eaxd  cahlaiU:  28  ac  y„  daíjos  ^  Zd 
/end^edig:  29  ac  yn  preyethu  /r  boM^SlT» 
yn  argyhoeddi  ffug  sancteiddrwydd  y' Phari- 
sea^d,  a  V  ysgri/enyddion,  a'r  ^reitLyr 

\  BU,  ac  efe  mewn  rhyw 
XX  fan  yn  gweddîo,pan  beid- 
lodd,  ddywedyd  o  un  o'i  ddis- 
gybhon  wrtho,  Arglwydd,  dysg 
1  ni  weddîo,  megis  ag  y  dysff 
odd  loan  i  'w  ddisgyblion. 

2  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  'Pan  weddíoch,  dywed- 
wch,EmTadyrhwnwytyny 
nefoedd,  Sancteiddier  dy  enw 
Deued  dy  deyrnas.  Gwneler 
dy  ewyllys,  megis  yn  y  nef, 
lelly  ar  y  ddaear  hefyd. 

•  Matt.  6.  9. 

3  Dyro  i  ni  ||o  ddydd  i  ddydd 
ein  bara  beunyddiol. 

I  Neu,  froi  y  dttcmod. 

4  A  maddeu  i  ni  ein  pechod- 
au  :  canys  yr  ydym  ninnau  yn 
maddeu  i  bawb  sydd  yn  ein 
dyled.  Ac  nac  arwain  ni  i 
brofedigaeth ;  eithr  gwared  ni 
rhag  drwg. 

5  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Pwy  o  honoch  fydd  iddo 
gyíaill,  ac  a  â  atto  hanner 
nos,  ac  a  ddywed  wrtho,  0 
gyfaill,  moes  i  mi  dair  tortli 
yn  echwyn; 

?x  ^*^^®  ^^^^"  *  a  ddaeth 
attat  llwrth  ymdaith,  ac  nid 
oes  gennyf  ddün  i'w  ddodi  ger 
eifrouef: 


Am  daerni  mewn  gweddi 

I  Ac  yntau  oddi  mewn  a  et- 
tyb  ac  a  ddywed,  Na  flina  fi : 
vn  awr  y  mae  y  drws  yn  gauad, 
a  'm  plant  gyd  â  mi  yn  y  gwely ; 
ni  allaf  godi  a'u  rhoddi  i  ti. 

8  Yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi, 
'^Er  na  chyfyd  efe  a  rhoddi 
iddo,  am  ei  fod  yn  gyfaiU  iddo; 
etto  o  herwydd  ei  daemi,  efe 
a  gyfyd,  ac  a  rydd  iddo  gyn- 
nifer  ag  y  sydd  arno  eu  heis- 

^  Pen.  18. 1,  &c. 

9  ^'Ac  yr  ydwyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  Gofynwch,  a  rhoddir  i 
chwi;  ceisiwch,  a  chwi  a  gewch; 
curwch,  ac  fe  a  agorir  i  chwi. 

«  Matt.  7. 7.  a  21.  22.  Marc  11.  24.  Ioanl5.7. 
Tago  1.  5.   1  loan  3.  22. 

10  Canys  pob  un  sydd  yn 
gofyn,  sydd  yn  derbyn;  a'r 
neb  sydd  yn  ceisio,  sydd  yn 
cael ;  ac  i  'r  hwn  sydd  yn  curo, 
yr  agorir. 

ll^Os  bara  a  ofyn  mab  i  un 
o  honoch  chwi  sy  dad,  a  ddyry 
efe  garreg  iddo?  ac  os  pysg- 
odyn,  a  ddyry  efe  iddo  sarph 
yn  lle  pysgodyn  ?        Matt.  7. 9. 

12  Neu  os  gofyn  efe  ẃy,  a 

II  ddyry  efe  ysgorpion  iddo  ì 

I  gynnyg. 

13  Os  chwychwi  gan  hynny, 
y  rhai  ydych  ddrwg,  a  fedr- 
wch  roi  rhoddion  da  i  'ch  plant 
chwi ;  pa  faint  mwy  y  rhydd 
eich  Tad  o'r  nef  yr  Yspryd 
Glân  i'r  rhai  a  ofyno  ganddo? 


S.  LUC,  XI.         Y  mudan  yn  llefaru. 

14  1í*Ac  yr  oedd  efe  yn  bwrw 
allan  gythraul,  a  hwnnw  oedd 
fud.  A  bu,  wedi  i'r  cythraul 
fyned  allan,  i  'r  mudan  lefaru ; 
a  'r  bobloedd  a  ryfeddasant. 

•  Matt.  9.  32.  a  12.  22. 

15  Eithr  rhai  o  honynt  a  ddy- 
wedasant,  'Trwy  tBeelzebub, 
pennaeth  y  cythreuliaid,  y  mae 
efe  yn  bwrw  allan  gythreuHaid. 

f  Matt.  9.  34.  a  12.  24.      t  Gr.  Beelzébui:  ac  feUy 
ad.  18, 19. 

16  Ac  eraiU,  gan  ei  demtio, 
^a  geisiasant  ganddo  arwydd 

O  'r  nef.  «  Matt.  12.  38.  a  16. 1. 

17  ^'Yntau,  *yn  gwybod  eu 
meddyliau  hwynt,  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Pob  teymas 
wedi  ymrannu  yn  ei  herbyn  ei 
hun,  a  anghyfanneddir ;  a  thỳ 
yn  erbyn  tŷ,  a  syrth. 

»»  Matt.  12.  25.   Marc  3.  24.      » loan  2.  25. 

18  Ac  os  Satan  hefyd  sydd 
wedi  ymrannu  yn  ei  erbyn  ei 
hun,  pa  fodd  y  saif  ei  deyrnas 
ef  ?  gan  eich  bod  yn  dywedyd, 
inai  trwy  Beelzebub  yr  wyf  fi 
yn  bwrw^  allan  gythreuliaid. 

19  Ac  os  trwy  Beelzebub  yr 
wyf  fi  yn  bwrw  allan  gythreul- 
iaid,  trwy  bwy  y  mae  eich  plant 
chwi  yn  eu  bwrw  hwynt  allan  ? 
am  hynny  y  byddant  hwy  yn 
farnwyr  arnoch  chwi. 

20  Eithr  os  myfi  Hrwy  fys 
Duw  ydwyf  yn  bwrw  allan  gy- 

i  Exod.  8. 19. 


F  cryfarfog.  S.  LUC,  XL 

thrcnliaid,  díammeu  ddyfod 
teyrnas  Dduw  attoch  chwi. 

21  ^Pan  fyddo  un  cryf  arfog 
yn  cadw  ei  neuadd,  j  mae  jr 
hyn  sydd  ganddo  mewn  hedd- 

WCh  :  k  Matt.  12.  29. 

22  Ond  '  pan  ddêl  un  cryfach 
oag  ef  arno,  a  'i  orchfygu,  efe 
a  ddwg  ymaith  ei  holl  arfog- 
aeth  ef  yn  yr  hon  yr  oedd  yn 
ymddiried,  ac  a  ran  ei  anrhaith 

®*  'Eí.58. 12.  Col.  2. 15. 

^L""  ^  â  mi, 

sydd  yn  fy  erbyn :  a  'r  neb  nid 
yw  yn  casglu  gyd  â  mi,  sydd 
yngwasgaru.  -Matt.12.30. 

yspryd  aflan 
allan  o  ddyn,  efe  a  rodia  mewn 
lleoedd  sychion,  gan  geisio  gor- 
phwysdra:  a  phryd  na  chaífo, 
eíe  a  ddywed,  Mi  a  ddychwelaf 
1  m  tỳ  o'r  lle  y  deuthum  allan. 

"  Matt.  12. 43. 

25  A  phan  ddêl,  y  mae  yn 
^  gael  wedi  ei  ysgubo,  a'i 
drefnu. 

26  Yna  yr  â  efe,  ac  y  cymmer 
Htto  saith  yspryd  eraill  gwaeth 
nag  ef  ei  hun ;  a  hwy  a  ânt  i 
mewn,  ac  a  arhosant  yno :  a 

diwedd  y  dyn  hwnnw  fydd 
gwaeth  na'i  ddechreuad. 

•Ioan5.14.  Heb.  6.  4.  a  10.  26.  2  Petr  2.  20. 

27  ir  A  bu,  fel  yr  oedd  efe  yn 
dywedyd  hyn,  rhyw  wraig  o  'r 
ayrta  a  gododd  ei  Ilef,  ac  a 
adywedodd  wrtho,  Gwỳn  fyd 


Ceisio  arwydd. 
y  groth  a'th  ddug  di,  a'r  bron- 
nau  a  sugnaist. 

28  Ond  efe  u  ddywedodd, "  Yn 
hytrach  gwỳn  fyd  y  rhai  sydd 
yn  gwrandaw  gair  Du\>,  ac  yn 

eigadw.  »Matt.7.21. 

29  1Í  "Ac  wedi  i 'r  bobloedd 
ymdyrni  ynghyd,  efe  a  dde- 
chreuodd  ddywedyd,  Y  gen- 
hedlaeth  hon  sydd  ddrwg:  y 
mae  hi  yn  ceisio  ar\vydd  ;  ac 
arwydd  ni  roddir  iddi,  ond  ar- 
wydd  Jonas  y  prophwyd : 

1  Matt.  12.  38. 

30  Canys  fel  y  bu  '  Jonas  yn 
arwydd  i 'r  Ninifeaid,  felly  y 
bydd  Mab  y  dyn  heíÿd  i 'r 
genhedlaeth  hon. 

'  Jonah  1. 17.  a  2. 10. 

31  •  Brenhines  y  dehau  a  gyf- 
ya  yn  y  farn  gyd  â  g«tr  y 
genhedlaeth  hon,  ac  a  'u  cou- 
demnia  hwynt;  am  iddi  hi 
ddyfod  o  eithafoedd  y  ddaear 
1  wrandaw  doethineb  Solomon: 
ac  wele  un  m^vy  na  Solomon 

ynia.  .  1  Bren.  JO.  1. 

32  Gwỳr  Ninife  a  godant  i 

T^}]  ^  y  ^''^"  â  'r  gen- 
hedlaeth  hon,  ac  a'i  condemn- 
lant  hi ;  am  *  iddynt  edifarhâu 
wrth  bregeth  Jonas:  ac  wele 
un  mwy  na  Jonas  yma. 

'  Jooali  S.  & 

33  "Ac  nid  yw  neb  wedi  goleu 
canwyll,  yn  ei  gosod  mewn  Ile 

Jlatt.  ò.  15.   Mare  4.  21.   Pen.  8.  16. 


Crist  yn  hwytta 

dirgel,  na  than  lestr ;  eîthr  ar 
ganhwyllbren,  fel  y  gallo  y  rhai 
a  ddelo  i  mewn  weled  y  go- 
leuni. 

34  ^Canwyll  y  corph  yw  y 
Uygad:  am  hynny  pan  fyddo 
dy  lygad  yn  syml,  dy  holl 
gorph  hefyd  fydd  oleu;  ond 
pan  fyddo  dy  lygad  yn  ddrwg, 
dy  gorph  hefyd  fydd  ty wyll. 

»  Matt.  6.  22. 

35  Edrych  am  hynny  rhag  i  'r 
goleuni  sydd  ynot  fod  yn  dy- 
wyllwch. 

36  Os  dy  hoU  gorph  gan  hyn- 
ny  sydd  oleu,  heb  un  rhan  dy- 
wyll  ynddo,  bydd  y  cwbl  yn 
oleu,  megis  pan  fo  canwyll  â  'i 
llewyrch  yn  dy  oleuo  di. 

ÿj  1í  Ac  fel  yr  oedd  efe 
yn  Uefaru,  rhyw  Pharisead  a 
ddymunodd  arno  giniawa  gyd 
âg  ef.  Ac  wedi  iddo  ddyfod 
î  mewn,  efe  a  eisteddodd  i 
fwytta. 

38  ^  A  'r  Pharisead  pan  wel- 
odd,  a  ryfeddodd  nad  ym- 
olchasai  efe  yn  gyntaf  o  flaen 

CÌnÌaW.  y  Marc  7.  3. 

39  *  A'r  Arglwydd  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Yn  awr  chwychwi 
y  Phariseaid  ydych  yn  glan- 
hâu  y  tu  allan  i'r  cwppan  a'r 
ddysgl ;  ond  *  eich  tu  mewn 
sydd  yn  Uawn  o  drais  a  dryg- 

ÌOnÌ.  '  Matt.  23.  25.      •  Tit.  1. 15. 

40  O  ynfydion,  onid  yr  hwn 


S,  LUC,  XI.  yn  nhŷ  y  Pharisead. 
a  wnaeth  yr  hyn  sydd  oddi 
allan,  a  wnaeth  yr  hyn  sydd  o 
fewn  hefyd  ? 

41  *  Yn  hytrach  rhoddwch 
elusen  II  o  'r  pethau  sydd  gen- 
nych:  ac  wele,  pob  peth  sydd 

lân  Ì  Chwi.  »»  Efl.  58.  7.  Dan.  4. 27. 

Pen.  12.  33.      îynd  eich  gallu. 

42  '  Eithr  gwae  chwi  y  Phari- 
seaid  !  canys  yr  ydych  chwi  yn 
degymmu  y  mintys,  a'r  ryw,  a 
phob  llysîeuyn,  ac  yn  myned 
heibio  i  farn  a  chariad  Duw. 
Y  pethau  hyn  oedd  raid  eu 
gwneuthur,  ac  na  adewid  y 
lleiU  heb  wneuthur. 

«  Matt.  23.  23. 

43  ^  Gwae  chwi  y  Phariseaid  I 
canys  yr  ydych  yn  caru  y  prif- 
gadeiriau  yn  y  synagogau,  a 
chyfarch  yn  y  marchnadoedd. 

d  Matt.  23.  6.   Marc  12.  38,  39. 

44  •Gwae  chwi,  ysgrifenydd- 
ion  a  Phariseaid,  ragrithwyr! 
am  eich  bod  fel  beddau  an- 
amlwg,  a  'r  dynion  a  rodiant 
arnynt  heb  wybod  oddi  wrth- 
ynt.  •  M»**-  27. 

45  11  Ac  un  o  'r  cyfreithwyr 
a  attebodd  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Athraw,  wrth  ddywed- 
yd  hyn,  yr  wyt  ti  yn  ein  gwar- 
adwyddo  ninnau  hefyd. 

46  ^ Yntau  a  ddywedodd,  Gwae 
chwithau  hefyd,  y  cyfreithwyrt 
canys  yr  ydych  yn  llwytho 


'  iMatt.  23.  i. 


Owae  y  cyfreithwyr.         S.  LUC,  XII. 
dynion  â  beichiau  anhawdd  eu 
dwyn,  a  chwi  nid  ydych  yn 
cyffwrdd  â 'r  beichiau  âff  un 
o  'ch  bysedd. 

47  «Gwae  chwychwil  canys 
yr  ydych  yn  adeiladu  beddau 
y  prophwydi,  a'ch  tadau  chwi 
a  u  lladdodd  hwynt. 

«  Matt.  28.  29. 

48  Yn  wir  yr  ydych  yn  tyst- 
lolaethu,  ac  yn  gyd-foddlawn  i 
weithredoedd  eichtadau :  can 

,  ys  hwynt-hwy  yn  wir  a'u  lladd- 
iasant  hwy,  a  chwithau  ydych 
■yn  adeiladu  eu  beddau  hwynt 

49  Am  hynny  hefyd  y  dywed- 
odd  doethineb  Duw, "  Anfonaf 
attynt  brophwydi  ac  apostol- 
lon,  a  rhm  o  honynt  a  laddant 
ac  a  erlidiant ;         b 23. 34. 

^íu^f  ^  y  gofyner  i  'r  genhedl- 
aeth  hon  waed  yr  holl  bro- 
phwydi  yr  hwn  a  dywalltwyd 
o  ddechreuad  y  byd ; 

51  '0  waed  Abel  hýd  "waed 
^charias,  yr  hwn  a  laddwyd 
rhwng  yr  allor  a  'r  deml :  dîau 
meddaf  i  chwi,  Gofynir  ef  i  'r 
genhedlaeth  hon. 

'Geu.4.8.  *2C!hron.24.20,21. 

52  '  Gwae  chwychwi,  y  cyf- 
reithwyrl  canys  chwi  a  ddyff- 
asoch  ymaith  agoriad  y  ewíb- 
odaeth:  nid  aethoch  i  mewn 
eich  hunain,  a'r  rhai  oedd  yn 
»nyned  a  II  waharddasoch  chwi. 

'Matt.23.13.      INeu.m*ẃ-a*>ẃ.  1 


Am  ochel  rhagrith. 

53  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd  y  pethau  hyn  wrthynt 
y  dechreuodd  yr  ysgrifenydd^ 
lona'r  Phariseaid  fod  yn  daor 
lawn  arm,  a'i  annog  i  ymad- 
rodd  am  lawer  o  bethau  • 

54  Gan  ei  gynllwyn  'ef,  a 
cheisio  hela  rhyw  beth  o  'i  ben 
et,  1  gael  achwyn  amo. 

PENNOD  XII. 

am  ochel  rhagnth,  ac  ofn  u,rth  ddaíaan  ei 
athraMh  ef :  13  y„  rhyhyddio  yw\ 
ochelyd  cybydd-dra,  trwyddamnj,  ynJr 

wasarìuetha  i  ni  fod  *,n  rh,, 
hHhau  hydol;  31  JtiH:  Z£mZ 

<^OTyd  .  '„  Earglwydd  pan  guro,  pa  hrvd 
bynnag  g  delo  41  y  \i„ìJ  7" 
Crt«r«írLi  .  g^einidoçùm 

V^nl^,^^^°^S6r'  wedî  i 
A  II  fyrddi\^Ti  o  bobl  ym- 
gasglu  ynghyd,  hyd  oni  ym- 
sathrai  y  naill  y  Hall,  efe  a 
ddechreuodd  ddywedyd  wrth 
ei  ddisgyblion,  Yn  gyntaf, 
gwyhwch   amoch    rhag  sur- 

■M.tt.16.6.  M«k;8.15.      I  aneirif. 

2  "Canys  nid  oes  dim  cudd- 
ledig  a  'r  nas  datguddir;  na 
dirgel,  a  'r  nis  gwybyddír. 

•>  M«tt.  10.  26.  M«ro4.22.  Pen.  8.  17. 

3  Am  hynny  pa  bethau  bm- 
nag  a  ddywedasoch  yn  y  ty- 

L  3  J 


iMefa  gwadu  Mahy  dyn,  S.  LUC,  XTI.  Am.  ochd  cyhydd-dod. 
wyllwch,  a  glywir  yn  y  goleu ;   fe  a  faddeuir  iddo :  eithr  j 'r 


a'r  peth  a  ddywedasoch  yn 
y  glust  mewn  ystafelloedd,  a 
bregethir  ar  bennau  tai. 

4  °Ac  yr  wyf  yn  dywedyd 
wrthych,  "fy  nghyfeillion,  Nac 
ofnwch  y  rhai  sydd  yn  lladd  y 
corph,  ac  wedi  hynny  heb  gan- 
ddynt  ddim  mwy  i  wneuth- 

Ur.  =  Matt.  10.  28.        loan  15. 14, 15. 

5  Ond  rhag-ddangosaf  i  chwi 
pwy  a  ofnwch  :  Ofnwch  yr  hwn, 
wedi  y  darífo  iddo  ladd,  sydd 
ag  awdurdod  ganddo  i  fwrw 
i  uífern;  îe,  meddaf  i  chwi, 
Hwnnw  a  ofnwch. 

6  Oni  werthir  pump  o  adar 
y  tô  er  dwy  íFyrling?  ac  nid 
oes  un  o  honynt  mewn  anghof 
ger  bron  Duw : 

7  Ond  y  mae  hyd  yn  nod 
blew  eich  pennau  chwi  yn  gyf- 
rifedig  oU.  Am  hynny  nac  ofn- 
wch :  yr  ydych  chwi  yn  well  na 
Uawer  o  adar  y  tô. 

8  •  Ac  meddaf  i  chwi,  Pwy 
bynnag  a  'm  haddefo  i  ger 
bron  dynion,  Mab  y  dyn  hef- 
yd  a  'i  haddef  yntau  ger  bron 
angelion  Duw. 

«Matt.  10.32.   Marc8.38.  2  Tim.  2. 12. 

9  A'r  hwn  a'm  gwado  i  ger 
bron  dynion,  a  wedir  ger  bron 
angelion  Duw. 

10  'A  phwy  bynnag  a  ddy- 
wedo  air  yn  erbyn  Mab  y  dyn, 

'  Matt.  12.  31,  32.  Marc  3. 28.  1  loan  5. 16. 


neb  a  gablo  yn  erbyn  yr  Ys 
pryd  Glân,  ni  faddeuir. 

11  8  A  phan  y  'ch  dygant  î  'r 
synagogau,  ac  al  y  llywiawd- 
wyr,  a  'r  awdurdodau,  na  ofel- 
wch  pa  fodd,  neu  pa  beth  a 
atteboch,  neu  beth  a  ddywed- 
och : 

fMatt.10.19.  Marcl3.11.  Pen.äl.  14. 

12  Canys  yr  Yspryd  Glân  a 
ddysg  i  chwi  yn  yr  awr  honno 
beth  sydd  raid  ei  ddywedyd. 

13  1Í  A  rhyw  un  o  'r  dyrfa  a 
ddywedodd  wrtho,  Athraw,  dy- 
wed  wrth  fy  mrawd  am  rannu 
â  myfi  yr  etifeddiaeth. 

14  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 
Y  dyn,  pwy  a'm  gosododd  i  yn 
famwr  neu  yn  rhannwr  arnoch 
chwi  ? 

15  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  '•Edrychwch,  ac  ymogel- 
wch  rhag  cybydd-dod:  canys 
nid  yw  bywyd  nob  yn  sefyll  ar 
amlder  y  pethau  sydd  ganddo. 

0  1  Tim.  6.  7,  &0. 

16  1f  Ac  efe  a  draethodd  wrth- 
ynt  ddammeg,  gan  ddywedyd, 
Tir  rhyw  wr  goludog  a  gnyd- 
iodd  yn  dda. 

17  Ac  efe  a  ymresymmodd 
ynddo  ei  hun,  gan  ddywedyd, 
Beth  a  wnaf,  am  nad  oes  gen- 
nyf  le  i  gasglu  fy  ffrwythau 
iddo? 

18  Ac  efe  a  ddywedodd,  Hyn 


Yg^ool^  S.LÜC,XII.  Anrag.ofaì^. 

IT^L^'    '•ynnaf  i  lawr  fy  |  26  A  phwy  o  honooh,  gan 


ysguboriau,  ac  a  adeiladaf  rai 
mwy ;  ac  yno  y  casglaf  fy  hoU 
íirwythau,  a  'm  dâ. 

19  A  dywedaf  wrth  fy  enaid, 
Fy  enaid,  y  mae  gennyt  ddâ 

lawer  wedi  eu  rhoi  i  gadw  dros 
lawer  o  flynyddoedd :  gor- 
phwys,  bwytta,  ŷf,  bydd  lawen. 

•Preg.11.9.  lCor.15.32.  Iago5.5. 

20  Eithr  Duw  a  ddywedodd 
wrtho,  0  ynfyd,  y  nos  hon  S 
II  gofynant  dy  enaid  oddi  wrth- 
yt ;  ac  eiddo  pwy  fydd  y  peth- 
au  a  barottoaist  ?  » job  20. 22.  a  27.  %. 

Ps.  52.  7.      I  oofyrŵr.     i  Ps.  39. 6.  Jer.  17.  11. 

21  Felly  y  mae  yr  hwn  sydd 
yn  trysori  iddo  ei  hun,  ac  nid 
yw  ""gyfoethog  tu  ag  at  Dduw. 

■»  Matt.  6. 20.  Ada.  33.  1  Tim.  6. 18, 19.  lago  2.  5. 

22  ir  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrth  ei  ddisgyblion,  Am  hyn 

^  dywedyd  wrthych, 
JNa  chymmerwch  ofal  am  eich 
oywyd,  beth  a  fwyttaoch ;  nac  1 
am  eich  corph,  beth  a  wísg- 

OCh.  n  iigtt.  6. 25. 

23  Y  mae  y  bywyd  yn  fwy 
na  r  ymborth,  a 'r  corph  vn 
fwij  na  'r  dillad.  ^ 

24  Ystyriwch  y  brain :  canys 
md  ydynt  yn  hau  nac  yn  medi ; 
1  r  rhai  nid  oes  geU  nac  ys- 
gubor;  ac  y  mae  "Duw  yn  eu 
porthi  hwynt:  o  ba  faint  mwy 
yr  ydych  chwi  yn  well  na  'r 
adar?      •job38.4i.  P8.147.9. 


gymmeryd  gofal,  a  ddichon 
chwanegu  un  cufydd  at  ei 
lamtiolí  ? 

26  Am  hynny,  oni  ellwch 
wneuthur  y  peth  lloiaf,  paham 
yr  ydych  yn  cymmeryd  gofal 
am  y  lleiU  ? 

27  Ystyriwch  y  lili,  pa  fodd  y 
maent  yn  tyín;  nid  yd)Tit  yu 
llaíurio,  nac  yn  nyddu :  ac  yr 
wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  na 
wisgwyd  Solomon  yn  ei  holl 
ogoniant  fel  un  o'r  rhai  hyn. 

28  Ac  os  yw  Duw  felly  yn 
dilladu  y  llysieuyn,  yr  hwn 
sydd  heddyw  yn  y  maes,  ac  y 
fory  a  deflir  i  'r  ffwrn ;  pa  faint 
mwy  y  dìllada  efe  chwychwi, 
O  rai  o  ychydig  ffydd  ? 

29  Chwithau  na  cheisiwch 
beth  a  fwyttaoch,  neu  pa  beth 
a  yfoch;  ac  na  fyddwch  am- 
mheüus. 

30  Canys  y  pethau  hyn  oll  y 
mae  cenhedloedd  y  bycl  yn  eu 
hargeisio  :  ac  y  mae  eich  Tad 
chwi  yn  gwybod  fod  arnoch 
chwi  eisieu  y  pethau  hjn. 

31  ir  "Yn  hytrach  ceisiwch 
deyrnas  Dduw ;   a 'r  pethau 
hyn  oU  a  roddir  i  chwi 
chwaneg.  »Matt.6.33. 

32  Nac  ofha,  braidd  bychan : 
canys  '  rhyngodd  bodd  i 'cb 
Tad  roddi  i  chwi  y  deyrnas. 

1  Matt  11. 25,  26. 


Am  wyliadwriaeth. 

33  '  Gwerthwch  yr  hyn  sydd 
gennych,  a  rhoddwch  elusen : 
'gwnewch  î  chwî  byrsau  y  rhaî 
nî  heneiddiant;  trysor  yn  y 
nefoedd,  yr  hwn  ni  dderfydd, 
lle  ni  ddaw  Ueidr  yn  agos,  ac 
ni  lygra  pryf.    '  Matt.  19. 21.  Act.  2. 45. 

a4.34.      "Matt.  6.20.  Peii.16.9.  lTim.6. 19. 

34  Canys  Ue  y  mae  eich  trysor 
chwi,  yno  y  bydd  eich  calon 
hefyd. 

35  ^Bydded  eich  IwjTiau  wedi 
eu  hymwregysu,  a  'ch  can- 
hwyllau  II  wedi  eu  goleu : 

»Eph.6.14.  lPetrl.l3.    «Matt.25.1.  lynJìotoi. 

36  A  chwithau  yn  debyg  i 
ddynion  yn  disgwyl  eu  har- 
glwydd,  pa  bryd  y  dychwel 
o'r  neithior;  fel  pan  ddelo  a 
churo,  yr  agoront  iddo  yn  eb- 
rwydd. 

37  Gwỳn  eu  byd  y  gweision 
hynny,  y  rhai  a  gaiff  eu  har- 
glwydd,  pan  ddêl,  yn  neíFro  : 
yn  wir  meddaf  i  chwi,  efe  a 
ymwregysa,  ac  a  wna  iddynt 
eistedd  i  lawr  i  fwytta,  ac  a 
ddaw,  ac  a  wasanaetha  arnynt 
hwy. 

38  Ac  os  daw  efe  ar  yr  ail 
wyliadwriaeth,  ac  os  ar  y  dryd- 
edd  wyliadwriaeth  y  daw,  a  'u 
cael  hwynt  felly,  gwỳn  eu  byd 
y  gweision  hynny. 

39  ^A  hyn  gwybyddwch,  pe 

«  Matt.  24. 43.  1  Thess.  5.  2.  2  Petr  3. 10. 
Pal  8.  3.  a  16. 15. 


S.  LUC,  XIL  Y  gwas  ffyddlawn. 

gwybuasaî  gwr  y  tŷ  pa  awr  y 
deuai  y  Ueidr,  efe  a  wyliasai, 
ac  ni  adawsai  gloddio  eî  dỳ 
trwodd. 

40  ^  A  chwithau  gan  hynny, 
byddwch  barod :  canys  yr  awr 
ni  thybioch,  y  daw  Mab  y  dyn. 


JMatt.24.44.  a25.13.  Marcl3.  33.  Pen.21.34. 
1  Thesfl.  5.  6. 

41  lí  A  Phetr  a  ddywedodd 
wrtho,  Arglwydd,  ai  wrthym  ni 
yr  wyt  ti  yn  dywedyd  y  ddam- 
meg  hon,  ai  wrth  bawb  hefyd  ? 

42  A'r  Arglwydd  a  ddywed- 
odd,  'Pwy  yw  y  goruchwyliwr 
ffyddlawn  a  phwyllog,  yr  hwn 
a  esyd  ei  arglwydd  ar  ei  deu- 
hi,  i  roddi  cyfluniaeth  iddyrd 
mewn  pryd  ? 

« Matt.  24.  45.  a  25.  21.   1  Cor.  4. 2. 

43  Gwỳn  ei  fyd  y  gwas  hwnnw, 
yr  hwn  y  caiff*  ei  arglwydd  ef, 
pan  ddêl,  yn  gwneuthur  felly. 

44  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Efe 
a  'i  gesyd  ef  yn  llywodraethwr 
ar  gwbl  a  'r  y  sydd  eiddo. 

45  Eithr  os  dywed  y  gwas 
hwnnw  yn  ei  galon,  Y  mae  fy 
arglwydd  yn  oedi  dyfod;  a 
dechreu  curo  y  gweision  a'r 
morwynion,  a  bwytta  ac  yfed, 
a  meddwi: 

46  Daw  arglwydd  y  gwas 
hwnnw  mewn  dydd  nad  yw  efe 
yn  disgwyl,  ac  ar  awr  nad  yw 
efe  yn  gwybod,  ac  a  'i  II  gwa- 

I  t/yrr  ymoiiü^. 


Bm-^  tân  ar  y  ddaear.     8.  LUC,  XII.       Am  ddeall  yr  amser 

chwcgr  yn  erbyn  ei  gwaudd. 


gyd  â'r  anífjddloniaid. 

47  * A  'r  gwas  hwnnw,  yr  hwn 
a  wybu  ewyllys  ei  arglwydd, 
ac  nid  ymbarottôdd,  ac  ni 
wnaeth  yn  ol  ei  ewyllys  ef,  a 
gurir  â  Uawer  ffonnod. 

•  Num.  15.  30.  lago  4. 17. 

48  Eithr  yr  hwn  ni  wybu,  ac 
a  wnaeth  bethau  yn  haeddu 
ffonnodiau,  a  gurir  âg  ychydig 
ffonnodiau.  Ac  i  bwy  bynnao- 
y  rhoddwyd  Uawer,  Uawer  a 
ofynir  ganddo ;  a  chyd  â'r  neb 
y  gadawsant  lawer,  ychwaneg 
a  ofynant  ganddo. 

49  1Í  Mi  a  ddeuthum  i  fwrw 
tân  ar  y  ddaear :  a  pheth  a 


50  Eithr  "y  mae  gennyf  fed- 
ydd  i  'm  bedyddio  âg  ef;  ac 
mor  llgyfyng  yw  amaf  hyd  oni 
orphenerl     »Matt.2o.22.  lom* 

51  ^Ydych  chwi  yn  tybied  mai 
heddwch  y  deuthum  i  i'w  roddi 

nag  ê,  meddaf 
I  chwi ;   ond  yn  hytrach  II  ym- 

ratael:    «Matt.  10.34.    OMicT.e.  Ioan7.43 
8  9. 16.  a  10. 19.  lîOTÌWŵo. 

52  Canys  bydd  o  hyn  allan 
Dump  yn  yr  un  tŷ  wedi  ymran- 
nu,  tri  yn  erbyn  dau,  a  dau  yn 
erbyn  tri. 

53  Y  tad  a  ymranna  yn  erbyn 
y  mab,  a'r  mab  yn'erbyn  y 
tad,  y  fam  yn  erbyn  y  ferch, 
ft  r  ferch  yn  erbyn  y  fam ;  y 


a  r  waudd  yn  erbyn  ei  chwcgr 

54  J  Ac  efe  a  ddywedodd 
hefyd  wrth  y  bobloedd,  '  Pan 
weloch  gwmmwl  yn  codi  o 'r 
gorllewin,  yn  y  fan  y  dywed- 
wch,  Y  mae  cawod  yn  dyfod  • 
ac  felfy  y 

mae.  •  siatt.  le.  2. 

55  A  phan  wéloch  y  deheu- 
wynt  yn  chwythu,  y  dywedwch, 
i  bydd  gwres :  ac  fe  fydd. 

56  0  ragrithwyr,  ch\n  a  fedr- 
wch  ddeall  wynebpryd  y  ddae- 
ar  a  r  wybr:  ond  yr  amser 
hwn  pa  fodd  nad  ydych  yn  ei 
ddeall  ? 

57  A  phaham  nad  ydych,  îe,  o 
honoch  eich  hunain,  yn  bamu 


fynnafosc^neiwydereT^^^^^^  ~srddS 
50  Eithr_  y  mae  gennyf  fed-     58  1í  '  Lr.Jf?Z^l 


58  1í  'Canys  tra  fyddech  yn 
myned  gyd  â'th  wrthwjTiebwr 
at  fywodraethwr,  gwna  dy  oreu 
'ar  y  ffordd  i  gael  myned  yn 
rhydd  oddi  wrtho;  rhag  iddo 
dy  ddwyn  at  y  barnw,  ac  i'r 
barnwr  dy  roddi  at  y  swydd- 
og,  ac  i  'r  s\vyddog  dy  daflu 
y  ngharchar:  ,^,,^^25  8. 

MatL5.25.    »  Edrych  Pe.  32. 6.  E8.56.6. 

.,^^,^1-  wyf  yn  dywedyd  i  tî, 
Nad  ai  di  ddim  oddi  yno,  hyd 
om  thefych,  íe,  yr  hatling 

eitÙat.  »  EdiTch  Marc  12.  4SL 

PENNOD  Xin. 

go,ped,gaeth  y  Galileaid,  ac  eraiü.  6  í'  fflZ 
yẁren  d^ffnoyth  ni  chaif  se/yU.  U  CristZ 
iachau  y  teraig  oedd  teedi  erymmu;  18  yn 


Cosp  y  Galileaid. 


ddangos  galluog  weithredîad  y  gair  y'nghalonr 
nau  ei  etholedigion,  trwy  ddammeg  y  gronyn 
mwstard,  a\  surdoes  :  24  yn  annog  i  fyned 

1  mewn  trwy  y  porth  cyfyng  :  31  ac  yn  ar- 
gyhoeddi  Eerod,  a  Jerusalem, 

AC  yr  oedd  yn  bresennol  y 
cyfamser  hwnnw  rai  yn 
mynegi  iddo  am  y  Galileaid, 
y  rhai  y  cymmysgasai  Pilat  eu 
gwaed  ynghyd  â'u  haberthau. 

2  A'r  lesu  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Ydych  chwi 
yn  tybied  fod  y  Galileaid  hyn 
yn  bechaduriaid  mwyna'r  holl 
Galileaid,  am  iddynt  ddîoddef 
y  cyfry w  bethau  ? 

3  Nac  oeddynt,  meddaf  i 
chwi :  eithr,  onid  edifarhêwch, 
chwi  a  ddifethir  oU  yn  yr  un 
modd. 

4  Neu  y  deunaw  hynny  ar  y 
rhai  y  syrthiodd  y  tvvr  yn  Si- 
loam,  ac  a'u  Uaddodd  hwynt: 
a  ydych  chwi  yn  tybied  eu  bod 
hwy  yn  II  bechaduriaid  mwy 
na'r  hoU  ddynion  oedd  yn  cyf- 
anneddu  yn  Jerusalem  ? 


S.  LUC,  XIII.      Yffigysbren  diffrwyth. 

7  Yna  efe  a  ddywedodd  wrth 


5  Nac  oeddynt,  meddaf  i 
chwi:  eithr,  onid  edifarhêwch, 
chwi  a  ddifethir  oU  yn  yr  un 
modd. 

6  1Î  Ac  efe  a  ddywedodd  y 
ddammeg  hon  :  *  Yr  oedd  gan 
un  flBgysbren  wedi  ei  blannu 
yn  ei  winllan ;  ac  efe  a  ddaeth 
i  geisio  ífrwyth  arno,  ac  nis 

Cafodd.  »£8.  5.2.  Matt.21.19. 


y  gwinllannydd,  Wele,  tair 
blynedd  yr  ydwyf  yn  dyfod, 
gan  geisio  ffrwyth  ar  y  ífig- 
ysbren  hwn  ;  ac  nid  ydwyf  yn 
cael  dim  :  torr  ef  i  lawr;  pa- 
ham  y  mae  efe  yn  diffrwytho 
y  tir? 

8  Ond  efe  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Arglwydd,  gâd 
ef  y  flwyddyn  hon  hefyd,  hyd 
oni  ddarffo  i  mi  gloddio  o  'i 
amgylch,  a  bwrw  tail : 

9  Ac  os  dwg  efe  ffrwyth,  da:^ 
onid  ê,  gwedi  hynny  torr  ef  î 
lawr. 

10  Ac  yr  oedd  efe  yn  dysgu 
yn  un  o'r  synagogau  ar  y  Sab- 
bath. 

11  1Í  Ac  wele,  yr  oedd  gwraig 
ag  ynddi  yspryd  gwendid  ddeu- 
naw  mlynedd,  ac  oedd  wedi 
cyd-grymmu,  ac  ni  allai  hl 
mewn  modd  yn  y  byd  II  ym- 

UnÌaWnU.  '  Neu,  ymddadgì-ymmu. 

12  Pan  welodd  yr  lesu  hon, 
efe  a'í  galwodd  hi  atto,  ac  a 
ddywedodd  wrthi,  Ha  wraîg, 
rhyddhâwyd  di  oddi  wrth  dy 
wendid. 

13  Ac  efe  a  roddes  ei  ddvyy- 
law  arni :  ac  yn  ebrwydd  hi  a 
uniawnwyd,  ac  a  ogoneddodd 
Dduw. 

14  A'r  arch-synagogydd  a  at- 
tebodd  yn  ddigllawn,  am  i  'r 

,  lesu  iachâu  ar  y  Sabbath,  ac  a 


lacháu  ar  y  Sahhnth.  S.  LUC,  XíII. 
ddywedodd  wrth  y  bobl,  "Cliwe 
diwrnod  sydd,  yn  y  rhai  y  dylid 
gweithio:  ar  y  rhai  hyn  gan 
hynny  deuwch,  a  iachâer  chwi : 
ac  •'nid  ar  y  dydd  Sabbath. 


''Exod.20.  9.     •  Matt.  12. 10.  Marc3.2. 
Pen.  6.  7.  a  14. 8. 

15  Am  hynny  yr  Arglwydd 
a  i  attebodd  ef,  ac  a  ddywed- 
odd,  0  ragrithiwr,  ''oni  ollwng 
pob  un  o  honoch  ar  y  Sabbath 
eî  ŷch  neu  ei  asyn  o'r  prescb, 
a  'i  arwain  i  'r  dwfr  ?    "  Pen.  h.  5. 

16  Ac  oni  ddylai  hon,  'a  hi 


yn  ferch  i  Abraham,  yr'  hon  ä  ,  w7^'  "/^"^^T/^  \ 
rwymodd  Satan.  ^Z   äZZ  ^ri\^T^i 


rwymodd  Satan,  wele,  ddeu- 
naw  mlynedd,  gael  ei  rhydd- 
hâu  o  'r  rhwym  hwn  ar  y  dydd 
Sabbath  ?  •  Pen.  19.  9. 

17  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd  y  pethau  hyn,  ei  hoU 
wrthwynebwyr  ef  a  gywilydd- 
îasant :  a  'r  holl  bobl  a  lawen- 
ychasant  am  yr  holl  bethau 
gogoneddus  a  wnaid  ganddo. 

18  1Î  'Ac  efe  a  ddywedodd,  I 
ba  beth  y  mae  teymas  Dduw 
yn  debyg  ?  ac  i  ba  beth  y  cy- 

ffelybaf  hi?       fMatt.l3.  31.  Mare4.  30. 

19  Tebyg  yw  i  ronyn  o  had 
mwstard,  yr  hwn  a  gymmer- 
odd  dyn,  ac  a  't  hauodd  yn  ei 
ardd;  ac  efe  a  gynnyddodd, 
ac  a  aeth  yn  bren  mawr,  ac 
adar  yr  awyr  a  nythasant  yn 
ei  ganghennau  ef. 

20  A  thrachefii  y  dywedodd, 


Y  poì  th  qifyvg, 

I  ba  beth  y  cyífelybaf  dcyrnas 
Dduw  ? 

21  Cyífelyb  yw  i  surdoes,  yr 
hwn  a  gymmerodd  gwraig,  ac 
a'i  cuddiodd  mewn  tri  mesur 
o  flawd,  hyd  oni  surodd  y  cwbl 
oll. 

22  «Ac  efe  a  dramwyodd 
trwy  ddinasoedd  a  threfi,  gan 
athrawiaethu,  ac  ymdeithio  tu 
a  J erusalem.    » Matt.  9. 35.  ware  e.  e. 

23  1í  A  dywedodd  un  wrtho, 
Arglwydd,  ai  ychydig  yw  y 
rhai  cadwedig?  Ac  efe  a  ddy- 


24  "Ymdrechwch  ara  fyned  î 
mewn  trwy  y  porth  cyfvng: 
canys  'llawer,  meddaf  i  chwi, 
a  geisiant  fyned  i  mewn,  ac 
nisgallant.       '■Matt.T.is.  .Ediych 

loan  7.  34.  a  8.  21.  a  13.  33.  Rhuf.  9.  31. 

^  25  "  Gwedi  cyfodi  gwr  y  tŷ,  a 
'  chau  y  drws,  a  dechreu  o  hon- 
och  sefyll  oddi  allan,  a  churo 
y  drws,  gan  ddywedyd,  "Ar- 
glwydd,  Arglwydd,  agor  i  ni ; 
ac  iddo  yntau  atteb  a  dywed- 
yd  wrthych,  "Nid  adwaen  ddim 
o  honoch  o  ba  le  yr  ydych : 

'P8.32.  6.    E8.55.6.      '  Matt.  25. 10. 
"  Pen.  6.  46.      ■>  Matt  25. 12. 

26  Yna  y  dechreuwch  ddy- 
wedyd,  Ni  a  fwyttasom  ac  a 
yfasom  yn  dy  ẃydd  di,  a  thi 
a  ddysgaist  yn  ein  heolydd  m. 

27  »Ac  efe  a  ddywed,  Yr  wjf 

»  Mart.  7.  23.  B  25.  41.  Ad.  25. 


Argylioeddi  Herod^         S.  LUC 
yn  dywedyd  î  chwî,  Nid  ad- 
waen  chwî  o  ba  le  yr  ydych : 
p  ewch  ymaîth   oddi  wrthyf, 
chwi  hoU  weithredwyr  anwir- 

edd.  pPb.6.8.  Matt.25.41. 

28  ^'Yno  y  bydd  wylofaîn  a 
rhingcian  dannedd,  'pan  wel- 
och  Abraham,  ac  Isaac,  a  Ja- 
cob,  a  'r  holl  brophwydi,  yn 
nheyrnas  Dduw,  a  chwithau 
wedj  eich  bwrw  allan. 

q  Matt.  8. 12.  a  13.  42.  a  24. 51.      '  Matt.  8. 11. 

29  A  daw  rhaî  o  'r  dwyrain,  ac 
0  'r  gorllewin,  ac  o  'r  gogledd, 
ac  o'r  dehau,  ac  a  eisteddant 
yn  nheyrnas  Dduw. 

30  'Ac  wele,  olaf  ydyw  y  rhai 
a  fyddant  flaenaf,  a  blaenaf 
ydyw  y  rhai  a  fyddant  olaf. 

•  Matt.  19. 30.  a  20. 16.  Marc  10.  31. 

31 1Í  Y  dwthwn  hwnnw  y  daeth 
atto  ryw  Phariseaid,  gan  ddy- 
wedyd  wrtho,  Dos  allan,  a 
cherdda  oddî  yma:  canys  y 
mae  Herod  yn  ewyllysio  dy 
ladd  di. 

32  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ewch,  a  dywedwch  i  'r 
cadnaw  hwnnw,  Wele,  yr  wyf 
yn  bwrw  allan  gythreuliaid,  ac 
yn  iachâu  heddyw  ac  y  fory, 
a  'r  trydydd  dydd  y  'm  per- 
ffeithir. 

33  Er  hynny  rhaid  î  mî  ym- 
daith  heddyw  ac  y  fory,  a 
thrennydd :  canys  ni  all  fod  y 


XIV.  d  Jerusalem. 

derfydd  am  brophwyd  allan  o 
Jerusalem. 

34  '  O  Jerusalem,  Jerusalem, 
yr  hon  wyt  yn  lladd  y  pro- 
phwydi,  ac  yn  Uabyddio  y  rhai 
a  anfonir  attat :  pa  sawl  gwaith 
y  mynnaswn  gasglu  dy  blant 
ynghyd,  y  modd  y  casgl  yr  iâr 
ei  chywion  dan  ei  hadenydd, 
ac  nis  mynnech  1 

t  Matt.  23.  37.      I  nythaid, 

35  Wele,  eich  tŷ  a  adewir  î 
chwi   yn   anghyfannedd.  Ac 
yn  wir  yr  wyf  yn  dywedyd 
wrthych,  Ni  welwch  fi,  hyd  onij 
ddêl  yr  amser  pan  ddywed-i 
och,  "Bendigedig  yw  yr  hwn' 
sydd  yn  dyfod  yn  enw  yr  Ar- 
glwydd,  •Pf.118.26. 

PENNOD  XIV. 

A.D.  33. — 2  Crist  yn  iachâu  y  dropti  ar  y  8aìh 

hath:  7  yn  dysgu  gostyngeiddi  wydd  ;  12  ai 
gwneuthur  einiawau  i  V  tlodion:   16  wrth  \ 
ddammeg  y  swpper  mawr,  yn  dangos  pafodd', 
y  cauir  dynion  â  meddyliau  bydoly  y  rhai ; 
a  dd'iystyrant  air  Duw,  allan  o'r  nef.  25 
Rhaid  i  V  rhai  a  fynnai  fod  yn  ddisgyhlion 
iddo,  i  ddwyn  eu  croes,  a  gwn^uthur  eu  cyf-  \ 
rifon  ym  mlaen  llaw ;  rhag  iddynt  trwy  gy-  | 
wilydd  syrthio  oddi  wrtho  ar  ol  hynny^  34 
a  myned  yn  gwhl  ddilês^  fel  halen  wedi  eoUi 
ei  flas. 

Bü  hefyd,  pan  ddaeth  efe 
i  dŷ  un  o  bennaethiaid  y 
Phariseaid  ar  y  Sabbath,  i 
fwytta  bara,  iddynt  hwythau 
ei  wylied  ef. 

2  Ac  wele,  yr  oedd  ger  ei 
fron  ef  ryw  ddyn  yn  glaf  o  'r 

II  drOpSÌ.  •  dufralwÿf» 


Dysgu  gostyngeiddrnydd.  S.  LUC,  XIV. 

3  A'r  lesu  gan  atteb  a  lef- 
arodd  wrth  y  cyfreithwyr  a  'r 
Phariseaid,  gan  ddywedyd,  *  Ai 
rhydd  iachâu  ar  y  Sabbath  ? 

•  Matt.  12. 10. 

4  A  thewi  a  wnaethant.  Ac 
efe  a'*  cymmerodd  atto,  ac  a  1 
hiachaodd  ef,  ac  a  H  ffollyne-- 
oddymaith;  &    ^  ö 

5  Ac  a  attebodd  iddynt  hwy- 
thau,  ac  a  ddywedodd,  "'Asyn 
neu  ỳch  pa  un  o  honoch  a 
syrth  i  bwll,  ac  yn  ebrwydd 
nis  tyn  ef  allan  ar  y  dydd  Sab- 

bath?     ''Exod.23.5.  Deut.22.4.  Pen.  13. 15. 

6  Ac  ni  allent  roi  atteb  yn  ei 
erbyn  ef  am  y  pethau  hyn. 

7  1f  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
y  gwahoddedigion  ddammeg, 
pan  ystyriodd  fel  yr  oeddynt 
yn  dewis  yr  eisteddleoedd 
uchaf ;  gan  ddywedyd  wrthynt, 
^  8  Pan  y 'th  wahodder  gan  neb 
;  neithior,  nac  eistedd  yn  y 
Ue  uchaf,  rhag  bod  un  anrhy- 
aeddusach  na  thi  wedi  ei  wa- 
hodd  ganddo ; 

9  Ac  i  hwn  a  'th  wahoddodd 
di  ac  yntau  ddyfod,  a  dywed- 
yd  wrthyt,  Dyro  le  i  hwn ;  ac 
yna  dechreu  o  honot  ti  trwy 
gywilydd  gymmeryd  y  Ue  isaf. 

10  "Eithr  pan  y'th  wahodder, 
aos  ac  eistedd  yn  y  Ue  isaf ; 
tel  pan  ddelo  yr  hwn  a 'th 
wahoddodd  di,  y  gaUo  efe  ddy- 

•  Diar.  25.  6,  7. 


Gwledd  i  V  tlodion. 


wedyd  wrthyt,  Y  cyfaiU,  eis- 

î.  Ä  ""^^^  ^  fynU'-  yna  y 
bydd  ,  ti  glod  y'ngẃydd  y 
rhai  a  eisteddant  gyd  â  thi 
ar  y  bwrdd. 

11  "Canys  pob  un  a 'r  a 'i 
dyrchafo  ei  hun,  a  ostyngir; 
a  r  hwn  sydd  yn  ei  ostwng  ei 
hun,  a  ddyrchefir. 

".105  22.29.  Diar.29.23.  Matt.  23.  12.   Pen.  18. 14. 
Iago4.  6.   lPetr5.  5. 

12  ir  Ac  efe  a  ddywedodd  hef- 
yd  wrth  yr  hwn  a  'i  gwahodd- 
asai  ef,  Pan  wnelych  gmiaw 
neu  ewpper,  na  alw  dy  gyfeiU- 
lon,  na  'th  frodyr,  na 'th  ger- 
amt,  na'íA  gymmydogion  gol- 
udog;  rhag  iddynt  hwythau 
eilchwyl  dy  wahodd  dithau,  a 
gwneuthur  taledigaeth  i  ti. 

13  Eithr  •  pan  wnelych  wledd, 
galw  y  tlodion,  yr  efryddion,  y 
cloffion,  y  deiUion :  •  Neh.  8.  lo,  12. 

14  A  dedwydd  fyddi ;  am  nad 
oes  ganddynt  ddim  i  dalu  i  ti : 
canys  fe  a  deUr  i  ti  yn  adgyf- 
odiad  y  rhai  cyfiawn. 

15  1Í  A  phan  glywodd  rhyw 
un  o'r  rhai  oedd  yn  eistedd 
ar  y  bwrdd  y  pethau  hyn,  efe 
a  ddywedodd  wrtho,  'G^-ýn  ei 
fyd  y  neb  a  fwyttao  fara  }ti 
nhejTnas  Dduw.         '  Dat  19. 9. 

16  Ac  jTitau  a  ddywedodd 
wrtho,  'Rhyw  wr  a  wnaeth 
SAjpper  mawr,  ac  a  wahodd- 
odd  lawer :       .  Matt.  22. 2. 


T  swpper  mawr.  S.  LÜC,  XIV. 

17  Ac  ^'a  ddanfonodd  eî  was 
bryd  swpper,  î  ddywedyd  wrth 
y  rhai  a  wahoddasîd,  Deuwch ; 
canys  weithìan  y  mae  pob  peth 
yn  barod. 

»»  Diar.  9.  2,  5. 

18  A  hwy  oU  a  ddechreuasant 
ynun/ri/ííymesgusodi.  Ycynt- 
af  a  ddywedodd  wrtho,  Mi  a 
brynaîs  dyddyn,  ac  y  mae  yn 
rhaid  i  mi  fyned  a'i  weled: 
attolwg  i  ti,  cymmer  fi  yn  es- 
gusodol. 

19  Ac  arall  a  ddywedodd,  Mi 
a  brynais  bùm  iau  o  ychain, 
ac  yr  ydwyf  yn  myned  i  'w 
profi  hwynt :  attolwg  i  ti,  cym- 
mer  fi  yn  esgusodol. 

20  Ac  arall  a  ddywedodd,  Mi 
a  brîodais  wraig ;  ac  am  hynny 
nis  gallaf  fi  ddyfod. 

21  A  'r  gwas  hwnnw,  pan 
ddaeth  adref,  a  fynegodd  y 
pethau  hyn  i'w  arglwydd.  Yna 
gwr  y  tŷ,  wedi  digio,  a  ddy- 
wedodd  wrth  ei  was,  Dos  allan 
ar  frys  i  heolydd  ac  ystryd- 
oedd  y  ddinas,  a  dwg  i  mewn 
yma  y  tlodion,  a  'r  anafus,  a  'r 
cloffion,  a  'r  deiUion. 

22  A'r  gwas  a  ddywedodd, 
Arglwydd,  gwnaethpwyd  fel  y 
gorchymynaist :  ac  etto  y  mae 
Ue. 

23  A'r  arglwydd  a  ddywed- 
odd  wrth  y  gwas,  Dos  allan  i'r 
prif-ffrydd  a  'r  caeau,  a  chym- 


Am  fwrw  y  drauL 

mell  hwynt  î  ddyfod  i  mewn, 
fel  y  llanwer  fy  nhŷ. 

24  Canys  yr  wyf  yn  dywedyd 
î  chwi,  na  chaiff'  yr  un  o'r  gwŷr 
hynny  a  wahoddwyd,  brofi  o  'm 
swpper  i. 

25  ir  A  llawer  o  bobl  a  gyd- 
gerddodd  âg  ef :  ac  efe  a  droes, 
ac  a  ddywedodd  wrthynt, 

26  'Os  daw  neb  attaf  fi,  ac 
ni  chasao  ei  dad,  a  'i  fam,  a  'i 
wraig,  a  'i  blant,  a  'i  frodyr,  a  'i 
chwîorydd,  îe,  a  'i  eînioes  ei 
hun  hefyd,  ni  all  efe  fod  yn 
ddisgybl  i  mi. 

•  Deut  13.  6.  a  33.  9.  Matt  10. 37. 

27  A  ^phwy  bynnag  ni  ddycco 
ei  groes,  a  dyfod  ar  fy  ol  i,  ni 
all  efe  fod  yn  ddisgybl  i  mi. 

^Matt.  16.24.   Marc8.34.  Pen.  9.  23. 

28  1í  Canys  *pwy  o  honoch 
chwi  a'i  fryd  ar  adeiladu  tẃr, 
nid  eistedd  yn  gyntaf,  a  bwrw 
y  draul,  a  oes  ganddo  a  'i  gor- 

phenO  ?  '  I>iar-  24.  27. 

29  Ehag  wedi  iddo  osod  y 
sail,  ac  heb  allu  ei  orphen, 
ddechreu  o  bawb  a gwelant 
ei  watwar  ef, 

30  Gan  ddywedyd,  Y  dyn 
hwn  a  ddechreuodd  adeiladii, 
ac  ni  allodd  ei  orphen. 

31  Neu  pa  frenhin  yn  myned 
i  ryfel  yn  erbyn  brenhin  arali, 
nid  eistedd  yn  gyntaf,  ac  ym- 
gynghori  a  all  efe  â  deng 
mil  gyfarfod  â'r  hwn  sydd  yn 


Y  ddafad  a  goUedd,         S.  LÜC,  XV. 

dyfod  yn  ei  erbyn  ef  âg  ugain 
mil? 

32  Ac  os  amgen,  tra  fyddo 
efe  ym  mhell  oddi  wriho,  efe  a 
enfyn  gennadwri,  ac  a  ddeisyf 
ammodau  heddwch. 

33  Felly  hefyd,  pob  un  o  hon- 
och  chwithau  nid  ymwrthodo 
â  chymmaint  oll  ag  a  feddo, 
ni  all  fod  yn  ddisgybl  i  mi. 

34  1f    Da  yw  yr  halen :  eithr 

0  bydd  yr  halen  yn  ddiflas,  â 
pha  beth  yr  helltir  ef  ? 

"'Matt.S.  13.  Mare9.  50, 

p  Nid  yw  efe  gymmwys  nac 

1  r  tir,  nac  i  'r  dommen ;  mid 
ei  fwrw  ef  allan  y  maent.  Y 
neb  sydd  ganddo  glustiau  i 
wrandaw,  gwrandawed. 

PENNOD  XV. 

A.D.  33.— 1  Bammeg  y  ddafad  a  goüenid,  8  y 
damartan,  11  a'r  mah  afradlon. 

AC  'yr  oedd  yr  holl  bublic- 
anod  a  'r  pechaduriaid  yn 
nesâu  atto  ef,  i  wrandaw  arno. 

•  Matt.  9. 10. 

2  A  'r  Phariseaid  a'r  ysgrif- 
enyddion  a  rwgnachasant,  ean 
ddywedyd,  Y  mae  hwn  yn  der- 
byn  pechaduriaid,  "ac  yn  bwyt- 
tagydâhwynt.  *Gai.2.i2. 

3  II  Ac  efe  a  adroddodd  wrth- 
ynt  y  ddammeg  hon,  gan  ddy- 
wedyd, 

4  'Pa  ddyn  o  honoch  a  chan- 
ddo  gant  o  ddefaid,  ac  os  cyU 

'  Matt.  18. 12. 


a  'r  darn  arian 
un  o  honynt,  nid  yw  yn  gad- 
ael  yr  amyn  un  pùm  ugain  yu 
yr  amahvch,  ac  yn  myned  ar 

i.^  hon  a  golhyyd,  hyd  oni 
chaífo  efe  hi? 

5  Ac  wedi  iddo  ei  chaol,  efe 
a  i  áyá  M  ar  ei  ysgwyddau  ei 
hun  yn  Ilawen. 

6  A  phan  ddêl  adref,  efe  a 
eilw  ynghyd  ei  gyfeìUion  a'i 
gymmydogion,  gan  ddywedyd 
wrthynt,  Llawenhêwch  gyd  â 
mi  ;  canys  cefais  fy  nafad  "a 

gOllaSld.  ''lPetr2.10.25. 

r  Yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi, 
mai  felly  y  bydd  Ilawenydd  yn 
y  nef  am  un  pechadur  a  edi- 
farhao,  *mwy  nag  am  onid  un 
pum  ugain  o  rai  cyfiawn,  y 
rhai  nid  rhaid  iddynt  wTth 
edifeirwch.  «Pen.s.s^. 

8  1í  Neu  pa  wraig  a  chanddi 
ddeg  lldryll  o  arian,  os  cyll  hi 
un  dryll,  ni  oleu  ganw^  ll,  ac  ys- 
gubo  y  tý,  a  cheisio  yn  dd}ŵl, 
hyd  onis  caffo  e/?  \odär,^u. 

9  Ac  wedi  iddi  ei  gael,  lii  a 
eilw  ynghyd  ei  chyfeiUesau  a  'i 
cljymmydogesau,  gan  ddvwed- 
yd,  Cyd-Iawenhêwcli  â  mi^;  can- 
ys  cefais  y  dryll  a  goUas^-n. 

10  Felly,  meddaf  i  cliwi,  y 
mae  Uawenydd  y'ng^yydd  anií- 
elion  Duw  am  un  pechadur'a 
edifarhao. 

11  1Í  Ac  efe  a  ddywedodd,  Yx 
oedd  gan  ry  w  wr  ddau  f^b : 


Dammeg  y 

12  A'r  ieuangaf  o  honynt  a 
ddywedodd  wrth  ei  dad,  Fy 
ahad,  dyro  i  mi  y  rhan  a  ddi- 
gwydd  o'r  dâ.  Ac  efe  a  ran- 
nodd  iddynt  'ei  11  fywyd. 

f  Marc  12.  44.     I  dud. 

13  Ac  ar  ol  ychydig  ddyddiau 
y  mab  ieuangaf  a  gasglodd  y 
cwbl  ynghyd,  ac  a  gymmerth 
ei  daith  i  wlad  bell;  ac  yno 
efe  a  wasgarodd  ei  ddâ,  gan 
fyw  yn  afradlon. 

14  Ac  wedi  iddo  dreulio  y 
cwbl,  y  cododd  newyn  +  mawr 
trwy  y  wlad  honno;  ac  yntau 
a  ddechreuodd  fod  mewn  eis- 
ieu.  *  '^'^-  '^'^^- 

15  Ac  efe  a  aeth,  ac  a  lynodd 
wrth  un  o  ddinaswyr  y  wlad 
honno;  ac  efe  a'i  hanfonodd 
ef  i  'w  feusydd  i  borthi  moch. 

16  Ac  efe  a  chwennychai  len- 
wi  ei  fol  â  'r  cibau  a  fwyttâi 
y  moch;  ac  ni  roddodd  neb 
iddo. 

IT  A  phan  ddaeth  atto  ei 
hun,  efe  a  ddywedodd,  Pa 
sawl  gwas  cyflog  o  'r  eiddo  fy 
nhad  sydd  yn  cael  eu  gwala 
a'u  gweddiU  o  fara,  a  minnau 
yn  marw  o  newyn? 

18  Mi  a  godaf,  ac  a  âf  at  fy 
nhad,  ac  a  ddywedaf  wrtho, 
Fy  nhad,  pechais  yn  erbyn  y 
nef,  ac  o  'th  flaen  dithau ; 

19  Ac  mwyach  nid  ydwyf 
deilwng  î  'm  galw  yn  fab  i  ti : 


S.  LUC,  XV.  mah  afradlon. 

gwna  fi  fel  un  o  'th  weision 
cyflog. 

20  Ac  efe  a  gododd,  ac  a  aeth 
at  ei  dad.  A  *phan  oedd  efe 
etto  ym  mhell  oddi  wrtho,  ei 
dad  a'i  canfu  ef,  ac  a  dostur- 
iodd,  ac  a  redodd,  ac  a  syrth- 
iodd  ar  ei  wddf  ef,  ac  a  'i  cus- 
anodd.       »Act.2. 39.  Eph.2. 13,  n. 

21  A  'r  mab  a  ddywedodd 
wrtho,  Fy  nhad,  pechais  yn 
erbyn  y  nef,  ac  o  'th  flaen 
dithau;  ac  nid  ydwyf  mwy 
deilwng  i  'm  galw  yn  fab  i  ti. 

!■  Ps.  51.  4. 

22  A'r  tad  a  ddywedodd  wrth 
ei  weision,  Dygwch  allan  y 
wisg  oreu,  a  gwisgwch  am  dano 
ef,  a  rhoddwch  fodrwy  ar  ei 
law,  £ic  esgidiau  am  ei  draed : 

23  A  dygwch  y  Uo  pasgedig, 
a  Ueddwch  ef ;  a  bwyttâwn,  a 
byddwn  lawen. 

24  Canys  fy  mab  hwn  oedd 
farw,  ac  a  aeth  yn  fyw  dra- 
chefn ;  ac  efe  a  gollesid,  ac  a 
gaed.  A  hwy  a  ddechreuasant 
fod  yn  Uawen. 

25  Ac  yr  oedd  ei  fab  hynaf 
ef  yn  y  maes  ;  a  phan  ddaeth 
efe  a  nesâu  at  y  tỳ,  efe  a  glyw- 
ai  gynghanedd  a  dawnsio. 

26  Ac  wedi  iddo  alw  un  o'r 
gweision,  efe  a  ofynodd  beth 
oedd  hyn. 

27  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 
Dy  frawd  a  ddaeth ;  a  'th  dad 


T  gortichm/liwr 

a  laddodd  y  llo  pasgedig,  am 
iddo  ei  dderbyn  ef  jn  iach. 
28  Ond  efe  a  ddigiodd,  ac  nid 
ai  1  mewn   Am  hynny  y  daetl 


ei  dad  allan,  ac  a  ynibihodd 
ag  ef. 

29  Yntau  a  attebodd  ae  a 
ddywedodd  wrth  ei  dad,  Wele 
cynnifer  o  flynyddoedd  yr  yd- 
wyf  yn  dy  wasanaethn  di,  ac 
ni  tliroseddais  i  un  amser  dv 
orchymyn ;  ac  ni  roddaist  fú 
erioed  i  mi,  i  fod  yn  Uawen 
gyd  â'm  cyfeillion : 

30  Eithr  pan  ddaeth  dy  fab 
hwn,  yr  hwn  a  ddifaodd  dy 
fr^ydj^gyd  â  phutteiniaid, 
edîg      ^^*^  iddo  ef  y  Ilo  pasg- 

31  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
l^y  mab,  yr  wyt  ti  yn  wastadol 
gyd  a  mi,  a'r  eiddof  fi  oll  vd- 
ynt  eiddot  ti.  ^ 

32  Rhaid  oedd  Ilawenychu,  a 
gorfoleddu  :  oblegid  dy  fra^d 
hwn  oedd  yn  farw,  ac  a  aeth 
yn  fyw  drachefn  ;  ac  a  fu  goll- 
edig,  ac  a  gafwyd. 

PENNOD  XVI. 

^um  14  Crtst  yn  eeryddu  rhagrith  y  Phari- 
seatd  cybyddlyd.  19  Y  glmh  ^oludJ  a  La 
*arus  y  cardoüyn.  ^"'■'«log,  a  L,a- 

AC  efe  a  ddywedodd  hefyd 
^  wrth  ei  ddisgyblion,  Yr 

oedd  ganddo  oruchwyUwr-  a 


S.  LtJC,  XVL  angkyjlar.n. 
hwn  a  gyhuddwyd  wrtho,  ei 
ddâ  ef?  ""^^^       afradloni  ei 

À.^^'SH^^^  galwodd  ef,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Pa  beth  yw 

ÌIIJÌa^^  ^"/iglywed  am 
danat?  dyro  gyfríf  o'th  orucli- 
wyhaeth:  canys  ni  elh'  fod  mwy 
yn  oruchwyliwr.  ^ 
J  A'r  goruchnyliwr  a  ddywed- 
odd  ynddo  ei  l,un,  Pa  beth  a 
wnaf?  canys  y  mae  fy  arglwydd 
írnfrì  ^:,?"^9î^wyliaeth  oddi 
dnH  ^!?f^^«ní8ga"af,aehar- 
dotte  sydd  gywilyddus  gennjf. 
4  Mi  a  wn  beth  a  wnaf,  fel, 
pan  y  m  bwrier  allan  o  'r  or- 
uchwyliaeth,  y  derbyniont  fi 
1  w  tai. 

nn  i'^A^f}^^''  bob 

f  fdyledwyr  ei  arglwydd, 
efe  a  ddywedodd  wrth  y  cynt' 
f\  íf^^\  sydd  arnat  ti  o 
ddyled  i'm  harglwydd? 
6  Ac  efe  a  ddywedodd,  Cán 
mesur  o  olew.  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Cynmier  dy  yg- 
grifen,  ac  eistedd  ar  frys  ac 
ysgrifena  ddeg  a  deugain. ' 

^  dyAvedodd  wrth  ww 
arall,  A  pha  faint  o  ddyled 
a^'^i^t  tithau  ?  Ac  '  efe 
a  ddywedodd,  Cán  mesur  o 
wenith  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Cymmer  dy  ysgrífen,  ac 
ysgrifena  bedwar  ugain. 
8  A'r  arglwydd  a  ganmolodd 


Ceryddu  rhagrith  S.  LUC 

y  goruchwyliwr  anghyfìawn, 
am  iddo  wneuthur  yn  gall :  o- 
blegid  y  mae  plant  y  byd  hwn 
*yn  gallach  yn  eu  cenhedlaeth 
na  phlant  y  goleuni. 

•  loÄD  12.  36.    Eph.  6.  8.    1  Thess.  5.  5. 

9  Ac  yr  wyf  yn  dywedyd  î 
chwi,  ^Gwnewch  i  chwi  gyfeiU- 
ion  o'r  llmammon  anghyfìawn: 
fel,  pan  fo  eisieu  arnoch,  y'ch 
derbyniont   i  'r  tragywyddol 

bebyll.       »>Dan.4.27.   Matt.  6. 19.  a  19.  21. 


Pen.  11.  41.    1  Tim.  6. 17, 18, 19. 


II  gdvid. 


10  'Y  neb  sydd  íFyddlawn  yn 
y  Ueiaf,  sydd  ffyddlawn  hefyd 
mewn  llawer ;  a'r  neb  sydd 
anghyfìawn  yn  y  Ueiaf,  sydd 
anghyfìawn  hefyd  mewn  Uawer. 

0  Pen.  19. 17. 

11  Am  hynny,  oni  buoch  ffydd- 
lawn  yn  y  llmammon  anghyf- 
iawn,  pwy  a  ymddiried  i  chwi 
am  y  gwir  ólud?  ^iy^- 

12  Ac  oni  buoch  flfyddlawn  yn 
yr  eiddo  arall,  pwy  a  rydd  i 
chwi  yr  eiddoch  eich  hun? 

13  1f  *Ni  ddichon  un  gwas  was- 
anaethu  dau  arglwydd:  canys 
naill  ai  efe  a  gasâ  y  naiU,  ac  a 
gâr  y  llall ;  ai  efe  a  lỳn  wrth  y 
naill,  ac  a  ddirmyga  y  Uall. 
Ni  ellwch  wasanaethu  Duw  a 
II  mammon.      *  Matt.  e.  24.    b  odud. 

14  A'r  Phariseaid  hefyd,  'y 
rhaî  oedd  ariangar,  a  glywsant 
y  pethau  hyn  oU,  ac  a'i  gwat- 
warasant  ef .       •  ^1«**  23. 14. 


XVI.  y  Phariseaid. 

15  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Chwychwi  yw  y  rhai  sydd 
yn  eich  cyfìawnhâu  eich  hun- 
ain  ger  bron  dynion ;  eithr 
^Duw  a  ŵyr  eich  calonnau 
chwi:  canys  ^y  peth  sydd  uchel 
gyd  â  dynion,  sydd  ffiaidd  ger 

bron  DUW.        'Pt.7.9.      »lSam.  I6.7. 

16  gyfraith  a'r  prophwydî 
oedd  hyd  loan  :  er  y  pryd  hwn- 
nw  y  pregethir  teyrnas  Dduw, 
a  phob  dyn  sydd  yn  ymwthio 

Ìddî.  ^  Matt.  11. 12, 13. 

ŸJ  ^A  haws  yw  i  nef  a  daear 
fyned  heibio,  nag  i  un  tippyn 
o'r  gyfraith  llballu. 

I  Ps.  102.  26,  27.    Es.  40.  8.  a  51. 6.    Matt.  5. 18. 


1  Petr  1.  25. 


18  ''Pwy  bynnag  a  ollyngo 
ymaith  ei  wraig,  ac  a  brîodo 
un  arall,  y  mae  efe  yn  godin- 
ebu ;  a  phwy  bynnag  a  bríodo 
yr  hon  a  ollyngwyd  ymaith 
oddi  wrth  ei  gwr,  y  mae  efe  yn 
godinebu. 

k  Matt.  5.  32.  a  19. 9.  Marc  10. 11.   1  CJor.  7. 10, 11. 

19  ir  Yr  oedd  rhyw  wr  golud- 
og,  ac  a  wisgid  â  phorphor  a 
llUîan  mam,  ac  yr  oedd  yn 
cymmeryd  byd  da  yn  helaeth- 
wych  beunydd :  " 

20  Yr  oedd  hefyd  ryw  gardot- 
tyn,  a'i  enw  Lazarus,  yr  hwn  a 
fwrid  wrth  ei  borth  ef  yn  gorn- 
wydlyd, 

21  Ac  yn  chwennychu  cael  ei 
borthî  â'r  briwsîon  a  syrthiai 


Y  givr  goludog,  S.  lUC,  XVII 

oddi  ar  fwrdd  y  gwr  cyfoethog ; 
ond  y  cwn  a  ddaethant,  ac  a 
lyfasant  ei  gomwydydd  ef. 

22  A  bu,  i'r  cardottyn  farw, 
a'i  ddwyn  gan  yr  angelion  i 
fynwes  Abraham.  A'r  golud- 
og  hefyd  a  fu  farw,  ac  a  gladd- 
wyd: 

23  Ac  yn  uífem  efe  a  gododd 
ei  olwg,  ac  efe  mewn  poenau, 
ac  a  ganfu  Abraham  o  hirbell, 
a  Lazaru8  yn  ei  fynwes. 

24  Ac  efe  a  lefodd,  ac  a  ddy- 
wedodd,  O  dad  Abraham,  tru- 
garhâ  wrthyf,  a  danfon  Lazaru8, 
i  drochi  pen  ei  fys  mewn  dwfr, 
ac  i  'oeri  fy  nhafod:  canys  fe 
"a'm  poenir  yn  y  fflam  hon. 

'  Zech.  14. 12.      »  Es.  66.  24.   Marc  9. 44,  &c. 

25  Ac  Abraham  a  ddywed- 
odd,  Ha  fab,  "coffa  i  ti  dder- 
byn  dy  wỳnfyd  yn  dy  fywyd, 
ac  feUy  Lazarus  ei  adfyd;  ac 
yn  awr  y  diddenir  ef,  ac  y 
poenir  dithau.  •Jobai.is. 

26  Ac  heb  law  hyn  oU,  rhyng- 
om  ni  a  chwíthau  y  sicrhâwyd 
gagendor  mawr :  fel  na  allo  y 
rhai  a  fynnent,  dramwy  oddi 
yma  attoch  chwi;  na'r  rhai 
oddi  yna,  dramwy  attom  ni. 

27  Ac  efe  a  ddywedodd,  Yr 
wyf  yn  attolwg  i  ti  gan  hynny, 
O  dad,  ddanfon  o  honot  ef  i 
dŷ  fy  nhad ; 

28  Canys  y  mae  I  mi  bump  o 
frodyr :  fel  y  tystiolaetho  idd- 


a  Lazarus. 

ynt  hwy,  rhag  dyfod  o  honynt 
hwythau  hefyd  i'r  Ue  poenus 
hwn. 

29  Abraham  a  ddywedodd 
wrtho,  °Y  mae  ganddynt  Mo- 
ses  a'r  prophwydi ;  gwrandaw- 
ant  amynt  hwy. 

•1:8.8.20.834.16.  Ioan.5.39,45.  Act.  15.21.  .  ]7.  n. 

30  Yntau  a  ddywedodd,  Nag 
ê,  y  tad  Abraham :  eithr  os  â 
un  oddi  wrth  y  meirw  att\Tit, 
hwy  a  edifarhânt. 

31  Yna  Ahraham  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Oni  wrandawant 
ar  Moses  a'r  prophwydi,  "ni 
chredant  chwaith  pe  codai  un 
oddi  wrth  y  meirw.  *  io4n  a  lo.  n. 

PENNOD  Xm 

A.  p.  33.— 1  Orift  yn  âysgu  gochelyd  ae)u)t{<m 
rhieystr.  3  Am  /addeu.  baich  i'w  gílydd 
6  Gallu  ffydd.  7  Pa  fodd  yr  ydym  ni  yn 
rhwymedig  i  Dduw,  ac  nid  efe  i  ni.  11  Y 
mae  yn  iachâu  deg  o  wahan-gleifion.  20  Am 
deyrnas  Dduw,  a  dufodiad  Mab  y  dfn. 

AC  efe  a  ddywedodd  wrth  y 
disgybhon,  'Ni  all  na  ddêl 
rhwystrau ;  ond  gwae  efe  trwy 
yr  hwn  y  deuant  1 

•  Matt.  18.  6,  7.     Mare  9.  42 

2  Gwell  fyddai  iddo  pe  rhodd- 
id  maen  melin  o  amgylch  ei 
wddf  ef,  a'i  daflu  i'r  môr,  nag 
iddo  rwystro  un  o'r  rhai  bych'^ 
ain  hyn. 

3  ir  Edrychwch  arnoch  eîch 
hunain.    "Os  pecha  dy  frawd 

"  Matt.  18.  15,  21. 

M2 


(Jallu  ffydd. 


yn  dy  erbyn,  •'cerydda  ef ;  ac 
os  edifarhâ  efe,  maddeu  iddo. 

•  Diar.  17. 10.    lago  5. 19. 

4  Ac  os  pecha  yn  dy  erbyn 
seithwaith  yn  y  dydd,  a  seith- 
waith  yn  y  dydd  droi  attat, 
gan  ddywedyd,  Y  mae  yn  edi- 
far  geimyf ;  maddeu  iddo. 

6  A'r  apostolion  a  ddywed- 
asant  wrth  yr  Arglwydd,  Ang- 
hwanega  ein  ífydd  ni. 

6  *A'r  Arglwydd  a  ddywed- 
odd,  Pe  byddai  gennych  ffydd 
gymmaint  a  gronyn  o  had 
mwstard,  chwi  a  ellych  ddy- 
wedyd  wrth  y  sycamor-wydden 
hon,  Ymddadwreiddia,  a  phlan- 
ner  di  yn  y  môr ;  a  hi  a  ufudd- 

hâi  Ì  Chwi.  "Matt.  17.20.  Mare  9.23.  all.23. 

7  Eithr  pwy  o  honoch  chwi  ag 
iddo  was  yn  aredig,  neu  yn 
bugeilio,  a  ddywed  wrtho  yn 
y  man  pan  ddêl  o'r  maes,  Dos 
*ac  eistedd  i  lawr  i  fwytta  ? 

8  Ond  yn  hytrach  a  ddywed 
wrtho,  Arlwya  i  mi  i  swpperu, 
ac  ymwregysa,  a  gwasanaetha 
arnaf  fi,  nes  i  mi  fwytta  ac  yf- 
ed;  ac  wedi  hynny  y  bwyttêi 
ac  yr  yfi  dithau  ì 

9  Oes  ganddo  ddîolch  i'r  gwas 
hwnnw,  am  wneuthur  o  hono  y 
pethau  a  orchymynasid  iddo? 
Nid  wyf  tybied. 

10  Felly  chwithau  hefyd, 
gwedi  i  chwi  wneuthur  y  cwbl 
oU  ag  a  orchymynwyd  i  chwi, 


S.  LUC,  XVII.     Y  deg  gwahan-gleiflon. 
dywedwch,  Gweision  'anfudd 


iol  ydym:  oblegid  yr  hyn  a 
ddylasem  ei  wneuthur,  a 
wnaethom. 

•  Matt.  25.  30.     Rhuf.  8. 12.     Philem.  11. 

11  11  Bu  hefyd,  ac  efe  yn  myn- 
ed  i  Jerusalem,  fyned  o  hono 
ef  trwy  ganol  Saríiaria  a  Ga- 
lilea. 

12  A  phan  oedd  ofe  yn  myn- 
ed  i  mewn  i  ryw  dref,  cyfarfu 
âg  ef  ddeg  o  wỳr  gwahan-gleif- 
ion,  y  rhai  a  safasant  o  hirbell : 

13  A  hwy  a  godasant  eu  llef, 
gan  ddywedyd,  lesu  Feistr, 
trugarhâ  wrthym. 

14  A  phan  welodd  efe  hwynt, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
'Ewch  a  dangoswch  eich  hun- 
ain  i'r  offeiriaid.  A  bu,  fel  yr 
oeddynt  yn  myned,  fe  a  'u 
glanhâwyd  hwynt. 

'  Lef.  13.  2.  a  14. 2.    Matt  8. 4. 

15  Ac  un  o  honynt,  pan  wel- 
odd  ddarfod  ei  iachâu,  a  ddy- 
chwelodd,  gan  foliannu  Duw  â 
llef  uchel. 

16  Ac  efe  a  syrthiodd  ar 
ei  wyneb  wrth  ei  draed  ef, 
gan  ddîolch  iddo.  A  Samariad 
oedd  efe. 

Íl  A'r  lesu  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd,  Oni  lanhâwyd  y  deg? 
ond  pa  le  y  mae  y  naw  ? 

18  Ni  chaed  a  ddychwelasant 
i  roi  gogoniant  i  Dduw,  ond  yr 
estron  hwn. 


Am  deyrnas  Dduw.        g.  LUC,  XVII. 

1 9  «Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
Cyfod,  a  dos  ymaith  :  dy  ffydd 
a'th  iachaodd. 

«  Matt  9.  22.    Marc  5.  34.  a  10  !».     Pen.  7.  50. 


Marc  5.  34.  a  10. 
a  8.  48.  a  18.  42. 

20  f  A  phan  otynodd  y  Phari- 
seaid  iddo,  pa  bryd  y  deiiai 
teyrnas  Dduw,  efe  a  attebodd 
iddynt,  ac  a  ddywedodd,  Ni 
ddaw  teyrnas  Dduw  wrth  ddis- 
gwyl. 

21  Ac  ni  ddywedant,  Welc 
yma;  neu,  Wele  accw:  canys 
wele,  teyrnas  Dduw,  II  o  'ch 
mewn  chwi  y  mae. 

1  Neu,  un  eich  plith  chm. 

22  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
y  disgyblion,  "Y  dyddiau  a 
ddaw  pan  chwennychoch  wel- 
ed  un  o  ddyddiau  Mab  y  dyn, 
ac  nis  gwelwch. 

"  Edrych  Matt.  9. 15.  loan  17. 12. 

23  A  'hwy  a  ddywedant  wrth- 
ych,  Wele  yma;  neu,  Wele 
accw :  nac  ewch,  ac  na  chan- 
lynwch  hîüynt. 

'Matt.24.23.    MarclS.  21.    Pen.  21.  8. 

24  "Canys  megis  y  mae  y  fell- 
ten  a  felltenna  o'r  naill  ran 
dan  y  nef,  yn  disgleirio  hyd  y 
rhan  arall  dan  y  nef ;  felly  y 
bydd  Mab  y  dyn  hefyd  yn  ei 
ddydd  ef.        *  Matt.  24. 27. 

25  'Eithr  yn  gyntaf  rhaid  iddo 
ddíoddef  Ilawer,  a  'i  wrthod 
gan  y  geiihedlaeth  hon. 

'  Marc  8.  31.  a  9.  31.  a  10.  83.     Pen.  9.  22 


Dyfodiad  Mab  y  dyn. 

.  niegis  y  bu  yn  nydd- 

lau  Noe,  felly  y  bydd  hefyd  yn 
nyddiau  Mab  y  dyn. 

Gen.  7.     Matt.  24  37. 

27  Yr  oeddynt  yn  bwytta,  yn 
yted,  yn  gwreicca,  yn  gẃra, 
hyd  y  dydd  yr  aeth  Noe  Ì 
mewn  i'r  arch ;  a  daeth  y  di- 
liiw,  ac  a'u  difethodd  hwynt 
oll.  *' 

28  "Yr  un  modd  hefyd  ag  y 
bu  yn  nyddiau  Lot :  yr  oedd- 
ynt  yu  bwytta,  yn  yfed,  yn 
prynu,  yn  gwerthu,  yn  plannu, 
yn  adeiladu ;        -  üen.  19. 

29  Eithr  y  dydd  yr  aeth  Lot 
allan  o  Sodom,  y  gwlawiodd 
tan  a  brwmstan  o'r  nef,  ac  a'u 
difethodd  hwynt  oll : 

30  Fel  hyn  y  bydd  yn  y  dydd 
y  datguddir  Mab  y  dyn. 

0  ^  ^y^^  hA^Tinw  y  neb 
H  fyddo  ar  ben  y  tỳ,  a'i  ddo- 

(Ireín  o  fewn  y  tỳ,  na  ddisgyned 

1  w  cymmeryd  hwynt;  a'r*hwn 
afyddo  yn  y  maes,  }t  un  íìun- 
ud  na  ddychweled  yn  ei  ol. 

•  Matt.  24.  17. 

32  "Cofìwch  wraig  Lot. 


"Gen.  19.26. 


geisio 


33  "Pwy   bynnag  a 
gadw  ei  einioes,  a 'i  cyll;  a 
phwy   bynnag  a 'i   cyÙ,  a 'i 

bywhâ  hi.  ,Matt.l0.39.al6.25. 
Marc  8.  3Ô.   Pen.  9.  24,    îoan  12.  25. 

34  ^Yr  wyf  yu  dywedyd  î  chwi, 

'  Matt.  24.  40.  41.     1  'l'ht,..  4.  17. 


Y  weddw  daer.  S.  LUC, 

Y  no8  honno  y  bydd  daii  yn  yr 
un  gwely ;  y  naill  a  gymmerir, 
a'r  llall  a  adewir. 

35  Dwy  a  fydd  yn  malu  yn 
yr  un  Ue ;  y  naiU  a  gymmerir, 
a'r  Uall  a  adewir. 

36  IIDau  a  fyddant  yn  y  maes ; 
y  naiU  a  gymmerir,  a'r  Uall  a 

adewir.        I  Y  mae  yr  36  adnod  yma  yn  eiflieu 
yn  y  rhan  fwyaf  o'r  copiau  Groeg. 

37  A  hwy  a  attebasant  ac  a 
ddywedasant  wrtho,  'Pa  le, 
Arglwydd  ?  Ac  efe  a  ddy wed- 
odd  wrthynt,  Pa  le  bynnag  y 
hyddo  y  corph,  yno  yr  ymgasgl 
yr  eryrod.      ■  Jo^  39. 3o.  Matt.  24. 28. 

PENNOD  XVIII. 

A.  D.  33.-3  Am  y  weddw  daer,  ^  Am  y  Pharir 
sead  a  V  puUican.  15  Dwyn  plant  at  GrisL 
18  Y  llÿwydd  a  fynnai  ganlyn  Crist,  ond  a 
rwystrir  gan  ei  gyfoeth,  28  Owobr  y  rhai 
a  ymadawant  a'r  cwbl  oll  er  ei  fwyn  ef. 
31  Y  mae  efe  yn  rhag-fynegi  ei  farwolaeth  ; 
35  ac  yn  rhoddi  i  ddyn  dall  ei  olwg. 

AC  efe  a  ddywedodd  hefyd 
.  ddammeg  wrthynt,  fod  yn 
rhaid  gweddîo  *yn  wastad,  ac 
heb  ddiffygio ;  .  pen.  21.  se. 

Rhuf.  12. 12.  Eph.  6. 18.  Col.  4. 2.   1  Thess.  6. 17. 

2  Gan  ddywedyd,  Yr  oedd 
rhyw  farnwr  mewn  llrhyw  ddin- 
as,  yr  hwn  nid  ofoai  Dduw,  ac 
ni  pharchai  ddyn.  ^dinas. 

3  Yr  oedd  hefyd  yn  y  ddinas 
honno  wraig  weddw;  a  hi  a 
ddaeth  atto  ef,  gan  ddywedyd, 
Dîal  fi  ar  fy  ngwrthwynebwr. 

4  Ac  efe  nis  gwnai  dros  amser: 


XVIII.  Y  Pharisead, 

eithr  wedî  hynny  efe  a  ddy- 
wedodd  ynddo  ei  hun,  Er  nad 
ofnaf  Dduw,  ac  na  pharchaf 
ddyn ; 

5  Etto  am  fod  y  weddw  hon 
yn  peri  i  mi  flinder,  mi  a1 
dîalaf  hî ;  rhag  iddi  yn  y  diw- 
edd  ddyfod  a'm  syfrdanu  i. 

6  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd, 
Gwrandêwch  beth  a  ddywed 
y  barnwr  anghyfiawn. 

7  Ac  ^oni  ddíal  Duw  ei  ethol- 
edigion,  sydd  yn  Uefain  arno 
ddydd  a  nos,  er  ei  fod  yn  hir 
oedi  drostynt  ì       "  ^at.  e.  lo. 

8  Yr  wyf  yn  dywedyd  î  chwi, 
'y  dîal  efe  hwynt  ar  frys. 
Eithr  Mab  y  dyn,  pan  ddêl,  a 
gaifi*  efe  ffydd  ar  y  ddaear  ì 

•  Heb.  10.  87.    2  Petr  3.  8, 9. 

9  1Í  Ac  efe  a  ddywedodd  y 
ddammeg  hon  hefyd  wrth  y 
rhai  oedd  yn  hyderu  arnynt  eu 
hunain  II  eu  bod  yn  gyfiawn,  ac 
yn  dîysty ru  eraiU :  •     ve  hamt,  &c. 

10  Dau  wr  a  aeth  i  fynu  i  'r 
deml  i  weddîo ;  un  yn  Phari- 
sead,  a'r  Uall  yn  bublican. 

11  Y  Pharisead  o  'i  sefyU  a 
weddîodd  rhyngddo  ag  ef  ei 
hun  fel  hyn;  'O  Dduw,  yr  wyf 
yn  dîolch  i  ti  nad  wyf  fi  fel 
y  mae  dynîon  eraill,  yn  draws- 
ion,  yn  anghyfiawn,  yn  odineb- 
wyr;  neu,  fel  y  publican  hwn 

Ch WaÌth.         *  Ei.  1. 15.  a  58.  2.    Dat.  3. 17 . 

12  Yr  wyf  yn  ymprydio  ddwy- 


aV  publican,  LUC, 
waith  yn  yr  wythnos;  yr  wyf 
yn  degymmu  cymmaint  oll  aff 
afeddaf.  ^ 

13  A'r  publican,  gan  sefyll  o 
hirbell,  ni  fynnai  gymmaint  a 
chodi  ei  olygon  tu  a 'r  nef; 
eithr  efe  a  gurodd  ei  ddwy- 
fron,  gan  ddywedyd,  O  Dduw, 
bydd  drugarog  wrthyf  bech- 
adur. 

14  Dywedaf  i  chwi,  Aeth  hwn 
1  waered  i'w  dŷ  wedi  ei  gyf- 
iawnhâu  yn  fwy  na 'r  llall : 
•canys  pob  un  a  'r  y  sydd  yn 
ei  ddyrchafu  ei  hun,  a  ostyng- 
ir;  a  phob  un  a'r  y  sydd  yn  ei 
ostwng  ei  hun,  a  ddyrchefir. 


•Job22.29.    Matt.23.12.  Pen.14.11. 
Iago4.6.  lPetr5.5,6. 

15  1 '  A  hwy  a  ddygasant  atto 
blant  bychain  hefyd,  fel  y  cyfí- 
yrddai  efe  â  hwynt:  a'r  dis- 
gy blion  pan  welsant,  a'u  cer- 
yddasant  hwy. 

'Matt.19.13.  Marcl0.13. 

16  Eithr  yr  lesu  a'u  galwodd 
hwynt  atto,  ac  a  ddywedodd, 
aÌ  TV'^  i'r  plant  bychain 
ddyíod  attaf  fi,  ac  na  waherdd- 
wch  hwynt:  canys  «eiddo  y  cyf- 
ryw  rai  yw  teyrnas  Dduw. 

« 1  Cor.  14.  20.    1  Petr  2.  2. 

17  "Yn  wir  meddaf  i  chwi, 
^wy  bynnag  ni  dderbynio 
deyrnas  Dduw  fel  dyn  bach, 
nia  a  efe  i  mewn  iddi. 

Marc  10. 15, 


X  VIÍI.        r  llymjdd  cyfoetìiog. 

18  1î  'A  rhyw  Iywodraethwr  a 
ofynodd  iddo,  gan  ddywedyd, 
Athraw  da,  wrth  wneuthur  pa 
beth  yr  etifeddaf  fi  fy wyd  tra- 
gywyddol?  ^ 

'  Matt.  19. 16.    Marc  10.  17. 

^*u^'í.í^®"   *  ddywedodd 
cP'  fý"^"^  y'm  gelwi  vn 
dda?  nid  068  neb  yn  dda  ond 
un,  «e/Duw. 

20  Ti  a  wyddost  y  gorchy- 
mymon,  ''Na  odineba,  Na  ladd, 
Na  ladratta,  Na  ddwg  gam 
dystiolaeth,  '  Anrhydedda  dy 
dad  a'th  fam.  ^ 

'■Exod.20.12,16.  Khuf.l3.9.    "Eph.6.2.  Col.8.20. 

21  Ac  efe  a  ddywedodd,  Hvn 
oll  a  gedwais  o'm  hieuengctid 

AA  ^'i  ^^yb"  íiyn'  a 

ddywedodd  wrtho,  Y  mae  nn 

peth  etto  yn  ol  i  ti:  ""gwerth 

yr  hyn  oll  sydd  gennyt,  a  dyro 

1  r  tlodion ;  a  thi  a  gei  drysor 

yn  y  nef :  a  thyi-ed,  canlyn  fi. 

Matt.  6.  19,  20.  a  19.  21.  1  Tiin.  6. 19. 

23  Ond  pan  glybu  efe  y  peth- 
au  hyn,  efe  a  aeth  js\  athríst  • 
canys  yr  oedd  efe  yn  gjfoeth- 
og  lawn. 

24  A'r  lesu,  pan  welodd  ef 
wedi  myned  yn  athrist,  a  ddv- 
wedodd,  -Mor  anhawdd  yr'â 
y  rhai  y  mae  golud  ganddynt 
1  mewn  i  deyrnas  Dduw  1 

Diar.  11.  28.    Matt  19.  23. 

25  Canys  haws  yw  i  gamel 
íyned  trwy  grai  y  nodwydd 

M4 


1 


Myned  i  Jerusalem.       ö.  LUC, 

ddur,  nag  i  oludog  tyned  i 
mewn  i  deyrnas  Dduw. 

26  A'r  rhai  a  glywsent  a  ddy- 
wedasant,  A  phwy  a  all  fod  yn 
gadwedig  ? 

27  Ac  efe  a  ddywedodd,  'Y 
pethau  sydd  ammhosibl  gyd 
â  dynion,  sydd  bosibl  gyd  â 
Duw. 

•  Jer.  32.  17.   Zech.  8.  6.    Matt.  19.  26.    Pen.  1.  37. 

28  ^'A  dywedodd  Petr,  Wele, 
nyni  a  adawsom  bob  peth,  ac 
a'th  ganlynasom  di.    p  Matt.  19. 26. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Yn  wir  meddaf  î  chwi, 
**Nid  oes  neb  a'r  a  adawodd 
dỳ,  neu  rîeni,  neu  frodyr,  neu 
wraig,  neu  blant,  er  mwyn 
teyrnas  Dduw,       «Deut  ss.o. 

30  'A'r  nis  derbyn  lawer  cym- 
maint  yn  y  pryd  hwn,  ac  yn 
y  byd  a  ddaw  fywyd  tragy- 
wyddol.  'Job42.io. 

31  1í  'Ac  efe  a  gymmerodd  y 
deuddeg  atto,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  Wele,  yr  ydym  ni  yn 
myned  i  fynu  i  Jerusalem;  a 
chyflawnir  pob  peth  *a'r  sydd 
yn  ysgrifenedig  trwy  y  pro- 
phwydi  am  Fab  y  dyn. 

■  Matt.  16.  21.  a  17.  22.  a  20. 17.    Marc  10. 32. 
*Ps.  22.   Es.  53. 

32  Canys  "efe  a  draddodir  i  r 
Cenhedloedd,  ac  a  watwerir, 
ac  a  ammherchir,  ac  a  boerir 
arno: 

"  Matt.  27.  2.    Pen.  23.  1.    loan  18.  28.   Act.  3. 13. 


XVIII.  Y  mrdottyii  dall 

33  Ac  wedi  iddynt  ei  fHang- 
ellu,  y  Uaddant  ef :  a'r  trydydd 
dydd  efe  a  adgyfyd. 

34  A  hwy  ni  ddeallasant  ddim 
o'r  pethau  hyn;  a'r  gair  hwn 
oedd  guddiedig  oddi  wrthynt, 
ac  ni  wybuant  y  pethau  a  ddy- 
wedwyd. 

35  1Í  A  bu,  ac  efe  yn  nes- 
âu  at  Jericho,  i  ryw  ddyn 
dall  fod  yn  eistedd  yn  ymyl  y 
flbrdd  yn  cardotta: 

»  Matt.  20.  29.    Marc  10.  46. 

36  A  phan  glybu  efe  y  dyrfa 
yn  myned  heibio,  efe  a  ofyn- 
odd  pa  beth  oedd  hyn. 

37  A  hwy  a  ddywedasant 
iddo,  Mai  lesu  o  Nazareth 
oedd  yn  myned  heibio. 

o8  Ac  efe  a  lefodd,  gan  ddy- 
wedyd,  lesu,  Mab  Dafydd,  tru- 
garhâ  wrthyf. 

39  A'r  rhai  oedd  yn  myned 
o'r  blaen  a'i  ceryddasant  ef  î 
dewi:  eithr  efe  a  lefodd  yn 
fwy  o  lawer,  Mab  Dafydd,  tru- 
garhâ  wrthyf. 

40  A'r  lesu  a  safodd,  ac  a  or- 
chymynodd  ei  ddwyn  ef  atto. 
A  phan  ddaeth  efe  yn  agos, 
efe  a  ofynodd  iddo, 

41  Gan  ddywedyd,  Pa  beth 
a  fynni  di  i  mi  ei  wneuthur 
i  ti?  Yntau  a  ddywedodd, 
Arglwydd,  cael  o  honof  fy 
ngolwg. 

42  A  'r  lesu  a  ddyw^edodd 


Am  Zacchëu8 


8.  LUC,  XIX. 


^  '     —  ỳ  pyhlìcan. 


ef,  gan  ogoneddu  Duw.  A  r 
hoU  bobl,  pan  welsant,  a  roi- 
sant  foliant  i  Dduw. 


PENNOD  XIX. 

A.p.  33.— 1  Am  Zacc?iëus  y  publiean.  11  y 
deg  darn  o  arian.  28  Crist  yn  marchogaeih 
»  Jerusahm  mewn  gorfoledd :  41  yn  wylo 
drosU:  45  yn  gyrru  y  prynwyr  a'r  gwerth- 
wyr  aUan  o'r  deml  ;  47  gan  athrawiaetìm 
heunydd  ynddi.  Y  ttywodraethwyr  a  fyn- 
nent  ex  ddifetha  ef,  oni  hai  rhag  ofn  y  bobl. 

AR  lesu  a  aeth  i  mewn,  ac 
a  aeth  trwy  Jericho. 
2  Ac  wele  wr  a  elwid  wrth  ei 
enw  Zacchëus,  ae  efe  oedd 
ben-publican,  a  hwn  oedd  e-yf- 
oethog. 

.  3  Ac  yr  oedd  efe  yn  ceisio 
gweled  yr  lesu,  pwy  ydoedd; 
ac  ni  allai  gan  y  dyrfa,  am  ei 
tod  yn  fychan  o  gorpholaeth. 

4  Ac  efe  a  redodd  o'r  blaen, 
ac  a  ddringodd  i  sycamor- 
wjdden,  fel  y  gallai  ei  weled 
et:  oblegid  yr  oedd  efe  i  ddy- 
fod  y  ffordd  honno. 

5  A  phaii  ddaeth  yr  lesu  i'r 
lle,  efe  a  edrychodd  i  fynu,  ac 
^^^canfu  ef;  ac  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Zacchëus,  disgyn  ar 


8  A  Zacchëu8  a  safodd,  ac  a 
ddywedodd  wrth  yr  Arglwydd, 
Wele,  hanner  fy  nâ,  O  Ar- 
glwydd,  yr  ydwyf  yn  ei  roddi 
1  r  tlodion ;  ac  os  dygiiis  ddim 
o  r  eiddo  neb  trwy  *gam- 
achwyn,  yr  ydwyf  yu  ei  dalu  ar 
ei  bedwerydd.   •Exod.22.i.  Pen.3.14 

9  A'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Heddyw  y  daeth  iach- 
awdwriaeth  i'r  tŷ  h^^-n,  o  her- 
wydd  "ei  fod  yntau  ^yn  fab  i 
Abraham. 

"Ehuf.^.n.i^.ie.  Gai.3.7.  'Pen.ia.ie. 
^  10  "Canys  Mab  y  ájn  a  ddaeth 
1  geisio  ac  i  gadw  yr  hyn  a 
gollasid. 

"  Matt.  18. 11.    Edrych  Matt.  10.  6.  a  15.  24. 

11 1í  Ac  a  hwy  yw  gwrandaw  ar 
y  pethau  hyn,  efe  a  chwaneí^- 
odd,  ac  a  ddywedodd  ddam- 
uieg,  am  ei  fod  efe  \ì\  agos  i 
Jerusalem,  ac  am  iddrnt  dyb- 
led  yr  jTiiddangosai '  teyrnas 
Dduw  ^Ti  y  fan. 

12  'Am  hynny  y  dywedodd 
ete,  Khyw  wr  bonheddig  a 
aeth  1  wlad  bell  i  dderbyn 
teyrnas  iddo  ei  hun,  ac  i  ddy- 


,   ^ic^^ju  a,i     itjyiiias  1 


Y  deg  darn  o  arian.        S.  LUC 
wrthynt,  Marchnattêwch  hyd 
oni  ddelwyf. 

14  Eithr  ei  ddinaswyr  a'i  cas- 
asant  ef,  ac  a  ddanfonasant 
gennadwri  ar  ei  ol  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  Ni  fynnwn  ni  hwn  i 
deyrnasu  arnom. 

15  A  bu,  pan  ddaeth  efe  yn 
ei  ol,  wedi  derbyn  y  deyrnas, 
erchi  o  hono  ef  alw  y  gweision 
hyn  atto,  i  'r  rhai  y  rhoddasai 
efe  yr  arian,  fel  y  gwybyddai 
beth  a  elwasai  bob  un  wrth 
farchnatta. 

16  A  daeth  y  cyntaf,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  dy  bunt  a 
ennillodd  ddeg  punt. 

17  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 
Da,  was  da:  am  i  ti  fod  ^yn 
flfyddlawn  yn  y  Ueiaf,  bydded 
i  ti  awdurdod  ar  ddeg  dinas. 

fPen.  16. 10. 

18  A'r  ail  a  ddaeth,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  dy  bunt  di 
a  wnaeth  bùm  punt. 

19  Ac  efe  a  ddywedodd  hefyd 
wrth  hwnnw,  Bydd  dithau  ar 
bùm  dinas. 

20  Ac  un  arall  a  ddaeth,  gan 
ddywedyd,  Arglwydd,  w^ele  dy 
bunt,  yr  hon  oedd  gennyf  wedi 
ei  dodi  mewn  napcyn : 

21  Canys  mi  a'th  ofiaais,  am 
dy  fod  yn  wr  tost:  yr  wyt  ti 
yn  cymmeryd  i  fynu  y  peth  ni 
roddaist  i  lawr,  ac  yn  medi  y 
peth  ni  heuaîst. 


I,  XIX.  Y  gwas  drwg. 

22  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 
^O'th  enau  dy  hun  y'th  farnaf, 
tydi  was  drwg.  Ti  a  wyddit  fy 
mod  i  yn  wr  tost,  yn  cymmer- 
yd  i  fynu  y  peth  ni  roddais  i 
lawr,  ac  yn  medi  y  peth  ni 
heuais :        « 2  sam.  1.  le.  Matt.  12. 37. 

23  A  phaham  na  roddaist  fy 
arian  i  i'r  bwrdd  cyfmwid^  fel, 
pan  ddaethwn,  y  gallaswn  ei 
gael  gyd  â  Uog? 

24  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
y  rhai  oedd  yn  sefyll  ger  Uaw, 
Dygwch  oddi  arno  ef  y  bunt, 
a  rhoddwch  i'r  hwn  sydd  a 
deg  punt  ganddo ; 

25  (A  hwy  a  ddywedasant 
wrtho,  Arglwydd,  y  mae  gan- 
ddo  ef  ddeg  punt;) 

26  Canys  yr  wyf  fi  yn  dywed- 
yd  i  chwi,  ''mai  i  bob  un  y 
niae  ganddo,  y  rhoddir  iddo; 
eithr  oddi  ar  yr  hwn  nid  oes 
ganddo,  y  dygir  oddi  arno,  îe, 
yr  hyn  sydd  ganddo. 

h  Matt.  13. 12.  a  25.  29.    Marc  4.  25.    Pen.  8. 18. 

27  A  hefydíj  ngelynion  hynny, 
y  rhai  ni  fynnasent  i  mi  deyrn- 
asu  arnynt,  dygwch  hwynt  yma, 
a  Ueddwch  ger  fy  mron  i. 

28  1í  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
y  pethau  hyn,  ^efe  a  aeth  o'r 
blaen,  gan  fyned  i  fynu  i  Je- 
rusalem.  *  mmc  lo.  32. 

29  ^  Ac  fe  a  ddigwyddodd  pan 
ddaeth  efe  yn  agos  at  Beth- 

k  Matt.  21. 1.    Marc  11. 1. 


8.LÜC,XIX.  i  Jsru.ulen>. 

a  elwir  01ew.wvíì'í1  a 


a  elwir  Olew-wydd,  efe  a  an- 
fonodd  ddau  o'i  ddisgyblion, 

30  Gan  ddywedyd,  Ewch  i'r 
pentref  ar  eich  cyfer;  yn  yr 
hwn,  gwedi  eich  dyfod  i  mewn, 
chwi  a  gewch  ebol  yn  rhwym 
ar  yr  hwn  nid  eisteddodd  dyn' 
erioed ;  gollyngwch  ef,  a  dyg- 
wch  yma. 

31  Ac  os  gofyn  neb  i  chwi, 
Faham  yr  ydych  yn  ei  oUwng? 
tel  hyn  y  dywedwch  wrtho, 
Am  fod  yn  rhaid  i'r  Arglwydd 
wrtho. 

32  A'r  rhaî  a  ddanfonasid  a 
aethant  ymaith,  ac  a  gawsant 
tel  y  dywedasai  efe  wrthynt. 

33  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  go- 
Ilwng  yr  ebol,  ei  berchennog- 
wn  a  ddywedasant  wrthynt, 
i'aham  yr  ydych  yn  goUwng 
yr  ebol  ?  ^    &  6 

34  A  hwy  a  ddywedasant, 
Mae  yn  rhaid  i 'r  Arglwydd 
wrtho  ef. 

35  A  hwy  a  'i  dygasant  ef  at 
yr  lesu :  ac  wedi  iddynt  fwrw 
eu  dillad  ar  yr  ebol,  hwy  a 
ddodasant  yr  lesu  amo. 

36  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn 
myned,  hwy  a  daenasant  eu 
dillad  ar  hyd  y  fíbrdd. 

37  Ac  weithian,  ac  efe  yn 
riesâu  at  ddisgynfa  mynydd  yr 
L>lew-wydd,  dechreuodd  yr  holl 
laws  disgyblion  lawenhâu,  a 


yr  hoU  weithredoedd  nerthol  a 
welsent ; 

38  Gan  ddywedyd,  'Bendiff- 
edig  yw,  y  Brenhin  sydd  fn 
dytod  yn  enw  yr  Arglwydd : 

langnefedd  yn  y  nef,  a  go- 
goniant  yn  y  (|  goruchaf 

39  A  rhai  o'r  Phariseaid  o'r 
dyrfa  a  ddywedasant  wrtho, 
Athraw,  cerydda  dy  ddisgybl- 

40  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Yr  ydwyf 
yn  dywedyd  i  chwi,  Pe  tawai 
y  rhai  hyn,  "y  Ilefai  y  cerrig 
yn  y  fan.  "Hab.^.ii. 

41  f  Ac  wedi  iddo  ddyfod  yn 
agos,^ö5W  welodd  efe  y  ddinas, 
efe  a  wylodd  drosti, 

42  Gan  ddywedyd,  Pe  gwyb- 
uasit  dithau,  îe,  yn  dy  ddydd 
hwn,  y  pethau  a  berthynent  i'th 
heddwchl  eithr  y  maent  yn 
awr  yn  guddiedig  oddi  wrth 

lygaid. 

43  Canys  daw  y  dyddiau 
arnat,  a'th  elynion  a  fwriant 
glawdd  o  'th  amgrlch,  ac  a  'th 
amgylchant,  ac  a'th  warchae- 
ant  o  bob  parth, 

44  Ac  -a'th  wnant  yn  gyd- 
wastad  â'r  Ilawr,  a'th  blant 
o  th  fewn;  ac  ^bì  adawant 
ynot  faen  ar  faen ;  o  herwydd 

•lBren.9.7,8.    Mio.3. 12.      p  Matt  31.  i 
Mare  13  2.    Pen.  21.  6. 


Crist  yn  y  deml. 


S-  LÜO,  XX. 


Bedydd  loan. 


nad  adnabuost  amser  dy  ym- 
weliad. 

45  ''Ac  efe  a  aeth  î  mewn  î'r 
deml,  ac  a  ddechreuodd  fwrw 
allan  y  rhai  oedd  yn  gwerthn 
ynddi,  ac  yn  prynu ; 

<i  Matt.  21. 12.    Marc  11.  11, 15. 

46  Gan  ddywedyd  wrthynt, ' Y 
mae  yn  ysgrîfenedig,  Fy  nhŷ  i, 
tŷ  gweddi  yw :  eîthr  'chwi  a'i 
gwnaethoch  yn  ogof  lladron. 

'  Es.  56.  7.      •  Jer.  7. 11. 

47  Ac  yr  oedd  efe  beunydd 
yn  athrawiaethu  yn  y  deml. 
A  r  ^arch-offeiriaid,  aV  ysgrif- 
enyddion,  a  phennaethiaid  y 
bobl,  a  geisient  ei  ddifetha  ef ; 

» Marc  11. 18.    loan  7. 19.  a  8.  37. 

48  Ac  ni  fedrasant  gael  beth 
a  wnaent :  canys  yr  hoU  bobl 
oedd  yn  glynu  wrtho  i  wran- 
daw  arno. 

PENNOD  XX. 

D,  31. — 1  Crist  yn  proji  ei  awdurdody  trwy 
ymofyn  am  fedydd  loan.  9  Dammeg  y  win- 
llan.  19  Am  roddi  teyrnged  i  Cemr.  27  Y 
mae  efe  yn  gorchfygu  y  Saduceaid,  y  rhai  a 
wadent  yr  adgyfodiad.  41  Y  modd  y  mae 
Crist  yn  fab  Dafydd.  45  Y  mae  efe  yn 
rhyhuddio  ei  ddisgyhlion  i  ochelyd  yr  ysgrif- 
enyddion. 

A'^DIGWYDDODD  ar  un 
o  'r  dyddiau  hynny,  ac 
efe  yn  dysgu  y  bobl  yn  y  deml, 
ac  yn  pregethu  yr  efengyl,  ddy- 
fod  arno  yr  arch-ofleiriaid  a  'r 
ysgrifenyddion,  gyd  â'r  hen- 
uriaid,  •Matt.21.23. 
2  A  llefaru  wrtho,  gan  ddy- 


wedyd,  Dywed  i  ni,  ^Trwy  ba 
awdurdod  yr  wyt  yn  gwneuth- 
ur  y  pethau  hyn  ì  neu  pwy  yw 
yr  hwn  a  roddodd  i  ti  yr  awd- 
urdod  hon  ì        ^  Act.  4. 7.  a  7  27. 

3  Ac  efe  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  A  min- 
nau  a  ofynaf  i  chwithau  un 
gair ;  a  dywedwch  i  mi : 

4  Bedydd  loan,  ai  o  'r  nef  yr 
ydoedd,  ai  o  ddynion  ? 

5  Eithr  hwy  a  ymresymmas- 
ant  yn  eu  plith  eu  huiiain,  gan 
ddywedyd,  Os  dywedwn,  O'r 
nef;  efe  a  ddywed,  Paham 
gan  hynny  na  chredech  ef  ? 

6  Ac  os  dywedwn,  O  ddynion ; 
yr  hoU  bobl  a'n  Uabyddiant 
ni :  canys  y  maent  hwy  yn 
cwbl-gredu  fod  loan  yn  bro- 
phwyd. 

7  A  hwy  a  attebasant,  nas 
gwyddent  o  ba  le. 

8  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ac  nid  wyf  finnau  yn  dy- 
wedyd  i  chwi  trwy  ba  awdur- 
dod  yr  wyf  yn  gwneuthur  y 
pethau  hyn. 

9  1Í  Ac  efe  a  ddechreuodd 
ddywedyd  y  ddammeg  hon 
wrth  y  bobl  :  '  Rhyw  wr  a 
blannodd  winllan,  ac  a 'i  go- 
sododd  i  lafarwyr,  ac  a  aeth 
oddi  cartref  dros  dalm  o  am- 

Ser,  *  Matt  21.  38.    Marc  12. 1. 

10  Ac  mewn  amser  efe  a  an- 
fonodd  was  at  y  llafurwyr,  fel 


Daimneg  y  winllan.  S. 

y  rhoddent  iddo  o  ffrwyth  y 
winllan  :  eithr  y  llafnrwyr  a  'i 
curasant  ef,  ac  a'í  hanfonas- 
ant  ymaith  yn  wag-ta. 

11  Ac  efe  a  chwanegodd 
anfon  gwas  arall  :  eithr  hwy 
a  gurasant  ac  a  auimharch- 
asant  hwnnw  hefyd,  ac  a'* 
hanfonasant  ymaith  yn  was-- 
law.  ^ 

12  Ac  efe  a  chwanegodd  an- 
fon  y  trydydd :  a  hwy  a  glwyf- 
asant  hwn  hefyd,  ac  a'*  bwr- 
îasant  ef  allan. 

13  Yna  y  dywedodd  arglwydd 
y  winllan,  Pa  beth  a  wnaf  ?  Mi 
a  anfonaf  fy  anwyl  fab :  fe  allai 
pan  welant  ef,  y  parchant  ef. 

14  Eithr  y  Uafurwyr,  pan  wel- 
sant  ef,  a  ymresymmasant  â  'u 
gilydd,  gan  ddywedyd,  Hwn 
yw  yr  etifedd  :  deuwch,  Iladd- 
wn  ef,  fel  y  byddo  yr  etifedd- 
laeth  yn  eiddom  ni. 

16  A  hwy  a'i  bwriasant  ef 
allan  o  'r  winllan,  ac  a  'i  lladd- 
asant.  Pa  beth  gan  hynny  a 
wna  arglwydd  y  winllan  iddynt 
nwy? 

16  Efe  a  ddaw,  ac  a  ddifetha 
y  llafurwyr  hyn,  ac  a  rydd  ei 
"mllan  i  eraill.  A  phan  glyw- 
sant  hyn,  hwy  a  ddywedasant, 
Na  atto  Duw. 

lí  Ac  efe  a  edrychodd  ar- 
oynt,  ac  a  ddywedodd,  Beth 
gan  hynny  yw  hyn  a  ysgrifen- 


LUC,  XX.  Teyrnged  i  Cesar. 

wyd,  "Y  maen  a  wrthododd  yr 
adeiladwyr,  hwn  a  wnaethpwyd 
yn  ben  y  gongl  ? 

"^8.118.22.  M8tt.21.42. 

18  Pwy  bynnag  a  syrthio  ar 
y  maen  hwnnw,  a  ddryllir :  ac 
•ar  bwy  bynnag  y  syrthio,  efe 
a  1  mal  ef.    •  Dan.  2. 34, 35.  Matt.21.44. 

19  1í  A  'r  arch-offeiriaid  a'r 
ysgrifenyddion  a  geisiasant 
roddi  dwylaw  amo  yr  awr 
honno  ;  ac  yr  oedd  amynt 
ofn  y  bobl :  canys  gwybuànt 
mai  yn  eu  herbyn  hwynt  y  dy- 
wedasai  efe  y  ddammeg  hon. 

20  'A  hwy  a '/  gwyliasant  ef, 
ac  a  yrrasant  gynllwynwrr.  y 
rhai  a  gymmerent  arnynt  eu 
bod  yn  gyfiawn ;  fel  y  dalient 
et  yn  ei  ymadrodd,  i 'w  dra- 
ddodi  ym  meddiant  ac  awdur- 

I  dod  y  rhaglaw.  'Matt.22.15. 

21  A  hwy  a  ofynasant  iddo 
I  ef,  gan  ddywedyd,  «Athraw, 

ni  a  wyddom  mai  uniawn  vr 
ydwyt  ti  yn  dywedyd  ac  \-n 
dysgu,  ac  nad  wyt  }tì  derbrn 
wyneb,  eithr  j-n  dysgu  öordd 
Duw  mewn  gwirionedd. 

*  Matt.  22.  16.   Marc  12. 14. 

22  Ai  cyfreithlawn  i  ni  roi 
teyrnged  i  Cesar,  ai  nid  yw  ? 

23  Ac  efe  a  ddeallodd  eu  cyf- 
rwysdra  h\vj,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  Paham  y  tenìtiwch  fì? 

24  Dangoswch  i  mî  geiniog. 
Llun  ac  argraph  pwy  sydd 


Crist  yn  gorchfygu  S.  LUO,  XX. 

araî?  A  hwy  a  attebasant  ac 
a  ddywedasant,  Yr  eiddo  Oe- 
sar. 

25  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Rhoddwch  chwithau  yr 
eiddo  Oesar  i  Oesar,  a'r  eiddo 
Duw  i  Dduw. 

26  Ac  ni  allasant  feio  ar  ei 
eiriau  ef  ger  bron  y  bobl :  a 
chan  ryfeddu  wrth  ei  atteb  ef, 
hwy  a  dawsant  â  sôn. 

27  1Í  ''A  rhai  o 'r  Saduceaid 
(*y  rhai  sydd  yn  gwadu  nad 
oes  adgyfodiad,)  a  ddaethant 
atto  ef,  ac  a  ofynasant  iddo, 

h  Matt  22.  23.  Marc  12. 18.     '  Act.  23. 6, 8. 

28  Gan  ddywedyd,  Athraw, 
^Moses  a  ysgrifenodd  i  ni,  Os 
byddai  farw  brawd  neb,  ac 
iddo  wraig,  a  marw  o  hono 
yn  ddiblant,  ar  gymmeryd  o'i 
frawd  ei  wraig  ef,  a  chodi  had 

Ì'W  frawd.  »Dent.25.5. 

29  Yr  oedd  gan  hynny  saith 
o  frodyr:  a'r  cyntaf  a  gym- 
merodd  wraig,  ac  a  fu  farw  yn 
ddiblant. 

30  A'r  ail  a  gymmerth  y  wraig, 
ac  a  fu  farw  yn  ddiblant. 

31  A'r  trydydd  a'i  cymmerth 
hi;  ac  yr  un  fiPunud  y  saith 
hefyd:  ac  ni  adawsant  blant, 
ac  a  fuont  feirw. 

32  Ac  yn  ddiweddaf  oU  bu 
farw  y  wraig  hefyd. 

33  Yn  yr  adgyfodiad  gan  hyn- 
ny,  gwraig  i  bwy  un  o  honynt 


y  Sadw'eaid, 

y w  hi  ?  canys  y  saith  a  'i  caws- 
ant  hi  yn  wraig. 

34  A'r  lesu  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Plant  y  byd 
hwn  sydd  yn  gwreicca,  ac  yn 
gẃra : 

35  Eithr  y  rhai  a  gyfrifir  yn 
deilwng  i  gael  y  byd  hwnnw, 
a  'r  adgyfodiad  oddi  wrth  y 
meirw,  nid  ydynt  nac  yn  gwreic- 
ca,  nac  yn  gŵra : 

36  Oanys  nis  gallant  farw 
mwy:  oblegid  'cyd-stad  yd- 
ynt  â  'r  angelion  ;  a  phlant 
buw  ydynt,  gan  eu  bod  yn 
blant  yr  adgyfodiad. 

1 1  loan  3.  2. 

37  Ac  y  cyfyd  y  meirw,  "Mo- 
ses  hefyd  a  hysbysodd  wrth  y 
berth,  pan  yw  ef  yn  galw  yr 
Arglwydd  yn  Dduw  Abraham, 
ac  yn  Dduw  Isaac,  ac  yn  Dduw 

JaCOb.  Eiod.  3. 6. 

38  Ac  nid  yw  efe  Dduw  y 
meirw,  ond  y  byw:  canys  "pawb 
sydd  fy w  iddo  ef.     •  Rtuf.  s.  lo. 

39  Yna  rhai  o  'r  ysgrifenydd- 
ion  gan  atteb  a  ddywedasant, 
Athraw,  da  y  dywedaist. 

éO  Ac  ni  feiddiasant  mwyach 
ofyn  dim  iddo  ef. 

41  t  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  "  Pa  fodd  y  maent  yn 
dywedyd  fod  Orist  yn  fab  i 

Dafydd  ?        •  Matt.  22. 42.  Mare  12. 35. 

42  Ac  y  mae  Dafydd  ei  hun 
yn  dywedyd  yn  Ilyfr  y  Psalm- 


Crist  yn  mnmol  S.  LUC,  XXI 

au,  ''Yr  Abglwydd  a  ddywed- 
odd  wrth  fy  Arglwydd,  Eistedd 
ar  fy  nelieulaw,         p  Ps.  no.  i. 

43  Hyd  oni  osodwyf  dy  elyn- 
ion  yn  droed-faingc  i'th  draed 
di. 

44  Y  mae  Dafydd  gan  hynny 
yn  ei  alw  ef  yn  Arglwydd ;  a 
pha  fodd  y  mae  efe  yn  fab 
iddo  ? 

45  1í  "Ac  a'r  holl  bobl  yn 
clywed,  efe  a  ddywedodd  wrth 
ei  ddisgyblion,         '  Marc  12.  38. 

46  'Ymogelwch  rhag  yr  ys- 
grifenyddion,  y  rhai  a  ewyll- 
ysiant  rodio  mewn  dillad  Ileis- 
ion,  ac  a  'garant  gyfarchiadau 
yn  y  marchnadoedd,  a'r  prif- 
gadeiriau  yn  y  synagogau,  a'r 
prif-cisteddleoeddyn  y  gwledd- 

Oedd  ;  '  Matt.  23. 5.     ■  Pen.  11.  43. 

47  'Y  rhai  sydd  yn  llwyr- 
fwytta  tai  gwragedd  gweddw- 
on,  ac  mewn  rhith  yn  hir- 
weddío:  y  rhai  hyn  a  dder- 
byniant  farn  fwy.       •  Matt.  23.  h. 

PENNOD  XXI. 


A. p.  33.--1  Crist  yn  canmol  y  weddw  dlatcd : 
0  yn  rhag-fynegi  dinystr  y  deml  a  dinas 
J^rmaUm  ;  25  a'r  arwyddion  a  fydd  o  flaen 
y  dydd  diweddaf:  34  yn  eu  hannog  hwy 
t  /od  yn  wyliadwrm.  37  Ârfer  CHM  tra  fu 
yn  Jerusalem. 

AC  wedi  iddo  edrych  i  fynu, 
efe  'a  ganfu  y  rhai  golud- 
og  yn  bwrw  eu  rhoddion  i 'r 
drysorfa.  •  Marc  12. 4i. 

2  Ac  efe  a  ganfu  hefyd  ryw 


î/  meddw  dlawd. 
wraig  weddw  dlawd  yn  bwrw 
yno  ddwy  ||  hatling. 

I  Edrych  Marc  12.  42. 

3  Ac  efe  a  ddywedodd,  Yn 
wir  ineddaf  i  chwi,  "fwrw  o  'r 
wraig  weddw  dlawd  hon  i  mewn 
fwy  na  hwynt  oll :      ^  2  cor.  8. 12. 

4  Canys  y  rhai  hyn  oll  o 'r 
hyn  oedd  weddill  ganddynt  a 
fyyriasant  at  ofírymmau  Duw  • 
eithr  hon  o'i  phrinder  a  fwr- 
lodd  î  mewn  yr  holl  II  fywyd  a 
oeddganddi.  .^«^üì. 

5  f  » Ac  fel  yr  oedd  rhai  yn 
dywedyd  am  y  deml,  ei  bòd 
hi  wedi  ei  harddu  â  meini  teg 
a  rhoddion,  efe  a  ddywedodd, 

'  Matt.  24. 1.    Marc  13. 1. 

6  Y  pethau  hyn  yr  ydych  yn 
edrych  arnjTit,  daw  y  dyddiau 
yn  y  rhai  "  ni  adewir  maen  ar 
faen,  a'r  nis  dattodir. 

"  Pen.  19.  44. 

1  A  hwy  a  ofynasant  iddo, 
gan  ddywedyd,  Athraw,  pa 
bryd  gan  hynny  y  bydd  y 
pethau  hyn?  a  pha  arwydd 
fydd  pan  fo  y  pethau  hjn  ar 
ddyfod  ? 

8  Ac  efe  a  ddywedodd,  «E- 
drychwch  na  th^yller  chwi  : 
canys  llawer  a  ddeuant  yn  fy 
enw  i,  gan  ddywedyd,  Mýfì  yw 
Crist;  a'r  amser  a  nesaodd : 
nac  ewch  gan  hynny  ar  eu  hoi 
hwynt.  'Eph.s.e.  ^The*.  2.3. 

9  A  phan  glywoch  sôn  am 


Rhag-fynegi  dinystr        S.  LUC 

ryfeloedd  a  tlierfysgoedd,  na 
cliyramerwch  fraw  :  canys 
rliaid  î'r  pethau  hyn  fod  yn 
gyntaf :  ond  ni  ddaw  y  diwedd 
yn  y  man. 

10  ^Yna  y  dywedodd  efe  wrth- 
ynt,  Cenedl  a  gyfyd  yn  erbyn 
cenedl,  a  theyrnas  yn  erbyn 
teyrnas :  fMatt.  24.7. 

11  A  daear-grynfäau  mawrion 
a  fyddant  yn  amryw  leoedd,  a 
newyn,  a  heintiau  ;  a  phethau 
ofnadwy,  ac  arwyddion  mawr- 
ion  a  fydd  o  'r  nef. 

12  ^Eithr  o  flaen  hyn  oll,  hwy 
a  roddant  eu  dwylaw  arnoch, 
ac  a'cÄ  erlidiant,  gan  eieJi  tra- 
ddodi  i'r  synagogau,  ac  ^'i 
garcharau,  ^wedi  eich  dwyn  ger 
bron  brenhinoedd  a  Uywodr- 
aethwyr  o  achos  fy  enw  i. 


e  Marc  13.  9.    Dat.  2. 10. 
a  12.  4.  a  16.  24. 


»»  Act.  4.  3.  a  5. 18. 
í  Act.  25.  23. 


13  Eithr  ^fe  a  ddigwydd  i 
chwi  yn  dystiolaeth. 

k  Phü.  1.  28.    2  Thess.  1.  5. 

14  ^  Am  hynny  ||  rhoddwch 
GÌch  bryd  ar  na  rag-fyfyrioch 
l)eth  a  atteboch  : 

>  Matt.  10. 19.     Marc  13. 11.    Pen.  12. 11. 

II  gosodtoch  yn  etc/i  ccdonnau,  na,  &c. 

15  Canys  myfi  a  roddaf  i  chwî 
enau  a  doethineb,  ""yr  hon  nis 
gall  eich  hoU  wrthwynebwyr 
na  dywedyd  yn  ei  herbyn  na'i 

wrth-sefyll.  "  Act.  e.  lo. 

16  °A  chwî  a  fradychir,  îe, 

n  Mic.  7.  6. 


,  XXI.  y  deml  aW  ddinas. 

gan  rîeni,  a  brodyr,  a  cheraint, 
n  chyfeillion ;  ac  ""i  rai  o  hon- 
o(îh  y  parant  farwolaeth. 

«»  Act.  7.  59.  a  12. 2. 

ŸJ  A  ^chas  fyddwch  gan  bawb 
o  herwydd  fy  enw  i.     p  Matt.  lo.  22. 

18  "^Ond  ni  chyll  blewyn  o'ch 
pen  chwi.  « Matt.  10. 30. 

19  Yn  eich  amynedd  medd- 
iennwch  eieh  eneidiau. 

20  'A  phan  weloch  Jerusalem 
wedi  ei  hamgylchu  gan  luoedd, 
yna  gwybyddwch  fod  ei  hang- 
hyfannedd-dra  hi  wedi  nesâu. 

'  Matt.  24. 15.    Marc  13.  14. 

21  Yna  y  rhai  fyddant  yn 
Judea,  ffoant  i'r  mjnyddoedd ; 
a'r  rhai  afyddant  yn  ei  chanol 
hi,  ymadawant;  a'r  rhai  a  fydd- 
ant  yn  y  meusydd,  nac  elont  î 
mewn  iddi. 

22  Canys  dyddiau  dîal  yw  y 
rhaî  hyn,  'i  gyflawni  yr  holl 
bethau  a  ysgrifenwyd. 

•  Dan.  9.  26, 27.  a  12.  7.    ^ecU.  11. 1. 

23  Eithr  gwae  y  rhai  beìch- 
iogion,  a'r  rhai  yn  rhoi  bron- 
nau,  yn  y  dyddiau  hynny ! 
canys  bydd  angen  mawr  yn  y 
tîr,  a  digofaint  ar  y  bobl  hyn. 

24  A  hwy  a  syrthiant  trwy 
fin  y  cleddyf,  a  chaeth-gludir 
hwynt  at  bob  cenhedlaeth : 
a  Jerusalem  a  fydd  wedi  oi 
mathru  gan  y  Cenhedloedd, 
*hyd  oni  chyflawner  amser  y 
Cenhedloedd.       » mmt  ii.  25. 


Ar^Mum  g.  ^j^ç,  xxi.       d,fodiad  Mnh  y  d,m 

H.nf  lir»il^í«^   


yr  haul,  a'r  Ilouad,  a'r  sêr; 
^^A^  y  ddacui-  ing  cenhedl- 
oedd,  gan  gyfyng-gynghor :  a'r 
mor  a  r  tonnau  yn  rhuo ; 

°Act.2.20.    2  Petr  8. 10, 12. 

26  A  djnion  yn  Uewygu  gan 
ofn  a  disgwyl  am  y  pethau 
sydd  yn  dyfod  ar  y  ddaear: 
oblegid  nerthoedd  y  nefoedd 
a  ysgydwir. 

27  Ae  yna  y  gwelant  Fab  v 
dyn  ^yn  dyfod  mewn  cwm- 
mwl,  gyd  â  gallu  a  gogoniant 

mawr.  'Datl.T.  al4.14. 

28  A  phan  ddechreuo  y  peth- 
au  hyn  ddyfod,  edrychwch  i 
lynu,  a  chodwch  eich  pennau  • 
canys  'y  mae  eich  ymwared 
yn  nesâu.  'Ehnf.8.19,23. 

29  'Ac  efe  a  ddywedodd 
ddammeg  iddynt ;  Edrych- 
wch  ar  y  ffigysbren,  a  'r  holl 
brennau ;  •  Matt.  24. 32.  Maro  13  28 
.  30  Pan  ddeiliant  hwy  weitli- 
lan,  chwi  a  welwch  ac  a  wydd- 
och  o  honoch  eich  hun,  fod  yr 
haí  yn  agos. 

31  FeUy  chwíthau,  pan  wel- 
och  y  pethau  hyn  yn  digwydd, 
gwybyddwch  fod  teyrnas  Dduw 
fn  agos. 

^32  Yn  wir  meddaf  í  chwi,  Nid 
;  yr  oes  hon  heibio,  hyd  oni 
Idel^y  cwbl  i  ben. 
33  »Y  nef  a'r  ddaear  a  ânt 

•  Matt.  24.  36. 


ant  heibio  ddim. 
?t.\^*'.'6^^:>^^livvch  amocJi 
eich  hunam,  rhag  i  'ch  caloii- 
nau  un  amsor  drymhân  trwy 
Iythmeb,  a  mcddwdod,  a  íío- 

i'^/,*'^''^'^  »  dyfod 

y  dydd  hwnnw  amoch  yn  ddi- 
symmwth ;  ^ 

"Rhuf.lS.lS.    lThe«.5.6.    1  Petr  4  7 

35  Canys  'efe  a  ddaw,  fel 
^^É'  warthaf  pawb  oll  a  'r 
sydd  yn  trigo  ar  wyneb  yr  holl 
ddaear. 

MThe88.5.2.    2Petr8.10.    Dat.3.8..16  15 

36  Gwyliwch  gan  hynny  a 
gweddiwch   bob  amser,  ar 

gael  eich  cyfrif  yn  deilwng  i 
ddiangc  rhag  y  pethau  hyn  oU 
sydd  ar  ddyfod,  ac  'i  sefyU 
ger  bron  Mab  y  dyn. 

-^»^^.24.42     Ma«,13.38.  .Pen.iai 
'Pí.1.5.  Eph.6.13. 

37  "^A'r  dydd  yr  ydoedd  efe 
yn  athrawiaethu  yn  v  deml  • 


a^r  "nos  yr  oedd  efe  yn  m^-n- 
ed  ac  yn  aros  yn  y  mynydd  a 
elwid  yr  Olew-wydd. 

« loan  8. 1,  2.        Pen.  22.  39 

38  A'r  holl  bobl  a  fore-gyrch- 
ent  atto  ef  yn  y  deml,  i  'w 
glywed  ef 

PENNOD  XXII. 

erb^  Cntt    3  Satan  yn  paroUôi  Juda^  lZ 

J^.  ,  ■  ^  guddiedig  yn  rhag-^dtncedyd 
am  y  hradychicr:  24  yn  anrtog  y  rhaTaraU 


Cyd-fmnadyn  erhyn  Crist. 

o'i  apostolion  i  ochelyà  rhyfyg:  31  «ier- 
hâu  Petr  na  phaUai  ei  ffydd  ef :  S4  ae  er 
hynny  y  gieadai  efe  ef  dair  gwaith:  ó'ä  yn 
gmddSo  yn  y  mynydd ;  ae  yn  ehwysu  y 
awaed  :  47  yn  cael  ei  fradychu  a  chusan ; 
50  yn  iacUu  dust  Malchus :  54  yn  cael  e% 
wadu  dair  gwaith  gan  Petr,  63  a  t  am- 
mherehi  yn  gymlyddus ;  66  ac  yn  cyfaddef 
eifod  yn  Fah  Duw 


A'  NESAODD  gwyl  y  bara 
croyw,  yr  hon  a  elwir  y 

pasc.  *  '^***-  ^*" 

2  A'r  "  arch-oífeiriaid  a'r  ys- 
grifenyddion  a  geisiasant  pa 
fodd  y  difethent  ef:  oblegid 
yr  oedd  arnynt  ofn  y  bobl. 

k  Pi.  2. 2.    loan  11. 47.    Act.  4. 27. 

3  t  «A  Satan  a  aeth  i  mewn 
i  Judas,  yr  hwn  a  gyfenwid 
Iscariot,  yr  hwn  oedd  o  rifedi 
y  deuddeg.  •Matt.ae.  w.  ioani3.2,27. 

4  Ac  efe  a  aeth  yinaith,  ac 
a  ymddiddanodd  â  'r  arch- 
offèiriaid  a'r  II  blaenoriaid,  pa 
fodd  y  bradychai  efe  ef  idd- 

yi^-J^^  I  capteniM, 

5  Ac  yr  oedd  yn  llawen  gan- 
ddynt:  a  hwy  a  gyttunasant 
ar  roddi  arian  iddo. 

6  Ac  efe  a  addawodd,  ac  a 
geisiodd  amser  cyfaddas  i'w 
fradychu  ef  iddynt  ||  yn  absen 

y  bobl.  « »<ŵ  «ẅníÄ  B  ẁrŵ. 

T  II  *A  daeth  dydd  y  bara 
croyw,  ar  yr  hwn  yr  oedd  rhaid 
Uadd  y  pasc. 

«  Matt.  26. 17.    Marc  14. 12. 

8  Ac  efe  a  anfonodd  Petr 
ac  loan,  gand  dywedyd,  Ewch, 


S.  LÜC,  XXII.  Parottôi  y  pasc. 

parottôwch  i  ni  y  pasc,  fel  y 
bwyttaom. 

9  A  hwy  a  ddywedasant 
wrtho,  Pa  le  y  mynni  barottôi 
o  honom  ? 

10  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Wele,  pan  ddeloch  i  mewn 
i'r  ddinas,  cyferfydd  â  chwi 
ddyn  yndwyn  ystenaid  o  ddwfr: 
canlynwch  ef  i  'r  tỳ  lle  yr  êl 
efe  i  mewn. 

11  A  dywedwch  wrth  wr  y  tỳ, 
Y  mae  yr  Athraw  yn  dywedyd 
wrthyt,  Pa  le  y  mae  y  Uetty, 
lle  y  gallwyf  fwytta  y  pasc  gyd 
â  'm  disgyblion  ì 

12  Ac  efe  a  ddengys  i  chwî 
oruwch-ystafell  fawr,  wedi  eî 
thaenu :  yno  parottôwch. 

13  A  hwy  a  aethant,  ac  a 
gawsant  fel  y  dywedasai  efe 
wrthynt ;  ac  a  barottoisant  y 
pasc. 

14  'A  phan  ddaeth  yr  awr, 
efe  a  eisteddodd  i  lawr,  a'r 
deuddeg  apostol  gyd  âg  ef. 

t  Mfttt  26. 20.    Marc  14. 17. 

15  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Mi  II  a  chwennychais  yn 
fawr  fwytta  y  pasc  hwn  gyd  â 
chwi  cyn  dîoddef  o  honof. 

I  oan  dmennyeh  a  chtcennuehaü,  &c. 

16  Canys  yr  ydwyf  yn  dywed- 
yd  i  chwi,  Ni  fwyttâf  fi  mwy- 
ach  o  hono,  'hyd  oni  chyflawn 
er  yn  nheyrnas  Dduw. 

'  Pen.  14. 15.    Pat.  19.  9. 


I 


Bwytta  y  smpper.  8.  LUO, 

17  Ac  wedi  iddo  g-yiuiiieryd  y 
cwppan,  a  rhoddi  díolch,  efe  a 
ddjwedodd,  Cjmirierwch  hwn 
a  rhennwch  yn  eîcli  plith  : 

18  Canys  »yr  ydwyf  yn  dy- 
wedyd  1  chwi,  nad  yfaf  o  ífrwyth 
y  wmwydden,  hyd  oni  ddêl 
teyrnas  Dduw. 

»Matt.26.29.  Marol4.25. 

19  t "  Ac  wedi  iddo  gymmer- 
yd  bara,  a  rhoi  díolch,  efe  a  'i 
torrodd,  ac  a '*  rhoddes  idd- 
ynt,  gan  ddywedyd,  Hwn  yw 
íy  nghorph  yr  hwn  yr  ydys  yn 
ei  roddi  drosoch :  gwnewch 
hyn  er  coffa  am  danaf. 


"^814.26.26.    Marol4.22.    1  Cor.  11.  28. 

20  Yr  un  modd  y  cwppan 
neíyd  wedi  swpperu,  gan  ddy- 
wedyd,  Y  cwppan  hwn  yw  y 
testament  newydd  yn  fy  ngwaed 
1,  yr  hwn  yr  ydys  yn  ei  dywallt 
drosoch. 

21  1í  'Eithr  wele  law  yr  hwn 
sydd  yn  fy  mradychu  ffyd  â 
nii  ar  y  bwrdd. 

'P8.41.9.    Matt.26.21,23.    Ŵare  14. 18 
loau  13.  21,  26. 

22  Ac  yn  wir  v  mae  Mab  y 
dyn  yn  myned,  ^megis  y  mae 
wedi  ei  luniaethu :  eithr  gwae 
y  dyn  hwnnw,  trwy  yr  hwn  v 
bradychirefl      '  Act.2.23.  a4.28. 

23  Hwythau  a  ddechreuasant 
rmofyn  yn  eu  plith  eu  hunain, 
pwy  o  honynt  oedd  yr  hwn  â 
«^nai  hynny. 


XXII.  Dy>,gu  gostt/ngeiddrwydd. 

24  H  A  bu  ymryson  yn  eii 
plifh  pwy  o  lionynf  a  dybyLnd 
ei  fod  yn  fwyaf  ^ 

25  'Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt  Y  mae  brenhinoedd  y  Cen- 
hedloedd  yn  arglwyddiaethu 

^""T^'  ì     '^^í  «ydd  mewn 
awdurdod  arnynt,  a  elwir  yn 
bendehgion.    'Matt.20.25.  Man.1042 
"  fyddwch  chwi 

[telly:    eithr  y  mwyaf  yn  eich 
I  plith  chwi,  bydded  megis  yr 
leuangaf;  a 'r  pennaf,  megis 
yr  hwn  sydd  yn  gweini. 

-lPetr5.3.      -  Pen.  9.  48. 

27  Canys  pa  un  fwyaf,  aî  yr 
ûwn  sydd  yn  eistedd  ar  y 
bwrdd,  ai  yr  hwn  sydd  yn 
gwasanaethu  ?  onid  yr  hwn 
sydd  yn  eistedd  ar  y  bwrdd  ? 
eithr>  ydwyffiyneich  mysg 
tel  un  yn  gwasanaethu. 

•  Matt.  2ü.  28.   loan  13. 13, 14.  Phil.  2.  7. 

28  A  chwychwi  yw  y  rhai  a 
arhosasoch  gyd  â  mi  yn  "fy 
mhrofedigaethau.  PHeb.4.15 

29  Ac  "yr  wyf  fi  yn  ordemio 
1  chwi  deymas,  megis  vr  or- 
demiodd  fy  Nhad  i  minnau ; 

'  Matt.  24.  47.    Pen.  12.  32. 

30FeI  'y  bwyttaoch  ac  vr  vfoch 
ar  fy  mwrdd  i  yn  fy  nhefmas, 
f^^A^  ®^s*e<i<îoch  ar  orsedd- 
Israel bamu  deuddeg  llwyth 

•P8.49.  14.    Matt.  19.28.    Dat.  3.  21. 

31  ir  A'r  Arglwydd  a  ddywed- 

N2 


Rhyhuddio  Petr.  S.  LUC, 

odd,  Simon,  Simon,  wele,  '  Sa- 
tan  a'ch  ceisiodd  chwi,  Vch 
nithio  fel  gwenith  :     '  i  p«tr  6. 8. 

32  Eithr  mi  a  weddîais  drosot, 
na  ddiflFygiai  dy  ffydd  di:  "ti- 
thau  pan  y'th  dröer,  cadamhâ 
dy  frodyr.        "  i<»°  21. 15,  le,  17. 

33  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  yr  ydwyf  fi  yn  barod 
i  fyned  gyd  â  thi  i  garchar,  ac 
i  angau. 

34  *  Yntau  a  ddywedodd,  Yr 
wyf  yn  dywedyd  i  ti,  Petr,  Na 
chân  y  ceiliog  heddyw,  nes  i  ti 
wadu  dair  gwaith  yr  adweini  fi. 

»  Matt.  26. 34.    Mare  14. 30.    loan  13. 38. 

35  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  ^Pan  y'ch  anfonais  heb 
na  phwrs,  na  chôd,  nac  esgid- 
îau,  a  fu  arnoch  eisieu  dim  ? 
A  hwy  a  ddywedasant,  Na  ddo 

ddim .        '  Matt.  10. 9.   Pen.  9. 3.  a  10. 4. 

36  Yna  y  dywedodd  wrthynt, 
Ond  yn  àwr  y  neb  sydd  gan- 
ddo  bwrs,  cymmered;  a'r  un 
modd  gôd:  a'r  neb  nid  oes 
ganddo,  gwerthed  ei  bais,  a 
phryned  gleddyf. 

37  Canys  yr  wyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  fod  yn  rhaid  etto  gyf- 
lawni  ynof  fi  y  peth  hwn  a 
ysgrifenwyd ;  sef,  'A  chyd  â'r 
anwir  y  cyfrifwyd  ef ;  canys  y 
mae  diben  i'r  pethau  am  dan- 

af  fi.  •  í^»-  ®- Marc  15. 28. 

38  A  hwy  a  ddywedasant, 
Arglwydd,  wele  ddau  gleddyf 


XXII.  Yr  ing  yn  yr  ardd. 
yma.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Digon  yw. 

39  1f  'Ac  wedi  iddo  fyned  all- 
an,  "efe  a  aeth,  yn  ol  ei  arfer, 
i  fynydd  yr  Olew-wydd;  a'i 
ddisgyblion  hefyd  a'i  canlyn- 
asant  ef. 

•Matt.26.36.  Marel4.32.  Ioanl8.1.  *P«n.21.37. 

40  'A  phan  ddaeth  efe  i'r 
man,  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Gweddîwch  nad  eloch 
mewn  profedigaeth. 

0  Matt.  26. 41.    Mare  14. 38.    Ad.  46. 

41  ^Ac  efe  a  dynnodd  oddî 
wrthynt  tu  ag  ergyd  carreg ; 
ac  wedi  iddo  fyned  ar  ei  lin- 
iau,  efe  a  weddîodd,  •Matt.^e.sa. 

42  Gan  ddywedyd,  O  Dad, 
os  ewyllysi  lldroi  heibio  y  cwp- 
pan  hwn  oddi  wrthyf :  er  hyn- 
ny  'nid  fy  ewyllys  i,  ond  yr 
eiddot  ti  a  wneler. 

I  (ro.     *  loan  6. 38. 

43  Ac  angel  o 'r  nef  a  ym- 
ddangosodd  iddo,  yn  ei  nerthu 

44  'Ac  efe  mewn  ymdrech 
meddwl,  a  weddîodd  yn  ddy- 
falach:  a'i  chwys  ef  oedd  fel 
defnynau  gwaed  yn  disgyn  ar 
y  ddaear.     'ioani2.27.  Heb.5.7. 

45  A  phan  gododd  efe  o'î 
weddi,  a  dyfod  at  ei  ddisgybl- 
ion,  efe  a'u  cafodd  hwynt  yn 
cysgu  gan  dristwch ; 

46  Ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Paham  yr  ydych  yn  cysguî 


Judas  ynbradychu  Crist.  S.  LUC,  XXri 


codwch,  a  «gweddîwch  nad  el- 
och  mewn  profedigaeth. 

«  Ad.  40. 

47  ir  Ac  efe  etto  yn  llefaru, 
wele  dyrfa;  a'r  hwn  a  elwií 
Judas,  un  o'r  deuddeg,  oedd 
yn  myned  o'u  blaen  hwynt 
ac  a  nesaodd  at  yr  lesu,  í'w 
gusanu  ef. 

»^««.26.47.    Marel4.43.  Io«nl8.3. 

«.tfu^'í  î^^"  ^  cldywedodd 
wr  ho,  Judas,  ai  â  chusan  yr 
wyt  ti  yn  bradychu  Mab  y 
^  dyn  ?  ^ 

1  49  A  phan  welodd  y  rhai 
oedd  yn  ei  gylch  ef  y  peth 
oedd  ar  ddyfod,  hwy  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  Arglwydd,  a 
darawn  ni  â  chleddyf  ? 

^  ^À'^^^''  «  honynt  a 
darawodd  was  yr  arch-offeir- 
laa,  ac  a  dorrodd  ymaith  ei 
glust  ddehau  ef. 

'Matt.26.51.    Marel4.47.    Io«n  18  10 

A^A  ^  attebodd  ac  a 

ddywedodd,  Goddefwch  hyd 
ynhyn  Ac  efe  a  gyffyrddodd 
\o^1"a        ^  ^  hiachaodd  ef. 

A  r  lesu  a  ddywedodd 
wrthyrarch-offeiriaid,allblaen 
oriaid  y  deml,  a'r  henuriaid,  y 
rhai  a  ddaethent  atto,  Ai  fel 
^  uí^L^  daethoch  chwi  allan 
achleddyfauacâffyn?  ' 

'Matt.26.55.   Ma.^  14.  48.      ,  OapUniaiä. 

53  Pan  oeddwn  beunydd  syâ 
a  chwi  yn  y  deml,  nid  estynas- 


Petr  yn  ei  wadu. 


och  ddwylaw  i'm  herbyn:  eithr 
hon  yw  eich  awr  chwi,  a  gallu 
y  ty wyllwch.  ^ 

64  If  '  A  hwy  a'i  daliasant  ef, 
ac  a  i  harweiniasant,  ac  a  'i 
dygasant  i  mewn  i  dy  yr  arch- 
offeiriad.  A  Phetr  í  guníyn- 
oddohirbell.  .Matt.^e^r^'' 

55  "Ac  wedi  iddynt  gynneu 
tân  y'nghanol  y  neuadS  a 
chyd-eistedd  o  honynt  èí^ 
teddodd   Petr  ynta/  y^  Tu 

56  A  phan  ganfu  rhyw  langces 
ef  yn  eistedd  wrth  y  tân,  a  dal 
sylw  arno,  hi  a  ddywedodd,  Yr 
oeddhwn  hefydgydâg  ef. 

57  Yntau  a  'i  gwadodd  ef,  gan 
ddywedyd,  0  wraig,  nid  ad- 
waen  i  ef.  ^ 

58  Ac  ychydig  wedi,  un  arall 
^^^S'^^foáá  ef,  ac  a  ddywed- 
odd,  Yr  wyt  tithau  hefyd  ini 
uno  honynt.   A  Plietr  a  ddy- 

''n^''^^'  ^  ^^^'  nífî  ydwyf. 

59  Ac  ar  ol  megis  yspaid  un 
awr,  rhyw  un  arall  a  daerodd 
gan  ddywedyd,  Mewn  gwirion- 
edd  yr  oedd  hwn  hofyd  gyd 
ag  ef ;  canys  Galilead  yw. 

60  A  Phetr  a  ddywedodd,  Y 
dyn,  nis  g^m  beth  yr  wyt  yn 
ei  ddy.vedyd.  Ac  yn  y  man, 
ac  efe  etto  yn  Ilefaru,  canodd 
y  ceihog. 

61  A  r  Arglnydd  a  drodd.  ac 
a  edrychodd  ar  Petr.  A  Phetr 

N3 


Crist  0  fiaen  y  cynghor.   S.  LUC, 
a  gofiodd  ymadrodd  yr  Ar- 
glwydd,  fel  y  dywedasai  efe 
wrtho,  "  Cyn  cairn  o  'r  ceiliog, 
y  gwedi  fi  deirgwaith. 

"  Matt.  26.  34, 75. 

62  A  Phetr  a  aeth  allan,  ac 
a  wylodd  yn  chwerw-dost. 

63  1f  °A'r  gwŷr  oedd  yn  dal 
yr  lesu,  a'i  gwatwarasant  ef, 
gan  ei  daro.  •Matt.26.67. 

64  Ac  wedi  iddynt  guddio  ei 
lygaid  ef,  hwy  a'i  tarawsant 
ef  ar  ei  wyneb,  ac  a  ofynas- 
ant  iddo,  gan  ddywedyd,  Pro- 
phwyda,  pwy  yw  yr  hwn  a'th 
darawodd  di? 

65  A  Uawer  o  bethau  eraill, 
gan  gablu,  a  ddywedasant  yn 
ei  erbyn  ef. 

66  11  •'A  phan  aeth  hi  yn 
ddydd,  ymgynhullodd  henur- 
iaid  y  bobl,  a'r  arch-offeiriaid, 
a'r  ysgrifenyddion,  ac  a'i  dyg- 
asant  ef  i'w  llcynghor  hwynt, 

P  Matt.  27. 1.      I  imeâdr. 

67  Gan  ddywedyd,  II  Ai  ti  yw 
Crist?  dywed  i  ni.  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Os  dy- 
wedaf  i  chwi,  ni  chredwch 
ddim :  iOstiìiw  orist. 

68  Ac  os  gofynaf  hefyd  i  chwi, 
ni'm  hattebwch,  ac  ni'w  go- 
llyngwch  ymaith. 

69  "Ar  ol  hyn  y  bydd  Mab 
y  dyn  yn  eistedd  ar  ddeheulaw 
gallu  Duw. 

1  Matt.  26.  64.    líeb.  1.3.  a  8.  1. 


XXIII.  Cyhuddo  yr  lem. 

70  A  hwy  oU  a  ddywedasant, 
Ai  Mab  Duw  gan  hynny  ydwyt 
ti  ?  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  'Yr  ydych  chwi  yn  dy- 
wedyd  fy  mod.        'Mare  14.62. 

71  Hwythau  a  ddywedasant, 
Pa  raid  î  ni  mwyach  wrth 
dystiolaeth?  canys  clywsom 
ein  hunain  o'i  enau  ef  ei  hun. 

PENNOD  XXIII. 

A.  D.  33.— 1  Cyhuddo  yr  lesu  ger  hron  Pilat, 
a  H  anfon  at  Herod  ;  8  a  Uerod  yn  ei  loat- 
war  ef.  12  Herod  a  Philat  yn  cymmodi 
â'u  gilydd.  13  Y  hoU  yn  deisyf  cael  Barah- 
has  ;  a  Philat  yn  ei  oUwn^  ef  iddynt,  ac  yn 
rhoddi  yr  Lesu  i  'w  groeshoelio.  27  ^  Yntau 
yn  mynegi  i  V  gwrageddy  a  álarent  0  't  hlegid 
e/,  ddinystr  Jerusalem  :  84  yn  gweddío  droê 
ei  elynion.  39  Crogi  dau  ddrwg-weithredwyr 
gyd  âg  ef.  46  M  farwolaeth,  50  a  H  gladd- 
edigaeth  ef, 

A'R  'hoU  lîaws  o  honynt  a 
.  gyfodasant,  ac  a'i  dygas- 
ant  ef  at  Pilat : 

•  Matt.  27.  2.    Marc  15. 1.    loan  18.  28. 

2  Ac  a  ddechreuasant  ei  gy- 
huddo  ef,  gan  ddywedyd,  Ni 
a  gawsom  hwn  ^yn  gẃyrdroi 
y  bobl,  ac  'yn  gwahardd  rhoi 
teyrnged  i  Cesar,  gan  ddywed- 
yd  maî  efe  ei  hun  yw  Crist 
Frenhin. 

b  Act.  17.  7.      °  Edrych  Matt.  17.  27.  a  22. 21. 

3  A  '  Philat  a  ofynodd  iddo, 
gan  ddywedyd,  Ai  ti  yw  Bren- 
hin  yr  luddewon?  Ac  efe  a 
attebodd  iddo,  ac  a  ddywed- 
odd,  Yr  wyt  ti  yn  dywedyd. 

d  Matt.  27. 11. 


H&rod  yn  ei  watmar.    S.  LUC, 

4  A  dywedodd  Pilat  wrth  yr 
arch-offeiriaid  a'r  bobl,  Nid 
wyf  fi  yn  cael  dim  ||  bai  ar  y 
dyn  hwn.  iacho>„n. 

5  A  hwy  a  fuant  daerach,  ean 
ddywedyd,  Y  mae  efe  yn  cy- 
ffrôi  y  bobl,  gan  ddysgu  trwy 
holl  Judea,  wedi  dechreu  o 
Oahlea  hyd  yma. 

6  A  phan  glybu  Pilat  sôn  am 
Jjrahlea,  efe  a  ofynodd  ai  Ga- 
ülead  oedd  y  dyn. 

7  A  phan  wybu  efe  ei  fod  ef 
o  lywodraeth  •Herod,  efe  a'i 
hanfonodd  ef  at  Herod,  yr 
hwn  oedd  yntau  yn  Jerusalem 
y  dyddiau  hynny.     .  Pen.  3. 1. 

8  f  A  Herod,  pan  welodd  yr 
lesu,  a  lawenychodd  yn  fawr  • 
canys  'yr  oedd  efe  yn  chwen- 
nych  er  ys  talm  ei  weled  ef, 
oblegid  «iddo  glywed  Uawer 
am  dano  ef;  ac  yr  ydoedd  yn 
gobeithio  cael  gweled  gwneuth- 
ur  rhyw  arwydd  ganddo  ef. 

'Pen.9.9.      tMaU.H.l.  Mare6.14. 

9  Ac  efe  a'i  holodd  ef  mewn 
7/er  o  eiriau;  eithr  efe  nid 
attebodd  ddim  iddo. 

10  A'r  arch-offeiriaid  a'r  ys- 
gnfenyddion  a  safasant,  gan  ei 
gyhuddo  ef  yn  haerllug. 
îÌJ  ^.Herod  a'i  filwyr,  wedi 
iddo  ei  ddîystyru  ef,  a  H  wat- 
war,  a  1  wisgo  â  gwisg  glaer- 
wen,  a  1  danfonodd  ef  drachefn 
at  Pilat. 


XXIII.   Y  bMyn  gofyn  Barahhus. 

\}'^2Ìíl  ^"^^^^ri  hwnnw  yr 
llacth  "Pilat  a  Herod  yn  gyf. 
eilhon:  canys  yr  oeddynt  o  'r 
blaen  mewn  gelyniacth  â  'u 
gilydd. 

'«ethcmmodrhmgPüatanerod.     "  Aot  4  27 

^^u^J^  ^^edi  guíw 

ynghyd  yr  arch-offeiriaid,  a  'r 
llywiawdwyr,  a'r  bobl, 

'Matt.27.23.  Mare  15. 14.  loaa  18.  38.  a  19  4 

14  A  ddywedodd  wrthynt, 
Chwi  a  ddygasoch  y  dyn  hwn 
attaf  fi,  fel  un  a  fyddai  yn 
gwyrdro,  y  bobl  :  ac  wele, 
myfi  a»  holais  efyn  eich  gẃydd 
chwi,  ac  ni  chefais  yn  y  d>Tj 
hwnddim  II  bai,orany  petL 
au  yr  ydych  chwi  yn  ei  gy- 
huddo  ef  am  danynt :  . 

15  Na  Herod  chwaith:  canys 
anfonais  chwi  atto  ef;  ac  weíe, 
dim  yn  haeddu  marwolaeth  nis 
gwnaed  iddo. 

16  "Am  hynny  mi  a'i  ceryddaf 
eí,  ac  a  i  gollyngaf  ymaith. 

*  Matt  27.  26.    loan  19.  1. 

.}J  '^^nys  Jr  Jdoedd  jii  rhaid 
iddo  ollwng  un  yn  rhydd  idd- 
ynt  ar  yr  wyl. 

•Matt.27.15    Marel5.6.    loan  18. 39. 

18  "A'r  holl  lîaws  a  lefasant 
ar  unwaith,  gan  ddywedyd, 
Bwrw  hwn  ymaith,  a  gollwng 
1  ni  J3arabbas  yn  rhydd : 

■  Act.  3.  M. 

19  (Yr  hwn,  am  ryw  derfysg 
a  wnaethid  yn  y  ddinas,  a  Uof- 

X  -1 


Condemnìo  yr  lesu.        S.  LUC, 

ruddiaeth,  oedd  wedi  ei  daflu 
i  garchar.) 

20  Am  hynny  Pilat  a  ddy- 
wedodd  wrthynt  drachefn,  gan 
ewyllysio  goUwng  yr  lesu  yn 
rhydd. 

21  Eithr  hwy  a  lefasant  arno, 
gan  ddywedyd,  Croeshoelia, 
croeshoelia  ef. 

22  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt  y  drydedd  waith,  Canys 
pa  ddrwg  a  wnaeth  efe  %  ni 
chefais  i  ddim  achos  marwol- 
aeth  jTiddo;  am  hynny  mi 
a'i  ceryddaf  ef,  ac  a'i  goUyng- 
af  yn  rhydd. 

23  II  Hwythau  a  fuont  daerion 
â  Uefau  uchel,  gan  ddeisyfu 
ei  groeshoelio  ef.  A'u  Uefau 
hwynt  a'r  arch-ofíeiriaid  a  or- 

fuant.  '  ^      « ìmiiaiomt  amo. 

24  °  A  Philat  a  jj  farnodd 
wneuthur  eu  deisyfiad  hwynt. 

■  Matt.  27. 26.    Marc  15. 16.    loan  19. 16. 
I  gytíunodd. 

25  Ac  efe  a  oUyngodd  yn 
rhydd  iddynt  yr  hwn  am  der- 
fysg  a  llofruddiaeth  a  fwr- 
iasid  y'ngharchar  yr  hwn  a 
ofynasant :  eithr  yr  lesu  a 
draddododd  efe  i'w  hewyllys 
hwynt. 

26  ^'Ac  fel  yr  oeddynt  yn  ei 
arwain  ef  ymaith,  hwy  a  ddal- 
iasant  un  Simon  o  Cyrene,  yn 
dyfod  o  'r  wlad,  ac  a  ddodas- 

•  Matt.  27. 32.   Marc  15.  21. 


XXI IL  Ei  groeshoetiad. 

ant  y  groes  arno  ef,  i'w  dwyn 
ar  ol  yr  lesu. 

27  II  Ac  yr  oedd  yn  ei  ganlyn 
ef  lîaws  mawr  o  bobl,  ac  o 
wragedd,  y  rhai  hefyd  oedd 
yn  cwynfan  ac  yn  galaru  o'i 
blegîd  ef- 

28  A'r  lesu,  wedi  troi  attynt, 
a  ddywedodd,  Merched  Jeru- 
salem,  na  wylwch  o'm  plegid 
i:  eithr  wylwch  o 'ch  plegid 
eich  hunain,  ac  oblegid  eich 
plant. 

29  Canys  wele,  y  mae  y  dydd- 
iau  yn  dyfod,  yn  y  rhai  y  dy- 
wedant,  Gwỳn  eu  byd  y  rhai 
ammhlantadwy,  a  'r  crothau 
ni  eppìliasant,  a'r  bronnau  ni 
roisant  sugn. 

30  ^Yna  y  dechreuant  ddy- 
wedyd  wrth  y  mynyddoedd, 
Syrthiwch  arnom;  ac  wrth  y 
bryniau,  Cuddiwch  ni. 

P  Efl.  2. 19.    Hofl.  10.  8.    Dat.  6. 16.  a  9.  6. 

31  Canys  os  gwnant  hyn  yn 
y  pren  îr,  pa  beth  a  wneir  yn 

y  CrÌn?  sJer.25.29.  lPetr4.17. 

32  'Ac  arweiniwyd  gyd  âg  ef 
hefyd  ddau  eraiU,  drwg-weith- 
redwyr,  i'w  rhoi  i'w  marwol- 

aeth.  '  Es.  53. 12.    Matt.  27.  38. 

33  A  'phan  ddaethant  i'r  Ue 
a  elwir  II  Calfaria,  yno  y  croes- 
hoeliasant  ef,  a'r  drwg-weith- 
redwyr ;  un  ar  y  Uaw  ddehau, 
a'r  Uall  ar  yr  aswy. 

•  Matt.  27.  33.  Marc  15.  22.   loan  19. 17. 18. 
I  Lle  V  benglog. 


mel  ei  watwar.  g.  LUC, 
34  II  A'r  lesn  a  ddywedodd,  O 
i>ad,  maddeu  iddynt :  canys 
"ni  wyddant  pa  beth  y  maent 
yn  ei  wneuthur.  A  'hwy  a 
rannasant  ei  ddillad  ef,  ac  a 
fwriasant  goelbren 


«Act.7.60.  lCor.4.12.  » Act  3  17 
•M«tt.27.35.   Maro  15.24.  Ioanl9.23. 

35  A'r  'bobl  a  safodd  yn 
edrych.  'A'r  pennaethiaid  hef- 
yd  gyd  â  hwynt  a  watwarasant, 
gan  ddywedyd,  Eraill  a  wared- 
odd  efe  ;  gwareded  ef  ei  hun 
os  hwn  yw  Crist,  etholedig 

DUW.    TPg.22.17.  Zech.l2.10.  'Matt.27.39. 

36  A'r  milwyr  hefyd  a'i  gwat- 
warasant  ef,  gan  ddyfod  atto, 
a  chynnyg  iddo  finegr, 

37  A  dywedyd,  Os  tydi  yw 
iJrenhm  yr  luddewon,  gwared 
dy  hun. 

38  » Ac  yr  ydoedd  hefyd  ||  ar- 
ysgrifen  wedi  ei  ysgrifenu  uwch 
ei  ben  ef,  â  Ilythyrenau  Groeg, 
a  Lladm,  a  Hebraeg,  HWN 

•Matt.27.87.  Maro  16.  26.  loan  19. 19.    l  dm. 

39  1í  Ac  un  o  'r  drwg-weith- 
redwyr  a  grogasid  a'i  cablodd 
ef,  gan  ddywedyd,  Os  tydi  yw 
Cnst,  gwared  dy  hun  a  ninnau. 

40  Eithr  y  Uall  a  attebodd, 
ac  a  'i  ceryddodd  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  Onid  wyt  ti  yn  ofni 
puw,  gan  dy  fod  dan  yr  un 
II  ddamnedigaeth  ?     ^  f<..^i,.^ 


XXIII.  Eifarmoheth. 

41  A  nyni  yn  wir  yn  gy fíawn  ; 
canys  yr  ydym  yn  dorbyn  yr 
hyn  a  haoddai  y  pethau  a 
wnaethom :  eithr  hwn  ni  wnaeth 
ddim  allan  o'i  le. 

42  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
yr  lesu,  Arglwydd,  cofia  fi  pan 
ddelych  i'th  deyrnas. 

^  \r  '^^^  ^  ddywcdodd 
wrtho,  Yn  wir  meddaf  i  ti, 
Heddyw  y  byddi  gyd  â  mi  ym 
mharadwys. 

44  •'Ac  yr  ydoedd  hi  ynghylch 
y  chweched  awr,  a  thywyllwch 
a  fu  ar  yr  hoU  llddaear  hyd  y 
nawfed  awr. 

*  M«tt.  27.  45.    Marc  15.  38.      I  dir. 

45  A'r  haul  a  dywyllwyd,  a 
llen  y  deml  a  rwygwyd  yn  ei 

Chanol.  «  Matt.  27.  51.    Marc  15.  88. 

46  1í  A'r  lesu,  gan  lefain  â 
ilef  uchel,  a  ddywedodd,  ''O 
Dad,  i'th  ddwylaw  di  y  gor- 
chymynaf  fy  yspryd.  *  Ac 
wedi  iddo  ddywedyd  hyn,  efe 
adrengodd.    .^,.3,5  .^^^^  ^ 

Mare  15.  37.    loan  19.  30. 

47  'A'r  canwriad,  pan  welodd 
y  peth  a  wnaethpwvd,  a  ogon- 
eddodd  Dduw,  gan  ddywedyd, 
Yn  wir  yr  oedd  hwn  yn  wr 

Cyfiawn.  'Matt.  27.54.  Marelo.  39. 

48  A'r  holl  bobloedd  y  rhai 
a  ddaethent  ynghyd  i  edrych 
hyn,  wrth  weled  y  pethau  a 
wnaethpwyd,  a  ddỳchwelasant, 
gan  guro  eu  dwyfronnau. 


Claddedigaeth  Crist.       S.  LUC, 

49  A  'i  holl  gydnabod  ef  a 
safasant  o  hirbell,  a'r  gwrag- 
edd  y  rhai  a'i  canlynasent  ef 
o  Galilea,  yn  edrych  ar  y  peth- 
au  hyn. 

50  11  «Ac  wele,  gwr  a1  enw 
Joseph,  yr  hwn  oedd  gynghor- 
wr,  gwr  da  a  chyfiawn : 

«  Matt.  27.  57.   Marc  15.  42.    loan  19.  38. 

51  (Hwn  ni  chyttunasai  â'u 
cynghor  ac  â  'u  gweithred 
hwynt ;)  o  Arimathea,  dinas 
yr  luddewon,  ''yr  hwn  oedd 
yntau  yn  disgwyl  hefyd  am 
deyrnas  Dduw ; 

Marc  15.  43.   Pen.  2.  26, 38. 

52  Hwn  a  ddaeth  at  Pilat,  ac 
a  ofynodd  gorph  yr  lesu. 

53  Ac  efe  a'i  tynnodd  i  lawr, 
ac  a'i  hamdôdd  mewn  Uîan 
main,  ac  a'i  rhoddes  mewn 
bedd  wedi  ei  naddu  mewn 
carreg,  yn  yr  hwn  ni  roddasid 
||dyn  erioed.  ^^^- 

54  A  'r  dydd  hwnnw  oedd 
'  ddarpar  -  wyl,  a  'r  Sabbath 
oedd  yn  nesâu.  «Matt.27.62. 

55  A'r  gwragedd  hefyd,  ''y 
rhai  a  ddaethent  gyd  âg  ef  o 
Galilea,  a  ganlynasant,  ac  a 
welsant  y  bedd,  a  pha  fodd  y 
dodwyd  ei  gorph  ef.  kpen.8.2. 

56  A  hwy  a  ddychwelasant, 
ac  a  barottoisant  bêr-aroglau 
ac  ennaint;  ac  a  orphwysas- 
ant  ar  y  Sabbath,  ^yn  ol  y 
gorchymyn.         *  Exod.  20. 10. 


XXIV.  Ei  adgyifodiad. 

PENNOD  XXIV. 

A.  D.  33. — 1  Bau  angel  yn  mynegi  adgyfodiad 
Crist  Vr  gwragedd  oedd  yn  dyfod  at  y  hedd  ; 
9  aV  rhai  hynny  yn  ei  adrodd  i  eraill.  13 
Crist  ei  hun  yn  ymddangos  iW  ddau  ddis- 
gyU  oedd  yn  myned  i  Emm'àus :  36  ac  wedi 
hynny  i  V  ajwstolion ;  ac  yn  ceryddu  eu 
hanghrediniaeth  hury  :  47  yn  rhoddi  gorchy- 
myn  iddynt :  49  ac  yn  addaw  yr  Yspryd 
Glân  :  51  ac  felly  yn  esgyn  i  V  nefoedd, 

A'R  "dydd  cyntaf  o'r  wyth- 
.  nos,  ar  y  cynddydd,  hwy 
a  ddaethant  at  y  bedd,  gan 
ddwyn  y  pêr-aroglau  a  barot- 
toisent,  a  rhai  gyd  â  hwynt. 

•  Matt.  28. 1.    Marc  16. 1.    loan  20. 1. 

2  A  hwy  a  gawsant  y  maen 
wedi  ei  dreiglo  ymaith  oddi 
wrth  y  bedd. 

3  Ac  wedi  iddynt  fyned  î 
mewn,  nî  chawsant  gorph  yr 
Arglwydd  lesu. 

4  A  bu,  a  hwy  yn  petruso 
am  y  peth  hwn,  wele,  dau  wr 
a  safodd  yn  eu  hymyl  mewn 
gwisgoedd  disglaer. 

5  Ac  wedi  iddynt  ofni,  a  gos- 
twng  eu  hwynebau  tu  a'r  ddae- 
ar,  hwy  a  ddywedasant  wrth- 
ynt,  Paham  yr  ydych  yn  ceisîo 
II  y  by w  ym  mysg  y  meirw  ? 

I  yr  htm  Budd  yn  fÿfjo,  &o. 

6  Nid  yw  efe  yma,  ond  efe 
a  gyfododd.  **Cofiwch  pa  fodd 
y  dywedodd  wrthych,  ac  efe 
etto  yn  Galilea, 

»»  Matt.  16.  21.  a  17. 23.  Marc  9.  31.   Pen.  9.  22. 

7  Gan  ddywedyd,  Rhaid  yw 
rhoi  Mab  y  dyn  yn  nwylaw 


Dau  ddisgybl  g.  LUC, 

dynion  pechaduras,  a'i  groes-  I 
hoelio,  a  'r  trydydd  dydd  ad- 
gyfodi.  j 

8  A  "hwy  a  gofiasant  ei  eîr- 
lau  ef ;  =  loan  2. 22. 

9  ''Ac  a  ddychwelasant  oddi 
wrth  y  bedd,  ac  a  fynegasant 
hyn  oll  í'r  un  ar  ddeg,  ac  i'r 

lleill  oll.  ''Matt.28.8.  Mans  16. 10. 

10  A  Mair  Magdalen,  a  *  Jo- 
anna,  a  Mair  mam  lago,  a'r 
lleill  gyd  â  hwynt,  oedd  y 
mai  a  ddywedasant  y  pethau 
hyn  wrth  yr  apostolion. 


•Pen.8.3. 

11  A'u  geiriau  a  welid  yn  eu 
golwg  hwynt  fel  gwegi,  ac  nî 
chredasant  iddynt. 

12  'Eithr  Petr  a  gododd  i 
fynu,  ac  a  redodd  at  y  bedd ; 
ac  wedi  ymgrymmu,  efe  a  gan- 
lu  y  Uîeiniau  wedi  eu  gosod 

0  r  neilldu ;  ac  a  aeth  ymaith, 
gan  ryfeddu  rhyngddo  ac  ef  ei 
hun  am  y  peth  a  ddarfuasai. 

'loan  20.  3,  6. 

13  f  «Ac  wele,  dau  o  honynt 
pedd  yn  myned  y  dydd  hwnnw 

1  dref  a'i  henw  Emmäus,  yr 
hon  oedd  ynghylch  tri  ugain 
ystad  oddi  wrth  Jerusalem. 

«  Marc  16. 12. 

,1*  Ac  yr  oeddynt  hwy  yn  ym- 
ddiddan  â'u  gilydd  am  yr  hoU 

1 .  a"        ^  ddigwyddasent. 

oeddynt  yn 
ymddiddan,  ac  yn  ymofyn  â  'u 


XXIV.  yn  myned  i  Emmäus. 
gilydd,  "yr  lesu  ei  hun  hefyd 
a  ncsaodd,  ac  a  aeth  gyd  â 

hwynt.        »  Matt.  18.  2(J.  Ad.36. 

16  Eithr  'eu  llygaid  hwynt  a 
attahwyd,  fel  nas  adwaonent 

0Í«  'Io8n20.  14.  a21.4. 

17  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Pa  ryw  ymadroddion  yw 
y  rhai  hyn  yr  ydych  yn  ou 
bwrw  at  eu  gilydd,  dan  rodio, 
ac  yn  wyneb-drist  ? 

18  Ac  un  0  honynt,  a'i  enw 
Ueopas,  gan  atteb  a  ddywed- 
odd  wrtho,  A  wyt  ti  yn  unig 
yn  ymdeithydd  yn  Jerusa- 
lem,  ac  ni  wybuost  y  pethau 
a  wnaethpwyd  ynddi  hi  yn  y 
dyddiau  hyn  ? 

19  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Pa  bethau  ?  Hwythau  a 
ddywedasant  wrtho,  Y  pethau 
ynghylch  lesu  o  Nazareth,  'yr 
hwn  oedd   wr  o  brophwyd, 

galluog  mewn  gweitbred  a 
gair  ger  bron  Duw  a 'r  holl 

bobl  ;  k  Matt.  21. 11.   Pen.  7. 16. 

I«m  4. 19.  a  6. 14.      '  Act.  7.  22. 

20  A'r  modd  y  traddododd 
yr  arch-oífeiriaid  a'n  llywodr- 
aethwyr  ni  ef  i  farn  marwol- 
aeth,  ac  a'i  croeshoeliasant  ef 

21  Ond  yr  oeddym  ni  vn  go- 
beithio  "niai  efe  oedd  yr  hwn 
a  waredai  yr  Israel.  Ac  heb 
law  hyn  oll,  heddyw  yw  y  tryd- 
ydd  dydd  er  pan  wiiaethpwyd 
y  pethau  hyn.    -PeD.2.3s.  Acti.e. 


Cristynamlygueihun    S.  LUC, 

22  A  hefyd  "rhaî  gwragedd 
o  honom  nî  a'n  dychrynasant 
ni,  gwedi  iddynt  fod  yn  fore 
wrth  y  bedd : 

«  Matt.  28.  8.   Maro  16. 10.   loan  20. 18. 

23  A  phan  na  chawsant  ei 
gorph  ef,  hwy  a  ddaethant, 
gan  ddywedyd  weled  o  hon- 
ynt  weledigaeth  o  angelion,  y 
rhai  a  ddywedent  ei  fod  ef  yn 
fyw. 

24  A  rhai  o'r  rhai  oedd  gyd 
â  nyni  a  aethant  at  y  bedd,  ac 
a  gawsant  felly,  fel  y  dywed- 
asai  y  gwragedd :  ond  ef  nis 
gwelsant. 

25  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  O  ynfydion,  a  hwyrfrydig 
o  galon  i  gredu  yr  hoU  bethau 
a  ddy wedodd  y  prophwydi ! 

26  ^Onid  oedd  raid  i  Grist 
ddîoddef  y  pethau  hyn,  a  myn- 
ed  i  mewn  i'w  ogoniant? 

•Ad.46.   Act.17.3.  1  Petr  1. 11. 

27  A  chan  ddechreu  ar  ^  Mo- 
ses,  a'r  "^holl  brophwydi,  efe 
a  esponiodd  iddynt  yn  yr  holl 
ysgrythyrau  y  pethau  am  dano 

ei  hun.     P  Gen.  3. 15.  a  22. 18.  a  26.  4.  a  49. 10. 
Deut.  18. 15.    í  Ps.  132. 11.  Es.  7. 14.  a  9.  6.  a  40. 10. 
Jer.  23.  5.  a  33. 14.  Ezec.  34.  23.  a  37.  25.  Dan.  9.  24. 
Mic.  7.  20.   Edrych  loan  1.  45. 

28  Ac  yr  oeddynt  yn  nesâu  i'r 
dref  Ue  yr  oeddynt  yn  myned : 
ac  'yntau  a  gymmerth  arno  ei 
fod  yn  myned  ym  mhellach, 

»  Edrych  Gen.  32.  26.  a  42.  7.   Marc  6.  48. 


XXIV.         ar  dorriad  y  hara. 

29  A  'hwy  a'î  cymhellasant 
ef,  gan  ddywedyd,  Aros  gyd 
â  ni ;  canys  y  mae  hi  yn  hwyr- 
hâu,  a'r  dydd  yn  darfod.  Ac 
efe  a  aeth  i  mewn  i  aros  gyd  â 

hwynt.  «Gen.  19.3.   Act.  16. 15. 

30  A  darfu,  ac  efe  yn  eistedd 
gyd  â  hwynt,  efe  a  gymmerodd 
fara,  ac  a'i  bendithiodd,  ac  a'i 
torrodd,  ac  a' í  rhoddes  iddynt. 

31  A'u  Uygaid  hwynt  a  agor- 
wyd,  a  hwy  a'i  hadnabuant  ef : 
ac  efe  a  llddiflannodd  allan  o'u 
golwg  hwynt. 

I  Neu,  aeúi  yn  anweledig  iddynt. 

32  A  hwy  a  ddywedasant  wrth 
eu  gilydd,  Onid  oedd  ein  calon 
ni  yn  Uosgi  ynom  tra  yr  yd- 
oedd  efe  yn  ymddiddan  â  ni 
ar  y  ffbrdd,  a  thra  yr  ydoedd 
efe  yn  agoryd  i  ni  yr  ysgryth- 
yrau  ì 

33  A  hwy  a  godasant  yr  awr 
honno,  ac  a  ddychwelasant  i 
Jerusalem,  ac  a  gawsant  yr 
un  ar  ddeg  wedi  ymgasglu 
ynghyd,  a'r  sawl  oedd  gyd  â 
hwynt, 

34  Yn  dywedyd,  Yr  Arglwydd 
a  gyfododd  yn  wir,  ac  *a  ym- 
ddangosodd  i  Simon. 

« 1  Cor.  15.  5. 

35  A  hwythau  a  adroddasant 
y  pethau  a  wnaethesid  ar  y 
ífordd,  a  pha  fodd  yr  adnabu- 
wyd  ef  ganddynt  wrth  dorriad 
y  bara. 


Crist  yn  ymMangos       g,  LUC, 

36  1í  °Ac  a  hwy  yn  dywedyd 
y  pethau  hyn,  yr  lesu  ei  hun  a 
safodd  yn  eu  canol  hwynt,  ac 
a  ddywedodd  wrthynt,  Tanff- 
nefedd  i  chwi.  ^ 

"Maroie.  14.  loan  20. 19. 

37  Hwythau,  wedi  brawychu 
ac  ofni,  a  dybiasant  weled  o 
honynt  yspryd. 

38  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Paham  y'ch  trallodir?  a 
phaham  y  mae  meddyliau  yn 
codi  yn  eich  calonnau  ? 

39  Edrychwch  fy  nwylaw  a  'm 
traed,  mai  myfi  fy  hun  ydyw : 
Heimlwch  fi,  a  gwelwch :  can- 
ys  nid  oes  gan  yspryd  gnawd 
ac  esgym,  fel  y  gwelwch  fod 
gennyf  fi.  .  loan  20. 20, 27. 

40  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
hyn,  efe  a  ddangosodd  iddynt 
ei  ddwylaw  a't  draed. 

41  Ac  a  hwy  etto  heb  gredu 
gan  lawenydd,  ac  yn  rhyfeddu, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  ^A 
oes  gennych  chwi  yma  ddim 

bwyd?  »I«m21.5. 

42  A  hwy  a  roisant  iddo  ddarn 
o  bysgodjTi  wedi  ei  rostio,  ac 
o  ddil  mêl. 

43  Yntau  a'*  cymmerodd,  ac 
a  *  bwyttaodd  yn  eu  gŵydd 
hwynt. 

44  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  'Dyma  y  geiriau  a  ddy- 


■  Matt.  16.  21.  a  17.  22.  a  20. 18. 

•  18.31.  Ad.6. 


Pen.  ».  22. 


^^^^-  îV  apostolion. 

wedais  i  wrthych,  pan  oeddwn 
ctto  gyd  â  cliwi,  bod  yn  rhaid 
cyflawm  pob  peth  a  ysgrifen- 
wyd  y'nghyfraith  Moses,  a'r 
prophwydi,  a'r  psahnau,  am 
danaf  fi. 

45  Yna  'yr  agorodd  efe  eu 
deall  hwynt,  fel  y  deallent  yr 
ysgrythyrau.  -Actie.H 

46  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Felly  yr  ysgrifenwyd,  ac 
telly  yr  oedd  raid  i  Grist  ddí- 
oddef,  a  chyfodi  o  feirw  y  trvd- 
jdd  dydd :  ^  ^ 

"P^a^.   Ei.63.2,&c.  Actl7.3. 

47  A  phregethu  edifeirwch  a 
•maddeuant  pechodau  yn  ei 
enw  ef  ym  mhlith  yr  holl 
genhedloedd,  gan  ddechreu  yn 
Jerusalem.     •Actia.ss.  1io.n2.i2. 

48  Ac  yr  ydych  ^chwi  yn 
dystion  o'r  pethau  hyn. 

*  loan  15.  27.   Act.  1.  8. 

49  1í  Ac  wele,  'yr  ydwyf  fi  vn 
anfon  addewid  fy  Nhad  àr- 
noch :  eithr  arhoswch  chwi  ya 
ninas  Jerusalem,  hyd  oni  wi^o-- 
er  chwi  â  nerth  o'r  uchelder." 

•  loan  14. 16,  26.  a  15.  26.  a  16.  7.   Act  1.  4. 
a  2.  1,  Ac. 

50  1í  Ac  efe  a'u  dug  hwrnt 
allan  'liyd  yn  Bethania;  a'c  a 
gododd  ei  ddwylaw,  ac  a 'u 
bendithiodd  hw^nt.  'Acti.12. 

51  -^Ac  fe  a  ddarfii,  tra  yr 
oedd  efe  yn   eu  bendithio 

8  Marc  16.  19.  Act  1.  9. 


Duwdab^  dyndab^  S.  lO 

hwynt,  ymadael  o  hono  ef 
oddî  wrthynt,  ac  efe  a  ddyg- 
wyd  î  fynu  i'r  nef. 

52  ^Ac  wedi  iddynt  ei  add- 
oh*  ef,  hwy  a  ddychwelasant 

»»  Matt.  28.  9. 17. 


N,  1.  d  swydd  lesu  GrisU 

i  Jerusalem,  gyd  â  Uawenydd 
mawr : 

53  Ac  yr  oeddynt  yn  wastadol 
*  yn  y  deml,  yn  moli  ac  yn  ben- 
dithio  Duw.  Amen. 

»  Act  2. 46.  a  5.  42. 


YR  EFENGYL 


YN  OL 


SANT  lOAN. 


PENNOD  1. 

A.  D.  26.— 1  Duwdah,  dyndah,  a  swydd  lesu 
Grist  15  Tystiolaeth  loan,  39  Galwad 
Andreas,  Petr,  Phylipy  a  Nathanäel. 

YN  y  dechreuad  "yr  oedd 
y  Gair,  a 'r  Gair  oedd 
'^gyd  â  Duw,  a  Duw  oedd  y 

GaÌr.  •  Diar.  8.  22,  &c.  Col.  1. 17.  lloan  1. 1. 
Dat.  19.  13.    »»  Diar.  8.  30.  Pen.  17.  5.  1  loan  1.  2. 

2  '  Hwn  oedd  yn  y  dechreuad 
gyd  â  Duw.  •  öe^- 1- 1 

3  ^  Trwyddo  ef  y  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth;  ac  hebddo 
ef  ni  wnaethpwyd  dim  a'r  a 
wnaethpwyd. 

d  Coì.  1. 16.    Heb.  1. 2.    Dat.  4. 11. 

4  Ynddo  ef  yr  oedd  bywyd ; 
a'r  ^bywyd  oedd  oleuni  dyn- 

lOn.        •Pen.6.26.   1  loan  5. 11.     fPen.8. 12. 
a  9.  5.  a  12. 46. 

5  A'r  'goleuni  sydd  yn  Ue- 
wyrchu  yn  y  ty wyllwch  ;  a  'r 
tywyllwch  nid  oedd  yn  ei 
II  amgyfFred.    *     3. 19.    1  gmnwys. 


6  1f  h  Yr  ydoedd  gwr  wedi  ei 
anfon  oddi  wrth  Dduw,  a'i  enw 

loan.  »»Mal.3.1. 

7  Hwn  a  ddaeth  yn  dystiol- 
aeth,  fel  y  tystiolaethai  am  y 
Goleuni,  fel  y  credai  pawb 
trwyddo  ef. 

8  Nid  efe  oedd  y  Goleuni, 
eithr  efe  a  anfonasid  fel  y  tyst- 
iolaethai  am  y  Goleuni. 

9  *Hwn  ydoedd  y  gwir  01- 
eunî,  yr  hwn  sydd  yn  goleuo 
pob  dyn  a'r  y  sydd  yn  dyfod 
i'r  byd.  *Ad.4. 

10  Yn  y  byd  yr  oedd  efe, 
^a'r  byd  a  wnaethpwyd  trwyddo 
ef ;  a'r  byd  nid  adnabu  ef. 

k  Heb.  1.  2.  a  11.  3. 

11  At  ei  eiddo  ei  hun  y 
daeth,  a'r  eiddo  ei  hun  nîs 
derbyniasant  ef. 

12  Ond  ^cynnifer  ag  a'i  der- 
byniasant  ef,  efe  a  roddes  idd- 

iEs.06.5.   Rhuf.8.16.  Gal.  3. 26.  2Petrl.l 
1  loan  8. 1. 


Tystiolaeth  loan  S.  JOAN, 

ynt  llallu  i  fod  yn  feibion  i 
Dduw,  8ef  i  'r  sawl  a  gredant 
yn  ei  enw  ef :  iNeu,/r<«ní. 

13  "Y  rhai  ni  aned  o  waed, 
nac  o  ewyllys  y  cnawd,  nac  o 
ewyllys  gwr,  eithr  o  Dduw. 

'"Pen.8.5.  lago  1. 18.  lPetrl.23. 

14  "A'r  Gair  "a  wnaethpwyd 
'yn  gnawd,  ac  a  drigodd  yn 
ein  plith  ni,  (ac  "ni  a  welsom  ei 
ogoniant  ef,  gogoniant  megis 
yr  Unig-anedig  oddi  wrth  y 
f-^^-,)  'yn  llawn  gras  a  gwir- 

lOnedd.  »Matt.l.l6.  Lucl.Sl.a2.7. 

•Bhuf.1.8.  Gal.4.4.     PlTmi.3. 16.  Heb.2. 14. 
«Matt.17.2.  2Petrl.l7.     '  Col.  1. 19.  a  2. 8,  9. 

.  15  1  loan  a  dystiolaethodd 
am  dano  ef,  ac  a  lefodd,  gan 
ddywedyd,  Hwn  oedd  yr  un  y 
dywedais  am  dano,  'Yr  hwn 
sydd  yn  dyfod  ar  fy  ol  i,  a 
aeth  o  'm  blaen  i :  canys  yr 
oedd  efe  o  'm  blaen  i. 

•Ad.27,30.  Pen.8.81. 

16  Ac  o'i  'gyflawnder  ef  y 
derbyniasom  ni  oll,  a  gras  am 
ras.  '001.1.19.^2.9,10. 

ir  Canys  >  gyfraith  a  rodd- 
wyd  trwy  Moses,  ond  y  gras 
a  'r  gwirionedd  a  ddaeth  trwy 
lesu  Grist.       ■  Eiod.  20.  i. 

18  -  Ni  welodd  neb  Dduw  er- 
loed:  yr  unig-anedig  Fab,  yr 
hwn  sydd  ym  mynwes  y  Tad, 
hwnnw  a't  hysbysodd  ef. 

*Mattn.  27.   LuclO.22.  lTim.6.16. 
1  loau  4. 12. 


I. 


am  Grist. 
A  hon  yw  Uystiolaoth 


19  1í 

loan,  pan  anforiodd  yr  ludd- 
ewon  o  Jerusalem  offciriaid  a 
Lefiaid  i  ofyn  iddo,  Pwy  wyt 

?  '  Pen.  5.  33. 

20  Ac  'efe  a  gyífesodd,  ac  ni 
wadodd  ;  a  cliyfíesodd,  Nid 
myfi  yw  y  Crist. 

'  Pen.  3.  28.   Act.  13.  25. 

21  A  hwy  a  ofynasant  iddo, 
Beth  ynte  ?  Ai  Ehas  wyt  ti  ? 
Yntau  a  ddywedodd,  Nag  ê. 
II  Ai  y  'Prophwyd  wyt  ti  ?  Ac 
efe  a  attebodd,  Nag  ê. 

I  Ai  Prophind.      •  Deut.  18.  15,  18.    Pen.  6. 14. 

22  Yna  y  dywedasant  wrtho, 
Pwy  wyt  ti?  fel  y  rhoddom 
atteb  1  r  rhai  a  'n  danfonodd. 
Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  ddy>vedyd 
am  danat  dy  hun  ? 

23  "Eb  efe,  Myfi  yw  llef  un 
yn  gwaeddi  yn  y  difiaeth- 
wch,  Uniawnwch  fíordd  yr 
Arglwydd,  fel  'y  dywedodd 

I  CiSaias  y  prophwyd. 

I  "MattS.S.  Pen.  8.28.     «Ee.  40.3. 

24  A'r  rhai  a  anfonasid  oedd 
o  r  Phariseaid. 

25  A  hwy  a  ofynasant  iddo, 
ac  a  ddywedasant  wrtho,  Pa- 
ham  gan  hynny  yr  wyt  ti  yn 
bedyddio,  onid  ydwyt  ti  na'r 
Crist,  nac  Ehas,  na 'r  pro- 
phwyd  ?  ^ 

26  loan  a  attebodd  iddynt, 
gan  ddj^edyd,  'Mjû  s^dd 

*  Matt.  a  11, 


Crist  yn  myned  at  loan.    S.  10. 

yn  bedyddîo  â  dwfr  ;  ond  y 
mae  un  yn  sefyll  yn  eîch  plîth 
chwi,  yr  hwn  nid  adwaenoch 
chwi : 

27  ^Efe  yw  yr  hwn  sydd  yn 
dyfod  ar  fy  ol  i,  yr  hwn  a  aeth 
o'm  blaen  i;  yr  hwn  nid  yd- 
wyf  fì  deilwng  i  ddattod  carrai 
ei  esgid.      •  Ad.  15, 30.  Act.  19. 4. 

28  Y  pethau  hyn  a  wnaeth- 
pwyd  yn  Bethabara,  y  tu  hwnt 
i  'r  lorddonen,  lle  yr  oedd 
loan  yn  bedyddio. 

29  1f  Trannoeth  loan  a  ganfu 
yr  lesu  yn  dyfod  atto;  ac  efe 
a  ddywedodd,  Wele  ^Oen  Duw, 
yr  hwn  sydd  yn  lltynnu  ym- 
aith  bechodau  y  byd. 

'Es.  ö3.  7.  Act.  8.  32.    IPetrl.  19.  làwunamo. 

30  ^Hwn  yw  efe  am  yr  hwn  y 
dywedais  i,  Ar  fy  ol  î  y  mae 
gwr  yn  dyfod,  yr  hwn  a  aeth 

0  'm  blaen  i :  canys  yr  oedd 
efe  o'm  blaen  i.     «Ad.  15,27. 

31  Ac  myfi  nid  adwaenwn  ef : 
eithr  fel  yr  amlygid  ef  i  Israel, 

1  hynny  y  deuthum  i,  gan  fed- 
yddîo  â  dwfr. 

32  Ac  loan  a  dystiolaethodd, 
gan  ddywedyd,  Mi  a  welais 
**yr  Yspryd  yn  disgyn  megis 
colommen,  o'r  nef,  ac  efe  a 
arhosodd  arno  ef. 

»»  Matt.  3. 16.  Marc  1. 10.   Luc  S.  22. 

33  A  myfi  nid  adwaenwn  ef ; 
eithr  yr  hwn  a'm  hanfonodd  î 
fedyddio  â  dwfr,  efe  a  ddy- 


.N,  I.  Galw  dau  ddisgyU. 

wedodd  wrthyf,  Ar  yr  hwn  y 
gwelych  yr  Yspryd  yn  disgyn, 
ac  yn  aros  arno,  *hwnnw  yw 
yr  un  sydd  yn  bedyddio  â*r 
Yspryd  Glân.    «Matt.3.11.  Act.1.5. 

34  A  mi  a  welais,  ac  a  dyst- 
iolaethais  mai  hwn  yw  Mab 
Duw. 

35  1í  Trannoeth  drachefn  y 
safodd  loan,  a  dau  o'i  ddis- 
gyblion : 

36  A  chan  edrych  ar  yr  lesu 
yn  rhodio,  efe  a  ddywedodd, 
^Wele  Oen  Duw.  *Ad.29. 

37  A'r  ddau  ddisgybl  a'i  clyw- 
sant  ef  yn  Uefaru,  ac  a  ganlyn- 
asant  yr  lesu. 

38  Yna  yr  lesu  a  droes;  a 
phan  welodd  hwynt  yn  can- 
lyn,  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Beth  yr  ydych  chwi  yn  ei 
geisio  ?  A  hwy  a  ddywedasant 
wrtho  ef,  Rabbi,  (yr  hwn  o  'i 
gyfieithu  yw,  Athraw,)  pa  le 
yr  wyt  ti  yn  lltrigo?  i^i^r 

39  Efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Deuwch,  a  gwelwch.  A  hwy 
a  ddaethant,  ac  a  welsant  Ue 
yr  oedd  efe  yn  trigo,  ac  a  ar- 
hosasant  gyd  âg  ef  y  diwmod 
hwnnw  :  ac  yr  oedd  hi  yng- 
hylch  y  ddegfed  awr. 

40  ^Andreas,  brawd  Simon 
Petr,  oedd  un  o'r  ddau  a  glyw- 
sent  hynny  gan  loan,  ac  a1 
dilynasent  ef.  >Matt.4.i8. 

41  Hwn  yn  gyntaf  a  gafodd  eî 


Crist  a  Nathanäel.  SIOANTTr  v  i.  •  7 

..      -   .  ,  lUAJM,  11.  Y  brtodas  yn  Cana 


y W,  II Y  Crist.  I  Yr  Emeiniog. 

42  Ac  efe  a'i  dug  ef  at  yr 
lesu.  A'r  lesu  wedi  edrjch 
arno  ef,  a  ddywedodd,  Ti  yw 
Siiiion  mab  Jona ;  ti  a  elwir 
Cephas,  yr  hwn  a  gyfieithir, 
II  Carreg:.    "  Matt.  le.  is.    1  Neu,  pẃ. 

43  1í  Trannoeth  yr  ewyllys 
iodd  yr  lesu  fyned  allan  i  Ga- 
lilea ;  ac  efe  a  gafodd  Phylip, 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  Di- 
Iyn  fi. 

44  A  "Phylip  oedd  o  Beth 
saida,  o  ddinas  Andreas 

Phetr.  »  Pen.  12.  21. 

45  Phylip  a  gafodd  "Nathan- 
ael,  ac  a  ddywedodd  wrtho 

ÎTo^^  ysgrifen- 
odd  "Moses  yn  y  gyfraith,  a'r 

prophwydi,  am  dano,  lesu  'o 
Nazareth,  mab  Joseph 

•  Pen.  21.  2.  P  Gen.  3.  15.  a  49. 10.  Deut  IS  18 
Ediych  ar  Luc  24.  27.  q  Es  4  2  a  7  M  «  Q  r 
»58.2    Mc.5.2.    Zech.6.12a9  9 

LUC24.27.     rM8tt.2.23.  Luc2.4 

46  A  Nathanäel  a  ddy  wedodd 
wrtho,  'A  ddichon  dim  da  ddy- 
fod  o  Nazareth  ?  Phylip  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Tyred,  a  gweí. 

•  Pen.  7.  41, 42. 

47  lesu  a  ganfu  Nathanäel  vn 
dyfod  atto ;  ac  a  ddywedodd 
am  dano,  Wele  Israeliad  yn 
wir,  yn  yr  hwn  nid  oes  dwyil. 

'  Pb.  32.  2.  a  73.  1.  lìhuí.  2.  28.  29 


 „  UUy* 

wedodd  wrtho,  Cyn  i  Phylf,, 
dy  alw  di,  pan  ooddit  tan  y 
íhgysbren,  mi  a'th  welais  di. 

49  Nathanäel  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd  wrtho  ef,  liabbi, 
ti  yw  Mab  Duw ;  ti  yw  Brenhin 
israel. 

50  lesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
«edodd  wrtho  ef,  O  herwydd 
1  mi  ddywedyd  i  ti,  Myfi  à 'th 
w-elais  di  dan  y  flígysbren,  a 
ydwyt  ti  yn  credu  ?  ti  a  gei 
weled  pethau  mwy  na  'r  rhaî 
hyn. 

51  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chMÌ, 
Ar  ol  hyn  y  gwelwch  y  nef 

yn  agored,  ac  angelion  Duw 
yn  esgyn  ac  yn  disgyn  ar  Fab 

y  dyn.     «  Gen.  28. 12.  Mati  4. 11.  Luc  2  9  13 
8  22.48.8  24.4.  Act  1. 10. 

PENNOD  II. 

A.D.  30.— 1  Críst  yn  troi  y  dic/r  yn  win:  12 
yn  myned  i  waered  i  Caperia^  a  Seru- 
^^aìem:  14  yno  yn  bwru,  y  prynrcyr  a'r 
Owerthwyr  allan  o'rdeM:  l^ynrhaJol 
e,jv  et/aricolaeth  a'i  ad.jy/odiJ.  23  £ W  . 
S/n  credu  y.uldo,  o  henoydd  ei  u^rthian  ;  ' „î 
er  hynuy  nul  ymddiriedai  e/e  iddynt  am  dan^ 

61  flUìl, 

A'R  trydydd  dydd  yr  oedd 
pnodas  'yn  Cana  Galilea  • 
a  mam  yr  lesu  oedd  yno. 

•  Edrych  Jce.  19.  28. 

2  A  galwyd  yr  lesu  hefyd  a  'i 
ddisgyblion  i'rbriodas. 

o 


froi  y  drcfr  yn  win.         S.  lOi 

3  A  plian  ballodd  y  gwin, 
mam  yr  Tesu  a  ddywedodd 
wrtho  ef,  Nid  oes  ganddynt 
mo  'r  gwin. 

4  lesu  a  ddywedodd  wrthi, 
**||Beth  sydd  i  mi  a  wnelwyf  â 
thi,  wraig?  'ni  ddaeth  fy  awr 
i  etto. 

»» Pen.  19.  26.      I  Beth  y w  •  wt  ac  i  ti,  wraig  1 
•  Pen.  7.  6. 

5  Ei  fam  ef  a  ddywedodd 
wrth  y  gwasanaethwyr,  Beth 
bynnag  a  ddywedo  efe  wrth- 
ych,  gwnewch. 

6  Ac  yr  oedd  yno  chwech  o 
ddyfr-lestri  meini  wedi  eu  go- 
sod,  ^  yn  ol  defod  puredigaeth 
yr  luddewon,  y  rhai  a  ddal- 
ient  bob  un  ddau  flìrcyn  neu 

drÌ.  *  Marc  7. 8. 

7  lesu  a  ddywedodd  wrthynt, 
Llenwch  y  dyfr-lestri  o  ddwfr. 
A  hwy  a'u  Uanwasant  hyd  yr 
ymyl. 

8  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  GoUyngwch  yn  awr,  a  dyg- 
wch  at  lywodraethwr  y  wledd. 
A  hwy  a  ddygasant. 

9  A  phan  brofodd  llywodr- 
aethwr  y  wledd  y  dwfr  a 
wnaethid  yn  win,  (ac  ni  wydd- 
ai  o  ba  le  yr  ydoedd,  eithr  y 
gwasanaethwyr,  y  rhai  a  oll- 
yngasent  y  dwfr,  a  wyddent,) 
llywodraethwr  y  wledd  a  alw- 
odd  ar  y  príod-fab, 

10  Ac  a  ddywedodd  wrtho, 


!í,  II.  Puro  y  deml. 

Pob  dyn  a  esyd  y  gwin  da  yn 
gyntaf ;  ac  wedi  iddynt  yfed 
yn  dda,  yna  un  a  fo  gwaeth: 
tithau  a  gedwaist  y  gwin  da 
hyd  yr  awrhon. 

11  Hyn  o  ddechreu  gwyrth- 
iau  a  wnaeth  yr  lesu  yn  Cana 
GaUlea,  ac  a  eghirodd  ei  ogon- 
iant ;  a  'i  ddîsgybhon  a  gred- 
asant  ynddo. 

12  11  Wedi  hyn  efe  a  aeth  i 
waered  i  Capernaum,  efe,  a'î 
fam,  *  a  'i  frodyr,  a  'i  ddisgybl- 
ion :  ac  yno  nid  arhosasant 
nemmawr  o  ddyddiau. 

•  Matt.  12.  46. 

13  H  A  phasc  yr  luddewon 
oedd  yn  agos  :  a'r  lesu  a  aeth 
i  fynu  i  Jerusalem ; 

14  ^Ac  a  gafodd  yn  y  deml 
rai  yn  gwerthu  ychain,  a  def- 
aid,  a  cholomniennod,  a'r  new- 
idwyr  arian  yn  eistedd. 

fMatt.21.12.   Marcll.  15.  Luc  19.  45. 

15  Ac  wedi  gwneuthur  fflang- 
ell  o  fân  reífynnau,  efe  a  'u 
gyrrodd  hwynt  oll  allan  o  'r 
deml,  y  defaid  hefyd  a  'r  ych- 
ain ;  ac  a  dywalltodd  allan 
arian  y  newidwyr,  ac  a  ddym- 
chwelodd  y  byrddau : 

16  Ac  a  ddywedodd  wrth  y 
rhai  oedd  yn  gwerthu  colom- 
mennod,  Dygwch  y  rhai  hyn 
oddi  yma ;  na  wnewch  dý  fy 
Nhad  i  yn  dỳ  marchnad. 

17  A  'i  ddisgyblion  a  gofiasant 


I 


'Zèì  dy 

»P».  69.  9. 


Go/ÿn  arwijdd. 

fod  yn  ysgrifeiiedig, 
dŷ  di  a'm  hysodd  i.      . «.  ». 

18  ir  Yna  yr  luddewon  a  at- 
tebasant  ac  a  ddywedasant 
wrtho  ef,  "Pa  arwydd  yr  wyt 
ti  yn  ei  ddangos  i  ni,  gan  dy 
tod  yn  gwneuthur  y  pethau 

nyn  Í  »  Matt  12.  38.    Pen.  6.  30. 

19  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  'Dinystr- 
iwch  y  deml  hon,  ac  mewn 
tndiau  y  cyfodaf  hi. 

'Matt.26.61.a27.40.  Marc  14. 58.  a  15.  29. 

20  Yna  yr  luddewon  a  ddy- 
wedasant,  Chwe  blynedd  a 
deugain  y  buwyd  yn  adeiladu 
y  deml  hon ;  ac  a  gyfodi  di  hi 
mewn  tridiau  ? 

21  Ond  efe  a  ddywedasai  am 
aeml  ei  gorph. 

22  Am  hynny  pan  gyfododd 
efe  o  feirw,  ^ei  ddisgyblion  ef 
a  gofiasant  iddo  ddy wedyd  hyn 
wrthynt  hwy ;  a  hwy  a  gredas- 
ant  yr  ysgrythyr,  a'r  gair  a 
adywedasai  yr  lesu. 

*  Lnc  24.  8. 

23  ir  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn 
Jerusalem  ar  y  pasc  yn  yr  wyl, 
llawer  a  gredasant  yn  ei  enw 
et,  wrth  weled  ei  arwyddion  a 
wnaethai  efe. 

24  Ond  nid  ymddiriedodd  yr 
lesu  iddynt  am  dano  ei  hun 
am  yr  adwaenai  efe  hwynt  oU  ' 

.1  1  "^t^  ""^^^  íddo 
dystiolaethu  o  neb  idcLo  am 


8.  TOAN,  III.  crist  a  Nicodemm. 

ddyn :  o  herwydd  'yr  oedd  efe 
yn  gwybod  beth  oedd  mewn 

ayn.       I18am.l6.7.  1  Cl,r.,n.  2«.  9.    f,.„  r,  ,4 
Act.  1.24.   Dat.  2.  23. 

PENNOD  III. 

A.  I>.  30-1  Çrẁí  ÿn  dysyu  Mc„d,,n,c.  ,.„„ 
amienrheidiol  yw  culenedùjaefh.  H  A,n  ,,,,,1,1 
yn  ex  farv,olaeth  ef.  lo' Mawr  yari^fl  aí 
^V  Corulemräad  L  Zj  ,  7 

taeth  loan  am  Grist, 

\G  yr  oedd  dyn  o'r  Pharise- 
aid  a  'i  enw  Nicodemus, 
pennaeth  yr  luddewon : 

2  "Hwn  a  ddaeth  at  yr  lesu 
hw  nos,  ac  a  ddywedodd  wrtho 
Kabbi,  nyni  a  wyddom  mai 
dysgawdwr  ydwyt  ti  wedi  dy- 
fod  oddi  wrth  Dduw :  canýs 

ni  allai  neb  wneuthur  y 
gwyrthiau  hyn  yr  wyt  ti  yn  eu 
gwneuthur,  oni  bai  fod  ^Duw 

gydâgef.  .Pen.7.50.al9.39. 
''Pen.9.16,33.      «  Act.  10.  38. 

3  lesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Yn  wir,  yn  ^ir, 
meddaf  i  ti,  ^  Oddi  eiíhr  geni 
dyn  I  drachefh,  ni  ddichon  efe 
weled  teyrnas  Dduw. 

"Tit.as.  ìoddifvm. 

4  Nicodemus  a  ddywedodd 
m-tho,  Pa  fodd  y  diJhon  dyn 
eieni  ac  efeyn  hen  ?  a  ddich- 
on  efe  fyned  i  groth  ei  fam 
eilwaith,  a'i  eni? 

5  lesii  a  attebodd  ac  a  ddy- 

7?«,?^' Yn  wir,  yn  wir,  medd- 
at  1  ti,  Oddi  eithr  geni  dyn  o 
02 


Am  ail-enedigaeth.  S.  10 A 

ddwfr  ac  o'r  Yspryd,  ni  ddich- 
on  efe  fyned  i  mewn  i  deyrnas 
Dduw. 

6  Yr  hyn  a  aned  o  'r  cnawd, 
sydd  gnawd ;  a  'r  hyn  a  aned 
o'r  Yspryd,  sydd  yspryd. 

7  Na  ryfedda  ddywedyd  o 
honof  íì  wrthyt,  Y  mae  yn 
rhaid  eich  geni  chwi  II  dra- 

Cheftl.  lodŵ/yrm. 

8  •  Y  mae  y  gwynt  yn  chwythu 
Ue  y  mynno ;  a  thi  a  glywi  ei 
swn  ef,  ond  ni  wyddost  o  ba  le 
y  mae  yn  dyfod,  nac  i  ba  le  y 
mae  yn  myned :  felly  mae  pob 
un  aV  a  aned  o'r  Yspryd. 

•Preg.n.5.  lCor.2.n. 

9  Nicodemus  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  'Pa  fodd  y 
dichon  y  pethau  hyn  fod  ? 

'Pen.  6.  52, 60. 

10  lesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  A  wyt  ti  yn 
ddysgawdwr  yn  Israel,  ac  ni 
wyddost  y  pethau  hyn  ? 

11  ^  Yn  wîr,  yn  wir,  meddaf  i 
ti,  Mai  yr  hyn  a  wyddom  yr 
ydym  yn  ei  lefaru,  a 'r  hyn  a 
welsom  yr  ydym  yn  ei  dystiol- 
aethu ;  a  'n  tystiolaeth  ni  nid 
ydych  yn  ei  derbyn. 

f  Pen.  7. 16.  a  8.  28.  » 12.  49.  a  14. 24.      ^  Ad.  32. 

12  Os  dywedais  i  chwi  bethau 
daearol,  a  chwithau  nid  ydych 
yn  credu ;  pa  fodd,  os  dy wed- 
af  i  chwi  bethau  nefol,  y  cred- 
wch? 


íí,  III.    Am  gredu  yng  Nghrist. 

13  Ac  *  ni  esgynodd  neb  i  'r 
nef,  oddi  eithr  yr  hwn  a  ddis- 
gynodd  o'r  nef,  sef  Mab  y  dyn, 
yr  hwn  sydd  yn  y  nef. 

*Diar.30.4.   Pen.  6.  62.   Eph.  4.  9. 

14  H  Ac  ^megis  y  dyrchafodd 
Moses  y  sarph  yn  y  difi'aeth- 
wch,  felly  *y  mae  yn  rhaid 
dyrchafu  Mab  y  dyn  ; 

*  Num.  21. 9.      >  Pen.  8.  28.  a  12.  32. 

15  Fel  na  choller  pwy  bynnag 
a  gredo  ynddo  ef,  ond  ""cafí'ael 
o  hono  fywyd  tragywyddol. 

«Ad.  96.  Pen.  6.47. 

16  1Í  "Canys  felly  y  carodd 
Duw  y  byd,  fel  y  rhoddodd  efe 
ei  unig-anedig  Fab,  fel  na 
choller  pwy  bynnag  a  gredo 
ynddo  ef,  ond  caffael  o  hono 
fy wyd  tragy wyddol.   "  i  loan  4. 9. 

ŸI  ^'Oblegid  ni  ddanfonodd 
Duw  ei  Fab  i'r  byd  i  ddamnio 
y  byd,  ond  fel  yr  achubid  y 
byd  trwyddo  ef. 

«  Luc  9.  66.  Pen.  5.  45.  a  8. 15.  a  12. 47. 

18  1í  ^Yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynddo  ef,  ni  ddemnir :  eithr 
yr  hwn  nid  yw  yn  credu,  a 
ddamniwyd  eisoes ;  o  herwydd 
na  chredodd  yn  enw  unig-an- 
edig  Fab  Duw. 

»  Pen.  5.  24.  a  6.  40,  47.  a  20. 81. 

19  A  hon  yw  y  ddamnedig- 
aeth,  Mdyfod  goleuni  i  'r  byd, 
a  charu  o  ddynion  y  tywyllwch 
yn  fwy  na  'r  goleuni ;  canys  yr 

«  Pen.  8  12. 


loan  yn  bedyddiú.  8  lOAN  TTT  m    ■  , 

norlrl  -.u    ^       »-^^AJN,  III.  Tystiolaeth  loan. 

r^^Ìl".  gweithredoedd  hwy  ,   27  loan  a  attcbodd   ac  a 


yn  ddrwg. 

20  O  herwydd  'pob  un  a'r 
sydd  yn  gwneuthur  drwg,  sydd 
yn  casâu  y  goleuni,  ac  nid  yw 
yn  dyfod  i  r  goleuni,  fel  ||nad 
argyhoedder  ei  weithredoedd 

ef.         '  Job  24. 13. 17.      I  Neu.  na  MaUjüMier. 

21  Ond  yr  hwn  sydd  yn 
gwneuthur  gwirionedd,  sydd 
yn  dyfod  i  'r  goleuni,  fel  yr 
eglurhâer  ei  weithredoedd  ef, 
mai  yn  Nuw  y  gwnaed  hẅynt. ' 

22  1Í  Wedi  y  pethau  hyn, 
daeth  yr  lesu  a'i  ddisgyblion 
1  wlad  Judea;  ac  a  arhosodd 
yno  gyd  â  hwynt,  'ac  a  fed- 

yddiodd.  •Pen.4.2. 

23  1Í  Ac  yr  oedd  loan  hefyd 
yn  bedyddio  yn  Ainon,  yn  agos 
I  Sahm ;  canys  dyfroedd  lawer 
oedd  yno  :  a  hwy  a  ddaethant, 
ac  a  u  bedyddiwyd  ; 

24  Canys  *ni  fwriasid  loan 
etto  y  ngharchar.    '  Matt.  i4.  s. 

26  1í  Yna  y  bu  ymofyn  rhwng 
rhm  o  ddisgyblion  loan  a  'r 
luddewon,  ynghylch  puredig- 

26  A  hwy  a  ddaethant  at 
loan  ac  a  ddywedasant  wrtho, 
IIKabbi,  yr  hwn  oedd  gyd  â  thi 
y  tu  hwnt  Ì'r  lorddonen,  "am 
yr  hwn  y  tystiolaethaist  ti, 
^Ŵ'  ^  hwnnw  yn  bed- 
yddio,  a  phawb  yn  dyfod  atto 

et,  I  AẄrm.      »  Pen.  1.  7, 15,  27, 34. 


ddywedodd,  'Ni  ddichon  dyn 
ll  dderbyn  dim,  oni  bydd  wedi 
ei  roddi  iddo  o  'r  nef 

•lCor.4.7.    Heb.5.4.    lago  1. 17. 
'  oummfryd  dim  yhh  ei  hun. 

28  Chwychwi  oich  hnnuin  yd- 
ych  dystion  i  mi,  ddywedyd  o 
honof  fi  ^Nid  myfi  yw  y  Crist, 
eithr  »fy  mod  wedi  fy  anfon 
o'i  flaen  ef 

'Pen.l.20.27.     .Mal.3.1.  Mare  1.  2.  Luc  1.17. 

29  Yr  hwn  sydd  ganddo  y 
briod-ferch,  yw  y  príod-fab: 
ond  "cyfaill  y  priod-fab,  yr 
hwn  sydd  yn  sefyll  ac  yn  ei 
glywed  ef,  sydd  yn  Ilawen- 
ychu  yn  ddirfawr  oblegid  Ilef 
y  priod-fab :  y  Ilawenydd  hwn 
II  inau  fi  gan  hynny  a  gyf- 
lawnwyd.   •  can.  5. 1.    1  ov  «<íá</ 

30  Rhaid  ydyw  iddo  ef  gyn- 
nyddu,  ac  i  minnau  leihâu. 

31  Yr  hwn  a  ddaeth  oddi 
uchod,  'sydd  goruwch  pawb 

JJ^  hwn  sydd  o 'r  ddaear. 
sydd  o  'r  ddaear,  ac  am  y 
ddaear  y  mae  yn  Ilefaru :  'yr 
hwn  sydd  yn  dyfod  o'r  nef, 
sydd  goruwch  pawb. 

"  Pen.  1.  lâ,  27,      «  1  Cor.  15.  47. 

32  "A'r  hyn  a  welodd  efe  ac  a 
glywodd,  hynny  y  mae  efe  yn 
ei  dystiolaethu :  ond  nid  oes 
neb  yn  derbjTi  ei  dystiolaeth 

ef.  -«Ad.  11.  Pen.8.  26. 

33  Yr  hwn  a  dderbAiiiodd  ei 

03  ' 


Crist  yn  ymddiddan        S.  10 AN,  IV 
dystiolaeth  ef,      seliodd  mai 
geirwir  yw  Duw. 

•Rhuf.8.4.  Iloaii5.10. 

34  Canys  yr  hwn  a  anfonodd 
Duw,  sydd  yn  Uefaru  geiriau 
Duw ;  oblegid  nid  wrth  fesur 
y  mae  Duw  yn  rhoddi  mdo  eý 
yr  Yspryd. 

35  mae  y  Tad  yn  caru  y 
Mab,  ac  efe  a  roddodd  bob 
peth  yn  ei  law  ef. 

f  Matt.  11.  27.  a  28. 18.  Pen.  5.  20,  22.  a  18.  3. 
al7.2.  Heb.2.  8. 

36  «Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn 
y  Mab,  y  mae  ganddo  fywyd 
tragywyddol:  a 'r  hwn  sydd 
heb  gredu  i  'r  Mab,  ni  wel 
fywyd;  eithr  y  mae  digofamt 
Duw  yn  aros  amo  ef. 

fHab.2.4.  Ad.15,16.  Rhuf.1.17.  lloanS.lO. 

PENNOD  IV. 

A  D  30—1  Griü  yn  ymddiddan  ä  gwraig  o 
'sàmaria,  ac  yn  ei  ddatguddio  ei  hun  iddi. 
27  Ei  ddisgyilion  yn  rhyfeddu  ;  31  ac  yntau 
vn  hyshysu  iddyni  ei  zêl  tu  ag  at  ogomant 
J)uw  39  Llawer  o  V  Samariaid  yn  credu 
ynddo ;  43  ac  yntau  yn  myned  yrnatth  t 
Gaiaea,  ae  yn  iachâu  máb  y  Uywydd  oedd 
yn  gonoedd  yn  glaf  yn  Capemaum. 


PAN  wybu  yr  Arglwydd  gan 
hynnŷ  glywed  o'r  Pharise- 
aid  fod  yr  lesu  yn  gwneuthur 
ac  *yn  bedyddio  mwy  o  ddis- 
gyblion  nag  loan,     •     »•  22. 26. 

2  (Er  na  fedyddiasai  yr  lesu 
ei  hun,  eithr  ei  ddisgyblion  ef,) 

3  Efe  a  adawodd  Judea,  ac 
a  aeth  drachefii  i  Galüea. 


d  gmraig  0  Samaria. 

4  Ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo 
fyned  trwy  Samaria. 

5  Efe  a  ddaeth  gan  hynny  1 
ddinas  yn  Samaria  a  elwid 
Sichar,  ger  llaw  y  rhandir  "a 
roddasai  Jacob  i 'w  fab  Jo- 

Seph:  b  Gen.  33. 19.  a  48.  22.  Jo8.  24.  82. 

6  Ac  yno  yr  oedd  ífynnon 
Jacob.  Yr  lesu  gan  hynny  yn 
ddiífygiol  gan  y  daith,  a  eis- 
teddodd  felly  ar  y  ífynnon  :  ac 
ynghylch  y  chweched  awr  yd- 

oedd  hi.  ^        .  . 

7  Daeth  gwraig  o  Samana  i 
dynnu  dwfr:  a'r  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrthi,  Dyro  i  mi  i 

8  (Canys  ei  ddisgyblion  ef 
a  aethent  i'r  ddinas  i  brynu 

bwyd.)  .       a       .  „ 

9  Yna  y  wraig  o  Samana  a 
ddywedodd  wrtho  ef,  Pa  fodd 
yr  ydwyt  ti,  a  thi  yn  luddew, 
yn  gofyn  dîod  gennyf  fi,  a  myfi 
yn  wraig  o  Samaria?  oblegid 
'nid  yw  yr  luddewon  yn  ym- 
gyfeiUach  â'r  Samariaid. 

«  2  Bren.  17. 24.  Luc  9.  52,  53.  Act.  10.  28 

10  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthi,  Ped  ad- 
waenit  ti  ddawn  Duw,  a  phwy 
yw  yr  hwn  sydd  yn  dywedyd 
wrthyt,  Dyro  i  mi  i  yfed ;  tydi 
a  ofynasit  iddo  ef,  ac  efe  a 
roddasai  i  ti  "ddwfr  bywiol. 

*  Jer.  2. 13. 

11  Y  wraig  a  ddywedodd 


r  d^/r  InirM.  a  IOAN,  iy.  rgmr  aääol^jr. 


nyt  iì  ddim  i  godi  í?M/r,  a'r 
pydew  sydd  ddwfn:  o  ba  le 
gan  hynny  y  mae  gennyt  ti  y 
dwfr  bywiol  hwnnw  ? 

12  Ai  mwy  wyt  ti  na  'n  tad 
Jacob,  yr  hwn  a  roddodd  i  ni 
y  pydew,  ac  efe  ei  hun  a  yfodd 
p  hono,  a'i  feibion,  a'i  anifeil- 
laid? 

13  lesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthi,  Pwy  bynnag 
sydd  yn  yfed  o'r  dwfr  hwn,  efe 
a  sycheda  drachefn ; 

I  14  Ond  «pwy  bynnag  a  yfo 
o  r  dwfr  a  roddwyf  fi  iddo,  ni 
sycheda  yn  dragywydd ;  eithr 
y  dwfr  a  roddwyf  iddo,  'a  fydd 
ynddo  yn  %nnon  o  ddwfr  yn 
tarddu  i  fywyd  tragywyddol. 

•  Pen.  6. 35, 58.     'Pen.7.  38. 

^?,  'Y  wraig  a  ddywedodd 
wrtho  Arglwydd,  dyro  i  mi  y 
dwfr  hwn,  fel  na  sychedwyf,  ac 
na  ddelwyf  yma  i  godi  dwfr. 

*  Edrych  pen.  6,  34. 

16  lesu  a  ddywedodd  wrthi, 
l^os,  galw  dy  wr,  a  thyred  yma. 

17  Y  wraig  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Nid  oes  gennyf 
wr.  lesu  a  ddywedodd  wrthi, 
Da  y  dywedaist,  Nid  oes  gen- 
nyf  wr :  * 

18  Canys  pnmp  o  wŷr  a  fu  i 
ti ;  a  'r  hwn  sydd  gennyt  yr 
awrhon  nid  yw  wr  i  ti :  hyn  a 
adywedaist  yn  wir. 


wrtho  ef,  Arglwydd,  "mi  a 
welat  mai  prophwyd  wyt  ti. 

•>  Luc  7. 16.  a  M.  19.   Pen.  6.  14. 

20  Ein  tadau  a  addolasant  yn 
y  mynydd  hwn;  ac  yr  ydych 
chwi  yn  dywedyd  mai  'yn  Je- 
rusalem  y  mae  y  man  lle  y 
inae  yn  rhaid  addoli. 

'Deut.l2.6,U.  lBren.9.3.  2Chron.7.ia. 

21  lesu  a  ddywedodd  wrthi 
hi,  O  wraig,  cred  fi,  y  mae  yr 
awr  yn  dyfod,  pryd  nad  add- 
oloch  y  Tad,  nac  yn  y  mynydd 
hwn,  nac  yn  Jerusalem. 

22^Chwychwi  ydych  yn  add- 
011  y  peth  ni  wyddoch :  nin- 
nau  ydym  yn  addoli  y  peth  a 
wyddom:  canys  'iachawdwr- 
laeth  sydd  o'r  luddewon. 

'2Bren.l7.29.      "      2.  3.  Bhnf.  9.  4,  5. 

23  Ond  dyfod  y  mae  yr  awr, 
ac  yn  awr  y  mae  hi,  pan  add- 

010  y  gwir  addolwyr  y  Tad 
mewn  yspryd  a  gwirionedd : 
canys  y  cyfryw  y  mae  v  Tad 
yn  eu  ceisio  i'w  addoli  ef. 
^  24  Yspryd  yio  Duw ;  a  rhaid 
1  r  rhai  a  'i  haddolant  ef  add- 

011  mewn  yspryd  a  gwirionedd. 

■»  2  Cor.  3.  17. 

25  Y  wraig  a  ddywedodd 
wrtho,  Mi  a  wn  fod  y  Messías 
yn  dyfod,  yr  hwn  a  elwir  Crist : 
pan  ddelo  Ii^>Tinw,  efe  a  fytiesa, 
i  ni  bob  peth.  ^ 

26  lesu  a  ddywedodd  wrthl 

04 


Tystiolaeth  y  wraig.         S.  lOAN,  IV. 
hi,  "  Myfl,  yr  hwn  wyf  yn  ym- 
ddiddan  â  thi,  yw  hìmnw. 

■»  Pen.  9. 87. 

27  11  Ac  ar  hyn  y  daeth  ei 
ddisgyblion ;  a  bu  ryfedd  gan- 
ddynt  ei  fod  ef  yn  ymddiddan 
â  gwraig:  er  hynny  ni  ddy- 
wedodd  neb,  Beth  a  geisi? 
neu,  Paham  yr  ydwyt  yn  ym- 
ddiddan  â  hi? 

28  Yna  y  wraig  a  adawodd  ei 
dwfr-lestr,  ac  a  aeth  i  'r  ddm- 
as,  ac  a  ddywedodd  wrth  y 
dynion, 

29  Deuwch,  gwelwch  ddyn  yr 
hwn  a  ddywedodd  i  mi  yr  hyn 
oU  a  wneuthum  :  onid  hwn  yw 

y  Crist  ?  ,     X  11 

30  Yna  hwy  a  aethant  alian 
o  'r  ddinas,  ac  a  ddaethant 

atto  ef.  ,.11 
31 1Í  Yn  y  cyfamser  y  disgybl- 
ion  a  attolygasant  iddo,  gan 
ddywedyd,  Rabbi,  bwytta. 

32  Ac  efe  a  ddy  wedodd  wrth- 
ynt,  Y  mae  gennyf  fi  fwyd  i'w 
fwytta  yr  hwn  ni  wyddoch 
chwi  oddi  wrtho. 

33  Am  hynny  y  disgyblion  a 
ddywedasant  wrth  eu  gilydd, 
A  ddug  neb  iddo  ddim  \  w 

fwytta  ?  , ,      - 1 

34  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Fy  mwyd  i  yw  gwneuthur 
ewyllys  yr  hwn  a'm  hanfon- 
odd,  a  gorphen  ei  waith  ef. 

35  Onid  ydych  chwi  yn  dy- 


ydynt 


medi, 


Y  Samariaid  yn  credu, 
wedyd,  Y  mae  etto  bedwar 
niis,  ac  yrm  y  daw  y  cynhauaf  ? 
Wele,  yr  ydwyf  fi  yn  dywedyd 
wrthych,  Dyrchefwch  eich  Uyg- 
aid,  ac  edrychwch  ar  y  meus- 
ydd;  "canys  gwỳnion 
eisoes  i'r  cynhauaf. 

"Matt.9.37.  LuolO.2. 

36  A'r  hwn  sydd  yn 
sydd  yn  derbyn  cyflog,  ac  yn 
casglu  fírwyth  i  fywyd  tragy- 
wyddol:  fel  y  byddo  i'r  hwn 
sydd  yn  hau,  ac  i  'r  hwn  sydd 
yn  medi,  lawenychu  ynghyd. 

37  Canys  yn  hyn  y  mae  y  gair 
yn  wir,  Mai  arall  yw  yr  hwn 
sydd  yn  hau,  ac  arall  yr  hwn 
sydd  yn  medi.  , 

38  Myfi  a'ch  anfonais  chwi 
1  fedi  yr  hyn  ni  lafuriasoch : 
eraill  a  lafuriasant,  a  chwithau 
a  aethoch  i  mewn  i'w  Uafur 
hwynt.  . 

39  1f  A  Uawer  o  'r  Samariaid 
o  'r  ddinas  honno  a  gredasant 
ynddo,  o  herwydd  gair  y  wraig, 
yr  hon  oedd  yn  tystiolaethu, 
Efe  a  ddywedodd  i  mi  yr  hyn 
oU  a  wneuthum. 

40  Am  hjTiny  pan  ddaeth  y 
Samariaid  atto  ef,  hwy  a  atr 
tolygasant  iddo  aros  gjd  â 
hwynt.  Ac  efe  a  arhosodd 
yno  ddeuddydd. 

41  A  mwy  o  lawer  a  gredas- 
ant  ynddo  ef  oblegid  ei  air  ei 
hun. 


Crist  yn  Galiha.  S.  10 AN,  IV 

42  A  hwy  a  ddywedasant  wrth 
y  wraig,  Nid  ydym  ni  weithian 
yn  credu  oblegid  dy  ymad- 
rodd  di:  canys  "ni  a'í  clyw- 
som  ef  ein  hunain,  ac  a  wydd- 
ona  mai  hwn  yn  ddíau  yw  y 
Crist,  lachawdwr  y  byd. 

•  Pen.  17. 8. 

43  1í  Ac  ym  mhen  y  ddeu- 
ddydd  efe  a  aeth  ymaith  oddi 
yno,  ac  a  aeth  i  Galilea. 

44  Canys  fyr  lesu  ei  hun  a 
dystiolaethodd,  nad  ydyw  pro- 
phwyd  yn  cael  anrhydedd  yn 
61  wlad  ei  hun. 

PMatt.  13.57.  Marc6.4.  Luc4.24. 

45  Yna  pan  ddaeth  efe  i  Ga- 
Iilea,  y  Galileaid  a  'i  derbyn- 
lasant  ef,  wedi  iddynt  weled 
yr  holl  bethau  a  wnaeth  efe 
yn  Jerusalem  ar  yr  wyl ;  canys 
hwythau  a  ddaethant  i'r  wyl. 

P  46  Felly  yr  lesu  a  ddaeth 
drachefn  i  Cana  yn  Galilea, 
lle  y  gwnaeth  efe  y  dwfr  yn 
wm.  Ac  yr  oedd  rhyw  II  ben- 
defig,  yr  hwn  yr  oedd  ei  fab 
ynglafyn  Capernaum. 

1  Pen.  2.  ],  11.      I  redm. 

47  1  Pan  glybu  hwn  ddyfod 
o  r  lesu  o  Judea  i  Galilea,  efe 
?  ^eth  atto  ef,  ac  a  attolygodd 
iddo  ddyfod  i  waered,  a  iachâu 
ei  fab  ef:  canys  yr  oedd  efe 
ym  mron  marw. 

48  Yna  lesu  a  ddywedodd 
wrtho  ef,  'Oni  welwch  chwi 

MCor.  1.  22. 


lacháu  mah  y  pendsflg. 

arwyddion  a  rliyfeddodau,  ni 
chredwch. 

49  Y  pendefìg  a  ddywedodd 
wrtho  ef,  O  Arglwydd,  tyred 
1  waered  cyn  marw  fy  mach- 
gen. 

50  lesu  a  ddywedodd  wrtho 
et,  Dos  ymaith ;  y  mae  dy  fab 
yn  fyw.  A'rgwr  a  gredodd  y 
gair  a  ddywedasai  lesu  wrtho, 
ac  efe  a  aeth  ymaith, 

61  Ac  fel  yr  oedd  efe  yr  awr- 
hon  yn  myned  i  waered,  ei 
weision  a  gyfarfuant  âg  ef,  ac 
a  fynegasant,  gan  ddywedyd, 
1  mae  dy  fachgen  yn  fyw. 
ö2  Yna  efe  a  ofynodd  iddynt 
yr  awr  y  gwellhasai  arno.  A 
hwy   a   ddywedasant  wrtho, 
Doe,  y  seithfed  awr,  y  gadaw- 
odd  y  cryd  ef. 

53  Yna  y  gwybu  y  tad  mai 
yr  awr  honno  oedd,  yn  yr  lion 
y  dywedasai  lesu  wrtho  ef,  Y 
mae  dy  fab  yn  fyw.  Ac  efe  a 
gredodd,  a'i  holl  dỳ. 

54  Yr  ail  arwydd  .^na  dra- 
cliefn  a  wnaeth  yr  íesu,  wedi 
dyfod  o  Judea  i  Galilea. 

PENNOD  Y. 


A.  p.  31.-1  IV  7«tt  ar  y  dyâd  Sahbalh  yn 
iachaH  yr  httn  a  /iiasai  glaf  mmyn  dwy 
flynedd  deugain :  10  o  'r  Itu.Ue%c<m  am  hyn- 
ny  yn  aeerylu,  ac  yn  ei  erlid  ef.  17  Yntau 
yn  aiteb  drosto  ei  hun,  ae  yn  eu  hargyhoeddi 
hwy  gan  ddango»  pwy  ydyio  ef,  tncy'dy^tiol- 
aeth  ei  Dad,  32  ae  loan,  86  a'i  tr^ithr^d 
oedd  ei  hun,  39  a'r  ysgryfhyrau. 


Llyn  BetUsda.  S-  lOA 

WEDI    hynny   yr  oedd 
•gwyl  yr  luddewon ;  a  'r 
lesu  a  aeth  i  fynu  i  Jerusalem. 

•Lef.23.2.   Deut.l6. 1. 

2  Ac  y  mae  yn  Jerusalem, 
wrth  Wfarchnad  y  defaid,  lyn 
a  elwir  yn  Hebraeg,  Bethesda, 
ag  iddo  bùm  porth : 

Iboiih. 

3  Yn  y  rhai  y  gorweddai 
Uíaws  mawr  o  rai  cleifìon, 
deiUion,  cloffion,  gwywedigion, 
yn  disgwyl  am  gynhyrfiad  y 
dwfr. 

4  Canys  angel  oedd  ar  am- 
serau  yn  disgyn  i'r  Uyn,  ac  yn 
cynhyrfu  y  dwfr :  yna  yr  hwn 
a  elai  i  mewn  yn  gyntaf  ar  ol 
cynhyrfu  y  dwfr,  a  âi  yn  iach 
o  ba  glefyd  bynnag  a  fyddai 
arno. 

5  Ac  yr  oedd  rhyw  ddyn  yno, 
yr  hwn  a  fuasai  llglaf  namyn 
dwy  flynedd  deugain. 

I  menm  gwendid. 

6  Yr  lesu,  pan  welodd  hwn 
yn  gorwedd,  a  gwybod  ei  fod 
^ífelly  yn  hir  o  amser  bellach, 
a  ddywedodd  wrtho,  A  fynni 
di  dy  wneuthur  yn  iach  ? 

7  Y  claf  a  attebodd  iddo,  Ar- 
glwydd,  nid  oes  gennyf  ddyn 
i'm  bwrw  i 'r  llyn,  pan  gyn- 
hyrfer  y  dwfr:  ond  tra  fydd- 
wyf  fi  yn  dyfod,  arall  a  ddis- 
gyn  o'm  blaen  i. 

8  Yr  lesu  a  ddy wedodd  wrtho, 


V.  lachâu  y  dyn  claf. 

^'Cyfod,  cymmer  dy  wely  i  fynu, 
a  rhodia. 

b  Matt.  9.  6.  Marc  2. 11.  Luc  5.  24. 

9  Ac  yn  ebrwydd  y  gwnaed 
y  dyn  yn  iach ;  ac  efe  a  god- 
odd  ei  wely,  ac  a  rodiodd. 
A'r  'Sabbath  oedd  y  diwrnod 
hwnnw.  «Peii.9.14. 

10  1í  Am  hynny  yr  luddewon 
a  ddywedasant  wrth  yr  hwn  a 
wnaethid  yn  iach,  ^Y  Sabbath 
yw  hi:  nid  cyfreithlawn  i  ti 
godi  dy  wely. 

<»Exod.20.10.   Neh.18.19.  Jer.l7.21,&c. 
Matt.  12.2.   Marc2.  24.  Luc  6.  2. 

11  Efe  a  attebodd  iddynt,  Yr 
hwn  a  'm  gwnaeth  i  yn  iach, 
efe  a  ddywedodd  wrthyf,  Cy- 
fod  dy  wely,  a  rhodia. 

12  Yna  hwy  a  ofynasant  iddo, 
Pwy  yw  y  dyn  a  ddywedodd 
wrthyt  ti,  Cyfod  dy  wely,  a 
rhodia  ? 

13  A  'r  hwn  a  iachasid  ni 
wyddai  pwy  oedd  efe:  canys 
yr  lesu  a  giliasai  llo'r  dyrfa 
oedd  yn  y  fan  honno. 

I  Neu,  er  bod  tvrfa  (neu,  a  ihyrfa)  yn  vfan  hmno, 

14  Wedi  hynny  yr  lesu  a*i 
cafodd  ef  yn  y  deml,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Wele,  ti  a 
wnaethpwyd  yn  iach :  '  na 
phecha  mwyach,  rhag  digwydd 
i  ti  beth  a  fyddo  gwaeth. 

•  Matt.  12.  45.  Pen.  8. 11. 

15  Y  dyn  a  aeth  ymaith,  ac  a 
fynegodd  i'r  luddewon,  mai  yr 


Yr  luddewon  yn  erlid       S.  I()A 

lesu  oedd  yr  hwn  a'i  gwnaefli- 
ai  ef  yn  iach. 

16  Ac  am  hynny  yr  ludd- 
ewon  a  erlidiasant  yr  lesu,  ac 
a  geisiasant  ei  ladd  ef,  oblegid 
iddo  wneuthur  y  pethau  hyn 
ar  y  Sabbath. 

17  1í  Ond  yr  lesu  a'u  hatteb- 
odd  hwynt,  'Y  mae  fy  Nhad 
yn  gweithio  hyd  yn  hyn,  ac  yr 
ydwyf  finnau  yn  gweithio. 

'  Pen.  14. 10. 

18  Am  hyn  gan  hynny  yr 
luddewon  «a  geisiasant  yn  fwy 
ei  ladd  ef,  oblegid  nid  yn  unig 
iddo  dorri  y  Sabbath,  ond  hef- 
yd  iddo  ddywedyd  fod  Duw  yn 
Dad  iddo,  "gan  ei  wneuthur  ei 
hun  yn  II  gystal  â  Duw. 

«Pen.7.19.     -Pen.lO.SS.  PhU.  2. 6.  lindraàd. 

19  Yna  yr  lesu  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Yn 
wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  'Ni 
ddichon  y  Mab  wneuthur  dim 
o  hono  ei  hunan,  eithr  yr  hyn 
a  welo  efe  y  Tad  yn  ei  wneuth- 
ur :  canys  beth  bynnag  y  mae 
efe  yn  ei  wneuthur,  hynny  hef- 
yd  y  mae  y  Mab  yr  un  íTunud 
yn  ei  wneuthur. 

'  Ad.  30.   Pen.  8.  28.  a  9.  4.  a  12.  49.  a  14  10 

20  Canys  y  "  Tad  sydd  yn 
caru  y  Mab,  ac  yn  dangos  iddo 
yr  hyn  oll  y  mae  efe  yn  ei 
wneuthur:  ac  efe  a  ddengys 
iddo  ef  weithredoedd  mwy 
na  'r  rhai  hyn,  fel  y  rhyfedd- 

OCh  Chwi.  »Pan.3.35. 


N,  V.     Crist,  ac,  yntau  yn  atteh. 

fv  \  ^^^^<^í?'d  megis  y  mae  y 
iad  yn  cyfodi  y  rhai  meirw, 
ac  yn  eu  bywhâu ;  felly  hefyd 
y  mae  y  Mab  yn  bywhâu  y 
rhai  a  fynno. 

22  Canys  y  Tad  nid  yw  yn 
barnu  neb ;  eithr  'efe  a  roddes 
bob  barn  i'r  Mab  : 

'Matt.  11.27.  a28.18.  Ad.  27.  Pen.  3.  35.  a  17.  2. 

23  Fel  yr  anrhydeddai  pawb 
y  Mab,  fel  y  maent  yn  an- 
rhydeddu  y  Tad.  "Yr  hwn 
nid  yw  yn  anrhydeddu  y  Mab, 
nid  yw  yn  anrhydeddu  y  Tad 
yr  hwn  a'i  hanfonodd  ef. 

"  1  loan  2.  23. 

24  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  "Y  neb  sydd  yn  gwran- 
daw  fy  ngair  i,  ac  yn  credu  i  'r 
hwn  a  'm  hanfonodd  i,  a  gaiff 
fywyd  tragywyddol,  ac  ni  ddaw 
1  farn ;  eithr  efe  a  aeth  trwodd 
o  farwolaeth  i  fywyd. 

■Pen.3.  18.  a  6.  40,  47.  a  8.  51. 

25  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  Y  mae  yr  awr  jii  d^-fod, 
ac  yn  awr  y  mae,  'pan  glywo 
y  meirw  lef  IMab  Duw :  a  'r 
rhai  a  glywant,  a  fyddant  byw. 

•  Eph.  2. 1,  5. 

26  Canys  megis  y  mae  gan 
y  Tad  fywyd  ynddo  ei  hunau, 
felly  y  rhoddes  efe  i 'r  Mab 
hefyd  fod  ganddo  fywyd  ynddo 
ei  hun ; 

27  Ac  'a  roddes  awdurdod 


""Ad.  22.  Act.  la  42.  •  17.  31.  Ediych  Dan.  7. 13, 14. 


T  tpstidaethau 

îddo  i  wneuthur  barn  hefyd, 
o  herwydd  ei  fod  yn  Fab  dyn. 

28  Na  ryfeddwch  am  hyn: 
canys  y  mae  yr  awr  yn  dyfod, 
yn  yr  hon  y  caiff  pawb  a'r  sydd 
yn  y  beddau  glywed  ei  lefer- 
ydd  ef; 

29  A  '  hwy  a  ddeuant  allan : 
y  rhai  a  wnaethant  dda,  i  ad- 
gyfodiad  bywyd;  ond  y  rhai 
a  wnaethant  ddrwg,  i  adgyfod- 
iad  bam. 

<iDan.l2.2.  Matt.  25. 32. 33.  46.  lThes8.4.16. 

30  'Ni  allaf  fi  wneuthur  diiii 
o  honof  fy  hunan :  fel  yr  yd- 
wyf  yn  clywed,  yr  ydwyf  yn 
barnu:  a'm  barn  i  sydd  gyf- 
iawn;  canys  '  nid  ydwyf  yn 
ceisio  fy  ewyllys  fy  hunan,  ond 
ewyllys  y  Tad  yr  hwn  a'm  han- 

fonoddi.  'Ad.l9.  •Pen.6.38. 

31  'Os  ydwyf  fi  yn  tystiol- 
aethu  am  danaf  fy  hunan,  nid 
yw  fy  nhystiolaeth  i  wir. 

t  Pen.  8. 14. 

32  II  "Arall  sydd  yn  tystiol- 
aethu  am  danaf  fi ;  ac  mi  wn 
mai  gwir  yw  y  dystiolaeth  y 
mae  efe  yn  ei  thystiolaethu 
am  danaf  fi.       "      ^    a  n.  s. 

33  "Chwychwi  a  anfonasoch 
at  loan,  ac  efe  a  ddug  dystiol- 
aeth  i  'r  gwirionedd. 

•  Pen.  1. 16, 19, 27. 

34  Ond  myfi  nid  ydwyf  yn 
derbyn  tystiolaeth  gan  ddyn: 
eithr  y  pethau  hyn  yr  ydwyf 


g  10 AN,  V.  Grist. 
yn  eu  dywedyd,  fel  y  gwareder 
chwi. 

35  Efe  oedd  ganwyll  yn  Uosgi, 
ac  '  yn  goleuo ;  a  '  chwithau 
oeddych  ewyllysgar  i  orfol- 
eddu  dros  amser  yn  ei  oleuni 

ef.       »  2  Petr  1. 19.      •  Edrych  Matt  13. 20. 

36  1f  Ond  'y  mae  gennyf  fi 
dystiolaeth  fwy  nag  loan  :  can- 
ys  "y  gweithredoedd  a  roddes 
y  Tad  i  mi  i  'w  gorphen,  y 
gweithredoedd  hynny  y  rhai 
yr  ydwyf  fi  yn  eu  gwneuthur, 
sydd  yn  tystiolaethu  am  danaf 
fi',  mai  y  Tad  a'm  hanfonodd  i. 

•  1  loan  5.  9.      "  Pen.  10.  25. 

37  A'r  Tad,  yr  hwn  a'm  han- 
fonodd  i,  'efe  a  dystiolaethodd 
am  danaf  fi.  Ond  ni  chlyw- 
soch  chwi  ei  lais  ef  un  amser, 
"ac  ni  welsoch  ei  wedd  ef. 

=  Matt.  3. 17,  a  17.  5.  Pen.8.18.  "Deut.é.U. 
1  Tim.  1. 17.  a  6. 16.  1  loan  4. 12. 

38  Ac  nid  oes  gennych  chwî 
mo  'i  air  ef  yn  aros  ynoch : 
canys  yr  hwn  a  anfonodd  efe, 
hwnnw  nid  ydych  chwi  yn 
credu  iddo. 

39  11  •Chwiliwch  yr  ysgryth- 
yrau;  canys  ynddynt  hwy  yr 
ydych  chwi  yn  meddwl  cael 
bywyd  tragywyddol :  a  'hwynt- 
hwy  yw  y  rhai  sydd  yn  tyst- 
iolaethu  am  danaf  fi. 

•  Es.  8. 20.  a  34. 16.   Luc  16. 29.    Act  17.  U. 
tDeut.18.15,18.  Luc  24.  27.  Pen.1.45. 

40  Ond   ni   fynnwch  chwi 


yr  luddewonyn  anyhredu.  ö.  lOAN,  VI.  Tyrfa  yn  canlyn  Crut 
ddyfod  attaf  fi,  fel  y  cafíbch 
fywyd. 


41  Nid  ydwyf  fi  yn  derbyn 
gogoníant  oddi  wrth  ddynion. 

42  Ond  myfi  a 'ch  adwaen 
chwi,  nad  oes  gennych  gariad 
Duw  ynoch. 

43  Myfi  a  ddeuthum  yn  enw 
fy  Nhad,  ac  nid  ydych  yn  fy 
nerbyn  i :  os  arall  a  ddaw  yn 
ei  enw  ei  hun,  hwnnw  a  dder- 
byniwch, 

44  «Pa  fodd  y  gellwch  chwi 
gredu,  y  rhai  ydych  yn  derbyn 
gogoniant  gan  eich  gilydd,  ac 
heb  geisio  "y  gogoniant  sydd 
oddi  wrth  Dduw  yn  unig  ? 

»  Pen.  12.  43.     i»  Bhul  2.  29. 

45  Na  thybiwch  y  cyhuddaf 
fi  chwi  wrth  y  Tad:  'y  mae 
a  ch  cyhudda  chwi,  «e/'Moses 
yn  yr  hwn  yr  ydych  yn  go- 

beithlO.  'Bhnf.2.12. 

.  46  Canys  pe  credasech  chwi 
1  Moses,  chwi  a  gredasech  i 
minnau:  oblegid  ^am  danaf 
n  yr  ysgrífenodd  efe. 

'  Gen.  3. 15.  a  12.  3.  a  18.  18.  a  22. 18.  a  49. 10. 
Deut.  18. 15, 18.  Act.  26.  22. 

47  Ond  os  chwi  ni  chredwch 
1  w  ysgrífeniadau  ef,  pa  fodd 
y  credwch  i  'm  geiríau  i  ? 

PENNOD  VL 

a  Phumtorlh  a  dau  bysgodyn:  15  aV  bobl 

y^/renhm:  16  yutau  yn  ciUo  o'r  nemda, 
aeyn  rhodto  ar  y  môr  at  ei  ddi^yblion  : 


2«  yn  eeryddu  y  hoU  oedd  yn  heidi<,  ar  ei  ^ 

a  hoU  gnawiM  tm-amlateyr  ei  air  :  2.^  ac  vn' 
^arujo^  mai  efe  yw  bara  y  hywyd  i'r  ffyddlL 
/    íto  „  "  '^''%î'W*o»  y»  ymada<d  ân 

I  7i  ^  9yffe»u  ef.    70  bod  JUa, 

yn  gylhraul. 

WEDI  y  pethau  hyn  yr 
aeth  yr  lesu  dros  fôr 
Crahlea,  hwnnw  yw  mór  Ti- 
berias. 

2  A  thyifa  fawr  a 'i  canlyn- 
odd  ef;  canys  hwy  a  welsènt 
ei  arwyddion,  y  rhai  a  wnaeth- 
ai  efe  ar  y  cleifion. 

3  A'r  lesu  a  aeth  i  f\Tiu  i 'r 
mynydd,  ac  a  eisteddodd  yno 
gyd  â'i  ddisgyblion. 

4  'A'r  pasc,  gwyl  yr  ludd- 
ewon,  oedd  yn  agos. 

•Lef.23.5,7.   Dent.  16.  1. 

5  1í''Yna  yr  lesu  a  ddyrchaf- 
odd  ei  Iygaid,  ac  a  welodd  fod 
tyrfa  fawr  yn  dyfod  atto ;  ac 
a  ddywedodd  wrth  Phylip,  O 
ba  le  y  prynwii  ni  fara,  fel  y 
caffo  y  rhai  hyn  fwytta  ? 

"Matt.H.U.  Marc6.S5.    Luc  9.  12. 

6  (A  hyn  a  ddywedodd  efe 
1  w  brofi  ef:  canys  efe  a  wydd- 
ai  beth  yr  oedd  efe  ar  fedr  ei 
wneuthur.) 

,  7  Phylip  a  1  hattebodd  ef, 
Uwerth  dau  càn  ceinioo-  o 
fara  nid  yw  ddigon  idd^Tit 
hwy,  fel  y  gallo  pob  un  o  hòn- 
ynt  gymmeryd  ychydig. 

'  Edrych  Nnm.  11.  21,  22 

8  Un  o  'i  ddisgyblion  a  ddy- 


Crist  yn  pm-tU  pùm  mil.  S.  10  AN,  VI.  Yn  rhodio  ar  y  môr. 
wedodd  wrtho,  Andreas,  brawd   fod,  a  'i  gipio  ef  i  w  •^;neuthur 


Simon  Petr, 

9  Y  mae  yma  ryw  fachgen- 
nyn,  a  chanddo  bùm  torth 
haidd,  a  dau  bysgodyn:  *ond 
beth  yw  hynny  rhwng  cyn- 
nifer  ì  *  ^  '^™"-  *• 

10  Â  'r  lesu  a  ddywedodd, 
Perwch  i  'r  dynion  eistedd  i 
lawr.  Ac  yr  oedd  glaswellt 
lawer  yn  y  fan  honno.^  Felly 
y  gwŷr  a  eisteddasant  i  lawr, 
ynghylch  pùm  mil  o  nifer. 

11  A'r  lesu  a  gymmerth  y 
torthau,  ac  wedi  iddo  ddîolch, 
efe  a'w  rhannodd  i'r  disgybl- 
Ìon,  a  'r  disgyblion  i  'r  rhai 
oedd  yn  eistedd;  felly  hefyd 
o'r  pysgod,  cymmaint  ag  a 
fynnasant. 

12  Ac  wedi  eu  digoni  hwynt, 
efe  a  ddywedodd  wrth  ei  ddis- 
gyblion,  Cesglwch  y  briw-fwyd 
gweddiU,  fel  na  choUer  dim. 

13  Am  hynny  hwy  a'w  casgl- 
asant,  ac  a  lanwasant  ddeu- 
ddeg  basgedaid  o  'r  briw-fwyd 
o  'r  pùm  torth  haidd  a  wedd- 
illasai  gan  y  rhai  a  fwyttasent. 

14  Yna  y  dynion,  pan  welsant 
yr  arwydd  a  wnaethai  yr  lesu, 
a  ddywedasant,  Hwn  yn  ddîau 
yw  'y  prophwyd  oedd  ar  ddy- 
fod  i  'r  byd. 

•  Deut.  18. 15, 18.  Pen.  1.  21.  »  7.  40. 

15  H  Yr  lesu  gan  hynny,  pan 
wybu  eu  bod  hwy  ar  fedr  dy 


yn  frenhin,  a  giliodd  drachefn 
i  'r  mynydd,  ei  hunan  yn  unig. 

16  'A  phan  hwyrhaodd  hi,  ei 
ddisgyblion  a  aethant  i  waered 
at  y  môr.      fMatt.  14.23.  Marce.  47. 

17  Ac  wedi  iddynt  ddringo 
i  long,  hwy  a  aethant  dros  y 
môr  i  Capernaum.  Ac  yr  oedd 
hi  weithian  yn  dywyll,  a'r  lesu 
ni  ddaethai  attynt  hwy. 

18  A'r  môr,  gan  wynt  mawr 
yn  chwythu,  a  gododd. 

19  Yna,  wedi  iddynt  rwyfo 
ynghylch  pump  ar  hugain  neu 
ddeg  ar  hugain  o  ystadiau, 
hwy  a  welent  yr  lesu  yn  rhodio 
ar  y  môr,  ac  yn  nesâu  at  y 
Uong ;  ac  a  ofoasant. 

20  Ond  efe  a  ddy wedodd  wrth- 
ynt,  Myfi  yw ;  nac  ofnwch. 

21  Yna  y  derbyniasant  ef  yn 
chwannog  i  'r  Uong :  ac  yn 
ebrwydd  yr  oedd  y  Uong  wrth 
y  tir  yr  oeddynt  yn  myned 
iddo. 

22  1í  Trannoeth,  pan  welodd 
y  dyrfa  oedd  yn  sefyll  y  tu 
hwnt  i'r  môr,  nad  oedd  un 
Uong  arall  yno  ond  yr  un 
honno  i  'r  hon  yr  aethai  ei 
ddisgyblion  ef,  ac  nad  aethai 
yr  lesu  gyd  â'i  ddisgyblion 
i  'r  llong,  ond  myned  o  'i  ddis- 
gyblion  ymaith  eu  hunain ; 

23  (Eithr  Uongau  eraiU  a 
ddaethent  o  Tiberias  yn  gyf- 


Tyrfa  yn  ceisio  Crist,       S.  lOAN  VT 

gwuith  Duw  ;  credii  o  íiorioch 


agos  1  r  fan  lle  y  bwyttasent 
hwy  fara,  wedi  i 'r  Arfflwydd 
roddi  díolch :)  8  u 

24  Pan  welodd  y  dyrfa  íçan 
hjnny  nad  oedd  yr  lesn  yno, 
na  ]  ddisgyblion,  hwythau  a 
aethant  1  longau,  ac  a  ddaeth- 
ant  1  Capernaum,  dan  eeisio 
yr  lesu. 

25  Ac  wedi  iddynt  ei  gael  ef 
y  tu  hwnt  i  'r  môr,  hwy  a 
ddywedasant  wrtho,  Rabbi,  pa 
bryd  y  daethost  ti  yuia  ? 

26  Yr  lesu  a  attebodd  idd- 
ynt,  ac  a  ddywedodd,  Yn  wir 
yn  wir,  meddaf  i  chwi  Yr 
ydych  chwi  yn  fy  ngheisio  i, 
nid  o  herwydd  i  chwi  weled 
y  gvvyrthiau,  eithr  o  herwydd 
1  chwi  fwytta  o'r  torthau,  a'ch 
digoni. 

27  II  Llafuriwch  nid  am  v 
bwyd  a  tdderfydd,  eithr  am 

y  bwyd  a  bery  i  fywyd  tragy- 
wyddol,  yr  hwn  a  ddyry  Mab 

^  'canys  hwn  a 

sehodd  Duw  Dad. 

Iö»e«       t«ŵ.      »Ad.54.  Pei..4.14. 
JMatt.  3.  17.  a  17.5.      Marc  1.  U.  a  9  7 
Luc3.22.a9.35.  Peix.  1.  33.  a  5.  ẁ  .  8  18 
2  Petr  1. 17. 

P^^  y  dywedasant  wrtho, 
l^a    beth    a   wnaun   ni,  fel 

y  gweithredom  weithredoedd 
Duw  ? 

29  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthyut,  'Hyn  yw 

*  1  loaij  3.  23 


jn  yr  [iwn  a  anfonodd  efe. 

30  Dywedasunt  gun  hyniiy 
wr  ho  ef,  M>a  uruydd  yr\7 
wyt  ti  yn  ei  wneuthur,  fel  v 
gwelom,  acy  credom  i  ti?  pu 
bethyrwyttiyn  ei  wcithrcdu  ^ 

»Matt.l2.38.al6.1.  Marc  8. 11.   1  Cor.  1.  22. 

31  '  Ein  tadau  ni  a  fwyttasunt 
y  manna  yn  yr  aniulwch,  fel  y 

roddodd  iddynt  fura  o 'r  nef 

1  Wíwytta.    .Ex.xl.l6.15.  n.Num.n7 
Pb.  78.  24,  25.  1  Cor.  10.  3. 

7/  ^^^^  ^  ddywedodd 
WTthynt,  Yn  wir,  yn  wir,  medd- 
aí  1  chwi,  Nid  Moses  a  rodd- 

'1  \  y  ^^^^  o  'r  nef : 

eithr  fy  Nhad  sydd  jii  rhoddi 
1  chwi  y  gwir  fara  o  'r  nef. 

33  Canys  bara  Duw  ydyw  yr 
hwp  sydd  yn  dyfod  i  waered  o'r 
net,  acyn  rhoddi  bywyd  i  r  byd 

^  ddywedusunt 
wrtho  Arglwydd,  dyro  i  ni  y 
bara  hwn  yn  wastadol. 

■  Edrych  pen.  4.  15. 

^fi  ^  ddywedodd 

wrthynt,  Myfi  yw  bara  y  byw- 

IV  ^^'^^  y°  dyfod 

attŵí  ù,  m  newyna ;  a  'r  hwn 
sydd  jTi  credu  yuof  fi,  ni  sych- 
eda  un  amser.  •  Pen.  4.  i4.  a  7. 37. 
^  30  Eithr  dy  weduis  y^rthych, 
1  chwi  fy  ngweled,  ac  uad  yd- 
ych  yu  credu. 
37  Yr  hyu  oll  y  mae  y  Tad 


Cî'ist  ym 

yn  ei  roddi  i  mi,  a  ddaw  attaf 
fi :  a'r  Phwn  a  ddêl  attaf  fi,  nis 
bwriaf  ef  allan  ddim.  p  Matt.  24. 24. 

Pen.  10.  28, 29.  2  Tim.  2.  19.  1  loan  2. 19. 

38  Canys  myfi  a  ddisgynais 
o'r  nef,  "nid  i  wneuthur  fy 
ewyllys  fy  hun,  ond  ewyllys  yr 
hwn  a'm  hanfonodd. 

«Matt.  26.39.  Pen.  5.  30. 

39  A  hyn  yw  ewyllys  y  Tad 
a'm  hanfonodd  i;  'o'r  cwbl  a 
roddes  efe  i  mi,  na  chollwn 
ddim  o  hono,  eithr  bod  i  mi 
ei  adgyfodi  ef  yn  y  dydd  diw- 

eddaf.  'Pen.l0.28.al7.12.al8.9. 

40  A  hyn  yw  ewyllys  yr  hwn 
a'm  hanfonodd  i ;  '  cael  o  bob 
un  a  'r  sydd  yn  gweled  y  Mab, 
ac  yn  credu  ynddo  ef,  fywyd 
tragywyddol:  a  myfi  a'i  had- 
gyfodaf  ef  yn  y  dydd  diweddaf. 

•  Ad.  27, 54.  Pen.  3. 15, 16.  a  4. 14. 

41  Yna  yr  luddewon  a  rwg- 
nachasant  ||  yn  ei  erbyn  ef,  o 
herwydd  iddo  ddywedyd,  Myfi 
yw  y  bara  a  ddaeth  i  waered 
o  'r  nef.  '  hynw. 

42  A  hwy  a  ddywedasant, 
*Onid  hwn  yw  lesu  mab  Jo- 
seph,  tad  a  mam  yr  hwn  a 
adwaenom  ni  ?  pa  fodd  gan 
hynny  y  mae  efe  yn  dywedyd, 
O  'r  nef  y  disgynais  ? 

•Matt.  13.  55.  Maro6. 3.  Luc4. 22. 

43  Yna  yr  lesu  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd  wrthynt,  Na  far- 
murwch  wrth  eich  gilydd. 


Si,  VI.  y  byivyd. 

44  "Ni  ddichon  neb  ddyfod 
attaf  fi,  oddi  eithr  i'r  Tad,  yr 
hwn  a'm  hanfonodd,  ei  dynnu 
ef :  a  myfi  a'i  hadgyfodaf  ef  y 
dydd  diweddaf. 

"08^.1.4.  Ad.65. 

45  "Y  mae  yn  ysgrifenedig  yn 
y  prophwydi,  A  phawb  a  fydd- 
ant  wedi  eu  dysgu  gan  Dduw. 
Pob  un  gan  hynny  a  glywodd 
gan  y  Tad,  ac  a  ddysgodd, 
sydd  yn  dyfod  attaf  fi. 

»Eb.54.  13.  Jer.31.34.  Heb.  8. 10.  a  10. 16. 

46  ^  Nid  o  herwydd  gweled  o 
neb  y  Tad,  ond  yr  hwn  sydd 
o  Dduw ;  efe  a  welodd  y  Tad. 

JMatt.11.27.  LuclO.22.  Pen.  1. 18.  a  7.  29.  a  8. 19. 

47  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  'Yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynof  fi,  sydd  ganddo  fywyd 
tragywyddol.  •pen.s.w^is.se. 

48  Myfi  yw  bara  y  bywyd. 

49  •Eich  tadau  chwi  a  fwyt- 
tasant  y  manna  yn  yr  anial- 
wch,  ac  a  fuant  feirw.    'Ad  si- 

50  "  Hwn  yw  y  bara  sydd  yn 
dyfod  i  waered  o'r  nef,  fel  y 
bwyttao  dyn  o  hono,  ac  na 
byddo  marw.         *  ^d.  si,  58. 

51  Myfi  yw  y  bara  bywiol,  "yr 
hwn  a  ddaeth  i  waered  o'r  nef. 
Os  bwytty  neb  o'r  bara  hwn, 
efe  a  fydd  byw  yn  dragywydd. 
A'r  *bara  a  roddaf  fi,  yw  íy 
nghnawd  i,  yr  hwn  a  roddaf  fi 
dros  fywyd  y  byd. 

•  Pen.  3.  13.      <■  Heb.  10.  5, 10. 


B«jua  cnaMi,  äyn.  S.  lOAN,  VI.  Ua^ 
fiJ"*!'-  î-ddewon  >  ym- 1  69  Y  pethaa  hyn  a  d,ly«ecl. 


rysonasant  â  'u  gilydd,  gan 
ddywedyd,  'Pa  fodd  y  dichon 
hwn  roddi  i  ni  ei  gnawd  i  'w 
fwy  tta  ? 

•Pen.  7. 48.  «9. 16.  «10. 19.  'Pen.3.9. 

53  Yna  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf 
ìi/r  u  '  'fwyttêwch  gnawd 
Mab  y  dyn,  ac  oni  yfwch  ei 
waed  ef,  nid  oes  gennych  fyw 

yd  ynOCh.  «MaU.26.2Ç,28. 

54  "Yr  hwn  sydd  yn  bwytta 
iy  nghnawd  i,  ac  yn  yfed  fy 
ngwaed  i,  sydd  ganddo  fywyd 
tragy wyddol :  ac  myfi  a  'i  had 
gyfodaf  ef  yn  y  dydd  diwedd 

a^f-  ''Ad.27.  Pen.4.14. 

55  Canys  íy  nghnawd  i  sydd 
íwyd  yn  wir,  a'm  gwaed  i  sydd 
ddîod  yn  wir. 

56  Yr  hwn  sydd  yn  bwytta 
ty  nghnawd  i,  ac  yn  yfed  fy 


ngwaed  i,  sydd  yn  aros  ynof 
n,  a  mmnau  ynddo  yntau. 

57  Fel  yr  anfonodd  y  Tad 
byw  fi,  ac  yr  ydwyf  fi  yn  byw 
trwy  y  Tad;  felly  yr  hwn  sydd 
yn  ty  mwytta  i,  yntau  a  fydd 
byw  trwof  fi.  ^ 

58  '  Dyma  y  bara  a  ddaeth  i 
waered  o'r  nef;  nid  megis  v 
bwyttaodd  eich  tadau  chwi  y 
manna,  ac  y  buont  feirw  Y 
neb  sydd  yn  bwytta  y  bara 
hwn  a  fydd  byw  yn  dragy- 
wydd.  'Ad.50,51  ^ 


odd  efe  yn  y  synagog,  wrth 
athrawiaethu  yn  Capernauni. 

60  Llawer  gan  hynny  o'i  ddis- 
gybhon,  pan  glywsant,  a  ddy- 
wedasant,  Caled  yw  yr  ymad- 
rodd  hwn;  pwy  a  ddichon 
v\  randaw  arno  ? 

61  Pan  wybu  yr  lesu  ynddo 
ei  hun,  fod  ei  ddisgyblion  yn 
grwgnach  am  hyn,  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  A  ydyw  hyn 
yn  eich  rhwystro  chwi  ? 

62  Beth  gan  hynny  os  gwel- 
wch  Fab  y  dyn  yn  dyrchafu 

Ue  yr  oedd  efe  o'r  blaen  ? 

'Pen.3.  13.  Act.  1.  9.  Eph.  4.  8. 

63 '  Yr  yspryd  yw  yr  hyn  sydd 
yn  bywhâu ;  y  cnawd  nid  yw 
yn  llesâu  dim:  y  geiriau  yr 
ydwyf  fi  yn  eu  llefaru  wrthych 
yspryd  ydynt,  a  bywyd  ydynt.' 

'  2  Cor.  3.  6. 

64  Ond  y  mae  o  honoch  chwi 
rai  nid  ydynt  yn  credu.  Canys 

yr  lesu  a  wyddai  o  'r  de- 
chreuad,  pwy  oedd  y  rhai  nid 
oedd  yn  credu,  a  phwy  oedd 
yr  hwn  a  'i  bradychai  ef. 

-Pen.  2.  24, 25.  a  13. 11. 

65  Ac  efe  a  ddywedodd,  Am 
hynny  "y  dywedais  wrtliych,  na 
ddichon  neb  ddyfod  attaf  fi 
oni  bydd  wedi  ei  roddi  iddo 
oddi  wrth  fy  Nhad.     -^4  44.46. 

66  1í  O  hynny  allan  llawer  o  'i 
ddisgybiiou  ef  a  aethaut  yn  eu 


Petr  yn  cyffesu  Crist.      S.  10 AN,  VII.  ei  geraint. 


hol,  ac  ni  rodiasant  mwyach 
gyd  âg  ef. 

61  Ám  hynny  yr  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrth  y  deuddeg,  A 
fynnwch  chwithau  hefyd  fyned 

ymaith  ì  .  ,  . 

68  Yna  Simon  Petr  a  'i  hat- 
tebodd  ef,  0  Arglwydd,  at  bwy 
yr  awn  mì  gennyt  ti  y  mae 
"geiriau  bywyd  tragywyddol. 

o  Act.  5.  20. 

69  Ac  yr  ydym  ni  yn  credu, 
ac  yn  gwybod  mai  Uydi  yw  y 
Orist,  Mab  y  Duw  byw. 

P  Matt.  16.  16.  Pen.  1.  49.  a  11.  27. 

70  lesu  a'u  hattebodd  hwynt, 
''Oni  ddewisais  i  chwychwi  y 
deuddeg,  '  ac  o  honoch  y  mae 
un  yn  ddiafol? 

1  Luc  6. 13.     '  Pen.  13.  27. 

71  Eithr  efe  a  ddywedasai  am 
Judas  Iscariot,  maò  Simon : 
canys  hwn  oedd  ar  fedr  ei 
fradychu  c^,  ac  efe  yn  un  o  'r 
deuddeg. 

PENNOD  VII. 

A.  D.  32.— 1  lesu  yn  argyhoeddi  rhyfyg  a  hyf- 
der  ei  geraint :  10  yn  myned  i  fynu  o  Galilea 
i  wyl  y  pébyll :  14  yn  dysgu  yn  y  deml.  40 
Amryw  dyh  am  dano  ef  ym  mhlith  y  bohl.  45 
Y  Phariseaid  yn  ddigìlawn  am  na  ddaliasai 
eu  myddogion  hwy  ef ;  ac  yn  rhoddi  sen  i 
Nieodemus  am  gymmeryd  ei  hlaid  ef. 

A'R  lesu  a  rodiodd  ar  ol  y 
pethau  hyn  yn  Galilea ; 
canys  nid  oedd  efe  yn  chwen- 
nych  rhodio  yn  Judea,  oblegid 
bod  yr  luddewon  yn  ceisio  ei 
ladd  ef. 


2  'A  gwyl  yr  luddewon,  sef 
gwyl  y  pebyll,  oedd  yn  agos. 

•  Lef.  23. 34. 

3  "  Am  hynny  ei  frodyr  ef  a 
ddywedasant  wrtho,  Cerdda 
ymaith  oddi  yma,  a  dos  i  Ju- 
dea ;  fel  y  gwelo  dy  ddisgybl- 
ion  dy  weithredoedd  di  y  rhaî 
yr  ydwyt  yn  eu  gwneuthur. 

oMatt.  12. 46.  Marc3.  31.  Act.  1. 14. 

4  Canys  nid  oes  neb  yn 
gwneuthur  dim  yn  ddirgel,  ac 
yntau  yn  ceisio  bod  yn  gy- 
hoedd :  od  wyt  ti  yn  gwneuth- 
ur  y  pethau  hyn,  amlyga  dy 
hun  i'r  byd. 

5  Canys  "nid  oedd  ei  frodyr 
yn  credu  ynddo.  «mmc3.2i. 

6  Yna  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt  hwy,  "Ni  ddaeth  fy 
amser  i  etto :  ond  eich  amser 
chwi  sydd  yn  wastad  yn  barod. 

*  Pen.  2. 4.  a  8. 20.  Ad.  8,  30. 

7  'Ni  ddichon  y  byd  eich  cas- 
âu  chwi ;  ond  myfi  y  mae  yn 
ei  gasâu,  'o  herwydd  fy  mod 


1  yn  tystiolaethu  am  dano,  fod 
ei  weithredoedd  ef  yn  ddrwg. 

•Pen.  15. 19.      'Pen.  3. 19. 

8  Ewch  chwi  i  fynu  î  'r  wyl 
hon  :  nid  wyf  fi  etto  yn  myned 
i  fynu  i'r  wyl  hon,  «oblegid  ni 
chyflawnwyd  fy  amser  i  etto. 

f  Pen.8.20. 

9  Gwedi  iddo  ddywedyd  y 
pethau  hyn  wrthynt,  efe  a  ar- 
hosodd  yn  GalileH. 


Crist  yn  myned  i'r  royl,  S.  lOAN,  VII 
10  ir  Ac  wedi  myned  o'i  frod- 
yr  ef  i  fynu,  yna  yntau  hefyd 
a  aeth  i  fynu  i  'r  wyl ;  nid  yn 
amlwg,  ond  megis  yn  ddirgel. 
^  H  Yna  yr  luddewon  a'i  ceis- 
lasant  ef  yn  yr  wyl,  ac  a  ddy- 
weda«ant,  Pa  le  y  mae  efe  ? 

"  Pen.  11.  56. 

12  A  'murmur  mawr  oedd 
am  dano  ef  ym  mysg  y  bobl. 
t^anys  rhai  a  ddywedent,  Gwr 
da  yw :  ac  eraiU  a  ddywedent, 
■Nag  ê;  eithr  twyllo  y  bobl  y 

mae.       <  Pen.  9.  W.  a  lO.  19.  'Matt.21.46. 
Luc7. 16.  Pen.6. 14.  Ad.40. 

13  Er  hynny  ni  lefarodd  neb 
yn  eglur  am  dano  ef,  'rhae 
ofh  yr  luddewon. 

'  Pen.  9. 22.  a  12.  42.  a  19. 38. 

14  1  Ac  yr  awrhon  ynghylch 
canol  yr  wyl,  yr  lesu  a  aeth  i 
fynu  i'r  deml,  ac  a  athraw- 
laethodd. 

15  A'r  luddewon  a  ryfeddas- 
ant,  gan  ddywedyd,  Pa  fodd  y 
llmedr  hwn  ddysgeidiaeth,  ac 
yiUau  heb  ddysgu  ? 

'  gŵur  hm  Itẅurmtumf 

16  Yr  lesu  a  attebodd  idd- 
ynt,  ac  a  ddywedodd,  "Fy  nyss:- 
eidiaeth  nid  eiddof  fi  yw,  eithr 
eiddo  yr  hwn  a'm  hanfonodd  i. 

■»  Pen.  3.  U.  a  8. 28.  a  12.  49.  a  14. 10,  24. 

17  Os  ewyUysia  neb  wneuthur 
ei  ewyUys  ef,  efe  a  gaifí-wybod 
am  y  ddysgeidiaeth,  pa  un  ai 
o  Dduw  y  mae  hi,  ai  myfi  o 
honof  fy  hun  sydd  yn  Uefaru. 


(icyn  dysyuyny  dml. 

i/?  sydd  yn 

Uefaru  o  hono  ei  hun,  yn  ceisio 
ei  ogoniant  ei  hun:  ond  yr 
hwn  sydd  yn  ceisio  gogoniant 
a  i  hanfonodd,  hunnw 
sydd  eirwir,  ac  ungiiyíiawnder 
md  oes  ynddo  ef.  -^«».5.41 

19  "Oni  roddes  Moses  i  chwi 
y  gyfraith,  ac  nid  oes  neb  o 
honoch  yn  gwneuthur  v  e-vf- 
raith  ?   p  Paham  yr  ydyeli^>n 

Act.  7. 35,  &c.      P  Pen.  5. 16, 18.  a  10.  39.  a  11  53 

20  Y  bobl  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  '  Y  mae  gennyt  ti 
F  í'^^^-.P'^y  sydd  yn  ceisio 

dyladddl?  'Pen.8.48,52.al0.20. 

21  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Un  weith- 
red  a  wneuthum,  ac  vr  vdvch 
oll  yn  rhyfeddu.  ^  ^ 

22  'Am  hynny  y  rhoddes  Mo- 
ses  I  chwi  yr  enwaediad ;  (nid 
o  herwydd  ei  fod  o  Moses, 
eithr  o  r  tadau ;)  ac  yr  ydych 

yn  enwaedu  ar  ddyn  ar  y  8ab- 

bath.  '  Lef.  12.  3.     •  Gen.  17.  la 

23  Os  yw  dyn  yn  derbyn  en- 
waediad  ar  y  Sabbath,  ||  heb 
dorn  cyfìaith  Moses ;  a  ydych 
yn  Uidiog  wrthjf  fi.  am  '  i  mi 
wneuthur  dyn  yn  hoUiach  ar  y 

teabbath  ?     i/Wiia/Wr.      «Pen.  5.8,  9' 

24  °Na  fernwch  wrth  y  golwo- 
eithr  bernwch  farn  g}-fia\vn. 

°  í>eut.  1.  16.    Diar.  24.  23. 

25  Yna  y  dy wedodd  rhai  o  'r 

P2 


Llamer  oW  hohl  yn  credu.  S.  lOAN,  VII.       Eraill  am  ei  ddal 


II  Hierosolymitaniaid,  Onid  hwn 
yvv  yr  un  y  maent  hwy  yn  ceis- 

ÌO  eÌ  ladd  ?         '  ^*^-  'Ẃíto»  Jermalem. 

26  Ac  wele,  y  mae  yn  Uefaru 
ar  gyhoedd,  ac  nid  ydynt  yn 
dywedyd  dim  wrtho  ef :  a  wybu 
y  pennaethiaid  mewn  gwir- 
ionedd  mai  hwn  yw  Crist  yn 
wir? 

27  "Eithr  nynî  a  adwaenom 
hwn  o  ba  le  y  mae :  eithr  pan 
ddêl  Crist,  nis  gẃyr  neb  o  ba 
le  y  mae. 

»M»tt.l3.55.  MOTC6.S.  Lno4.22. 

28  Am  hynny  yr  lesu,  wrth 
athrawiaethu  yn  y  deml,  a  lef- 
odd  ac  a  ddywedodd,  ^Chwi 
a'm  hadwaenoch  i,  ac  a  wydd- 
och  o  ba  le  yr  ydwyf  fi:  ac 
'ni  ddeuthum  i  o  honof  fy  hun, 
eithr  y  mae  '  yn  gy  wir  yr  hwn 
a'm  hanfonodd  i,  *yr  hwn  md 
adwaenoch  chwi. 

I  Kdrych  pen.  8. 14.      ■  Pen.  5.  43.  a  8. 
•  Pen.  5.  32.  a  8.  26.      >•  Pen.  1. 18.  a  8.  55. 

29  Ond  "myfi  a'i  hadwaen: 
oblegid  o  hono  ef  yr  ydwyf  fi, 
ac  efe  a'm  hanfonodd  i. 

c  Matt.  11.  27.  Pen.  10. 15. 

30  Am  hynny  ''hwy  a  geisias- 
ant  ei  ddal  ef :  ond  'ni  osod- 
odd  neb  law  arno,  am  na 
ddaethai  ei  awr  ef  etto. 

«MmcU.  18.  Lucl9.  47.  a  20. 19.   Ad.  19. 
Pen.8.37.     «Ad.^^.  Pen.8.20. 

31  A  'llawer  o  'r  bobl  a  gred- 
asant  ynddo,  ac  a  ddywedas- 
ant,  Pau  ddelo  Crist,  a  wna 

(Feii.8.8U. 


efe  fwy  o  arwyddion  na'r  rhai 
hyn  a  wnaeth  hwn  ? 

32  II  Y  Phariseaid  a  glyw- 
sant  fod  y  bobl  yn  murmur  y 
pethau  hyn  am  dano  ef ;  a  'r 
Phariseaid  a'r  arch-offeiriaid 
a  anfonasant  swyddogion  i  'w 
ddal  ef. 

33  Am  hynny  y  dywedodd  yr 
lesu  wrthynt  hwy,  *Yr  ydwyf 
fi  ychydig  amser  etto  gyd  â 
chwi,  ac  yr  wyf  yn  myned  at  yr 
hwn  a'm  hanfonodd.  » Pen 

34  "  Chwi  a  'm  ceisiwch,  ac 
ni'm  cewch :  a  Ue  yr  ydwyf  fi, 
ni  ellwch  chwi  ddyfod. 

h  Hoe.  5. 6.  Pen.  8. 21.  a  13. 38. 

35  Yna  y  dywedodd  yr  ludd- 
ewon  yn  eu  mysg  eu  hunain, 
I  ba  le  y  mae  hwn  ar  fedr 
myned,  fel  na  chafíbm  ni  ef  ? 
ai  at  'y  rhai  sydd  ar  wasgar 
ym  mhlith  lly  Groegiaid  y  mae 
efe  ar  fedr  myned,  a  dysgu  y 
Groegiaid?      'Es.  11.12.  iagoi.i. 

1  Petr  1. 1.      •  1/  CenhecBoedd. 

36  Pa  ymadrodd  yw  hwn  a 
ddywedodd  efe,  Chwi  a'm  ceis- 
iwch,  ac  ni  'm  cewch :  a  Ue  yr 
ydwyf  fì,  ni  ellwch  chwi  ddy- 
fod? 

37  ''Ac  ar  y  dydd  diweddaf,  y 
dydd  mawr  o  'r  wyl,  y  safodd 
yr  lesu,  ac  a  lefodd,  gan  ddy- 
wedyd,  'Od  oes  ar  neb  syched, 
deued  attaf  fi,  ac  yíed. 

tLef.SS3.8e.      '  Efc  65. 1.  Peu.  6.  35.    Dat.  22. 17.^ 


Amryw  dyh  am  OHst.      S.  lOAN,  Vn 

^^^"/^  ^^^*»  sydd  yn  crodii 
ynof  fi,  megis  y  dywedodd  yr 
ysgrythyr,  "afonydd  o  ddufi- 
bywiol  a  ddylifant  o  'i  ||  groth 

»  .       -Deut.18.15.  »Dmr.l8.4. 
Ei.l2.a«M.3.  Pen.4.14.  y/rf. 

39  A  hyn  a  ddywedodd  efe 
"am  yr  Yspryd,  yr  hwn  a  gai 
y  rhai  a  gredent  ynddo  ef  ei 
dderbyn :  canys  etto  nid  oedd 
yr  Yspryd  Glân  wedi  ei  roddi, 
o  herwydd  na  ogoneddasid  "yr 

leSU  etto.         oJoel^.^^.  Pen.16.7. 
Act.  2. 17.     r  Pen.  12. 16.  a  16.  7. 

40  ir  Am  hynny  llawer  o  'r 
bobl,  wedi  clywed  yr  ymad- 
rodd  hwn,  a  ddywedasant,  Yn 

;  wir  hwn  "yw  y  Prophwyd. 

1  Deut.  18. 16, 18.  Pen.  1.  21.  a  6. 14. 

4lEraill  a  ddywedasant,'Hwn 
yw  Crist.  Eraill  a  ddywedas- 
ant,  Ai  'o  Galilea  y  daw  Crist  ? 

'Pen.4.42.     'AA.SÌ.  Pen.  1.  46. 

42  •Oni  ddywedodd  yr  ys- 
grythyr,  Mai  o  had  Dafydd,  ac 
o  Bethlehem,  "y  dref  lle  y  bu 
Dafydd,  y  mae  Crist  yn  dyfod  ? 

•  Pt.  132. 11.  Mic.  3.  2.  Matt.  2.  5.  Luc  2  4 
•  1  Sam.  16. 1, 4. 

43  Felly  'yr  aeth  ymrafael 
ym  mysg  y  bobl  o  'Ì  blegid  ef. 

'  Pen.  9. 16.  a  10. 19. 

44  A  'rhai  o  honynt  a  fynnas- 
ant  ei  ddal  ef :  ond  ni  osododd 
neb  ddwylaw  amo.  7Ad.3o. 
;  45  ir  Yna  y  daeth  y  swyddoo-- 
lon  at  yr  arch-oírelriaid  a  V 
l'hariseaid ;  a  hwy  a  ddy wed- 


Nie/Hlemm  yn  ei  hleidio. 
asant  wrthynt  hwy,  Pahain  na 
üdygasoch  chwi  of  ? 

46  A  'r  swyddogion  a  attel)- 
asant  Ni  lefarodd  dyn  erioed 
lel  y  dyn  hwn. 

47  Yna  y  Phariseaid  a  atteb- 
asant  iddynt,  A  hudwyd  chwi- 
thau  hefyd  ? 

48  'A  gredodd  neb  o'r  pen- 
naethiaid  ynddo  ef,  neu  o 'r 
Phariseaid  ? 

'Pen.12.42.  Act.  6.  7.   1  Cor.  1.  20.  a  3.  8. 

49  Eithr  y  bobl  hjTi,  y  rhaî 
m  wyddant  y  gyfraith,  mell- 
digedig  ydynt. 

50  Nicodemus  ('yr  hwn  a 
ddaethai  ||at  yr  lesu  o  hyd 
nos,  ac  oedd  un  o  honynt)  a 
ddywedodd  wrthynt, 

*  Pen.  3.  2.      I  a«o  ef. 

51  "A  ydyw  ein  cyfraith  ni  yn 
bamu  dyn,  oddi  eithr  clywed 
ganddo  ef  yn  gyntaf,  a  g^^ybod 
beth  a  wnaeth  efe  ? 

''Deutl.l7.«17.8,&c.al9.16. 

^2  Hwythau  a  attebasant  ac 
a  ddywedasant  wrtho,  A  ydwyt 
tithau  o  Galilea?  Chwîlia 'a 
gwel  na  chododd  prophwyd  ^o 

Gahlea.    =E..9.1,2.   Matt4.15.  Pen.l,46. 

53  A  phob  un  a  aeth  i  'w  dt 
61  hun.  *' 

PENNOD  Vin. 

A.  D.  32.— 1  Crùt  yn  gwaredu  y  u>raiq  a  ddal- 
*^ui  ,neu>n  godineh  :  12  yn  pregethu  ei  fod 
efev  hun  yn  okuni  y  hyd  ;  ac  yn  g,ri>io  ,i 
cUhrau^eth  ;  33  yn  atteh  yr  ijdewon  a 
wnaent  eu  ho.l  o  Ahrahnm  ;  ,59  ac  yr.  gocM- 
Vdeu  creuhìideh  htty.  r  V  -et 


Y  mraig  odinehus.  S.  10  AN,  VTII. 

A'R  lesu  a  aeth  i  fynydd  yr 
.  Olew-wydd: 

2  Ac  a  ddaeth  drachefn  y 
bore  i  'r  deml ;  a  'r  holl  bobl 
a  ddaeth  atto  ef:  yntan  a 
eisteddodd,  ac  a 'ii  dysgodd 

hwynt.  , 

3  A'r  ysgrifenyddion  a  r  rha- 
riseaid  a  ddygasant  atto  ef 
wraig,  yr  hon  a 

godineb ;  ac  wedi  ei  gosod  hi 
yn  y  canol, 

4  Hwy  a  ddywedasant  wrtho, 
Athraw,  y  wraig  hon  a  ddal- 
iwyd  ar  y  weithred  yn  godin- 

5  •  A  Moses  yn  y  gyfraith  a 
orchymynodd  i  ni  labyddio  y 
cyfryw:*  beth  gan  hynny  yr 
wyt  ti  yn  ei  ddywedyd  ? 

•  Lef.a0.10.  Deut.22.22. 

6  A  hyn  a  ddywedasant  hwy, 
t^an  ei  demtio  ef,  fel  y  gallent 
d  gyhuddo  ef.  Eithr  yr  lesu, 
wedi  ymgrymmu  tu  a'r  Uawr, 
^  ysgrifenodd  â 'i  fys  ar  y 
ddaear,  heb  gymmeryd  amo 
eu  clywed. 

7  Ond  fel  yr  oeddynt  hwy  yn 
parhâu  yn  gofyn  iddo,  efe  a 
ymuniawnodd,  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  "Yr  hwn  sydd 
ddibechod  o  honoch,  tafled  yn 
gyntaf  garreg  atti  hi.   "  »eut.  n.  ?. 

8  Ac  wedi  iddo  eilwaith  ym- 
grymmu  tu  a  'r  llawr,  efe  a 
ysgrifenodd  ar  y  ddaear. 


G-olmni  y  hjd. 

9  Hwythau,  pan  glywsant  hyn, 
wedi  hefyd  eu  hargyhoeddi 
gan  eu  cydwybod,  a  aethant 
allan  o  un  i  un,  gan  ddechreu 
o  'r  hynaf  hyd  yr  olaf :  a  gad- 
awyd  yr  lesu  yn  unig,  a'r  wraig 
yn  sefyll  yn  y  canol. 

10  A'r  lesu  wedi  ymuniawnu, 
ac  heb  weled  neb  ond  y  wraig, 
a  ddywedodd  wrthi,  Ha  wraig, 
pa  le  y  mae  dy  gyhuddwyr  di  ? 
oni  chondemniodd  neb  di  ? 

11  Hithau  a  ddywedodd,  Na 
ddo  neb,  Arglwydd.  A  dywed- 
odd  yr  lesu  wrthi,  Nid  wyf 
finnau  yn  dy  gondemnio  di : 
dos,  ac  na  phecha  mwyach. 

12  11  Yna  y  Uefarodd  yr  lesu 
wrthynt  drachefn,  gan  ddywed- 
yd,  'Goleuni  y  byd  ydwyf  fi: 
yr  hwn  a  'm  dilyno  i,  ni  rodia 
mewn  tywyllwch,  eithr  efe  a 
gaiff  oleuni  y  bywyd. 

'Pen.  1.4.9.a9.  5.8  12.35,36,46. 

13  Am  hynny  y  Phariseaid  a 
ddywedasant  wrtho^'Tydi  sydd 
yn  tystiolaethu  am  danat  dy 
hun ;  nid  yw  dy  dystiolaeth  di 

^ij.^  *  Pen.  5. 31. 

14  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt  hwy,  Er  fy 
mod  i  yn  tystiolaethu  am  danaf 
fy  hun,  y  mae  fy  nhystiolaeth  i 
yn  wir :  oblegid  mi  a  wn  o  ba 
le  y  deuthum,  ac  i  ba  le  yr 
ydwyf  yn  myned;  •chwithau 

•  Peii.7.a8.«9.». 


Crist  yn  fíeryddu 


iiis  gwyddoch  o  ba  le  yr  wyf 
n  yn  dyfod,  nac  i  ba  le  yr  wyf 
n  yn  myned. 

15  Chwychwi  gydd  yn  barnu 
yn  ol  y  cnawd ;  'nid  ydwyf  fi  yn 

bamU  neb.  'Pen.3.17.al2.47.al8.36. 

16  Ac  etto  os  wyf  fì  yn  barnu, 
y  mae  fy  marn  i  yn  gywir- 
oblegid  « nid  wyf  fi  yu  xmìs 

ondmyfia'rTadyrhwna'm 
hanfonoddi.  8Ad.29. 

17  Y  "mae  hefyd  yn  ysgrifen- 
edigyn  eich  cyfraith  chwi,  Mai 
gwir  yw  tystiolaeth  dau  ddyn. 

"Deut.lT.e.aW.lS.  Matt.  18.  16.   2Cor.l3  1 
Heb.  10.  28. 

18  Myfi  yr  hwn  sydd  yn 
tystiolaethu  am  danaf  fy  hun  • 
ac  /maeyTad,yr  Iiwna  'm' 
hanfonodd  i,  yn  tystiolaethu 
amdanaffi.  .pen.6.97. 

19  Yna  y  dywedasant  wrtho, 
f  a  le  y  mae  dy  Dad  di  ?  Yr 
lesu  a  attebodd,  ^Nid  adwaen- 
ochnamyfi,  na'm  Tad  ;  'ped 
adnabuasech  fi,  chwi  a  adna- 
buasech  fy  Nhad  i  hefyd. 

»  Pen.  16.  3.     i  Pen.  14. 7. 

20  Y  geiriau  hyn  a  lefarodd 
K  lesu  yn  -y  trysordy,  wrth 
athrawiaethu  yn  y  deml;  ac 

ni  ddahodd  neb  ef,  am  °na 
adaethai  ei  awr  ef  atto. 

-M^12.41.      .Pen.7.30.      •  Pen.  7.  8. 

îi,^.*/  dywedodd  yr  lesu 
wrthynt  hwy  drachefh,  Yr  wyf 
h  yn  myned  ymaith,  a  ■'clini 

f  Pen.  7.  34.  a  13.  33. 


S.  lOAN,  VIII. 


y  Phariseaid. 


a  'm  ceisiwch  i,  ac  a  fyddwch 
íeirw  yn  eich  pechod:  Ile  yr 

Y  •L^'^  ellwch 
chwi  ddyfod. 

22  Am'hynny  y  dywedodd  yr 
luddewon,  A  ladd  efe  ei  hun « 
gan  ei  fod  yn  dywedyd,  Lle 

"^y^^^^  ni  ellwch 

chwi  ddyfod. 

23  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt  hwy,  "Chwychwi  sydd  oddi 
isod;  mmnau  sydd  oddi  uchod- 
chwychwi  sydd  o  'r  byd  hwn ; 
mmnau  nid  wyf  o  'r  byd  hwn. 

'  Pen.  3.  31. 

24  Am  hynny  'y  dywedaîs 
wrthych,ybyddwch  chwi  feirw 
yn  eich  pechodau :  oblegid  oni 
chredwch  chwi  mai  myfi  yw 
efe,  chwi  a  fyddwch  feirw  yn 
eich  pechodau.         'Ad  21. 

25  Yna  y  dywedasant  wrtho, 
Pwy  wyt  ti  ?  A  'r  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Yr  hyn  yr 
wyf  yn  ei  ddywedyd  hefyd 
wrthych  o  'r  dechreuad. 

26  Y  mae  gennyf  fi  lawer  o 
bethau  i  'm?  dywedyd  ac  i  'tc 
barnu  am  danoch  cbwi:  eithr 
•cymr  yw  yr  hwn  a  'm  hanfon- 
odd  1 ;  '  a  'r  pethau  a  gly  wais  i 
ganddo,  y  rhai  h>iiny  yi-  ydwAf 
fi  yn  eu  dywedyd  i  'r  byd.  * 

•  Pen.7.a8.     '  Pen.  3. 32.  a  15. 15. 

27  Ni  wyddent  hwy  mai  am  y 
lad  yr  oedd  efe  yn  dywedyd 
wrthyut  hwy. 


Ymffrost  yr  ítiddemon.    S.  10 AN 

28  Am  hynny  y  dywedodd  yr 
lesu  wrthynt,  Pan  "  ddyrchat- 
och  chwi  Fab  y  dyn,  -  yna  y 
cewch  wybod  inai  myíì  yw  eje, 
ac  ''nad  wyf  fi  yn  gwneuthur 
dim  o  honof  fy  hun;  ond 
•megis  y  dysgodd  fy  Nhad  fi, 
yr  wyf  yn  Uefaru  y  pethau  hyn. 

.Pen.3.14.al2.32.    »Khuf.l.4.    t  Pen.  5. 19, 30. 
•  Pen.  3. 11. 

29  A  'r  'hwn  a'm  hanfonodd 
i  sydd  gyd  â  myfi:  "  ni  adaw- 
odd  y  Tad  fi  yn  unig ;  obleg  d 
yr  wyf  fi  yn  gwneuthur  bob 
amser  y  pethau  sydd  foddlawn 
ganddoef     «Pen.uio.  -Adie. 

30  Fel  yr  oedd  efe  yn  llefaru 
y  pethau  hyn,  *  Uawer  a  gred- 
asant  ynddo  ef        "  ^i 

31  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 
wrth  yr  luddewon  a  gredasant 
ynddo,  Os  arhoswch  chwi  yn 
fy  ngair  i,  disgyblion  i  mi  yd- 
ych  yn  wir ; 

32  A  chwi  a  gewch  wybod  y 
gwirionedd,  "a'r  gwirionedd 
a  'ch  rhyddhâ  chwi.   "  Eh»f  e.  is. 

33  1f  Hwythau  a  attebasant 
iddo,  'Had  Abraham  ydym  ni, 
ac  ni  wasanaethasom  ni  neb 
erioed:  pa  fodd  yr  wyt  ti  yn 
dywedyd,  Chwi  a  wneir  yn 
rhyddion?        •Matt.^.g.  Ad.39. 

34  Yr  lesu  a  attebodd  idd- 
ynt,  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  'Pwy  bynnag  sydd  yn 

t  Bhuf  .  6. 16. 20    2  Petr  2. 19. 


,  VIII.  Owir  blant  Abi-aham. 
gwneuthur  pechod,  y  mae  efe 
yn  was  i  bechod. 

35  Ac  ''nid  yw  y  gwas  yn  aros 
yn  tỳ  byth:  y  Mab  sydd  yn 
arosbyth.  «Gai.4.30. 

36  "Os  y  Mab  gan  hynny 
a'ch  rhyddhâ  chwi,  rhyddion 
fy d  dwch  yn  wir.       "  Bhirf.  s.  2. 

37  Mi  a  wn  mai  had  Abraham 
ydych  chwi :  ond  yr  ydych 
chwi  yn  ceisio  fy  lladd  i,  am 
II  nad  yw  fy  ngair  i  yn  genni 
ynoch  chwi. 

I  nad  oeêUi'm  gair  i  ynoeh  cŵurf. 

38  'Yr  wyf  fi  yn  Uefaru  yr 
hyn  a  welais  gyd  â  'm  Tad  i : 
a  cliwithau  sydd  yn  gwneuth- 
ur  yr  hyn  a  welsoch  gyd  â  'ch 
tad  chwithau. 

•Pen.  5. 19, 30.  »14.10.2». 

39  Hwythau  a  attebasant  ac 
a  ddy wedasant  wrtho, "  Ein  tad 
ni  yw  Abraham.  Yr  lesu  a 
ddywedodd  wythynt, '  Pe  plant 
Abraham  fyddech,  gweithred- 
oedd  Abraham  a  wnaech. 

kMatt.3.9.  Ad.33.     i  Ehnf.  2. 28. »  9. 7. 

40  Eithr  yn  awr  yr  ydych 
chwi  yn  ceisio  fy  Uadd  i,  dyn 
a  ddywedodd  i  chwi  y  gwirion- 
edd,  yr  hwn  a  glywais  i  gan 
Dduw:  hyn  ni  wnaeth  Abra- 
ham. 

41  Yr  ydych  chwi  yn  gwueuth- 
ur  gweithredoedd  eich  tad 
chwi.  Am  hynny  y  dywedas- 
ant  wrtho,  Nid  trwy  butteindra 


Crist  yn  ceryddu 
y  cenhedlwyd 


,  -  ni:  -un  Tad 
sydd  gennym  ni,  se/  Diiw. 

■"E».  68. 16.  «64.8.  Mal.1.6. 

42  Yna  y  dywedodd  yr  lesn 
wrthynt  hwy,  "  Pe  Duw  fyddai 
eich  Tad,  chwi  a  'ra  carech  i : 
canys  oddi  wrth  Dduw  y  deiU- 
íais,  ac  y  deuthum  i ;  "  òblegid 
nid  o  honof  fy  hun  y  deuthura 
i,  ond  efe  a  'm  hanfônodd  i. 

»lloan5. 1.      •  Pen.  5. 43.  a  7.  28,  29. 

43  Paham  nad  ydych  yn  deall 
fy  lleferydd  i  ?  am  na  ellwch 
wrandaw  fy  ymadrodd  i. 

44  "O'cŵ  tad  diafol  yr  ydych 
chwî,  a  thrachwantau  eich  tad 
a  fynnwch  chwi  eu  gwneuthur. 
Lleiddiad  dyn  oedd  efe  o  'r 
dechreuad;  ac  "ni  safodd  yn 
y  gwirionedd,  oblegid  nid  oes 
gwirionedd  ynddo  ef.  Pan  yw 
yn  dywedyd  celwydd,  o'r  eiddo 
61  hun  y  mae  yn  dywedyd : 
canys  y  mae  yn  gelwyddog, 
ac  yn  dad  iddo.  ^ 

PMatt.  13.38.  lIoaii8.8.     Uudaí  6. 

45  Ac  am  fy  mod  i  yn  dywed- 
yd  y  gwirionedd,  nid  ydych  yn 
credu  i  mi. 

46  Pwy  o  honoch  a  'm  hargy- 
hoedda  i  o  becliod?  Ac  od  wyf 
fi  yn  dywedyd  y  gwir,  paham 
nad  ydych  yn  credu  i  mi  ? 

47  'Y  mae  yr  hwn  sydd  o 
Dduw,  yn  gwrandaw  geiriau 
Duw;   am  hynny  nid  ydych 

'  1  loui  4. 6. 


S.  10  A  N ,  VIII,      artghredinmelh  y  hohl. 


chwi  yn  eu  gwrandaw,  am  nad 
ydych  o  Dduw. 

48  Yna  yr  attcbodd  yr  ludd- 
ewon,  ac  y  dywedasant  wrtho 
ef,  Onid  da  yr  ydym  ni  yn 
dywedyd,  mai  Samaritan  wyt 
tJ,  a  'bod  gennyt  gythraul? 

•  Pen.  7.  20.  a  10.  20. 

49  Yr  lesu  a  attebodd,  Nid 
oes  gennyf  gythraul ;  ond  yr 
wyf  fi  yn  anrhydeddu  fy  Nhad, 
ac  yr  ydych  chwithau  yn  fy 
nîanrhydeddu  innau. 

50  Ac  'nid  wyf  fi  yn  ceisio  fy 
ngogoniant  fy  hun:  y  mae  a'i 
cais,  ac  a  fam.        « pen.  5. 41. 

51  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  "Os  ceidw  neb  fy  ymad- 
rodd  1,  ni  wêl  efe  farwolaeth 
II yn  dragywydd. 

°  Pen.  5. 24.  a  11. 26.      I  biẅ. 

52  Yna  y  dywedodd  yr  ludd- 
ewon  wrtho,  Yr  awrhon  y  gwydd- 
om  fod  gennyt  gythraul.  ^Bu 
Abraham  farw,  a'r  prophwydi  • 
ac  raeddi  di,  Os  ceidw  neb  fy' 
yraadrodd  i,  nid  archwaeihà 
efe  farwolaeth  ilyn  dragywrdd, 

»  Heb.  11.  13.     I  bvA. 

53  Ai  mwy  wyt  ti  nag  Abra- 
hara  em  tad  ni,  yr  hwn  a  fu 
farw?  a'r  prophwydi  a  fuaut 
feirw :  pwy  yr  wyt  ti  yn  dy 
wneuthur  dy  hun  ? 

54  Yr  lesu  a  attebodd,  'Os 
wyf  fi  yn  fy  ngogoneddn  fy 
hun,  fy  ngogoniant  i  nid  yw 

y  Pen.  6.  31. 


Crist  yn  gadael  y  deml.    S.  10  AN,  IX. 
ddim;  fy  Nhad  yw  yr  hwn 
sydd  yn  fy  ngogoneddu  i,  yr 
hwn  yr  ydych  chwi  yn  dywed- 
yd,  mai  eich  Duw  chwi  yw. 

55  Ond  'nid  adnabnoch  chwi 
ef :  eithr  myfi  a'i  hadwaen  ef. 
Ac  os  dywedaf  nad  adwaen  ef, 
myfi  a  fyddaf  debyg  i  chwi,  yn 
gelwyddog:  ond  mi  a'i  had- 
waen  ef,  ac  yr  wyf  yn  cadw  ei 
ymadrodd  ef.       •  Pen.  7. 28, 29. 

56  '  Gorfoledd  oedd  gan  eich 
tad  Abraham  weled  fy  nydd  i : 
ac  efe  a'í  gwelodd  hefyd,  ac  a 
lawenychodd.  »^»010.24. 

57  Yna  y  dywedodd  yr  ludd- 
owon  wrtho,  Nid  wyt  ti  ddeng- 
mlwydd  a  deugain  etto,  ac  a 
welaist  ti  Abraham? 

58  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  Cyn  bod  Abraham,  yr 

Wyf  fì.  bEs.43.13. 

59  Yna  "hwy  a  godasant  ger- 
rig  i'w  taflu  atto  ef.  A'r  lesu 
I!  a  ymguddiodd,  ac  a  aeth  all- 
an  o'r  deml,  ■'gan  fyned  trwy 
eu  canol  hwynt :  ac  felly  yr 
aeth  efe  heibio. 

•  Pen.  10.  31, 39.  a  11 .  8.      I  oeM  gwMiẄj. 


9.  all.8. 
*  Luc  4. ! 


PENNOD  IX. 


j)_  32.  1  Y  dyn  a  anesid  yn  ddaU  ÿtt  eael 

'ei  dteg  ;  13  ei  ddwyn  ef  at  y  PharüeaU : 
16  hun/thau  yn  ymrwystro,  ae  yn  ei  ysgymr 
muno  ef ;  35  oo  yntau  yn  cael  ei  dderbyn 
gan  yr  lem,  ae  yn  ei  gyffem  ef.  39  Pwy  yw 
y  rhai  y  mae  Crist  yn  eu  goUuo. 


Agoryd  Uygaid  y  daU. 

AC  wrth  fyned  heibio,  efe  a 
.  ganfu  ddyn  dall  o'í  ened- 
igaeth. 

2  A'i  ddisgyblion  a  ofynasant 
iddo,  gan  ddywedyd,  Rabbi, 
pwy  a  bechodd,  ai  hwn,  ai  ei 
ríeni,  fel  y  genid  ef  yn  ddall  % 

3  Yr  lesu  a  attebodd,  Nid 
hwn  a  bechodd,  na  'i  rîeni 
chwaith :  '  eithr  fel  yr  amlygid 
gweithredoedd  Duw  ynddo  ef. 

•  Pen.  11. 4. 

4  "Rhaid  i  mi  weithio  gwaith 
yr  hwn  a  'm  hanfonodd,  tra  yr 
ydyw  hi  yn  ddydd :  y  mae  y 
nos  yn  dyfod,  pan  na  ddichon 
neb  weithio.   '  Pen.  s.  19. » 11. 9.  a  12. 35. 

5  Tra  yr  ydwyf  yn  y  byd, 
'goleuni  y  byd  ydwyf. 

«  Pen.  1.  6, 9.  a  8. 12.  a  12.  35,  46. 

6  Wedi  iddo  ef  ddywedyd 
hyn,  "efe  a  boerodd  ar  lawr, 
ac  a  wnaeth  glai  o'r  poeryn, 
ac  a  llirodd  y  clai  ar  lygaid  y 

(Jall  •         *  M»n!  7. 33.  »  8.  23.      I  daenoàd. 

T  Ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Dos,  ac  ymolch  yn  Mlyn  Silo- 
am,  (yr  hwn  a  gyfieithir,  An- 
fonedig.)  Am  hynny  efe  a  aeth 
ymaith,  ac  a  ymolchodd,  ac  a 
ddaeth  yn  gweled.  •Neh.3.15. 
8  1f  Y  cymmydogion  gan  hyn- 
ny,  a'r  rhai  a'i  gwelsent  ef  o'r 
blaen,  mai  dall  oedd  efe,  a 
ddywedasant,  Onid  hwn  yw  yr 
un  oedd  yn  eistedd  ac  yn  car- 
dotta? 


Y  Phariseaid  ft  fOAN  FT 

at  y  Phaẁeaîd,  yr  ^5^^™  ddall  TnẄ^^''  ^ 

« /«waí  yn  dd^ll^  mae  Jfel       >  ^ 

W  A'r  Sabbath  oedd  hi  nan  àn  m  ?  ^ 

wnaeth  yr  lesu  yXi  „  âì  Í'J"""      *  «Mebasant 

«gorodd  efe  e  ijga  d'e?  ^  '"yir  *  ddywedasunt, 

16  Am  hynnyTphariseaid  \  i  "^^^"'^  'î'^'  '•™ 

wrtfyn.  Ciai'a  LdÄ?  |  ^L7^\ 


fy  Ilygaid  i,  a  mi  a  ymolchais, 
acyrydwyfyngweled. 
16  Yna  rhai  o'r  Phariseaid  a 
ddywedasant,  Nid  yw  y  dyn 
hwn  o  Dduw,  gan  nad  yw  efe 
yn  cadw  y  Sabbath.  EraiU  a 
ddywedasant,  'Pa  fodd  y  gall 
'Ad.88.  Pwi.aa. 


lygaid  ef,  nis  gwyddom  ni:  y 
mae  efe  mewn  oedran  ;  gofni- 
wch  iddo  ef :  efe  a  ddywed  'am 
dano  ei  hun. 
22  Hyn  a  ddywedodd  ei  rieni 
ef,  am  'eu  bod  yn  ofhi  yr 
luddewon:  oblegid  yr  ludd- 

'  P«ii.  7. 18.  •  12.  42.  »  19.  38.  Act  6.  lÄ 


Y  dyn  yn  cael  10  AN,  IX. 

ewon  a  gyd-ordeiniasent  eisoes, 
os  cyfaddefai  neb  ef  yn  Grist, 
11"  y  bwrid  ef  allan  o'r  synagog. 

I  ÿr  fftgymmunid  ef.      *  Pön*  16«  2. 

23  Am  hynny  y  dywedodd  ei 
rîeni  ef,  Y  mae  efe  mewn  oed- 
ran ;  gofynwch  iddo  ef. 

24  Am  hynny  hwy  a  alwasant 
eilwaith  y  dyn  a  fuasai  yn 
ddall,  ac  a  ddy  wedasant  wrtho, 
Dyro  y  gogoniant  i  Dduw : 
nyni  a  wyddom  mai  pechadur 
yw  y  dyn  hwn. 

25  Yna  yntau  a  attebodd  ac 
a  ddy wedodd,  Ai  pechadur  yw, 
nis  gwn  i :  un  peth  a  wn  i,  Ue 
yr  oeddwn  i  yn  ddall,  yr  wyf  fi 
yn  awr  yn  gweled. 

26  Hwythau  a  ddywedasant 
wrtho  drachefh,  Beth  a  wnaeth 
efe  i  ti  ?  pa  fodd  yr  agorodd 
efe  dy  lygaid  di  ? 

21  Yntau  a  attebodd  iddynt, 
Mi  a  ddywedais  i  chwi  eisoes, 
ac  ni  wrandawsoch :  paham 
yr  ydych  yn  ewyllysio  clywed 
drachefn?  a  ydych  chwithau 
yn  ewyllysio  bod  yn  ddisgybl- 
îon  iddo  ef  ? 

28  Hwythau  a'i  difenwasant 
ef,  ac  a  ddywedasant,  Tydi 
sydd  ddisgybl  iddo  ef ;  eithr 
disgybhon  Moses  ydym  ni. 

29  Nyni  a  wyddom  lefaru  o 
Dduw  wrth  Moses :  eithr  hwn, 
'  nis  gwyddom  ni  o  ba  le  y  mae 

efe.  'Pen.8.14. 


ei  ysgymmuno. 

30  Y  dyn  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Yn  hyn 
yn  ddîau  y  mae  yn  rhyfedd, 
na  wyddoch  chwi  o  ba  le  y 
mae  efe,  ac  efe  a  agorodd  fy 
Uygaid  i. 

31  Ac  ni  a  wyddom  "nad  yw 
Duw  yn  gwrandaw  pechadur- 
iaid :  ond  os  y  w  neb  yn  addol- 
wr  Duw,  ac  yn  gwneuthur  ei 
ewyllys  ef,  hwnnw  y  mae  yn  ei 
wrandaw.    ■»  job  27. 9.  a  35. 12.  p».  is. «. 

Diar.  1.  28.  a  28. 9.  Ee.  1. 15.    Jer.  11. 11.  a  14. 12. 
Ezec.  8. 18.  Mic.3.4.  Zech.7. 13. 

32  Ni  chlybuwyd  erioed  agor- 
yd  o  neb  lygaid  un  a  anesid 
yn  ddall. 

33  "Oni  bai  fod  hwn  o  Dduw, 
ni  allai  efe  wneuthur  dim. 

■  Ad.  16. 

34  Hwy  a  attebasant  ac  a 
ddywedasant  wrtho,  Mewn 
pechodau  y  ganwyd  ti  oU ;  ac 
a  wyt  ti  yn  ein  dysgu  ni  ?  A 
hwy  a'i  llbwriasant  ef  allan. 

I  Keit,  ìiigymmimfaani  ej. 

35  Clybu  yr  lesu  ddarfod  idd- 
ynt  ei  llfwrw  ef  allan :  a  phan 
ei  cafodd,  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  A  wyt  ti  yn  credu  ym 
Mab  Duw?  ii/wm»««o. 

36  Yntau  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Pwy  yw  e/è,  0  Ar- 
glwydd,  fel  y  credwyf  ynddo  % 

37  A  'r  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Ti  a  'i  gwelaist  ef ;  a  'r 
hwn  sydd  yn  ymddiddan  â  thi, 

I  hwnnw  ydyw  efe. 


Yntau  yn  addoli. 


38  Yiitau  a  ddywedodd,  Yr 
wyf  fi  yn  credu,  0  Arglwydd. 
Ac  efe  a  'i  haddolodd  ef. 

39  1í  A  'r  lesu  a  ddywedodd, 
1  farn  y  deuthum  i'r  byd  hwn; 
lel  y  gwelai  y  rhai  nid  ydynt 

yn  gweled,  ac  yr  elai  y  rhai 
sydd  yn  gweled  yn  ddeillion. 

•  Pen.  6.  22,  27.   Edrych  pen.  3.  17.  a  12.  47 
P  Matt.  13. 13. 

40  A  rhai  o  'r  Phariseaid  a 
oedd  gyd  âg  ef,  a  glywsant  y 

P^íu  ^í^"'  *  ddywedasant 
wrtho,  Ydym  ninnau  hefyd  yn 
ddeillion  ?  ^ 

41  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
í»*'  'Pe  deillion  fyddech,  ni 
byddai  arnoch  bechod :  eithr 
yn  awr  meddwch  chwi,  Yr  yd 


S.  IOAK,  X. 


Crist  yn  y  drws. 


ym  ni  yn  gweled;  am  'hynny  v  Ìa^  aÌ  ^ÿ'^aût  pa  bethau 
mae  eich  pechod  yn  arof  ^  ^  l^^fŷ^  ^  oedd  efe  yn 


mae  eich  pechod  yn  aros. 

«  Pen.  16. 22,  24. 

PENNOD  X. 

19  Amrywdyh  am  dam.  25  Y rmeln  proÁ 

W  ac  yn  myned  drachefn  dros  yr  lorddon- 
en  ;  Ue  y  eredodd  ìlawer  ynddo  ef. 

TTN  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
X  chwi,  Yr  hwn  nid  yw  yn 
myned  i  mewn  trwy  y  drws  i 
gorlan  y  defaid,  eithr  sydd  vn 
drmgo  ffordd  arall,  lleidr  ac 
yspeihwr  yw. 

2  Ond  yr  hwn  sydd  yn  myned 
1  mewn  trwy  y  drws,  bugail  y 
defaid  ydyw.  ^ 


à  I  hwn  y  mae  y  drysawr  yn 
agoryd  ac  y  mae  y  defaid  yn 
gwrandaw  ar  ei  lais  ef:  ac  y 
mae  efe  yn  galw  ei  ddefaid  ei 
hun  erbyn  eu  henw,  ac  yn  eu 
harwam  hwy  allan. 

4  Ac  wedi  iddo  yrru  aUan  ei 
ddefaid  ei  hun,  y  mae  efe  yn 
myned  o 'u  blaen  hwy  :  a 'r 
defaid  sydd  yn  ei  ganlyn  ef, 
oblegid  y  maent  yn  aduabod 
ei  lais  ef. 

5  Ond  y  dîeithr  nis  canlynant, 
eithr  fföant  oddi  wrtho :  obleg- 
id  nad  adwaenant  lais  díeithr- 
laid. 

^  í^*"^'^®^  a  ddy- 
wedodd  yr  lesu  wrthynt :  ond 

A    a}  ^y^'í^û*  Pa  bethau 


eu  llefaru  wrthynt. 

7  Am  hynny  yr  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrthynt  dracheíh,  Yn 
wir  yn  wir,  meddaf  i  chm, 
Myfi  yw  drws  y  defaid. 

8  Cynnifer  oll  ag  a  ddaethant 

0  m  blaen  i,  lladron  ac  yspeil- 
wyr  ŷnt :  eithr  ni  wrandkwodd 
y  defaid  arn}  nt. 

9  "Myíì  yw'y  drws :  os  â  neb 

1  mewn  tr^vof  fi,  efe  a  fSdd 
cadwedig;  ac  efe  a  â  i  mewn 
ac  allan,  ac  a  gaiff  borfa. 

•Pen.  14.6.   Eph.  2. 18. 

10  Nid  yw  Ileidr  yn  d^-fod 
oiid  1  ladratta,  ac  i  ladd,  ac  i 
ddistiywio  :  myfi  u  ddeuthum 


T  bu^aU  da.  S.  lOAN,  X.  CrÌBt  yn  y  deml. 

fel  y  caent  fywyd,  ac  y  caent  ,  dodi  fy^einioes,  fel  y  cymmer. 


wyf  hi  drachefii. 
18  Nid  oes  neb  yn  ei  dwyn 
oddi  arnaf  fi :  ond  myfi  sydd 
yn  ei  dodi  hi  i  lawr  o  honof  fy 
hun.    Y  mae  gennyf  feddiant 
i'w  dodi  hi  i  lawr,  ac  'y  mae 
12  Eithr  y  gwas  cyflog,  a'r  '  gennyf  feddiant  i'w  chymmer- 
hwn  nid  yw  fugail,  yr  hwn  nid   yd  hi  drachefn.  "Y  gorchymyn 
eiddo  y  defaid,  sydd  yn  gwel-   hwn  a  dderbyniais  i  gau  íy 


ỳ  yn  helaethach. 

11  Myfi  yw  y  bugail  da.  Y 
bugail  da  sydd  yn  rhoddi  ei 
einioes  dros  y  defaid. 

*B*40.U.  Ezec.34.23.  a37.24.  Heb.13.20. 
lPetr5.4. 


ed  y  blaidd  yn  dyfod,  ac  '^yn 
gadael  y  defaid,  ac  yn  íîoi : 
a'r  blaidd  sydd  yn  eu  hysglyfio 
hwy,  ac  yn  tarfu  y  defaid. 

e  Zech.  11. 16, 17. 

13  Y  raae  y  gwas  cyflog  yn 
fíbi,  oblegid  mai  gwas  cyflog 
yw,  ac  nid  oes  ofal  arno  am  y 
defaid. 

14  Myfi  yw  y  bugail  da  ;  ac 
*a  adwaen  yr  eiddof  fi,  ac  a  'm 
hadweinir  gan  yr  eiddof  fi. 

*  2  Tim.  2. 19. 

15  Tel  yr  edwyn  y  Tad  fyfi, 
felly  yr  adwaen  innau  y  Tad : 
ac  yr  ydwyf  yn  rhoddi  fy  ein- 
ioes  dros  y  defaid.   «Matt.  11.27. 

16  A  'defaid  eraill  sydd  gen- 
nyf,  y  rhai  nid  ỳnt  o  'r  gorlan 
hon :  y  rhai  hynny  hefyd  sydd 
raid  i  mi  eu  cyrchu,  a  'm  llais 
i  a  wrandawant;  «a  bydd  un 
gorlan,  «c  un  bugail.  fE8.56.8. 

tEzeo.97.22.   Eph.2.14.  lPetr2.25. 

17  Am  hyn  y  mae  y  Tad  yn 
fy  ngharu  i,  "am  fy  mod  i  yn 

b  Es.  58.  7,  8, 12.  Heb.2.9. 


Nhad.      'Pen.2.19.     »Pen.l5.10.  Act.2.24. 

19  1f  'Yna  y  bu  drachefii  ym- 
rafael  ym  mysg  yr  luddewon, 
am  yr  ymadroddion  hyn. 

1  Pen.  7.  43.  a  9. 16. 

20  A  Uawer  o  honynt  a  ddy- 
wedasant,  "Y  mae  cythraul 
ganddo,  ac  y  mae  efe  yn  yn- 
fydu:  paham  y  gwrandêwch 

ChwÌ  arnO  eîì  "'Pen.7.20.a8.48,.52. 

21  EraiU  a  ddywedasant,  Nid 
yw  y  rhai  hyn  eiriau  un  a 
chythraul  ynddo.  "A  all  cy- 
thraul  "agoryd  Uygaid  y  deill- 

ÌOn?        «Exod.4. 11.  P8.94.9.  al46.8. 
•  Pen.  9. 6, 7. 

22  1í  Ac  yr  oedd  y  gyssegr- 
wyl  yn  Jerusalem,  a 'r  gauaf 
oedd  hi. 

23  Ac  yr  oedd  yr  lesu  yn 
rhodio  yn  y  deml,  "ym  mhorth 

SolomOn.  »Act.3.11.  a5.12. 

24  Am  hynny  y  daeth  yr 
luddewon  yn  ei  gylch  ef,  ac  a 
ddywedasant  wrtho,  Pa  hyd  yr 
wyt  yn  llperi  i  ni  ammeu?  os 

«  ein  cadw  rhumg  tUM/eddtd  f 


Yr  raddemonyn  ceisio      g.  10 AN,  X 


tydi  yw  y  Crist,  dywed  i  ni  yn 
eglur. 

25  Yr  lesu  a  attebodd  iddynt, 
Mi  a  ddywedais  i  chwi,  ac  nid 
ŷdych  yn  credu.  "Y  gweith- 
redoedd  yr  wyí'  fî  Jn  eu 
gwneuthur  yn  enw  fy  Nhad 
y  mae  y  rhai  hynny  yn  tystiol-' 
aethu  am  danaf  fi. 

«Ad.38.  Pen.6.86. 

26  Ond  'chwi  nid  ydych  yn 
credu :  canys  nid  ydych  chwi  1 
o  m  defaid  1,  fel  y  dywedais  i 

Chwi.  'Pen.8.47.  ' 

^f,e  fy  nefaid  i  yn  gwran- 
aaw  fy  Ilais  i;  a  mi  a'u  had- 
waen  hwynt,  a  hwy  a'm  can- 
fynant  i ; 

îll  ^^^""^"  ydwyf  yn  rhoddi 
■í?^í  5"^^?,  tragywyddol;  ac 
,ni  chyfrpllant  byth,  ac  ni 
ddwg  neb  hwynt  allan  o 'm 

}^       '  •         12.  a  18. 9. 

rhoddes  I  mi,  sydd  fwy  na 
phawb:  ac  nis  gall  neb  eu 
dwyn  hwyra  aUan  o  law  fy 

Nhad  1.  .Pen.14.28 

30  "Myfia'rTad  un  ydym. 

«  Pen.  17.  11,  22. 

lÄJ^''"  gerrig  drachefn  i'w 
labyddio  ef  .pe„ 

32  Yr  lesu  a  attebodd  iddynt, 
ddtr""  ^fítí^redoedd  da  a 
ddangosais  i  chwi  oddi  wrth 
fyNhad:  amba  un  o'r  gweith- 


Uabyddio  Crist. 


33  Yr  luddewon  a  attebasant 
iddo  gan  ddywedyd,  Nid  am 
weithred  dda  yr  ydym  yn  dy 
labyddio,  ond  am  gubledd,  ac 
am  dy  íod  di,  a  thithau  yn 
^i^ì'.'^      wneuthur  dy  hun 

ynDduW.  'Pen.5.18. 

I  34  Yr  lesu  a  attebodd  iddynt, 
Unid  yw  yn  ysgrifenedig  yn 
eich  cyfraith  chwi,  Mi  a  ddy- 
wedais,  Duwiau  ydych?  .ps.82 , 

35  Os  galwodd  efe  hwy  yn 
dduwiau,  at  y  rhai  y  daetl, 
gair  Duw,  (a'r  ysgrythyr  nis 
gelhr  ei  thorri;)  ^ 

36  A  ddywedwch  chwi  am  yr 
hwn  a  sancteiddiodd  y  Tad  ac 
a  1  hanfonodd  i'r  byd,  Yr  ẃyt 
ti  yn  cablu ;  "am  i  mi  ddywed- 
yd,  <=Mab  Duw  ydwyf  ?  ^ 

•Pen.6.27.      ^V^n.5.n,n.  .Lncl.35. 

37  Onid  wyf  fi  yn  gwneuth- 
iir  gweithredoedd  fy  Nhad,  na 
chredwchimi:       -Pen.  15.21 

38  Ond  os  ydwTf  yn  eu 
gwneuthur,  er  nad  ydych  yn 
eredu  1  mi,  ^credwch  y  gweith- 
redoedd ;  fel  y  gwybyddoch 
ac  y  credoch,  ^fod  y  Tad  :^iiof 
n,  a  mmuau  ynddo  yutau. 

•Pen,5.36.al4.10.      ^  Pen.  14.  11.  a  17.  21. 

39  «Am  h;yiuiy  y  ceisiasaiit 
drachefo  ei  ddal  ef :  ac  efe  a 
ddiangodd  alhm  o 'u  dwylaw 

hwy^lt.  «Pen.7.3u.44.»6.ô9 


Lazarm  yn  glaf,  0.  lOAJ 

40  Ac  efe  a  aeth  ymaith  dra- 
cheíh  dros  yr  lorddouen,  i'r 
man  "Ue  y  buasai  loan  ar  y 
cyntaf  yn  bedyddio ;  ac  a  ar- 
hosodd  yno.  "Pen.i.M. 

41  A  Uawer  a  ddaethant  atto 
ef,  ac  a  ddywedasant,  loan  yn 
wir  ni  wnaeth  un  arwydd:  'ond 
yr  hoU  bethau  a'r  a  ddywed- 
odd  loan  am  hwn,  oedd  wir. 

1  Pen.  3. 30. 

42  A  Uawer  yno  a  gredasani 
ynddo. 

PENNOD  XI. 

A.  D.  33.— 1  Crist  yn  cyfodi  Lazarus,  yr  hwn  a 
gladdesid  er  ys  pedwar  diwrnod,  45  Llawer 
o  luddewon  yn  credu.  47  Yr  arch-offeiriaid 
a*r  Phariseaid  yn  casglu  cynghor  yn  erhyn 
Crist  49  Caiaphas  yn  prophwydo,  54  lesu 
yn  yinguddio:  55  hwythau  ar  y  pasc  yn 
ymofyn  am  dano,  ac  yn  gosod  cynllwyn  iddo, 

AC  yr  oedd  un  yn  glaf,  La- 
zarus  o  Bethania,  o  dref 
'Mair  a'i  chwaer  Martha. 

•  Luc  10.  38, 39. 

2  (^'A  Mair  ydoedd  yr  hon  a 
enneiniodd  yr  Arglwydd  âg 
ennaint,  ac  a  sychodd  ei  draed 
ef  â'i  gwallt,  yr  hon  yr  oedd 
ei  brawd  Lazarus  yn  glaf.) 

Matt.  26.  7.   Marc  14.  3.  Pen.  12.  3. 

3  Am  hynny  y  chwîorydd  a 
ddanfonasant  atto  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  wele,  y  mae 
yr  hwn  sydd  hoff  gennyt  ti,  yn 
glaf. 

4  A'r  lesu  pan  glybu,  a  ddy- 
wedodd,  Nid  yw  y  clefyd  hwn 


XL  marrö. 

i  farwolaeth,  'ond  er  gogon- 
iant  Duw,  fel  y  gogonedder 
Mab  Duw  trwy  hynny. 

c  Pen.  9.  3.   Ad.  40. 

5  A  hoff  oedd  gan  yr  lesn 
Martha,  a'i  chwaer,  a  Lazarus. 

6  Pan  glybu  efe  gan  hynny 
ei  fod  ef  yn  glaf,  efe  a  arhos- 
odd  yn  y  lle  yr  oedd,  ddau 
ddiwrnod. 

7  Yna  wedi  hynny  efe  a  ddy- 
wedodd  wrth  y  disgyblion,  Awn 
i  Judea  drachefn. 

8  Y  disgyblion  a  ddy wedasant 
wrtho,  Rabbi,  *yr  oedd  yr 
luddewon  yn  awr  yn  ceisio  dy 
labyddio  di ;  ac  a  wyt  ti  yn 
myned  yno  drachefti  ì  *  Pen.  lo.  31. 

9  Yr  lesu  a  attebodd,  Onid 
oes  deuddeg  awr  o'r  dydd  ?  os 
rhodia  neb  y  dydd,  ni  thram- 
gwydda,  am  ei  fod  yn  gweled 
goleuni  y  byd  hwn : 

10  Ond  •os  rhodia  neb  y  nos, 
efe  a  dramgwydda,  am  nad 
oes  goleuni  ynddo.  •Pen.12.35. 

11  Hyn  a  lefarodd  efe :  ac 
wedi  hynny  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Y  mae  ein  cyfaiU  La- 
zarus  'yn  huno;  ond  yr  wyf  fi 
yn  myned  i'w  ddihuno  ef. 

'  Matt.  9. 24. 

12  Yna  ei  ddisgyblion  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  Arglwydd,  os 
huno  y  mae,  efe  a  fydd  iach. 

13  Ond  yr  lesu  a  ddywedasai 
am  ei  farwoiaeth  ef :  eithr  hwy 


Y mddiddan  Crist  g.  lOAN  XI 

a  dybiasant  mai  am  hûn  cwsff  I  wríliî*  ^  a-  .  ^  Martha, 
vr  ofirlrl  oft.  ™  j„..._-i_"r  ^^^s  I  Y  f   Aagyfodir  dj  frawd  dra- 


yr  oedd  efe  yn  dywedyd. 

14  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 
wrthynt  yn  eglur,  Bu  farw  La- 
zaru8. 

15  Ac  y  mae  yn  llawen  ^en- 


chefn. 

24  Dywedodd  Martha  wrtho, 
Myfi  a  wn  yr  adgyfodir  ef  yn 
yr  adgyfodiad,  y  dydd  di^ 

eaüdt.         »Lucl4.14.  Pen.5.29. 


I 


nyf  nad  oeddwn  i  yno,  er  lich     ^^YrT.       \ì       '  ^ 
mwyn  chwi,  fel  y  crÌdoch  •  ond   Mvfì  *  ddywedodd  wrthi 

awnattoef.  ^^aocn,  ond   Myfi  yw  yr  adgyfodiad,  a 'r 


awn  atto  ef. 

16  Yna  y  dywedodd  Thomas, 
yr  hwn  a  elwir  Didymus,  wrth 
ei  gjd-ddisgyblion,  Awn  nin- 
nau  hefyd,  fel  y  byddom  feirw 
gyd  âg  ef. 

17  Yna  yr  lesu  wedi  dyfod, 
a  1  cafodd  ef  wedi  bod  weith- 
lan  bedwar  diwrnod  yn  y  bedd 

18  A  pethania  oedd  yn  a^os  i 
Jerusalem  ynghylch  pymtheg 
ystâd  oddi  wrthi ;  ^ 

l"*^^*"  o'r  luddewon  a 
ddaethant  at  Martha  a  Mair 

iw  cysuro  hwyameubrawd.  ' 

Yna  Martha,  cyn  ffynted 
ag  y  clybu  hi  fod  l  S  fr, 

nn?  V-^^*^''^^yf«i'fodef: 
ond  Mair  a  eisteddodd  yn 

l  ^ywedodd  Martha 
wrth  yr  lesu,  Arglwydd  ne 
buasit  ti  yma,  ni  buasai  farw 
iy  mrawd. 

22  Eithr  mi  a  wn  hefyd  yr 
awrhon,  pa  bethau  bynnag  a 
ddymunech  di  gan  Dduw,  y 
dyry  Duw  i  ti.  '  ^ 

23  Yr  lesu  a  ddywedodd 


bywyd:    'yr  hwn  sydd  yn 

fv^^'V^^^^  íddo  farw,  a 
iydd  by  w : 

-Pen^e.aS.      .Pe„.9.96.   1  Icn  5. 10,  4o. 

26  A  phwy  bynnag  sydd  yn 
íyw,  ac  yn  credu  ynof  fi,  "ni 
bydd  marw  yn  dragywydd.  A 
wyt  ti  yn  credu  hyn  ? 

27  Dywedodd  hithau  wrtho, 
Ydwyf,  Arglwydd:  V  wyf  fi 

Ä?"bVd.''  ^^'^ 

'Matt.16.16.  Pen.4.42.  a6.69 

28  Ac  wedi  iddi  ddywedyd  y 
pethau  hyn,  hi  a  aeth  ym'aitli, 
ac  a  alwodd  yn  ddirgel  e 
ä™f  ^í^'r,  gan  ddywedrd, 
Fe  ddaeth  yr  Athraw,  ac  y 
mae  yn  galw  am  danat. 

hiagododdyn  ebrwydd,  ac  a 
ddaeth  atto  ef.         j  ^ 

30  (A 'r  lesu  ni  ddaethai  etto 
1  r  dref,  ond  yr  oedd  efe  yn  r 
man  le  y  cyfarfuasai  Martha 
ag  ef.) 

31  Yna  yr  luddewon  y  rhai 
oeddg^  dâhiynytŷ,  acyn 


S.  10 AN,  XI. 

welsant 


Cyfúdi  Lazarm 

ei  chysuro  hi,  pan 
Mair  yn  codi  ar  frys,  ac  yn 
myned  allan,  a'i  canlynasant 
hi,  gan  ddywedyd,  Y  mae  hi 
yn  myned  at  y  bedd,  i  wylo 

^32  Yna  Mair,  pan  ddaeth  Ue 
yr  oedd  yr  lesu,  a 'i  weled 
ef,  a  syrthiodd  wrth  ei  draed 
ef,  gan  ddywedyd  wrtho,  Ar- 
glwydd,  pe  buasit  ti  ynia,  ni 
buasai  fy  mrawd  farw. 
33  Yr  lesu  gan  hynny,  pan 
welodd  hi  yn  wylo,  a'r  ludd- 
ewon  y  rhai  a  ddaethai  gyd  a 
hi  yn  wylo,  a  riddfanodd  yn  yr 
yspryd,  ac  a  tgynhyrfwyd ; 

t  Gr.  ymímẃmfoiJà. 

84  Ac  a  ddywedodd,  Pa  le  y 
dodasoch  chwi  ef?  Hwy  a 
ddywedasant  wrtho,  Arglwydd, 
tyred  a  gwel. 

35  'Yrlesu  a  wylodd.  'l«c  19.41 


ynfym  o'r  bedd. 

wch  ymaith  y  maen.  Martha, 
chwaer  yr  hwn  a  fuasai  farw,  a 
ddywedodd  wrtho,  Arglwydd, 
y  mae  efe  weithian  yn  drewi: 
herwydd  y  mae  ynfarw  er  ys 
pedwar  diwrnod. 

40  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrthi, 
Oni  ddywedais  i  ti,  pes  cred-. 
Ìt,  y  cait  ti  "weled  gogoniant 
Duw?  "^o*- 

41  Yna  y  codasant  y  maen  Ue 
yr  oedd  y  marw  wedi  ei  osod. 
A  'r  lesu  a  gododd  ei  olwg  i 
fynu,  ac  a  ddywedodd,  Y  Tad, 
yr  wyf  yn  dîolch  i  ti  am  i  ti 
wrandaw  arnaf. 

42  Ac  myfi  a  wyddwn  dy  fod 
di  yn  fy  ngwrandaw  bob  amser: 
eithr  °er  mwyn  y  bobl  sydd  yn 
sefyll  o  amgylch,  y  dywedais, 
fel  y  credont  mai  tydi  a  m 
hanfonaist  i.  .pen.12.30. 

43  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 


fe  lÄyT-dold  ;  h;;,  efe  a  lefodd  â  Ueí  uchel, 
öD  Aiii  "J^"»/  /    J  u    T,„„a^,,s.  tvred  allan. 


luddewon,  Wele,  fel  yr  oedd 
yn  ei  garu  ef. 

37  Eithr  rhai  o  honynt  a  ddy- 
wedasant,  Oni  allasai  hwn, 
■»yr  hwn  a  agorodd  lygaid  y 
dall,  beri  na  buasai  hwn  farw 
chwaithî  ■.pen.9.6. 

38  Yna  yr  lesu  drachefn  a 
riddfanodd  ynddo  ei  hunan,  ac 
a  ddaeth  at  y  bedd.  Ac  ogof 
oedd,  a  maen  oedd  wedi  ei 
ddodi  amo. 


Lazarus,  tyred  allan 

44  A'r  hwn  a  fuasai  farw  a 
ddaeth  allan,  yn  rhwym  ei 
draed  a'i  ddwylaw  mewn  am- 
do:  a'i  "wyneb  oddi  wedi  ei 
rwymo  â  napcyn.  Yr  lesu  a 
ddywedodd  wrthynt,  GoUyng- 
wch  ef  yn  rhydd,  a  gadêwch 
iddo  fyned  ymaüh.  ppen.20.7. 

45  Yna  llawer  o'r  luddewon, 
y  rhai  a  ddaethent  at  Mair,  ac 
a  welsent  y  pethau  a  wnaetliai 


39  Yr rsu  a  ddy wedodd,  Cod-   yr  lesu,  a  gredasant  ynddo  ef 


(^<i^(tphas  yn 'prophwydo.  S.  TOAN,  XI 

46Eithrrhaiohonyntaaeth. 

^TJ^^  f  y  Phariseaid, 
ac  a  ddjwedasant  iddynt  v 
pethau  a  wnaethai  yr  lesu 

47  1í  .  Yna  yr  arch-offeiriaid 
a  r  Phariseaid  a  gasglasant 
gynghor   ac  a  ddywedasant, 

Ta  beth  yr  ydym  ni  yn  e 
wneuthur?  canys  y  mae  y  dyn 
yma  yn  gwneuthur  llawer  o 
arwyddion.  ,p...,. 

Marcl4.1.      'Pen.12.19.  Act.  4. 16. 

48  Os  gadawn  ni  ef  fel  hvn 
pawb  a  gredant  ynddo;  ac  fe 
a  ddaw  y  Rhufeiniaid,  ac  a 

hefyd  °'  ""^"^^^ 

49  A  rh^w  un  o  honynt, 
Caiaphas,  yr  hwn  oedd  arch- 

ddywedodd  wrthynt,  Nid  yd- 
ych  chwi  yn  gwybod  dim  oll, 

•I-1IC3.2.  Pen.18.14.  Act4.6. 


50  Nac  yn  ystyried,  •  maî 
buddiolywini,faíwounZ 
dros  y  bobl,  ac  na  ddifether  yr 
hoUgenedl.  'Pen.mu  ^ 

51  Hyn  ni  ddywedodd  efe  o 
honoeihun:  eithr,      efe  yn 
nŴ^'r\^  flwyddyn  hon 
no,  efe  a  brophwydodd  y  bydd- 

"ÍAc'Ŵ^^"^^^^^^^^^ 
Ac  nid  dros  y  genedl  vn 

«nig,  ^eithr  fel  y  cfsglai  efe 

yngtydynunblantDuwhefyd 
y  rhai  a  wasgarasid. 

•Es.49.6.  lloan2.a.     «  Eph.  2. 14. 15. 16 


Cemo  dal  yr  Tesu. 

'  53Ynao'rdyddhwnnwallan 
n  Sÿ-y^ngyngborasant  fel  y 
Iladdent  ef  ^ 

54  Am  hynny  'ni  rodiodd  yr 
lesu  mwy  yn  amlwg  ym  mys- 
yr  luddewon;  ond  efÌ  a  aeth 
?dd,  yno  i  'r  wlad  yn  agos 
1  r  anialwch,  i  ddinas  a  ellir 
^P^,^^^  ac  a  arhosodd  yno 
gyd  â'i  ddisgyblion.  ^ 

'Pen.4.1.3.a7.1.      •  Edrych  2  Chron.  ,3. 19. 

^^AA  ^  P^^®''  ^  Iiiddewon 
oedd  ynagos:  a  Ilawer  a  aeth- 

lem  o  flaen  y  pasc,  i'w  glanhâu 
eu  hunam. 

56  "Yna  y  ceisiasant  yr  lesu  • 
a  dywedasant  wrth  eu  gilydd' 
fel  yr  oeddynt  yn  sefyll  /n  y 
deml,  Beth  a  dybygwch  chwi 
gan  na  ddaeth  efe  i 'r  yJyU 

•  Pen.  7. 11. 

57  A'r  arch-offeiriaid  a'r  Pha- 
riseaid  a  roisant  orchymyn,  os 
gwyddai  nebpa  le  yr  oedd  ^fe, 

eTdtafir  '^"^'  '^'  '  ^^"-^ 
PENNOD  XII. 

mcyaf  ,aedi  eu  daUu  :  42  er  hwí  nllr 
«2 


T  «5  TOAN  XII.      Marchoqaeth  ar  asyn. 

Enneimo  pr  lem.  b.  iuajn,  ^ 


YNA  yr  lesu,  chwe  diwrnod 
cyn  y  pasc,  a  ddaeth  i 
Bethania,  lle  yr  oedd  Lazarus, 
yr  hwn  a  fuasai  farw,  yr  hwn  a 
godasai  efe  o  feirw. 

2  Ac  "  yno  y  gwnaethant  iddo 
swpper;  a  Martha  oedd  yn 
gwasanaethu :  a  Lazarus  oedd 
„n  o'r  rhai  a  eisteddent  gyd 

gf,  •M»tt26.6.  MarcH.3. 

3  Yna  y  cymmerth  "Mair 
bwys  o  ennaint  nard  gwlyb 
gwerthfawr,  ac  a  enneiniodd 
draed  yr  lesu,  ac  a  sychodd  ei 
draed  ef  â  'i  gwallt :  a  'r  tỳ  a 
lanwyd  gan  arogl  yr  ennaint. 

>>  Luc  10. 38, 39.    Pen.  11. 2. 

4  Am  hynny  y  dywedodd  un 
o'i  ddisgyblion  ef,  Judas  Isca- 
riot,  maò  Simon,  yr  hwn  oedd 
ar  fedr  ei  fradychu  ef, 

5  Paham  na  werthwyd  yr  en- 
naint  hwn  er  tri  chàn  ceiniog, 
a'i  roddi  i'r  tlodion  ì 

6  Eithr  hyn  a  ddywedodd  efe, 
nid  o  herwydd  bod  arno  ofal 
dros  y  tlodion ;  ond  am  ei  fod 
yn  lleidr,  a  'bod  ganddo  y 
pwrs,  a'i  fod  yn  II  dwyn  yr  hyn 
a  fwrid  ynddo.  ■=  Pen.  is.  29.  1  amM. 

7  A'r  lesu  a  ddywedodd,  Gâd 
iddi :  erbyn  dydd  fy  nghladd- 
edigaeth  y  cadwodd  hi  hwn. 

8  Canys  *y  mae  gennych  y 
tlodion  gyd  â  chwi  bob  amser ; 
eithr  myfi  nid  oes  gennych  bob 
amser.  "  ^ 


9  Gwybu  gan  hynny  dyrfa 
fawr  o'r  luddewon  ei  fod  ef 
yno :  a  hwy  a  ddaethant,  nid 
er  mwyn  yr  lesu  yn  unig,  ond 
fel  y  gwelent  Lazarus  hefyd, 
•yr  hwn  a  godasai  efe  o  feirw. 

•  Pen.  11.  44. 

10  11  Eithr  yr  arch-offeiriaid  a 
ymgynghorasant  fel  y  lladdent 
Lazàru8  hefyd : 

11  Oblegid  Uawer  o'r  ludd- 
ewon  a  aethant  ymaith  o'i  her- 
wydd  ef,  ac  a  gredasant  yn  yr 

lesu.  „  ^ 

12  H  'Trannoeth,  tyrfa  fawr  yr 
hon  a  ddaethai  i'r  wyl,  pan 
glywsant  fod  yr  lesu  yn  dyfod 
i  Jerusalem, 

f  Matt.  21.  8.    Mare  11. 8.    Luc  19. 35. 

13  A  gymmerasant  gangau  o'r 
palmwydd,  ac  a  aethant  allan 
i  gyfarfod  âg  ef,  ac  a  lefasant, 
«Hosanna:  Bendigedig  Wyw 
Brenhin  Israel,  yr  hwn  sydd 
yn  dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd. 

g  Pb.  118.  25, 26.      I  Neu,  yw  l/r  hum  «i/<M  vn 

vn  mwv  Arglwuàd  yn  FrenHn  ar  Igrad. 

14  A'r  lesu  wedi  cael  asyn- 
yn,  a  eisteddodd  arno ;  megis 
y  mae  yn  ysgrifenedig, 

15  "Nac  ofna,  ferch  Sîon: 
wele,  y  mae  dy  Frenhin  yn 
dyfod,  yn  eistedd  ar  ebol  asyn. 

h  Zech.  9. 9. 

16  Y  pethau  hyn  ni  wybu 
ei  ddisgyblion  ef  ar  y  cynt- 
af:  eithr  'pan  ogoneddwyd  yr 

>F«D.T.S». 


Groegiaid  yn  enyllysio     S.  10 AN,  XII 
lesu,  ^yna  y  cofiasant  fod  y  ' 
pethau  hyn  jn  ysgrifenedig  am 
dano,  ac  iddynt  wneuthur  hvn 

iddo.  ^Pen.14.26. 

17  Tystiolaethodd  gan  hynny 
l  ^y^í'^'  hon  oedd  gyd  âff  ef 
l^pan  alwodd  efe  Lazaru8  o'r 
bedd,  a  'i  godi  ef  o  feirw. 

I  ẁ  0  W  í/'  Umrm  tír  hedd,  a'i  godi  o  fám. 

18  Am  hyn  y  daeth  y  dyrfa 
ä  ^^'  pfarfod  %  ef,  am 
glywed  o  honynt  iddo  wneuth 
ur  yr  arwydd  hon. 

19  Y  Phariseaid  gan  hynny  a 
ddywedasant  yn  eu  plith  eu 
hunam,  'A  welwch  chwí  nad 
ydych  yn  tycio  dim?  wele,  fe 
^^*VbydareioIef.  .pe„.  11.47. 
.  25    Ac  yr  oedd  rhai  Grocff 


laid   ym   mhlith  y  rhai 
ddaethent  i  fynu  i  addoli  ar 

ddaethant  at  Phylip,  -yr  hvvn 
oedd  o  Bethsaida  yn  Galilea, 
ac  a  ddymunasant  arno,  ffan 
ddywedyd,  Syr,  ni  a  ewŷllys- 
lem  weledyrlesu.    »Pen.  i.44 

22  Phylip  a  ddaeth,  ac  a  ddy- 
wedodd  i  Andreas ;  a  thra- 
chefn  Andreas  a  Phylip  a  ddy- 
wedasant  i'r  lesu. 

23  1Í  A  r  lesu  a  attebodd  idd- 
ynt,  gan  ddywedyd,  "Daeth  yr 
awr  y  gogonedder  Mab  y  dyn. 

°  Pen.  13.  32.  a  17.  1. 

24  Yu  wir,  yn  wir,  meddaf  i 


gweledyr  lem. 
chwi,  "Oni  syrth  y  gronyn 
gwenith  i'r  ddaear,  a  marw" 
hwnnw  a  erys  yn  unig :  eithr 
os  bydd  efe  murw,  efe  a  ddwg 
ffrwyth  lawer.      p  1  cor.  ,,5. 36. 

25  "Yr  hwn  sydd  yn  caru  ei 
emioes,  a '1  cyll  hi ;  a 'r  Invn 
syad  yn  casâu  ei  einioes  yn  y 
byd  hwn,  a  1  ceidw  hi  i  fyn  yd 
tragywyddol.      ,  Matt.  10. 39.  a  le.  Ì 

Mare  8. 35.  Luc  9.  24.  a  17.  33. 

26  Os  gwasanaetha  neb  fi,  di- 
lynedfi:  aaieyrwyffi,ynoy 
bydd  fy  ngweinidog  hefyd :  ac 
os  gwasanaetha  neb  fi,  y  Tad 
a'i  hanrhydedda  ef. 

'  Pen.  14. 3.  a  17.  21 

2r  'Yr  awrhon  y  cynhyrfwyd 
íy  enaid :  a  pha  beth  a  ddv- 
wedaf?  ODad,  gwared  fi  allan 
o  r  awr  hon :  eithr  o  herwydd 
hyn  y  deuthum  i'r  awr  hon. 

•Matt  26.38,39.   Luc  12.  50.  Pen.  13.  21. 

28  O  Dad,  gogonedda  dy  enw. 
Yna  y  daeth  'llef  o'r  nef,  Mi 
a  ^  gogoneddais,  ac  a'î  go^on- 
eddaf  drachefn.  .Matts.fL 

29  Y  dyrfa  gan  hynny,  yr  hon 

""T?  /lywed, 
a  ddywedodd  mai  taran  oedd  • 
eraill  a  ddywedasant,  Angel  a 
lefarodd  wrtho. 

30  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  "Nid  o 'm  hachos 
1  y  bu  y  llef  hon,  ond  o  'ch 

achoS  ChwÌ.  -Pen.  U.42. 

31  Yn  awr  y  mae  baiu  y  byd 

Q3 


Anwybodaeth  a  S.  lOAN,  XII 

hwn :  yn  awr  y  bwrir  allan  *dy- 
wysog  y  byd  hwn.       '  Matt.  12. 29. 

Luclo'lS.  Pen.l4.30.»16.U.  Eph.  6. 12. 

32  A  minnau,  'os  dyrchefir 
fi  oddi  ar  y  ddaear,  a  dynnaf 
•bawb  attaf  fy  hun. 

TPeii.3.14.a8.28.     »Ehuf.5.18.  Heb.2.9. 

33  A  hyn  a  ddywedodd  efe, 
gan  arwyddo  o  ba  angau  y 
byddai  farw. 

34  Y  dyrfa  a  attebodd  iddo, 
'Ni  a  glywsom  o'r  ddeddf,  fod 
Crist  yn  aros  yn  dragywyddol: 
a  pha  wedd  yr  wyt  ti  yn  dy- 
wedyd,  fod  yn  rhaid  dyrchafn 
Mab  y  dynl  pwy  ydyw  hwnnw 
Mab  y  dyn  ? 

•  Ps.  89. 36, 37.  a  110. 4.  Es.  9. 7.  a  53. 8.  Ezec. 
37.25.  Dan.2.44.  a7.14,27.  Mic.4.7. 

35  Yna  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Etto  ychydig  ennyd 
••y  mae  y  goleuni  gyd  â  chwi. 
•Rhodiwch  tra  fyddo  gennych 
y  goleuni,  fel  na  ddalio  y  ty- 
wyllwch  chwi :  *  a'r  hwn  sydd 
yn  rhodio  mewn  tywyllwch,  ni 
ẃyr  i  ba  le  y  mae  yn  myned. 

k  Pen  8. 12.  a  9. 5.  Ad.  46.    «  Jer.  13. 16.  Eph.  5.  8. 
4  Pen.  11. 10. 

36  Tra  fyddo  gennych  oleuni, 
credwch  yn  y  goleuni,  fel  y 
byddoch  *blant  y  goleuni.  Hyn 
a  ddywedodd  yr  lesu,  ac  efe  a 
ymadawodd,  ac  'a  ymguddiodd 
rhagddjTit.         «luc16.8.  Eph.5.8. 

lTheBS.5.5.  Iloan2.9,10.     f  Pen.  8. 59.  a  11.  54. 

37  1f  Ac  er  gwneuthur  o  hono 
ef  gymmaint  o  arwyddiou  yn 


chaledrwydd  y  boU. 

eu  gŵydd  hwynt,  ni  chredas- 
ant  ynddo : 

38  Fel  y  cyflawnid  ymadrodd 
Esaias  y  prophwyd,  yr  hwn  a 
ddywedodd  efe,  «Arglwydd, 
pwy  a  gredodd  i'n  hymadrodd 
ni?  ac  i  bwy  y  datguddiwyd 
braich  yr  Arglwydd? 

íEs.  53. 1.  Bhuf.l0. 16. 

39  Am  hynny  ni  allent  gredu, 
oblegid  dywedyd  o  Esaias  dra- 
chefn, 

40  "Efe  a  ddallodd  eu  Uygaid, 
ac  a  galedodd  eu  calon  ;  fel  na 
welent  â'w  Uygaid,  a  deall  â'w 
calon,  ac  ymchwelyd  o  honynt, 
ac  i  mi  eu  hiachâu  hwynt. 

•>E8.6.9.  Matt.13.14. 

41  'Y  pethau  hyn  a  ddywed- 
odd  Esaias,  pan  welodd  ei 
ogoniant  ef,  ac  y  Uefarodd  am 
dano  ef.  'E..6.1. 

42  H  Er  hynny  Uawer  o'r  pen- 
naethiaid  hefyd  a  gredasant 
ynddo  ;  ond  "^oblegid  y  Phari- 
seaid  ni  chyöesasant  ef,  rhag 
eu  bwrw  allan  o  'r  synagog : 

k  Pen.  7. 13.  a  9.  22. 

43  'Canys  yr  oeddynt  yn  caru 
gogoniant  dynion  yn  fwy  na 
gogoniant  Duw.  'Pen.5.44. 

44  1f  A'r  lesu  a  lefodd  ac  a 
ddywedodd,  "Yr  hwn  sydd  yn 
credu  ynof  fi,  nid  yw  yn  credu 
ynof  fi,  ond  yn  yr  hwn  a'm 
hanfonodd  i.     Marc  9. 37.  1  Petr  1. 21. 

45  ° A'r  hwn  sydd  yn  fy  ngwel- 

■>  Pen.  14.  9. 


Crist  yn  oleuni  i'r  hyd.   S  lOAN  YTTT   n  ì  u- .      .  > 
ed  1,  8vdd  vTi  0-wal«ri  ,.v.  .    ^  ^yÿoium. 


ed  i,  sydd  yn  gweled  yr  hwn 
a  'm  danfonodd  i. 
^  46  °Mi  a  ddeuthum  yn  olcuni 
I  r  byd,  fel  y  ôo  i  bob  un  a  'r 
sydd  yn  credu  ynof  fi,  nad 
arhoso  yn  y  tywyllwch. 

»Ad.35,36.  Pen.3.19.a8.12.a9.5.39. 

47  Ac  os  clyw  neb  fy  ngeiriau, 
ac  ni  chred,  Pmyfi  nid  wyf  yn 
61  farnu  ef:  canys  "ni  ddeuth- 
"  u  ^  ^^^^         i  ^chub 

y  byd.     'Pen.  5.45.»  8.15,26.  <iPen.3.17. 

^  48  Yr  hwn  sydd  yn  fy  nirmygu 
1,  ac  heb  dderbyn  fy  ngeiriau, 
y  mae  iddo  un  yn  ei  farnu :  'y 
gair  a  leferais  i,  hwnnw  a'i  barn 
ef  yny  dydd  diweddaf. 

Marc  16. 16. 

49  Canys  'myfi  ni  leferais  o 
honof  fy  hun :  ond  y  Tad  vr 
hwn  a'm  hanfonodd  i,  efe  a 
roddes  orchymyn  i  mi,  'beth 
a  ddywedwn,  a  pha  beth  a  lef- 

arwn.        •  Pen.  S.  38.  a  14. 10.     .  Deut.  18. 18. 

50  Ac  mi  a  wn  fod  ei  orchy- 
myn  ef  yn  fywyd  tragy wyddol : 
am  hynny  y  pethau  yr  wyf  fi 
yn  eu  llefaru,  fel  y  dywedodd 

flefara/^^  ^^'  ^^^^^  ^ 


\    CHYN  gwyl  y  pasc,  yr 
lesu  yn  gwybod  ddyfod 
ei  awr  ef  i  ymadael  â  'r  byd 
hwn  at  y  Tad,  efe  yn  caru  yr 
eiddo  y  rhai  oedd  yn  y  byd 

®dd.  .  Matt.  26.  2. 

2  Ac  wedi  darfod  swpper, 
wedi   I   ddiafol   eisoes  roi 

y  nghalon  Judas  Iscariot,  mab 

femion,  ei  fradychu  ef ; 

Luo  22.  3.   Ad.  27. 

^  ^m^f^y       gvvybod  'roddi 
o  r  Tad  bob  peth  oll  yn  ei 
ddwylaw  ef,  a'i  fod  wedi  dyfod 
Dduw,  ac  yn  myned 

at  Dduw ; 

•  Matt.  11.  27.  a  28.  18.   Pen.  3.  35.  a  17.  2. 

Efe  a  gyfododd  oddi  ar 


PENNOD  XIII. 

Oy^^n  :  14  yn  eu  hannog  î  ostyngeiddrwydd 

ll^nl'Ì  ^r/"^/  Vn  rha^-ddywedyd 
ac  yn  daUj,uld,o  i  loan  trmy  arwydd,  y  hrdd- 
ychax  Judas  e/ :  31  yn  gorchyntyn  iddZt 

lZ:a:ì!;^tf'!''''''y'^^^y''^'^opTy 


swpper,  ac  a  roes  heibìo  ei 
gochl-wisg,  ac  a  gymmerodd 
aywel,  ac  a  ymwregysodd. 

5  Wedi  hynny  efe  a  dyw- 
alltodd  ddwfr  i 'r  cawg,  ac 
a  ddechreuodd  olchi  traed  y 
disgyblion,  a'w  sychu  â'r  tywel, 
a  r  hwn  yr  oedd  efe  wedi  ei 
wregysu. 

6  Yna  y  daeth  efe  at  Sîmon 
l"etr:  |)ac  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Arglwydd,  S  wyt  ti  yn 
golchi  fy  nhraed  i  ? 

I  A  Phetr  o,  4c.      4  Ediych  Matt.  3.  14. 

7  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Y  peth  yr 
wyf  fi  yn  ei  wneutliur,  ni  wydd- 

0.4 


S.  10 AN,  XIII. 


Yr  Tesu  yn  annog 
ost  ti  yr  awrlion :  eithr  ti  a  gei 
wybod  ar  ol  hyn. 

8  Petr  a  ddywedodd  wrtho, 
Ni  chei  di  olchi  fy  nhraed  i 
byth.  Yr  lesu  a  attebodd  iddo, 
*Oni  olchaf  di,  nid  oes  i  ti 
gyfran  gyd  â  myfi.  •Pen.3.6. 

lCor.6.U.  Eph.5.26.  Tit.3.5.  Heb.10.22. 

9  Simon  Petr  a  ddywedodd 
wrtho,  Arglwydd,  nid  fy  nhraed 
yn  unig,  eithr/i/  nwylaw  a'm 
pen  helyd. 

10  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Yr  hwn  a  olchwyd,  nid 
rhaid  iddo  ond  golchi  ei  draed, 
eithr  y  mae  yn  lân  oll :  ac  yr 
ydych  chwi  yn  lân,  eithr  nid 

pawb  OU.  'Pen.15.3.  ^ 

11  Canys  efe  "a  wyddai  pwy 
a'i  bradychai  ef :  am  hynny 
y  dywedodd,  Nid  ydych  chwi 
yn  lân  bawb  oU.  •Pen.6.64. 

12  Felly  wedi  iddo  olchi  eu 
traed  hwy,  a  chymmeryd  ei 
gochl-wisg,  efe  a  eisteddodd 
drachefh,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  A  wyddoch  chwi  pa 
beth  a  wneuthum  i  chwi? 

13  "Yr  ydych  chwi  yn  fy 
ngalw  i,  Yr  Athraw,  a'r  Ar- 
glwydd:  a  da  y  dy wedwch ; 
canys  felly  yr  ydwyf. 

»  Matt.  23.  8, 10.  1  Cor.  8.  6.  a  12.  3.  Pnil.  2. 11. 

14  'Am  hynny  os  myfi,  yn 
Arglwydd  ac  yn  Athraw,  a 
olchais  eich  traed  chwi ;  ''chwi- 

'  Luc  22. 2Í7.     *  G»l.  6. 1. 2. 


i  ostyngeiddrmydd. 
thau  a  ddylech  olchi  traed  eich 
gilyd^i'» 

15  Canys  'rhoddais  esampl  i 
chwi,  fel  y  gwnelech  chwithau 
megis  y  gwneuthum  i  chwi. 

>  Matt.  11. 29.  1  Petr  2. 21.   1  loan  2. 6. 

16  "Yn  wir,  yn  wir,  meddaf 
i  chwi,  Nid  yw  y  gwas  yn  fwy 
na'i  arglwydd;  na'r  hwn  a 
ddanfonwyd  yn  fwy  na  'r  hwn 
a  'i  danfonodd. 

">  Matt.  10. 24.  Luc  6. 40.  Pen.  15. 20. 

17  °0s  gwyddoch  y  pethau 
hyn,  gwỳn  eich  byd  os  gwnewch 
hwynt.  "  lago  1- 

18  II  Nid  wyf  fi  yn  dywedyd 
am  danoch  oU ;  mi  a  wn  pwy 
a  etholais :  ond  fel  y  cyflawnid 
yr  ysgrythyr,  "Yr  hwn  sydd  yn 
bwytta  bara  gyd  â  mi,  a  god- 
odd  ei  sawdl  yn  fy  erbyn. 

•  Pb.  41. 9.    Matt.  26. 23. 

19  MIYn  awr  yr  wyf  yn  dy- 
wedyd  wrthych  cyn  ei  ddyfod, 
fel  pan  ddêl,  y  credoch  mai 
myfi  yw  efe. 

p  Pen.  14.  29.  a  16.  4.      I  Neu,  0V  otw  hon. 

20  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  Yr  hwn  sydd  yn  derbyn 
y  neb  a  ddanfonwyf  fi,  sydd 
yn  fy  nerbyn  i ;  a  'r  hwn  sydd 
yn  fy  nerbyn  i,  sydd  yn  der- 
byn  yr  hwn  a'm  danfonodd  i. 

iMatt.  10.40.  LnclO.16. 

21  'Wedi  i'r  lesu  ddywedyd 

'Matt.26.  21.  MarcU.  18.  Luc22.21. 


Vn  rlmg^,ywedyd         S.  lOAN,  XIII. 
y  pethau  hyn,  'efe  a  gynhyrf- 
wyd  yn  yr  yspryd,  ac  a  dystiol- 
aethodd,  ac  a  ddywedodd,  Yn 
wir  yn  wir,  y  dywedaf  wrthych, 

y  bradycha  un  o  honoch  fi. 

•Peii.12.27.      •Act.l.lT.    1  loan  2. 19. 

22  Yna  y  disgyblion  a  edrych- 
asant  ar  eu  gilydd,  gan  am- 
meu  am  bwy  yr  oedd  efe  yn 
dywedyd. 

23  Ac  "yr  oedd  un  o'i  ddis- 
gybhon  yn  pwyso  ar  fynwes  yr 
lesu,  yr  hwn  yr  oedd  yr  lesu  yn 

ei  garU.     «  Pen.  19.  26.  a  20.  2.  a  21.  7,  20,  24. 

24  Am  hynny  yr  amneidiodd 
teimon  Petr  ar  hwnnw,  i  ofyn 
pwy  oedd  efe,  am  yr  hwn  yr 
oedd  efe  yn  dywedyd. 

25  Ac  yntau  yn  pwyso  ar 
ddwyfron  yr  lesu,  a  ddywed- 

efe  ?  ^'^*^^'  ^^^^^^**^' 

26  Yr  lesu  a  attebodd,  Hwn- 
nw  yw  efe,  Ì'r  hwn  y  rhoddaf  fi 
dammaid  wedi  i  mi  ei  wlychu. 
Ac  wedi  iddo  wlychu  y  tam- 
maid,  efe  a'i  rhoddodd  i  Judas 
iscariot,  mah  Simon. 

27  Ac  ar  ol  y  tammaid,  yna 
yr  aeth  Satan  i  mewn  iddo 
Am  hynny  y  dywedodd  yr  le- 
8U  wrtho,  Hyn  yr  wyt  yn  ei 
wneuthur,  gwna  ar  frys. 

28  Ac  ni  wyddai  neb  o  'r  rhai 
oedd  yn  eistedd  i  ba  beth  y 
dywedasai  efe  hyn  wrtho. 

29  Canys  rhai  oedd  yn  tybied, 


pwy  a  H  bradycÂai. 
am  fod  'Judas  a 'r  gôd  gan- 
ddo,  fod  yr  lesu  yn  dywedyd 
wrtho,  Pryn  y  pethau  sydd 
arnom  eu  heisieu  erbyn  yr 
wyl ;  neu,  ar  roi  o  hono  beth 
1  r  tlodion.  'Pen.12.6. 

30  Yntau  gan  hynny,  wedi 
derbyn  y  tammaid,  a  aeth  allan 
yn  ebrwydd.  Ac  yr  oedd  hi 
yn  nos. 

31  1í  Yna  gwedi  iddo  fyncd 
allan,  yr  lesu  a  ddywedodd, 
\n  awr  y  gogoneddwyd  Mab 
y  dyn,  a  Duw  a  ogoneddwyd 
ynddo  ef. 

32  >'0s  gogoneddwyd  Duw 
ynddo  ef,  Duw  hefyd  a'i  go- 
gonedda  ef  ynddo  ei  hun,  ac 
'  efe  a  'i  gogonedda  ef  yn  eb- 

rWydd.        »  Pen.  17. 1,  5.  e.      •  Pen.  12.  23. 

33  O  blant  bychain,  etto  vr 
wyf  ennyd  fechan  gyd  â  chŵi. 
Chwi  a'm  ceisiwch:  ac,  •meo^is 
y  dywedais  wrth  yr  luddewon, 
Ue  yr  wyf  fi  yn  myned,  ni 
ellwch  chwi  ddyfod ;  yr  vdwvf 
yn  dywedyd  wrthych  chẁithau 
hetyd  yr  awrhon.   •  Pen,  7. 34.  a  s.  21. 

34  "  GorchjTüjTi  newydd  yi 
wyf  yn  ei  roddi  i  chwi,  Ai 
garu  o  honoch  eich  gilydd ; 
fel  y  cerais  i  chwi,  ar  garu 
o  honoch  chwithau  bawb  eich 

^        ?*    '       ^^'  12, 17.  Eph.  5.  í 

1  Theee.  4.  9.  1  loan  2.  7,  8.  a  3.  23.  a  4.  21. 

Wrth 


35 


y  gwybydd 

"  1  loan  2.  5.  a  4.  20. 


Crist  yn  cysuro  S.  10 AN 

pawb  mai  disgyblion  i  mi  yd- 
ych,  os  bydd  gennych  ganad 
i'ch  gilydd. 

36  1Í  A  Simon  Petr  a  ddy  wed- 
odd  wrtho,  Arglwydd,  i  ba  le 
yr  wyt  ti  yn  myned  ?  Yr  lesu 
a  attebodd  iddo,  Lle  yr  ydwyf 
fi  yn  myned,  ni  elli  di  yr  awr- 
hon  fy  nghanlyn  :  eithr  *  ar  ol 
hyn  y'm  canlyni. 

dPen.21.18.  2Petrl.l4. 

37  Petr  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  paharn  na  allaf  fi 
dy  ganlyn  yr  awrhon?  *mi  a 
roddaf  fy  einioes  drosot. 

•  Matt.  26. 33, 35.  Marcl4.31.  Luc22.3S. 

38  Yr  lesu  a  attebodd  iddo, 
A  roddi  di  dy  einioes  drosof 
fi?  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
ti,  Ni  chân  y  ceiliog  nes  i  ti  fy 
ngwadu  dair  gwaith. 

PENNOD  XIV. 


A.  D.  33. — 1  CrUt  yn  cysuro  ei 

â  góbaith  teyrnas  nef :  6  yn  proffesu  mai 
efe  yw  y  ffordd,  a  V  gmirionedd,  a  'r  hywyd  ; 
a'i  fod  yn  un  â'r  Tad  :  13  yn  gwarardu  y 
bydd  ea  gweddtau  hwy  yn  ei  enw^  ef  yn 
ffrwythlawn :  15  yn  dymum  cariad  ao 
ufudd-dod :  16  yn  addaw  yr  Yspryd  Glân 
y  Diddanydd  ;  27  ac  yn  gadael  ei  dangnef- 
edd  gyd  â  hwynt. 

NA  thralloder  eich  calon:  yr 
ydych  yn  credu  yn  Nuw, 
credwch  ynof  finnau  hefyd. 
2  Yn  nhỳ  fy  Nhad  y  mae 
llawer  o  drigfannau :  a  phe 
amgen,  mi  a  ddywedaswn  i 
chwi.  Yr  wyf  fi  yn  myned  i 
barottôi  lle  i  chwi. 


XIV.  ^  ddisgyhlion. 

3  Ac  '  os  myfi  a  âf,  ac  a  bar- 
ottoaf  le  î  chwi,  mi  a  ddeuaf 
dracheíh,  ac  a'ch  cymmeraf 
chwi  attaf  fy  hun  ;  fel  Mle  yr 
wyf  fi,  y  byddoch  chwithau 

hefyd.      *  Ad.  IS,  28.    "  Pen.  12.  26.  »  17.  24. 

4  Ac  i  ba  le  yr  wyf  fi  yn  myn- 
ed,  chwi  a  wyddoch,  a'r  fíbrdd 
a  wyddoch. 

5  Dywedodd  Thomas  wrtho, 
Arglwydd,  ni  wyddom  ni  i  ba 
le  yr  wyt  ti  yn  myned ;  a  pha 
fodd  y  gallwn  wybod  y  íFordd  ? 

6  Yr  lesu  a  ddy  wedodd  wrtho 
ef,  Myfi  yw  y  ^  ffbrdd,  a 'r 
"gwirionedd,  a'r  "bywyd:  'nid 
y  w  neb  yn  dyfod  at  y  Tad,  ond 

trWOf  fi.  ■=  Heb.  9. 8.     *  Pen.  1. 17. 

•  Pen.  1.  4.  a  11. 25.     '  Pen.  10. 9. 

7  Ped  adnabuasech  fi,  fy 
Nhad  hefyd  a  adnabuasech : 
ac  o  hyn  allan  yr  adwaenoch 
ef,  a  chwi  a  'i  gwelsoch  ef. 

8  Dywedodd  Phylip  wrtho, 
Arglwydd,  dangos  i  ni  y  Tad, 
a  digon  yw  i  ni. 

9  Yr  lesu  a  ddy wedodd  wrtho, 
A  ydwyf  gyhyd  o  amser  gyd 
â  chwi,  ac  nid  adnabuost  fi, 
Phylip?  *Y  neb  a'm  gwelodd 
i,  a  welodd  y  Tad :  a  pha  fodd 
yr  wyt  ti  yn  dywedyd,  Dangos 
iniyTad?  .Pen.12.45. 

10  Onid  wyt  ti  yn  credu  ''fy 
mod  i  yn  y  Tad,  a'r  Tad  ynof 
finnau  ?  Y  geiriau  yr  wyf  fi  yn 

*  Ad.  ÜO    l'eu.  10.  38.  a  17.  21,  23. 


¥n  addaw  anfon 


eu  Ilefaru  wrthych,  'nid  o  hon- 
of  fy  hun  yr  wyf  yn  eu  Uefaru ; 
ond  y  Tad  yr  hwn  sydd  yn  aros 
ynof,  efe  sydd  yn  gwneuthur  y 
gweithredoedd. 

«Pen.5. 19.  b8.28.  al2.  49. 

11  Credwch  fi,  fy  mod  i  yn 
y  Tad,  a  'r  Tad  ynof  finnau : 
ac  onid  ê,  credwch  fi  er  mwyn 
y  gweithredoedd  eu  hunain. 
.  12  '  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf 
1  chwi,  Yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynof  fi,  y  gweithredoedd  yr 
wyf  fi  yn  eu  gwneuthur,  yntau 
hefyd  a'u  gwna,  a  mwy  na'r 
rhai  hyn  a  wna  efe :  oblegid 
yr  wyf  fi  yn  myned  at  fy  Nhad. 

'  Matt.  21.  21.  Marc  16. 17. 

13  'A  pha  beth  bynnag  a 
ofynoch  yn  fy  enw  i,  hynny  a 
wnaf ;  fel  y  gogonedder  y  Tad 
yn  y  Mab. 

'Matt.7.7.  a21.22.  Marcll.24.  Pen.  15.  7  16 
a  16.  23.  1  loan  3.  22.  a  5. 14. 

14  Os  gofynwch  ddim  yn  fy 
enw  i,  mi  a  'i  gwnaf. 

15  ir       cherwch  fi,  cedwch 
ty  ngorchymynion. 

-Ad.21,23.  Pen.15.10,14.  1  loan  5.  3. 

16  A  mi  a  weddiaf  ar  y  Tad 
ac  "efe  a  rydd  i  chwi  Ddiddan- 
ydd  arall,  fel  yr  arhoso  gyd  â 
chwi  yn  dragywyddol ; 

»  Pen.  15.  26.  a  16.  7.   Rh.if.  8. 15,  26. 

17  "Yspryd  y  gwirionedd,  yr 
hwn  ni  ddichon  y  byd  ei  dder- 
byn,  am  nad  yw  yn  ei  weled, 

•Pen.l5.a6.  al6.18 


S.  TOAN,  XIV. 


y  Diddanydd. 


nac  yn  ei  adnabod  ef:  ond 
chwi  a'i  hadwaenoch  ef;  o 
herwydd  y  mae  yn  aros  gyd  â 
chwi,  ac  ynoch  y  bydd  efe. 

18  PNÌS  gadawaf  chwi  yn  llam- 
ddifaid:  "mi  a  ddeuaf  attocli 

ChWl.     PMatt.28.20.    \  anghymnu.   i  Ad.  3,  28. 

19  Etto  ennyd  bach,  a  'r  byd 
ni'm  gwel  mwy;  eithr  'chwi 
a'm  gwelwch:  canys  byw  wyf 
h,  a  byw  fyddwch  chwithau 

hefyd.  'Pen.l6.16. 

20  Y  dydd  hwnnw  y  gwybydd- 
wch  ^  fy  mod  i  yn  fy  Nhad, 
a  cùwithau  ynof  fi,  a  minnau 
ynoch  chwithau. 

•  Ad.  10.  Pen.  10. 88.  a  17. 21,  23, 26. 

^  'Yr  hwn  sydd  a 'm  gor- 
chymynion  i  ganddo,  ac  yn  eu 
cadw  hwynt,  efe  yw  yr  hwn 
sydd  ynfy  ngharu  i:  a'r  hwn 
sydd  yn  fy  ngharu  i,  a  gerir 
gan  fy  Nhad  i :  a  minnau  a'i 
caraf  ef,  ac  a'm  heghiraf  fy 

hun  Ìddo.       •  Ad.  15.    1  loan  2,  5.  a  5.  3. 

22  Dywedodd  Judas  wrtlio, 
(nid  yr  Iscariot,)  Arglwydd, 
pa  beth  yw  yr  achos  yr\vvt 
ar  fedr  dy  eghirhâu  dy  hun  i 
ni,  ac  nid  i'r  byd? 

23  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  "Os  câr  neb 
fi,  efe  a  geidw  fy  ngair ;  a  'ui 
lad  a  1  câr  yntau,  a  ^nyni  a 
ddeuwn  atto,  ac  a  wnawn  ein 
trigfa  gyd  âg  ef. 

•  Ad.  16.      «1  loan  2.  24.   Dat.  3.  20. 


Crist  yn  myned  at  y  Tad.  S.  10 A 

24  Yr  hwn  nid  yw  yn  fy 
ngharu  i,  nid  yw  yn  cadw  fy 
ngeiriau:  ''a'r  gair  yr  ydych 
yn  ei  glywed,  nid  eiddof  fi 
ydyw,  ond  eiddo  y  Tad  a'm 
hanfonoddi.     'Ad.io.  Pen.5.i9.38. 

25  Y  pethau  hyn  a  ddywedais 
wrthych,  a  mi  yn  aros  gyd  â 
chwi. 

26  Eithr  'y  Diddanydd,  yr 
Yspryd  Glân,  yr  hwn  a  enfyn 
y  Tad  yn  fy  enw  i,  efe  °a 
ddysg  î  chwi  yr  holl  bethau, 
ac  a  ddwg  ar  gof  i  chwi  yr  hoU 
bethau  a  ddywedais  i  chwi. 

»Ad.l6.  •Pen.12.16.  al6.13.   1  loan  2. 20, 27. 

27  Yr  wyf  yn  gadael  i  chwi 
dangnefedd;  fy  nhangnefedd 
yr  ydwyf  yn  ei  roddi  i  chwi : 
nid  fel  y  mae  y  byd  yn  rhoddi, 
yr  wyf  fi  yn  rhoddi  i  chwi.  Na 
thralloder  eich  calon,  ac  nac 
ofned. 

28  Clywsoch  fel  *y  dywedais 
wrthych,  Yr  wyf  yn  myned 
ymaith,  ac  mi  a  ddeuaf  attoch. 
Pe  carech  fi,  chwi  a  lawen- 
hâech  am  i  mi  ddywedyd,  Yr 
wyf  yn  myned  at  y  Tad :  canys 
y  mae  'fy  Nhad  yn  fwy  na  myfi. 

«>  Ad.  3, 18.     "  Edrych  pen.  5. 18.   Phil.  2. 6. 

29  Ac  *  yr  awrhon  y  dy wedais 
i  chwi  cyn  ei  ddyfod,  fel  pan 
ddêl,  y  credoch.  «■Pen.is.is. 

30  Nid  ymddiddanaf  â  chwi 
nemmawr  bellach:  'canys  ty- 

•  Pen.  12.  31. 


Sí,  XV.  Y  rdr  winwydden. 

wysog  y  byd  hwn  sydd  yn 
dyfod,  ac  nid  oes  iddo  ddim 
ynof  fi. 

31  Ond  fel  y  gwypo  y  byd  fy 
mod  i  yn  caru  y  Tad,  ac  'megis 
y  gorchymynodd  y  Tad  i  mi, 
felly  yr  wyf  yn  gwneuthur. 
Codwch,  awn  oddi  yma. 

'  Pen.  10. 18. 

PENNOD  XV. 

A.  D.  33.— 1  Y  diddanwch  a  V  earedigrwydd 
eydd  rhvmg  Crùt  a  'i  aelodau,  trwy  ddammeg 
y  winwydden.  18  Cymr  mewn  catìneh  ao 
erlid  hydol.  26  Swydd  yr  Yspryd  Glân,  a\ 
apostolion. 

MYFI  yw  y  wir  winwydden, 
a'm  Tad  yw  y  Uafurwr. 

2  "Pob  cangen  ynof  fi  heb 
ddwyn  ff'rwyth,  y  mae  efe  yn 
ei  thynnu  ymaith  :  a  phob  un 
a  ddygo  ffrwyth,  y  mae  efe  yn 
ei  glanhâu,  fel  y  dygo  fwy  o 
ffrwyth.  •Matt.is.m 

3  "Yr  awrhon  yr  ydych  chwi 
yn  lân  trwy  y  gair  a  leferais  i 
wrthych. 

b  Pen.  13. 10.  a  17. 17.  Eph.  5. 26.  1  Petr  1. 22. 

4  Arhoswch  ynof  fi,  a  mi  yn- 
och  chwi.  Megis  na  all  y  gang- 
en  ddwyn  fírwyth  o  honi  ei 
hun,  onid  erys  yn  y  wiîiwydd- 
en ;  feUy  ni  ellwch  chwithau, 
onid  arhoswch  ynof  fi. 

5  Myfi  yw  y  winwydden,  chwi- 
thau  yw  y  canghennau.  Yr 
hwn  sydd  yn  aros  ynof  fi,  a 
mhinau  ynddo  yntau,  hwmiw 


Am  ddwynffrmyth.         S.  TOAN,  XV 
sydd  yn  dwyn  ffrwyth  lawer: 
oblegid  Mlhebof  fi  ni  ellwch 
chwi  wneuthur  dim.  .ho«.i4.8 

Pliil.  1. 11.      I  wedi  eich  ÿwalianu  oddi  mtliyf  fí.. 

6  Onid  erys  un  ynof  fi,  <'efe  a 
daflwyd  allan  megis  cangen,  ac 
a  wywodd ;  ac  y  maent  yn  eu 
casglu  hwynt,  ac  yn  eu  bwrw 
yn  tân,  a  hwy  a  losgir. 

"  Matt.  3. 10.  a  7. 19. 

1  Os  arhoswch  ynof  fi,  ac  aros 
o'm  geiriau  ynoch,  'beth  byn- 
nag  a  ewyllysioch,  gofynwch, 
ac  efe  a  fydd  i  chwi. 

•Ad.  16.  Pen.14. 18. 

^  gogoneddwyd 
g  JNhad,  ar  ddwyn  o  honoch 
î*!«7*^lawer;  a  disgyblion 
iyadwch  i  mi.  'Matt.5.i6.  Phii.i.ii. 

9  Fel  y  carodd  y  Tad  fi,  felly 
y  cerais  innau  chwithau  :  ar- 
hoswch  yn  fy  nghariad  i. 

10  'Os  cedwch  fy  ngorchy- 
mynion,  chwi  a  arhoswch  yn 
ty  nghariad ;  fel  y  cedwais  i 
orchymynion  fy  Nhad,  ac  yr 
wyf  yn  aros  yn  ei  gariad  ef. 

«Pen.14.15,21,23. 

11  Hyn  a  ddywedais  wrth- 
ych,  fel  yr  ||  arhosai  fy  llawen- 
ydd  ynoch,  ac  "y  llbyddai  eich 
Uawenydd  yn  gyflawn. 

I  arhoío.     !■  Pen.  16. 24.      I  hyddo. 

12  'Dyma  fy  ngorchymyn  i; 
Ar  1  chwi  garu  eich  gilydd,  fel 
y  cerais  i  chwi.  .pemss^ 

.^. .  'iwn  nid 

»Rhuf.5.7.8.  Eph.5.2.   1  loan  3.  16. 


Am  garìnd. 
oes  gan  neb ;  sef,  bod  i  un  roi 
ei  emioes  dros  ei  gyfeilh'on. 

14  'Chwychwi  yw  fynghyfeill- 
lon,  os  gwnewch  pa  bethau 
bynnag  yr  wyf  yn  eu  gorchy- 
myn  i  chwi. 

'  Pen.  14. 15.  23.    Ediych  Matt.  12.  50. 

15  Nid  ydwyf  mwyach  yn  eich 
galw  yn  weision ;  oblegid  y 
gwas  ni  ŵyr  beth  y  mae  ei 
arglwydd  yn  ei  wneuthur:  ond 
mi  a'ch  gelwais  chwi  yn  gyfeill- 
lon;  oblegid  "pob  peth  a'r  a 
glywais  gan  fy  Nhad,  a  hysbys- 

aiS  1  Chwi.  m  Ediych  Gen.  18. 17. 

,  16  "  Nid  chwî  a'm  dewisasoch 
1,  ond  myfi  a'ch  dewisais  chwi, 
ac  a'ch  "ordeiniais  chwi,  fel  yr 
elech  ac  y  dygech  ff"rwyth,  ac 
yr  arhosai  eich  ffrwyth ;  megis 
"pa  beth  bynnag  a  ofynoch 
gan  y  Tad  yn  fy  enw  i,  y 
rhoddo  efe  i  chwi. 


°  1  loan  4. 10. 19. 
Col.  1.  6. 


•Matt.28. 19.  Marcl6. 15. 
'  Ad.  7.   Pen.  14.  13. 


17  Hyn  yr  wyf  ei  orchy- 
myn  i  chwi,  garu  o  honoch 
eich  gilydd. 

18  ^Os  yw  y  byd  yn  eich  casâu 
chwi,  llchwi  a  wyddoch  gasâu 
o  hono  fyfi  o'ch  blaen  chwi. 

<  1  loan  3.  13.      I  (wnẁddtCíA. 

19  'Pe  byddech  o'r  byd,  y 
byd  a  garai  yr  eiddo ;  ond 
•  oblegid  nad  ydych  o  'r  brd, 
eithr  i  mi  eich  dewis  allan  ô  'r 

'lIoan4.  5.     «Pen.  17. 14. 


Cysuro  y  disgyUion  trmy  S.  10 AN,  XVI.  adderoid  dr  Diddanydd. 


byd,  am  hynny  y  mae  y  byd 
yn  eîch  casâu  chwi. 

20  Cofiwch  yr  ymadrodd  a 
ddywedais  i  wrthych ;  'Nid  yw 
y  gwas  yn  fwy  na'i  arglwydd. 
Os  erlidiasant  fi,  hwy  a'ch  er- 
lidiant  chwithau ;  "  os  cadwas- 
ant  fy  ngair  i,  yr  eiddoch  chwi- 
thau  hefyd  a  gadwant. 

'  Matt.  10. 24.  Luc  6. 40.  Pen.  13. 16. 
"  Ezeo.  8. 7. 

21  Eithr  "hyn  oU  a  wnant  i 
chwi  er  mwyn  fy  enw  i,  am  nad 
adwaenant  yr  hwn  a'm  han- 

fonodd  Ì.     '  Matt.  10.  22.  a  24.  9.  Pen.  16. 3. 

22  ^Oni  bai  fy  nyfod  a  llef- 
aru  wrthynt,  ni  buasai  arnynt 
bechod:  'ond  yr  awrhon  nid 
oes  ganddjTit  esgus  am  eu 
pechod. 

jPen.9.41.     »Ehuf.l.20.  Iago4.17. 

23  '  Yr  hwn  sydd  yn  fy  nghas- 
âu  i,  sydd  yn  casâu  fy  Nhad 

hefyd.  .lIoan2.23. 

24  Oni  bai  wneuthur  o  honof 
yn  eu  plith  y  gweithredoedd 
ni  wnaeth  neb  arall,  ni  buasai 
arnynt  bechod :  ond  yr  awr- 
hon  hwy  a  welsant,  ac  a'm  cas- 
asant  i  a'm  Tad  hefyd. 

25  Eithr,  fel  y  cyflawnid  y 
gair  sydd  ysgrifenedig  yn  eu 
cyfraith  hwynt, "  Hwy  a'm  cas- 
asant  yn  dcüíachos. 

b  Ps.  35. 19.  a  69. 4. 

26  'Eithr  pan  ddêl  y  Diddan- 
ydd,  yr  hwn  a  anfonaf  i  chwì 

=  Lnc  24.  49.  Pen.  14. 17, 26.  a  16. 7.  Act.  2. 33. 


oddi  wrth  y  Tad,  {sef  Yspryd 
y  gwirionedd,  yr  hwn  sydd  yn 
deilUaw  oddi  wrth  y  Tad,)  efe 
a  dystiolaetha  am  danaf  fi. 

27  A  ^chwithau  hefyd  a  dyst- 
iolaethwch,  am  'eich  bod  o'r 
dechreuad  gyd  â  mi.  iAct.i.8. 

21, 22.  a  5. 32.     •  Luc  1. 2.  1  loan  1. 1. 

PENNOD  XVI. 

A.  D.  33. — 1  Grist  yn  eysuro  ei  ddisgyhlion  yn 
erhyn  hlinder.  trwy  addewid  oV  Yspryd  Glân, 
a  thrwy  ei  ail  gyfodiad  a  H  esgyniad  :  23  yn 
eu  sicrhâu  y  hydd  eu  gwedd'iau^  hwy  yn  ei 
enw  ef  yn  gymmeradwy  gan  ei  Dad.  33 
Tangnefedd  yng  Nghrist ;  ac  yn  y  hyd  gor- 
thrymder, 

YPETHAU  hyn  a  ddywed- 
ais  i  chwi,  fel  'na  rwystrer 

Chwi.  .Matt.11.6. 

2  *'Hwy  a'ch  bwriant  chwi 
allan  o'r  synagogau :  ac  y  mae 
yr  awr  yn  dyfod,  y  tybia  pwy 
bynnag  a'ch  Uaddo,  ei  fod  yn 
gwneuthur  gwasanaeth  i  Dduw. 

»  Pen.  9. 22, 34.  a  12. 42. 

3  A'r  'pethau  hyn  a  wnant  i 
chwi,  oblegid  nad  adnabuant  y 
Tad,  na  myfi.    •  Pen.  15. 21.  1  cor.  2. 8. 

4  Eithr  "  y  pethau  hyn  a  ddy- 
wedais  i  chwi,  fel  pan  ddêl  yr 
awr,  y  cofioch  hwynt,  ddarfod 
i  mi  ddywedyd  i  chwi :  a  'r 
•pethau  hyn  ni  ddywedais  i 
chwi  o  'r  dechreuad,  am  fy 
mod  gyd  â  chwi. 

d  Pen.  13. 19.  a  14. 29.     •  Edrych  Matt.  9. 15. 

5  Ac  yn  awr  yr  wyf  yn  myned 
at  yr  hwn  a'm  hanfonodd :  ac 


Sn,ydä  a  g^aW,  g.  fOAN,  XVI.  Yspryä  Glán 

md^yw  neb  o^honoch  y„  ^ofyn  |    14  Efe  a'm  gogonoddu  i:  can 


le  yr  wyt  ti  jn 


í  mi,  I  ba 
myned  ? 

G  Eithr  am  i  mi  ddywedyd  y 
pethau  hyn  i  chwi,  tristwch  a 
lanwodd  eich  calon. 

7  Ond  yr  wyf  fi  yn  dywedyd 
gwirionedd  i  chwi ;  Buddiol 
yw  i  chwi  fy  myned  i  ymaith  : 
canys  onid  âf  fi,  'ni  ddaw  y 
Diddanydd  attoch ;  eithr  «os 
mi  a  âf,  mi  a  'i  hanfonaf  ef 
attoch. 

fPen.l4.16,26.al5.26.     tAct.2.33.   Eph.  4.  8. 

8  A  phan  ddêl,  efe  a  argy- 
hoedda  y  byd  o  bechod,  ac  o 
gyfiawnder,  ac  o  farn  : 

9  O  bechod,  am  nad  ydynt 
yn  credu  ynof  fi  ; 

10  O  gyfiawnder,  am  fy  mod 
yn  myned  at  fy  Nhad,  ac  ni  'm 
gwelwch  i  mwyach ; 

11  O  farn,  oblegid  ''tywysog 
y  byd  hwn  a  famwyd. 

'•Pen.12.31.   Eph.  2.  2.  Col.2.15. 

12  Y  mae  gennyf  etto  lawer 
o  bethau  i  'w  dywedyd  i  chwi, 
ond  ni  ellwch  eu  dwyn  yr  awr- 
hon. 

13  Ond  pan  ddêl  efe,  se/'Ys- 
pryd  y  gwírionedd,  "efe  a 'ch 
tywys  chwi  i  bob  gwirionedd : 
canys  ni  lefara  o  hono  ei  hun ; 
ond  pa  bethau  bynnag  a  glywo' 
5  J^Ì^?  efe :  a'r  pethau  sýdd  i 
adyfod,  a  fynega  efe  i  cliwi. 

'  Pen.  14. 17.      k  Pen.  14  26. 


o    o  •■^^^•^  >.  »^c*ii- 

ys  ete  a  gymmer  o'r  eiddof,  ac 
a  I  mynega  i  cliwi. 

16 'Yr  holl  bethau  sydd  eiddo 
y  lad,  ydynt  ciddof  fi  :  o  hcr- 
^T<íd  hyn  y  dywedais,  mai  o'r 
eiddof  fi  y  cymmer,  ac  y  myn- 
ega  1  chwi.  'Pen.  17.10. 

16  "Ychydig  ennyd,  ac  ni'm 
gwelwch ;  a  thrachefn  ychydig 
ennyd,  a  chwi  a  'm  gwelwch° 
am  fy  mod  jn  myned  at  y  Tad. 

■»  Pen.  7.  33.  a  13.  33.  a  14. 19. 

17  Am  hynny  y  dywedodd 
râai  o  1  ddisgyblion  wrth  eu 
gilydd,  Beth  yw  hyn  y  mae 

yn  ei  ddy\^edyd  wrthym, 
Ychydig  ennyd,  ac  ni  'm  gwel- 
wch  ;  a  thrachefn  ychydig  en- 
nyd,  a  chwi  a  'm  gwelwch :  ac, 
Am  fy  mod  yn  mjneá  at  y 
Tad  ?  *^ 

18  Am  hynny  hwy  a  ddywed- 
asant,  Beth  yw  hyn  y  mae  efe 
yn  ei  ddywedyd,  Ychydig  en- 
nyd?  ni  wyddom  ni  beth  y 

I  mae  efe  yn  ei  ddywedrd. 

19  Yna  y  gwybù  yr  lesu  eu 
bod  hwy  yn  ewyllysio  gofvn 
iddo;  ac  a  ddywedodd  wríh- 
ynt,  Ai  ymofyn'yr  ydvch  â'ch 
gilydd  am  hyn,  oblegid  i  nii 
ddywedyd,  Ychydig  ennyd,  ac 
m  m  gwelwch;  a  thrachefn 
ychydig  ennyd,  a  chwi  a  'm 
gwelwch  ? 

20  Yn  wir,       wir,  meddaf  i 


Am  weddio  ar  y  Tad      S.  10 Al 

chwî,  Chwi  a  wylwch  ac  a  al- 
erwch,  a  'r  byd  a  lawenycha : 
eithr  chwi  a  fyddwch  dristion ; 
ond  eich  tristwch  a  droir  yn 
llawenydd. 

21  "Gwraig  wrth  esgor  sydd 
mewn  tristwch,  am  ddyfod  ei 
hawr :  eithr  wedi  geni  y  plent- 
yn,  nid  yw  hi  yn  coíìo  ei  gofid 
mwyach,  gan  lawenydd  geni 
dyn  i'r  byd.  »es.26.i7. 

22  A  chwithau  am  hynny  yd- 
ych  yr  awrhon  mewn  tristwch : 
eithr  mi  a  ymwelaf  â  chwi  dra- 
chefn,  "^a'ch  calon  a  lawenycha, 
a'ch  Uawenydd  ni  ddwg  neb 
oddi  arnoch.     •  Pen.  u.  i.  a  20. 20. 

23  A'r  dydd  hwnnw  ni  ofyn- 
wch  ddim  i  mi.  ^Yn  wir,  yn 
wir,  meddaf  i  chwi,  Pa  bethau 
bynnag  a  ofynoch  i'r  Tad  yn 
fy  enw,  efe  a'u  rhydd  i  chwi. 

P  Matt.  7. 7.  Pen.  14. 13.  a  15. 16. 

24  Hyd  yn  hyn  ni  ofynasoch 
ddim  yn  fy  enw  i:  gofynwch, 
a  chwi  a  gewch ;  fel  y  byddo 
eich  Uawenydd  yn  gyflawn. 

«  Pen.  15. 11. 

25  Y  pethau  hyn  a  leferaîs 
wrthych  mewn  damhegion : 
eithr  y  mae  yr  awr  yn  dyfod, 
pan  na  lefarwyf  wrthych  mewn 
damhegion  mwyach,  eithr  y 
mynegaf  i  chwi  yn  eglur  am  y 
Tad. 

26  Y  dydd  hwnnw  y  gofyn- 
wch  yn  fy  enw :  ac  nid  wyf  yn 


í,  XVI.  yn  enw  Crist. 

dywedyd  î  chwi,  y  gweddîaf  fi 
ar  y  Tad  trosoch : 

27  Canys  y  Tad  ei  hun  sydd 
yn  eich  caru  chwi,  am  i  chwi 
fy  ngharu  i,  a  'chredu  fy  nyfod 
i  allan  oddi  wrth  Dduw. 

f  Pen.  3. 13.  a  17.  8. 

28  'Mi  a  ddeuthum  allan  oddi 
wrth  y  Tad,  ac  a  ddeuthum  i'r 
byd:  trachefn  yr  wyf  yn  gad- 
ael  y  byd,  ac  yn  myned  at  y 

Tad.  •Pen.13.3. 

29  Ei  ddîsgyblion  a  ddywed- 
asant  wrtho,  Wele,  yr  wyt  tî 
yn  awr  yn  dywedyd  yn  eglur, 
ac  nid  wyt  yn  dywedyd  un 
ddammeg. 

30  Yn  awr  y  gwyddom  *  y 
gwyddost  bob  peth,  ac  nîd 
rhaid  i  ti  ymofyn  o  neb  â  thi : 
wrth  hyn  ''yr  ydym  yn  credu 
ddyfod  o  honot  allan  oddi  wrth 

DduW.  *  Pen.  21. 17.      »  Pen.  17.  8. 

31  Yr  lesu  a  'u  hattebodd 
hwynt,  A  ydych  chwi  yn  awr 
yn  credu  ? 

32  Wele,  y  mae  yr  awr 
yn  dyfod,  ac  yr  awrhon  hi  a 
ddaeth,  ^y  gwasgerir  chwi  ^bob 
un  II  at  yr  eiddo,  ac  y  gadêwch 
fi  yn  unig:  ac  "nid  wyf  yn 
unig,  oblegid  y  mae  y  Tad  gyd 

â  myfi.  «  Matt.  26.  31.  Marc  14. 27. 

y  Pen.  20. 10.    I  Vw  gaHref.    *  Pen.  8.  29.  a  14. 10. 

33  Y  pethau  hyn  a  ddywedais 
wrthych  fel  *y  caöech  dang- 

»E8.9.  6.  Pen.  14.27.  Rhuf.  5. 1.   Eph.  2. 14. 
Col.  1.  20. 


Crist  yn  gneddio  8.  10 AN,  XVII 

nefedd  ynof.  Yn  y  byd  gor- 
tùrymdor  a  gewch ;  eithr  cym- 
merwch  gysur,  myfì  a  orchfyg- 
ais  y  byd. 

PENNOD  XVII 


ar  ei  Dad. 

6  Mi  a  egluraîs  dy  enw  i  'r 
dynion  «a  roddaist  i  mi  allan 
o  r  byd:  eiddot  ti  oeddynt,  a 
thi  a  u  rhoddaist  hwynt  i  nii  • 
a  hwy  a  gadwasant  dy  air  di.  ' 

«Pen.6.  37,39.al0.29. 

7  Yr  avvrhon  y  gwybuant  maî 
oddi  wrthyt  ti  y  mae  yr  holl 

Y _    •  I  l>ethau  a  roddaist  i  mi : 

FETHAÜ  hyn  a  lefarodd   .  ^  Ç^nys  y  geiriau  "a  roddaist 
.  1       ,  a  gododd   \       a  roddais  iddynt  hwy  •  a 

ei  Iygaid  I  r  nef,  ac  a  ddywed-   ^^J  a  'u  derbyniasant,  'ac'  a 
Y  Iftd.  «riwi.  yr  awr:  |  ^youant  yn  wir  mai  oddi  wrth- 


33  -1  Cmí  yn  srweŵ  ar  ei  Dad  am  ei 
ogoneddu  ef  :  6  am  <,adw  ei  apostolion  11 
mewn  undeh,  17  a  gwirùmedd :  20  am  eu 
mpeMu  hwy,  a'r  holl  ffyddloniaU  eraill, 
gyd  ag  ef  yn  y  nefoedd. 


odd,  Y  Tad,  'daeth  yr  awr- 
gogonedda  dy  Fab,  fel  y  go 
goneddo  dy  Fab  dithau: 

•Pen.  12.23.  »16.32. 

2  "Megis  y  rhoddaist  iddo 
awdurdod  ar  bob  cnawd,  fel 
am  y  cwbl  a  roddaist  iddo,  y 
rhoddai  efe  iddynt  fywyd  tra- 

gywyddol.  bMatt.  H.  2r.  .28. 18.  Pen  3  35 
a5.27.   lCor.15.25.  Phü.2.10.  Heb.  2. 8.' 

^  L  *Ẅ  y  ^J^jà.  tragy- 
wyddol;  iddynt  dy  adnabod  di 
yr  umg  wir  Dduw,  a  'r  hwn  a 
anfonaist  ti,  lesu  Grist. 

•Ei.SB.  U.   Jer.9.  24. 

*  '  a  'th  ogoneddais  di  ar 
y  ddaear:  ^mi  a  gwblheais  y 
gwaith  a  roddaist  i  mi  i  'w 
wneuthur. 

-Pen.lS.Sl.aM.lS.     «  Pen.  4. 34.  a  19.  30. 

5  Ac  yr  awrhon,  O  Dad,  so- 
gonedda  di  fyfi  gyd  â  thi  dy 
hun,  a  r  gogoniant  'oedd  i 
gyd  a  thi  cyn  bod  y  byd. 

'Pen.l.  1,2.»10.  30.  al4.9. 


yt  ti  y  deuthum  Ì  aUan,  ac  a 
gredasant  mai  tydi  a'm  han- 
fonaist  i. 

''Pen^8.28..12.49..14.10.      '  Pen.  16.  ÍT,  30. 

9  Drostynt  hwy  yr  wyf  fì  yn 
gweddío:  nid  dros  y  byd  yr 
wyf  yn  gweddîo,  ond  dros  y 
rhai  a  roddaist  i  mi;  canys 
eiddot  ti  ydynt. 

10  A'r  eiddof  fì  oll  sydd  eiddot 
ti,  a  r  eiddot  ti  sydd  eiddof 
n:  a  mi  a  ogoneddwyd  yn- 
ddynt.  'Pen.ieiô. 

11  Ac  nid  wyf  mwyach  yn  y 
byd,  ond  y  rhai  hyn  sydd 

y  byd,  a  myfì  sydd  yn  d^ŵd 
attat  ti.  Y  Tad  sancteiddiol, 
cadw  hwynt  II  trwy  dy  enw,  y 
rhai  a  roddaist  i  mi ;  "fel  y 
byddont  un,  "megis  ninnau. 

'lPetrl.6.  Juda.1.      i^.  mÄd.21,Ac 
■  Pen.  10.  30. 

12  Tra  fûm  gyd  â  hwynt  yn  y 
byd,  "nii  a'u  cedwais  yn  dy 

•Pen  6.3».  alO.28.  Heb.  2  13 
R 


Gmeddi  Crist 

enw :  y  rhai  a  roddaist  i  mi,  a 
gedwais,  ac  "ni  choUwyd  o  hon- 
ynt  •'ond  mab  y  goUedigaeth ; 
'  fel  y  cyflawnid  yr  ysgrythyr. 

íPeii.18.9.  lIo«n2.19.     «i  Pen.  6. 70.  » IS.  18. 
•  Pf.  109.  8. 

13  Ac  yr  awrhon  yr  wyf  yn 
dyfod  attat:  a'r  pethau  hyn 
yr  wyf  yn  eu  Uefarn  yn  y  byd, 
fel  y  caffont  fy  llawenydd  i  yn 
gyflawn  ynddynt  eu  hunain. 

14  Myfi  a  roddais  iddynt  hwy 
dy  air  di:  'a'r  byd  a'u  cas- 
aodd  hwynt,  oblegid  nad  yd- 
ynt  o'r  byd,  megis  nad  ydwyt 
fìnnau  o'r  byd.      -Pen.  is.  i8. 19.  ^ 

16  Nid  wyf  yn  gweddîo  ar  1 
ti  eu  cymmeryd  hwynt  allan 
o  'r  byd,  eithr  'ar  i  ti  eu  cadw 
hwynt  rhag  y  drwg.     •  Matt.  e.  13. 

Gal.1.4.  2Thesg.8.8.  lIo«n6. 18. 

16  O  'r  byd  nid  ydynt,  megis 
nad  wyf  finnau  o  'r  byd. 

IV  "Sancteiddia  hwynt  II yn  dy 
wirionedd:  "dy  air  sydd  wir- 

ÌOnedd.  «Pen.  15.8.  Act.  IS.  8. 

Eph.  5. 26.  1  Petr  1. 22.      I  ä'ih  mrionedd. 
«2Siun.7.28.  Pen.8.  40. 

18  ''Fel  yr  anfonaist  fi  i'r 
byd,  felly  yr  anfonais  innau 
hwythau  i  'r  byd.      '     20-  21- 

19  Ac  *er  eu  mwyn  hwy  yr 
wyf  yn  fy  sancteiddio  fy  hun, 
fel  y  byddont  hwythau  wedi 
eu  II  sancteiddio  II  yn  y  gwir- 
ionedd.      «icor.  1.2,30.  iTheee.4.7. 

Heb.  10. 10.      I  (mr  eandeidMo.      I  Neu,  gan 


S.  lOAN,  XVII.         dros  ei  ddisgyUim. 

dros  y  rhai  hyn  yn  unig,  eithr 
dros  y  rhai  hefyd  a  gredant 
ynof  fi  trwy  eu  hymadrodd 
hwynt : 

21  *Fel  y  byddont  oU  yn  un ; 
megis  ''yr  vyyt  ti,  y  Tad,  ynof 
fi,  a  minnau  ynot  ti  ;  fel  y 
byddont  hwythau  un  ynom  ni: 
fel  y  credo  y  byd  mai  tydi  a'm 
hanfonaist  i. 

•  Ad.  11, 22, 33.  Gal.8.28.    *  Pen.  10. 38.  a  14.  U. 

22  A'r  gogoniant  a  roddaist  i 
mi,  a  roddais  iddynt  hwy  ;  'fel 
y  byddont  un,  megis  yr  ydym 
niynun:  «Pen.  14.20. 

23  Myfi  ynddynt  hwy,  a  thi- 
thau  ynof  fi ;  fel  y  byddont 
wedi  eu  perffeithio  yn  un,  ac 
fel  y  gwypo  y  byd  mai  tydi 
a'm  hanfonaist  i,  a  charu  o 
honot  hwynt,  megis  y  cer- 

aist  fi.  .        ,  ,  .  . 

24  Tad,  y  rhai  a  roddaist 
i  mi,  yr  wyf  yn  ewyllysio,  lle 
yr  wyf  fi,  fod  o  honynt  hwy- 
thau  hefyd  gyd  â  myfi;  fel  y 
gwelont  fy  ngogoniant  a  rodd- 
aist  i  mi :  oblegid  ti  a  'm  cer- 
aist  cyn  seiliad  y  byd. 

4  Pen.  12. 26.  a  14. 8.  1  Theas.  4. 17. 

25  Y  Tad  cyfiawn,  *nid  ad- 


nabu  y  byd  dydi:  eithr  mi 
a'th  adnabûm,  «a'r  rhai  hyn  a 
wybu  mai  tydi  a 'm  hanfon- 

aist  Ì.       •  Pen.  15. 21.  a  1«.  8.     '  Pen.  7. 29. 
a  8. 55.  a  10. 15.     «Ad.8.  Pen.16.27. 


20  Ac  nid  wyf  yn  gweddîo     26  Ac  mi  a  hysbysais  iddynt 


BradycAu  yr  hm.        S.  lOAN, 
dy  onw,  ac  'aH  hysbysaf:  fel  y  1 
byddo  ynddynt  hwy  y  cariad  ' 
a  r  hwn  y  ceraist  fi,  a  minnau 
ynddynthwy.  >.pen.i6.9. 

PENNOD  XVIII. 


XVIII.       Tm^ri  clust  Malchus. 


A.D.  33.— 1  Jvdm  yn  bradyehu  vr  lesu  fi  V 
swyddogian  yn  eyrthio  i'r  Uawr.  10  Petr  1 
torr^  elust  Mahhus.  12  Dal  yr  lesu  a  "i 
ddu>yn  at  Annas  a  Chaiaphas^  W  Pe'tr  yn 
Zha:  Ìta   f  T  'í-h  ^^^  ^rZ%ll 

i^WEDI-î'rlesu  ddywed- 
yd  y  geiriau  hyn,  efe  a 
aeth  aUan,  efe  a  'i  ddisgyblion, 
dros  'afon  Cedron,  lle  yV  oedd 
gardd,  i 'r  hon  yr  ^^1^ 

ddlSgybhon.      -^»«.26.36.  MarcM  32 
Lnc22.39.  '"2Sam.16.23 

'^^^^  ^^^y^'  hwn  a'i 
bradychodd  ef,  a  adwaenai  y 
Ue;  oblegid  mynych  y  cyrch- 
^ai  yr  lesu  a 'i  ddiígyüion 

SJI^Ja^^''  ^^^'  ^^^^  íddo 
gael  byddm  a  swyddogion  gan 

aid,  a  ddaeth  yno  â  lantemau, 
a  lampau,  ac  arfau. 

•MaU^6.47.   Ma.14.43.  L„o22.47.  Act.  1. 16 

y^Iesu  gau  hynny,  yn 
gwybod  pob  peth  a  oedd  S 
ddyfod  amo,  a  aeth  allan,  ac 
a  ddywedodd  wrthynt^Pw^  yr 
ydychyneigeisio? 
6  Hwy  a  attebasant  iddo,  lesu 
o  Nazareth.  Yr  lesu  a  ddy! 


wedodd  wrtliynt,  Myfi  yw.  A 
Judas  yr  hwn  a  'i  bradychodd 

hwynt     ^'^^^  ^  '"^^"  â 
6  Cyn  gynted  gun  hynny  ag  y 
dywedodd  efe  wrthynt,  Myfi 
hwy  a  aethant  yn  \vy8ff  eu 
cefnau,  ac  a  syrthiasant  i  lawr 

'L  .^^^''^  efe  a  ofynodd 
iddynt  drachefh,  Pwy  yr  ydych 
yn  ei  geisio?  A  hwy  a  ddy- 
wec^sant,  lesu  o  Nazareth 

8  Yr  lesu  a  attebodd,  Mi  a 
,  ddywedais  i  chwi  mai  myfi 

yw ;  am  hynny  os  myfi  yr  /d- 
ych  yn  ei  geisio,  gadêwch  i  'r 
rhai  hyn  fyned  ymaith  : 

9  Fel  y  cyflawnid  y  gair  a 
ddywedasai  efe,  -  O 'r  íhai  a 
roddaist  i  mi,  ni  chollais  i  yr 

Uö.  e  Pen.  17.  12. 

10  «  Simon  Petr  gan  hynny  a 
chanddo  gleddyf,  a'it^iodd 
et^  ac  a  darawodd  was  yr  arch- 
offeinad,  ac  a  dorrodd  ymaith 
ei  glust  ddehau  ef ;  ac  enw  y 
gwas  oedd  JMalchus. 

•Matt.26.51.  M.rcl4.47.  Lnc  22,  49,  50. 

11  Arn  hynny  yr  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrth  Petr,  Dod  dy 
gleddyf  yn  y  wain  :  'y  cwppan 

yfaf'ef  f  ^  ' 

^tatet?  'Matt  20.22.a2ö.39  42. 

laa,  a  swyddogion  yr  ludd- 
ewon,  a  ddaliasant  yr  lesu 
ac  a'i  rhwymasant  ef. 

R3 


Peti'  yn  grmdu  Crist.    S.  lOAN, 

13  Ac  •a'i  dygasant  ef  at  "An- 
nas  yn  gyntaf ;  canys  cliwegrvvn 
Caiaphas,  yr  hwn  oedd  arch- 
offeiriad  y  flwyddyn  honno, 
ydoedd  efe.  II     « Ednch  Matt.  26.  si. 

!•  Luc  3.  2.      1  ^  ^>«*<>»  «  ddanfonodd  »r  leail/» 
rlmim  at  Gaiaphae  w  ar<ÌH>ffẃvid,  ad.  24. 

14  'A  Chaiaphas  oedd  yr  hwn 
a  gynghorasai  i'r  luddewon, 
mai  buddiol  oedd  farw  un  dyn 
dros  y  bobl.  'Pen.ii.so. 

15  1f  "Ac  yr  oedd  yn  canlyn 
yr  lesu,  Simon  Petr,  a  disgybl 
arall:  a'r  disgybl  hwnnw  oedd 
adnabyddus  gan  yr  arch-ofleir- 
iad,  ac  efe  a  aeth  i  mewn  gyd 
â'r  lesu  i  lllys  yr  arch-offeiriad. 

'Matt.26.58.   Marcl4.54.  Luc  22. 54.  InemM. 

16  'A  Phetr  a  safodd  wrth 
y  drws  allan.  Yna  y  disgybl 
arall  yr  hwn  oedd  adnabyddus 
gan  yr  arch-offeiriad,  a  aeth 
allan,  ac  a  ddywedodd  wrth  y 
ddrysores,  ac  a  ddug  Petr  i 

1116 Wn.  ^  Matt.  26. 69. 

17  Yna  y  dywedodd  y  Uangces 
oedd  ddrysores  wrth  Petr,  O- 
nid  wyt  tithau  o  ddisgyblion  y 
dyn  hwn?  Dywedodd  yntau, 
Nac  wyf. 

18  A'r  gweision  a'r  swydd- 
oo-ion,  gwedi  gwneuthur  tân 
gîo,  o  herwydd  ei  bod  hi  yn 
oer,  oeddynt  yn  sefyll,  ac  yn 
ymdwymno;  ac  yr  oedd  Petr 
gj'd  â  hwynt  yn  sefyU,  ac  yn 
ymdwymno. 


XVIII.  ffo^^ 

19  ir  A'r  arch-offeiriad  a  ofyn- 
odd  i  'r  lesu  am  ei  ddisgybl- 
ion,  ac  am  ei  athrawiaeth. 

20  Yr  lesu  a  attebodd  iddo, 
"  Myfi  a  lefarais  yn  eglur  wrth 
y  byd :  yr  oeddwn  bob  amser 
yn  athrawiaethu  yn  y  synagog, 
ac  yn  y  deml,  lle  mae  yr  ludd- 
ewon  yn  ymgynnull  bob  am- 
ser ;  ac  yn  ddirgel  ni  ddy  wed- 
aisiddim.  -Pen.7.26. 

21  Paham  yr  wyt  ti  yn  gofyn 
i  mi  ?  gofyn  i  'r  rhai  a  'm  cfyw- 
sant,  beth  a  ddywedais  wrth- 
ynt:  wele,  y  rhai  hynny  a 
wyddant  pa  bethau  a  ddy- 
wedais  i. 

22  Wedi  iddo  ddywedyd  y 
pethau  hyn,  un  o 'r  swydd- 
ogion  a  'r  oedd  yn  sefyll  ger 
Uaw,  "a  roddes  llgernod  i 'r 
lesu,  gan  ddywedyd,  Ai  felly 
yr  wyt  ti  yn  atteb  jr  arch- 

Offeiriadl  -Jer.^O.^.  Act23.2. 

1  ffomod,  neu,  wiaJínnoá. 

23  Yr  lesu  a  attebodd  iddo, 
Os  drwg  y  dywedais,  tystiol- 
aetha  o  'r  drwg ;  ac  os  da  pa- 
ham  yr  wyt  yn  fy  nharo  1  ? 

24  °Ac  Annas  a  'i  hanfonasai 
ef  yn  rhwym  at  Caiaphas  yr 
arch-offeiriad.       «Matt.  26.  sr. 

25  "A  Simon  Petr  oedd  yn 
sefyll,  ac  yn  ymdwymno.  Hwy- 
thau  a  ddywedasant  wrtho, 
Onid  wyt  tithau  hefyd  o  1 

p  Matt.  26.  Ü-J,  7L   Marcl4.69.   Luc  22.  58. 


ger  brm  CaiapliMs,        g.  lOAN,  XVIII. 
ddisgyblion  ef  ?  Yntau  a  wad- 
odd,  ac  a  ddywedodd,  Nac 
wyf. 

26  Dywedodd  un  o  weísion  yr 
arch-offeiriad,  (câr  i 'r  hwn  y 


Petr 
di  g; 


torrasai 
welais  i 
ardd? 

27  Yna  Petrí 
cheíh ;  ac  'yn 
y  ceiliog. 

28  ir  'Yna  y  é 
oddi  wrth  Cai 
eudy :  a  'r  bor< 
nid  aethant  h 
dadJeudy,  rhí 
eithr  fel  y  gj 

paSC.  'Matt.27. 
•Neu,<<iŷpaa<,Matt.2^ 

29  Yna  Pilal 
attynt,  ac  a  ( 
achwyn  yr  ydj 
ddwyn  yn  erby 

30  Hwy  a  a 
ddywedasant  t 


a  cher  bron  Pìlat. 

gan  arwyddocâu  o  ba  angau  y 
byddai  farw.  ^  ^ 

33  "Yna  Pilat  a  aeth  dra- 
dadleudy,  ac  a  alw- 

odd  yr  lesu,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Ai  ti  yw  Brenhin  yr 
luddewon  ?        « Matt.  27.  u. 

34  Yr  lesu  a  attebodd  iddo, 
Ai  o  honot  dy  hun  yr  wyt  ti 
yn  dywedyd  hyn,  ai  eraill  a'i 
dywedasant  i  ti  ain  danaf  fi  ? 

35  Pilat  a  attebodd,  Ai  ludd- 
ew  ydvyyf  fi?  Dy  genedl  dy 
hun  a  r  arch-ofleiriaid  a  'th 
draddodasant  i  mi.  Beth 
wnaethost  ti? 

36  ''Yr  lesu  a  attebodd,  'Fy 
mrenhmiaeth  i  nid  yw  o'r  byd 
hwn.  Pe  o'r  byd  hwn  y  bydd- 
ai  fy  mrenhiniaeth  i,  fj  ngweis- 
lon  1  a  ymdrechent,  fel  na'm 
rhoddid  i'r  luddewon :  ond  yr 
awrhon  nid  yw  fy  mrenhin- 
laeth  1  oddi  yma. 

MTim.6.13.  J'Pen.e.lS. 

nî  ü^^d^^^^^^m^J^  J  dywedodd  Pilat 

lat  wrthynt,  gM     lÌIM  5'        ^^^"  ^  attebodd, 

ef,  a  hÌn^^a  Sm^^^^^^^  «       dywedyd  mai 

cyfraith  chwi.  miiiiimSiÊiÊ^^^::^^  "^^^ 

ewon  a  ddywi  L?.&^?,'  ^í"  ^,^  7 


a 


14506 


ewon  a  ddyw^ 
Nid  cyfreithla^ 
neb : 
32  *Fel  j  cyf 
lesu,  yr  hwn  a  ddywëdasai  efe, 

'  Matt  20.  19.   Pen.  12.  32, 


deuthum  i'r  byd,  fel  y  tystioí- 
laethwn  i'r  gwii-ionedd.  Pob 
'sydd  o'r  gwiríonedd, 
I  %A'  ^  g™ndaw  fy  Uefer- 

I  ydd  I.  1 1  loan  3. 19. 

38  Pilat  a  ddywedodd  wrtlio, 

R  3 


Petì'  yn  gwadu  Crist.    S.  10  AN, 

13  Ac       dygasant  ef 
nasyngyntaf;  canj 
Caiaphas,  yr  hwn 
oíFeiriad  y  flwydd 

ydoedd  efe.ll     «Edryc  ^  ■^'^ 

rhimf'm  at  Gaiaphas  yr  arch-offei  ^ 

14  ^A  Chaiaphas  oec 
a  gynghorasai  i'r  I\ 
mai  buddiol  oedd  farv 
drosybobl. 

15  1í  ^Ao  yr  oedd  yn 
yr  lesu,  Simon  Petr,  a 
arall:  a'r  disgybl  hwnn 
adnabyddus  gan  yr  arch 
iad,  ac  efe  a  aeth  i  mev 
â'r  lesu  i  lllys  yr  arch-off* 

kMatt.26.58.   Marc  14.  54.  Luc  22.  54. 

16  'A  Phetr  a  safodd 
y  drws  allan.    Yna  y  dife 
arall  yr  hwn  oedd  adnabyi 
gan  yr  arch-oífeiriad,  a  i 
allan,  ac  a  ddywedodd  wrt 
ddrysores,  ac  a  ddug  Pet 
niewn.         ^  Matt.  26. 69. 

17  Yna  y  dywedodd  y  Uangc 
oedd  ddrysores  wrth  Petr,  i 
nid  wyt  tithau  o  ddisgyblion 
dyn  hwn?   Dywedodd  yntai 
Nac  wyf. 

18  A'r  gweision  a'r  swydd- 
oo-ion,  gwedi  gwneuthur  tân 
gîo,  o  herwydd  ei  bod  hi  yn 
oer,  oeddynt  yn  sefyll,  ac  yn 
ymdwymno:  ac  yr  oedd  Petr 
gjd  â  hwynt  yn  sefyU,  ac  yn 
ymdwymno. 


XVIII. 


Holi  yr  lesu 


[  ir  A'r  arch-oflFeiriad  a  ofyn- 
1  'r  lesu  am  ei  ddisgybl- 
\ac  am  ei  athrawiaeth. 
Yr  lesu  a  attebodd  iddo, 
\fi  a  lefarais  yn  eglur  wrth 
"i  :  yr  oeddwn  bob  amser 
hrawiaethu  yn  y  synagog, 
y  deml,  lle  mae  yr  ludd- 
yn  ymgynnull  bob  am- 
c  yn  ddirgel  ni  ddywed- 
Um.  " 

lam  yr  wyt  tî  yn  gofyn 
\)fyn  i  'r  rhai  a  'm  cfyw- 
\th  a  ddywedais  wrth- 
^le,  y  rhai  hynny  a 
pa  bethau  a  ddy- 

i  iddo  ddywedyd  y 
yn,  un  o  'r  swydd- 
\oedd  yn  sefyll  ger 
Wdes  II  gernod  i  'r 
ddywedyd,  Ai  felly 
W  atteb  yv  arch- 

■•Jer.20.2.  Act23.2. 
id,  neu,  uiialennod. 

a  attebodd  iddo, 
Lywedais,  tystiol- 
;  ac  os  da,  pa- 
fy  nharo  i  ? 
^^xias  a  'i  hanfonasai 
01  yn  rhwym  at  Caiaphas  yr 
arch-oífeiriad.  •Matt.26.s7^ 
25  "^A  Simon  Petr  oedd  yn 
sefyll,  ac  yn  ymdwymno.  Hwy- 
thau  a  ddywedasant  wrtho, 
Onid  wyt  tithau  hefyd  o  i 

PMatt.26.«>,n.   Marcl4.69.   Luc  22. 58. 


ger  bron  Caiaphas, 

^^sgyblion  ef  ?  Yntau  a  wad- 
odd,  ac  a  ddywedodd,  Nac 
wyf. 

26  Dywedodd  un  o  weision  yr 
arch-offeiriad,  (câr  i 'r  hwn  y 
torrasai  Petr  ei  glust,)  Oni 
arld  ?  '  ^         âg  ef  yn  yr 

^^' -Jna  Petr  a  wadodd  dra- 
cheln ;  ac  'yn  y  man  y  canodd 

yceihog.  *Pen.l3.38. 

^aa'^  T?*/  dygasant  yr  lesu 
oddi  wrth  Caiaphas  lli'r  dadl- 
eudy:  a  'r  bore  ydoedd  hi;  'ac 
md  aethant  hwy  i  mewn  i'r 
dadleudy,  rhag  eu  halogi; 
eithr  fel  y  gallent  fwytta  y 

paSC.  'Matt.2r.2.  MarcI5.1.  Luc  23. 1. 
'  Neu, .  dŷ  Püat,  Matt.  2r.  27.    •  Act.  10. 28.  a  11. 3. 

29  Yna  Pilat  a  aeth  allan 
attynt,  ac  a  ddywedodd,  Pa 
achwyn  yr  ydych  chwi  yn  ei 
ddwyn  yn  erbyn  y  dyn  hwn? 

30  Hwy  a  attebasant  ac  a 
ddywedasant  wrtho,  Oni  bai 
fod  hwn  yn  ddrwg-weithredwr, 
ni  thraddodasem  ni  ef  attat  ti 

31  Am  hynny  y  dy  wedodd  Pi- 
lat  wrthynt,  Cymmei  wch  chwi 
®  V  ^..i'ernwch  ef  yn  ol  eich 
cyfraith  chwi.  Yna  yr  ludd- 
ewon  a  ddywedasant  wrtho, 
JNid  cyfreithlawn  i  ni  ladd 
neb : 

32  •Fel  y  cyflawnid  gair  yr 
lesu,  yr  hwn  a  ddywedasai  efe, 

'  Matt  20.  19.   Pen.  12.  32, 


S.  lOAN,  XVIII.         a  cher  Irrm  Pilat. 

gan  arwyddocâu  o  ba  angau  y 
byddai  farw.  ^  ^ 

33  -Yna  Pilat  a  aeth  dra- 
aI^  '  t  ^adleudy,  ac  a  alw- 

odd  yr  lesu,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Ai  ti  yw  Brenhin  yr 
luddewon?        -  Matt.  27.  u. 

34  Yr  lesu  a  attebodd  iddo, 
Ai  o  honot  dy  hun  yr  wyt  ti 
yn  dywedyd  hyn,  ai  eraill  a  'i 
aywedasant  i  ti  am  danaf  fi  ? 

35  Pilat  a  attebodd,  Ai  ludd- 
ew  ydvyyf  fi  ?  Dy  genedl  dy 
hun  a  r  arch-offeiriaid  a  'th 
draddodasant  i  mi.  Beth  a 
wnaethost  ti? 

36  '^Yr  lesu  a  attebodd,  Ty 
mrenhiniaeth  i  nid  yw  o'r  brd 
hwn.  Pe  o'r  byd  hwn  y  bydd- 
ai  ty  mrenhiniaeth  i,  fyngweis- 
lon  I  a  ymdrechent,  fel  na'm 
rhoddid  i'r  luddewon :  ond  yr 
awrhon  nid  yw  fy  mrenhin- 
laeth  1  oddi  yma. 

»lTiin.6.13.  jPen.6.1ö. 

y  dywedodd  Pilat 
wrtho,  Wrth  hyimy  ai  Brenhin 
wyt  ti?  Yr  lesu  a  attebodd, 
Yt  ydwyt  ti  yn  dywedyd  mai 
Brenhm  wyf  fi.  Er  mwVn  hyn 
y  m  ganed,  ac  er  mwyn  hyn  y 
deuthum  i'r  byd,  fel  y  tystioí- 
aethwn  i'r  gwirionedd.  Pob 
'sydd  o'r  gwirionedd, 
AA-  ^  g™ndaw  fy  Uefer- 

ydd  I.  •!  loan  3.19. 

38  Pilat  a  ddywedodd  wrtho, 

R  3 


Fjlangellu  Crist.  S.  10 Aî 

Beth  yw  gwirionedd?  Ac  wedi 
iddo  ddywedyd  hyn,  efe  a 
aeth  allan  drachefn  at  yr  ludd- 
ewon,  ac  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  'Nid  wyf  fi  yn  cael  dim 
II  achos  ynddo  ef. 

•Matt.27.21.  Luc23.4.  Peii.19.4.  ìhmamo. 

39  "Eithr  y  mae  gennych  chwi 
ddefod,  i  mi  oUwng  i  chwi  un 
yn  rhydd  ar  y  pasc:  a  fynnwch 
chwi  gan  hynny  i  mi  oUwng  yn 
rhydd  i  chwi  Frenhin  yr  ludd- 

eWOn  ?    *  Mat-  Marc  15. 6.  Luc  23. 17. 

40  *Yna  y  Uefasant  oU  dra- 
chefn,  gan  ddywedyd,  Nid 
hwnnw,  ond  Barabbas.  *AV 
Barabbas  hwnnw  oedd  leidr. 

•  Act.  3. 14.     *  Luc  23. 19. 

PENNOD  XIX. 

iu  D.  33.— 1  Fflangellu  Grüt,  aH  gorord  â 
drain,  aH  guro,  4  Pilat  yn  chwennych  ei 
ollwng  ef  yn  rhydd :  etto,  wedi  ei  orchfyyu 
gan  lefain  yr  luddewon,  yn  ei  roddi  ef 
i^w  groeshoelio.  23  Bwrw  coelhrennau  ar  ei 
ddiUad  ef :  26  yntau  yn  gorchymyn  ei  fam^ 

1  loan ;  28  ac  yn  marw,  31  Gwanu  ei 
ystlys  e/.  38  Joseph  a  Nicodemus  yn  ei 
gladdu  ef, 

YNA  gan  hynny  'y  cym- 
merodd  Pilat  yr  lesu,  ac 
a'í  fflangellodd  ef. 

•  Matt.  27. 26.  Maic  15. 15. 

2  A  'r  milwyr  a  blethasant 
goron  o  ddrain,  ac  a'i  gosod- 
asant  ar  ei  ben  ef,  ac  a  roisant 
wisg  o  borphor  am  dano ; 

3  Ac  a  ddywedasant,  Hen- 
ffych  well,  Brenhin  yr  ludd- 


f,  XIX.  Pii(^t  yn 

ewon;  ac  a  roisant  iddo  llgern- 

odÌaU.  Iffmnodiau. 

4  Pilat  gan  hynny  a  aeth 
allan  drachefn,  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Wele  yr  wyf  fi 
yn  ei  ddwyn  ef  allan  i  chwî, 
fel  y  gwypoch  nad  wyf  fi  yn 
cael  ynddo  ef  un  llbai. 

0  achos, 

5  Yna  y  daeth  yr  lesu  allan, 
yn  arwain  y  goron  ddrain,  a  'r 
Wisg  borphor.  A  Philat  a 
ddywedodd  wrthynt,  Wele  y 
dyn. 

6  Yna  yr  arch-offeiriaid  a'r 
swyddogion,  pan  welsant  ef,  a 
lefasant,  gan  ddy wedyd,  Croes- 
hoelia,  croeshoelia  ef.  Pilat  a 
ddywedodd  wrthynt,  Cymmer- 
wch  chwi  ef,  a  chroeshoeliwch: 
canys  nid  wyf  fi  yn  cael  dim 
bai  ynddo. 

iT  Yr  luddewon  a  attebasant 
iddo,  ^Y  mae  gennym  ni  gyf- 
raith,  ac  wrth  ein  cyfraith  ni 
efe  a  ddylai  farw,  am  iddo  'ei 
wneuthur  ei  hun  yn  Fab  Duw. 

b  Lef.  24. 16.     •  Matt.  26.  65.  Pen.  5. 18.  a  10.  33. 

8  H  A  phan  glybu  Pilat  yr 
ymadrodd  hwnnw,  efe  a  ofnodd 
yn  fwy ; 

9  Ac  a  aeth  drachefn  i  'r 
dadleudy,  ac  a  ddywedodd 
wrth  yr  lesu,  O  ba  le  yr  wyt 
ti?  Ond  ni  roes  yr  lesu  atteb 
iddo. 

10  Yna  Pilat  a  ddywedodd 


ei  draddodi  S.  10 AN,  XI.X, 

wrtho,  Oni  ddywedi  di  wrthyf 
h  ì  oni  wyddost  ti  fod  geunyf 
awdurdod  i'th  groeshoelio  di, 
a  bod  gennyf  awdurdod  i 'th 
oUwng  yn  rhydd  ? 
,11  Yr  lesu  u  attebodd,  Ni 
byddai  i  ti  ddim  awdurdod 
arnaf  fi,  oni  bai  ei  fod  wedi 
ei  roddi  i  ti  oddi  uchod :  am 
hjTmy  yr  hwn  a  'm  traddodes 
1  ti,  sydd  fwy  ei  bechod. 

12  O  hynny  allan  y  ceisiodd 
r'ilat  ei  ollwng  ef  yn  rhydd  • 
ond  yr  luddewon  a  lefasant,' 
gan  ddywedyd,  Os  gollyngi  di 
hwn  yn  rhydd,  nid  wyt  ti  yn 
garedig  i  Cesar.  «"Pwy  bynnag 
a  1  gwnelo  ei  hun  yn  frenhin, 
y  mae  yn  dywedyd  yn  erbyn 
i^esar.  "Act.iT.?. 

13  Yna  Pilat,  pan  glybu  yr 
ymadrodd  hwn,  a  ddug  allan 
yr  lesu ;  ac  a  eisteddodd  ar  yr 
orsedd-faingc,  yn  y  lle  a  elwir 
y  Palmant,  ac  yn  Hebraeg, 
Gabbatha. 

14  A  'darpar-wyl  y  pasc  oedd 
ni,  ac  ynghylch  y  chweched 
awr :  ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
yr  luddewon,  Wele  eich  Bren- 

ûin.  •  Matt.  27.  62. 

15  Eithr  hwy  a  lefasant, 
Ymaith  âg  ef,  ymaith  âg  ef, 
eroeshoeUa  ef.  Püat  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  A  groeshoel- 
lat  h  eich  Brenhin  chwi?  A'r 
arch-offeiriaid  a  attebasant, 


i  'w  groeshoelio. 
'Níd   oes  i  ni  frenhin  ond 

Cesar.  'Gen.4;..10. 

traddodes  ef  iddynt  i 'w  groes- 
ùoeho.  A  hwy  a  gynimerasant 
yr  lesu,  ac  a'i  dygasant  ymaith. 

«Matt.27.26.31.   Mare  15.  15.  Luc  23.  24. 

17  'Ac  efe  gan  ddwyn  ei 
groes,  a  ddaeth  i  le  a  elwid 
^le  y  benglog,  ac  a  elwir  yn 
Hebraeg,  Golgotha : 

-Matt.^T.Sl.SS.   Marcl5.21.  yYher^lo^a. 

18  Lle  y  croeshoeliasant  ef, 
a  dau  eraiU  gyd  âg  ef,  un  o 
t)ob  tu,  a  r  lesu  yn  y  canol. 

19  ir '  A  Philat  a  ysgrifenodd 
aitl,  ac  a  i  dododd  ar  y  groes 
A  r  ysgrifen  oedd,  lESU  0 
îtf  ZARETH,  BRENHIN  YR 
lUDDEWON. 

'Matt.27.37.  Marc  15.  26.  Luc  23.  38. 

20  Y  titl  hwn  gan  hynny  a 
ddarllenodd  Ilawer  o 'r  ludd- 
®^^'on ;  oblegid  agos  i  'r  ddinas 
oedd  y  fan  Ile  y  croeshoeliwyd 
yr  lesu :  ac  yr  oedd  wedi  ei 
ysgrifenu  yn  Hebraeg,  Groeff. 
a  Lladin. 

21  Yna  arch  -  offeiriaid  yr 
luddewon  a  ddywedasant  wrth 
Pilat,  Nac  ysgrifena,  Brenhin 
yr  luddewon  ;  eithr  dywedyd 
o  hono  ef,  Breuhin  yr  ludd- 
ewon  ydwyf  fi. 

22  Pilat  a  attebodd,  Yr  hyn 
a  ysgrifenais,  a  ysgrifenais. 

R4 


Y  gwrageMwrthygroes.  S.  lOAl 

23  1f  "Yna  y  milwyr,  wedi 
iddynt  groeshoelio  yr  lesu,  a 
gymmerasant  ei  ddiUad  ef,  ac 
a  wnaethant  bedair  rhan,  i  bob 
milwr  ran ;  a'*  bais  ef:  a'i  bais 
ef  oeddddiwniad,  wedi  ei  II  gwau 
o'r  cwrr  uchaf  trwyddi  oU. 

k  M»tt.  27. 85.    Maro  15. 24.    Luc  23. 34. 
I  oweiíhio. 

24  Hwythau  a  ddywedasant 
wrth  eu  gilydd,  Na  thorrwn  hi, 
ond  bwriwn  goelbrennau  am 
dani,  eiddo  pwy  fydd  hi:  fel 
y  cyflawnid  yr  ysgrythyr  sydd 
yn  dywedyd,  'Rhannasant  fy 
niUad  yn  eu  mysg,  ac  am  fy 
mhais  y  bwriasant  goelbren- 
nau.  A'r  milwyr  a  wnaethant 
ypethauhyn.  'Ps.22.i8. 

25  1f  "  Ac  yr  oedd  yn  sefyll 
wrth  groes  yr  lesu,  ei  fam  ef,  a 
chwaer  ei  fam  ef,  Mair  gwraig 
llCleophas,  a  Mair  Magdalen. 

•»  Matt.  27. 55.  Marc  15.  40.  Luc  23. 49.    I  Oopoí. 

26  Yr  lesu  gan  hynny,  pan 
welodd  ei  fam,  '  a'r  disgybl  yr 
hwn  a  garai  efe  yn  sefyll  ger 
Uaw,  a  ddywedodd  wrth  ei  fam, 
"O  wraig,  wele  dy  fab. 

»  Pen.  13.  23.  a  21.  24.      •  Pen.  2. 4. 

27  Gwedi  hynny  y  dywed- 
odd  wrth  y  disgybl,  Wele  dy 
fam.  Ac  o  'r  awr  honno  allan 
y  cymmerodd  y  disgybl  hi  i'w 
gartref. 

28  II  Wedi  hynny  yr  lesu,  yn 
gwybod  fod  pob  peth  wedi  ei 


í,  XIX.  Crist  yn  marro. 

orphen  weithian,  •'fel  y  cyf- 
lawnid  yr  ysgrythyr,  a  ddy- 
wedodd,  Y  mae  syched  amaf. 

p  Ps.  69. 21. 

29  Yr  oedd  gan  hynny  lestr 
wedi  ei  osod  yn  Uawn  o  finegr; 
a  ''hwy  a  lanwasant  yspwng 

0  finegr,  ac  a'i  rhoddasant 
ynghylch  isop,  ac  a'i  dodasant 
wrth  ei  enau  ef  1^^^1.27.48. 

30  Yna  pan  gymmerodd  yr 
lesu  y  finegr,  efe  a  ddywed- 
odd,  'Gorphenwyd:  a  chan 
ogwyddo  ei  ben,  efe  a  roddes 

1  fynu  yr  yspryd.  'Pen.17.4. 

31  Yr  luddewon  gan  hynny, 
fel  nad  arhoai  y  cyrph  ar  y 
groes  ar  y  Sabbath,  o  her- 
wydd  ei  bod  yn  ddarpar-wyl, 
(c  anys  mawr  oedd  y  dydd  Sab- 
bath  hwnnw,)  a  ddeisyfasant  ar 
Pilat  gael  torri  eu  hesgeiriau 
hwynt,  a'u  tynnu  i  lawr. 

82  Yna  y  müwyr  a  ddaeth- 
ant,  ac  a  dorrasant  esgeiriau  y 
cyntaf,  a'r  Uall  yr  hwn  a  groes- 
hoeliasid  gyd  âg  ef. 

33  Eithr  wedi  iddynt  ddyfod 
at  yr  lesu,  pan  welsant  ef  wedi 
marw  eîsoes,  ni  thorrasant  ei 
esgeiriau  ef. 

34  Ond  un  o'r  milwyr  a  wan- 
odd  ei  ystlys  ef  â  gwaywfl'on : 
ac  yn  y  fan  '  daeth  allan  waed 

a  dwfr.  .lIoan5.6. 

35  A'r  hwn  a'i  gwelodd,  a 
dystiolaethodd ;  a  gwir  yw  ei 


Ei  gladdedigaeth. 


dystiolaeth:  ac  efe  a  ŵyr  ei 
fod  yn  dywedyd  gwir,  fel  y 
credoch  chwi. 

36  Canys  y  pethau  hyn  a 
wnaethpwyd,  'fel  y  cyflawnid 
yr  ysgrythyr,  Ni  thorrir  asgwm 
o  hono. 

'Exod.l2.46.  Num.9.12.  Pfl.34.20. 

37  A  thrachefn,  "ysgrythyr 
arall  sydd  yn  dywedyd,  Hwy 
a  edrychant  ar  yr  hwn  a  wan- 
asant.  •  zech.  12. 10. 

38  1Í  'Ac  ar  ol  hyn,  Joseph 
o  Arimathea  (yr  hwn  oedd 
ddisgybl  i'r  lesu,  eithr  yn 
guddiedig,  "rhag  ofn  yr  ludd- 
ewon)  a  ddeisyfodd  ar  Pilat, 
gael  tynnu  i  lawr  gorph  yr 
í^su;  a  Philat  a  ganiattaodd 
iddo.  Yna  y  daeth  efe  ac  a 
ddug  ymaith  gorph  yr  lesu. 

*Matt.27.5?.    Marel5.42.    Luc  23. 50. 
»  Pen.  9.  22.  a  12.  42. 

39  A  daeth  'Nicodemus  hefyd 
(yr  hwn  ar  y  cyntaf  a  ddaethai 
at  yr  lesu  o  hyd  nos,)  ac  a 
ddug  fyrr  ac  aloes  y  'nghym- 
mysg,  tu  a  chán  pwys. 

•  Pen.  3. 1. 2.  a  7.  50. 

40  Yna  y  cymmerasant  gorph 
yr  lesu,  ac  a'i  'rhwymasant 
mewn  Iheiniau,  gyd  âg  arogl- 
au,  fel  y  mae  arfer  yr  ludd- 
ewon  ar  gladdu.  'Actae. 

41  Ac  yn  y  fangre  Ue  y  croes- 
hoehasid  ef,  yr  oedd  gardd ; 
a  bedd  newydd  yn  yr  ardd. 


S.  lOAN,  XX. 


Ei  adgy/odiad. 


yn  yr  hwn  ni  ddodasid  dyn 
erioed. 

42  Ac  yno,  rhag  nesed  oedd 
darpar-w;yí  yr  luddewon,  am 
lüd  y  bedd  hwnnw  yn  agos,  y 
rhoddasant  yr  lesu. 


Y 


PENNOD  XX. 

^hetr  hefyd  ac  loan,  heb  wyhod  aẁjyfodi  o  'r 
Wn'^  7      To  ^  ymddawjo,  i  Mair 

MagdáUn,  19  ac  i'w  ddújyhUon.  24  Am- 
hrediniaeth  a  chyffes  Thomas.  30  Bod  yr 
ysgrythyr  lân  yn  ddigonol  i  iachawdwriaeth 

'^^DYDD  cyntaf  o'r  llwyth- 
nos,  Mair  Magdalen  a 
ddaeth  y  bore,  a  hi  etto  yn 
dywyll,  at  y  bedd ;  ac  a  wel- 
odd  y  maen  wedi  ei  dynnu 
ymaith  oddi  ar  y  bedd. 

•  Matt.  28.  1.  Marc  16. 1.  Luc  24.  1.    I  SoMaŴju. 

2  Yna  y  rhedodd  hi,  ac  a 
ddaeth  at  Simon  Petr,  a 'r 

disgybl  arall  yr  hwn  yr  oedd 
yr  lesu  yn  ei  garu,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Hwy  a  ddyg- 
asant  yr  Arglwydd  ymaith  o'r 
I  bedd,  ac  ni  wjddom  ui  pa  le 
y  dodasant  ef. 

Pen.  13.  23.  a  21.  7,  20,  24. 

3  "=Yna  Petr  a  aeth  allan,  a  'r 
disgybl  arall,  a  hwy  a  ddaeth- 
ant  at  y  bedd;  «luc^^.i^. 

4  Ac  a  redasant  ill  dau 
ynghyd  :  a  'r  disgybl  arall  a 
redodd  o'r  blaen  yn  gynt  na 
Phetr,  ac  a  ddaeth  yn  gjTitaf 
at  y  bedd. 

5  Ac  wedi  iddo  grymmu,  efe 


Tr  lem  yn  ymddangos 
a  ganfa  "^y  Uîemiau  wedi  eu 
gosod:  er  hynny  nid  aeth  ete 
Ì  mewn.  -Pen.19.40. 

6  Yna  y  daeth  Simon  Petr  yn 
ei  ganlyn  ef,  ac  a  aeth  i  mewn 
i'r  bedd,  ac  a  ganfu  y  Uíemiau 
wedi  eu  gosod ; 

7  "  A  'r  napcyn  a  fuasai  am  ei 
ben  ef,  wedi  ei  osod,  nid  gyd 
â'r  Uieiniau,  ond  o'r  neiUdu 
wedi  ei  blygu  mewn  Ue  araU. 

•  Pen.  11. 44. 

8  Yna  yr  aeth  y  disgybl  araU 
hefyd  i  mewn,  yr  hwn  a  ddaeth- 
ai  yn  gyntaf  at  y  bedd ;  ac  a 
welodd,  ac  a  gredodd. 

9  Canys  hyd  yn  hyn  ni  wydd- 
ent  'yr  ysgrythyr,  fod  yn  rhaid 
iddo  gyfodi  o  feirw. 

t  Pa.  16. 10.  Act.  2. 25-31.  a  13. 35. 

10  Yna  y  disgybUon  a  aeth 
ant  ymaith  drachefn  at  yr 
eiddynt. 

11  H  «Ond  Mair  a  safodd  wrth 
y  bedd  oddi  aUan,  yn  wylo : 
ac  fel  yr  oedd  hi  yn  wylo,  hi 
a  ymostyngodd  i'r  bedd ; 

c  Moro  16. 5. 

12  Ac  a  ganfu  ddau  angel 
mewn  gmsgoedd  gwỳnion,  yn 
eistedd,  un  wrth  ben,  ac  un 
wrth  draed  y  Ue  y  dodasid 
corph  yr  lesu. 

13  A  hwy  a  ddywedasant 
wrthi,  0  wraig,  paham  yr  wyt 
ti  yn  yfjloì  Hithau  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Am  ddwyn  o 


S.  10 AN,  XX.  *  Mair  wrth  y  hedd, 
honynt  hwy  fy  Arglwydd  i 
ymaith,  ac  nas  gwn  pa  le  y 
dodasant  ef.  ,     i.  . 

14  •'Ac  wedi  dywedyd  o  honi 
hyn,  hi  a  droes  drach  ei  chefii, 
ac  a  welodd  yr  lesu  yn  sefyU : 
ac  'nis  gwyddai  U  mai  yr  lesu 
oedd  efe. 


i'Matt.28.9.  Marcl6.9.     '  Luo  24. 16, 31. 
Pen.  21.  4. 

15  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthi,  0  wraig,  paham  yr  wyt 
ti  yn  wylo?  pwy  yr  wyt  ti  yn 
ei  geisio  %  Hithau,  yn  tybied 
mai  y  garddwr  oedd  efe,  a 
ddywedodd  wrtho,  Syr,  os  tydi 
a  'i  dygaist  ef,  dywed  i  mi  pa 
le  y  dodaist  ef,  a  myfi  a'i  cym- 
meraf  ef  ymaith. 

16  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthi,  Mair.  Hithau  a  droes, 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  Rab- 
boni;  yr  hyn  yw  dywedyd, 
Athraw. 

17  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrthi,  Na  chyffwrdd  â  mi  ; 
oblegid  ni  ddyrchefais  i  etto 
at  fy  Nhad:  eithr  dos  at  fy 
mrodyr,  a  dywed  wrthynt  Yr 
wyf  yn  dyrchafu  at  fy  Nhad  i 
a'ch  Tad  chwithau,  -"a'm  Duw 
i  a'ch  Duw  chwithau. 

kPs.22.22.  Matt.28.10.  Heb.2.n.  'Pen.16.28. 
m  Eph.  1.  IT. 

18  Mair  Magdalen  a  ddaeth 
ac  a  fynegodd  i'r  disgybUon, 
weled  o  honi  hi  yr  Arglwydd, 


ac  medi  hynny  g.  JOi 

a  dywedyd  o  hono  y  pethau 
hyn  iddi. 

19  1í  "Yna,  a  hi  yn  hwyr  y 
dydd  cyntaf  hwnnw  o'r  llwyth- 
nos,  a'r  drysan  yn  gauad  Ue 
yr  oedd  y  disgyblion  wedi 
yrngasglu  ynghyd  rhag  ofn  yr 
luddewon,  daeth  yr  lesu,  ac 
a  safodd  yn  y  canol,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Tangnefedd 
1  chwi. 

»  Marc  16. 14.  Luc  24. 36.  1  Cor.  15. 5.    1  Scä>bcdhau. 

20  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
hyn,  efe  a  ddangosodd  iddynt 
ei  ddwylaw  a'i  ystlys.  "Yna 
y  disgyblion  a  lawenychasant 
pan  welsant  yr  Arglwydd. 

•  Pen.  16. 22. 

21  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 
wrthynt  drachefn,  Tangnefedd 
1  chwi:  "megis  y  danfonodd 
y  Tad  fi,  yr  wyf  finnau  yn  eich 
danfon  chwi. 

"Matt^S.lS.  Pen.17.18.  Heb.S.l.  2Tiin.2.2. 

22  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
hyn,  efe  a  anadlodd  arnynt, 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Der- 
byniwch  yr  Yspryd  Glân. 

23  "Pwy  bynnag  y  maddeu- 
?cj  pechodau,  maddeuir 
iddynt ;  a'r  eiddo  pwy  bynnag 
a  attalioch,  hwy  a  attaliwyd. 

1  Matt.  16. 19.  a  18. 18. 

24  líEithr  Thomas,  un  o'r  deu- 
ddeg,  yr  hwn  'a  elwir  Didy- 
mus,  nid  oedd  gyd  â  hwyiit 
pan  ddaeth  yr  lesu.  'Pen.ii.i6. 


lN,  XX.  Vw  ddisgyblion. 

25  Y  disgyblion  eraiU  gan 
hynny  a  ddywedasant  wrtho, 
Ni  a  welsom  yr  Arglwydd. 
Yntau  a  ddywedodd  wrthynt, 
Oni  châf  weled  yn  ei  ddwy- 
law  ef  ôl  yr  hoelion,  a  dodi 
fy  mys  yn  ôl  yr  hoelion,  a 
dodi  fy  llaw  yn  ei  ystlys  ef,  ni 
chredaf  fi. 

26  1  Ac  wedi  wyth  niwmod 
drachefo  yr  oedd  ei  ddisgybl- 
ion  ef  i  mewn,  a  Thomas  gyd  â 
hwynt.  Yna  yr  lesu  a  ddaeth, 
a'r  drysau  yn  gauad,  ac  a  saf- 
odd  yn  y  canol,  ac  a  ddywed- 
odd,  Tanpefedd  i  chwi. 

27  Wedi  hynny  y  dywedodd 
efe  wrth  Thomas,  Moes  yma 

fys,  a  gwel  fy  nwylaw ;  ac 
"estyn  dy  law,  a  dod  yn  fỳ 
ystlys:  ac  na  fydd  anghred- 
adyn,  ond  credadyn.  'iioani.i. 

28  A  Thomas  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd  wrtho,  Fy  Ar- 
glwydd,  a  'm  Duw. 

29  Yr  lesu  a  ddy^edodd 
wrtho,  Am  i  ti  fy  ngweled, 
Thomas,  y  credaist :  'beudig- 
edig  yw  y  rhai  ni  welsant,  ac 
a  gredasant,        •  i  Petr  i.  8. 

30  f  "A  Ilawer  hefyd  o  ar- 
wyddion  eraiU  a  wnaeth  yr 
lesu  y'ngŵydd  ei  ddisgyblion, 
y  rhai  nid  ydynt  ysgrifenedig 
yn  y  llyfr  hwn.  »^6^.21.25. 

31  Eithr  y  pethau  hyn  a  ys- 

»  Lnc  1.  4. 


Crist  yn  ymddangos       S.  lOAN,  XXI.  i'^  ddisgyUim ; 


grifenwyd,  fel  y  credoch  chwi 
mai  yr  lesu  yw  Crist,  Mab 
Duw ;  a  chan  gredu,  y  caffoch 
fywyd  yn  ei  enw  ef. 

PENNOD  XXI. 

A  D  33— 1  ®  ddùgyhlion  yn  adnábod  Crist 
'ar  'ei  'aürifmddaruiosiad,  wrth  y  ddalfafawr 
o  hysgod :  12  yntau  yn  ciniawa  gyd  a  hwynt ; 
15  yn  rhoddi  gorchymyn  mawr  ar  Petr,  t 
horthi  ei  tòyn  ef  a'i  ddefaîd :  18  yn  e%  ry- 
huddio  ef  o'i  farwolMlh:  22  yn  eeryddu  e% 
hrysurdeh  ef  ynghyleh  loan.  25  Y  diben. 

GWEDI  y  pethau  hyn,  yr 
lesu  a  ymddangosodd 
drachefn  i  'w  ddisgyblion  wrth 
fôr  Tiberias:  ac  fel  hyn  yr  ym- 
ddangosodd. 

2  Yr  oedd  ynghyd  Simon  Petr, 
a  Thomas  yr  hwn  a  elwir  Di- 
dymus,  a  'Nathanäel  o  Cana 
yn  Galilea,  a  ^meibim  Zebedë- 
us,  a  dau  eraiU  o'i  ddisgybl- 

ÌOn  ef.  •Peii.1.45.  *M»tt.4.21. 

3  Dy  wedodd  Simon  Petr  wrth- 
ynt,  Yr  wyf  fi  yn  myned  i  b)  sg- 
otta.  Dywedasant  wrtho,  Yr 
ydym  ninnau  hefyd  yn  dyfod 
gyd  â  thi.  A  hwy  a  aethant 
allan,  ac  a  ddringasant  i  long 
yn  y  man:  a'r  nos  honno  ni 
ddaliasant  ddim. 

4  A  phan  ddaeth  y  bore 
weithian,  safodd  yr  lesu  ar  y 
làn:  eithr  y  disgyblion  "ni 
wyddent  mai  yr  lesu  ydoedd. 

c  Pen.  20. 14. 

5  Yna  'yr  lesu  a  ddywedodd 

*  Luo  24.  41. 


wrthynt,  II O  blant,  a  oes  gen- 
nych  ddim  bwydl  Hwythau 
a  attebasant  iddo,  Nac  oes. 

I  Neu,  Ha  wŷr. 

6  Yntau  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  *  Bwriwch  y  rhwyd  i  'r  tu 
dehau  i'r  Uong,  a  chwi  a 
gewch.  Hwy  a  fwriasant  gan 
hynny ;  ac  ni  allent  bellach  ei 
thynnu,  gan  y  llîaws  pysgod. 

•  Luo  5. 4, 6, 7. 

7  Am  hynny  'y  disgybl  hwnnw 
yr  oedd  yr  lesu  yn  ei  garu  a 
ddywedodd  wrth  Petr,  Yr  Ar- 
glwydd  yw.  Yna  Simon  Petr, 
pan  glybu  mai  yr  Arglwydd 
oedd,  a  wregysodd  ei  amwisg, 
(canys  noeth  oedd  efe,)  ac  a1 
bwriodd  ei  hun  i'r  môr. 

fPen.13.23.  a20.2. 

8  Eithr  y  disgyblion  eraiU  a 
ddaethant  mewn  Uong  (oblegid 
nid  oeddynt  bell  oddi  wrth  dir, 
ond  megis  dau  càn  cufydd,) 
dan  lusgo  y  rhwyd  â'r  pysgod. 

9  A  chyn  gynted  ag  y  daeth- 
ant  i  dir,  hwy  a  welent  dân  o 
farworwedi  ei  osod,  a  physgod 
wedi  eu  dodi  amo,  a  bara. 

10  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Dygwch  o 'r  pysgod  a 
ddaliasoch  yr  awrhon. 

11  Simon  Petr  a  esgynodd,  ac 
a  dynnodd  y  rhwyd  i  dir,  yn 
llawn  o  bysgod  mawrion,  cant 
a  thri  ar  ddeg  a  deugain :  ac 


yn  holi  Petr,  S.  10  A 

er  bod  cymmaint,  ni  thorrodd 
y  rhwyd. 

12  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  ^peuwch,  ciniawwch.  Eithr 
ni  feiddiai  neb  o'r  disgyblion 
ofyn  iddo,  Pwy  wyt  ti?  am  eu 
bod  yn  gwybod  maî  yr  Ar- 
glwydd  oedd.  fAct.io.«. 

13  Yna  y  daeth  yr  lesu,  ac  a 
gymmerth  fara,  ac  a'i  rhoddes 
iddynt,  a  'r  pysgod  yr  un 
modd. 

14  "Y  drydedd  waith  hon  yn 
awr  yr  ymddangosodd  yr  lesu 
í'w  ddisgyblion,  wedi  iddo  gyf- 
odi  o  feirw.      "  Bdtych  pen.  20.  w.  ae. 

^  15  1í  Yna  gwedi  iddynt  gin- 
iawa,  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrth  Simon  Petr,  Simon  mab 
Jona,  a  wyt  ti  yn  fy  ngharu 
i  yn  fwy  na'r  rhai  hyn?  Dy- 
wedodd  yntau  wrtho,  Ydwyf, 
Arglwydd;  ti  a  wyddost  fy 
mod  yn  dy  garu  di.  Dywed- 
odd  yntau  wrtho,  Portha  fy 
ẃyn. 

16  Efe  a  ddy  wedodd  wrtho  dra- 
chefn  yr  ail  waith,  Simon  mab 
Jona,  a  wyt  ti  yn  fy  ngharu  i  ? 
Dywedodd  yntau  wrtho,  Yd- 
wyf,  Arglwydd;  ti  a  wyddost 
fy  mod  yn  dy  garu  di.  Dy wed- 
odd  yntau  wrtho,  ||  Bugeilia  fy 
nefaid.  1  p«ŵa. 

17  Efe  a  ddywedodd  wrtho  y 
drydedd  waith,  Simon  mab 
Jona,  a  wyt  ti  yn  fy  ngharu  I 


N,  XXI.  ac  yn  ei  ryhmldio. 

i?  Petr  a  dristaodd  am  iddo 
ddywedyd  wrtho  y  drydedd 
waith,  A  wyt  ti  yn  fy  ngharu 
i  ?  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  'ti  a  wyddost  bob 
peth;  ti  a  wyddost  fy  mod  i 
yn  dy  garu  di.  Yr  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Portha  fy  nef- 

aid.  '  Pen.  16.  30. 

18  ^  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
ti,  Pan  oeddit  ieuangc,  ti  a  'th 
wregysaist  dy  hun,  ac  a  rod- 
iaist  Ue  y  mynnaist :  eithr  pan 
elech  yn  hen,  ti  a  estyni  dy 
ddwylaw,  ac  arall  a  'th  wreg- 
ysa,  ac  a'th  arwain  lle  ni  fyn- 

nit.  'Pen.  13.36.  Act.  12.  3,  4. 

19  A  hyn  a  ddywedodd  efe, 
gan  arwyddo  'trwy  ba  fath 
angau  y  gogoneddai  efe  Dduw. 
Ac  wedi  iddo  ddywedyd  Uyn, 
efe  a  ddywedodd  wrtho,  Can- 

lyn  fì.  '2  Petr  1. 14. 

20  1  A  Phetr  a  drodd.  ac  a 
welodd  "y  disgybl  yr  oedd  yr 
lesu  yn  ei  garu,  yn  canlyn,  (yr 
hwn  hefyd  a  bwysasai  ar  ei 
ddwyfron  ef  ar  swpper,  ac  a 
ddywedasai,  Pwy,  Arglwydd, 
yw  yr  hwn  a'th  fradycha  di  ?) 

"  Pen.  13.  23,  25.  a  20.  2. 

21  Pan  welodd  Petr  hwn,  efe 
a  ddywedodd  wrth  yr  lesu, 
Arglwydd,  ond  beth  a  vma 
hwn? 

22  Yr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Os  mjTiuaf  iddo  aros 


A  m  ddisgmyl 

hyd  oni  ddelwyf,  beth  yw 
hynny  i  ti  ?  canlyn  di  fyfi. 

23  Am  hynny  yr  aeth  y  gair 
yma  allan  ym  mhlith  y  brodyr, 
na  fyddai  y  disgybl  hwnnw 
farw :  ac  ni  ddywedasai  yr  lesu 
wrtho  na  fyddai  efe  farw ;  ond, 
Os  mynnaf  iddo  aros  hyd  oni 
ddelwyf,  beth  yw  hynny  i  ti? 

24  Hwn  yw  y  disgybl  sydd  yn 
tystiolaethu  am  y  pethau  hyn, 


â 

YR  ACTAU,  I.  aâdeîdd  y  Tad. 

ac  a  ysgrifenodd  y  pethau 
hyn ;  ac  "ni  a  wyddom  fod  ei 
dystiolaeth  ef  yn  wir. 

nPen.19.85.  3  loan  12. 

25  °Ac  y  mae  hefyd  lawer  o 
bethau  eraill  a  wnaeth  yr  lesu, 
y  rhai  ped  ysgrifenid  hwy  bob 
yn  un  ac  un,  ''nid  wyf  yn  tyb- 
ied  y  cynhwysai  y  byd  y  Uyfrau 
a  ysgrifenid.  Amen. 

•  Pen.  20. 30.     '  Ajno*  7.  Itt 


ACTAU, 


NEU 


WEITHREDOEDD  YR  APOSTOLION  SANCTAIDD. 


PENNOD  I. 

»  p  33  1  Crí«t,  er  mwyn  parottôi  ei  apo»- 

'toÚ<m  Ì  weled  ei  âdyrehap>d  ef,  yn  eu  easglu 
htoy  ynghyd  i  fynydd  yr  OhvMm/dd  ;  ae  yn 
aorchymyn  iddynt  ddisgwyl  yn  JemsaUm 
am  ddanfm  yr  Ytpryd  GUn ;  ae  yn  addaw 
evn  nemmawr  o  ddyddiau  ei  anfon  ef ;  trwy 
rinwedd  yr  hwn  y  byddynt  yn  dysttm  tddo 
ef  hyd  eithafoedd  y  ddaear.  9  Är  ol  ei  ym- 
ddyrchajMd  ef,  y  mae  dau  an^el  yn  e«  rhy- 
huddio  hwy  i  ymadael,  ae  i  roddi  eu  medd- 
yliau  ar  ei  ailddyfodiad  ef.  12  Ewythau 
fetty  yn  dychwelyd  ;  a  ehan  ymroi  »  weddi, 
yn  dewU  MattMas  yn  apostd  yn  île  Judas. 

YTRAETHAWD  cyntaf  a 
wneuthum,  O  'Theophilus, 
am  yr  hoU  bethau  a  ddechreu- 
odd  yr  lesu  eu  gwneuthur  a'u 

dySgU,  •Lncl.S. 

2  "Hyd  y  dydd  y  derbyniwyd 
ef  i  fynu,  wedi  iddo  trwy  yr 


t>MMcl6. 19.  Lue9.51.  lTim.8.16. 


Yspryd  Glân  "roddi  gorchy- 
mynion  i'r  apostolion  a  ethol- 

asai :     •  Matt.  28. 19.  Maro  16. 16.  loan  20. 21. 

3  *Ì'r  rhai  hefyd  yr  ymddang- 
osodd  efe  yn  fyw  wedi  iddo 
ddîoddef,  trwy  lawer  o  ar- 
wyddion  sicr ;  gan  fod  yn  wel- 
edig  iddynt  dros  ddeugam 
niwrnod,  a  dywedyd  y  pethau 
a  berthynent  i  deyrnas  Dduw. 

4Maiol6.14.  loan  20.19.  a  21.1.  lCor.15.5. 

4  •Ac  wedi  llymgynnuU  gyd 
â  hwynt,  efe  a  orchymynodd 
iddynt  nad  ymadawent  o  Je- 
rusalem,  eithr  disgwyl  am 
addewid  y  Tad,  'yr  hwn  eb 
efe,  a  glywsoch  gennyf  fi. 

•  Luc  24.  43,  49.     I  Neu,  cytua,  neu,  ÿydrfwuOa  * 
btoum.    f  loan  14. 16. 26, 27.  a  15. 26.  a  16. 7. 


;  Dyrchafiad  Crist.  Yll  ACTAU,  I 

5  «Oblegid  loan  yn  ddíau  a 
fedyddiodd  â  dwfr ;  *■  ond  chwi 
a  fedyddir  â 'r  Yspryd  Glân, 
cyn  nemmawr  o  ddyddiau. 

« ]VUtt.  S.  11.  Pen.  11. 16.  a  19. 4.     ^  Joel  8. 18. 
Pen.  2. 4.  a  11. 16. 

6  Gan  hynny  wedí  eu  dyfod 
hwy  ynghyd,  hwy  a  ofynas- 
ant  iddo,  gan  ddywedyd,  '  Ar- 
glwydd,  ai  y  pryd  hwn  y 
rhoddi  drachefn  y  frenhin- 
iaeth  i  Israel  ?  'Matt.24.8. 

1  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  ^Ni  pherthyn  1  chwi  wybod 
yr  amseroedd  na  'r  prydiau,  y 
rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei 
feddiant  ei  hun. 

»Matt.24.  86.  Maro  18.  32. 

8  'Eithr  chwi  a  dderbyniwch 
nerth  II  yr  Yspryd  Gl^.n  wedi  y 
delo  efe  arnoch ;  ac  "  a  fydd- 
wch  dystion  i  mi  yn  Jerusa- 
lem,  ac  yn  hoU  Judea,  a  Sa- 
maria,  ac  hyd  eithaf  y  ddaear 


'  hf-  „  '  Neu,  pan  ŵía  ifl-  Tipnid  COân  artwch. 

Lnc  24.  48.   loan  15.  27.  Ad.  22.  Pen.  2.  32. 

9  "Ac  wedi  iddo  ddywedyd  y 
pethau  hyn,  a  hwynt-hwy  yn 
edrych,  efe  a  ddyrchafwyd  i 
fynu  ;  a  chwmmwl  a'i  derbyn- 
iodd  ef  allan  o'u  golwg  hwynt. 

°  Luc  24. 61. 

10  Ac  fel  yr  oeddynt  yn 
edrych  yn  ddyfal  tu  a'r  nef,  ac 
efe  yu  myned  i  fynu,  wele,  dau 
wr  a  safodd  ger  Uaw  iddynt 
mewn  °  gwisg  wèn ; 

•Matt28.3.  Pen.iaS,SO. 


Y  dmjyhlion  yn  gweddio. 

11  Y  rhai  hefyd  a  ddywedas- 
ant,  Chwi  wŷr  o  Galilea,  pa- 
ham  y  sefwch  yn  edrych  tu  a'r 
nef?  yr  lesu  hwn,  yr  hwn  a 
gymmerwyd  i  fynu  oddi  wrth- 
ych  i'r  nef,  ^a  ddaw  felly  yn 
yr  un  modd  ag  y  gwelsoch  ef 
yn  myned  i'r  nef 

PDan.7.13.  Matt.  24.  3u.   Marc  18.  26.  Luc  21  27 
Ioanl4.8.   lThe88.1.10.  2Thees.l.lO.  Dat.1.7. 

12  Yna  y  troisant  i  Jerusa- 
lem,  o'r  mynydd  a  elwir  Olew- 
wydd,  yr  hwn  sydd  yn  agos  i 
Jerusalem,  sef  taith  diyyrnod 
Sabbath. 

13  Ac  wedi  eu  dyfod  i  mewn, 
hwy  a  aethant  i  fynu  i  oruwch- 
ystafell,  lle  yr  oedd  "  Petr,  ac 
lago,  ac  loan,  ac  Andreas, 
Phylip,  a  Thomas,  Bartholo- 
mew,  a  Matthew,  lago  mah 
Alphëus,  a  Simon  Zelotes,  a 
'  Judas  hrawd  lago,  yn  aros. 

1  Matt.  10.  8.      '  Judaí  1. 

14  'Y  rhai  hyn  oll  oedd  yn 
parhâu  yn  gyttûn  mewn  gweddi 
ac  ymbil,  gyd  â  'r  gwragedd,  a 
Mair  mam  jt  lesu,  a  'chyd 
â  'i  frodyr  ef. 

'Pen.2.1.46.  »Mattl8.65. 

15  1Í  Ac  yn  y  dyddiau  hynny 
Petr  a  gyfododd  i  fynu  yng 
nghanol  y  disgyblion,  ac  a 
ddj^edodd,  (a  uifer  yr  enwau 
yn  yr  un  man  oedd  ynghylch 
ugain  a  chant,) 

\^Ha  wjT  frodyr,  yr  oedd  yn 


Dewis  apostól 

rhaid  cyflawni  yr  ysgrythyr 
yma  "a  rag-ddywedodd  yr  Ys- 
pryd  Glân  trwy  enau  Dafydd 
iiin  Judas,  *yr  hwn  a  fu  flaenor 
i'r  rhai  a  ddaliasant  yr  lesu : 

"  Ps.  41. 9.     *  loan  13- 18.  ft  18. 3. 

17  Canys  ''efe  a  gyfrifwyd  gyd 
â  ni,  ac  a  gawsai  ran  o  'r  wein- 
idogaeth  hon.       ^  i-»»  ^  w 

18  hwn  a  bwrcasodd  faes 
â  gwobr  anwiredd;  ac  wedi 


ymgrogi,  a  dorrodd  yn  ei 
ganol,  a'i  hoU  ymysgaroedd  ef 
a  dywalltwyd  allan. 

■  Matt.  27. 5, 7, 8. 

19  A  bu  hysbys  hyn  i  holl 
breswylwyr  Jerusalem,  hyd  oni 
elwir  y  maes  hwnnw  yn  eu 
tafod  prîodol  hwy,  Aceldama, 
hynny  yw,  Maes  y  gwaed. 

20  Canys  ysgrifenwyd  yn  llyfr 
y  Psalmau,  'Bydded  ei  drigfan 
ef  yn  ddiffaethwch,  ac  na  bydd- 
ed  a  drigo  ynddi:  ''a  chyra- 
mered  arall  ei  llesgobaeth  ef. 

»  Pb.  69. 25.       Ps.  109.  8.      I  miäd. 

21  Am  hynny  y  mae  yn  rhaid, 
o'r  gwŷr  a  fu  yn  cyd-ymdaith 
â  ni  yr  hoU  amser  yr  aeth  yr 
Arglwydd  lesu  i  mewn  ac  allan 
yn  ein  plith  ni, 

22  Gan  ddechreu  o  fedydd 
loan  hyd  y  dydd  *  y  cymmer- 
wyd  ef  i  fynu  oddi  wrthym  ni, 
bod  un  o  'r  rhai  hyn  gyd  â  ni 
"yn  dyst  o'i  adgyfodiad  ef. 

<:Acl.9.      «loanlS.^T.   Ad.  8.   Fen.  4.  33. 


YR  ACTATJ,  II.  ^  J'^^- 

23  A  hwy  a  osodasant  ddau 
ger  bron,  Joseph,  yr  hwn  a 
enwid  Barsabas,  ac  a  gyfenwid 
Justus,  a  Matthîas. 

24  A  chan  weddîo,  hwy  a 
ddywedasant,  Tydi,  Arglwydd, 
•yr  hwn  a  wyddost  galonnau 
pawb,  dangos  pa  un  o  'r  ddau 
hyn  a  etholaist, 

•  lSam.16.7.  1  Chron.  28. 9.  a  29. 17.  Jer.11.20. 
al7. 10.  Pen.15.8.  Dat.  2.  23. 

25  I  dderbyn  rhan  o  'r  wein- 
idogaeth  hon,  a'r  apostoliaeth, 
o'r  hon  y  cyfeiliornodd  Judas, 
i  fyned  i'w  le  ei  hun. 

26  A  hwy  a  fwriasant  eu  coel- 
brennau  hwynt:  ac  ar  Mat- 
thîas  y  syrthiodd  y  coelbren ; 
ac  efe  a  gyfrifwyd  gyd  â'r  un 
apostol  ar  ddeg. 

PENNOD  II. 

^      33.  1  Yr  apostólion,  wedi  eu  Thnwi  â  V 

Tspryd  Glân,  yn  llefaru  âg  amryw  dafodau  ; 
a  rhai  yn  rhyfeddu  o'u  plegid;  ac  eraiU  yn 
eu  gwatwar:  14  a  Phetr  yn  eu  hargyhoeddi 
hwy,  ac  yn  dangos  fod  yr  apostolton  yn 
llefaru  trwy  neHh  yr  Yspryd  Glân ;  a  hod 
yr  lem  wedi  cyfodi  oddi  wrth  y  meirw,  a 
dyrchafu  iV  nsfoedd ;  a  thywaUt  o  hmo  yr 
Yspryd  Glân;  ac  mai  efe  oedd  y  Messías, 
gwr  a  wyddent  hwy  ei  fod  yn  hrofedig  gan 
Dduw,  tiuoy  ei  wyrthiau,  aH  ryfeddodau,  a  i 
arwyddim  ;  a  chwedi  ei  groeshoelio,  nid  heb 
ei  derfynedig  gynghor  aH  ra^^yhodaeth  ef. 
37  Petr  yn  hedyddio  Uawer  o'r  rhai  a  droisid  : 
41  y  rhai  wedi  hynny  sydd  yn  cyttal  yn 
dduwiol  ac  yn  gariadus.  Yr  apostolion  yn 
gwneuthur  gwyrthiau  Uwer ;  a  Duw  heu~ 
nydd  yn  chwanegu  ei  eghoys. 

AC  wedi  dyfod  'dydd  y  Pen- 
.  tecost,  'yr  oeddynt  hwy 
oU  yn  gyttûn  yn  yr  un  Ue. 

«Lef.23. 15.  Deut.  16.9.     »Pen.  1.14. 


Tywaütiadyr 


2  Ac  yn  ddisyminwth  y  daeth 
swn  o  'r  nef,  niegis  gwynt 
nerthol  yn  rhuthro,  ac  lanw- 
odd  yr  hoU  dỳ  lle  yr  oedd- 
ynt  yn  eistedd.  •Peii.4.31. 

3  Ac  ymddangosodd  iddynt 
dafodau  gwahanedig  megis  o 
dân,  ac  efe  a  eisteddodd  ar 
bob  un  o  honynt. 

4  A  "hwy  oU  a  lanwyd  â'r 
Yspryd  Glân,  ac  a  ddechreu- 
asant  'lefaru  â  thafodau  eraill, 
niegis  y  rhoddes  yr  Yspryd 
iddynt  ymadrodd. 

*  Pen.  1.  6.      •  Maro  16.  17.  Pen.  10.  46. 
1  Cor.  12. 10, 28, 30.  a  13. 1.  a  14. 2,  &c. 

6  Ac  yr  oedd  yn  trigo  yn  Je- 
rusalem,  luddewon,  gwỳr  buch- 
eddol,  o  bob  cenedl  dan  y  nef. 

6  Ac  wedi  myned  y  gair  o 
hyn,  daeth  y  llîaws  ynghyd,  ac 
a  drallodwyd,  o  herwydd  bod 
pob  un  yn  eu  clywed  hwy  yn 
Uefaru  yn  ei  iaith  ei  hun. 

7  Syimodd  heíyd  ar  bawb,  a 
rhyfeddu  a  wnaethant,  gan 
ddywedyd  wrth  eu  gilydd, 
Wele,  onid  Galileaid  yw  y  rhai 
hyn  oU  sydd  yn  llefaru  ? 

«  A  pha  fodd  yr  ydyiii  ni  yn 
eu  clywed  hwynt  bob  un  yn 
ein  hiaith  ein  hmi,  yn  yr  hon 
y'n  ganed  ni  ? 

9  Parthiaid,  a  Mediaid,  ac 
Elamitiaid,  a  thrigolion  Meso- 
potamia,  a  Judea,  a  Chappa- 
docia,  Pontus,  ac  Asia, 


YK  ACTAÜ,  II. 


Ysjmjd  Glân. 


10  Phrygîa,  a  Pharnphylia,  yr 
Aipht,  a  pharthau  Libya,  yr 
hon  sydd  ger  llaw  Cyreue,  a 
dîeithriaid  o  liufeinwyr,  ludd- 
ewon,  a  phroselytiaid, 

11  Cretiaid,  ac  Arabiaid,  yr 
ydyrn  ni  yn  eu  clywed  hwynt 
yn  Ilefaru  yn  ein  hiaith  ni 
fawrion  weithredoedd  Duw. 

12  A  synnasant  oll,  ac  a  am- 
mheuasant,  gan  ddywedyd  y 
naül  wrth  y  Uall,  Beth  a  aU 
hyn  fod  ? 

13  Ac  eraill,  gan  watwar, 
a  ddywedasant,  Llawn  o  win 
melus  ydynt. 

14  1  Eithr  Petr,  yn  sefyll  gyd 
â  'r  un  ar  ddeg,  a  gyfododd 
ei  leferydd,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  O  wŷr  o  luddewon, 
a  chwi  oU  sydd  yn  trigo  yn 
Jerusalem,  bydded  hysbysol 
hyn  i  chwi,  a  chlust-ymwran- 
dêwch  â  'm  geiriau  ; 

15  Canys  nid  yw  y  rhai  hyn 
yn  feddwon,  fel  yr  ydych  chwi 
yn  tybied  ;  oblegid  y  dryd- 
edd  avyr  o'r  dydd  yw  hi. 

16  Eithr  hyn  yw  y  peth  a 
ddywedwyd  trwy  y  prophwy  d 
Joel ; 

17  'A  bydd  yn  y  dyddiau  diw- 
eddaf,  medd  Duw,  »y  tywalltaf 
o  'm  Hyspryd  ar  bob  cnawd ; 
a'ch  meibion  chwi  "a'ch  merch- 


'Es.  44.3.  Ezec.  11.  19.  a  3tì.  ir7.  Joe)  2. 1«,  29,  ícc 
Zech.l2.10.  loan7.38.    «Pen.10.45.  'Pen.21.a. 


,  ,  ^    ^  VTî  AnTAU  II.        ddydd  y  PentecosU 

au,  a'ch  hynafgwŷr  a  freudd- 
wydiant  freuddwydion : 

18  Ac  ar  fy  ngweision  ac  ar  ty 
llaw-forwynion  y  tywalltaf  o'm 
Hyspryd  yn  y  dyddiau  hynny ; 
a  hwy  a  brophwydant : 

19  A  mi  a  roddaf  ryfeddodau 
yn  y  nef  uchod,  ac  arwyddion 
yn  y  ddaear  isod;  gwaed,  a 
thân,  a  tharth  mwg. 

20  'Yr  haul  a  droir  yn  dywyll- 
wch,  a'r  Uoer  yn  waed,  cyn  i 
ddydd  mawr  ac  eglur  yr  Ar- 
glwydd  ddyfod. 

•Joel2.31.  Matt.24.29.  Marcl3.24.  Dat.6.12. 

21  A  bydd,  'pwy  bynnag  a 
alwo  ar  enw  yr  Arglwydd,  a 
fydd  cadwedig. 

i  Ehuf.  10. 13. 

22  Ha  wỳr  Israel,  clywch  y 
ffeiriau  hyn ;  lesu  o  Nazareth, 
arwr  profedig  gan  Dduw  yn 
eich  plith  chwi,  trwy  nerth- 
oedd  a  rhyfeddodau  ac  ar- 
wyddion,  y  rhai  a  wnaeth  Duw 
trwyddo  ef  yn  eich  canol  chwi, 
niegis  ag  y  gwyddoch  chwi- 
thau  :  , , 

23  Hwn,  "  wedi  ei  roddi  trwy 
derfynedig  gynghor  a  rhag- 
wybodaeth  Duw,  'a  gymmer- 
asoch  chwi,  a  thrwy  ddwylaw 
anwir  a  groeshoeliasoch,  ac  a 
laddasoch : 


»Pen.4.28.  'Pen.5.30. 


gdU     ijvi.v»ii^".     Q   .11 

canys  nid  oedd  bosibl  ei  attal 
ef  ganddo. 

Ad.  32.    Pen.  3. 15.  a  4. 10.  « 10. 40.  a  13. 30, 34.  a 
17.  31.    Ehnf.  4.  24.  a  8. 11.    1  Cor.  6. 14.  a  15. 15. 
Gal.1.1.    Eph.1.20.    Col.2.12.  lThesa.1.10. 
Heb.13.20.  lPetrl.21. 

25  Canys  Dafydd  sydd  yn  dy- 
wedyd  am  dano,  "Rhag-welais 
yr  Arglwydd  ger  fy  mron  yn 
wastad;  canys  ar  fy  neheulaw 
y  mae,  fel  na'm  hysgoger. 

"  Pb.  16. 8. 

26  Am  hynny  y  Uawenychodd 
fy  nghalon,  ac  y  gorfoleddodd 
fy  nhafod;  îe,  a'm  cnawd  hefyd 
a  orphwys  mewn  gobaith : 

27  Am  na  adewi  fy  enaid  yn 
uffern,  ac  na  oddefi  i'th  Sanct 
weled  llygredigaeth. 

28  Gwnaethost  yn  hysbys  i 
mi  ffyrdd  y  bywyd :  ti  a'm  cyf- 
lawni  o  lawenydd  â'th  wyneb- 
pryd. 

29  Ha  wŷr  frodyr,  II  y  mae  yn 
rhydd  i  mi  ddywedyd  yn  hỳf 
wrthych  °am  y  patriarch  Da- 
fydd,  ei  farw  ef  a  'i  gladdu,  ac 
y  mae  ei  feddrod  ef  gyd  â  ni 
hyd  y  dydd  hwn. 

ìgadiwchimi,&,c.    MBren.^.lO.  Pen.13.36. 

30  Am  hynny,  ac  efe  yn  bro- 
phwyd,  Pyn  gwybod  dyngu  o 
Dduw  iddo  trwy  Iw,  Mai  o 
ffrwyth  ei  Iwynau  ef  o  ran  y 

pPb.132.  11.  Lucl.32.  Ehuf.  1. 3.  2Tim.2.8. 


Troedìgaeth  tair  mil      YR  A( 

cnawd,  y  cyfodai  efe  Grist  i 
eistedd  ar  ei  orseddfa  ef : 

31  Ac  efe  yn  rhag-weled,  a 
lefarodd  am  adgyfodiad  Crist, 
''na  adawyd  ei  enaid  ef  yn 
ufFem,  ac  nas  gwelodd  ei 
gnawd  ef  lygredigaeth. 

1  Pb.  16. 10. 

32  'Yr  lesu  hwn  a  gyfododd 
Duw  i  fynu  ;  'o'r  hyn  yr  ydym 
ni  oU  yn  dystion. 

'  Ad.  24.      •  Pen.  1.  8. 

33  Am  hyimy,  'wedi  ei  ddyrch- 
afu  ef  trwy  ddeheulaw  Duw, 
ac  Mddo  dderbyn  gan  y  Tad 
yr  addewid  o  'r  Yspryd  Glân, 
efe  'a  dywalltodd  y  peth  yma 
yr  ydych  chwi  yr  awrhon  yn  ei 
weled  ac  yn  ei  glywed. 

•  Pen.  5. 31.  Phil.  2.  9.     <■  loan  14.  26.  a  15.  26. 
Pen.  1.  4.      »  Pen.  10.  45. 

34  Oblegid  ni  ddyrchafodd 
Dafydd  i'r  nefoedd :  ond  y 
mae  efe  yn  dywedyd  ei  hun, 
^Yr  Aeglwydd  a  ddywedodd 
wrth  fy  Arglwydd,  Eistedd  ar 
fy  neheulaw. 

'Ps.UO.  1.   Matt.22.44.  1  Cor.  15.  26. 
Eph.l.  20.  Heb.  1.13. 

35  Hyd  oiii  osodwyf  dy  elynion 
yn  droed-faingc  i'th  draed. 

36  Am  hynny  gwybydded  holl 
dŷ  Israel  yn  ddíogel,  ddarfod  i 
Dduw  wneuthur  yn  Arglwydd 
ac  yn  Grist,  yr  lesu  hwn  a 
groeshoeh'asoch  chwi. 

37  1í  Hwythau,  wedi  clywed 


TAU,  II.  o  eneidian. 

hyn,  "a  ddwys-bigwyd  yn  eii 
calon,  ac  a  ddywedusant  wrth 
Petr,  a'r  apostolion  eraill,  Ha 
wỳr  frodyr,  beth  a  wnawn  ni  ? 

■  Zech.  12.  10.  Luc  3.  10.   I'en.  9.  6.  a  16.  30. 

38  A  Phetr  a  ddy  wedodd  wrth- 
ynt,  •Edifarhêwch,  a  bedyddier 
pob  un  o  honoch  yn  enw  lesu 
Grist,  er  maddeuant  pechodau; 
a  chwi  a  dderbyniwch  ddawn 
yr  Yspryd  Glân. 

•  Pen.  3.  19. 

39  Canys  i  chwi  y  mae  yr 
addewid,  ac  "i'ch  plant,  ac  'ì 
bawb  ym  mhell,  cynnifer  ag  a 
alwo  yr  Arglwydd  ein  Duw  ni 

attO.  Joel  2.  28.      c  Eph.  2. 13. 

40  Ac  â  Uawer  o  ymadrodd- 
ion  eraiU  y  tystiolaethodd  ac 
y  cynghorodd  efe,  gan  ddy- 
wedyd,  Ymgedwch  rhag  y  gen- 
hedlaeth  drofaus  hon. 

41  1Í  Yna  y  rhai  a  dderbyn- 
iasant  ei  air  ef  yn  ewyllysgar  a 
fedyddiwyd ;  a  chwanegwyd  at- 
tynt  y  dwthwn  hwnnw  ynghylch 
tair  mil  o  eneidiau. 

42  Ac  yr  oeddynt  yn  parhâu 
yn  athrawiaeth  ac  y'nghym- 
deitjias  yr  apostolion,  ac  ^yn 
torri  bara,  ac  mewn  gweddîau. 

"Ad.  46.   Pen.  1. 14. 

43  Ac  ofn  a  ddaeth  ar  bob 
enaid  :  a  'llawer  o  ryfeddodau 
ac  arwyddion  a  wnaethpwyd 
gan  yr  apostolion. 

•  Marc  16. 17.   Pen.  5. 12. 


Tr  eglms  yn  cynnyMu.  YR  ACTAU,  IIL  Petr  yn  îachâu  y  doff. 


44  A'r  rhai  a  gredent  oU 
oeddynt  yn  yr  nn  man,  a  '  phob 
peth  ganddynt  yn  gyíFredin ; 

fPen.  4.32, 34. 

45  A  hwy  a  werthasant  eu 
meddiannau  a'u  dâ,  ac  «a'u 
rhannasant  i  bawb,  fel  yr  oedd 
yr  eisieu  ar  neb.  « 

46  A  hwy  beunydd  yn  parhâu 
yn  gyttûn  yn  y  deml,  ac  ^yn 
torri  bara  llo  dỳ  i  dŷ,  a  gym- 
merasant  eu  lluniaeth  mewn 
llawenydd  a  symledd  calon, 

k  Pen.  20. 7.      » garír^. 

47  Gan  foli  Duw,  a  'chael 
ífafr  gan  yr  holl  bobl.  ^A  r 
Arglwydd  a  chwanegodd  beu- 
nydd  at  yr  eglwys  y  rhai  fydd- 
ent  gadwedig. 

»Liio2.62.  Pen.4.33.  Rhuf.14.18.  kPen.6.14. 

PENNOD  III. 

A  D  33.— 1  Petr,  wrth  hregethu  »V  hohl  a 
'ddaethai  i  weled  y  chff  a  roisid  ar  ei  draed, 
12  yn  proffesu  nad  trwy  ei  rym  a  *  dduw-^ 
ioldeh  ef  neu  loan  y  gwnaethid  ef  yn  iach: 
md  trwy  Dduw,  aH  Fah  lesu,  a  thrwy  ffydd 
yn  ei  enw  ef :  13  gan  eu  ceryddu  hwy  hefyd 
am  groeshoelio  yr  lesu  ;  17  yr  hwn  heth  gan 
iddynt  ei  wneuthur  mewn  anwyhod,  ac  wrth 
hynny  gyflawai  terfynedig  gyn^hor  Duw,  a  r 
ysgrythyrau,  19  y  mae  efe  yn  eu  hanrwg 
hwy,  trwy  edifeirwch  a  ffydd,  i  geisio  maddr 
euant  o  'u  pechodau,  a  iachawdwriaeth  yn  yr 
unrhyw  leiu, 

PETR  hefyd  ac  loan  a  aeth- 
ant  i  fynu  i'r  deml  ynghyd 
ar  yr  awr  weddi,  "sefj  nawfed. 

•Pi.  66.17. 

2  A  "rhyw  wr  cloff  o  groth  ei 

»Pwi.l4.8. 


fam  a  ddygid,  yr  hwn  a 
ddodent  beunydd  wrth  borth 
y  deml,  yr  hwn  a  elwid  Pryd- 
ferth,  "i  ofyn  elusen  gan  y  rhai 
a  elai  i  mewn  i'r  deml. 

e  loan  9. 8. 

3  Yr  hwn,  pan  welodd  efe 
Petr  ac  loan  ar  fedr  myned  i 
mewn  i'r  deml,  a  ddeisyfodd 
gael  elusen. 

4  A  Phetr  yn  dal  sylw  amo, 
gyd  âg  loan,  a  ddywedodd, 
Èdrych  amom  ni. 

5  Ac  efe  a  ddaliodd  sylw  ar- 
nynt,  gan  obeithio  cael  rhyw 
beth  ganddynt.  , 

6  Yna  y  dy  wedodd  Petr,  Arian 
ac  aur  nid  oes  gennyf ;  eithr 
yr  hyn  sydd  gennyf,  hynny  yr 
wyf  yn  ei  roddi  i  ti :  "  Yn  enw 
lesu  Grist  o  Nazareth,  cyfod  a 
rhodia.  "Pen.í.io. 

r  A  chan  ei  gymmeryd  ef 
erbyn  ei  ddeheulaw,  efe  a'í 
cyfododd  ef  i  fynu ;  ac  yn  eb- 
rwydd  ei  draed  ef  a'i  fferau 
a  gadamhâwyd. 

8  A  chan  neidio  i  fynu,  efe  a 
safodd,  ac  a  rodiodd,  ac  a 
aeth  gyd  â  hwynt  i'r  deml,  dan 
rodio,  a  neidio,  a  moli  Duw. 

9  A'r  hoU  bobl  a'i  gwelodd 
ef  yn  rhodio,  ac  yn  moli  Duw.^ 

10  Ac  yr  oeddynt  hwy  yn  ei 
adnabod,  mai  hwn  oedd  yr  un 
a  eisteddai  am  elusen  wrth 
borth  Prydferth  y  deml:  a 


ac  yn  pregethu 


hwy  a  lanwyd  o  fraw  a  synned- 
igaeth  am  y  peth  a  ddigwydd- 
asai  iddo. 

11  Ac  fel  yr  oedd  y  cloff  a 
îachasid  yn  attal  Petr  ac  loan, 
yr  holl  bobl  yn  frawychus  a 
gyd-redodd  attynt  i 'r  porth 
•a  elwir  Porth  Solomon. 

•  loan  10.  23.  Pen.  5. 12. 

12  1Í  A  phan  welodd  Petr,  efe 
a  attebodd  i'r  bobl,  Ha  wŷr 
Israeliaîd,  beth  a  wnewch  chwi 
yn  rhyfeddu  am  hyn  ?  neu 
beth  a  wnewch  chwi  yn  dal 
sylw  arnom  ni,  fel  pe  trwy  ein 
nerth  ein  hun  neu  ein  duwiol- 
deb  j  gwnaethem  i  hwn  rodio? 

13  Duw  Abraham,  ac  Isaac, 
a  Jacob,  Duw  ein  tadau  ni,  ^a 
ogoneddodd  ei  Fab  lesu,  yr 
hwii  a  draddodasoch  chwi,  ac 

a'i  gwadasoch  ger  bron  Pilat, 
pan  famodd  efe  ef  i  'w  ollwng 
yn  rhydd, 

'  Pen.  5. 30.       s  loan  17. 1.       k  Matt.  27.  20 
Marol5.11.  Luo  23. 18.  loen  18.  40.  a  19. 15. 

14  Eithr  chwi  a  wadasoch  y 
Sanct  a  'r  Cyfiawn,  ac  a  ddeis- 
yfasoch  roddi  i  chwi  wr  Uof- 
ruddiog ; 

15  A  IIThywysog  y  bywyd  a 
laddasoch,  'yr  hwn  a  gododd 
Duw  o  feirw ;  J  o  'r  hyn  yr 
ydym  ni  yn  dystion. 

I  Gwmeuaturm.     « Pen.  2. 21     J  Pen.  2. 82. 

16  A'i  enw  ef,  trwy  fíydd  yn 
ei  enw  ef,  a  nerthodd  y  dyn 


YR  ACTAU,  III. 


i'r  luddewon. 


yma,  a  welwch  ac  a  aduaenocli 
chwi :  a  'r  ffydd  yr  hon  sydd 
trwyddo  ef,  a  roes  iddo  ef  yr 
holl  iechyd  hwn  yn  eich  g\v\  dd 
chwi  oU. 

17  Ac  yn  awr,  frodyr,  mi  a 
wn  mai  "trwy  anwybod  y 
gwnaethoch,  megis  y  gwnaeth 
eich  pendefigion  chwi  hefyd. 

»Luc  23.34.    Pen.13.27.   1  Cor.  2.  8.   1  Tim.  1. 13. 

18  Eithr  'y  pethau  a  rag- 
fynegodd  Duw  "trwy  enau  ei 
holl  brophwydi,  y  dîoddefai 
Crist,  a  gyflawnodd  efe  fel 

hyn.      '  Lnc  24.  44.      »  Es.  50.  6.  a  53.  5,  &c. 

19  1í "  Edifarhêwch  gan  hynny, 
a  dychwelwch,  fel  y  dilëer  eicb 
pechodau,  pan  ddelo  yr  am- 
seroedd  i  orphwys  o  olwg  yr 
Arglwydd;  »^60.2.38. 

20  Ac  yr  anfono  efe  lesu 
Grist,  yr  hwn  a  bregethwyd 
o  'r  blaen  i  chw  i : 

21  Yr  hwn  sydd  raid  í  'r  nef 
ei  dderbyn,  hyd  aniseroedd 
adferiad  pob  peth,  y  rhai  a 
ddywedodd  Duw  trwy  enau  ei 
holl  sanctaidd  brophwydi  er- 
ioed. 

22  Canys  Moses  a  ddywed- 
odd  wrth  y  tadau,  "Yt  Ar- 
glwydd  eich  Duw  a  gj-fyd  i 
chwi  Brophwyd  o  'ch  brodyr, 
megis  myfi  :  amo  ef  y  gwran- 
dêwch  lljTn  mhob  peth  a  ddy- 
wetto  wrthych. 

•Deutl8.16,18.19.  Pen.  7.  37.  ìvn<ipóbptA 
SS 


Dal  Petr  ac  loan 

23  A  bydd,  pob  enaid  ni  wran- 
dawo  ar  y  Prophwyd  hwnnw,  a 
Iwyr-ddifethir  o  blith  y  bobl. 

24  A'r  hoU  brophwydi  hefyd, 
o  Samuel  ac  o 'r  rhai  wedi, 
cynnifer  ag  a  lefarasant,  a  rag- 
fynegasant  hefyd  am  y  dydd- 

iau  hyn. 
26  Chwychwi  ydych  blant  y 
prophwydi,  a'r  cyfanamod  yr 
hwn  a  wnaeth  Duw  â  'n  tadau 
ni,  gan  ddywedyd  wrth  Abra- 
ham,  "Ac  yn  dy  had  di  y  ben- 
dithir  hoU  dylwythau  y  ddaear. 

V  Gen.  12. 3.  a  18. 18.  a  22. 18.  a  26. 4. 

26  'Duw,  gwedi  cyfodi  ei  Fab 
lesu  a'i  hanfonodd  ef  i  chwi 
yn  gyntaf,  gan  eich  bendithio 
chwi,  'trwy  droi  pob  un  o 
honoch  ymaith  oddi  wrth  eich 
drygioni.      <iPeii.i3.46.  'Ad.22. 

PENNOÜ  IV. 

A.  D  33.— 1  Llywodraethwyr  yr  luddewm  yn 
anfoddlawn  i  hregeth  Petr,  4  er  troi  miloedd 
ÍV  fydd  o'r  hohl  a  glywsent  y  gair,  ac  yn 
ei  garcharu  ef,  ac  loan:  5  wedi  hynny  Petr, 
wrth  ei  holi,  yn  dywedyd  yn  hyderus,  mai 
trwy  enw  yr  lem  yr  iachasid  y  chffj  ae 
mai  Irwy  lesu  yn  unig  y  hydd  raid  i  ninnau 
gad  iaehawdwriaeth  dragywyddd  :  13  htm/- 
íhau  yn  gorchymyn  iddo  e/  ac  i  loan,  na 
phregethent  mwyach  yn  yr  enw  hwnnw:  oc 
yn  eu  hygwth  hwy :  28  yr  eglwys  ar  hynny 
yn  ymrôi  i  weddto :  31  a  Buw,  trwy  gyn- 
hyrfu  y  Ue  yr  oeddynt  wedi  ymgynnuU 
ynddo,  yn  tystiólaethu  glywed  o  hono  ef  eu 
gweddi  hwynt:  ac  yn  cadarnhâu  yr  eglwys, 
trwy  roddi  yr  Yspryd  Olân,  a  chariad  per- 
ffaith  tu  ag  at  eu  gilydd. 

C  fel  yr  oeddynt  yn  Uefaru 
wrth  y  bobl,  yr  offeiriald, 


YR  ACTAU,  IV.  bregethu. 

II  a  blaenor  y  deml,  a'r  Sadu- 
ceaid,  a  ddaethant  amynt  hwy ; 

1  o  ehaptm,  Luc  22.  4.  Pen.  5.  24. 

2  Yn  flin  ganddynt  am  eu 
bod  hwy  yn  dysgu  y  bobl,  ac 
yn  pregethu  trwy  yr  lesu  yr 
adgyfodiad  o  feirw. 

3  A  hwy  a  osodasant  ddwy- 
law  amynt  hwy,  ac  a'u  dod- 
asant  mewn  dalfa  hyd  dran- 
noeth:  canys  yr  oedd  hi  yn 
awr  yn  hwyr.  , 

4  Eithr  Uawer  o 'r  rhai  a 
glywsant  y  gair  a  gredasant : 
a  rhifedi  y  gwỳr  a  wnaed  yng- 
hylch  pùm  mil. 

5  11  A  digwyddodd  drannoeth 
ddarfod  i 'w  llywodraethwyr 
hwy,  a'r  henuriaid,  a'r  ysgrif- 
enyddion,  ymgynnull  1  Jeru- 

salem,  . 

6  Ac  'Annas  yr  arch-oöeir- 
iad,  a  Chaiaphas,  ac  loan,  ac 
Alexander,  a  chymmaint  ag 
oedd  o  genedl  yr  arch-offeir- 

iad.  *      ^  ^**" 

7  Ac  wedi  iddynt  eu  gosod 
hwy  yn  y  canol,  hwy  a  oíyn- 
asant,  "Trwy  ba  awdurdod, 
neu  ym  mha  enw,  y  gwnaeth- 
och  chwi  hyn? 

i>Ex.2. 14.  Matt.21.23.  Pen.7.27. 

8  Yna  Petr,  yn  gyflawn  o'r 
Yspryd  Glân,  a  ddywedodd 
wrthynt,  Chwychwi  bennaeth- 
iaid  y  bobl,  a  henuriaid  Is- 
rael. 


Tystiolaeth  Petr.  YR  ACTAU,  IV. 

9  Od  ydys  yn  ein  holi  ni 
heddy w  am  y  weithred  dda  i  'r 
dyn  claf,  sef  pa  wedd  yr  iach- 
âwyd  ef ; 

10  Bydded  hysbys  i  chwi  oll, 
ac  i  bawb  o  bobl  Israel,  mai 
trwy  enw  lesu  Grist  o  Naza- 
reth,  yr  hwn  a  groeshoeliasoch 
chwi,  "yr  hwn  a  gyfododd  Duw 
o  feirw,  trwy  hwnnw  y  mae 
hwn  yn  sefyll  yn  iach  ger  eich 
bron  chwi.        «Pen.  10.40. 

11  *Hwn  yw  y  maen  a  lyswyd 
gennych  chwi  yr  adeiladwyr, 
yr  hwn  a  wnaed  yn  ben  i'r 

gOngl.  <•P8.ll8.22.  Matt.21.42. 

12  'Ac  nid  oes  iachawdwr- 
laeth  yn  neb  arall :  canys  nid 
oes  enw  arall  dan  y  nef,  wedi 
ei  roddi  ym  mhlith  dynion, 
trwy  yr  hwn  y  mae  yn  rhaid  i 
ni  fod  yn  gadwedig. 

•Mattl.21.  Pen.10.43.  1  Tim.  2.  5,  6. 

13  f  A  phan  welsant  hyfder 
Petr  ac  loan,  a  deall  mai 
gwŷr  anllythyrenog  ac  annysg- 
edig  oeddynt,  hwy  a  ryfeddas- 
ant;  a  hwy  a'u  hadwaenent, 
eu  bod  hwy  gyd  â  'r  lesu. 

14  Ac  wrth  weled  y  dyn  a 
iachasid  yn  sefyll  gyd  â  hwynt, 
nid  oedd  ganddynt  ddim  i'w 
ddywedyd  yn  erbyn  hynny. 
^  15  Eithr  wedi  gorchymyn 
iddynt  fyned  allan  o'r  gy- 
nghorfa,  hwy  a  ymgynghoras- 
ant  â'u  gilydd, 


ŵ  rhyddhâd, 

16  Gan  ddywedyd,  'Beth  a 
wnawn  ni  i'r  dynion  hyn?  can- 
ys  yn  ddîau  arwydd  hynod  a 
wnaed  trwyddynt  hwy,  hysby.s 
i  bawb  a'r  sydd  yn  preswylio 
yn  Jerusalem,  ac  nis  gallwn  ni 

eÌ  Wadu.  '  loan  11.  47. 

17  Eithr  fel  nas  taener  ym 
mhellach  ym  mhlith  y  bobl, 
gan  fygwth  bygythiwn  hwy,  na 
lefaront  mwyach  wrth  un  dyn 
yn  yr  enw  hwn. 

18  A  hwy  a  'u  galwasant 
hwynt,  ac  a  orchymynasant 
iddynt  nad  ynganent  ddhn,  ao 
na  ddysgent  yn  enw  yr  lesu. 

19  Eithr  Petr  ac  loan  a  at- 
tebasant  iddynt,  ac  a  ddywed- 
asant,  *Ai  cyfiawn  yw  ger  bron 
Duw,  wrandaw  arnoch  chwi  yn 
hytrach  nag  ar  Dduw,  bernwch 

ChwÌ.  »Pen.5.29. 

20  Canys  ni  allwn  ni  na 
ddywedom  y  pethau  a  welsom 
ac  a  glywsom. 

21  Eithr  wedi  eu  bygwth  ym 
mhellach,  hwy  a'u  golhiigas- 
ant  hwy  yn  rhyddion,  heb  gael 
dim  i  'w  cospi  hwynt,  oblegid 
y  bobl:  canys  yr  oedd  pawb 
yn  gogoneddu  Duw  am  'yr  hju 
a  wnaethid.    "  Matt  21. 26.  Lnc  20.  e,  19. 

»22.2.  Pen.  5.26.      '  Pen.  3.  7,  8. 

22  Canys  yr  oedd  y  djTi  uwch- 
law  deugain  oed,  ar  yr  hwn  y 
gwnaethid  yr  arwydd  hwn  ò 
iechydwriaeth. 


84 


Yr  eglmys  yn  gweMio.   YR  ACTAU,  IV.    Cadarnhâu  yr  eglwys. 


23  II  A  hwythau,  wedi  eu  go 
llwng  ymaith,  *  a  ddaethant  at 
yr  eiddynt,  ac  a  ddangosasant 
yr  hoU  bethau  a  ddywedasai 
yr  arch-oíFeiriaid  a'r  henuriaid 
wrthynt.  ^pen.12.12. 

24  Hwythau  pan  glywsant,  o 
un  fryd  a  gyfodasant  eu  Uef 
at  Dduw,  ac  a  ddywedasant, 
0  Arglwydd,  tydi  yw  y  Duw 
yr  hwn  a  wnaethost  y  nef,  a  r 
ddaear,  a'r  môr,  ac  oU  sydd 
ynddynt ; 

25  Yr  hwn  trwy  yr  Yspryd 
Glân,  y'ngenau  dy  was  Da- 
fydd,  a  ddywedaist,  '  Paham  y 
terfysgodd  y  cenhedloedd,  ac 
y  bwriadodd  y  bobloedd  beth- 
auofer?  'p«-21- 

26  Brenhinoedd  y  ddaear  a 
safasant  i  fynu,  a'r  Uywodraeth- 
wyr  a  ymgasglasant  ynghyd, 
yn  erbyn  yr  Arglwydd,  ac  yn 
erbyn  ei  Grist  ef. 

27  Canys  ""mewn  gwirionedd, 
yn  y  ddinas  hon  yr  ymgynhuU- 
odd  yn  erbyn  dy  Sanct  Fab 
lesu,  yr  hwn  a  enneiniaist  ti, 
Herod  a  Phontius  Pilat,  gyd 
â  'r  Cenhedloedd,  a  phobl  Is- 
rael,        "■Matt.26.3.  luc23.i,8. 

28  "I  wneuthur  pa  bethau 
bynnag  a  ragluniodd  dy  law 
a'th  gynghor  di  eu  gwneuthur. 

"  Pen.  2. 23. 

29  Ac  yn  awr,  Arglwydd, 
edrych  ar  eu  bygythion  hwy,  a 


chaniattâ  i'th  weision  draethu 
dy  air  di  gyd  â  phob  hyfder ; 

30  Trwy  estyn  o  honot  dy  law 
i  iachâu,  ac  fel  y  gwneler  ar- 
wyddion  a  rhyfeddodau  trwy 
enw  dy  sanctaidd  Fab  lesu. 

31  1î  Ac  wedi  iddynt  weddîo, 
"siglwyd  y  Ue  yr  oeddynt  wedi 
ymgynnuU  ynddo ;  a  hwy  a 
ìanwyd  oll  o'r  Yspryd  Glân, 
a  hwy  a  lefarasant  air  Duw  yn 
hyderus.       *  Pe°-  2.  *• » i^.  26. 

32  A  Uîaws  y  rhai  a  gredasant 
'oedd  o  un  galon,  ac  un  enaid ; 
lac  ni  ddywedodd  neb  o  hoììr 
ynt  fod  dim  a'r  a  feddai  yn 
eiddo  ei  hunan,  eithr  yr  oedd 
ganddynt  bob  peth  yn  gy- 

fíredin.  "  1  fetr  S.  8.     «  Pen.  2. 44. 

33  A'r  apostolion  trwy  nerth 
mawr  a  roddasant  'dystiolaeth 
o  adgyfodiad  yr  Arglwydd  le- 
su :  a  'gras  mawr  oedd  arnynt 

hwy  Oll.  'Pen.1.22.  'Pen.^.^?. 

34  Canys  nid  oedd  un  ang- 
henus  yn  eu  phth  hwy:  oblegid 
cynnifer  ag  oedd  berchen  tir- 
oedd  neu  dai,  a'u  gwerthasant, 
ac  a  ddygasant  werth  y  pethau 
a  werthasid, 

35  *Ac  a'w  gosodasant  wrth 
draed  yr  apostolion:  a  rhan- 
wyd  i  bob  un  megis  yr  oedd 
yr  angen  arno.  «Ad.87. 

36  A  II  Joseph,  yr  hwn  a  gyf- 
enwid  Barnabas  gan  yr  apos- 


Cosp  Ananias  YR  ACTAÜ,  V. 

tolion  (yr  hyn  o'î  gyfieíthu  yw, 
Mab  diddanwch,)  yn  Lefiad,  ac 
yn  Oypriad  o  genedl, 

37  A  thir  ganddo,  aV  gwerth- 
odd,  ac  a  ddug  yr  arîan,  "ac 
a  i  gosododd  wrth  draed  yr 
apostolion.  '■Pen.5.2. 


PENNOD  V. 

A.  D.  33.— 1  Wedi  i  Anantas  a  SappMra  ei 
■wratg,  am  eu  rhagrith,  gwympo  i  lawr  yn 
feirw  wrth  gerydd  Petr,  12  ac  i'r  apostolÌm 
eratll  wneuthur  Uawer  o  wyrthiau  14  er  cm- 
nydd  i  r  ffydd,  17  y  mae  yr  apostolion' yn 
eael  eu  earoharu  eilwaith;  19  ac  er  hynny 
yn  cael  eu  gwaredu  gan  angel,  yr  hwn  sydd 
yn  erchi  tddynt  hregethu  i  bawh  ar  gyhoedd  : 
Zl  hwythau,  wedi  iddynt  hregethu  feUy  yn  y 
aeml,  29  a  cher  hron  y  cynghor,  33  mewn 
perygl  o  gael  en  Uadd ;  eithr  trwy  gynghor 
(ramaltel,  eynÿhorwr  mawr  ym  mhlith  yr 
luddewon,  yn  cael  eu  eadw  yn  fyw  40  ae 
yn  unig  eu  curo:  a  hwythau  yn  go'goneddu 
Duw  am  hynny,  ae  heh  heidio  â  phregethu. 

EITHR  rhyw  wr  a'Ì  enw 
^     Ananîas,  gyd  â  Sapphira 
ei  wraig,  a  werthodd  ||  dir, 

I  feâdiant. 

2  Ac  a  ddarn-guddiodd  befh 
o  r  gwerth,  a'i  wraig  hefyd 
lio'r  gyfrinach,  ac  a  ddug  ryw 
gyfran,  ac  a  '*  gosododd  wrth 
draed  yr  apostolion. 

I  vngai/bod. 

3  Eithr  Petr  a  ddywedodd, 
Ananias,  paham  y  llanwodd 
batan  dy  galon  di  i  ddywedyd 
celwydd  wrth  yr  Yspryd  Glân, 
ac  1  ddam-guddio  peth  o  werth 
J  tir? 

4  Tra  yr  ydoedd  yn  aros,  onid 


a  Sapphira. 
i  ti  yr  oedd  yn  aros  ?  ac  wedi 
ei  werthu,  onid  oedd  yn  dy 
feddiant  di  ?  Paham  y  gosod- 
aist  y  peth  hwn  yn  dy  galon  ? 
m  ddywedaist  ti  gelwydd  wrth 
ddymon,  ond  wrth  Dduw. 

5  Ac  Ananîas,  pan  glybu  y 
geiriau  hyn,  a  syrthiodd  i  lawr, 
ac  a  drengodd.   A  daeth  ofn 

I  mawr  ar  bawb  a  glybu  y  peth- 
au  hyn. 

6  A'r  gwỳr  ieuaingc  a  gyfod- 
asant,  ac  a'i  ||  cymmerasant  ef, 

a  '^  dygasant  allan,  ac  a  i 
claddasant.         i  hamddmnt. 

7  A  bu  megis  yspaid  tair  awT, 
a  1  wraig  ef,  heb  wybod  y  peth 
a  wnaethid,  a  ddaeth  i  me\vn. 

8  A  Phetr  a  attebodd  iddi, 
Dywed  di  i  mi,  Ai  er  cym- 
maint  y  gwerthasoch  chwi  y 
tir  ?  Hithau  a  ddywedodd,  lë, 
er  cymmaint. 

9  A  Phetr  a  ddywedodd  wrthi, 
Paham  y  cyttunasoch  i  demtio 
Yspryd  yr  Arghrydd  ?  wele 
draed  y  rhai  a  gladdasant  dy 
wr  di  wrth  y  drws,  a  hwy  a'th 
ddygant  dithau  allan. 
^  10  Ac  yn  y  man  hi  a  syrth- 
lodd  wrth  ei  draed  ef,  ac  a 
drengodd :  a  'r  gwŷr  ieuaingc 
wedi  dyfod  i  mewn,  a  'i  caws- 
ant  hi  yn  farw;  ac  wedi  idd- 
ynt  ei  dwyn  hi  allan,  hwy  a  H 
claddasant  hi  yn  ymyl  ei  gwr. 

II  A  bu  ofii  maAvr  ar  yr  hoij 


Ormeuthur  gwyrtniau.    YR  ACTAU,  V.      Pregethu  yn  y  deml 


eglwys,  ac  ar  bawb  oU  a  glybu 
y  pethau  hyn. 

12  1í  A  'thrwy  ddwylaw  yr 
apostolion  y  gwnaed  arwydd- 
ion  a  rhyfeddodau  lawer  ym 
mhlith  y  bobl ;  (ac  yr  oeddynt 
oll  yn  gyttûn  ym  mhorth  bo- 

lomon.  •Pen.a.^S.     -Pen.Sll.  ^ 

13  Eithr  ni  "^feiddiai  neb  o  r 
UeiU  ymgyssylltu  â  hwynt:  ond 
y  bobl  oedd  yn  eu  mawrhâu. 

•  Ioan9.22.  »12.^  819.38. 

14  A  chwanegwyd  attynt  rai 
yn  credu  yn  yr  Arglwydd,  Uî- 
aws  o  wŷr  a  gwragedd  hefyd :) 

15  Hyd  oni  ddygent  y  rhai 
cleifion  aUan  II  ar  hyd  yr  heol- 
ydd,  a'w  gosod  ar  welŷau  a 
glythau,  fel  'o'r  hyn  Ueiaf  y 
cysgodai  cysgod  Petr,  pan 
ddelai  heibio,  rai  o  honynt. 

iymiMìml.      «•  Matt. 9. 21.  a  14. 36. 
Pen.  19. 12. 

16  A  Uîaws  a  ddaeth  hefyd 
ynghyd  o'r  dinasoedd  o  am- 
gylch  Jerusalem,  gan  ddwyn 
rhai  cleifion,  a  *rhai  a  draUod- 
id  gan  ysprydion  aflan ;  y  rhai 
a  iachâwyd  oU.      •  Mare  le.  17.  is. 

17  1f  A'r  arch-ofíeiriad  a  gyf- 
ododd,  a'r  hoU  rai  oedd  gyd 
âg  ef,  yr  hon  yw  heresi  y  Sa- 
duceaid,  ac  a  lanwyd  o  II  gen- 
figen,  ' 

18  Ac  a  ddodasant  eu  dwylaw 
ar  yr  apostoUon,  ac  a'u  rhoi- 
sant  yn  y  carchar  cyfíredin. 


19  Eithr  'angel  yr  Arglwydd 
o  hyd  nos  a  agorodd  ddrysau 
y  carchar,  ac  a'u  dug  hwynt 
aUan,  ac  a  ddywedodd, 

« Pen.  12.  7.  a  16.  26. 

20  Ewch,  sefwch  a  Ueferwch 
yn  y  deml  wrth  y  bobl  hoU 
eiriau  y  fuchedd  hon. 

21  A  phan  glywsant,  hwy  a 
aethant  yn  fore  i  'r  deml,  ac  a 
athrawiaethasant.  Eithr  daeth 
yr  arch-otìeiriad,  a'r  rhai  oedd 
gyd  âg  ef,  ac  a  alwasant  yng- 
hyd  y  cynghor,  a  hoU  henur- 
iaid  plant  yr  Israel,  ac  a  ddan- 
fonasant  i'r  carchar  i'w  dwyn 
hwy  ger  bron. 

22  A'r  swyddogion,  pan 
ddaethant,  ni  chawsant  hwynt 
yn  y  carchar;  eithr  hwy  a  ddy- 
chwelasant,  ac  a  fynegasant,  ^ 

23  Gan  ddywedyd,  Yn  wir  m 
a  gawsom  y  carchar  wedi  ei 
gau  o'r  fath  sicraf,  a'r  ceidw- 
aid  yn  sefyU  aUan  o  flaen  y 
drysau;  eithr  pan  agorasom, 
ni  chawsom  neb  i  mewn. 

24  A  phan  glybu  yr  arcìi- 
ofíeiriad,  a  II  blaenor  y  deml, 
a'r  offeiriaid  pennaf,  yr  ymad- 
roddion  hyn,  ammeu  a  wnaeth- 
ant  yn  eu  cylch  hwy  beth  a 
ddeuai  o  hyn. 

I  cAapten,  Luc  22.  4.  Pen.4.1. 

25  Yna  y  daeth  un,  ac  a  fyn- 
egodd  iddynt,  gan  ddywedyd, 
Wele,  y  mae  y  gwỳr  a  ddod- 


Amddiffyniad  Petr.       YR  ACJ' 
asoch  chwi  y'ngharchar,  yn 
sefyll  jn  y  deml,  ac  yn  dysgu 
y  bobl. 

26  Yna  y  llblaenor,  gyd  â'r 
swyddogion,  a  aeth,  ac  a'u  dug 
hwy  heb  drais ;  oblegid  «yr 
oedd  arnynt  ofn  y  bobl,  rhag 
eu  Uabyddio ; 

lcoírfe».      «Matt.21.  26.  Pen.  4.21. 

Ac  wedi  eu  dwyn,  hwy  a  'u 
gosodasant  o  flaen  y  cynghor : 
a'r  arch-offeiriad  a  ofynodd 
iddynt, 

28  Gan  ddywedyd,  •'Oni  of- 
chymynasom  ni,  gan  orchymyn 
1  chwi  na  athrawiaethech  yn 
yr  enw  hwn?  ac  wele,  chwi 
a  lanwasoch  Jerusalem  â 'ch 
athrawiaeth,  ac  yr  ydych  yn 
ewyllysio  dwyn  arnom  ni  waed 
ydynhyn.  "Pen.é.is. 

29  f  A  Phetr  a  'r  apostolion 
a  attebasant  ac  a  ddywedasant, 

Rhaid  yw  ufuddhâu  i  Dduw 
yn  fwy  nag  i  ddynion. 

'  Pen.  4. 19. 

30  "Duw  ein  tadau  ni  a  gyf- 
ododd  Ì  fynu  lesu,  yr  hwn  a 
laddasoch  chwi,  ac  'a  groes- 
hoeíiasoch  ar  bren. 

'Pen.3.1S.15.    '  Pen.  10. 89.  a  13. 29.  lPetr2.24. 

31  -"Hwn  a  ddyrchafodd  Duw 
a  1  ddeheulaw,  yn  Dywysoo-, 
ac  yn  lachawdwr,  i  roddi  edî- 
teirwch  i  Israel,  a  maddeuant 
pechodau. 


'AÜ,  V.         Cynghm-  Gamaliel. 

32  A  "nyni  ydym  ei  dystion 
ef  o  'r  pethau  hyn,  a  'r  Yspryd 
Wan  hefyd,  °yr  hwn  a  roddes 
Duw  i'r  rhai  sydd  yn  ufudd- 
hâu  iddo  ef. 


■  Pen.  2.  33.  Heb.  2. 10.  Edryct  Lnc  2t  47. 


"  loMi  15.  26,  27.      «Pen.  2.4. 

83  1í  A  "phan  glywsant  hwy 
hynny,  hwy  a  ffrommasant,  ac 
a  ymgynghorasant  ain  eu  lladd 

hwynt.  PPen.7.54. 

34  Eithr  rhyw  Pharisead  a'i 
enw  "  Gamaliel,  doctor  o  'r  gyf- 
raith,  parchedig  gan  yr  holl 
bobl,  a  gyfododd  i  fynu  yn  y 
cynghor,  ac  a  archodd  yrru 
yr  apostoUon  allan  dros  ennyd 
fechan;  iPea22.3. 

35  Ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Ha  wŷr  o  Israel,  edrychwch 
amoch  eich  hunain,  pa  beth 
yr  ydych  ar  fedr  ei  wneuthur 
am  y  dynion  hyn. 

36  Canys  o  flaen  y  dyddiau 
hyn  cjŵdodd  Theudas  i  fvnu, 
gan  ddywedyd  ei  fod  ef  yn 
rhyw  un ;  wrth  yr  hwn  y  gl_>-n. 
odd  rhifedi  o  wỳr,  ynghyìch 
pedwar  cant:  yr  hwiì  a  ladd- 
wyd,  a  chjTinifer  oll  a  II  ufudd- 
hasant  iddo  a  wasgarwyd,  ac  a 
wnaed  yn  ddiddym. 

I  Neu,  çredatanl. 

37  Ar  ol  hwn  y  cyfododd  Ju- 
das  y  Gah'lead,  yn  nyddiau  y 
dreth;  ac  efe  a  drodd  bobl 
lawer  ar  ei  ol :  ac  yntau  hefyd 
a  ddarfu  am  dano,  a  chynnifer 


GoOm^  yr  apostolion.    YR  ACTAU,  VI.         Dems  dîaconiaid. 


oU  a  ufuddhasant  iddo  a  was- 
garwyd. 

38  Ac  yr  awrhon  meddat  i 
chwi,  Ciliwch  oddi  wrth  y  dyn- 
ion  hyn,  a  gadêwch  iddynt : 
oblegid  '  os  o  ddynion  y  mae 
y  cynghor  hwn,  neu  y  weithred 
hon,  fe  a  ddiddymmir ; 

'Diar.  21.30.  Eí.  8. 10.  Matt.l5. 18. 

39  Eithr  os  o  Dduw  y  mae, 
ni  ellwch  chwi  ei  ddiddymmu, 
rhag  eich  cael  'yn  ymladd  yn 
erbyn  Duw.       •  Pen.  9.  s.  a  23. 9. 

40  A  chyttuno  âg  ef  a  wnaeth- 
ant.  Ac  wedi  iddynt  alw  yr 
apostolion  attynt,  a  'w  curo, 
hwy  a  orchymynasant  iddynt 
na  lefarent  yn  enw  yr  lesu,  ac 
a'u  goUyngasant  ymaith. 

41  1[  A  hwy  a  aethant  allan  o 
olwg  y  cynghor  '  yn  Uawen,  am 
eu  cyfrif  hwynt  yn  deilwng  i 
ddîoddef  ammharch  o  achos 
ei  enw  ef. 

«Matt5.12.  Heb.  10.34.  Iagol.2.  lPetr4. 13.16. 

42  A  beunydd  "yn  y  deml, 
ac  o  dŷ  i  dŷ,  ni  pheidiasant  â 
dysgu  a  phregethu  lesu  Grist. 

»  Pen.  2.  46. 

PENNOD  VI. 

A.  D.  33. — 1  Y»*  apostolion,  yn  chwennych  nad 
'esgeidusid  y  tlodion  o  ran  eu  Uwiiaeíh 
corphorol,  ao  yn  ofalus  hefyd  eu  hunain  am 
gyfrannu  gair  Duw,  lluniaeth  yr  enaidy  3 
yn  ordeinio  mydd  d'iaconiaeth  i  saith  o  wŷr 
etholedig;  5  oV  rhai  y  mae  Stephan,  gwr 
Uawn  0  ffydd  ac  oW  Yspryd  Glân,  yn  rm: 
12  ei  ddal  ef  gan  y  rhai  a  waradwyddodd  efe 
wrth  ymresymmu;  13  ac  achwyn  arno  ar 
gam,  am  gdblu  yn  erhyn  y  gyfraith  a\  deml 


AC  yn  y  dyddiau  hynny,  a'r 
disgyblion  yn  amlhâyi,  bu 
grwgnach  gan  y  Groegiaid  yn 
erbyn  yr  Hebreaid,  am  ddir- 
mygu  eu  gwragedd  gweddwon 
hwy  yn  y  weinidogaeth  feu- 
nyddiol. 

2  Yna  y  deuddeg  a  alwasant 
ynghyd  y  llîaws  disgyblion,  ac 
a  ddywedasant,  *Nid  yw  gym- 
hesur  i  ni  adael  gair  Duw,  a 
gwasanaethu  byrddau. 

•  Ex.  18. 17. 

8  Am  hynny,  frodyr,  'edrych- 
wch  yn  eich  plith  am  seithwyr 
da  eu  gair,  yn  Uawn  o 'r  Ys- 
pryd  Glân  a  doethineb,  y  rhaî 
a  osodom  ar  hyn  o  orchwyl. 

b  Deut.  1. 13.  P«n.  1.  21.  a  16. 3.  l  Tim.  3. 7. 

4  Eithr  ni  a  barhâwn  mewn 
gweddi  a  gweinidogaeíh  y  gair. 

5  11  A  boddlawn  fu  yr  ymad- 
rodd  gan  yr  holl  haws :  a  hwy 
a  etholasant  Stephan,  'gwr 
Uawn  o  ffydd  ac  o  'r  Yspryd 
Glân,  a  ^Phylip,  a  Phrochorus, 
a  Nicanor,  a  Thimon,  a  Phar- 
menas,  a  Nicolas,  proselyt  o 
Antiochia : 

c  Pen.  11. 24.     «  Pen.  8. 6. 26.  a  21.  8. 

6  Y  rhai  a  osodasant  hwy  ger 
bron  yr  apostolion;  ac  wedi 
iddynt  weddîo,  'hwy  a  ddod- 
asant  eu  dwylaw  arnynt  hwy. 

•Pen.8.17.  al3.3.  1  Tim.  4. 14.  a  5. 22. 
2  Tim.  1. 6. 

7  A  'gair  Duw  a  gynnyddodd ; 

í  Pen.  12.  24.  a  19.  20.  Col.  1. 6. 


Cyhuddo^  Stephan.        YR  ACTAU,  VIL  Yntau  yn  atteb. 


a  rhifedi  y  disgyblion  yn  Jeru- 
salem  a  amlhaodd  yn  ddirfawr, 
a  thyifa  fawr  o'r  ofFeiriaid  a 
ufuddhasant  i'r  flydd. 

8  Eithr  Stephan,  yn  llawn 
fíydd  a  nerth,  a  wnaeth  ryfedd- 
odau  ac  arwyddion  mawrion 
ym  mhlith  y  bobl. 

9  1í  Yna  y  cyfododd  rhai  o  'r 
synagog  a  elwir  eiddo  y  Li- 
bertiniaid,  a'r  Cyreniaid,  a'r 
Alexandriaid,  a'r  rhai  o  Cili- 
cia,  ac  o  Asia,  gan  ymddadleu 
â  Stephan : 

10  Ac  «ni  allent  wrthwynebu 
y  doethineb  a'r  yspryd  trwy 
yr  hwn  yr  oedd  efe  yn  Uefaru. 

«  Lnc  21. 15.  Ediych  Ex.  4. 12.  Es.  54. 17. 

11  Yna  y  gosodasant  wỳr  i 
ddywedyd,  Nyni  a'i  clywsom 
ef  yn  dywedyd  geiriau  cabl- 
aidd  yn  erbyn  Moses  a  Duw. 

12  A  hwy  a  gynhyrfasant  y 
bobl,  a'r  henuriaid,  a'r  ys- 
grifenyddion  ;  a  chan  ddyfod 
arno,  a'i  cipiasant  ef,  ac  a'* 
dygasant  i  'r  gynghorfa ; 

_  13  Ac  a  osodasant  gau-dyst- 
ion,  y  rhai  a  ddywedent,  Nid 
yw  y  dyn  hwn  yn  peidio  a  dy- 
wedyd  cabl-eiriau  yn  erbyn  y 
Ue  sanctaidd  hwn,  a'r  g^ŵaith: 
14  Canys  nyni  a 'i  clywsom 
ef  yn  dywedyd,  y  "distrywiai 
yr  lesu  hwn  o  Nazareth  y 
Ue  yma,  ac  y  newidiai  efe  y 


defodau  a  draddododd  Moses 

1  ni. 

16  Ac  fel  yr  oedd  yr  hoU  rai 
a  eisteddent  yn  y  cynghor  yn 
dal  sylw  arno,  hwy  a  welent  ei 
wyneb  ef  fel  wyneb  angel. 

PENNOD  VII. 

A.  D.  33.— 1  Stephan,  wrth  ^ael  cenruid  i  aUeb 
drosto  ei  hun  am  y  gahÌedd,  2  yn  dafujos 
ddarfod  i  Abraham  addoli  Daw  yn  iawn ; 
a  phafodd  y  dewÌ6odd  Duw  y  tadau,  20 
geni  Moses,  a  chyn  adeiladu  y  haheü  aV 
deml:  37  a  thystiolaethu  o  Moses  ei  hwi 
Gr^t:  44  ac  na  pharhâi  y  seremcnnau 
oddi  aUan,  y  rhai  a  ordeiniesid  ar  dduLl  y 
portreiad  nefol,  ond  dros  amser  :  51  gan  eu 
ceryddu  hwy  am  eu  gwaith  yn  gwrthwynehu 
ae  yn  lladd  Crist,  y  Cyfiaym  hwrmw,  am  yr 
hwn  y  rhag-ddywedasai  y  prophioydi  y  deuai 
efe  i'r  hyd.  54  Hwythau  ar  hynny  yn  H 
lahyddio  ef  i  farwolaeth  ;  ac  yntau  yn  gor- 
chymyn  ei  enaid  i'r  lem,  ao  yn  gwedd'io 
drostynt  hioy, 

YNA  y  dywedodd  yr  arch- 
ofíeiriad,  A  ydyw  y  peth- 
au  hyn  felly  ? 

2  Yntau  a  ddywedodd,  Ha 
wŷr,  frodyr,  a  thadau,  gwran- 
dêwch  :  Duw  y  gogoniant  a 
ymddangosodd  i  'n  tad  Abra- 
hani,  pan  oedd  efe  ym  Meso- 
potaniia,  cyn  iddo  drigo  yn 
Charran;  •Pen.22.  i. 

3  Ac  a  ddywedodd  wrtho, 
"Dos  aUan  o'th  wlad,  ac  oddi 
wrth  dy  dylwyth,  a  thyred  i  'r 
tir  a  ddangoswyf  i  ti. 

»Gen.  12. 1,4,8. 

4  Yna  'y  daeth  efe  aUan  o 

•  G«Q.  11.  31. 


SUphan,  yn  d  YR  ACTAU,  VII. 

dir  y  Caldeaid,  ac  y  preswyl- 
iodd  yn  Charran :  ac  oddi  yno, 
wedi  marw  ei  dad,  efe  a'i  sym- 
mudodd  ef  i'r  tir  yma,  yn  yr 
hwn  yr  ydych  chwi  yn  pres- 
wylio  yr  awrhon. 

5  Ac  ni  roes  iddo  etifeddiaeth 
ynddo,  na  ddo  led  troed;  ac 
"efe  a  addawodd  ei  roddi  iddo 
i'w  feddiannu,  ac  i'w  had  ar 
ei  ol,  pryd  nad  oedd  plentyn 

iddo.  *  ^'^-    ''■  *  ^^-  ^®' 

6  A  Duw  a  lefarodd  fel  hyn ; 
•  II  Dy  had  di  a  fydd  ymdeith- 
ydd  mewn  gwlad  ddîeithr,  a 
hwy  a'i  caethiwant  ef,  ac  a'i' 
drygant,  'bedwar  càn  mlynedd. 

•  Gen.  15. 13, 16.     I  Neu,     Aoá  «^.  'Ex.l2.40. 
Gal.  3. 17. 

7  Eithr  y  genedl  yr  hon  a 
wasanaethant  hwy,  a  farnaf  fi, 
medd  Duw :  ac  wedi  hynny  y 
deuant  allan,  ac  «a'm  gwas- 
anaethant  i  yn  y  Ue  hwn. 

íEx.3.12. 

8  "Ac  efe  a  roddes  iddo  gyf- 
ammod  yr  enwaediad.  Felly 
^Abraham  a  genhedlodd  Isaac, 
ac  a  enwaedodd  arno  yr  wyth- 
fed  dydd:  "ac  Isaac  a  gen- 
hedlodd  Jacob ;  a  'Jacob  a 
gmhedlodd  y  deuddeg  patri- 

arch.  h  Gen.  17. 9, 10, 11.  '  Gen.  21.  2, 3, 4. 
k  Gen.  25. 26.    '  Gen.  29. 31,  &c.  s  30. 5,  &c.  a  35. 23. 

9  "A'r  patrieirch,  gan  gen- 
figennu,  a  werthasant  Joseph 

»^«^.37.4,11,28.  Pb.105.17. 


amddiffyniad, 

i'r  Aipht:  ond  yr  oedd  Duw 
gyd  âg  ef, 

10  Ac  a'î  hachubodd  ef  o'i 
hoU  orthrymderau,  ac  °  a  roes 
iddo  hawddgarwch  a  doethineb 
y'ngolwg  Pharaoh  brenhin  yr 
Aipht;  ac  efe  a'i  gosododd  ef 
yn  llywodraethwr  ar  yr  Aipht, 
ac  ar  ei  hoU  dŷ. 

n  Gen.  41. 87. 

11  Ac  "fe  ddaeth  newyn  dros 
hoU  dir  yr  Aipht  a  Chanaan, 
a  gorthrymder  mawr  ;  a  'n 
tadau  ni  chawsant  luniaeth. 

•  Gen.  41. 54. 

12  'Ond  pan  glybu  Jacob  fod 
ŷd  yn  yr  Aipht,  efe  a  anfonodd 
ein  tadau  ni  allan  yn  gyntaf. 

P  Gen.  42. 1. 

13  'A'r  ail  waUh  yr  adna- 
buwyd  Joseph  gan  ei  frodyr; 
a  chenedl  Joseph  a  aeth  yn 
hysbys  i  Pharaoh.  «oen.  45.4,16. 

14  Yna  yr  anfonodd  Joseph, 
ac  a  gyrchodd  ei  dad  Jacob, 
'a'i  hoU  genedl,  pymtheg  enaid 
athriugain.   'Gen.46.2r.  Deut.10.22.^ 

15  'Felly  yr  aeth  Jacob  i 
waered  i'r  Aipht,  ac  a  fu  farw, 
efe  a'n  tadau  hefyd. 

•  Gen.  46. 5.  a  49. 33. 

16  A  'hwy  a  symmudwyd  1 
Sichem,  ac  a  ddodwyd  yn  "y 
bedd  a  brynasai  Abraham  er 
arian  gan  feibion  Emmor  tad 
Sichem. 

•  Ex.l3.19.  Jos.24.82.    "  Gen.  23. 16.  a  33. 19. 

17  A  phan  nesaodd  amser  yr 


yn  rhoddi  hanes  YB  ACTATT  VTT       ..^    /  r 

,  i«  ii^^iAU,  VII.     yr  eglwys  luddema. 

addewid,  yr  hwn  a  dyngasai    "    '  - 


Duw  1  Abraham,  "y  bobl  a 
gynnyddodd  ac  a  amlhaodd  yn 

yr  AÌpht,       -  Ei.  1.  7. 8. 9.  P..  105.  24. 

18  Hyd  oni  chyfododd  bren- 
hm  arall,  yr  hwn  nid  adwaenai 
mo  Joseph. 

19  Hwn  a  fu  ddichellgar  wrth 
ein  cenedl  ni,  ac  a  ddrygodd 
em  tadau,  'gan  beri  iddynt 
fwrw  allan  eu  plant,  fel  na  ep- 
pilient.  TEx.i.22. 

20  "Ar  yr  hwn  amser  y  gan- 
wyd  Moses;  "ac  efe  oedd 
lldlws  1  Dduw,  ac  a  fagwyd 
dri  mis  yn  nhŷ  ei  dad. 

•Ei.2.2.      .Heb.11.23.  Iŵr,ú«cn. 

21  Ac  wedi  ei  fwrw  ef  allan, 
merch  Pharaoh  a'i  cyfododd 
ef  i  fynu,  ac  a'i  magodd  ef  yn 
fab  iddi  ei  hun. 

22  A  Moses  oedd  ddysgedig 
yn  holl  ddoethineb  yr  Aiph£ 
laid,  ac  "oedd  nerthol  mewn 
geiriau  ac  mewn  gweithred- 
oedd.  b     24. 19. 

23  A  'phan  oedd  efe  yn  Uawn 
deugain  mlwydd  oed,  daeth 
1  w  galon  ef  ymweled  â'i  frod- 
yr  plant  yr  Israel.      c  ex.  2.  u. 

24  A  phan  welodd  efe  un  \ti 
cael  cam,  efe  a'«  hamddifíìm- 
odd  ef,  ac  a  ddîalodd  gam  yr 
hwn  a  orthrymmid,  gan  daro 
yr  Aiphtiwr. 

25  II  Ac  efe  a  dybiodd  fod  ei 


frodyr  yn  deall,  fod  Duw  yn 
rhoddi  iachawdwriaeth  iddynt 
trwy  ei  law  ef ;  eithr  hwynt- 
hwy  ni  ddeallasant. 

26  "  A  'r  dydd  nesaf  yr  ym- 
ddangosodd  efe  iddynt,  a  hwy 
yn  ymrafaeho,  ac  a  'u  hannog- 
odd  hwynt  i  heddychu,  gan 
ddywedyd,  Ha  wỳr,  brodyr  yd- 
ych  chwi ;  paham  y  gwnewch 
gam  â 'ch  gilydd  ?  "Ej.^is. 

27  Ond  yr  hwn  oedd  yn 
gwneuthur  cam  â'i  gymmyd- 
og,  a'i  cilgwthiodd  ef,  gan 
^^ywedyd,  «Pwy  a 'th  osod- 
odd  di  yn  Uywodraethwr  ac 
yn  farnwr  arnom  ni  ? 

•  Edjych  pen.  4.  7. 

28  A^  leddi  di  fi,  y  modd  y 
Ueddaist  yr  Aiphtiwr  ddoe  ? 

29  A  Moses  a  fíodd  ar  y  gair 
hwn,  ac  a  fu  ddieithr  yi  nhir 
Madian ;  lle  y  cenhedlodd  efe 
ddau  o  feibion. 

30  'Ac  wedi  cyflawni  deugain 
mljTiedd,  yr  ymddangosodd 
iddo  yn  anialwch  mjiiydd  Si- 
na,  angel  jv  Arglwydd  mewn 
mam  dan  mewn  perth. 

'Ex.S.  2. 

31  A  Moses,  pan  welodd.  a 
tu  ryfedd  ganddo  y  golwg :  a 
phan  nesaodd  i  ystyried,  daeth 
lleí  yr  Ai^lwydd  atto,  gan  ddy. 
wedyd^  ^ 

32  «Myfi  yio  Duw  dy  dadau, 

«Matt.  22.32.    lleb.  11.  16. 


Parhâdo  YRACTi^ 
Duw  Abraham,  a  Duw  Isaac, 
a  Duw  Jacob.  A  Moses,  wedi 
inyned  yn  ddychrynedig,  ni 
feiddiai  ystyried. 

33  "Yna  y  dywedodd  yr  Ar- 
glwydd  wrtho,  Dattod  dy  es- 
gidiau  oddi  am  dy  draed ; 
canys  y  Ue  yr  wyt  yn  sefyll 
ynddo  sydd  dir  sanctaidd. 

h  JOB.  5.  15. 

34  Gan  weled  y  gwelais  ddryg- 
fyd  fy  mhobl  y  rhai  sydd  yn 
yr  Aipht,  a  mi  a  glywais  eu 
griddfan,  ac  a  ddisgynais  i'w 
gwared  hwy.  Ac  yn  awr  tyred, 
mi  a'th  anfonaf  di  i'r  Aipht. 

35  Y  Moses  yma,  yr  hwn  a 
wrthodasant  hwy,  gan  ddy- 
wedyd,  Pwy  a'th  osododd  di 
yn  Uywodraethwr  ac  yn  farn- 
viv  ì  hwn  a  anfonodd  Duw  yn 
Uywydd  ac  yn  waredwr,  trwy 
law  yr  angel,  yr  hwn  a  ym- 
ddangosodd  iddo  yn  y  berth. 

36  Hwn  a  'u  harweiniodd 
hwynt  allan,  'gan  wneuthur 
rhyfeddodau  ac  arwyddion  yn 
nhir  yr  Aipht,  ac  yn  y  môr 
coch,  ar  "yn  y  diflfaethwch 
ddeugain  nilynedd. 

i  Ex.  7,  a  8,  a  9,  a  10,  a  11,  a  14.      *  Ex.  16. 1. 

37  II  Hwn  yw  y  Moses  a  ddy- 
wedodd  i  feibion  Israel,  'Pro- 
phwyd  a  gyfyd  yr  Arglwydd 
eich  Duw  i  chwi  o  'ch  brodyr 
fel  myfi:  "arno  ef  y  gwran- 
dêwch. 

'  Deut.  18. 15, 18.  Pen.  3.  22.      ■»  Matt.  17.  5. 


U,  VII.  amddiffyniad  Stephan. 

38  "Hwn  yw  efe  a  fu  yn  llyr 
eglwys  yn  y  diífaethwch,  gyd 
â  'r  °  angel  a  ymddiddanodd 
âg  ef  ym  mynydd  Sina,  ac  á  'n 
tadau  ni;  yr  hwn  a  dderbp- 
iodd  ymadroddion  bywiol  i'w 
rhoddi  i  ni. 

"  Ex.  19. 8, 17.     »  V  oynnnHeMfa-    *  CW-  8. 19. 

39  Yr  hwn  ni  fynnai  ein  tadau 
fod  yn  ufudd  iddo,  eithr  cil- 
gwthiasant  ef,  a  throisant  yn 
eu  calonnau  i  'r  Aipht, 

40  "Gan  ddywedyd  wrth  Aa- 
ron,  Gwna  i  ni  dduwiau  i'n 
blaenori:  oblegid  y  Mosea 
yma,  yr  hwn  a  'n  dug  ni  allan 
o  dir  yr  Aipht,  ni  wyddom  nî 
beth  a  ddigwyddodd  iddo. 

P  Ex.  82. 1. 

41  A  hwy  a  wnaethant  lo  yn 
y  dyddiau  hynny,  ac  a  ofifrym- 
masant  aberth  i  'r  eilun,  ac  a 
ymlawenhasant  y  'ngweithred- 
oedd  eu  dwylaw  eu  hun. 

42  Yna  "y  trodd  Duw,  ac  a  'u 
rhoddes  hwy  i  fynu  i  wasan- 
aethu  Mlu  y  nef;  fel  y  mae 
yn  ysgrifenedig  yn  Uyfr  y  pro- 
phwydi,  '  A  ofírymmasoch  i  mi 
laddedigion  ac  aberthau  ddeu- 
gain  mlynedd  yn  yr  anialwch, 
chwi  tŷ  Israel  ì 

«Ps.81. 12.  Ezec.  20. 25. 39.  Ehuf.  1. 24.  2  Thee». 
2. 11.      '  Jer.  19. 13.      •  Amos  5.  25. 

43  A  chwi  a  gymmerasoch 
babell  Moloch,  a  seren  eich 
duw  Remphan,  Uuniau  y  rhai 


Stephan  yn  llefaru.       YK  ACTAU,  VII. 
a  wnaethoch  i'w  haddoli :  rnin- 
nau  a'ch  symmudaf  chwi  tu 
hwnt  i  Babilon. 

44  Tabernacl  y  dystiolaeth 
oedd  jm  mhlith  ein  tadau  yn 
yr  anialwch,  fel  y  gorchymyn- 
asai  II  yr  hwn  a  ddywedai  wrth 
Moses,  '  am  ei  wneuthur  ef  yn 
ol  y  portreiad  a  welsai. 

tdmuMymdyd.      •  Ex.  25.  40.  Heb.  8.  5. 

45  "Yr  hwn  a  ddarfu  i'n  tadau 
ni  ei  gymmeryd,  a'i  ddwyn 
mewn  gyd  âg  lesu  i  berchen- 
nogaeth  y  Cenhedloedd,  y  rhai 
a  yrrodd  Duw  allan  o  flaen 
em  tadau,  hyd  yn  nyddiau  Da- 

tyda;  •Ja..3.14. 

46  ^Yr  hwn  a  gafodd  ffafr  ger 
bron  Duw,  ac  'a  ddymunodd 
gael  tabernacl  i  Dduw  Jacob. 

'lSam.  16. 1.  Peu.  13.22.     jPb.  132.4. 

47  'Eithr  Solomon  a  adeilad- 
odd  dỳ  iddo  ef. 

■  1  Bren.  6. 1.  1  Chron.  17. 12. 

48  » Ond  nid  yw  y  Goruchaf 
yn  trigo  mewn  temlau  o  waith 
dwylaw ;  fel  y  mae  y  prophwyd 
yn  d^wedyd,  •iBren.8.27.  Pen.17.24. 

49  "Y  nef  i/w  fy  ngorsedd- 
lamgc,  a  'r  ddaear  yw  troed-  ' 
famgc  fy  nhraed.  Pa  dŷ  a 
adeiledwch  i  mi  ?  medd  yr  Ar- 
glwydd  ;  neu  pa  le  fi/dd  ì  'm 
gorphwysfa  i  ? 

"  Ea.  66. 1, 2.   Matt.  5.  34.  a  23.  22. 

50  Onid  fy  Ilaw  i  a  wnaeth 
hyn  oll? 


y  bobl  yn  cynhyrfu. 
f  Chwi  rai  "gwàr-galed,  a 
dienwaededig  o  galon  ac  o 
glustiau,  yr  ydycli  chwi  yn 
wastad  yn  gwrthwynebu  yr 
Yspryd  Glân :  megis  eîch  tad- 
au,  felly  chwithau. 

•=Ex.32.9.  E8.48.4.    "Lef.ae.^l.   Deut.  10. 16 
Jer.  4.  4.  «  6. 10.  a  9.  20. 

52  Pa  un  o'r  prophwydi  ni 
ddarfu  i'ch  tadau  chwi  ei  er- 
hd  ?  a  hwy  a  laddasant  y  rhai 
oedd  yn  rhag-fynegi  dyfodiad 

y  Cyfiawn,  i  'r  hwn  yr  awrhon 
y  buoch  chwi  fradwyr  a  Ilof- 
ruddion:  'Pen.s.H. 

53  ^Y  rhai  a  dderbyniasoch 
y  gyfraith  trwy  drefniad  angel- 
lon,  ac  nis  cadwasoch. 

'Ex.20.1.   Gal.3. 19.  Heb.  2.  2. 

54  1Í  A  «phan  glywsant  hwy 
y  pethau  hyn,  hwy  a  Ô'rom- 
masant  yn  eu  calonnau,  ac  a 
ysgyrnygasant  ddannedd  amo. 

*  Pen.  5.  33. 

55  Ac  efe,  yn  gyflawn  o 'r 
Yspiyd  Glân,  a  edrychodd  yn 
ddyfal  tu  a'r  nef ;  ac  a  welodd 
ogoniant  Duw,  a'r  lesu  yn  sef- 
yll  ar  ddeheulaw  Duw. 
^  56  Ac  efe  a  ddy  wedodd,  Wele, 

mi  a  welaf  y  nefoedd  vn  agor- 
ed,  a  Mab  y  dyn  yn  'seíỳll  ar 
ddeheulaw  Duw. 

"  Ezeo.  1. 1,   Matt,  8. 16.  Pen.  10.  11. 

57  Yna  y  gwaeddasant  â  Ilef 
iichel,  ac  a  gauasant  eu  clust- 
iau,  ac  a  ruthrasant  yn  unfryd 
arno, 


Llabÿddio  Stephan.  YB  ACl: AÜ,  VIIL  Phylip  yn  pregethn 
68  Ac  '  a  '*  bwriasant  allan 


o'r  ddinas,  ac  a'i  Uabyddias- 
ant:  ^a'r  tystion  a  ddodasant 
eu  diUad  wrth  draed  dyn  ieu- 
angc  a  elwid  Saul. 

1 1  Bren.  21. 13.  Luc4.29.  Heb.l».12. 
i'Deut.lT.T.  Peii.22.20. 

59  A  hwy  a  labyddiasant 
Stephan,  ac  efe  yn  galw  ar 
Dduw,  ac  yn  dywedyd,  Ar- 
glwydd  lesu,  'derbyn  fy  ys- 

60  Âc  efe  a  ostyngodd  ar  ei 
liniau,  ac  a  lefodd  â  llef  uchel, 
"Arglwydd,  na  ddod  y  pechod 
hwn  yn  eu  herbyn.  Ac  wedi 
iddo  ddy wedyd  hyn,  efe  a  hun- 

Odd.  ■■'Matt.5.44.  Luc23.34. 

PENNOD  VIII. 

A.  D.  33.— 1  Yr  eglwy»,  o  aehos  yr  erlid  yn 
'jerusàUm,  tBedi  ei  pUannu  yn  Samaria, 
5  irwy  waüh  Phylip  y  dîacon ;  yr  hwn  a 
hregefhodd,  ae  a  tonaeth  wyrihiau,  ac  a  fed- 
yddiodd  lamr;  ym  mMith  eraiü  Simon  y 
moynm,  hudol  mawr  ym  mysg  y  hohl.  14 
Petr  ac  loan,  yn  dyfod  i  gadamhau  ae  t 
éhwanegu  yr  eglwys,  gan  roddi  yr  Yspryd 
CHân  trwy  teeddi  ae  arddodiad  dwylaw : 
18  o  Simon  yn  eeisio  prynu  y  eyffelyh  awd- 
urdod  ganddynt;  20  a  Phetr  yn  ei  geryddu 
ef  yn  dost  am  ei  ragrith  a  'i  gybydd-dod,  ao 
yn  ei  annog  ef  i  edifarhâa ;  25  ae  yn  dy- 
ehwelyd  i  JerusaUm,  gan  hregethu  gair  yr 
Árglwydd,  efe  ae  loan.  26  Angel  yn  anfon 
Phylip  i  ddysgu  ae  i  fedyddio  yr  eunuch  o 


A'SAUL  oedd  yn  cyttuno 
i'w  ladd  ef.  A  bu  yn  y 
dyddiau  hynny  erlid  mawr  ar 
yr  eglwys  oedd  yn  Jerusalem : 
a  "phawb  a  wasgarwyd  ar  hyd 

•  Pen.  7.  58.  a  22.  20.      •>  Pen.  U.  19. 


gwledydd  Judea  a  Samaria, 
ond  yr  apostolion. 

2  A  gwŷr  bucheddol  a  ddyg- 
asant  Stephan  i'w  gladdu,  ac 
«a  wnaethant  alar  mawr  am 
dano  ef. 

«  Gen.  23.  2.  a  50. 10.  2  Sam.  3. 31. 

3  Eithr  Saul  ^oedd  yn  an- 
rheithio  yr  eglwys,  gan  fyned 
i  mewn  i  bob  tŷ,  a  chan  lusgo 
allan  wŷr  a  gwragedd,  efe  a'M 
rhoddes  y'ngharchar. 

iPen.  22.  4.  »26.10,11.  lOor.16.9.  CW.  1. 13. 
1  Tim.  1. 18. 

4  'A'r  rhai  a  wasgarasid  a 
dramwyasant  gan  bregethu  y 

5  Ŷna  Phylip  a  aeth  i  waered 
i  ddinas  Samaria,  ac  a  breg- 
ethodd  Grist  iddynt. 

6  A'r  bobl  yn  gyttûn  a  ddal- 
iodd  ar  y  pethau  a  ddywedid 
gan  Phylip,  wrth  glywed  o  hon- 
ynt,  a  gweled  yr  arwyddion  yr 
oedd  efe  yn  eu  gwneuthur. 

7  Canys  'ysprydion  aflan,  gan 
lefam  â  Uef  uchel,  a  aethant 
allan  o  lawer  a  berchennogid 
ganddynt;  a  llawer  yn  gleifion 
o  'r  parlys,  ac  yn  gloffion,  a 
iachâwyd.  'Ma«)i6.i7. 

8  Ac  yr  oedd  llawenydd  mawr 
yn  y  ddinas  honno. 

9  Eithr  rhyw  wr  a'i  enw  Si- 
mon,  oedd  o'r  blaen  yn  y 
ddinas  *yn  swyno  ac  yn  hudo 

iPeu.13.6. 


Samaria  yn  credu.       YR  ACTATT  VTTT  o- 


pobl  Samaria,  gan  ddywedyd 
ei  fod  ef  ei  hun  yn  rhyw  un 
mawr ; 

10  Ar  yr  hwn  yr  oedd  pawb, 
o  r  Ueiaf  hyd  y  mwyaf,  yn 
gwrandaw,  gan  ddywedyd, 
Mawr  allu  Duw  yw  hwn. 

11  Ac  yr  oeddynt  a'u  coel 
amo,  o  herwydd  iddo  dalm  o 
amser  eu  hudo  hwy  â  swvn- 
îon.  *' 

12  Eithr  pan  gredasant  i 
i^hyhp,  yn  pregethu  y  pethau 
a  berthynent  i  deyrnas  Dduw, 
ac  i  enw  lesu  Grist,  hwy  à 
íedyddiwyd,  yn  wŷr  ac  yn 
wragedd. 

13  A  Símon  yntau  hefyd  a 
gredodd ;  ac  wedi  ei  fedyddio 
a  lynodd  wrth  Phylip :  a  syn- 
nodd  arno  wrth  weled  ||  yr  ar- 
wyddion  a  'r  nerthoedd  mawr- 

lOn  a  WneÌd.  tvawÿrtìẁ,ua'rarmddim. 

14  f  A  phan  glybu  yr  apos- 
tolion  yn  Jerusalem,  dderbyn 
o  bamaria  aír  Duw,  hwy  a  an- 
tonasant  attynt  Petr  ac  loan : 

15  Y  rhai  wedi  eu  dyfod  i 
waered,  a  weddîasant  dros- 
tynt,  ar  iddynt  dderbyn  yr 
Yspryd  Glân.  ^  ^ 

16  (Canys  "etto  nid  oedd  efe 
wedi  syrthio  ar  neb  o  honynt  • 
ond  yr  oeddynt  yn  unig  'wedi' 
eu  bedyddio  yn  enw  yr  Ar- 
glwydd  lesu.)  1 

''Pen.19.2.     <Matt.28.19.  Pen.2.38. 


17  Yna  hwy  a  ddodasant  m 
dwylaw  amynt,  a  hwy  a  dder- 
byniasant  yr  Yspryd  Glân. 

*Pen.6.6.  a  19.  6.   Heb.  6.  2. 

18  A  phan  welodd  Simon  mai 
trwy  llosodiad  dwylaw  yr  apos- 
tohon  y  rhoddid  yr  Yspryd 
wan,  efe  a  gynnygiodd  iddynt 

^^l^I'»  I  arddodiad. 

.  19  Gan  ddywedyd,  Rhoddwch 
1  mmnau  hefyd  yr  awdurdod 
üon,  fel  ar  bwy  bynnag  y  so- 
sodwyf  fy  nwylaw,  y  dSrbySio 
efe  yr  Yspryd  Glân. 

20  Eithr  Petr  a  ddywedodd 
wrtho,  Bydded  dy  arian  gyd  â 
thi  I  ddistryw,  am  'i  ti  Hdybied 
y  meddiennir  dawn  Duw  trwv 
anan.  *^ 

'Matt.10.8.  Ednroh2Bren.6.16.      l  fedcM 

21  Nid  oes  i  ti  na  rhan  na 
ciiytran  yn  y  gorchwyl  hwn : 
canys  nid  yw  dy  galon  di  yn 
uniawn  ger  bron  Duw. 

22  Edifarliâ  gan  hynny  am 
dy  ddiygioni  hwn,  a  gweddîa 
Dduw,  "a  faddeuir  i  ti  feddyl- 
fryd  dy  galon.  ^ 

■"Dan.  4.27.   2  Tün.  2.  26. 

23  Canys  mi  a'th  welaf  mewn 
bustl  chwerwder,  ac  meum 
rhwymedigaeth  anwiredd. 

24  A  Sinion  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  "Gweddíwch  chwi 
^^osof  at  yr  Arglwydd,  fel 
na  ddel  dim  amaf  o'r  pethau 
a  ddywedasoch. 

"Num.^l.  7.  IBren.  13.  6. 


Phylip  a  V  mnucli.      YR  ACTi 

25  Ac  wedi  îddynt  dystiol- 
aethu  a  llefaru  gair  yr  Ar- 
glwydd,  hwy  a  ddychwelasant 
i  Jerusalem,  ac  a  bregethasant 
yr  efengyl  yn  llawer  o  bentrefi 
y  Samariaid. 

26  1f  Ac  angel  yr  Arglwydd 
a  lefarodd  wrth  Phylip,  gan 
ddywedyd,  Cyfod,  a  dos  tu 
a'r  dehau,  i'r  íFordd  sydd  yn 
myned  i  waered  o  Jerusalem 
i  Gaza,  yr  hon  sydd  anghyfan- 
nedd. 

27  Ac  efe  a  gyfododd,  ac  a 
aeth.  Ac  wele,  °gwr  o  Eth- 
iopia,  eunuch  galluog  dan  Can- 
dace  brenhines  yr  Ethiopiaid, 
yr  hwn  oedd  ar  ei  holl  drysor 
hi,  ^yr  hwn  a  ddaethai  i  Jeru- 
salem  i  addoli ; 

o  Seph.  3. 10.     P  loan  12. 20. 

28  Ac  oedd  yn  dychwelyd,  ac 
yn  eistedd  yn  ei  gerbyd,^  ac  yn 
darllen  y  prophwyd  Esaias. 

29  A  dywedodd  yr  Yspryd 
wrth  Phylip,  Dos  yn  nês,  a 
glỳn  wrth  y  cerbyd  yma. 

30  A  Phylip  a  redodd  atto, 
ac  a'i  clybu  ef  yn  darllen  y 
prophwyd  Esaias;  ac  a  ddy- 
wedodd,  A  wyt  ti  yn  deall  y 
pethau  yr  wyt  yn  eu  darllen  ? 

31  Ac  efe  a  ddywedodd,  Pa 
fodd  y  gallaf,  oddi  eithr  i  ryw 
un  fy  nghyfarwyddo  i  ?  Ac  efe 
a  ddymunodd  ar  Phylip  ddyfod 
i  fynu,  ac  eistedd  gyd  âg  ef. 


ü,  VIII.    Yr  eunuch  yn  credu. 

32  A'r  Ue  o'r  ysgrythyr  yr 
oedd  efe  yn  ei  ddarllen,  oedd 
hwn,  "Fel  dafad  i'r  Uaddfa  yr 
arweiniwyd  ef ;  ac  fel  oen  ger 
3ron  ei  gneifiwr  yn  fud,  felly 
nid  agorodd  efe  ei  enau : 

1  Es.  53.  7. 

33  Yn  ei  ostyngiad,  ei  fam 
ef  a  dynnwyd  ymaith  :  eithr 
pwy  a  draetha  ei  genhedlaeth 
ef  ?  oblegid  dygir  ei  fywyd  ef 
oddi  ar  y  ddaear. 

34  A'r  eunuch  a  attebodd 
Phylip,  ac  a  ddywedodd,  At- 
tolwg  i  ti,  am  bwy  y  mae  y 
prophwyd  yn  dywedyd  hyn? 
am  dano  ei  hun,  ai  am  ryw  un 

35  A  Phylip  a  agorodd  eî 
enau,  ac  a  ddechreuodd  ar  yr 
ysgrythyr  honno,  ac  a  bregeth- 
odd  iddo  yr  lesu. 

36  Ac  fel  yr  oeddynt  yn 
myned  ar  hyd  y  fiordd,  hwy 
a  ddaethant  at  ryw  ddwfr.  A'r 
eunuch  a  ddywedodd,  Wele 
ddwfr;  'beth  sydd  yn  Uuddias 
fymedyddio?       'Pen.  10.47. 

37  A  Phylip  a  ddywedodd, 
Os  wyt  ti  yn  credu  â'th  holl 
galon,  fe  a  ellir.  Ac  efe  a 
attebodd  ac  a  ddywedodd,  'Yr 
wyf  yn  credu  fod  lesu  Gnst 

yn  Fab  DUW.    «Matt.  I6.I6.  Ioan6.69. 
all.27.  Pen.9.20.  1  loan  4. 15.  a  5. 5. 

38  Ac  efe  a  orchymynodd 
sefyll  o'r  cerbyd :  a  hwy  a 


î'r 


Saul  yn  erlid. 

aethant  i  waered  iU  dau  ,  , 
dwfr,  Phylip  a  'r  eunuch  ;  ac 
efe  a  'i  bedyddiodd  ef 

39  A  phan  ddaethant  i  fynu 
o'r  dwfr,  'Yspryd  yr  Arglwydd 
a  gipiodd  Phylip  ymaith,  ac  ni 
welodd  yr  eunuch  ef  mwyach  : 
ac  efe  a  aeth  ar  hyd  ei  ífordd 
ei  hun  yn  Uawen. 

'  1  Bren.  18.  12.  2Bren.2. 16.  Ezeo.  3. 12, 14. 

40  Eithr  Phylip  a  gaed  yn 
Azotus:  a  chan  draniwy,  efe 
a  efengylodd  ym  mhob  dinas 
hyd  oni  ddaeth  efe  i  Cesarea. 

PENNOD  IX. 

A.  D.  3S.— 1  Saul  yn  myned  i  Damasem ;  ei 
daro  e/  t  lawr  i'r  ddaear ;  10  a'»  alw  i 
fod  yn  apostol;  18  a'i/edyddio  gan  Anani- 
a*  :  20  yntau  yn  pregethu  Crist  yn  hyderus. 
M  Yr  luddewon  yn  cynUwyn  i'w  ladd  ef 
i9  a'r  Groegwyr  he/yd ;  yntau  yn  dtangc 
rhagy  ddwy  hlaid.  31  Yr  eglwysi  yn  eael 
lUmyddweh.  32  Petr  yn  iachâu  Aeneas  o'r 
parlys,  36  ae  yn  codi  Tahitha  o/arw  i  /yw. 

A^SAUL  etto  yn  chwythu 
bygythiau  a  chelanedd  yii 
erbyn  disgyblion  yr  Arglwydd, 
a  aeth  at  yr  arch-ofîeiriad, 


ACTAU,  IX.         Troedigaeth  Saul. 


•Pen.8.3.  Gal.  1. 13.  1  Tnn.  1. 13. 

2  Ac  a  ddeisyfodd  ganddo 
lythyrau  1  Damascus,  at  y 
synagogau ;  fel  os  cai  efe  neb 
o'r  flFordd  Whon,  na  gwỳr  na 
gwragedd,  y  gallai  efe  eu  dwyn 
hwy  yn  rhwym  i  Jerusalem. 

II  honno:  pen.  19.  9,  23. 

3  Ac  "fel  yr  oedd  efe  yn 

►  Pen.  22.  6.  8  26. 12.  1  Cor.  15.  8. 


ynidaith,  bu  iddo  ddyfod  yn 
I  agos  i  Damascus :  ac  yn  ddi- 
symmwth  llewyrchodd  o  'i  am- 
gylch  oleuni  o'r  nef. 

4  Ac  efe  a  syrthiodd  ar  y 
ddaear,  ac  a  glybu  lais  yn 
dywedyd  wrtho,  Saul,  Saul, 
paham  yr  wyt  yn  fy  erlid  i  ? 

5  Yntau  a  ddywedodd,  Pwy 
wyt  ti,  Arglwydd  ?  A  'r  Ar- 
glwydd  a  ddywedodd,  Myfi  yw 
lesu,  yr  hwn  yr  wyt  ti  yn  ei 
erhd :  "  caled  yw  i  ti  wiugo  yn 
erbyn  y  symbylau.      '  Pen,  5.  39. 

6  Yntau  gan  grynu,  ac  a 
braw  arno,  a  ddywedodd,  Ar- 
glwydd,  "beth  a  fynni  di  i  mi 
ei  wneuthur?  A'r  Argluydd  a 
ddywedodd  wrtho,  Cyfod,  a  dos 
1 'r  ddinas.  ac  fe  a  ddywedir  i 
ti  pa  beth  sydd  raid  i  ti  ei 
wneuthur. 

"  Luc  3. 10.   Pen.  2.  »7.  a  16.  30. 

7  *A'r  gwŷr  oedd  yn  cyd- 
deithio  âg  ef  a  safasant  yn 
llfud,  gan  glywed  y  llais,  ac 
heb  weled  neb. 

•  Dan.  10. 7.  Edrych  pen.  22.  9.  a  26. 13.    I  w. 

8  A  Saul  a  gyfododd  oddi  ar 
y  ddaear;  a  phan  agorwyd  ei 
lygaid,  ni  welai  efe  neb :  eithr 
hwy  a  'i  tywysasant  ef  erbyn  ei 
law,  ac  a'i  dygasant  ef  i  mewn 
i  Damascus. 

9  Ac  efe  a  fu  dridiau  heb 
weled,  ac  ni  wnaeth  na  bwytta 
nac  yfed. 


Saulyncaeleifedyddio,  YR  ACT 

10  t  Ac  yr  oedd  rhyw  ddis- 
gybl  yn  Damascus,  a'i  enw 
Ananîas :  a'r  Arglwydd  a  ddy- 
wedodd  wrtho  ef  mewn  gwel- 
edigaeth,  Ananîas.  Yntau  a 
ddywedodd,  Wele  fi,  Arglwydd. 

11  A'r  Arglwydd  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Cyfod,  a  dos  i^r 
heol  a  elwir  Uniawn,  a  chais 
yn  nhŷ  Judas  un  a'i  enw  Saul, 
'o  Tarsus:  canys,  wele,  y  mae 
yn  gweddîo ;    'Pe°-  21.  S9.  a  22.  s. 

12  Ac  efe  a  welodd  mewn 
gweledigaeth  wr  a  'i  enw  Ana- 
nîas  yn  dyfod  i  mewn,  ac  yn 
dodi  ei  law  amo,  fel  y  gwelai 
eilwaith. 

13  Yna  yr  attebodd  Ananîas, 
0  Arglwydd,  mi  a  glywais  gan 
lawer  am  y  gwr  hwn,  ^faint  o 
ddrygau  a  wnaeth  efe  i  'th 
saint  di  yn  Jerusalem  :  «Ad.!. 

14  Ac  yma  y  mae  ganddo 
awdurdod  oddi  wrth  yr  arch- 
oífeiriaid,  i  rwymo  pawb  sydd 
yn  galw  ar  dy  enw  di. 

15  A  dywedodd  yr  Arglwydd 
wrtho,  Dos  ymaith:  canys  "y 
mae  hwn  yn  Uestr  etholedig  i 
mi,  i  ddwyn  fy  enw  ger  bron 
'y  Cenhedloedd,  a  "brenhin- 
oedd,  a  phlant  Israel. 

^  Pen.  13. 2.  a  22.  21.   Ehuf.  1. 1.  Gal.  1. 15. 
Eph.3.8.  lTiin.2.7.  2  Tim.  1. 11. 
'  Bhuf.  1.  5.      k  Pen.  25.  22. 

16  Canys  'myfi  a  ddangosaf 
iddo  pa  bethau  eu  maint  sydd 

iPen.íl.19.  2Cor.ll.a3. 


AU,  IX.  ac  yn  pregethu  Crist. 
raid  iddo  ef  eu  dîoddef  er 
mwyn  fy  enw  i. 

17  Ac Ananîas  a  aeth  ymaith, 
ac  a  aeth  i  mewn  i'r  tŷ ;  ac 
"wedi  dodi  ei  ddwylaw  amo, 
efe  a  ddywedodd,  T  brawd 
Saul,  yr  Arglwydd  a'm  han- 
fonodd  i,  (lesu  yr  hwn  a  ym- 
ddangosodd  i  ti  ar  y  flFordd  y 
daethost,)  fel  y  gwelych  dra- 
chefn,  ac  "y'th  lanwer  â'r  Ys- 
pryd  Glân. 

■»  Pen.  22. 12.     "  Pen.  8. 17.     •  Pen.  8. 15. 

18  Ac  yn  ebrwydd  y  syrth- 
iodd  oddi  wrth  ei  lygaid  ef 
megis  cèn :  ac  efe  a  gafodd 
ei  olwg  yn  y  man;  ac  efe  a 
gyfododd,  ac  a  fedyddiwyd. 

19  Ac  wedi  iddo  gymmeryd 
bwyd,  efe  a  gryfhaodd.  A  bu 
Saul  gyd  â'r  disgyblion  oedd 
yn  Damascus  dalm  o  ddyddiau. 

20  Ac  yn  ebrwydd  yn  y  syna- 
gogau  efe  a  bregethodd  Grist, 
mai "  efe  yw  Mab  Duw. 

p  Pen.  8.  37. 

21  A  phawb  a'r  a'i  clybu  ef, 
a  synnasant,  ac  a  ddywedas- 
ant,  Onid  hwn  yw  yr  un  oedd 
yn  difetha  yn  Jerusalem  y  rhai 
a  alwent  ar  yr  enw  hwn,  ac  a 
ddaeth  yma  er  mwyn  hyn,  fel 
y  dygai  hwynt  yn  rhwym  at  yr 
arch-offeiriaid  ì 

22  Eithr  Saul  a  gynnyddodd 
fwy-fwy  o  nerth,  ac  a  orch- 
fygodd  yr  luddewon  oedd  yn 


Ceisio  lladd  Said.         YR  ACTAU,  IX 
preswylio  jn  Damascus,  gan 
gadarnhâu  mai  hwn  y w  y  Crist. 

23  1F  Ac  wedi  cyflawni  Uawer 
o  ddyddiau,  cyd-ymgynghor 
odd  yr  luddewon  i'w  ladd  ef. 

24  "  Eithr  eu  cyd-fwriad  hwy 
a  wybuwyd  gan  Saul:  a  hwy 
a  ddisgwyliasant  y  pyrth  ddydd 
a  nos,  i'w  ladd  ef.      «2Cor.  11.32. 

26  Yna  y  disgyblion  a'i  cym 
merasant  ef  o  hyd  nos,  ac  'a'* 
goUyngasant  i  waered  ||  dros  y 
mur  mewn  basged. 

'J<i(.2.15.  18am.l9.12.  iarhÿd. 

26  'A  Saul,  wedi  ei  ddyfod 
1  Jerusalem,  a  geisiodd  ym- 
wasgu  â'r  disgybUon:  ac  yr 
oeddynt  oU  yn  ei  ofni  ef,  heb 
gredu  eî  fod  ef  yn  ddisgybl. 

•  Pen.  22. 17. 

27  Eithr  'Bamabas  a'i  cym- 
merodd  ef,  ac  a'*  dug  at  yr 
apostoUon,  ac  a  fynegodd  idd- 
ynt  pa  fodd  y  gwelsai  efe  yr 
Arglwydd  ar  y  ffordd,  ac  ym- 
ddiddan  o  hono  âg  ef,  ac  mor 
hŷf  a  fuasai  efe  yn  Damascus 
yn  enw  yr  lesu.  •Pen.4.86. 

28  Ac  "yr  oedd  efe  gyd  â 
hwynt,  yn  myned  i  mewn  ac 
yn  myned  aUan,  yn  Jerusalem. 

■  Gal.  1. 18. 

29  A  chan  fod  yn  hỳf  yn  enw 
yr  Arglwydd  lesu,  efe  a  lef- 
arodd  ac  a  ymddadleuodd  yn 
erbyn  y  "Groegiaid;  a  hwy  a 
geisiasant  ei  ladd  ef.  «pen.6.i. 


lachâu  Aeneas. 

30  A'r  brodyr,  pan  wybuant, 
ai  dygasant  ef  i  waered  i 
Cesarea,  ac  a'i  hanfonasant  ef 
ymaith  i  Tarsus. 

31  Yna  yr  eglwysi  trwy  hoU 
Judea,  a  GaUlea,  a  Samaria, 
a  gawsant  heddwch,  ac  a 
adeiladwyd;  a  chan  rodio  yn 
oíh  yr  Arglwydd,  ac  yn  ni- 
ddanwch  yr  Yspryd  Glân,  hwj 
a  amlhâwyd. 

32  1 A  bu,  a  Phetr  yn  tramwy 
'lltrwy  yr  hoU  wledydd,  iddo 
ddyfod  i  waered  at  y  saint 
hefyd  y  rhai  oedd  yn  trigo  yn 

Lỳda.         '  Pen.  8. 14.     I  heOno  i  bmcb. 

33  Ac  efe  a  gafodd  yno  ryw 
ddyn  a'i  enw  Aeneas,  er  ys 
wyth  mlynedd  yn  gorwedd  ar 
wely,  yr  hwn  oedd  glaf  o'r 
parlys. 

34  A  Phetr  a  ddywedodd 
wrtho,  Aeneas,  y  mae  lesu 
Grist  yn  dy  iachâu  di :  cyfod, 
a  chyweiria  dy  wely.  Ac  efe 
a  gyfododd  yn  ebrwydd. 

35  A  phawb  a  'r  oedd  yn 
preswyîio  yn  Lỳda  a  'Saron  a'i 
gwelsant  ef,  ac  a  yrachwelasant 
at  yr  Arglwydd.     ■  i  chron.  6.  le. 

36  11  Ac  yn  Joppa  yr  oedd 
rhyw  ddisgybles  a  'i  henw  Ta- 
bitha,  (yr  hon  os  cyfieithir  a 
elwir  IIDorcas;)  hon  oedd  yn 
Uawn  o  •  weithredoedd  da  ac 
elusenau,  y  rhai  a  wnaethai  hi. 

I  Neu,  Etüio. 


•  Tit.  3.  8. 


Bywhâu  TaUtha.         YR  ACTAU,  X 

37  A  digwyddodd  yn  y  dydd- 
Ìau  hynny  iddi  fod  yn  glaf, 
a  marw  :  ac  wedi  iddynt  ei 
golchi,  hwy  a'*  dodasant  hi 
"mewn  UoflFt.  -Pe„.i.i3. 

38  Ac  o  herwydd  bod  Lỳda 
yn  agos  i  Joppa,  y  disgyblion 
a  glywsant  fod  Petr  yno ;  ac 
a  anfonasant  ddau  wr  atto  ef, 
gan  ddeisyf  llnad  oedai  ddy- 
fod  hyd  attynt  hwy. 

I  na  fyddaiflm  ganddo. 

39  A  Phetr  a  gyfododd,  ac 
a  aeth  gyd  â  hwynt.  Ac  wedi 
ei  ddyfod,  hwy  a  'i  dygasant  ef 
i  fynu  i'r  Uofft :  a'r  hoU  wrag- 
edd  gweddwon  a  safasant  yn 
ei  ymyl  ef  yn  wylo,  ac  yn 
dangos  y  peisiau  a'r  gwisg- 
oedd  a  wnaethaî  Dorcas  tra  yr 
ydoedd  hi  gyd  â  hwynt. 

40  Eithr  Petr,  wedi  eu  bwrw 
hwy  i  gyd  allan,  a  dodi  ei 
"liniau  ar  lawr,  a  weddiodd; 
a  chan  droi  at  y  corph,  a  ddy- 
wedodd,  Tabitha,  cyfod.  A  hi 
a  agorodd  ei  Uygaid ;  a  phan 
welodd  hi  Petr,  hi  a  gododd 
yn  ei  heistedd.  «Pen.7.6o. 

41  Ac  efe  a  roddodd  ei  law 
iddi,  ac  a'i  cyfododd  hi  i  fynu. 
Ac  wedi  galw  y  saìnt  a'r  gwrag- 
edd  gweddwon,  efe  a'i  gosod- 
odd  hi  ger  bron  yn  fyw. 

42  A  hysbys  fa  trwy  hoU 
Joppa;  a  llawer  a  gredasant 
yn  yr  Arglwydd. 


Gmeledigaeth  Cornelius. 

43  A  bu  iddo  aros  yn  Joppa 
lawer  o  ddyddiau  gyd  âg  un 
*Simon,  barcer.  ■"Pen.io.e. 

PENNOD  X. 

A.  D.  41.— 1  GomeliuSy  gwr  defosiynol,  5  wrth 
orchymyn  angely  yn  danfon  i  gyrchu  Petr  : 
11  yntau,  trwy  weledigaeth,  15,  20  a  ddysgir 
na  dd'iystyrai  mo^r  Cenhedloedd.  34  Äc  efe 
yn  pregethu  Grist  i  Gornelius,  a  V  rhai  oedd 
gyd  âg  e/,  44  yr  Yspryd  Glân  yn  disgyn 
arnynt ;  48  a     hedyddio  hwy. 

YR  oedd  rhyw  wr  yn  Cesa- 
rea,  a  'î  enw  Cornelîus, 
canwriad  o  'r  fyddin  a  elwid  yr 
Italaidd ; 

2  Gwr  defosiynol,  ac  yn  ofnî 
Duw,  ynghyd  â'i  hoU  dŷ,  ac 
yn  gwneuthur  Uawer  o  elus- 
enau  i'r  bobl,  ac  yn  gweddîo 
Duw  yn  wastadol. 

3  Efe  a  welodd  mewn  gwel- 
edigaeth  yn  eglur,  ynghylch  y 
nawfed  awr  o 'r  dydd,  angel 
Duw  yn  dyfod  i  mewn  atto,  ac 
yn  dywedyd  wrtho,  Cornelius. 

4  Ac  wedi  iddo  graflFu  arno, 
a  myned  yn  ofnus,  efe  a  ddy- 
wedodd,  Beth  sydd,  Arglwydd? 
Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
Dy  weddîau  di  a  'th  elusenau 
a  ddyrchafasant  yn  goíFadwr- 
iaeth  ger  bron  Duw. 

5  Ac  yn  awr  anfon  wŷr  i 
Joppa,  a  gyrr  am  Simon,  yr 
hwn  a  gyfenwir  Petr : 

6  Y  mae  efe  yn  Uettŷa  gyd 
âg  un  Simon,  barcer  ;  tŷ  yr 
hwn  sydd  wrth  y  môr :  efe  a 


i 


F  llen-Uian  /amr.  YR  AC 

ddywed  i  ti  pa  beth  sydd  raid 
i  ti  ei  wneuthur. 

7  A  phan  ymadawodd  yr  ang- 
el  oedd  yn  ymddiddan  â  Cor- 
nelius,  efe  a  alwodd  ar  ddau 
o  dylwyth  ei  dŷ,  a  milwr  def- 
osiynol  o  'r  rhai  oedd  yn  aros 
gyd  âg  ef : 

8  Ac  wedi  iddo  fynegi  iddynt 
y  cwbl,  efe  a 'u  hanfonodd 
hwynt  i  Joppa. 

9  f  A  thrannoeth,  fel  yr  oedd- 
ynt  hwy  yn  ymdeithio,  ac  yn 
nesâu  at  y  ddinas,  '  Petr  a 
aeth  i  fynu  ar  y  tŷ  i  weddío, 
ynghylch  y  chweched  awr. 

•  Pen.  11.  6.  &c. 

10  Ac  fe  ddaeth  arno  newyn 
mawr,  ac  efe  a  chwennychai 
gael  bwyd.  Ac  a  hwynt  yn 
parottôi  iddo,  fe  syrthiodd 
arno  lewyg : 

11  Ac  a  welai  y  nef  yn 
agored,  a  rhyw  lestr  yn  disgyn 
arno,  fel  Ilen-llîan  fawr,  wedi 
rhwymo  ei  phedair  congl,  a  'i 
gollwng  i  waered  hyd  y  ddaear: 

"Pen.  7.  66.   Dat.  19. 11. 

12  Yn  yr  hon  yr  oedd 
pob  rhyw  bedwar-carnolion  y 
ddaear,  a  gwŷllt-filod,  ac  ym- 
lusgiaid,  ac  ehediaid  y  nef. 

13  A  daeth  Ilef  atto,  Cyfod, 
Petr ;  lladd,  a  bwytta. 

14  A  Phetr  a  ddywedodd, 
Nid  felly,  Arglwydd:  canys  "ni 

•  Lef.  II.  4.  Deut.  14. 7.  Eíec.  4. 14. 


LAU,  X.      Cenhadau  Cornelim. 

fwytteais  i  erioed  ddim  cy- 
ffredin  neu  aflan. 

15  A'r  llef  drachefn  a  ddy- 
wedodd  wrtho  yr  ail  waith,  "Y 
pethau  a  lanhaodd  Duw,  na 
alw  di  yn  gyííredin.  •<  Matt.  15. 11. 

Khuf.  14. 14, 17,  20.   1  Tim.  4.  4.   Tit.  1. 15. 

16  A  hyn  a  wnaed  dair  gwaith : 
a'r  Ilestr  a  dderbyniwyd  dra- 
chefn  i  fynu  i  'r  nef. 

17  Ac  fel  yr  oedd  Petr  yn 
ammeu  ynddo  ei  hun  beth 
oedd  y  weledigaeth  a  welsai ; 
wele,  y  gwŷr  a  anfonasid  oddi 
wrth  Cornehus,  wedi  ymofjTi 
am  dŷ  Simon,  oeddynt  yn  sef- 
yll  wrth  y  porth, 

18  Ac  wedi  iddynt  alw,  hwy 
a  ofynasant  a  oedd  Simon,  yr 
hwn  a  gyfenwid  Petr,  yn  Uet- 
tŷa  yno. 

19  1Í  Ac  fel  yr  oedd  Petr  yn 
meddwl  am  y  weledigaeth,  dy- 
wedodd  yr  Yspryd  wrtho,  Wele 
dri  wỳr  yn  dy  geisio  di. 

20  Am  hynny  '  cyfod,  disgjTi, 
a  dos  gyd  â  hwynt,  heb  am- 
meu  dim :  o  herwydd  myfi  a'u 
hanfonais  hwynt.  •Pen.15.7. 

21  A  Phetr,  wedi  disgyn  at  y 
gwŷr  a  anfonasid  oddi  wrth 
Cornelius  atto,  a  ddywedodd, 
Wele,  myfi  yw  yr  hAvn  yr  yd- 
ych  chwi  yn  ei  geisio:  bèth  yw 
yr  achos  y  daethoch  o  'i  her- 
wydd  ? 

22  Hwythau  a  ddywedasant, 


Petr  yn  myned 


YR  ACTAU,  X. 


i  dý  CorneUm. 


Cornelius  y  canwrîad,  gwr  cyf- 
îawn,  ac  yn  ofni  Duw,  ac  a 
gair  da  iddo  gan  hoU  genedl 
yr  luddewon,  a  rybuddiwyd 
gan  angel  sanctaidd,  i  ddan- 
fon  am  danat  ti  i'w  dŷ,  ac  i 
wrandaw  geiriau  gennyt. 

23  Am  hynny  efe  a'u  galw- 
odd  hwynt  i  mewn,  ac  a  'u 
Uettŷodd  hwy,  A  thrannoeth 
yr  aeth  Petr  ymaith  gyd  â  hwy, 
a  rhai  o'r  brodyr  o  Joppa  a 
aeth  gyd  âg  ef. 

24  A  thrannoeth  yr  aethant 
î  mewn  i  Cesarea.  Ac  yr  oedd 
Comelius  yn  disgwyl  am  dan- 
ynt ;  ac  efe  a  alwasai  ei  geraint 
a'i  anwyl  gyfeiUion  ynghyd. 

25  Ac  fel  yr  oedd  Petr  yn 
dyfod  i  mewn,  Cornelius  a  gyf- 
arfu  âg  ef,  ac  a  syrthiodd  wrth 
ei  draed,  ac  a'*  haddolodd  ef. 

26  Eithr  Petr  a'i  cyfododd 
ef  i  fynu,  gan  ddywedyd,  'Cyf- 
od ;  dyn  wyf  finnau  hefyd. 

t  Pen.  14. 14.  Dat.  19. 10.  a  22.  9. 

27  A  than  ymddiddan  âg  ef, 
efe  a  ddaeth  i  mewn,  ac  a 
gafodd  lawer  wedi  ymgynnuU 
ynghyd. 

28  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Chwi  a  wyddoch  «mai 

•  anghyfreithlawn  yw  i  wr  o 
luddew  ymwasgu  neu  ddyfod 
at  alltud :  eithr^Duw  a  ddang- 


f  loan4.9.  al8.28.  Pen.11.3. 

Bpb.  9. 6. 


1"  Pen.  16. 8. 


osodd  î  mî  na  alwn  neb  yn 
gyíFredin  neu  yn  aflan. 

29  O  ba  herwydd,  'ie,  yn 
ddinâg,  y  deuthum,  pan  an- 
fonwyd  am  danaf :  yr  wyf  gan 
hynny  yn  gofyn  am  ba  achos 
y  danfonasoch  am  danaf. 

30  A  Chornelius  a  ddywed- 
odd,  Er  ys  pedwar  diwrnod  i'r 
awr  hon  oV  dydd  yr  oeddwn 
yn  ymprydio,  ac  ar  y  nawfed 
awr  yn  gweddîo  yn  fy  nhŷ :  ac 
wele,  safodd  gwr  ger  fy  mron 
*  mewn  gwisg  ddisglaer, 

« Mat*.  28.  S.  Marc  16. 6.  Luc  24. 4 

31  Ac  a  ddywedodd,  Cor- 
nelius,  gwrandawyd  dy  weddi 
di,  a'th  elusenau  a  ddaethant 
mewn  coffa  ger  bron  Duw. 

32  Am  hynny  anfon  i  Joppa, 
a  galw  am  Simon,  yr  hwn  a 
gyfenwir  Petr:  y  mae  efe  yn 
Uettŷa  yn  nhŷ  Simon,  barcer, 
y  'nglàn  y  môr;  yr  hwn,  pan 
ddelo  attat,  a  lefara  wrthyt. 

33  Am  hynny  yn  ddîoed  myfi 
a  anfonais  attat;  athiawnaeth- 
ost  yn  dda  ddyfod.  Yr  awr- 
hon,  gan  hynny,  yr  ỳm  ni  oU 
yn  bresennol  ger  bron  Duw,  i 
wrandaw  yr  hoU  bethau  a  or- 
chymynwyd  i  ti  gan  Dduw. 

34  11  Yna  yr  agorodd  Petr  ei 
enau,  ac  a  ddywedodd,  "Yr 
wyf  yn  deall  mewn  gwirionedd, 

»  Dent.  10. 17.  Job  34. 19.  Bhuf.  2.  U.  Gal.2.6. 
Bph.6.9.  O0I.8.  25.  lPetrl.l7. 


Pregeth  Petr.  YR  AC 

nad  ydyw  Duw  dderbyniwr 
wjTieb : 

35  Ond  ym  mhob  cenedl,  y 
neb  sydd  yn  ei  ofni  ef,  ac  yn 
gweithredu  cyfiawnder,  sydd 
gymmeradwy  ganddo  ef. 

36  Y  gair  yr  hwn  a  anfon- 
odd  Dww  i  blant  Israel,  'gan 
bregethu  tangnefedd  trwy  le- 
su  Grist:  (""efe  yw  Arglwydd 
pawboll:)   .e,.ot.i9.  Eph.2.14.16.17. 

Ool.  1. 20.     »■  Ehuf.  10. 12. 

37  Chwychwi  a  wyddoch  y 
llgair  a  fu  yn  holl  Judea,  "gan 
ddechreu  o  Galilea,  wedi  y 
bedydd  a  bregethodd  loan  : 

I  Neu,  í)ííA.     »  Lnc  4. 14. 

38  Y  modd  yr  enneiniodd 
Duw  lesu  o  Nazareth  â'r  Ys- 
pryd  Glân,  ac  â  nerth ;  yr  hwn 
a  gerddodd  o  amgylch  gan 
wneuthur  daioni,  ac  iachâu 
pawb  a'r  oedd  wedi  eu  gor- 
thrymmu  gan  ddiafol :  oblegid 
yr  oedd  Duw  gyd  âg  ef. 

39  A  nmnau  ydym  dystion 
o'r  pethau  oU  a  wnaeth  efe 
y  'ngwlad  yr  luddewon,  ac  yn 
Jerusalem;  yr  hwn  a  laddas- 
ant,  ac  a  groeshoeliasant  ar 
bren : 

40  "Hwn  a  gyfododd  Duw  y 
trydydd  dydd,  ac  a  'i  rhoddes 
ef  i  'w  wneuthur  yn  amlwg ; 

"  Pen.  2.  24. 

41  Nid  i  'r  bobl  oll,  eithr  i  'r 
tystion  etholedig  o  'r  blaen 


CAU,  X.  Disgifniadyr  Ysjyryd. 
gan  Dduw,  sef  i  ni,  y  rhai  a 
iwyttasom  ac  a  yfasom  gyd  âg 
ef  wedi  ei  adgyfodi  ef  o  feirw. 

42  Ac  "efe  a  orchymynodd 
i  ni  bregethu  i  'r  bobl,  a  thyst- 
iolaethu,  mai  "efe  yw  yr  hwn 
a  ordeiniwyd  gan  Dduw  'yn 
Farnwr  byw  a  meirw. 

»  Matt.  28. 19.  Pen.1.8.     t  lo«n  5.  22, 27. 
Pen.17.  31.    '  Bhnf.  14. 9, 10.  2Tim.4!l. 
1  Petr  4.  6. 

43  •  I  hwn  y  mae  yr  holl  bro- 
phwydi  yn  dwyn  tystiolaeth, 
y  derbyn  pawb  a  gredo  ynddo 
ef  faddeuant  pechodau  trwy 
ei  enw  ef. 

'Jer.31.34.  Mic.7. 18.  Pen.26.  22. 

44  H  A  Phetr  etto  yn  Ilefaru 
y  geiriau  hyn,  syrthiodd  'yr 
Yspryd  Glân  ar  bawb  a  oedd 
yn  clywed  y  gair. 

'  Pen.  4. 31.  a  8. 15, 16. 

45  A  'r  rhai  o  'r  enwaediad  a 
oeddynt  yn  credu,  cynnifer  ag 
a  ddaethent  gyd  â  Phetr,  a 
synnasant,  am  dywallt  daun 
yr  Yspryd  Glân  ar  y  Cenhedl- 
oedd  hefyd. 

46  Canys  yr  oeddjnt  eu 
clyMed  hwy  yn  Ilefara  â  thaf- 
odau,  ac  mawrygu  Duw. 
Yna  yr  attebodd  Petr, 

47  A  all  neb  luddias  dwfr, 
fel  na  fedyddier  y  rhai  hj-n,  y 
rhai  a  dderbyniasant  yr  Ys- 
pryd  Glân  "  fel  númau  ? 

»  Pen.  15. 8. 


Achim/n  ar  Petr. 
48  ^Ac  efe  a  orchymynodd  eu 
bedyddio  hwynt  ^yn  enw  yr 
Arglwydd.  Yna  y  deisyfasant 
arno  aros  dros  ennyd  o  ddydd- 

ÌaU.  '  1  Cor.  1. 17.      I  Pen.  8. 16. 

PENNOD  XI. 

A.  D.  41.— 1  Peir,  wedi  aehwyn  arno  am  /yned 

1  inewn  at  y  Cenhedhedd,  yn  giimeuihur  ei 
amddiffyn;  18 ac  yncael  ei  dderhyn.  19  Wedi 
cyrhaed'dyd  o\  efengyl  hyd  Phenice,  a  Cy- 
prus,  ac  Antioehia,  yr  ydys  yn  danfon  Bar- 
nalas  i'w  eadanMu  hwynt.  26  Y  disgyhlr 
ion  yno  yn  eael  yn  gyrdaf  rhai  eu  galw  yn 
Oristimogim ;  27  ac  yn  anfon  ymwared  tV 
hrodyr  yn  Judea,  yn  amser  newyn. 

A'R  apostolion  a'r  brodyr 
oedd  yn  Judea,  a  glyw- 
sant  ddarfod  i'r  Cenhedloedd 
hefyd  dderbyn  gair  Duw. 

2  A  phan  ddaeth  Petr  i  fynu 
i  Jerusalem,  'y  rhai  o 'r  en- 
waediad  a  ymrysonasant  yn  ei 
erbyn  ef,  »pen.  10.45. 

3  Gan  ddywedyd,  "Ti  a  aeth- 
ost  i  mewn  at  wŷr  dîenwaed- 
edig,  ac  a  fwytteaist  gyd  â 

hwynt.  •'Pen.  10.28.  Gal.2. 12. 

4  Eithr  Petr  a  ddechreuodd, 
ac  a  eglurodd  y  peth  iddynt 
mewn  trefn,  gan  ddywedyd, 

5  "Yr  oeddwn  i  yn  ninas 
Joppa  yn  gweddîo;  ac  mewn 
llewyg  y  gwelais  weledigaeth, 
Rhyw  lestr  megis  llen-Uîan 
fawr  yn  disgyn,  wedi  ei  goUwng 
o'r  nef  erbyn  ei  phedair  congl ; 
a  hi  a  ddaeth  hyd  attaf  fi. 

» Pen.  10.  9,  &c. 

6  Ar  yr  hon  pan  edrychais, 


YR  ACTAU,  XI.  Ei  amddiffyiiiad  yntau. 

yr  ystyriais,  ac  mi  a  welais 
bedwar-carnolion  y  ddaear,  a 
gwỳlltfilod,  ac  ymlusgiaid,  ac 
ehediaid  y  nef. 

7  Ac  mi  a  glywais  lef  yn 
dy  wedyd  wrthyf,  Cyfod,  Petr ; 
lladd,  a  bwytta. 

8  Ac  mi  a  ddywedais,  Nid 
felly,  Arglwydd  :  canys  dim 
cyffredin  neu  aflan  nid  aeth 
un  amser  i  'm  genau. 

9  Eithr  y  Uais  a'm  hattebodd 
i  eilwaith  o  'r  nef,  Y  pethau  a 
lanhaodd  Duw,  na  alw  di  yn 
gyffredin. 

10  A  hyn  a  wnaed  dair  gwaith: 
a'r  holl  bethau  a  dynnwyd  i 
fynu  i  'r  nef  drachefn. 

11  Ac  wele,  yn  y  man  yr  oedd 
tri  wŷr  yn  sefyll  wrtì»  y  tŷ  yr 
oeddwn  ynddo,  wedi  ou  hanfon 
o  Cesarea  attaf  fî. 

12  *A'r  Yspryd  a  archodd  î 
mi  fyned  gyd  â  hwynt,  heb 
ammeu  dim.  A'r  chwe  brodyr 
hyn  a  ddaethant  gyd  â  mi ;  a 
nyni  a  ddaethom  i  mewn  i  dŷ 
y  gwr.  "     10. 19. » 15. 7. 

13  Ac  efe  a  fynegodd  i  ni  pa 
fodd  y  gwelsai  efe  angel  yn  ei 
dỳ,  yn  sefyll  ac  yn  dywedyd 
wrtho,  Anfon  wŷr  i  Joppa,  a 
gyrr  am  Simon,  a  gyfenwir 
Petr : 

14  Yr  hwn  a  lefara  eiriau 
wrthyt,  trwy  y  rhai  y'th  iachêir 
di  a'th  hoU  dỳ. 


Gwasgar  y  disgyhlion.    YR  AC' 

15  Ac  a  myfi  yn  dechreu  Uef- 
aru,  syrthiodd  yr  Yspryd  Glân 
arnynt,  "megîs  arnom  ninnau 
yn  y  dechreuad.  •Pen.2.4. 

16  Yna  y  cofiais  air  yr  Ar- 
glwydd,  y  modd  y  dywedasai 
efe,  'loan  yn  wir  a  fedyddiodd 
â  dwfr ;  eithr  ^chwi  a  fedyddir 
â'r  Yspryd  Glân. 

f  loan  1.  26.  Pen.  1.  5.  a  19.  4      t  Eg.  44.  3. 
Joel  2.  28.  a  3. 18. 

17  "Os  rhoddes  Duw  gan 
hynny  iddynt  hwy  gyífelyb 
rodd  ag  i  ninnau,  y  rhai  a 
gredasom  yn  yr  Arglwydd  lesu 
Grist,  pwy  oeddwn  i,  i  allu 
lluddias  Duw?  "Pen.is.s. 

18  A  phan  glywsant  y  pethau 
hyn,  distawu  a  wnaethant,  a 
gogoneddu  Duw,  gan  ddywed- 
yd,  Fe  roddes  Duw  gan  hynny 
i'r  Cenhedloedd  hefyd  edifeir- 
wch  i  fywyd. 

19  1í  'A  'r  rhai  a  wasgarasid 
o  herwydd  y  blinder  a  godasai 
ynghylch  Stephan,  a  dramwy- 
asant  hyd  yn  Phenice,  a  Cy- 
prus,  ac  Antiochîa,  heb  lefaru 
y  gair  wrth  neb  ond  wrth  yr 
luddewon  yn  unig.  'Pen.8.i. 

20  A  rhai  o  honynt  oedd  wŷr 
o  Cyprus  ac  o  Cyrene,  y  rhai 
wedi  dyfod  i  Antiochia,  a  lef- 
arasant  wrth  y  Groegiaid,  gan 
bregethu  yr  Arglwydd  lesu. 

21  "A  Uaw  yr  Arglwydd  oedd 

*  Peu.  2.  47. 


^AU,  XI.  Eu  llnyddiant. 

gyd  â  hwynt:  a  nifer  mawr  a 
gredodd,  ac  a  drodd  at  yr  Ar- 
glwydd. 

22  1í  A'r  gair  a  ddaeth  i  glust- 
iau  yr  eglwys  oedd  yn  Jerusa- 
lem  am  y  pethau  hyn :  a  hwy 
a  anfonasant  Barnabas  i  fyned 
hyd  Antiochia. 

23  Yr  hwn  pan  ddaeth,  a 
gweled  gras  Duw,  a  fu  lawen 
ganddo,  ac  'a  gynghorodd  bawb 
oU,  trwy  Iwyr-fryd  calon,  i  lynu 
wrth  yr  Arglwydd. 

'  Pen.  13.  43.  a  14.  22. 

24  Oblegid  yr  oedd  efe  yn  \vr 
da,  ac  yn  Uawn  o  'r  Yspryd 
Glân,  ac  o  ffydd:  a  llawer  o 
bobl  a  chwanegwyd  i  'r  Ar- 
glwydd.  ■»  p^n.  6. 5. 

25  Yna  yr  aeth  Barnabas  i 
"Tarsus,  i  geisio  Saul.  Ac  wedi 
iddo  ei  gael,  efe  a  'i  dug  i  An- 

tÌOChÌa.  °  Pen.  9.  30. 

26  A  bu  iddynt  flwyddyn  gyf- 
an  ymgynnull  II  yn  yr  eglwys, 
a  dysgu  pobl  lawer ;  a  bod 
galw  y  disgyblion  yn  Gristion- 
ogion  yn  gyntaf  Antiochia. 

I  Neu,  gyà  á  'r  eçlwys. 

27  II  Ac  yn  y  dyddiau  hynny 
daeth  prophwydi  o  Jerusàlem 
i  waered  i  Autiochia. 

28  Ac  un  o  honynt,  a  'i  enw 
'  Agabus,  a  gyfododd  ac  a  ar- 
wyddoccaodd  trwy  jr  Yspryd. 
y  byddai  newyn  mawr  dros  yr 

•  Pen.  21. 10. 


Herod  yn  erlid. 


YR  ACTAU,  XII.       Petr  yn  y  carchar. 


hoU  fyd:  yr  hwn  hefyd  a  fii 
dan  Claudius  Cesar. 

29  Yna  y  disgyblion,  bob  un 
yn  ol  ei  allu,  a  II  fwriadasant 
anfon  "cymhorth  i 'r  brodyr 
oedd  yn  preswylio  yn  Judea: 

I  Imàaähaiant.      í  2  Cor.  9. 1. 

30  ""Yr  hyn  beth  hefyd  a 
wnaethant,  gan  ddanfon  at  yr 
henuriaid  trwy  law  Barnabas 

a  Saul.  »Pen.l2.25. 

PENNOD  XII. 

A.  D.  44.— 1  Herod  yn  erUd  y  Cristionogian ; 
yn  Uadd  lago ;  ac  yn  careharu  Petr :  a  V 
angel  yn  ei  waredu  e/,  wrth  weddtau  yr 
eglwys.  20  Herod,  trwy  falohder,  yn  cym- 
meryd  iddo  ei  hun  y  gogoniant  oedd  ddyledus 

1  Dduw ;  ao  yn  cad  ei  daro  gan  yr  angel, 
ac  yn  marw  yn  resynol:  24  aV  eglwys  yn 
Uyyyddo  ar  ol  ei  farmiUieth  ef, 

AC  ynghylch  y  pryd  hwiinw 
.  II  yr  estynodd  Herod  fren- 
hîn  ei  ddwylaw  î  ddrygu  rhai 
o'r  eglwys. 

I  y  dechreiuodd  Herodfrmhin  âàrygu,  &c. 

2  Ac  efe  a  laddodd  lago 
*brawd  loan  â'r  cleddyf. 

•  Matt.  4.  21. 

3  A  phan  welodd  fod  yn  dda 
gan  yr  luddewon  hynny,  efe  a 
chwanegodd  ddala  Petr  hefyd- 
(A  ^  dyddiau  y  bara  croyw  yd- 
oedd  hi.)  bEx.23.i6. 

4  "^Yr  hwn,  wedi  ei  ddal,  a 
roddes  efe  y'ngharchar,  ac  a'i 
traddododd  at  bedwar  ped- 
wariaid  o  íìlwyr  i  'w  gadw ; 

« loau  21. 18. 


gan  ewyUysio,  ar  ol  y  Pasc,  ei 
ddwyn  ef  allan  at  y  bobl. 

5  Felly  Petr  a  gadwyd  yn  y 
carchar :  eithr  gweddi  II  ddyfal 
a  wnaethpwyd  gan  yr  eglwys 
at  Dduw  drosto  ef. 

I  Neu,  ddibaid,  neu,  ddifrif. 

6  A  phan  oedd  Herod  a'i 
fryd  ar  ei  ddwyn  ef  allan,  y 
nos  honno  yr  oedd  Petr  yn 
cysgu  rhwng  dau  filwr,  wedi 
ei  rwymo  â  dwy  gadwyn;  a'r 
ceidwaid  o  flaen  y  drws  oedd- 
ynt  yn  cadw  y  carchar. 

7  Ac  wele,  ^angel  yr  Arglwydd 
a  safodd  ger  Uaw,  a  goleuni  a 
ddisgleiriodd  yn  y  ||  carchar : 
ac  efe  a  darawodd  ystlys  Petr, 
ac  a'i  cyfododd  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  Cyfod  yn  fuan.  A  'î 
gadwyni  ef  a  syrthiasant  oddi 
wrth  ei  ddwylaw.    "  Pen.  5. 19.  « tŷ. 

8  A  dy  wedodd  yr  angel  wrtho, 
Ymwregysa,  a  rhwym  dy  san- 
dalau.  Ac  felly  y  gwnaeth  efe. 
Yna  y  dywedodd,  Bwrw  dy 
wisg  am  danat,  a  chanlyn  fi. 

9  Ac  efe  a  aeth  allan,  ac  a  1 
canlynodd  ef :  ac  ^nis  gwybu 
mai  gwir  oedd  y  peth  a 
wnaethid  gan  yr  angel  ;  eithr 
yr  oedd  yn  tybied  mai  gweled 
gweledigaeth  yr  oedd. 

•  Pb.  126. 1. 

10  Ac  wedi  myned  o  honynt 
heb  law  y  gyntaf  a'r  ail  wyl- 
iadwriaeth,  hwy  a  ddaethant 


Petryn  rhyM.  YR  ACTAU,  XII. 

i  'r  porth  haiam  'yr  hwn  sydd 
yn  arwain  i'r  ddinas,  yr  hwn 
a  ymagorodd  iddynt  o'i  waith 
ei  hun :  ac  wedi  eu  myned 
allan,  hwy  a  aethant  ar  hyd  un 
heol ;  ac  yn  ebrwydd  yr  angel 
a  aeth  ymaith  oddi  wrtho. 

'Pen.  16.26. 

11  A  Phetr,  wedi  dyfod  atto 
ei  hun,  a  ddywedodd,  Yn  awr 
y  gwn  yn  wir  «anfon  o'r  Ar- 
glwydd  ei  angel,  a  'm  gwared 
i  allan  o  law  Herod,  ac  oddi 
wrth  hoU  ddisgwyliad  pobl  yr 
luddewon.  » Dan.  6. 22. 

12  Ac  wedi  iddo  llgymmer- 
yd  pwyll,  "efe  a  ddaeth  i  dŷ 
Mair  mam  '  loan,  yr  hwn  oedd 
a'i  gyfenw  Marc,  Ue  yr  oedd 
Uawer  wedi  ymgasglu,  ac  yn 
gweddîo. 

«  Neu,  yẅyried  j  peth.    "  Pen.  4. 23.    '  P  >n.  15. 37. 

13  Ac  fel  yr  oedd  Petr  yn 
curo  drws  y  porth,  morwyn  a 
ddaeth  II  i  ymwrandaw,  a'i  henw 

Rhode.       I  Neu,  •'  uinofun  pwy  oedd  yno. 

14  A  phan  adnabu  hi  lais 
Petr,  nid  agorodd  hi  y  porth 
gan  lawenydd ;  eithr  hi  a  red- 
odd  i  mewn,  ac  a  fynegodd  fod 
Petr  yn  sefyU  o  flaen  y  porth. 

15  Hwythau  a  ddywedasant 
wrthi,  Yr  wyt  ti  yn  ynfydu. 
Hithau  a  daerodd  mai  felly  yr 
oedd.  Eithr  hwy  a  ddywedas- 
ant,  Ei  angel  ef  ydy  w. 

16  A  Phetr  a  barhaodd  yn 


Herod  yn  llidiog. 
curo :  ac  wedi  iddynt  agori, 
hwy  a  'i  gwelsant  ef,  ac  a  syn- 
nasant. 

17  Ac  efe  ''a  amneidiodd  ar- 
nynt  â  llaw  i  dewi,  ac  a  ad- 
roddodd  iddynt  pa  wedd  y  dyg- 
asai  yr  Arglwydd  ef  allan  o  'r 
carchar :  ac  efe  a  ddywedodd, 
Mynegwch  y  pethau  hyn  i 
lago,  ac  i  'r  brodyr.  Ac  efe  a 
ymadawodd,  ac  a  aeth  i  le 

arall.         *  Pen.  13.  le.  a  19.  33.  a  21.  40. 

18  Ac  wedi  ei  myned  hi  yn 
ddydd,  yr  oedd  trallod  nid 
bychan  ym  mhlith  y  milwyr, 
pa  beth  a  ddaethai  o  Petr. 

19  Eithr  Herod.  pan  ei  ceîs- 
îodd  ef,  ac  heb  eî  gael,  a  hol- 
odd  y  ceidwaîd,  ac  a  oichy- 
mynodd  ea  \\  cymmerj^d  hioy 
ymaîth.  Yntau  a  aeth  i  waered 

0  Judea  i  Cesarea,  ac  a  arhos- 

odd  ynO.  I  dodi  hwy  i  fancolaeth. 

20  f  Eithr  Herod  oedd  II  yn 
Uidiog  iawn  yn  erbyn  gwŷr  Ty- 
rus  a  Sidon :  a  h\ry  a  ddaeth- 
ant  yn  gyttûn  atto;  ac  wedi 
ennill  Blastus,  yr  ìiwíì  oedd 
tystafellydd  y  brenhin,  hwy  a 
ddeisyfasant  dangnefedd;  am 
fod  'eu  gwlad  hwynt  yn  cael  ei 
chynhaliaeth  o  ivìad  y  brenliin. 

1  Neu,  a'i/ryd  ar  rufela  vn  erb^n.     t  Gr.  ar  ÿsUiféa. 
'  1  Bren.  5.  9, 11.  Ezec.  27. 17. 

21  Ac  ar  ddydd  nodedig, 
Herod,  gwedi  gmsgo  dillad 
breuhinol,   a   eisteddodd  ar 


Marwolaeth  Herod.      YR  ACTií 
orsedd-faingc,  ac  a  areithiodd 
wrthynt. 

22  A  'r  bobl  a  roes  floedd, 
Lleferydd  Duw,  ac  nid  dyn 
ydyw. 

23  Ac  allan  o  law  y  tarawodd 
angel  yr  Arglwydd  ef,  am  na 
roisai  y  gogoniant  i  Dduw:  a 
chan  bryfed  yn  ei  ysu,  efe  a 
drengodd. 

24  11  A  ""gair  Duw  a  gynnydd- 
odd  ac  a  amlhaodd. 

m  Es.  55.  n.   Pen.  6.  7.  a  19.  20.   Col.  1.  6. 

25  A  Barnabas  a  Saul,  wedi 
cyflawni  eu  gweinidogaeth,  a 
ddychwelasant  o  Jerusalem, 
""gan  gymmeryd  gyd  â  hwynt 
loan  heíyd,  yr  hwn  a  gyfenwid 

MarC.        "  Pen.  11.  29,  30.      <>  Pen.  13.  5, 13. 

PENNOD  XIII. 

A.  D.  45. — 1  Dewis  Paul  a  Barnàbas  i  fyned 
at  y  Cenhedloedd,  7  Sergius  Paidus,  ao  Ely- 
mas  y  swynwr.  14  Paul  yn  pregethu  yn 
Äntiochia  mai  lesu  yw  Crist,  42  Y  Cenr 
hedloedd  yn  credu ;  45  yr  luddewon  yn 
gwrthwynehu,  ac  yn  cahlu  :  46  Paul  a  Bar- 
nàbas,  ar  hynny,  yn  troi  at  y  Cenhedloedd, 
48  Y  rhai  a  drefnesid  i  fywyd,  yn  credu. 

YR  oedd  hefyd  ^  jn  yr  eg- 
Iwys  ydoedd  yn  Antiochia, 
rai  prophwydi  ac  athrawon ; 
Barnabas,  a  Simeon,  yr  hwn 
a  elwid  Niger,  a  Lucius  o  Cy- 
rene,  a  Manaen,  brawd-maeth 
Herod  y  tetrarch,  a  Saul. 

•  Pen.  14.  26. 

2  Ac  fel  yr  oeddynt  hwy  yn 
gwasanaethu  yr  Arglwydd,  ac 
yn  ymprydio,   dywedodd  yr 


U,  XIII.        Paul  a  Barnabas. 

Yspryd  Glân,  ^'Neillduwch  î 
mi  Barnabas  a  Saul,  i'r  gwaith 
°  y  gelwais  hwynt  iddo. 

»»  Pen.  9. 17.  a  22.  21.  Rhuf.  1.  1.   Gal.  2.  9. 
c  Matt.  9.  38.   Rhuf.  10.  15.   Heb.  5.  4. 

3  ^  Yna,  wedi  iddynt  ymprydio 
a  gweddío,  a  dodi  eu  dwylaw 
arnynt,  hwy  a'i^  goUyngasant 
ymaith.  Pen.  e.  6. 

4  H  A  hwythau,  wedi  eu  dan- 
fon  ymaith  gan  yr  Yspryd  Glân, 
a  ddaethant  i  Seleucia ;  ac 
oddi  yno  a  fordwyasant  i  Cy- 
prus. 

5  A  phan  oeddynt  yn  Salamis, 
hwy  a  bregethasant  air  Duw 
yn  synagogau  yr  luddewon :  ac 
yr  oedd  hefyd  ganddynt  *  loan 
yn  weinidog.     •  re».  12. 25.  a  15. 37. 

6  Ac  wedi  iddynt  dramwy 
trwy  yr  ynys  hyd  Paphus,  hwy 
a  gawsant  ryw  swynwr,  gau- 
brophwyd  o  luddew,  a'i  enw 
Bar-iesu ; 

7  Yr  hwn  oedd  gyd  â  'r  rhag- 
law,  Sergius  Paulus,  gwr  call : 
hwn,  wedi  galw  atto  Barna- 
bas  a  Saul,  a  ddeisyfodd  gael 
clywed  gair  Duw. 

8  Eithr  ^Elymas  y  swynwr, 
(canys  felly  y  cyfieithir  ei  enw 
ef,)  a'u  gwrthwynebodd  hwynt, 
gan  geisio  gŵyrdroi  y  rhaglaw 
oddi  wrth  y  ífydd. 

fEx.  7. 11.  2Tim.3.8. 

9  Yna  Saul,  (yr  hwn  hefyd 
a  elwir  Paul,)  yn  Uawn  o'r 


Y  rhaglaw  yn  credu.  YR  ACTAU   XrTT      a>  / 

YBpr,d  GIä„,  a  edrychodd  Z 
graff  arno  ef, 
10  Ac  a  ddywedodd,  O  gyf- 


lawn   o  bob    twyll   a  phob 
ysgelerder,  tydi  «^mab  diafol, 
I  cyfiawnder,  oni 

pheidi  di  â  gẃyro  uniawn 
öyrdd  yr  Arglwydd? 

»Matt.l3.38.  Ioan8.44.   I  loan  8.  8. 

11  Ac  yn  awr  wele,  y  mae 
llaw  yr  Arglwydd  arnat  ti,  a 
thi  a  fyddi  ddall  heb  weled 
yr  haul  dros  amser.  Ac  yn 
ddiattreg  y  syrthiodd  arno 

"Tu  efe  a 

aetb  oddi  amgylch  gan  geisio 
rnai  i  w  arwain  erbyn  ei  law. 

12  Yna  y  rhaglaw,  pan  welodd 
yr  hyn  a  wnaethid,  a  gredodd 
gan  ryfeddu  wrth  llddysgeid' 

^Arglwydd.  ,<ẅal,k. 

ì  .  .  *  rhai  oedd 
^dà^  ef  a  aethant  ymaith  o 
i'aphus,  ac  a  ddaethant  i  Per- 
ga  yn  Pamphylia:  eithr  "loan 
a  ymadawodd  oddi  wrthynt,  ac 
a  ddychwelodd  i  Jerusalem. 

^  Pen.  15.  38. 

14  1  Eithr  hwynt-hwy,  wedi 
ymadaw  o  Perga,  a  ddaethant 
1  Antiochia  yn  Pisidia,  ac  a 
aethant  i  mewn  -' 


ar  y  dydd  Sabbath,^?^^!^ 
teddasant. 

I  '  1  Sam.  8.  5.  a  lo.  1. 


y  synagog  a  anfonasant  attynt 
gan  ddywedyd,  Ha  wỳr,  frodyr' 
od  oes  gennych  air  o  gyngho; 

I  r  bobl,  traethwch. 
16  Yna  y  cyfododd  Paul  i 

fynu,  a  chan  amneidio  â'Haw 
am  osteg,  a  ddywedodd,  O  wýr 

oIsrael,a'rrhaiydychynoftii 
i>uw,  gwrandêwch.   » Pen.  12  n 

II  PTI  y  ^""^^  Israel  a 
etholodd  ein  tadau  ni,  ac  a 
ddyrchafodd  y  bobl,  'pan  oedd- 
ynt  yn  ymdeithio  y'ngwlad  yr 
Aipht  -ac  â  braich  uchel  y 
dug  efe  hwynt  oddi  yno  allan. 

■  Ei.  1. 1.     n.  Ex.  6.  6.  a  18. 14. 16. 

18  Ac  "ynghylch  deugain 
mlynedd  o  amser  y  goddefodd 
eíe  eu  harferion  hwynt  yn  yr 
anialwch.      ■.Ex.i6.35.  P..96.10. 

19  Ac  wedi  iddo  ddinystrio 
saith  genedl  yn  nhir  Canaan, 

a  choelbren  y  parthodd  efe 
dir  y  rhai  hynny  iddynt  hwy. 

»  J08.  14.  1,  2. 

20  ^Ac  wedi  y  pethau  hyn, 
dros  yspaid  ynghylch  pedẁar 
cant  a  deng  mlynedd  a  deu- 
gain,  efe  a  roddes  faruwyr  idd- 
yni,  hyd  Samuel  y  prophwyd. 

P  Bam.  2.  16. 

21  ^  Ac  ar  ol  hynny  y  dymun- 
asaut  gael  brenhin:  ac  fe  a 
roddes  Duw  iddynt  Saul  mab 
Cis,  g\yr  o  l^yth  Benjamin, 


Yr  apostd 

22  Ac  wedi  ei  ddiswyddo  ef, 
'y  cyfododd  efe  Dafydd  yn 
frenhin  iddynt;  am  yr  hwn  y 
tystiolaethodd,  ac  y  dywedodd, 
•CefaisDafydd  wa&Jesse,  gwr 
yn  ol  fy  nghalon,  yr  hwn  a  gyf- 
lawna  fy  hoU  ewyllys. 

'  1  Sam.  16. 13.     '  Pb.  89.  20.     « 1  Sam.  13. 14. 

23  "  O  had  hwn,  Duw,  yn  ol 
ei  addewid,  a  gyfododd  i  Israel 
yr  lachawdwr  lesu :   "  es.  u.  i. 

24  'Gwedi  i  loan  rag-breg- 
ethu  o  flaen  II  ei  ddyfodiad  ef 
i  mewn,  fedydd  edifeirwch  i 
hoU  bobl  Israel. 

»  Matt.  3. 1.     I  wim**  e»  äâufoMad. 

26  Ac  fel  yr  oedd  loan  yn 
cyflawni  ei  redfa,  efe  a  ddywed- 
odd,  "Pwy  yr  ydych  chwi  yn 
tybied  fy  mod  i  ì  Nid  myfi  yw 
efe:  eithr  wele,  y  mae  un  yn 
dyfod  ar  fy  ol  i,  yr  hwn  nid 
wyf  yn  deilwng  i  ddattod  es- 
gidiau  ei  draed. 

»Matt.3.11.  Luc8.16.  loan  1.20,27. 

26  Ha  wŷr  frodyr,  plant  o 
genedl  Abraham,  a'r  rhai  yn 
eich  plith  sydd  yn  ofiii  Duw, 
M  chwi  y  danfonwyd  gair  yr 
iachawdwriaeth  hon. 

»  Matt.  10.  6.  Ad.  46.  Pen.  3. 26. 

27  Canys  y  rhai  oedd  yn  pres- 
wylio  yn  Jerusalem,  a'u  tywys- 
ogion,  'heb  adnabod  hwn,  a 
Ueferydd  y  prophwydi  'y  rhai 
a  ddarllenid  bob  Sabbath,  gan 
ei  famu  ef,  a'w  cyflawnasant. 

T  Pen.  3. 17.  1  Cor.  2.  8.     •  Pen.  15. 21. 


ü,  XIII.  yn  pregethu 

28  *Ac  er  na  chawsant  ynddo 
ddim  achos  angau,  hwy  a 
ddymunasant  ar  Pilat  ei  ladd 

ef.    •  Matt.  27.  22.  Mare  15. 13.  Luc  23. 21, 82, 
loan  19.  6. 

29  Ac  wedi  iddynt  gwblhâu 
pob  peth  a'r  a  ysgrifenasid  am 
dano  ef,  "hwy  a'í  disgynasant 
ef  oddi  ar  y  pren,  ac  a'í  dod- 
asant  mewn  bedd.  * 

»  Matt.  27.  59.  Marc  15. 46.  Luc  23.  58.  loan  19. 88. 

30  'Eithr  Duw  a'i  cyfododd 
ef  oddi  wrth  y  meirw : 

cMatt.28.6.  Pen.2.24. 

31  ^Yr  hwn  a  welwyd  dros 
ddyddiau  lawer  gan  y  rhai  a 
ddaethant  i  fynu  gyd  âg  ef 

0  Galilea  i  Jerusalem,  y  rhai 
sydd  dystion  lliddo  wrth  y 
bobl. 

<>  Matt.  28. 16.  Pen.  1. 3.  1  Cor.  15. 5, 6.     I  o  Äono. 

32  Ac  yr  ydym  ni  yn  efengylu 

1  chwi  yr  addewid  a  wnaed 
i'r  tadau,  ddarfod  i  Dduw  gyf- 
lawni  hon  i  ni  eu  plant  hwy, 
gan  iddo  adgyfodi  yr  lesu : 

33  Megis  ag  yr  ysgrifenwyd 
yn  yr  ail  Psalm,  'Fy  Mab  i 
ydwyt  ti;  myfi  heddyw  a'th 
genhedlais.     «pì  ^.?.  Heb.1.5.^ 

34  Ac  am  iddo  ei  gyfodi  ef 
o'r  meirw,  nid  i  ddychwelyd 
mwy  i  lygredigaeth,  y  dywed- 
odd  fel  hyn,  'Rhoddaf  i  chwi 
sicr  drugareddau  Dafydd. 

f  Es.  55. 3. 

35  Ac  am  hynny  y  mae  yn 


yn  y  synagog.  YR  ACTAU,  Xril.   Troi  at  y  CenhedloeM, 

hedloedd  a  attolygasant  gael 
pregethu  y  geiriau  hyn  iddynt 
ty  Sabbath  nesaf. 

t  Gr.  »n  iw  wuOmw  (neu,  v  Soìibaih)  rhtmo. 


dywedyd  mewn  Fsalm  arall, 
*  II  Ni  adewi  i'th  Sanct  weled 
llygredigaeth. 

«rB.16.10.  Pen.2.31.     \  Ni  rom  dv  Sanct  i  wM. 

36  Canys  Dafydd,  II  wedi  iddo 
wasanaethu  ei  genhedlaeth  ei 


 ,      ^  r^vivvA»»ju  ai/  ci  ua( 

ae  a  welodd  lygredigaeth : 

I  wedi  iddowneioee  ei  hm  imsanaethu  emUyt  Dm> 
■>  1  Bren.  2. 10.  Pen.  2.  29. 

37  Eithr  yr  hwn  a  gyfododd 
Duw,  ni  welodd  lygredigaeth. 

38  Ain  hynny  bydded  hysbys 
1  chwi,  ha  wŷr  frodyr,  mai 

trwy  hwn  yr  ydys  yn  preg- 
ethu  i  chwi  faddeuant  pech- 

OdaU:  «^^024.47.  lIoan2. 12. 

39  A  "thrwy  hwn  y  cyfiawn- 
heir  pob  un  sydd  yn  credu, 
oddi  wrth  yr  holl  bethau  y 
rhai  ni  allech  trwy  gyfraith 
Moses  gael  eich  cyfiawnhâu 
oddi  wrthynt. 

»  Ehuf.  3. 28.  a  8. 8.  Heb.  7. 19. 

40  Gwyliwch  gan  hynny  na 
ddel  amoch  y  peth  a  ddywed- 
wyd  yn  'y  prophwydi; 

'Es.29.14.  Hab.  1.5. 

41  Edrychwch,  O  ddirmygwyr, 
a  rhyfeddwch,  a  diflennwch : 
canys  yr  wyf  yn  gwneuthur 
gweithred  yn  eich  dyddiau, 
gwaith  nî  chredwch  ddim,  er  i 
neb  ei  ddangos  i  chwi. 

42  1  A  phan  aeth  yr  ludd- 
ewou  allan  o'r  synagog,  y  Cen- 


43  Ac  wedi  gollwng  y  ^yn. 
nulleidfa,  llawer  o'r  IuddG\von 


y  rhai  gan  lefaru  wrthyní,  "a 
gynghorasant  iddynt  aros  yng 
ngras  Duw.     ■»  Pen.  n.  23.  a  h.  22. 

44  1í  A'r  Sabbath  nesaf,  yr 
hoU  ddinas  agos  a  ddaeth 
ynghyd  i  wrandaw  gair  Duw. 

45  Eithr  yr  Iiiddewon,  pan 
welsant  y  torfeydd,  a  Ian\vyd 
o  genfigen,  ac  "  a  ddywedasant 
yn  erbyn  y  pethau  a  ddywedid 
gan  Paul,  gan  wrth-ddywedyd 

a  Chablu.        "  Pen.  I8.  e.   1  Petr  4. 4. 

46  Yna  Paul  a  Barnabas  a 
aethant  yn  hŷf,  ac  a  ddywed- 
asant,»Rhaid  oedd  Ilefaru  gair 
Duw  wrthych  ch^vi  jti  gyntaf  • 
eithr  herwydd  eich  bod  \ti 
ei  wrthod,  ac  yn  eich  barnu 
eich  hunain  yn  annheilwng  o 
fywyd  tragywyddol,  wele,  "yi- 
ydyni  yn  troi  at  y  Cenhedloedd. 


•  Matt.10.6.    Pen.3.26.    Rhuf.  1. 16.      p  Ex 
32. 10.   Es.  55.  5.   Matt.  21.  43.  Rbuf.  10  19 
«  Pen.  18.  6.  a  28.  28. 

éì  Canys  felly  y  gorchymyn- 
odd  yr  Arglwydd  i  ni,  gan 
ddywedyd,  'Mi  a'th  osodais  di 
yn  oleuni  i 'r  Cenhedloedd,  i 

'Es.  49.  6.   Luc2.  32. 

U2 


Paul.  a  Barmlm       YE  AOTAU,  XIV.       yn  mẃ^  hM 


48  A'r  Cenhedloedd  pan  gly  w- 
sant,  a  fu  lawen  ganddynt,  ac 
a  ogoneddasant  air  yr  Ar- 
dwydd:  a  chynnifer  ag  oedd 
wedi  eu  llhordeinio  i  fywyd 
tragywyddol,  a  gredasant. 

i'Sea,  ttffrmifimià. 

49  A  gair  yr  Arglwydd  a 
daenwyd  trwy  yr  hoU  wlad. 

50  A'r  luddewon  a  annogas- 
ant  y  gwragedd  crefyddd  ac 
anrhydeddus,  a  phennaethiaid 
y  ddinas,  ac  'a  godasant  erhd 
yn  erbyn  Paul  a  Barnabas,  ac 
a'u  bwriasant  hwy  allan  o'u 
terfynau.  •2Tim.3.ii. 

51  *Eithr  hwy  a  ysgydwasant 
y  llwch  oddi  wrth  eu  traed  yn 
eu  herbyn  hwynt,  ac  a  ddaeth- 
ant  i  Iconium. 

'Matt.10.14.  Peii.18.6. 

52  A'r  disgyblion  a  gyflawn- 
wyd  o  lawenydd,  ac  o'r  Ys- 
pryd  Glân. 

PENNOD  XIV. 

^  D  45.— 1  Erlid  Paul  a  Barnaha^  aUan  o 
'lcmdum.  8  Paul  yn  iachâu  y  cloff  efrydd 
yn  Lystra:  ae  ar  hynny  y  hóbl  yn  tyhied 
mai  duwiau  oeddynt  hwy.  19  Llahyddw 
PomI.  21  Ewynt-hiey  yn  myned  trwy  fagad 
0  eglwysi,  gan  gadarnhâu  y  disgyUion  yn  y 
ffydd,  ac  mevm  dwddefgarwch :  26  ac  wedi 
dyehwelyd  i  Antioehia,  yn  mynegi  yno  heth 
a  wnaethai  Duw  trwyddynt  hwy. 

ADIGWYDDODD  yn  Ico- 
nium  iddynt  fyned  ynghyd 
î  synagog  yr  luddewon,  a  llef- 


mawr  _  - 
Groegwyr  hefyd. 

2  Ond  yr  luddewon  ang- 
hredadyn  a  gyffroisant  fedd- 
yliau  y  Cenhedloedd,  ac  a  u 
gwnaethant  yn  ddrwg  yn  er- 
byn  y  brodyr. 

3  Am  hynny  hwy  a  arhosas- 
ant  yno  amser  mawr,  gan  fod 
yn  hŷf  yn  yr  Arglwydd  'yr 
hwn  oedd  yn  dwyn  tystiolaeth 
i  air  ei  ras,  ac  yn  cenhadu 
gwneuthur  arwyddion  a  rhy- 
feddodau  trwy  eu  dwylaw 
hwynt.        'Maroie.^o.  Heb.2.4. 

4  Eithr  llîaws  y  ddinas  a 
rannwyd:  a  rhai  oedd  gyd  â'r 
luddewon,  a  rhai  gyd  â'r  apos- 

toUon.  ,1.  .1 

5  A  phan  wnaethpwyd  rhuthr 
gan  y  Cenhedloedd  a'r  ludd- 
ewon,  ynghyd  â'u  Uywodraeth- 
wyr,  "i'îc  hammherchi  hwy,  ac 
i'w  Uabyddio,  "^Tim.s.n. 

6  Hwythau  a  ddeallasant  hyn, 
ac  '  a  ffoisant  i  Lystra  a  Derbe, 
dinasoedd  o  Lycaonia,  ac  i'r 
wlad  oddi  amgylch :  '  Matt.  10. 28. 

7  Ac  yno  y  buant  yn  efengylu. 

8  1f  Ac  *  yr  oedd  gwr  yn  eis- 
tedd  yn  Lystra  yn  diffrwyth 
ei  draed,  yr  hwn  oedd  gloff 
o  groth  ei  fam,  ac  ni  rodiasai 
erioed.  <'Pen.3.2. 

9  Hwn  a  glybu  Paul  yn  Uet- 
aru,  yr  hwn  wrth  edrycb  yn 


lachâu  y  doff.  YR  ACTAU,  XIV. 

graff  arno,  a  gweled  fod  gan- 
ddo  ffydd  i  gael  iechyd, 

10  A  ddywedodd  â  Uef  uchel, 
'Saf  ar  dy  draed  jn  uniawn. 
Ac  efe  a  neidiodd  ifynu,  ac  a 
rodiodd.  •  ei.  35.  e. 

1 1  A  phan  welodd  y  bobloedd 
y  peth  a  wnaethai  Paul,  hwy  a 
godasant  eu  Uef,  gan  ddywedyd 
yn  iaith  Lycaonia,  duwiau 
yn  rhith  dynion  a  ddisgynas- 
ant  attom.  'Pen.28.6. 

12  A  hwy  a  alwasant  Barna- 
bas  yn  Jupiter;  a  Phaul  yn 
Mercurius,  oblegid  efe  oedd 
yr  ymadroddwr  pennaf. 

13  Yna  offeiriad  Jupiter,  yr 
hwn  oedd  o  flaen  eu  dinas,  a 
ddug  deirw  a  garlantau  i 'r 
pyrth,  ac  a  fynnasai  gyd  â'r 
bobl  aberthu. 

14  A'r  apostolion  Barnabas 
a  Phaul,  pan  glywsant  hynny, 
a  rwygasant  eu  dillad,  ac  a 
neidiasant  ym  mhlith  y  bobl, 
gan  lefain, 

15  A  dywedyd,  Ha  wŷr,  « pa- 
ham  y  gwnewch  chwi  y  pethau 
hyn  ?  ''dynion  hefyd  ydym  nin- 
nau,  yn  gorfod  goddef  fel  chwi- 
thau,  ac  yn  pregethu  i  chwi  ar 
i  chwi  droi  oddi  wrth  y  pethau 
gweigion  yma  at  Dduw  by w,  yr 
'hwn  a  wnaeth  nef  a  daear,  a'r 
môr,  a'r  holl  bethau  sydd  yn- 
ddynt :      <  pen.  10. 26.     » lago  s.  17. 

'  Gen.  1. 1.  Pb.  33. 6.  a  146.  6.  Dat.  14.  7. 


Llahyddio  PatU, 

16  "Yr  hwn  yn  yr  oesoedd 
gynt  a  oddefodd  i  'r  holl  gen- 
hedloedd  fyned  yn  eu  ffyrdd 
eu  hunain.     'p«.8i.  12.  Pen.  17.30. 

17  'Er  hynny  ni  adawodd  efo 
mo  hono  ei  hun  yn  ddidyst, 
gan  wneuthur  daioni,  a  rhoddi 
gwlaw  o'r  nefoedd  i  ni,  a  thym- 
horau  ffrwythlawn,  a  llenwi  ein 
calonnau  ni  â  lluniaeth  ac  â 
llawenydd.         'Ehuf.  1.20. 

18  Ac  er  dywedyd  y  pethau 
hyn,  braidd  yr  attaliasant  y 
bobl  rhag  aberthu  iddynt. 

19  ir  A  daeth  yno  luddewon 
o  Antiochia  ac  Iconium,  a  hwy 
a  berswadiasant  y  bobl ;  "ao 
wedi  Uabyddio  Paul,  a'í  llusg- 
asant  ef  allan  o'r  ddinas,  gan 
dybied  ei  fod  ef  wedi  marw. 

■»  2  Cor.  11.  25.  2  Tün.  3. 11. 

20  Ac  fel  yr  oedd  y  disgybl- 
ion  yn  sefyll  o'i  amgylch,  efe 
a  gyfododd,  ac  a  aeth  i'r  ddin- 
as:  a  thrannoeth  efe  a  aeth 
allan,  efe  a  Barnabas,  i  Derbe. 

21  Ac  wedi  iddynt  bregethu 
yr  efengyl  i'r  ddinas  honno, 
II  ac  ennill  llawer  o  ddisgybl- 
ion,  hwy  a  ddychwelasant  i 
Lystra,  ac  Iconium,  ac  Anti- 

ochia,  I  a  dysou  Uawer,  hwy,  ée. 

22  Gan  gadamhâu  eneîdîau 
y  dîsgyblion,  ''a'u  cjnghorí  î 
aros  yn  y  ffydd,  ac  °maî  trwy 

»  Pen.  11.  23.  a  13.  43.         o  Luc  22.  28,  ». 
Rliuf.  8. 17.   2  Tini.  2.  11.  a  3. 12. 

ua 


YR  ACTAU,  XV. 


Ymrpson  yngliylch 
lawer  o  orthrymderau  y  mae 
yn  rhaid  i  ni  fyned  i  deyrnas 
Dduw.  .  . 

23  Ac  wedi  ordemio  iddynt 
henuriaid  ym  mhob  eglwys,  a 
gweddîo  gyd  âg  ymprydiau, 
hwy  a'u  gorohymynasant  hwjmt 
i  'r  Arglwydd,  yr  hwn  y  cred- 
asent  ynddo.  pTit.i.6. 

24  Ac  wedi  iddynt  dramwy 
trwy  Pisidia,  hwy  a  ddaethant 
î  Pamphylia. 

25  Ac  wedi  pregethu  y  gair 
yn  Perga,  hwy  a  ddaethant  i 
waered  i  Attalia : 

26  Ac  oddi  yno  a  fordwyas- 
ant  i  AntiocMa,  "o'r  Ue  yr 
oeddynt  wedi  eu  gorchymyn  i 
ras  Duw  i  'r  gorchwyl  a  gyf- 
lawnasant.  ipen.13.1.3. 

27  Ac  wedi  iddynt  ddyfod,  a 
chynnuU  yr  eglwys  ynghyd, 
'adrodd  a  wnaethant  faint  o 
bethau  a  wnaethai  Duw  gyd  â 
hwy,  ac  iddo  ef  'agoryd  i'r 
Oenhedloedd  ddrws  y  fifydd. 

'  Pen.  15.  4, 12.      •lCor.ie.S.  2Cor.2.12. 

28  Ac  yno  yr  arhosasant  hwy 
dros  hir  o  amser  gyd  â  'r  dis- 
gyblion. 

PENNOD  XV. 

A.  D.  51. — 1  Ymrysm  mawr  yn  cyfodi  ynghylch 
yr  enwaediad :  6yr  apostolim  yn  ymgynghori 
ynghyhh  hynny ;  22  ac  yn  anfon  eu  mMdwl 
trwy  lythyrau  at  yr  eglwysi.  36  Paiil  a  Bar- 
nabas,  wedi  hwriadu  myned  i  ymweUd  ar 
brodyr,  yn  amrafaelio,  ac  yn  ymadael  â  t» 
güydd. 


yr  enicaediad, 

ARHAI  wedi  dyfod  i  waered 
o  Judea,  a  ddysgasant  y 
brodyr,  gan  ddywedyd,  'Onid 
enwaedir  chwi  "yn  ol  defod 
Moses,  ni  ellwch  fod  yn  gadw- 

edig.      •G»1.6.2.  Phil.3.2.  Col.  2.  8,  U,  16. 

bGen.17.10.  Lef.12.3. 

2  A  phan  ydoedd  ymryson  a 
dadleu  nid  bychan  gan  "Paul 
a  Barnabas  yn  eu  herbyn,  hwy 
a  ordeiniasant  fyned  o  Paul  a 
Barnabas,  a  rhai  eraiU  o  hon- 
ynt,  i  fynu  i  Jerusalem,  at  yr 
apostolion  a  'r  henuriaid,  yng- 
hylch  y  cwestiwn  yma.  •  Gai.  2.  i. 

3  Ac  wedi  eu  hebrwng  gan 
yr  eglwys,  hwy  a  dramwyasant 
trwy  Phenice  a  Samaria,  gan 
fynegi  troad  y  Cenhedloedd: 
a  hwy  a  barasant  lawenydd 
mawr  i  'r  brodyr  oU. 

4  Ac  wedi  eu  dyfod  hwy  i 
Jerusalem,  hwy  a  dderbyniwyd 
gan  yr  eglwys,  a  chan  yr  apos- 
tolion,  a  chan  yr  henuriaid; 
a  "hwy  a  fynegasant  yr  holl 
bethau  a  wnaethai  Duw  gyd  â 

hwynt.  *Ad.l2.  Pen.14.27. 

5  Eithr  cyfododd  ||rhai  o  sect 
y  Phariseaid  y  rhai  oedd  yn 
credu,  gan  ddywedyd,  Mai 
rhaid  iddynt  eu  henwaedu,  a 
gorchymyn  cadw  deddf  Moses. 

I  eb  hwynt,  rai,  &c. 

6  H  A'r  apostolion  a'r  hen- 
uriaid  a  ddaethant  ynghyd  i 
edrych  am  y  matter  yma. 


Y  cijnghor 


YR  ACTAU,  XV. 


7  Ac  wedi  bod  ymddadleu 
mawr,  cyfododd  Petr,  ac  a 
ddywedodd  wrtliynt,  Ha  wỳr 
frodyr,  chwi  a  wyddoch  ddar- 
fod  i  '  Dduw  er  ys  tahn  o  am- 
ser  yn  ein  plith  nî  fy  ethol  i, 
i  gael  o'r  Cenhedloedd  trwy 
fy  ngenau  i  glywed  gair  yr 
efengyl,  a  chredu. 

•Pen.  10.  20.  all.  12. 

8  A  Duw,  'adnabyddwr  calon- 
nau,  a  ddug  dystiolaeth  iddynt, 
^gan  roddi  iddynt  yr  Yspryd 
Glân,  megis  ag  i  nînnau : 

'  1  Chron.  28.  9.  Pen.  1.  24.      s  Pen.  10.  44. 

9  Ac  ni  wnaeth  efe  ddim  gwa- 
haniaeth  rhyngom  ni  a  hwynt, 
^'gan  buro  eu  calonnau  hwy 
trwy  öydd. 

^  Pen.  10.  43.  1  Cor.  1.  2.  1  Petr  1.  22. 

10  Yn  awr  gan  hynny  paham 
yr  ydych  chwi  yn  temtio  Duw, 
*i  ddodi  iau  ar  warrau  y  dis- 
gyblion,^  yr  hon  nid  allai  ein 
tadau  ni  na  ninnau  ei  dwyn  ? 

^Matt.  23.  4.   Gal.6. 1. 

11  ^Eithr  trwy  ras  yr  Ar- 
glwydd  lesu  Grist,  yr  ydym  ni 
yn  credu  ein  bod  yn  gadwedig, 
yr  un  modd  a  hwythau. 

i^Eph.2.8.  Tit.3.4. 

12  II  A'r  hoU  haws  a  ddistaw- 
odd,  ac  a  wrandawodd  ar  Bar- 
nabas  a  Phaul,  yn  mynegi  pa 
arwyddion  a  rhyfeddodau  eu 
maint  a  wnaethai  Duw  ym 
mhhth  y  Cenhedloedd  trwy- 
ddynt  hwy. 


yn  Jerusatem. 


13  1Í  Ac  wedi  iddynt  ddistewi, 
attebodd  Tago,  gan  ddywedyd, 
Ha  wŷr  frodyr,  gwrandêwch 
amaf  fi. 

14  Simeon  a  fynegodd  pa 
wedd  yr  ymwelodd  Duw  ar  y 
cyntaf,  i  gymmeryd  o'r  Cen- 
hedloedd  bobl  i  'w  enw. 

15  Ac  â  hyn  y  cyttuna  geir- 
iau  y  prophwydi ;  megis  y  mae 
yn  ysgrifenedig, 

16  ^Ar  ol  hyn  y  dychwelaf, 
ac  yr  adeiladaf  drachefh  da- 
bernacl  Dafydd,  yr  hwn  sydd 
wedi  syrthio;  a'i  fylchau  ef 
a  adeiladaf  drachefn,  ac  a'i 
cyfodaf  eilchwyl :    » Amoe  9. 11, 12 

11  Fel  y  byddo  i  hyn  a  wedd- 
iller  o  ddynion  geisio  jt  Ar- 
glwydd,  ac  i'r  holl  Genhedl- 
oedd,  y  rhai  y  gelwlr  fy  enw  i 
arnynt,  medd  yr  Argly^ydd,  yr 
hwn  sydd  yn  gwneuthur  yr  holl 
bethau  hyn. 

18  Hysbys  i  Dduw  yw  ei  weith- 
redoedd  oU  erioed. 

19  herwydd  paham  °°fy 
marn  i  yw,  na  flinom  y  rhai 
o  'r  Cenhedloedd  a  droisant  at 

Dduw :  ™  Edrych  ad.  28. 

20  Eithr  ysgrifenu  o  honom 
ni  attynt,  ar  ymgadw  o  honynt 
°oddi  wrth  halogrwydd  delwau, 
a  ''godineb,  ac  ocldiwrth  y  peth 
a  dagwyd,  ac  ^oddi  lürth  waed. 

■  Ex.  20. 3.  1  Cor.  8. 1.  a  10.  20.      »1  Thesfl.  4.  a 
PGen.  9.  4.   Lef.  3. 17. 

Ü4 


y  llythyr  at  y  brodyr    YR  ACTAU,  XV.  pn  Antiochia 

21  Canys  y  mae  i  Moses  ym  ]  eidiau  dros  enw  ein  Harglwydd 


nihob  dinas,  er  yr  hen  amser 
oedd,  rai  a 'i  pregethant  eí, 
"gan  fod  yn  ei  ddarllen  yn  y 
synagogan  bob  Sabbath. 

<i  Pen.  13. 15, 27. 

22  Yna  y  gwelwyd  yn  dda 
gan  yr  apostolion  a'r  henur- 
iaid,  ynghyd  â'r  hoU  eglwys, 
anfon  gwŷr  etholedig  o  honynt 
eu  hunain,  i  Antiochia,  gyd  â 
Phaul  a  Barnabas;  se/ Judas 
a  gyfenwir  Barsabas,  a  Silas, 
gwỳr  rhagorol  ym  mhlith  y 
brodyr : 

23  A  hwy  a  ysgrifenasant  gyd 
â  hwynt  fel  hyn;  Yr  apostol- 
ion,  a  'r  henuriaid,  a  'r  brodyr, 
at  y  brodyr  y  rhai  sydd  o  'r 
Cenhedloedd  yn  Antiochia,  a 
Syria,  a  Cilicia,  yn  anfon  an- 
nerch : 

24  Yn  gymmaint  a  chlywed 
o  honom  ni,  i  rai  a  aethant 
allan  oddi  wrthym  ni  eich 
trallodi  chwi  â  geiriau,  gan 
ddymchwelyd  eich  eneidiau 
chwi,  a  dywedyd  fod  yn  rhaid 
enwaedu  arnoch,  a  chadw  y 
ddeddf;  i'r  rhai  ni  roisem  ni 
gyfryw  orchymyn : 

25  Ni  a  welsom  yn  dda,  wedi 
î  ni  ymgynnuU  yn  gyttûn,  anfon 
gwŷr  etholedig  attoch,  gyd  â'n 
hanwylyd  Bamabas  a  Phaul ; 

26  'Gwŷr  a  roisant  eu  hen- 

'Peii.18.  50.  al4. 19. 


ni  lesu  Grist. 

27  Ni  a  anfonasom  gan  hynny 
Judas  a  Silas ;  a  hwythau  ar 
llair  a  fynegant  i  chwi  yr  un 
pethau. 

28  Canys  gwelwyd  yn  dda  gan 
yr  Yspryd  Glân,  a  chennym 
ninnau,  na  ddodid  arnoch  faich 
ychwaneg  na'r  pethau  angen- 
rheidiolhyn; 

29  'Bod  i  chwi  ymgadw  oddi 
wrth  yr  hyn  a  aberthwyd  i 
eilunod,  a  'gwaed,  ac  oddi 
wrth  y  peth  a  dagwyd,  ac  oddi 
wrth  odineb  :  oddi  wrth  yr 
hyn  bethau  os  ymgedwch,  da 
y  gwnewch.   Byddwch  iach. 

•Pen.21.25.  «Lef.17.14. 

30  Felly  wedi  eu  goUwng 
hwynt  ymaith,  hwy  a  ddaeth- 
ant  i  Antiochia:  ac  wedi  cyn- 
null  y  Uîaws  ynghyd,  hwy  a 
roisant  y  Uythyr. 

31  Ac  wedi  iddynt  ei  ddarüen, 
llawenychu  a  wnaethant  am  y 
lldiddanwch.  iKeu,ciw»or. 

32  Judas  hefyd  a  Silas,  a  hwy- 
thau  yn  brophwydi,  trwy  lawer 
o  ymadrodd  a  ddiddanasant  y 
brodyr,  ac  a  'i*  cadamhasant. 

33  Ac  wedi  iddynt  aros  yno 
dros  amser,  hwy  a  oUyngwyd 
ymaith  mewn  heddwch,  gan  y 
brodyr,  at  yr  apostolion. 

34  Eithr  gwelodd  Süas  yn 
dda  aros  yno. 


Paul  a  Barnabas        YK  ACT 

35  A  Phaul  a  Barnabas  a 
arhosasant  yn  Antiochia,  gan 
cldysgu  ac  efengyhi  gair  yr 
Arglwydd,  gyd  â  llawer  eraiU 
hefyd. 

36  1í  Ac  wedi  rhai  dyddiau, 
dywedodd  Paul  wrth  Bama- 
bas,  Dychwelwn,  ac  ymwelwn 
â'n  brodyr  ym  mhob  dinas  y 
pregethasom  air  yr  Arglwydd 
ynddynt,  *  weled  pa  fodd  y 
maent  hwy. 

37  A  Barnabas  a  gynghor- 
odd  gymmeryd  gyd  â  hwynt 
"loan,  yr  hwn  a  gyfenwid 
Marc. 

•  Pen.  12. 12, 25.  a  13.  5.  Col.  4. 10.  2Tiin.4.11. 
Philem.  24. 

38  Ond  ni  welai  Paul  yn  add- 
Bfi  gymmeryd  h\\Tinw  gyd  â 
hwynt,  "yr  hwn  a  dynnasai 
oddi  wrthynt  o  Pamphylia,  ac 
nid  aethai  gyd  â  hwynt  i 'r 

gWaÌth.  •Pen.lS.lS. 

39  A  bu  gymmaínt  cynnwrf 
rhyngddyiU,  fel  yr  ymadawsant 
oddi  wrth  eu  gilydd ;  ac  y 
cymmerth  Barnabas  Marc  gyd 
âg  ef,  ac  y  mordwyodd  i  Cy- 
prus : 

40  Eithr  Paul  a  ddewisodd 
Silas,  ac  a  aeth  ymaith,  ^wedi 
ei  orchymyn  i  ras  Duw  gan  y 
brodyr.  j  Pen.  h.  26. 

41  Ac  efe  a  dramwyodd  trwy 
Syria  a  Cilicia,  gau  'gadamhâu 
yr  eglwysi.         •  Pen.  le.  5. 


V.U,  XVI.  yn  ymadael, 

PENNOD  XVI. 

A.  I).  63.— 1  Faul,  wedi  enwaedu  ar  Timothëuê, 
7  ac  wedi  ei  alw  gan  yr  Yspryd,  14  yn  troi 
Lydia:  Uyn  bwrw  aUan  yspryd  dewiniaeth; 
iy  ao  am  hynny  Silas  ac  yntau  yn  cael  eu 
fflangeUu,  a'u  carcharu.  26  Agoryd  drymu 
y  carchar:  31  troi  ceidwnd  y  carchar  37o'u 
gwaredu  hwythau.  * 

YNA  y  daeth  efe  i  *Derbe 
ac  i  Lystra.  Ac  wele,  yr 
oedd  yno  ryw  ddisgybl,  "a'i 
enw  Timothëus,  'mab  î  ryw 
wraig  yr  hon  oedd  luddewes, 
ac  yn  credu ;  a'i  dad  oedd 
Roegwr  :      .  Pen,  u.  e.    b  Rhuf.  le.  21. 

Phil.2.19.  lThees.3.  2.     •  2  Tim.  1.  6. 

2  Yr  hwn  ^  oedd  yn  cael  gair 
da  gan  y  brodyr  oedd  yn  Lys- 
tra,  ac  yn  Iconium.    "  Pen.  e.  3. 

3  Paul  a  ^Tmai  i  hwn  fyned 
allan  gyd  âg  ef;  ac  efe  *a'i 
cymmerth  ac  a  'i  henwaedodd 
ef,  o  achos  yr  Tuddewon  oedd 
yny  Ueoeddhynny:  canys  hwy 
a  wyddent  bawb  mai  Groegwr 
oedd  ei  dad  ef. 

•lCor.9.20.  Oal.2.3.   Edrych  Gal.  5.  2. 

4  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  ym- 
daith  trwy  y  dinasoedd,  hwy 
II  a  roisant  arnyut  gadw  y  gor- 
chymynion  'a  ordeiniesid  gan 
yr  apostolion  a'r  henuriaid  y 
rhai  oedd  yn  Jerusalem. 

I  o  draddeiìaiant  iddynt.      '  Pen.  15.  28,  29. 

5  Ac  felly  yr  eglwysi  a  gad- 
arnhâwyd  yn  y  ffydd,  ac  a 
gynnyddasant  mewn  rhifedi 
beunydd. 


Paul  yn  PhUippL       YR  ACT AU,  XVL      Tröedigaeth  Lydia. 

o  weddîo ;  ac  ni  a  eisteddasom, 
ac  a  lefarasom  wrth  y  gwrag- 
edd  a  ddaethant  ynghyd. 
14  1f  A  rhyw  wraig  a'i  henw 


6  Ac  wedi  iddynt  dramvyy 
trwy  Phrygia,  a  gwlad  Galatia, 
a  gwarafun  iddynt  gan  yr  Ys- 
pryd  Glân  bregethu  y  gair  yn 

Pan  ddaethant  i  Mysia,  hwy 
a  geisiasant  fyned  i  Bithynia : 
ac  ni  oddefodd  Yspryd  yr  lesu 

iddynt.  ,  ,  -u-  • 

8  Ac  wedi  myned  heibio  i 
Mysia,  *hwy  a  aethant  i  waered 
i  Troas.  g2Cor.2. 12. 

9  A  gweledigaeth  a  ymddang- 
osodd  i  Paul  liw  nos :  Rhy  w 
wr  o  Macedonia  a  safai,  ac  a 
ddeisyfai  arno,  ac  a  ddywedai, 
Tyred  drosodd  i  Macedonia,  a 
chymmorth  ni. 

10  A  phan  welodd  efe  y  wel- 
edigaeth,  yn  ebrwydd  ni  a 
geisiasom  fyned  i  Macedonia; 
gan  gwbl-gredu  alw  o 'r  Ar- 
glwydd  nyni  i  efengylu  iddynt 

11  Am  hynny,  wedi  myned 
ymaith  o  Troas,  ni  a  gyrchas- 
om  yn  uniawn  i  Samothracia, 
a  thrannoeth  i  Neapolis ; 

12  Ac  oddi  yno  i  Philippi,  yr 
hon  II  sydd  brif-ddinas  o  barth 
o  Macedonia,  dinas  rydd:  ac 
ni  a  fuom  yn  aros  yn  y  ddinas 
honno  ddyddiau  rai. 

U  i/tí7  V  ddinas  gynW' 

13  Ac  ar  y  dydd  Sabbath  ni 
a  aethom  allau  o 'r  ddinas  i 
làn  afon,  lle  y  byddid  arferol 


Lydia,  un  yn  gwerthu  porphor, 
o  ddinas  y  Thyatiriaid,  yr  hon 
oedd  yn  addoli  Duw,  a  wran- 
dawodd ;  yr  hon  yr  agorodd  yr 
Arglwydd  ei  chalon,  i  ddal  ar 
y  pethau  a  leferid  gan  Paul. 

"  Luc  24.  45. 

15  Ac  wedi  ei  bedyddio  hi 
a'i  theulu,  hi  a  ddymunodd 
arnom,  gan  ddywedyd,  Os 
barnasoch  fy  mod  i  yn  ffydd- 
lawn  i'r  Arglwydd,  deuwch  1 
mewn  i'm  tŷ,  ac  arhoswch  ym. 
A  'hi  a'n  cymhellodd  ni. 

i  Gen.  19. 3.  8  33. 11.  Bain.19.21.  Luc  21 29. 
Heb.  13.  2. 

16  H  A  digwyddodd,  a  ni  yn 
myned  i  weddío,  i  ryw  langces, 
yr  hon  "oedd  ganddi  yspryd 
II  dewiniaeth,  gyfarfod  â  ni ;  yr 
hon  oedd  yn  peri '  llawer  o  elw 
i  'w  meistriaid  wrth  ddywedyd 
dewiniaeth. 

»  1  Sam.  28.  7.      I  Neu,  Pìfium.      '  Pen.  19. 24. 

17  Hon  a  ddilynodd  Paul  a 
ninnau,  ac  a  lefodd,  gan  ddy- 
wedyd,  Y  dynion  hyn  ydynt 
weision  y  Duw  goruchaf,  y  rhai 
sydd  yn  mynegi  i  chwi  ffordd 
iachawdwriaeth. 

18  A  hyn  a  wnaeth  hî  dros 
ddyddiau  lawer.  Eithr  Pauî 
■"yn  flin  ganddo,  a  drodd,  ac 

«  Ediych  Marc  1. 25, 34. 


Pavl  a  Silas  YR  ACT 

a  ddywedodd  wrth  yr  yspryd, 
Yr  ydwyf  yn  gorchymyn  i  ti, 
yn  enw  lesu  Grist,  fyned  allan 
o  honi.  "Ac  efe  a  aeth  allan 
yr  awr  honno.      «Marc  16.17. 

19  ir  A  phan  welodd  ei  meistr- 
iaid  hi  fyned  gobaith  eu  helw 
hwynt  ymaith,  "hwy  a  ddal- 
lasant  Paul  a  Silas,  ac  a 'w 
Uusgasant  hwy  i'r  ||  farchnadfa, 
at  y  Uywodraethwyr ; 

«2  00^.6.5.  Idadleudu. 

20  Ac  a  'u  dygasant  hwy  at  y 
swyddogion,  ac  a  ddywedasant, 
Y  mae  y  dynion  hyn,  y  rhai 
ydynt  luddewon,  ^yn  Uwyr- 
gythryblio  ein  dinas  ni, 

1  Bren.  18. 17.  Pen.  17.  6. 

21  Ac  yn  dysgu  defodau,  y 
rhai  nid  ydyw  rydd  i  ni  eu 
derbyn  na'u  gwneuthur,  y  rhai 
ydym  Rufeinwyr. 

22  A  'r  dyrfa  a  safodd  i  fynu 
yughyd  yn  eu  herbyn  hwy ; 
SÍi  gan  rwygo  eu 
dillad,  "a  orchymynasant  eu 
curo  hwy  â  gwîail. 

'  2  Cor.  11. 25.  1  Theas.  2.  2. 

23  Ac  wedi  rhoddi  gwíalen- 
nodiau  lawer  iddynt,  hwy  a  m 
taflasant  i  garchar,  gan  or- 
chymyn  i  geidwad  y  carchar 
eu  cadw  hwy  yn  ddîogel ; 

24  Yr  hwn,  wedi  derbyn  y 
cyfryw  orchymyn,  a'w  bwriodd 
nwy  i  'r  carchar  nesaf  i  menn,  ' 


À.U,  XVI.  yn  y  mrcAar. 

ac  a  wnaeth  eu  traed  hwy  yii 
sicr  yn  y  cyffion. 

25  1Í  Ac  ar  hannor  nos  Paul 
a  Silas  oedd  yn  gweddío,  ac 
yn  canu  llmawl  i  Dduw:  a'r 
carcharorion  a'u  clywsuiit  hwy. 

I  emyn. 

26  'Ac  yn  ddisymmwth  y 
bu  daear-gryiì  mawr,  hyd  oni 
siglwyd  seiliau  y  carchar:  ac 
yn  ebrwydd  'yr  holl  ddrysau 
a  agorwyd,  a  rhwymau  pawb  a 
aethant  yn  rhyddion. 

'  Pen.  4.  81.      •  Pen.  5.  19.  a  12.  7. 

27  A  phan  ddeffrôdd  ceidwad 
y  carchar,  a  chanfod  drysau 
y  carchar  yn  agored,  efe  a 
dynnodd  ei  gleddyf,  ac  a  am- 
canodd  ei  ladd  ei  hun ;  gan 
dybied  ffoi  o  'r  carcharorion 
ymaith. 

28  Eithr  Paul  a  lefodd  â  llef 
uchel,  gan  ddywedyd,  Na  wna 
i  ti  dy  hun  ddim  niwed ;  canys 
yr  ydym  ni  yma  oll. 

29  Ac  wedi  galw  am  oleu,  efe 
a  ruthrodd  i  me^vn,  ac  yn 
ddychrynedig  efe  a  syrthiodd 
i  lawr  ger  bron  Paul  a  Silas. 

30  Ac  a'u  dug  hwynt  allan, 
ac  a  ddywedodd,  '  0  feistriaid, 
beth  sydd  raid  i  mi  ei  wneuth- 
ur,  fel  y  byddwyf  gadwedig  ? 

« Luc  3. 10.  Pen.  2. 37.  a  9.  6. 

31  A  hwy  a  ddywedasant, 
"Cred  yn  yr  Arglwydd  lesu 

"  loan  3. 16,  otì.  a  6.  47.   1  loan  3.  Ui 


Yn  gadael  y  carchar.  YK  ACTAU,  XVII.  Myned  i  Thessalonica.^ 
Grist,  a  chadwedig  fyddi,  ti  ' 
a'th  deulu 


32  A  hwy  a  draethasant  iddo 
air  yr  Arglwydd,  ac  i  bawb 
oedd  yn  ei  dŷ  ef. 

33  Ac  efe  a'n  cymmerth  hwy 
yr  awr  honno  o'r  nos,  ac  a 
olchodd  eu  briwiau:  ac  efe  a 
fedyddiwyd,  a'r  eiddo  oll,  yn 
y  man. 

34  Ac  wedi  iddo  eu  dwyn 
hwynt  i'w  dŷ,  "efe  a  osododd 
fwyd  ger  eu  bron  hwy,  ac  a 
fu  lawen,  gan  gredu  i  Dduw, 
efe  a  'i  hoU  deulu. 

»  Luc  5. 29.  a  19. 6. 

35  A  phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
y  swyddogion  a  anfonasant  y 
ceisiaid,  gan  ddywedyd,  Go- 
llwng  ymaith  y  dynion  hynny. 

36  A  cheidwad  y  carchar  a 
fynegodd  y  geiriau  hyn  wrth 
Paul,  Y  swyddogion  a  anfonas- 
ant  i  'ch  goUwng  chwi  ymaith : 
yn  awr  gan  hynny  cerddwch 
ymaith ;  ewch  mewn  heddwch. 

37  Eithr  Paul  a  ddywedodd 
wrthynt,  Wedi  iddynt  ein  curo 
yn  gyhoedd  heb  ein  bamu,  ^a 
ninnau  yn  Ehufeinwyr,  hwy 
a'n  bwriasant  ni  i  garchar  ;  ac 
yn  awr  a  ydynt  hwy  yn  ein 
bwrw  ni  allan  yn  ddirgel  ?  nid 
felly ;  ond  deuant  hwy  eu  hun- 
ain,  a  dygant  ni  allan.  'Pen.22.25. 

38  A  'r  ceisiaid  a  fynegasant 
y  geiriau  hyn  i'r  swyddogion: 


a  hwy  a  ofnasant,  pan  gly  wsant 
mai  Ehufeiniaid  oeddynt. 

39  A  hwy  a  ddaethant  ac  a 
attolygasant  amynt,  ac  a'w 
dygasant  allan,  ac  'a  ddeisyf- 
asant  arnynt  fyned  allan  o'r 
ddinas.  •Matts.sé. 

40  Ac  wedi  myned  allan  o'r 
carchar,  hwy  'a  aethant  i  mewn 
at  Lydia:  ac  wedi  gweled  y 
brodyr,  hwy  a'u  cysurasant,  ac 
a  ymadawsant.         •  ^d.  14. 

PENNOD  XVII. 

A.  D.  53.— 1  Paul  yn  pregethu  yn  Thetialoniea, 

1  Ue  y  mae  rhai  yn  eredu,  ae  eraiU  yn  ei 
erlid  ef.  10  M  anfon  ef  i  Berea,  ae  yntau 
yn  pregethu  yno ;  13  a/s  wedi  ei  erlid  yn 
ThetsaUmiea,  15  yn  dyfod  i  Äthen;  ae  yno 
yn  ymresymmu,  ac  yn  pregethu  iddynt  hwy 
y  Duw  byw,  yr  hwn  nid  adwaenent:  34  oo 
wrth  hyrmy  bagad  yn  troi  at  Grist. 

GWEDI  iddynt  dramwy 
trwy  Amphipolis  ac  A- 
polonia,  hwy  a  ddaethant  i 
Thessalonica,  Ile  yr  oedd  syn- 
agog  i'r  luddewon. 

2  A  Phaul,  yn  ol  ei  arfer,  a 
aeth  i  mewn  attynt,  a  thros 
dri  Sabbath  a  ymresymmodd 
â  hwynt  allan  o'r  ysgrythyrau, 

3  Gan  egluro  a  dodi  ger  eu 
bronnau,  'mai  rhaid  oedd  i 
Grist  ddîoddef,  a  chyfodi  oddi 
wrth  y  meirw ;  ac  mai  hwn  yw 
y  Crist  lesu,  yr  hwn  llyr  wyf  fi 
yn  ei  bregethu  i  chwi. 

»  Luc  24.  26. 46.      I  eb  efe,  ìir  &c. 

4  "A  rhai  o  honynt  a  gred- 

">  Fen.  28.  24. 


Yn  mel  eu  ìierlid.       YR  ACTAU,  XVII. 


asant,  ac  a  ymwasgasant  â 
Pliaul  a  Silas,  ac  o'r  Groegwyr 
crefyddol  lîaws  mawr,  ac  o'r 
gwragedd  pennaf  nid  ychydig. 

5  1í  Eithr  yr  luddewon  y  rhai 
oedd  heb  gredu,  gan  genfigen- 
nu,  a  gymmerasant  attynt  ryw 
ddyníon  drwg  o  grwydriaíd; 
ac  wedi  casglu  tyrfa,  hwy  a 
wnaethant  gyffro  yn  y  ddinas, 
ac  a  osodasant  ar  dŷ  Jason, 
ac  a  geisiasant  eu  dwyn  hwynt 
allan  at  y  bobl. 

6  A  phan  na  chawsant  hwynt, 
hwy  a  lusgasant  Jason,  a  rhai 
o'r  brodyr,  at  bennaethiaid  y 
ddinas,  gan  lefain,  rhai 
sydd  yn  aflonyddu  y  byd,  y 
rìmi  hynny  a  ddaethant  yma 
hefyd ;  •  Pen.  le.  20. 


Myned  i  Athen. 
Silas  i  Berea :  y  rhai  wedi  eu 
dyfod  yno,  a  aethant  i  synagog 
yr  luddewon. 

11  Y  rhai  hyn  oedd  fonedd- 
igeiddiach  na'r  rhai  oedd  yn 
Thessalonica,  y  rhai  a  dder- 
byniasant  y  gair  gyd  â  phob 
parodrwydd  meddwl,  ^  gan 
chwilio  beunydd  yr  ysgrythyr- 
au,  a  oedd  y  pethau  hyn  felly. 

fEi.34. 16.  Lucl6.29.   loan  5.  39. 

12  Felly  Uawer  o  honynt  a 
gredasant,  ac  o 'r  Gròeges- 
au  parchedig,  ac  o  wŷr,  nid 
ychydig, 

13  A  phan  wybu  yr  luddewon 
o  Thessalonica  fod  gair  Duw 
yn  ei  bregethu  gan  Paul  yn 
Berea  hefyd,  hwy  a  ddaeth- 
ant  yno  hefyd,  gan  gyffrôi  y 


1  Y  rhai  a  dderbyníodd  Ja-  i  dyrfa 
son :  ac  y  mae  y  rhai  hyn  oU  î   U  Ac  yna  yn  ebrwydd  y  brod- 
p  gwneuthur  jnerbynordein-  yr  a  anfonasant  Paul  Ldth 
ladau  Cesar,  «-gan  ddywedyd  ,  i  fyned  megis  i 'r  mòVf  oná 


fod  brenhin  arall,  sŷlem. 

■•^«0  23.2.  Ioftnl9. 12. 

8  A  hwy  a  gyffroisant  y  dyrfa, 
a  Ilywodraethwyr  y  ddinas 
hefyd,  wrth  glywed  y  pethau 
hyn. 

9  Ac  wedi  iddynt  llgael  llsicr- 
wydd  gan  Jason  a  'r  Ueill,  hwy 
a'u  goUyngasant  hwynt  ymaith. 

I  ddofbim.      I  hodâlonncydd. 

10  t  'A  'r  brodyr  jn  ebrwydd 
o  hyd  nos  a  anfonasant  Paul  a 

•PM1.9.8& 


Silas  a  Thimothëus  a  arhos- 
asant  yno. 

16  A  chyfarwyddwyr  Paul  a'i 
dygasant  ef  hyd  Athen ;  ac 
*wedi  derbyn  gorchymyn  at 
Silas  a  Thimothëus,  ar  iddynt 
ddyfod  atto  ar  ffrwst,  hwy  a 
aethant  ymaith.  »Pen.i8.5. 

16  1Í  A  thra  yr  ydoedd  Paul 
yn  aros  am  danynt  yn  Athen, 
ei  yspryd  a  gjnhyrfwyd  ynddo, 
wrth  weled  y  ddinas  ||  wedi 
ymrôi  i  eilunod.  ivnìiauntamod. 


Paid  yn  pregethu       YR  ACTAU,  XVIT.  yn  Areopagm. 

17  O  herwydd  hynny  yr  ym- 
resymmodd  efe  yn  y  synagog 
âV  luddewon,  ac  â'r  rhai  cref- 
yddol,  ac  yn  y  farchnad  beu- 
nydd  â'r  rhai  a  gyfarfyddent 
âg  ef. 

18  A  rhaî  o  V  philosophyddion 
o'r  Epicuriaid,  ac  o'r  Stoiciaid, 
a  ymddadleuasant  âg  ef :  a 
rhai  a  ddywedasant,  Beth  a 
fynnai  y  llsiaradwr  hwn  ei 
ddywedyd?  a  rhai,  Tebyg  yw 
ei  fod  ef  yn  mynegi  duwiau 
dîeithr:  am  ei  fod  yn  preg- 
ethu  yr  lesu,  a  'r  adgyfodiad, 

îddynt.  '  geinau. 

19  A  hvry  a'i  daliasant  ef,  ac 
a'i  dygasant  i  II  Areopagus,  gan 
ddywedyd,  A  allwn  ni  gael 
gwybod  beth  yw  y  ddysg  new- 
ydd  hon,  a  draethir  genny t  ? 

i  Sef,  Bryn  MawrÚi,  neu,  Mars. 

20  Oblegid  yr  wyt  ti  yn  dwyn 
rhyw  bethau  dîeithr  i  'n  clust- 
îau  ni :  am  hynny  ni  a  fynnem 
wybod  beth  a  allai  y  pethau 
hyn  fod. 

21  (A'r  hoU  Atheniaid,  a 'r 
dîeithriaid  y  rhai  oedd  yn  ym- 
deithio  yno,  nid  oeddynt  yn 
cymmeryd  hamdden  i  ddim 
arall,  ond  i  ddywedyd  neu  i 
glywed  rhyw  newydd.) 

22  II  Yna  y  safodd  Paul  yng 
nghanol  II  Areopagus,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Ha  wỳr  Atheniaid,  mî 

I  Neu,  U/ui  W  Âreopagiaid. 


a  'ch  gwelaf  chwî  ym  mhob 
peth  yn  dra  choel-grefyddol : 

23  Canys  wrth  ddyfod  heibio, 
ac  edrych  ar  lleich  defosiynau, 
mi  a  gefais  allor  yn  yr  hon  yr 
ysgrifenasid,  T'R  DUW  NID 
ADWAENIR.  Yr  hwn  gan 
hynny  yr  ydych  chwi  heb  eî 
adnabod  yn  ei  addoli,  hwnnw 
yr  wyf  fi  yn  ei  fynegi  î  chwi. 

B  Neu,  äch  dwunau  a  adddwch,  2  Thess.  2.  4. 

24  ^  Y  Duw  a  wnaeth  y  byd, 
a  phob  peth  sydd  ynddo,  gan 
ei  fod  yn  Arglwydd  nef  a 
daear,  *nid  yw  yn  trigo  mewn 
temlau  o  waith  dwylaw : 

Pen.  14. 15.      »  Pen.  7.  48. 

25  Ac  nid  â  dwylaw  dynion 
y  gwasanaethir  ef,  ^fel  pe  bai 
arno  eisieu  dim;  ^gan  ei  fod 
ef  yn  rhoddi  i  bawb  fywyd,  ac 
anadl,  a  phob  peth  oU. 


k  Pfi.  50.  8. 


i  Gen.  2.  7. 


26  Ac  efe  a  wnaeth  o  un 
gwaed  bob  cenedl  o  ddynion, 
i  breswylio  ar  hoU  wyneb  y 
ddaear,  ac  a  bennodd  yr  amser- 
oedd  rhag-osodedig,  a  ""therf- 
ynau  eu  preswylfod  hwynt; 


» Deut.  32.  8. 


27  °Fel  y  ceisient  yr  Ar- 
glwydd,  os  gallent  ymbalfalu 
am  dano  ef,  al  gael,  er  nad 
yw  efe  yn  ddîau  neppell  oddi 
wrth  bob  un  o  honom : 


n  Rhuf.  1.  20. 


Rhaiyn  credu.  YR  ACTAU,  XVIII 

28  Oblegid  "ynddo  ef  yr  ydym 
ni  yn  byw,  yn  symmud,  ac  yn 
bod;  "megis  y  dywedodd  rhai 
o'ch  llpöetau  chwieich  hunam, 
Canys  ei  hiliogaeth  ef  hefyd 
ydym  ni.  «coi.i.n.  Heb.1.3. 

"  Tit.  1. 12.      I  Neu,  prydyddion,  neu,  beirdd. 

29  Gan  ein  bod  ni  gan  hynny 
yn  hiliogaeth  Duw,  "ni  ddylem 
ni  dybied  fod  y  Duwdod  yn 
debyg  i  aur,  neu  arian,  neu 
faen,  o  gerfiad  celfyddyd  a 
dychymmyg  dyn.  -"£8.40.18. 

30  'A  Duw,  wedi  esgeuluso 
amseroedd  yr  anwybodaeth 
hon,  sydd  'yr  awrhon  yn  gor- 
chymyn  i  bob  dyn  ym  mhob 
man  edifarhâu : 

'  Pen.  14. 16.   Rhuf.  3.  25.     <  Luc  24.  47. 

31  O  herwydd  iddo  osod  diwr- 
nod  yn  yr  hwn  'y  barna  efe  y 
byd  mewn  cyfiawnder,  trwy  y 
gwr  a  ordeiniodd  efe  ;  gan 
roddi  llfíydd  i  bawb,  o  her- 
wydd  "darfod  iddo  ei  gyfodi 
ef  oddi  wrth  y  meirw. 

'Pen.l0.ffi.  Ehuf.2.16.    ísicnin/dd.  "Pen.2.24. 

32  U  A  phan  glywsant  sôn  am 
adgyfodiad  y  meirw,  rhai  a 
watwarasant;  a  rhai  a  ddy- 
wedasant,  Ni  a'th  wrandawn 
drachefh  am  y  peth  hwn. 

33  Ac  felly  Paul  a  aeth  allan 
o  'u  plith  hwynt. 

34  Eithr  rhai  gwỳr  a  lyn- 
asant  wrtho,  ac  a  gredasant : 
ym  mhlith  y  rhai  yr  oedd  Dio- 


Paul  yn  Corinth. 
nysius  yr  Areopagiad,  a  gwraig 
a'i  Jienw  Damaris,  ac  eraill  gyd 
â  hwynt. 

PENNOD  XVIII. 

A.  D.  54.— 1  Paid  yn  gweithio  â  'i  Mwyìaie  a« 

yn  pregeihu  yn  Corinth  i  V  CenhedloeM.  9 
Yr  Arglwydd  yn  ei  gysuro  e/  trwy  wdedigaelh 
12  Achwyn  arno  ger  hron  Gfilio  y  rhaglaw  ■ 
yntau  yn  cael  ei  oüwng  ymaith;  J8  ac  wedi 
hynny  yn  tramwy  o  ddinas  i  ddinas,  ac  yn 
nerthu  y  disgyhlion.  24  Apólos,  wedi  ei  ddy^gu 
yn  /anylach  gan  Aewila  a  Phriscila,  28  yn 
pregethu  Crist  gyd  â  nerth  mawr. 

ol  y  pethau  hyn,  Paul  a 


ymadawodd  âg  Athen,  ac 
a  ddaeth  i  Corinth. 

2  Ac  wedi  iddo  gael  rhyw 
luddew  a'i  enw  "Acwila,  un  o 
Pontus  o  genedl,  wedi  djŵd 
yn  hwyr  o 'r  Ital,  a 'i  wraig 
Priscìla,  (am  orchymyn  o  Clau- 
dius  i'r  luddewon  oll  fjTied 
allan  o  Rufain,)  efe  a  ddaeth 
attynt.       •  Ehuf.  le.  3.  1  cor.  le.  19. 

3  Ac,  o  herwydd  ei  fod  o 'r 
un  gelfyddyd,  efe  a  arhoes 
gyd  â  hwynt,  ac  "a  weithiodd; 
(canys  gwneuthurwyr  pebyll 
oeddynt  wrth  eu  celfyddyd.) 

"  Pen.  20.  34.  1  Cor.  4.  12.   1  Theee.  2.  9. 
2  Theee.  3.  8. 

4  Ac  efe  a  ymresymmodd  yn 
y  synagog  bob  Sabbath,  ac  a 
II  gynghorodd  yr  luddewou,  a'r 

GrOegÌaÌd.  I  berstmdiodd. 

5  A  phan  ddaeth  'Silas  a 
Thimothêus  o  Macedouia,  bu 
gj-fyng  ar  Paul  yn  yr  yspryd, 

0  Pen.  17,  14, 15. 


Llawer  yn  credu. 
ac  efe  a  dystiolaethodd  i 'r 
luddewon,   mai  lesu  lloedíl 

Crist.  '  " 

6  A  "hwythau  gwedi  ymosod 
yn  ei  erbyn,  a  chablu,  'efe  a 
ysffydwodd  d  ddillad  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  \ByâM 
eich  gwaed  chwi  ar  eich  pen- 
nau  eich  hunain;  ^g\kíi  ydwyf 
fi :  o  hyn  allan  mi  a  âf  at  y 
Cenhedloedd. 

*Peii  13.45.  lPetr4.4.    •Neh.5.13.  Mfttt.10.14. 
Peii.13.51.  2Sam.l.l6.  'Ezec.l8.13. 
gEzec.3.18,19.  Pen.20.26, 


T  11  Ac  wedi  myned  oddi  yno, 
efe  a  ddaeth  i  dŷ  un  a  'i  enw 
Justus,  un  oedd  yn  addoli  Duw, 
tŷ  yr  hwn  oedd  yn  cyffwrdd 
â  'r  synagog. 

8  •'A  Chrispus  yr  arch-syn- 
agogydd  a  gredodd  yn  yr  Ar- 
glwydd,  a'i  hoU  dŷ:  a  Uawer 
o'r  Corinthiaid,  wrth  wrandaw, 
a  gredasant,  ac  a  fedyddiwyd. 

h  1  Oor.  1. 14. 

9  'A'r  Arglwydd  a  ddywedodd 
wrth  Paul  trwy  weledigaeth  liw 
nos,  Nac  ofna ;  eithr  Uefara,  ac 
nathaw:  >Pen.  23.11. 

10  Canys  yr  wyf  fi  gyd  â  thi, 
ac  ni  esyd  neb  arnat,  i  wneuth- 
ur  niwed  i  ti :  o  herwydd  y 
mae  i  mi  bobl  lawer  yn  y 
ddinas  hon. 

11  Ac  efe  a  +  arhoes  ym 
flwyddyn   a   chwe    mis,  yn 

t  Or.  ẁUddoàd. 


YR  ACTAU,  XVIII.         Eraill  yn  erlid. 

dysgu  gair  Duw  yn  eu  pUth 
hwynt. 

12  1Í  A  phan  oedd  Gàlio  yn 
rhaglaw  yn  Achaia,  cyfododd 
yr  luddewon  yn  unfryd  yn  er- 
byn  Paul,  ac  a'i  dygasant  ef 
i'r  frawdle, 

13  Gan  ddywedyd,  Y  mae  hwn 
yn  annog  dynion  i  addoU  Duw 
yn  erbyn  y  ddeddf. 

14  Ac  fel  yr  oedd  Paul  yn 
amcanu  agoryd  ei  enau,  dy- 
wedodd  GàUo  wrth  yr  ludd- 
ewon,  ^Pe  buasai  gam,  neu 
ddrwg  weithred,  O  luddewon, 
wrth  reswm  myfi  a  gyd-ddyg- 
aswn  â  chwi : 

k  Pen.  25.  U. 

15  Eithr  os  y  cwestiwn  sydd 
am  ymadrodd,  ac  enwau,  a'r 
ddeddf  sydd  yn  eich  pUth 
chwi,  edrychwch  eich  hunain  ; 
canys  ni  fyddaf  fi  famwr  am 
y  pethau  hyn. 

16  Ac  efe  a  'u  gyrrodd  hwynt 
oddi  wrth  y  frawdle. 

17  A'r  hoU  Roegwyr  a  gym- 
merasant  'Sosthenes  yr  arch- 
synagogydd,  ac  a  'i  curasant  o 
flaen  y  frawdle.  Ac  nid  oedd 
Gàlio  yn  gofalu  am  ddim  o'r 
pethau  hynny.        «10«.  1.1. 

18  1f  Eithr  Paul,  wedi  aros 
etto  ddyddiau  lawer,  a  ganodd 
yn  iach  i  'r  brodyr,  ac  a  ford- 
wyodd  ymaith  i  Syria,  a  chyd 
âg  ef  Priscìla  ac  Acwüa;  gwedi 


Apòlos  yn  YR  ACTAU,  XIX. 

iddo  ""gneifio  ei  ben  yn  Cen- 
chrea:  canys  yr  oedd  arno 
adduned.      -  Nnm.  e.  is.  Pen.21.24. 

19  Ac  efe  a  ddaeth  i  Ephesus, 
ac  a'u  gadawodd  hwynt  yno; 
eithr  efe  a  aeth  i'r  synagog,  ac 
a  ymresymmodd  â'r  luddewon. 

20  A  phan  ddymunasant  arno 
aros  gyd  â  hwynt  dros  amser 
hŵy,  ni  chaniattaodd  efe  : 
•Ìî  "^^*^^  ^  ganodd  yn  iach 
iddynt,  gan  ddywedyd,  "  Y  mae 
yn  anghenraid  i  mi  gadw  yr 
wyl  sydd  yn  dyfod  yn  Jerusa- 
lem;  ond  °os  myn  Duw,  mi  a 
ddeuaf  yn  fy  ol  attoch  chwi 
drachefn.  Ac  efe  a  aeth  ymaith 

0  Ephesus. 

■■Pen.19.21.    •lCor.4.19.  Heb.6.3.  Iago4.15. 

22  Ac  wedi  iddo  ddyfod  i 
waered  i  Cesarea,  efe  a  aeth 

1  tynu  ac  a  gyfarchodd  yr  eg- 
Iwys,  ac  a  ddaeth  i  waered°i 
Antiochia. 

23  Ac  wedi  iddo  dreulio  talm 
amser,  efe  a  aeth  ymaith. 


O   ^  ^  JiUtllLU 

gan  dramwy  trwy  wlad  PGa- 
latia,  a  Phrygia,  mewn  trefh, 
a  chadarnhâu  yr  holl  ddis- 

gyblÌon.  PGal.4.14. 

24  ir  "Eithr  rhyw  luddew,  a'i 
enw  Apôlos,  Alexandriad  o 
genedl,  gwr  ymadroddus,  cad- 
arn  yn  yr  ysgrythyrau,  a  ddaeth 
1  Jiiphesus.        1 1  cor.  1. 12. 

25  Hwn  oedd  wedi  dechreu 
dysgu  iddo  ffordd  yr  Arglwydd : 


pregethu  Crist. 
ac  efe  yn  wresog  yn  yr  yspryd, 
» ,í/arodd,  ac  a  athrawiaeth- 
odd  yn  ddiwyd  y  pethau  a 
berthynent  i'r  Arglwydd,  'heb 
ddeall  ond  bedydd  loan  yn 

Unig.  'Pen.19.3. 

26  A  hwn  a  ddechreuodd  lef- 
aru  yn  hŷf  yn  y  synagog :  a 
phan  glybu  Acwila  a  Phriscìla, 
öwy  a  1  cymmerasant  ef  attynt, 
ac  a  agorasant  iddo  ffordd  Duw 
yn  fanylach. 

2Ì  A  phan  oedd  efe  yn  ewyll- 
ysio  myned  i  Achaia,  y  brodyr, 
gan  annog,  a  ysgrifenasant  at 
7  disgybhon  i  'w  dderbyn  ef- 
yr  hwn,  wedi  ei  ddyfod,  'a 
gynnorthwyodd  lawer  ar  y  rhai 
a  gredasent  trwy  ras ;  ■  1  cor.  3. 6. 

28  Canys  efe  a  orchfygodd 
yr  luddewon  yn  egnîolT  ar 
gyhoedd,  gan  ddangos  trwy 
ysgrythyrau,  mai  lesu  yw  Crist. 

PENNOD  XIX. 


yn  cael  eu  curo  gan  y  cythrauì.  19  Lh>r,i 
y  Uyfrau  cmsuHo.  24  Demetriu»,  o  chrcant 
elic,  yn  codi  terfysg  mawr  yn  er'hyn  Pa  J. 

derfysg!"^  ^  î"'  "^2"^'^»  ^ 

\  DIGWYDDODD,  tra  fu 
Apolos  yn  Corinth,  wedi 
1  Paul  dramwy  trwy  y  parthau 
uchaf,  ddyfod  o  hono  ef  i 
J^phesus:  ac  wedi  iddo  gael 
rhyw  ddisgyblion. 


îilu>ddì  yr  Yspryd       YR  ACTAU,  XIX.    trmy  ddwyUiw  Faul. 

caledu,  ac  heb  gredu,  gan  ddy- 


2  Efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
A  dderbyniasoch  chwi  yr  Ys- 
pryd  Glâu  er  pan  gredasochí 
A  hwy  a  ddywedasant  wrtho, 
•Ni  chawsom  ni  gynimaint  a 
chlywed  a  oes  Yspryd  Glân. 

■  P«i.8.16.  Ëdrych  1  Sam.  8. 7. 

3  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  I  ba  beth  gan  hynny  y 
bedyddiwyd  chwi?  Hwythau  a 
ddywedasant,  "I  fedydd  loan. 

bPeii.18.25. 

4  A  dywedodd  Paul,  *Ioan  yn 
ddîau  a  fedyddiodd  â  bedydd 
edifeirwch,  gan  ddywedyd  wrth 
y  bobl  am  gredu  yn  yr  hwn 
oedd  yn  dyfod  ar  ei  ol  ef,  sef 
yng  Nghrist  lesu. 

•M«tt.3. 11.  Pen.  1. 6.  •  11. 16. 

6  A  phan  glywsant  hwy  hyn^ 
hwy  a  fedyddiwyd  yn  enw  yr 
Arglwydd  lesu. 

6  Ac  wedi  i  Paul  *ddodi  ei 
ddwylaw  amynt,  yr  Yspryd 
Glân  a  ddaeth  arnynt ;  a  hwy 
•a  draethasant  â  thafodau,  ac 
a  brophwydasant. 

*  Pen.  6. 6.  a  8. 17.     •  Pen.  2. 4.  •  10. 46. 

7  A'r  gwŷr  oU  oeddynt  yng- 
hylch  deuddeg. 

8  Ac  efe  a  aeth  i  mewn  i'r 
synagog,  ac  a  lefarodd  yn  hŷf 
dros  dri  mis,  gan  ymresymmu 
a  chynghori  y  pethau  a  herth- 
ynemt  i  deyrnas  Dduw. 

9  Eithr  'pan  oedd  rhai  wedi 

'aTto.1.15. 


wedyd  yn  ddrwg  am  »y  ffordd 
honno  ger  bron  y  Ihaws,  efe  a 
dynnodd  ymaith  oddi  wrthynt, 
ac  a  neíilduodd  y  disgybhon; 
gan  ymresymmu  beunydd  yn 
ysgol  un  Tyrannus. 

8  Edtych  pen.  9. 2.  a  24. 14.   Ad.  23. 

10  A  "hyn  a  fu  dros  yspaid 
dwy  flynedd,  hyd  oni  ddarfu 
i  bawb  a  oedd  yn  trigo  yn 
Asia,  yn  luddewon  a  Groeg- 
iaid,  glywed  gair  yr  Arglwydd 

leSU.  Edrych  pen.  20. 31. 

11  A  'gwyrtliiau  rhagorol  a 
wnaeth  Duw   trwy  ddwylaw 

Paul:        'Marol6.ao.  Pen.14.8. 

12  ^Hyd  oni  ddygid  at  y 
cleifion,  oddi  wrth  ei  gorph 
ef,  napcynau  neu  foledau ;  a'r 
clefydau  a  ymadawai  â  hwynt, 
a'r  ysprydion  drwg  a  aent  allan 

O  honynt.    "Pen.S.lS.  Ediych2Bren.4.29. 

13  1f  Yna  rhai  o'r  luddewon 
crwydraidd,  y  rhai  oedd  gon- 
surwyr,  'a  gymmerasant  arnyut 
enwi  uwch  ben  y  rhai  oedd  ag 
ysprydion  drwg  ynddyut,  enw 
yr  Arglwydd  lesu,  gan  ddy- 
wedyd,  Yr  ydym  ni  yn  eich 
tyughedu  chwi  trwy  yr  lesu, 
yr  hwn  y  mae  Paul  yn  ei 

bregethU.  '  Edrych  Maro  9. 38. 

14  Ac  yr  oedd  rhyw  saith 
o  feibion  i  Scefa,  luddew  ac 
arch-offeiriad,  y  rhai  oedd  yn 
gwneuthur  hyn. 


r  conmrwyr  yn  YR  ACTAU,  XIX 

15  A  'r  yspryd  drwg  a  atteb- 
odd  ac  a  ddywedodd,  Yr  lesu 
yr  wyf  yn  ei  adnabod,  a  Phaul 
a  adwaen;  eithr  pwy  ydych 
chwi? 

16  A'r  dyn  yr  hwn  yr  oedd 
yr  yspryd  drwg  ynddo,  a  ruthr- 
odd  arnynt,  ac  a'u  llgorchfyg- 
odd,  ac  a  fu  drwm  yn  eu  her- 
byn  ;  hyd  oni  fíbisant  hwy 
allan  o  'r  tŷ  hwnnw,  yn  noeth- 
ion  ac  yn  archolledig. 

I  meitHitoloâd. 

17  A  hyn  a  fu  hysbys  gan  yr 
hoU  luddewon  a'r  Groegiaid 
íiefyd,  y  rhai  oedd  yn  pres- 
wylio  yn  Ephesus  ;  ac  ofn  a 
syrthiodd  arnynt  oD,  ac  enw 
yr  Arglwydd  lesu  a  fawryff- 
wyd. 

18  A  Uawer  o  'r  rhai  a  gred- 
asent  a  ddaethant,  ac  "a  gy- 
ffesasant,  ac  a  fynegasant  eu 
gweithredoedd. 

■»  Matt.  3. 6. 

19  Llawer  hefyd  o'r  rhai  a 
fuasai  yn  gwneuthur  llrhodres- 
waith,  a  ddygasant  eu  llyfrau 
ynghyd,  ac  a  'u  llosgasant 
y  ngŵydd  pawb :  a  hwy  a 
fwriasant  eu  gwerth  hwy,  ac 
a'i  cawsant  yn  ddengmil  a 
deugain  o  ddamau  arian. 

I  manyUaaith. 

20  "  Mor  gadarn  y  cynnydd- 
odd  gair  yr  Arglwydd,  ac  y 

cryfhaodd.        "  Pen.  e.  7.  a  12.  24,  I 


Ihsgi  m  llyfrau. 
^  °  A  phan  gyflawnwyd  y 
pethau  hyn,  Parfaethodd  Paul 
yn  yr  yspryd,  gwedi  iddo 
dramwy  trwy  Macedonia  ac 
Achaia,  fyned  i  Jerusalem ; 
gan  ddywedyd,  Gwedi  i  mi 
lod  yno,  "  rhaid  i  mi  weled 
Jihuíam  hefyd.  .  shuf.  15. 25.  «ai.  2.  i. 

"Pen.ao.^^.      nPen.  18.21. 

22  Ac  wedi  anfon  i  Mace- 
donia  ddau  o  'r  'rhai  oedd  yn 
gweini  iddo,  sef  Timothëus  ac 
'Erastus,  efe  ei  hun  a  arhos- 
odd  dros  amser  yn  Asia. 

'Pen.13.6.     •Rhuf.ie.SS.  2  Tim.  4.  20. 

23  1Í  A  bu  ar  'yr  amser  hwnnw 

»í°'í..''í^  ^y^^^n  ynghylch 
y  öordd  honno. 

'  2  Cor.  1.  8.      •  Edrych  pen.  9.  2. 

24  Canys  rhyw  un  a 'i  enw 
Demetrius,  gôf  arian,  yn 
gwneuthur  temlau  arian  i 
Dîana,  oedd  yn  peri  elw  "nid 
bychan  i  'r  crefftwyr ; 

«  Pen.  16. 16, 19. 

25  Y  rhai  a  alwodd  efe, 
ynghyd  â  gweithwyr  y  cyfryw 
bethau  hefyd,  ac  a  ddỳwèd- 
odd,  Ha  wŷr,  chwi  a  wyddoch 
mai  oddi  wrth  yr  elw  hwn  y 
mae  ein  golud  ni: 

26  Chwi  a  welwch  hefyd  ac  a 
glywch,  nid  yn  unig  yn  Eph- 
csus,  eitlir  agos  dros  Asia  oll, 
ddiirfod  i'r  Paul  yma  ber- 
swadio  a  throi  llawer  o  bobl 


YR  ACTAU,  XIX 


Terfysg  mawr 

ymaith,  wrth  ddywedyd  'nad 
ydyw  dduwiau  y  rhai  a  wneir 
â  dwylaw.       ^p..ii5.4.  Jer.10.3. 

27  Ac  nid  yw  yn  unig  yn  en- 
byd  i  ni,  ddyfod  y  rhan  hon  1 
ddirmyg ;  eithr  hefyd  bod  cyf- 
rif  teml  y  dduwies  fawr  Dîana 
yn  ddiddym,  a  bod  hefyd  ddis- 
trywio  ei  mawrhydi  hi,  yr  hon 
V  mae  Asia  oU  a'r  byd  yn  ei 
haddoli. 

28  A  phan  glywsant,  hwy  a 
lanwyd  o  ddigofaint ;  ac  a  lef- 
asant,  gan  ddywedyd,  Mawr 
yw  Dîana  yr  Ephesiaid. 

29  A  Uanwyd  yr  hoU  ddinas  o 
gythrwfl:  a  hwy  a  ruthrasant 
yn  unfryd  i  'r  II  orsedd,  gwedi 
cipio  'Gaius  ac  "Aristarchus 
o  Macedonia,  cyd-ymdeithion 

Paul.         II  Oieatr,  gdygfa.      '  1  Cor.  1. 14. 
•  Pen.  20.  4.  a  27.  2.   Ool.  4. 10. 

30  A  phan  oedd  Paul  yn 
ewyllysio  myned  i  mewn  i 
blith  y  bobl,  ni  adawodd  y 
disgyblion  iddo. 

31  Rhai  hefyd  o  bennaethiaid 
Asia,  y  rhai  oedd  gyfeiUion 
iddo,  a  yrrasant  atto,  i  ddeisyf 
arno,  nad  ymroddai  efe  i  fyned 
i'r  orsedd. 

32  A  rhai  a  lefasant  un  peth, 
ac  eraiU  beth  arall :  canys  y 
gynnuUeidfa  oedd  yn  gym- 
mysg ;  a'r  rhan  fwyaf  ni  wydd- 
ent  o  herwydd  pa  beth  y 
daethent  ynghyd. 


yn  Ephesus. 

33  A  hwy  a  dynnasant  Alex- 
ander  allan  o'r  dyrfa,  a'r  ludd- 
ewon  yn  ei  yrru  ef  ym  mlaen. 
Ac  Alexander  "a  amneidiodd 
â'i  law  am  osteg,  ac  a  fynnasai 
ei  amddifiyn  ei  hun  wrth  y 

bobl.  *Pen.l2.17. 

34  Eithr  pan  wybuant  mai 
luddew  oedd  efe,  pawb  âg  un 
Uef  a  lefasant  megis  dros 
ddwy  awr,  Mawr  yw  Dîana  yr 
Ephesiaid. 

35  Ac  wedi  i  llysgolhaig  y 
ddinas  lonyddu  y  bobl,  efe  a 
ddywedodd,  Ha  wŷr  Ephes- 
iaid,  pa  ddyn  sydd  nis  gẃyr 
fod  dinas  yr  Ephesiaid  yn 
lladdoli  y  dduwies  fawr  Dîana, 
a'r  ddélw  a  ddisgynodd  oddi 
wrth  Jupiter? 

I  ysffiifenedyM.      1  geiâUMd  tend. 

36  A  chan  fod  y  pethauJiyn 
heb  allu  dywedyd  i  'w  herbyn, 
rhaid  i  chwi  fod  yn  Uonydd, 
ac  na  wneloch  ddim  mewn 
byrbwyll. 

37  Canys  dygasoch  yma  y 
gwỳr  hyn,  y  rhai  nid  ydynt  nac 
yn  yspeilwyr  temlau,  nac  yn 
cablu  eich  duwies  chwi. 

38  Od  oes  gan  hynny  gan 
Demetrius  a'r  creíftwyr  sydd 
gyd  âg  ef,  un  hawl  yn  erbyn 
neb,  y  mae  cyfraith  i  'w  chael, 
ac  y  mae  rhaglawiaid :  rhodd- 
ed  pawb  yn  erbyn  eu  gilydd. 

39  Ac  o*s  gofynwch  ddim  am 


Paul  yn  myríed 


bethau  eraiU,  mewn  cynnull- 
eidfa  II  gyfreithlawn  y  terfynir 
hynny.  i  mffredin. 

40  O  herwydd  enbyd  yw  rhag 
achwyn  amom  am  y  derfysg 
heddyw;  gan  nad  oes  un  achos 
trwy  yr  hwn  y  gallom  roddi 
rheswm  o  'r  ymgyrch  hwn. 

41  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
hyn,  efe  a  ollyngodd  y  gyn- 
nulleidfa  ymaith. 


YR  ACTAU,  XX. 


i  Macedonia. 


PENNOD  XX. 

A.  D,  59.— 1  Paul  yn  myned  i  Macedonia  ,• 
7  yn  gwasanaethu  swpper  yr  Árglwydd,  ao 
yn  pregethu.  9  Butychm,  ioedi  eieympo  i 
towr  yn  farw,  yn  eael  ei  godi  i  fynu  yn 
fyw.  17  Paul,  ym  Miktus,  yn  gahe  yr 
henuriaid  ynghyd ;  ac  yn  mynegi  iddynt 
betli  a  ddigwyddai  iddo :  28  yn  gorchymyn 
pratdd  Duw  iddynt:  29  yn  eu  rhybuddio 
hwynt  am  y  gau-athrawon  :  36  yn  gweddto 
gyd  a  hwynt,  ao  yn  myned  ymaith. 

AC  ar  ol  gostegu  y  cythrwfl, 
Paul,  wedi  galw  y  dis- 
gyblion  atto,  a'w  cofleidio,  "a 
ymadawodd  í  fyned  i  Mace- 
donia.  «111111.1.3. 

2  Ac  wedi  iddo  fyned  dros  y 
parthau  hynny,  a'u  cynghori 
hwynt  â  Ilawer  o  ymadrodd, 
ete  a  ddaeth  i  dir  Groeg. 

3  Ac  wedi  aros  dri  mis,  a 
gwneuthur  o'r  luddewon  gyn- 
llwyn  iddo,  fel  yr  oedd  ar  fedr 
"í>rio  i  Syria,  efe  a  arfaeth- 
odd  ddychwelyd  trwy  Mace- 
aonia. 

4  A  chyd-ymdeithiodd  âg  ef 
hyd  yn  Asia,  Sopater  o  Berea; 


ac  o  'r  Thessaloniaid,  'Aristar- 
chus  a  Secnndus;  a  Gaius  o 
Derbe,  a  Tiinothëus ;  ac  o  'r 
Asiaid,  "Tychicus  a  "Trophi- 

mUS.  "Pen.lS.^S.a^T.^.   Col.  4. 10. 

°Eph.6.  21.    Col.4.  7.  2Tiin.  4. 12.   Tit.  3. 12. 
''Pen.21.  29.  2  Tim.  4.  20. 

5  Y  rhai  hyn  a  aethant  o'r 
blaen,  ac  a  arhosasant  am  dan- 
om  yn  Troas. 

6  A  ninnau  a  fordwyasom 
ymaith  oddi  wrth  Philippi,  ar 
ol  dyddiau  y  bara  croyw,  ac  a 
ddaethom  attynt  hwy  i  Troas 
mewn  pùm  niwrnod ;  Ue  yr 
arhosasom  saith  niwmod. 

7  Ac  ar  'y  dydd  cyntaf  o  'r 
llwythnos,  wedi  i'r  disgyblion 
ddyfod  ynghyd  'ì  dorri  bara, 
Paul  a  11  ymresymmodd  â 
hwynt,  ar  fedr  myned  ymaith 
drannoeth ;  ac  efe  a  barhaodd 
yn  ymadrodd  hyd  hauner  nos. 

•lCor.16.2.  Datl.lO.   tSabbaihau.   '  Pen.  2. 42, 46. 
1  Cor.  10. 16.  a  11.  20,  &c.      I  bregelhodd  iddimì. 

8  Ac  yr  oedd  llawer  o  lampau 
yn  y  Ilofft  Ile  yr  oeddynt  wedi 
ymgasglu. 

9  A  rhy w  wr  ieuangc,  a  'i  enw 
Eutychus,  a  eisteddai  mewn 
ff"enestr:  ac  efe  a  s^-rthiodd 
mewn  trwmgwsg,  tra  yi-  oedd 
Paul  yn  ymresymmu  yn  hir, 
wedi  ei  orchfygu  gan  gwsg,  ac 
a  gwjTupodd  i  lawr  o  'r  dryd- 
edd  loff't;  ac  a  gyfodwyd  i 
fynu  yn  farw. 

X3 


Paid  ym  Miletus.         YR  ACTAU,  XX. 

10  A  Phaul  a  aeth  i  waered, 
ac«a  syrthiodd  arno  ef,  a  chan 
ei  gofleidio,  a  ddywedodd,  "Na 
chyff'rôed  arnoch :  canys  y  mae 
ei  enaid  ynddo  ef. 

1 1  Breu.  17. 21.      »  Matt.  9.  24. 

11  Ac  wedi  iddo  ddyfod  i  fynu, 
a  thorri  bara,  a  bwytta,  ac  ym- 
ddiddan  Uawer  hyd  dorriad  y 
dydd ;  felly  efe  a  aeth  ymaith. 

12  A  hwy  a  ddygasant  y  Uangc 
yn  fyw,  ac  a  gysurwyd  yn  ddir- 
fawr.  , 

13  1Í  Ond  nyni  a  aethom  o  r 
blaen  i'r  Uong,  ac  a  hwyliasom 
i  Assos;  ar  fedr  oddi  yno 
dderbyn  Paul:  canys  felly  yr 
oedd  efe  wedi  ordeinio,  ar 
fedr  myned  ei  hun  ar  ei  draed. 

14  A  phan  gyfarfu  efe  â  ni  yn 
Assos,  nyni  a'i  derbyniasom 
ef  i  mewn,  ac  a  ddaethom  i 
Mitylene. 

15*  A  morio  a  wnaethom  oddi 
yno,  a  dyfod  drannoeth  gyf- 
erbyn  â  Chîos ;  a  thradwy  y 
tiriasom  yn  Samos,  ac  a  ar- 
hosasom  yn  Trogỳlium;  a'r  ail 
dydd  y  daethom  i  Miletus. 

16  Oblegid  Paul  a  roddasai 
ei  fryd  ar  hwylio  heibio  i 
Ephesus,  fel  na  byddai  iddo 
dreulio  amser  yn  Asia.  Canys 
'brysio  yr  oedd,  os  bai  bosibl 
iddo,  i  fod  yn  Jerusalem  er- 
byn  dydd  y  II  Sulgwyn. 

'  f  eu.  21.  4. 13.      '  Perttecfít. 


Ei  annerchiad 

17  II  Ac  o  Miletus  efe  a  an- 
fonodd  i  Ephesus,  ac  a  alwodd 
atto  henuriaid  yr  eglwys. 

18  A  phan  ddaethant  atto,  efe 
a  ddywedodd  wrthynt,  Chwi  a 
wyddoch,  'er  y  dydd  cyntaf 
y  deuthum  i  Asia,  pa  fodd  y 
bûm  i  gyd  â  chwi  dros  yr  hoU 
amser ;     *  Pe»-  «•    » ^^-  ^**- 

19  Yn  gwasanaethu  yr  Ar- 
glwydd  gyd  â  phob  gostyng- 
eiddrwydd,  a  llawer  o  ddagrau, 
a  phrofedigaethau,  y  rhai  a 
ddigwyddodd  i  mi  trwy  gyn- 
Uwynion  yr  luddewon : 

20  Y  modd  'nad  atteliais  ddim 
o'r  pethau  buddiol  heb  eu 
mynegi  i  chwi,  a'ch  dysgu  ar 
gyhoedd,  ac  o  dŷ  i  dŷ ;    '  Ad.  ar. 

21  Gan  dystiolaethu  i'r  ludd- 
ewon,  ac  i'r  Groegiaid  hefyd, 
■"yr  edifeirwch  sydd  tu  ag  at 
Dduw,  a'r  flfydd  sydd  tu  ag 
at  ein  Harglwydd  lesu  Grist. 

■nMatcl.  15.  Luc24.47. 

22  Ac  yn  awr,  wele  "fi  yn 
rhwym  yn  yr  yspryd  yn  myned 
i  Jerusalem,  heb  wybod  y 
pethau  a  ddigwydd  i  mi  yno : 

»  Pen.  19.  21. 

23  Eithr  bod  "yr  Yspryd  Glân 
yn  tystio  i  mi  jm  mhob  dinas, 
gan  ddywedyd,  fod  rhwymau 
a  blinderau  yn  fy  aros. 

•  Pen.  21. 4, 11. 

24  Ond  •'nid  wyf  fi  yn  gwneuth- 

r  Pen.  21. 13. 


i  hmuriaid  yr 

ur  cyfrif  o  ddim,  ac  nid 
gwerfhfawr  gennyf  fy  eînioes 
fy  hun,  os  gallaf  orphen  fy 
ngyrfa  trwy  lawenydd,  a 'r 
weinidogaeth  "a  dderbyniais 
gan  yr  Arglwydd  lesu,  i  dyst>- 
iolaethu  efengyl  gras  Duw. 

«0.1.1.1.  Tit.  1.3. 

25  Ac  yr  awrhon,  wele,  mi  a 
wn  'na  chewch  chwi  oll,  ym 
mysg  y  rhai  y  bûm  i  yn  tramwy 
yn  pregethu  teymas  Dduw, 
weled  fy  wyneb  i  mwyach. 

'Ad.88.  Rhuf.  15.23. 

26  O  herwydd  paham  yr  yd- 
wyf  yn  tystio  i  chwi  y  dydd 
heddyw,  'fy  mod  i  yn  lân  oddi 
wrth  waed  pawb  oll :    •  Pen.  is.  e. 

27  Canys  *nid  ymatteliais  rhag 
mynegi  i  chwi  holl  "gynghor 
Duw. 

Ad.  20.     «Luc7.30.  Ioanl5.16.  Eph.  1.  U. 

28  11  "  Edrychwch  gan  hynny 
arnoch  eich  hunain,  ac  ar  yr 
holl  braidd,  ar  yr  hwn  y  go- 
sododd  yr  Yspryd  Glân  chwi 
yn  olygwyr,  i  fugeilio  eglwys 
Dduw,  'yr  hon  a  bwrcasodd 
efe  'â'i  bríod  waed. 


»lTim.4.16.   IPetrS.  2. 
1  Petr  1. 19.  Dat.  6.  9. 


'Eph.1.7.  Col.  1. 14. 
•  Edrych  Heb.  9. 14. 


29  Canys  myfi  a  wn  hyn,  y 
daw,  ar  ol  fy  ymadawiad  i, 
•fleiddiau  llblinion  i'ch  plith, 
heb  arbed  y  praidd. 

•Matt.7.16.  lPetr2.1.  Itrÿnẁm. 

30  Ac  o  honoch  chwi  eich 


YR  ACTAU,  XX.       egl/nnis  yn  Ephe.wji. 

hunain  y  cyfyd  gwŷr  yn  llc;faru 
pothau  gvvyrdraw8,  i  dynnu 
disgyblion  ar  ou  hol. 

31  Am  hynny  gwyliwch,  a 
chofiwch,  "dros  dair  blynedd 
na  pheidiais  i  nos  a  dỳdd  â 
rhybuddio  pob  un  o  homch  à 
dagrau.  "Pen.mio. 

32  Ac  yr  awrhon,  frodyr,  yr 
ydwyf  yn  eich  gorchymyn  î 
Dduw,  ac  i  aîr  ei  ras  ef,  yr 
hwn  a  all  '^adeiladu  ychwaneg, 
a  rhoddi  i  chwi  "  etifeddiaeth 
ym  mhlith  yr  holl  rai  a  sanct- 
eiddiwyd.     « Pen.  9.  si.    <  Eph.  1. 1& 

38  •Arian,  neu  aur,  neu  wisg 
neb,  ni  chwennychais : 

•  1  Sam.  12.  8. 

34  lë,  chwi  a  wyddoch  eîch 
hunain,  Mdarfod'^i'r  dwylaw 
hyn  wasanaethu  i'm  cyfrei'diau 
i,  ac  i'r  rhai  oedd  gyd*  â  mi. 

fPen.18.3.  lCor.4.12.  lTheM.2.9.  2The«g.8.8. 

35  Mi  a  ddangosais  i  chwi 
bob  peth,  «mai  wrth  lafiirio 
felly  y  mae  yn  rhaid  cynnorth- 
^vyo  y  gweiniaid ;  a  chofio  geir- 
iau  yr  Arglwydd  lesu,  ddy- 
wedyd  o  hono  ef,  mai  Dedwydd 
yw  rhoddi  yn  hytrach  na  der- 
byn. 

«lCor.9.12.  2  Oor.  11.  9.  a  12. 18.  1  TheM.  4. 11. 

36  1í  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
y  pethau  hyn,  efe  "  a  ròddodd 
ei  liniau  i  lawr,  ac  a  weddîodd 
gyd  â  hwynt  oll. 

h  Pen.  7.  60.  a  21.  5. 


Paul  yn  myned  YR  ACTAU,  XXI.  i  Jermalmn. 

37  Ac  wylo  yn  dost  a  wnaeth  1  pryd,  nad  elaî  i  fynu  i  Jeru- 
pawb :  a  hwy  a  syrthiasant  ar  salem. 


wddf  Paul,  ac  a  'i  cusanasant 
ef; 

38  Gan  ofìdio  yn  bennaf  am 
y  gair  'a  ddywedasai  efe,  na 
chaent  weled  ei  wyneb  ef  mwy. 
A  hwy  a'i  hebryngasant  ef  i'r 
Uong.  '^^25. 

PENNOD  XXI. 

A.  D.  60.— 1  PoLul  yn  gwrtìwd  ei  gynghori  i 
'heidio  'â  myned  i  JerusaUm.  9  Merched 
Phylip  yn  hrophwydesau,  15  Paul  yn  dyfod 

1  Jerusàlem,  27  lle  y  daliwyd  e/,  ao  y  hu 
meum  mawr  herygl:  31  aV  penrcapten  yn  e% 
achuh  e/,  ac  yn  rhoi  cennad  iddo  i  lefaru 
wrth  y  hohh 

ADIGWYDDODD,  wedi  i 
ni  osod  allan,  ac  ymadael 
â  hwynt,  ddyfod  o  honom  âg 
uniawn-gyrch  i  Coos,  a  thran- 
noeth  i  Rhodes ;  ac  oddi  yno 
i  Patara. 

2  A  phan  gawsom  long  yn 
hwylio  trosodd  i  Phenice,  ni  a 
ddringasom  iddi,  ac  a  aethom 
ymaith. 

3  Ac  wedi  ymddangos  o  Cy- 
prus  i  ni,  ni  a'i  gadawsom  hi 
ar  y  Uaw  aswy,  ac  a  hwyliasom 
i  Syria,  ac  a  diriasom  yn  Ty- 
rus :  canys  yno  yr  oedd  y  Uong 
yn  dadlwytho  y  llwyth. 

4  Ac  wedi  i  ni  gael  disgybl- 
ion,  nyni  a  arhosasom  yno 
saith  niwrnod :  '  y  rhai  a  ddy- 
wedasant  i  Paul,  trwy  yr  Ys- 

•  Peii.20.23. 


5  A  phan  ddarfu  i  ni  orphen 
y  dyddiau,  ni  a  ymadawsom, 
ac  a  gychwynasom ;  a  phawb, 
ynghyd  â'r  gwragedd  a'r  plant, 
a'n  hebryngasant  ni  hyd  allan 
o  'r  ddinas :  ac  wedi  i  ni  "  os- 
twng  ar  ein  gliniau  ar  y  traeth, 
ni  a  weddîasom.     "  Pen.  20.  se. 

6  Ac  wedi  i  ni  ymgyfarch  â  'n 
gilydd,  ni  a  ddringasom  i 'r 
Uong ;  a  hwy thau  a  ddychwel- 
asant  i'w  cartref. 

7  Ac  wedi  i  ni  orphen  hwylio 
o  Tyrus,  ni  a  ddaethom  i  Pto- 
lemais :  ac  wedi  i  ni  gyfarch 
y  brodyr,  ni  a  drigasom  un 
diwrnod  gyd  â  hwynt. 

8  A  thrannoeth,  ty  rhai  oedd 
ynghylch  Paul  II  a  ymadawsant, 
ac  a  ddaethant  i  Cesarea.  Ac 
wedi  i  ni  fyned  i  mewn  i  dŷ 
Phylip  'yr  efengylwr,  (V  hwn 
oedd  un  o  'r  saith,)  ni  a  arhos- 
asom  gyd  âg  ef. 

^  Pmä,a'rrhaioeMmàâoef.  Pen.  13. 13.  iaioeài 
mmed  aJlan,  «î/»i  a  ddaetlum  i  Ceearea.    '  Eph.  4. 11. 
2  Tim.  4.  5.        Pen.  6.  5.  a  8.  26. 

9  Ac  i  hwn  yr  oedd  pedair 
merched  o  forwynion,  'yn  pro- 

phwydO.  •Pen.^.lT. 

10  Ac  fel  yr  oeddem  yn  aros 
yno  ddyddiau  lawer,  daeth  i 
waered  o  Judea  brophwyd  a  'î 
enw  'Agabus.       'Pen.  11.28. 

11  Ac  wedi  dyfod  attom,  a 


ac  yn  cael  ei  dderbyn  YR  ACTAÜ,  XXI. 
chymmeryd  gwregys  Paul,  a 
rhwymo  ei  ddwylaw  ef  a'i 
draed,  efe  a  ddywedodd,  Hyn 
a  ddywed  yr  Yspryd  Glân ; 
'Y  gwr  bîau  y  gwregys  hwn  a 
rwym  yr  luddewon  fel  hyn  yn 
Jerusalem,  ac  a'*  traddodant 
i  ddwylaw  y  Cenhedloedd. 

»Ad.33.  Pen.  20.  23. 

12  A  phan  glywsom  y  pethau 
hyn,  nyni,  a 'r  rhai  oedd  o'r 
fan  honno  hefyd,  a  ddeisyfasom 
nad  elai  efe  i  fynu  i  Jerusalem. 
^13  Eithr  Paul  a  attebodd, 

Beth  a  wnewch  chwi  yn  wylo, 
ac  yn  torri  fy  nghalon  i?  canys 
parod  wyf  fì  nid  i'm  rhwymo 
yn  unig,  ond  i  farw  hefyd  yn 
Jerusalem,  er  mwyn  enw  yr 
Arglwydd  lesu.  '<Pen.20.24. 

14  A  chan  na  ellid  ei  ber- 
swadio,  ni  a  beidiasom,  gan 
ddywedyd,  'Ewyllys  yr  Ar- 
glwydd  a  wneler. 

'  Matt.  6. 10.  Luo  11. 2.  a  22. 42. 

15  Hefyd,  ar  ol  y  dyddiau 
ûynny,  ni  a  gymmerasom  ein 
beichiau,  ac  a  aethom  i  fynu 
i  Jerusalem. 

16  A  rhai  o 'r  disgyblion  o 
Cesarea  a  ddaeth  gyd  â  ni,  gan 
ddwyn  un  Mnason  o  Cyprus, 
hen  ddísgybl,  gyd  â 'r  hwn  y 
llettŷem.  ' 

17  Ac  wedi  ein  dyfod  i  Je- 
rusalem,  y  brodyr  a  'n  derbyn- 
iasant  yn  llawen. 


gan  y  Irodyr. 

18  A'r  dydd  nesaf  yr  aeth 
Paul  gyd  â  ni  i  mewn  at  ^laj^^o : 
a'r  holl  henuriaid  a  ddaethunt 

ynO.  »Pen.l5.13.  Gal.  1. 19. 

19  Ac  wedi  iddo  gyfarch  gwell 
iddynt,  efe  a  fynegodd  iddynt, 
bob  yn  un  ac  un,  bob  peth  a 
wnaethai  Duw  ym  mhlith  y 
Cenhedloedd  trwy  ei  weinid- 
ogaeth  ef. 

20  A  phan  glywsant,  hwy  a 
ogoneddasant  yr  Arglwydd,  ac 
a  ddywedasant  wrtho,  Ti  a 
weli,  frawd,  pa  llsawl  myrddiwn 
sydd  o'r  luddewon  y  rhai  a 
gredasant ;  ac  y  maent  oll  'yn 
dwyn  zêl  i'r  ddeddf. 

I  muirif.     I  Rhuf.  10.  2.  Gal.  1. 14. 

21  A  hwy  a  glywsant  am  danat 
ti,  dy  fod  di  yn  dysgu  yr  ludd- 
ewon  oll,  y  rhai  sydd  ym  mysg 
y  Cenhedloedd,  i  ymwTthod  â 
Moses;  ac  yn  dywedyd,  na 
ddylent  hwy  enwaedu  ar  eu 
plant,  na  rhodîo  yn  ol  y  def- 
odau. 

22  Pa  beth  gan  hynny  ?  nid 
lloes  fodd  na  ddêl  y  Ihaws 
ynghyd  :  canys  hwy  a  gânt 
glywed  dy  ddyfod  di. 

I  anÿhmraid  uu  dufod. 

23  Gwna  gan  hj-nny  yr  hyn 
a  ddywedwn  wrthyt ;  Y  mae 
gennym  ni  bedwar  gwŷr  a 
chanddynt  adduned  arnynt : 

24  Cymmer  y  rhaí  hyn,  a 
glanhâer  di  gyd  â  hwynt,  a 


Paul  yn  cael  ei  ddal  YR  ACT^ 
ewna  draul  amynt,  fel  yr  "'eiU- 
iont  m  pennau ;  ac  y  gwypo 
pawb  am  y  pethau  a  glywsant 
am  danat  ti,  nad  ydynt  ddim, 
ond  dy  fod  di  dy  hun  hefyd  yn 
rhodio,  ac  yn  cadw  y  ddeddt. 

•»  Ntim.  6. 2. 13, 18.  Pen.  18. 18. 

25  Bithr  am  y  Cenhedloedd  y 
rhai  a  gredasant,  "ni  a  ysgrif- 
enasom,  ac  a  farnasom,  na  bo 
Ìddynt  gadw  dim  o 'r  cyfryw 
beth;  eithr  iddynt  ymgadw 
oddi  wrth  y  pethau  a  aberth- 
wyd  i  eilunod,  a  gwaed,  a  rhag 
peth  tagedig,  a  rhag  putteindra. 

»  Pen.  15. 20, 29. 

26  Yna  Paul  a  gymmerth  y 
gwŷr;  a  thrannoeth,  gwedi  iddo 
?mlanhâu  gyd  â  hwynt,  efe  "a 
aeth  i  mewn  i  'r  deml ;  gan 
hysbysu  cyflawni  dyddiau  y 
glanhâd,  hyd  oni  offrymmid 
oflFrwm  dros  bob  un  o  honynt. 

•  Pen.  24. 18.     >•  Num.  6. 13. 

27  A  phan  oedd  y  saith 
niwmod  ar  ddarfod,  yr  ludd- 
ewon  oeddynt  o  Asia,  pan 
welsant  ef  yn  y  deml,  a  der- 
fysgasant  yr  holl  bobl,  ac  a 
ddodasant  ddwylaw  amo, 

28  Gan  lefain,  Ha  wŷr  Israel- 
îaid,  cynnorthwywch.  Dyma  y 
dyn  sydd  yn  dysgu  pawb  ym 
mhob  man  yn  erbyn  y  bobl, 
a  'r  gyfraith,  a  'r  Ue  yma :  ac 
ym  mhellach,  'y  Groegîaid 

4  Pen.  24. 6. 


,U,  XXI.  9(ín  y"  Itiddewon^ 
hefyd  a  ddug  efe  i  mewn  i'r 
deml,  ac  a  halogodd  y  lle 
sanctaidd  hwn. 

29  Canys  hwy  a  welsent  o  r 
blaen  'Trophimus  yr  Epbesiad 
yn  y  ddinas  gyd  âg  ef,  yr 
hwn  yr  oeddynt  hwy  yn  tybîed 
ddarfod  i  Paul  ei  ddwyn  i 
mewn  î  'r  deml.     '  Pen.  20. 4.  ^ 

30  A  '  chynhyrfwyd  y  ddinas 
oU,  lla'r  bobl  a  redodd  ynghyd: 
ac  wedi  ymaelyd  yn  Paul, 
hwy  a'î  tynnasant  ef  allan  o'r 
deml :  ac  yn  ebrwydd  cauwyd 
y  drysau. 

•Pen.26.21.    I  o  *«  oruífcr  aon  »  *oW,  a«  fM<«.  *«. 

31  Ac  fel  yr  oeddynt  hwy 
yn  ceisio  ei  ladd  ef,  daeth  y 
gair  at  ben-capten  y  fyddin, 
fod  Jerusalem  oll  mewn  ter- 
fysg. 

32  Yr  hwn  allan  o  law  a  gym- 
merodd  filwyr,  a  chanwriaid, 
ac  a  redodd  i  waered  attynt : 
hwythau,  pan  welsant  y  pen- 
capten  a'r  milwyr,  a  beidiasant 
â  churo  Paul. 

33  Yna  y  daeth  y  pen-capten 
yn  nês,  ac  a  'i  daliodd  ef,  ac 
'a  archodd  ei  rwymo  ef  k  dwy 
gadwyn ;  ac  a  ymofynodd  pwy 
oedd  efe,  a  pha  beth  a  wnaethai. 

« Ad.  11. 

34  Ac  amryw  rai  a  lefent  am- 
ryw  beth  yn  y  dyrfa :  ac  am 
nas  gallai  wybod  hysbysrwydd 
o  herwydd  y  cythrwfl,  efe  a 


ac  yn  cael  cennad       YR  ACTAÜ,  XXII.         i  gyfarch  y  boU. 


orchymynodd  eî  ddwyn  ef  i  'r 
castell. 

35  A  phan  oedd  efe  ar  y 
grisiau,  fe  a  ddigwyddodd  gor- 
fod  ei  ddwyn  ef  gan  y  milwyr, 
o  achos  trais  y  dyrfa. 

36  Canys  yr  oedd  llíaws  y 
bobl  yn  canlyn,  gan  lefain, 
"  Ymaith  âg  ef. 

"Luc23. 18.  Ioaiil9.15.  Pen.22.22. 

37  A  phan  oedd  Paul  ar  ei 
ddwyn  i  mewn  i  'r  casteU,  efe 
a  ddywedodd  wrth  y  pen-cap- 
ten,  Ai  rhydd  i  mi  ddywedyd 
peth  wrthyt?  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd,  A  fedri  di  Roeg? 

38  *Onid  tydi  yw  yr  Aiphtwr, 
yr  hwn  o  flaen  y  dyddiau  hyn 
a  gyfodaist  derfysg,  ac  a  ar- 
wemiaist  i 'r  anialwch  bedair 
mil  o  wỳr  Uofruddiog  ? 

»Pen.5.86. 

A  Phaul  a  ddywedodd. 


PENNOD  XXII. 

A.  D  60.— 1  Paui  yn  myn^ji  yn  hdaHh  y 
rmdd  y  lroisid  ef  i'r  ffydd,  17  ac  y  gahmHd 
e/  tjod  yn  apmtol.  22  F  bohl,  wrth  glywed 
eryìmyü  am  y  Cenhedloedd,  yu  llefain  L  H 
erbyn  ef:  24  yntau  yn  dehyg  i  gael  ei  Jjlar^- 
ji-  dtangc,  trury  ymfunirH 

o  ddtnas-fraint  Bhu/ain. 

'  JJA  wŷr,^frodyr,  a  thadau. 


39 


'Gwr  ydwyf  fi  yn  wir  o  luddew, 
un  o  Tarsus,  dinesydd  o  ddinas 
nid  anenwog,  o  Cilicia ;  ac  yr 
wyf  yn  deisyf  arnat  ti,  dyro 
gennad  i  mi  i  lefaru  wrth  y 

bobl.  »  Pen.  9. 11.  a  22.  3. 

40  Ac  wedi  iddo  roi  cennad 
iddo,  Paul  a  safodd  ar  y  gris- 
iau,  ac  a  'amneidiodd  â  llaw 
ar  y  bobl.  Ac  wedi  gwneuthur 
distawrwydd  maw,  efe  a  lef- 
arodd  wrthynt  yn  Hebraeg, 
gan  ddywedyd, 

•  Pen.  12. 17. 


gwrandêwch  fy  amddiff- 
yn  wrthych  yr  awrhon. 

•  Pen.  7. 2. 

2  (A  phan  glywsant  maî  yn 
Hebraeg  yr  oedd  efe  yn  llef- 
aru  wrthynt,  hwy  a  roi.sant 
iddo  osteg  gwell:  ac  efe  a 
ddywedodd,) 

3  "Gwr  wyf  fî  yn  wir  o  luddew, 
yr  hwn  a  aned  yn  Tarsus  yn 
Cilicia,  ac  wedi  fy  meithrin 
yn  y  ddinas  hon  'wrth  draed 
^  Gamaliel,  ac  wedi  fy  athraw- 
iaethu  yn  ol  manylaf  gyfraith  y 
tadau,  yn  dwyn  zêl  i  Dduw,  'fel 
yr  ydych  chwithau  oll  heddyw. 

"  Pen.  21.  39.    2  Cor,  11.  22.       Deut.  33.  3. 
Ldc  10.  39.      d  Pen.  5.  34.      •  Gal.  1. 14. 
f  Bhuf.  10.  2. 

4  « A  mi  a  erlidiais  y  ffordd 
hon  hyd  angau,  gan  rwymo  a 
dodi  y'ngharchar  wŷr  a  gwrag- 
edd  hefyd.     »Pen.8.3.  "PeD.^.^.^ 

5  Megis  ag  y  mae  yr  arch- 
oíieniad  yn  dyst  i  mi,  a'r  holl 
henaduriaeth ;  gan  y  rhai  hef- 
yd  y  derbyniais  Iythyrau  at  y 
brodyr,  ac  yi-  euthum'i  Dauias- 
cus,  ar  fedr  dwyn  y  rhai  oedd 


Pa^yn  r^äi  W  YR  ACTAU  XXn 


yno  hefyd,  yn  rhwym  i  Jerusa- 
lem,  i'w  cospi. 

6  Eithr  '  digwyddodd,  a  myti 
yn  myned,  ac  yn  nesâu  at 
Damascus,  ynghylch  hanner 
dydd,  yn  ddisymmwth  i  tawr 
oleuni  o  'r  nef  ddisgleirio  o  'm 

hamgylch.  iPen.9.8.»26.12. 

7  A  mi  a  syrthiais  ar  y  ddaear, 
ac  a  glywais  lais  yn  dywedyd 
wrthyf,  Saul,  Saul,  paham  yr 
wyt  yn  fy  erlid  ?      ,  .  ^ 

8  A  minnau  a  attebais,  rwy 
wyt  ti,  0  Arglwydd?  Yntau  a 
ddywedodd,  wrthyf,  Myfì  yw 
lesu  o  Nazareth,  yr  hwn  yr  wyt 
ti  yn  ei  erlid. 

9  Hefyd  ''y  rhai  oedd  gyd  a 
myfi  a  welsant  y  goleuni  yn 
ddîau,  ac  a  ofnasant ;  ond  ni 
chlywsant  hwy  lais  yr  hwn 
oedd  yn  Uefaru  wrthyf. 

kPen.  9.7.  I)an.l0.7. 

10  Ac  myfi  a  ddywedais,  Beth 
a  wnaf,  0  Arglwydd?  A'r  Ar- 
glwydd  a  ddywedodd  wrthyi, 
Cyfod,  a  dos  i  Damascus ;  ac 
yno  y  dywedir  i  ti  bob  peth  a'r 
a  ordeiniwyd  i  ti  eu  gwneuthur. 

11  A  phryd  nad  oeddwn  yn 
gweled  gan  ogoniant  y  goleuni 
hwnnw,  t  a  'r  rhai  oedd  gyd  â 
mi  yn  fy  nhywys  erbyn  fy  Uaw, 
myfi  a  ddeuthum  i  Damascus. 

t  Gr.  mufi,  yneaiih  arwam  eiim  h  Va«i  gan  y  rhm 
oedd  ffud  â  nù. 

12  Ac  'un  Ananîas,  gwr  def- 

'  Pmi.  9. 17. 


osiynol  yn  ol  y  ddeddf,  ac  iddo 
air  da  gan  yr  luddewon  oU  a  'r 
oeddynt  yn  preswylio  ym, 

13  A  ddaeth  attaf,  ac  a  saf- 
odd  ger  llaw,  ac  a  ddywedodd 
wrthyf,  Fbrawd  Saul,  cymmer 
dy  olwg.  Ac  mi  a  edrychais 
arno  yn  yr  awr  honno. 

14  Ac  efe  a  ddywedodd,  Duw 
ein  tadau  ni  ""a'th  rag-ordein- 
iodd  di  i  wybod  ei  ewyllys  ef, 
ac  i  "weled  "y  Cyfiawn  hwnnw, 
ac  i  glywed  lleferydd  ei  enau 

ef.  "»  Pen.  26. 16.     "  1  Cor.  9. 1.  a  15. 8. 

•Pen.3.14.  a7.52. 


15  Canys  ti  a  fyddi  dyst  iddo 
wrth  bob  dyn,  o'r  pethau  a 
welaist  ac  a  glywaist. 

16  Ac  yr  awrhon  beih  yr  wyt 
ti  yn  ei  llaros?  cyfod,  bedydd- 
ier  di,  a  golch  ymaith  dy  bech- 
odau,  gan  alw  ar  enw  yr  Ar- 
glwydd.  '  <»"^""»^ 

17  A  Pdarfu,  wedi  i  mi  ddyfod 
yn  fy  ol  i  Jerusalem,  fel  yr 
oeddwn  yn  gweddîo  yn  y  deml, 
i  mi  syrthio  mewn  Uewyg ; 

p  Pen.  9. 26. 

18  A'i  weled  ef  yn  dywedyd 
wrthyf,  "Brysia,  a  dos  ar  frys 
allan  o  Jerusalem :  o  herwydd 
ni  dderbyniant  dy  dystiolaeth 
amdanaffi.        -Matt.  10.14.  ^ 

19  A  minnau  a  ddywedais, 
0  Arglwydd,  'hwy  a  wyddant 
fy  mod  i  yn  carcharu,  ac  yn 

'  Ad.  4. 


Rhwymo  Paul,  YR  ACT 

baeddu  ym  mhob  synagog,  y 
rhai  a  gredent  ynot  ti : 

20  •  A  phan  dywalltwyd  gwaed 
Stephan  dy  ferthyr  di,  yr  oedd- 
wn  i  hefyd  yn  sefyll  ger  Uaw, 
ac  yn  cydsynio  i  'w  ladd  ef,  ac 
yn  cadw  dillad  y  rhai  a'i  lladd- 

ent  ef.  •  Pen.  7. 58.  a  8. 1. 

21  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
yí;  Dos  ymaith;  'canys  mi 
a'th  anfonaf  ym  mhell  at  y 
Cenhedloedd. 

•Pen.9.15.  al3.2.   Gal.  1. 16.  «  2.  8.  Eph.3.8. 
lTim.2.7.  2Tim.l.  11. 

22  A  hwy  a  'i  gwrandawsant 
ef  hyd  y  gair  hwn ;  a  hwy  a 
godasant  eu  llef,  ac  a  ddywed- 
asant,  "  Ymaith  â  'r  cyfryw  un 
oddi  ar  y  ddaear :  canys  nid 
cymmwys  'ei  fod  ef  yn  fyw. 

"  Pen.  21. 36.      '  Pen.  25. 24. 

23  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  Ilef- 
ain,  ac  yn  bwrw  eu  diUad,  ac 
yn  taflu  llwch  i  'r  awyr, 

24  Y  pen-capten  a  orchymyn- 
odd  ei  ddwyn  ef  i 'r  castell, 
gan  beri  ei  holi  ef  trwy  fflang- 
ellau;  fel  y  gallai  wybod  am 
ba  achos  yr  oeddynt  ỳn  llefain 
amo  felly. 

25  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  ei 
rwymo  ef  â  charreiau,  dywed- 
odd  Paul  wrth  y  canwriad  yr 
hwn  oedd  yn  sefyll  ger  Ilaw, 
'Ai  rhydd  i  chwi  fflangellu 
gwr  o  Rufeiniad,  ao  heb  ei 
gondemnio  hefyd  ?  »pw,.i6.»7. 


^U,  XXII.  aH  ryddhdu  drachefn. 

26  A  phan  glybu  y  canwriad, 
efe  a  aeth  ac  a  fynegodd  i  'r 
pen-capten,  gan  ddywedyd, 
Edrych  beth  yr  wyt  yn  ei 
wneuthur:  canys  Rhufeiniad 
yw  y  dyn  hwn. 

27  A  'r  pen-capten  a  ddaeth, 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  Dywed 

1  mi,  ai  Rhufeiniad  wyt  ti  ?  Ac 
efe  a  ddywedodd,  lë. 

28  A  'r  pen-capten  a  atteb- 
odd,  A  swm  mawr  y  cefais  i  y 
ddinas-fraint  hon.  Eithr  Paul 
a  ddywedodd,  A  minnau  a  an- 
wyd  ynfreiniol. 

29  Yn  ebrwydd  gan  hynny  yr 
ymadawodd  oddi  wrtho  y  rhai 
oedd  ar  fedr  ei  llholi  ef :  a  'r 
pen-capten  hefyd  a  ofnodd, 
pan  wybu  ei  fod  ef  yn  Rhuf- 
einiad,  ac  oblegid  darfod  iddo 
ei  rwymo  ef.  i  arteuhio. 

30  A  thrannoeth,  ac  efe  yn 
ewyllysio  gwybod  hysbysrwydd 
am  ba  beth  y  cyhuddid  ef  gan 
yr  luddewon,  efe  a  'i  gollyng- 
odd  ef  o  'r  rhwymau,  ac  a 
archodd  i'r  arch-offeiriaid  a'u 
cynghor  oll  ddyfod  yno ;  ac 
efe  a  ddug  Paul  i  waered,  ac 
a'i  gosododd  ger  eu  bron  hwy. 

PENNOD  XXIII. 

A.  D.  60.— 1  Paul  yn  aiteb  droeto  ei  hun. 

2  Ananias  yn  gorchymyn  ei  daro  ef.  7  Ym- 
ryson  ym  mytg  ei  gyhuddwyr  ef.  11  Duw  yn 
et  gysuro  ef.  U  Yr  luddetcon  yn  cynUwyn 
tddo;  20  a  dangoe  hynny  i'r  pen-capter  ■ 
il  yntau  yn  ei  ar^fon  ef  at  FfêUx  y  rhagla 


Pa^lofimnycynghyr.  YR  ACTAU,  XXIIL  YmTy^myneigyUh.^ 

APHAÜL,  yn  edrych  yn  ' 
graff  ar  y  cynghor,  a  ddy- 
wedodd,  Ha  wŷr  frodyr,  'mi 


a  wasanaethais  Dduw  mewn 
pob  cydwybod  dda,  hyd  y  dydd 
heddyw.       'Pe11.24.i6.  2Tim.i.3. 

2  A'r  arch-offeiriad  Ananîas 
a  archodd  i'r  rhai  oedd  yn 
sefyll  yn  ei  ymyl,  "ei  daro  ef 
ar  ei  enau. 

0 1  Bren.  22.  21.  Jer.20.2.  loan  18.  22. 

3  Yna  y  dywedodd  Paul  wrtho, 
Duw  a  'th  dery  di,  bared  wedi 
ei  wỳn-galchu :  canys  a  ydwyt 
ti  yn  eistedd  i'm  bamu  i  yn  ol 
y  ddeddf,  a  'chan  droseddu  y 
ddeddf  yn  peri  fy  nharo  i  ? 

•Lef,19.35.  Deut.25. 1,2. 

4  A'r  sefyUwyr  a  ddywed- 
asant  wrtho,  A  ddifenwi  di 
arch-offeiriad  Duw  ? 

5  A  dywedodd  Paul,  Ni 
wyddwn  i,  frodyr,  mai  yr  arch- 
offeiriad  oedd  efe :  canys  ys- 
grifenedig  yw,  *Na  ddywed  yn 
ddrwg  am  bennaeth  dy  bobl. 

<  Ez.  22. 28. 

6  A  phan  wybu  Paul  fod  y 
naiU  ran  o'r  Saduceaid,  a'r 
Uall  o  'r  Phariseaid,  efe  a  lef- 
odd  yn  y  cynghor,  Ha  wŷr 
frodyr,  *  Pharisead  wyf  fi,  mab 
i  Pharisead :  '  am  obaith  ac 
adgyfodiad  y  meirw  yr  ydys 
yn  fy  mamu  i.  •  Pen.  24. 15. 21.  •  26.  s. 

Phü.8.6.     'Pen.24.21.  »26.6. 

7  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 


hyn,  bu  ymryson  rhwng  , 
Phariseaid  a'r  Saduceaid:  a 
rhannwyd  y  llîaws. 

8  « Canys  y  Saduceaid  yn  wir 
a  ddywedant  nad  oc  ad- 
gyfodiad,  nac  angel,  nac  ys- 
pryd :  eithr  y  Phariseaid  sydd 
yn  addef  pob  un  o  'r  ddau. 

»  Matt.  22. 28.  Mmo  12. 18.  Lvio  20.  W. 

9  A  bu  Uefain  mawr:  a'r 
ysgrifenyddion  o  ran  y  Phari- 
seaid  a  godasant  i  fynu,  ac  a 
ymrysonasant,  gan  ddywedyd, 
•"Nid  ydym  ni  yn  cael  dim 
drwg  yn  y  dyn  hwn :  eithr  '  os 
yspryd  a  lefarodd  wrtho,  neu 
angel,  ^nac  ymrysonwn  â  Duw. 

•'Pen.25.26.  «26.31.     '  Pen.  22. 7, 17. 18. 
»  Pen.  6. 39. 

10  Ac  wedi  cyfodi  terfysg 
mawr,  y  pen-capten,  yn  ofhî 
rhag  tynnu  Paul  yn  ddrylliau 
ganddynt,  a  archodd  i  'r  mil- 
wyr  fyned  i  waered,  a'i  gipio 
ef  o  'u  plith  hwynt,  a  'i  ddwyn 
i'r  castell. 

11  'Yr  ail  nos  yr  Arglwydd 
a  safodd  ger  llaw  iddo,  ac 
a  ddywedodd,  Paul,  cymmer 
gysur:  canys  megis  y  tystiol- 
aethaist  am  danaf  fi  yn  Jeru- 
salem,  felly  y  mae  yn  rhaid 
i  ti  dystiolaethu  yn  Rhutain 

hefyd.  •Pen.l8.9. 

12  A  phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
"rhai  o'r  luddewon,  wedi  Uunio 

■»  Ad.  21, 30. 


rr  ^       YK  ACTAU,  XXIII.     epnUn^n  i  'n,  luM. 


cyfarfod,  a 'u  rhwymasaut  eu 
hunaiu  II  â  dîofryd,  gan  ddy- 
\vedyd  na  fwyttâent  ac  nad 
yfeut  nes  iddynt  ladd  Paul 

•in  ■Idmfemh. 

13  Ac  yr  oedd  mwy  na  deu- 
gain  o'r  rhai  a  wnaethant  y 
cyughrair  hwn. 

14  A  hwy  a  ddaethaut  at  yr 


a  ddywedasaut,  Ni  a'n  rhwym- 
asom  ein  hunam  â  dîofryd,  na 
archwaethem  ddim  hyd  oni 
laddem  Paul. 

15  Yn  awr  gan  hynny  hys- 
byswch  gyd  â'r  cynghor  i 'r 
pen-capten,  fel  y  dygo  efe  ef 
i  waered  y  fory  attoch  chwi, 
fel  pe  byddech  ar  fedr  cael 
gwybod  yn  fanylach  ei  haues 
ef :  a  nmnau,  cyn  y  delo  efe  yn 
agos,  ydym  barod  i'w  ladd  ef. 

16  Eithr  pau  glybu  mab 
chwaer  Paul  y  cynllwyn  yma, 
efe  a  aeth  i  mewu  i'r  castell, 
ac  a  fynegodd  i  Paul. 

17  A  Phaul  a  alwodd  uu  o  'r 
cauwriaid  atto,  ac  a  ddywed- 
odd,  Dwg  y  gwr  ieuangc  hwn 
at  y  peu-capten ;  canys  y  mae 
ganddo  beth  i'w  fyuegi  iddo. 

18  Ac  efe  a'i  cyuimerth  ef, 
ac  a  'i  dug  at  y  peu-capten ; 
ac  a  ddywedodd,  Paul  y  carch- 
aror  a 'm  galwodd  i  atto,  ac 
a  ddymunodd  aniaf  ddwyu  y 
gwr  ieuaugc  yma  attat  ti,  yr 


hwn  sydd  ganddo  beth  i'w 
ddywedyd  wrthyt. 

19  A'r  pen-cai)ten  a'i  cymmer- 
.  ei  law,  ac  a  aeth 
agefor  neiUdu,  ac  a  ofynodd, 
Jieth  yw  yr  hyu  sydd  gennyt 
1  w  lynegi  i  mi  ? 

20  Ac  efe  a  ddywedodd,  °Yr 
luddewou  a  gyd-fwríadasuîit 


arch-offeiriaid  aV  h^^^^^^^^  ^  âdr^  arn^t  =^tuî 
a  ddywedasant,  Ni  a'n  rhwym-   waerP^d  v  i.^^" 


waered  y  fory  i  'r  cynghor,  fel 
pe  baent  ar  fedr  jTuofyn  yn 
fanylach  yn  ei  gylch  ef.    Ad.  12. 

21  Ond  na  chyttuna  di  â 
hwynt;  canys  y  mae  yn  cyn- 
llwyn  iddo  fwy  na  deugeinwr 
o  houynt,  y  rhai  a  roisant 
ddiofryd,  llna  bwytta  nac  yfed, 
iies  ei  ladd  ef :  ac  yn  awr  y 
maent  hwy  yu  barod,  yn  dis- 
gwyl  am  addewid  gemiyt  ti. 

I  Neu,  fuuUáent  ae  nad  ÿfent. 

22  Y  pen-capten  gan  hjimy 
a  ollyngodd  y  gwr  ieuaugc 
ymaith,  wedi  gorchjTu^-u  ùldo 
II  ua  ddywedai  i  ueb,  ddaugos 
o  hono  y  pethau  h}Ti  iddo  ef. 

•  ŵoeí  iM  ddtncfdiich  i  néb  ddangot  o  huiut  ir 
peOìau  hyn  %  mi. 

23  Ac  \>edi  galw  atto  ryw 
ddau  gauwriad,  efe  a  ddywed- 
odd,  Parottôwch  ddau  cant  o 
filwyr,  i  fyued  hyd  jti  Cesarea, 
a  deg  a  thri  ugaiu  o  wŷr  meirch, 
a  deucaut  o  íìyn-wewyr,  ar  y 
drydodd  awr  o  'r  nos  ;' 

24  A  pharottôwch  ysgrubliaid 


Anfon  Paul  at  YR  ACTiS 

iddynt  i  osod  Paul  amyiit,  i  w 
ddwyn  ef  yn  ddîogel  at  Ffelix 
y  rhaglaw. 

25  Ac  efe  a  ysgrifenodd  lyth- 
yr,  yn  cynnwys  yr  ystyriaeth 
yma : 

26  Claudins  Lysias  at  yr  ar- 
dderchoccaf  raglaw  Ffelix,  yn 
anfon  annerch. 

27  ''Y  gwr  hwn  a  ddaliwyd 
gan  yr  luddewon,  ac  a  fu  agos 
a'i  ladd  ganddynt;  ac  a  achub- 
ais  i,  gan  ddyfod  â  Uu  arnynt, 
gwedi  deall  mai  Ehufeiniad 

Oedd.  open.21.33. 

28  A  chan  ewyllysio  gwybod 
yr  achos  yr  oeddynt  yn  achwyn 
arno,  mi  a'i  dygaîs  ef  i  waered 
i'w  cynghor  hwynt : 

29  Yr  hwn  y  cefais  fod  yn 
achwyn  arno  am  llarholion  o'u 
cyfraith  hwy,  heb  fod  un  cŵyn 
arno  yn  haeddu  angau,  neu 

rwymaU.  >  gwestiimaM. 

30  A  phan  fynegwyd  i  mi  fod 
yr  luddewon  ar  fedr  cynllwyn 
î'r  gwr,  myfi  a'i  hanfonais  ef 
allan  o  law  attat  ti ;  ac  a  ry- 
buddiais  y  cyhuddwyr  i  ddy- 
wedyd  y  pethau  oedd  yn  ei 
erbyn  ef  ger  dy  fron  di.  Bydd 
iach. 

31  Yna  y  milwyr,  megis  y 
gorchymynasìd  iddynt,  a  gym- 
merasant  Paul,  ac  a'í  dygasant 
o  hyd  nos  î  Antipatris. 

32  A  thrannoeth,  gan  adael 


U,  XXIV.       Ffelio)  y  rhaglaw. 

i  'r  gwŷr  meirch  fyned  gyd  âg 
ef,  hwy  a  ddychwelasant  i'r 
castell : 

33  Y  rhai,  gwedi  dyfod  i  Ce- 
sarea,  a  rhoddi  y  Uythyr  at 
y  rhaglaw,  a  osodasant  Paul 
hefyd  ger  ei  fron  ef. 

34  Ac  wedi  i'r  rhaglaw  ddar- 
Uen  y  llythyr,  ac  ymoiyn  o  ba 
dalaeth  yr  oedd  efe :  a  gwybod 
mai  o  Cilicia  yr  ydoedd ; 

35  Mi  a'th  wrandawaf,  eb  efe, 
pan  ddelo  dy  gyhuddwyr  hefyd. 
Ac  efe  a  orchymynodd  ei  gadw 
ef  yn  nadleudy  Herod. 

PENNOD  XXIV. 

A.  D.  60.— 1  Paul,  wedi  ei  gyhuddo  gan  Ter- 
túlus  yr  areithiwr,  10  yn  atteb  dros  ei 
fuchedd  aH  athrawiaeth :  24  yn  pregethu 
Crist  i  V  rhaglaw  a  H  wraig,  26  Y  rhaglaw 
yn  góbeithio  cael  gwobr^  eithr  yn  ofer :  27 
oV  diwedd,  wrth  fyned  alUin  oH  swydd, 
yn  gadael  Paul  y^ngharchar, 

AC  ar  ol  pùm  niwrnod,  y 
.  daeth  ^Ananîas  yr  arch- 
ofFeiriad  i  waered,  a'r  henur- 
iaid,  ac  un  Tertùlus,  areithiwr ; 
y  rhai  a  ymddangosasant  ger 
bron  y  rhaglaw  yn  erbyn  Paul. 

»  Pen.  23.  2. 

2  Ac  wedî  ei  alw  ef  ger  bron, 
Tertùlus  a  ddechreuodd  ei  gy- 
huddo  ef  gan  ddywedyd, 

3  Gan  ein  bod  ni  yn  cael 
trwot  ti  heddwch  mawr,  a  bod 
pethau  Uwyddiannus  i'r  genedl 
hon  trwy  dy  ragwelediad  di,  yr 
ydym  ni  yn  gwbl,  ac  ym  mhob 


Patd  yn  atteb 


raan,  yn  eu  cydnabod,  0  ar- 
dderchoccaf  Ffelix,  gyd  â 
phob  dîolch. 

4  Eithr,  fel  na  rwystrwyf  di 
ym  mhellach,  yr  ydwyf  yn 
deisyf  amat,  o  'th  hynawsedd, 
wrandaw  arnom  ar  fyrr  eiriau. 

5  Oblegid  ni  a  gawsom  y  gwr 
hwn  yn  bla,  ac  yn  cyfodi  ter- 
fysg  ym  mysg  yr  holl  ludd- 
ewon  trwy  y  byd,  ac  yn  ben 
ar  sect  y  Nazareniaid : 

6  "Yr  hwn  a  amcanodd  halogi 
y  deml ;  yr  hwn  hefyd  a  ddal- 
iasom  ni,  ac  a  fynnasem  ei 
farnu  yn  ol  ein  cyfraith  ni. 

Pen.  21.  28. 

7  Eithr  Lysias  y  pen-capten  a 
ddaeth,  a  thrwy  orthrech  mawr 
a'i  dug  e/'allan  o'n  dwylaw  ni, 

8  a  archodd  i  'w  gyhudd- 
wyr  ddyfod  ger  dy  fron  di: 
gan  yr  hwn,  wrth  ei  hoh*,  y 
gelli  dy  hun  gael  gwybodaeth 
o  r  hoU  bethau  am  y  rhai  yr 
ydym  ni  yn  achwyn  arno. 

9  A  'r  luddewon  a  gydsyn- 
iasant  hefyd,  gan  ddywedyd 
fod  y  pethau  hyn  felfy. 

10  A  Phaul  a  attebodd,  wedi 
i'r  rhaglaw  amneidio  arno  i 
ddywedyd,  Gan  i  mi  wybod 
dy  fod  di  yn  farnwr  i'r  genedl 
hon  er  ys  llawer  o  flynydd- 
oedd,  yr  ydwyf  yn  fwy  cysur- 
us  yn  atteb  trosof  fy  hun. 

11  Canys  ti  a  elli  wybod  nad 


YR  ACTAU,  XXIV. 


drosto  ei  hun. 


oes  dros  ddeuddeg  diwmod  er 
pan  ddenthum  Ì  fynu  i  addoh* 
yn  Jerusalem. 

12  <=Ac  ni  chawsant  fì  yn  v 
deml  jTi  ymddadleu  â  neb 
nac  yn  gwneuthur  terfysg  i  V 
bobl,  nac  yn  y  synagogau,  nac 
yn  y  ddmas :       •  Pen.  2.5. 8.  a  28.  n. 

13  Ac  ni  allant  brofi  y  pethan 
y  maent  yn  awr  yn  achwyn 
arnaf  o  'u  plegid. 

14  Ond  hyn  yr  ydwyf  yn  ei 
gyífesu  1  ti,  mai  yn  ol  >  ffordd 
y  maent  hwy  yn  ei  galw  yn 
heresi,  felfy  yr  wyf  fi  yn  addoli 
i>uw  fy  nhadau ;  gan  gredu  yr 
hoU  bethau  sydd  ysgrifenedig 
yn  y  ddeddf  a'r  prophwydi : 

"  Edrych  Amos  8. 14.  Pen.9.a. 

15  A  chennyf  obaith  ar  Dduw, 
yr  hon  y  mae  y  rhai  hyn  eu 
hunain  yn  ei  disgwyl,  •  y  bydd 
adgyfodiad  y  meirw,  i'r  cyf- 
lawnion  ac  i'r  anghyfiawnion. 

•  Dan.  12.  2.  loan  5.  28,  29. 

16  Ac  'yn  hyn  yr  ydwyf  fi 
ty  hun  yn  ymarfer,  i  gael  cyd- 
wybod  ddirwystr  tu  ag  at 
L>duw  a  dynion,  yn  wastadol. 

f  Pen.  23. 1. 

Ÿl  Ac  ar  ol  llawer  o  flynydd- 
oedd,  'y  deuthum  î  wneuthur 
elusenau  i 'm  cenedl,  ac  oflf- 
rymmau. 

«Pen.  11  29. 30..  20. 16.  Bhuf.  15.  25.  Gid.  2. 10 

18  Ar  hynny  rhai  o  'r  ludd- 
ewon  o  Asia  a 'm  cawsant  î 

*  Pen.  21.  26,  27. 

Y 


Felix  yn  dychrynu      YR  ACTAU,  XXV.  oJUim  Pavl. 


wedi  fy  nglanhâu  yn  y  deml, 
nid  gyd  â  thorf  na  therfysg. 

19  Y  rhai  a  ddylasent  fod  ger 
dy  fron  di,  ac  achwyn,  os  oedd 
ganddynt  ddim  i'm  herbyn. 

20  Neu,  dyweded  y  rhai  hp 
eu  hunain,  os  cawsant  ddim 
camwedd  ynof,  tra  fûm  i  yn 
sefyll  o  fla«n  y  cynghor ; 

21  Oddi  eithr  yr  un  Uef  hon 
a  lefais  pan  oeddwn  yn  sefyll 
yn  eu  plith;  'Am  adgyfodiad 
y  meirw  y'm  bernir  heddyw 
gennych.        '  Pe"-  *■ 

22  Pan  glybu  Ffelix  y  pethau 
hyn,  efe  a  'u  hoedodd  hwynt, 
gan  wybod  yn  hysbysach  y 
pethau  a  berthynent  i'r  fifordd 
honno;  ac  a  ddywedodd,  Pan 
ddêl  Lysias  y  pen-capten  i 
waered,  mi  a  gâf  wybod  eich 
matterion  chwi  yn  gwbl. 

23  Ac  efe  a  archodd  i  'r  can- 
wriad  gadw  Paul,  a  chael  o 
hono  esmwythdra;  ac  "na  lest- 
eiriai  neb  o'r  eiddo  ef  i'w  was- 
anaethu,  nac  i  ddyfod  atto. 

»  Pen.  27. 3.  a  28. 16. 

24  Ac  ar  ol  talm  o  ddyddiau, 
y  daeth  Ffelix,  gyd  â  'i  wraig 
brusìla,  yr  hon  ydoedd  ludd- 
ewes,  ac  a  yrrodd  am  Paul,  ac 
a'i  gwrandawodd  ef  ynghylch 
y  flÿdd  yng  Nghrist. 

26  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn 
ymresymmu  am  gyfiawnder,  a 
dirwest,  a  'r  fam  a  fydd,  Ffelix 


a  ddychrynodd,  ac  a  attebodd, 
Dos  ymaith  ar  hyn  o  amser ; 
a  phan  gaffwyf  fi  amser  cyf- 
addas,  mi  a  alwaf  am  danat. 

26  A  chan  obeithio  hefyd  y 
rhoddid  arian  iddo  gan  Paul, 
er  ei  ollwng  ef  yn  rhydd:  o 
herwydd  paham  efe  a  anfon- 
odd  am  dano  yn  fynychach,  ac 
a  chwedleuodd  âg  ef. 

27  Ac  wedi  cyflawni  dwy 
flynedd,  y  daeth  Porcius  Ffes- 
tus  yn  Ue  Ffelix.  A  'Ffelix, 
yn  ewyllysio  gwneuthur  cym- 
mwynas  i'r  luddewon,  a  adaw- 
odd  Paul  yn  rhwym. 

'Pen.25.9,14. 

PENNOD  XXV. 

62.-2  Yr  luddewcm  yn  achwyn  ar  Favl 
ger  hron  Ffestus :  8  yntau  yn  attéb  drosto  ei 
hun,  U  ac  yn  appelio  at  Cesar :  14  ac  wedi 
hynny  Ffestus  yn  hysbysu  ei  aéiOè  ef  i  V 
brenhin  Agrippa,  23  a  H  ddwyn  ef  ger  brow. 
25  Ffestus  yn  ei  ddiheuro  e/,  na  wnaethai 
efe  ddim  a  haeddai  farwola^eth, 

FFESTUS  gan  hynny,  wedî 
dyfod  i'r  dalaeth,  ar  ol  tri 
diwrnod  a  aeth  i  fynu  i  Je- 
rusalem  o  Cesarea. 

2  Yna  yr  II  ymddangosodd  yr 
arch-offeiriad  a  phennaethiaid 
yr  luddewon  ger  ei  fron  ef, 
yn  erbyn  Paul,  ac  a  ymbilias- 

ant  âg  ef,  Ihtíéymdâ. 

3  Gan  geisio  fí'afr  yn  ei  erbyn 
ef,  fel  y  cyrchai  efe  ef  i  Jeru- 
salem,  gan  wneuthur  cynllwyn 
i  'w  ladd  ef  ar  y  ffbrdd. 


Ädjnar  Paul        YU  ACTAU,  XXV.  ojlae,, 


4  A  Ffestus  a  attebodd,  y 
cedwid  Paul  yn  Cesarea,  ac 
yr  âi  efe  ei  hun  yno  ar  fyrder. 
6  Y  rhai  gan  hynny  a  allant 
yn  eich  mysg,  eb  efe,  deuant 
1  waered  gyd  â  mi,  ac  od  oes 
dim  drwg  yn  y  gwr  hwn,  cy- 
nuddant  ef. 
•    6  II A  phryd  na  thrîgasai  efe 
gyd  â  hwy  dros  ddeng  ni- 
wrnod,  efe  a  aeth  i  waered  i 
Cesarea;  a  thrannoeth  efe  a 
eisteddodd  yn  yr  orsedd,  ac 
a  archodd  ddwyn  Paul  atto. 

1  Ac  wedi  ei  ddyfod,  yr  Tudd- 
ewon  a  ddaethent  o  Jerusalem 
i  waered,  a  safasant  o 'i  am- 
gylch,  ac  a  ddygasant  lawer  o 
achwynion  trymion  yn  erbyn 
Paul,  y  rhai  nis  gàllent  eu 
profi. 

8  Ac  yntau  yn  ei  amddiífyn 
ei  hun,  'Ni  phechais  i  ddim, 
nac  yn  erbyn  cyfraith  yr  ludd- 
ewon,  nac  yn  erbyn  y  deml, 
nac  yn  erbyn  Cesar. 

•  Pen.  6. 13.  a  24. 12.  a  28. 17. 

9  Eithr  Ffestus,  "yn  chwen- 
nych  dangos  ffafr  i  'r  ludd- 
ewon,  a  attebodd  Paul,  ac  a 
ddywedodd,  A  fynni  di  fyned 
1  tynu  1  Jerusalem,  i'th  farnu 
yno  ger  fy  mron  i  am  y  peth- 
auhyn?  -Pen^é^T. 

10  A  Phaul  a  ddywedodd,  O 
ílaen  gorsedd-faingc  Cesar  yr 


wyf     yn  sefyll,  lle  y  mae  yn 
rhaid  fy  marnu  :  ni  wneuthum 
1  ddim  cam  â 'r  luddewon, 
megis  y  gwyddost  ti  yn  dda. 
ll^Canys  osydwyf  yn  gwneuth- 
ur  cam,  ac  os  gwneutlium  ddim 
yn  haeddu  angau,  nid  wyf  yn 
gwrthod  marw :  eithr  onid  oes 
dim  o  'r  pethau  y  mae  y  rhai 
hyn  yn  fy  nghyhuddo,  ni  ddich- 
on  neb  fy  rhoddi  iddynt.  "  Ap- 
pelio  yr  wyf  at  Cesar. 

•Pen.  18. 14.     «' Pen.  26.  32. 

12  Yna  Ffestus,  wedi  ymddi- 
ddan  â  'r  cynghor,  a  attebodd, 
A  appehaist  ti  at  Cesar?  at 
Cesar  y  cei  di  fyned. 

13  Ac  wedi  talm  o  ddyddiau, 
Agrippa  y  brenhin  a  Bemice  a 
ddaethant  i  Cesarea  i  gyfarch 
Ffestus. 

14  Ac  wedi  iddynt  aros  yno 
lawer  o  ddyddiau,  Ffestus  a 
fynegodd  i  'r  brenhin  hanes 
Paul,  gan  ddywedyd,  'Y  mae 
ma  ryw  wr  wedi  ei  adael  gan 
H  telix  y  righarcliar :    •  Peu.  24. 27. 

l^^Ynghylch  yr  hwn,  pan 
oeddwn  yii  Jerusaleni,  vr  !|  ym- 
ddangosocld  arch-offeiriaid  a 
henuriaid  yr  luddewon  ger 
bron,  gan  ddeisA-f  cael  barn 
yn  ei  erbyn  ef.       1  Ne.,, 

16  I'r  rhai  yr  attebais,  nad 
oedd  arfer  y  Rhufeinwyr  roddi 
neb  rhyw  ddyn  i 'w  ddifetha, 
nes  cael  o'r  cyhuddol  ei  ffy- 

Y  2 


Paul  yn  sefyll  YR  ACTi 

huddwyr  yn  ei  wyneb,  a  chael 
lle  i  'w  amddiflfyn  ei  hun  rhag 
y  cẃyn. 

17  Ŵedi  eu  dyfod  hwy  yma 
gan  hynny,  heb  wneuthur  dim 
ojed,  trannoeth  mi  a  eisteddais 
ar  yr  orsedd-faingc,  ac  a  orchy- 
mynais  ddwyn  y  gwr  ger  bron. 

18  Am  yr  hwn  ni  ddug  y  cy- 
huddwyr  ifynu  ddim  achwyn 

0  'r  pethau  yr  oeddwn  i  yn 
tybied : 

19  Ond  yr  oedd  ganddynt 
jTì  ei  erbyn  ef  ryw  ymofynion 
ynghylch  eu  coel-grefydd  eu 
hunain,  ac  ynghylch  un  lesu 
a  fuasai  farw,  yr  hwn  a  daerai 
Paul  ei  fod  yn  fyw. 

20  A  myfi,  yn  II  anhysbys  i 
ymofyn  am  hyn,  a  ddywedais, 
a  fynnai  efe  fyned  i  Jerusalem, 
a  'i  farnu  yno  am  y  pethau  hyn. 

I  pdmm  ynghylch  V  eufrvu>  gwa/mn. 

21  Eithr  gwedi  i  Paul  appelio 

1  'w  gadw  i  II  wybyddiaeth  Au- 
gustus,  mi  a  erchais  ei  gadw 
ef  hyd  oni  allwn  ei  anfon  ef  at 
Cesar.  iNeu,/<«m. 

22  Yna  'Agrippa  a  ddywed- 
odd  wrth  Ffestus,  Minnau  a 
ewyllysiwn  glywed  y  dyn.  Yn- 
tau  a  ddywedodd,  Ti  a  gei  ei 

gly Wed  ef  y  f Ory.    '  Edrych  pen.  9. 15. 

23  Trannoeth  gan  hynny,  wedi 
dyfod  Agrippa  a  Bernioe,  â 
rhwysg  fawr,  a  myned  i  mewn 
i  'r  orsedd,  a  'r  pen-capteniaid 


lU,  XXV.        ofaen  Agrippa, 

a  phendefigion  y  ddmas,  wrth 
orchymyn  Ffestus  fe  a  ddyg- 
wyd  Paul  ger  bron. 

24  A  Ffestus  a  ddywedodd,  0 
frenhin  Agrippa,  a  chwi  wỳr 
oU  sydd  gyd  â  ni  yn  bresennol, 
chwi  a  welwch  y  dyn  hwn, 
oblegid  pa  un  y  galwodd  hoU 
haws  yr  luddewon  arnaf  fi,  yn 
Jerusalem  ac  yma,  gan  lefain 
« na  ddylai  efe  fyw  yn  hŵy. 

»  Pen.  22.  22. 

25  Eithr  pan  ddeallais  na 
wnaethai  efe  ddim  yn  haeddu 
angau,  ac  yntau  ei  hun  wedi 
appelio  at  Augustus,  mi  a 
femais  ei  ddanfon  ef. 

•■Pen.  23. 9.  a  26.31. 

26  Am  yr  hwn  nid  oes  gennyf 
ddim  sicrwydd  i'w  ysgrifenu 
at  fy  arglwydd.  O  herwydd 
paham  mi  a  'i  dygais  ef  ger 
eich  bron  chwi,  ac  yn  enwedig 
ger  dy  fron  di,  0  frenhin  A- 
grippa ;  fel,  wedi  ei  holi  ef,  y 
caífwyf  ryw  beth  i'w  ysgrifenu. 

27  Canys  allan  o  reswm  y 
gwelaf  fi  anfon  carcharor,  heb 
hysbysu  hefyd  yr  achwynion  a 
fyddo  yn  ei  erbyn  ef. 

PENNOD  XXVI. 

A.  D.  62.-2  Paul,  y  'ngwydd  Âgrippa,  yn 
dangos  ei  fuchedd  o  H  fehyd ;  12  ac  mor 
rhyfeddól  y  troisid  ac  y  galwesid  ef  i  fod 
yn  apostol  24  Ffestus  yn  taeru  ei  fod  ef 
wedi  ynfydu:  yntau  ar  hynny  yn  atteh  yn 
Uariaidd,  28  Agrippa  ym  mron  myned  yn 
Gristion.  31  Yr  hoU  gynnuOeidfa  yn  ei 
farnu  ef  yn  ddteuog. 


ac  yn  gr^d  YR  ACTAU,  XXVI.        ei  amddifyniad. 


AC  Agrippa  a  ddywedodd 
wrth  Paul,  Y  mae  cen- 
nad  i  ti  i  ddywedyd  drosot 
dy  hunan.  Yna  Paul  a  estyn- 
odd  ei  law,  ac  a  'i  hamddiíî- 
ynodd  ei  hun. 

2  Yr  ydwyf  yn  fy  nhybied  fy 
hun  yn  ddedwydd,  O  frenhin 
Agnppa,  gan  fy  mod  yn  cael 
fy  amddiífyn  fy  hun  ger  dy 
fron  di  heddyw,  am  yr  hoU 
bethau  yr  achwynir  arnaf  gan 
yr  luddewon : 

3  Yn  bendifaddeu  gan  wybod 
^y.fod  di  yn  gydnabyddus  â  'r 
noU  ddefodau  a  'r  holion  sydd 
yni  mhlith  yr  luddewon :  o 
herwydd  paham  yr  ydwyf  yn 
deisyf  arnat  fy  ngwrandaw  i 
yn  ddîoddefgar. 

4  Fy  muchedd  i  o  'm  mebyd, 
yr  hon  oedd  o'r  dechreuadym 
mhlith  fy  nghenedl  yn  Jerusa- 
lem,  a  ŵyr  yr  luddewon  oll ; 

5  Y  rhai  a'm  hadwaenent  i  o'r 
dechreu,  (os  mynnant  dystiol- 
aethu,)  mai  yn  ol  "y  sect  fan- 
ylaf  o  'n  crefydd  ni  y  bûm  i 
fyw  yn  Pharisead. 

•  Pen.  23.  6.  a  24. 15,  22.  PhU.  3.  5. 

6  Ac  yn  awr,  am  obaith  "yr 
addewid  a  wnaed  i  'n  tadau 
gan  Dduw,  yr  wyf  yn  sefyll 
1  m  barnu: 


"  Gen.  8. 15.  a  22. 18.  a  26.  4.  a  49. 10     Dent  is  ií 
2  Sam.7.12.  Ps.  132.  11.  ^^4  2  a  7  14  a Vh' 
a40.10.  Jer.23.5.a33.H.   ^Jl^  ^i  llj^t 
Dau.  9.  24.  Mic.  7.  20. 


7  I  'r  hon  addewid  y  mae  ein 
deuddeg  llwyth  ni,  ||heb  dor 
yn  gwasanaethu  Duw  nos  a 
dydd,  yn  gobeithio  dyfod.  Am 
yr  hwn  obaith  yr  achwynir 
arnaf,  O  frenhin  Agrippa,  gan 
yr  luddewon.  i  va  aäwj. 

8  Pa  beth?  ai  anghredadwy 
y  bernir  gennych  chwi,  y  cyfyd 
Duw  y  meirw  ? 

9  Minnau  yn  wir  a  dybiais 
ynof  fy  hun,  fod  yn  rhaid  i  mi 
wneuthur  llawer  o  bethau  yn 
erbyn  enw  lesu  o  Nazareth. 

10  "Yr  hyn  hefyd  a  wneuth- 
um  yn  Jerusalem :  a  llawer  o'r 
saint  a  geuais  i  mewn  carch- 
arau,  wedi  derbyn  awdurdod 
gan  yr  arch-offeiriaid ;  ac  wrth 
eu  difetha,  mi  a  roddais  fam 
yn     herbyn.  -^Pen.s.a. 

11  Ac  ym  mhob  synagog  yn 
fynych  mi  a'u  cospais  hwy,  ac 
a'w  cymhellais  i  gabhi ;  a  chan 
ynfydu  yn  fwy  yn  eu  herbyn, 
mi  a  'w  herlidiais  hyd  ddinas- 
oedd  dieithr  hefyd. 

12  "Ac  yn  hyn,  a  myfi  yn 
myned  i  Damascus  âg  àwdur- 
dod  a  chennad  oddi  wrth  yr 
arch-offeiriaid,     "  Pen.  9. 3.  a  22.  e. 

13  Ar  hanner  dydd,  O  fren- 
hm,  ar  y  ffordd,  y  gwelais 
oleum  o'r  nef,  mwy  na  dis- 
gleu'deb  yr  haul,  yn  disgleirio 
o  m  hamgylch,  a  'r  rhai  oedd 
yn  ymdaith  gyd  â  mi. 


Paul  yn  rhoddi  hanes  YR  ACT. 

14  Ac  wedi  î  ni  oU  syrthio 
ar  y  ddaear,  mi  a  glywais  lef- 
erydd  yn  Uefaru  wrthyf,  ac  yn 
dywedyd  yn  Hebraeg,  Saul, 
Saul,  paham  yr  ydwyt  yn  fy 
erlid  i?  Caled  yw  i  ti  wingo 
yn  erbyn  y  symbylau. 

15  Ac  mi  a  ddywedais,  Pwy 
wyt  ti,  Arglwydd?  Ac  efe  a 
ddywedodd,  Myfi  yw  lesu,  yr 
hwn  yr  wyt  ti  yn  ei  erlid. 

16  Eithr  cyfod,  a  saf  ar  dy 
draed:  canys  i  hyn  yr  ym- 
ddangosais  i  ti,  i  'th  osod  di 
yn  weinidog  ac  yn  dyst  o'r 
pethau  a  welaist,  ac  o'r  pethau 
yr  ymddangosaf  i  ti  ynddynt ; 

17  Gan  dy  wared  di  oddi 
wrth  y  bobl,  a  'r  Cenhedloedd, 
at  y  rhai  yr  ydwyf  yn  dy  anfon 
di  yr  awrhon, 

18  •!  agoryd  eu  Uygaid,  ac 
troi  o  dywyllwch  i  oleuni, 

ac  0  feddiant  Satan  at  Dduw ; 
fel  y  derbyniont  faddeuant 
pechodau,  a  ^chyfran  ym  mysg 
y  rhai  a  sancteiddiwyd,  trwy  y 
ffydd  sydd  ynof  fi. 

eE8.35.5.  a42.7.  Liicl.79.  Eph.  1. 18.  ^Col.l.lS. 
lPetr2.25.      «  Eph.  1. 11.  Col.  1. 12. 

19  Am  ba  achos,  O  frenhin 
Agrippa,  nî  bûm  anufadd  i'r 
weledigaeth  nefol : 

20  Eithr  ^mi  a  bregethais  i'r 
rhai  yn  Damascus  yn  gyntaf, 
ac  yn  Jerusalem,  a  thros  holl 

>»  Pen  a  20,  22  a  13,  a  14,  a  17,  a  18,  a  21. 


.U,  XXVI.  ei  dröedigaeth.  , 

wlad  Judea,  ac  i 'r  Cenhedl- 
oedd;  ar  iddynt  edifarhâu,  a 
dychwelyd  at  Dduw,  a  gwneuth- 
ur '  gweithredoedd  addas  i  edi- 

feÌrWCh.  »Matt.3.8. 

21  O  achos  y  pethau  hyn  ^'yr 
luddewon  a'm  daliasant  i  yn 
ydeml,  ac  a  geisiasant/i/Uadd 
i  â  'u  dwylaw  eu  hun. 

kPen.21.30. 

22  Am  hynny,  wedi  i  mi  gael 
help  gan  Dduw,  yr  wyf  fi  yn 
aros  hyd  y  dydd  hwn,  gan  | 
dystiolaethu  i  fychan  a  mawr, 
ac  heb  ddywedyd  dim  amgen 
nag  a  ddy wedasai  y  prophwydi 
a  Moses  y  delent  i  ben ; 

23  Y  dîoddefai  Crist,  ac 
byddai  efe  yn  gyntaf  o  adgyf- 
odiad  y  meirw,  ac  ""y  dangosaî  ' 
oleunî  i'r  bobl,  ac  i'r  Cenhedl- 

Oedd.      »lCor.l5.20.    Col.1.18.  Dat.  1. 5. 
«»  Luc  2.  32. 

24  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn 
dywedyd  y  pethau  hyn  trosto, 
Ffestus  a  ddywedodd  â  Uef 
uchel,  Paul,  °  yr  wyt  ti  yn  yn- 
fydu ;  Uawer  o  ddysg  sydd  yn 
dy  yrru  di  yn  ynfyd. 

2  Bren.  9. 11.  1  Cor.  4. 10. 

25  Ac  efe  a  ddywedodd,  Nid 
wyf  fi  yn  ynfydu,  0  ardderch- 
occaf  Ffestus;  eithr  geiriau 
gwirionedd  a  sobrwydd  yr  wyf 
fi  yn  eu  hadrodd. 

26  Canys  y  brenhin  a  ẃyr 
oddi  wrth  y  pethau  hyn,  wrth 


Cufíes  Agrippa.        YR  ACTAÜ,  XXVII.       Paul  yn  ymadael. 


yr  hwn  yr  wyf  fi  yn  Uefaru  yn 
hỳf:  o  herwydd  nid  wyf  yn 
tybied  fod  dim  o'r  pethau  hyn 
yn  guddiedig  rhagddo  ;  obleg- 
id  nid  mewn  congl  y  gwnaed 
hyn. 

27  O  frenhin  Agrippa,  A  wyt 
ti  yn  credu  i'r  prophwydi?  Mi 
a  wn  dy  fod  yn  credu. 

28  Ac  Agrippa  a  ddywedodd 
wrth  Paul,  Yr  wyt  ti  o  fewn 
ychydig  i'm  hennill  i  fod  yn 
Gristion. 

^29  A  Phaul  a  ddywedodd, 
°Mí  a  ddymunwn  gan  Dduw, 
o  fewn  ychydig,  ac  yn  gwbl 
oll,  fod  nid  tydi  yn  unig,  ond 
pawb  hefyd  a  'r  sydd  yn  fy 
ngwrandaw  heddyw,  yn  gyf- 
ryw  ag  wyf  fi,  ond  y  rhwymau 
hyn.  » 1  cor.  7. 7. 

30  Ac  wedi  iddo  ddywed- 
yd  hyn,  cyfododd  y  brenhin, 
a  'r  rhaglaw,  a  Bemice,  a  'r 
rhai  oedd  yn  eistedd  gyd  â 
hwynt : 

31  Ac  wedi  iddynt  fyned  o  'r 
neilldu,  hwy  a  lefarasant  wrth 
eu  gUydd,  gan  ddywedyd,  "Nid 
yw  y  dyn  hwn  yn  gwneuthur 
ami  yn  haeddu  angau,  neu 
rwymau.         -  Pen.  23. 9.  a  25. 25. 

32  Yna  y  dywedodd,  Agrippa 
wrth  Ffestus,  Fe  allasid  go- 
jlwng  y  dyn  yma  ymaith,  "  oni 
buasai  iddo  appelio  at  Cesar. 

«  Pen.  25.  Jl. 


PENNOD  XXVII. 

^^T^  ^*"''  """"^  f'^^"  «  ■RAa/aín. 
lU  yn  rhwj-Mywedyd  peryrjl  y  daith  ;  ]  1  a« 
heb  yael  ei  goelio:  14  hwythau  yn  cael  eu 
tajlu  draw  ae  yma  tjan  y  dy  mmeM :  4]  « 
Uong  yn  torri  arnynt  ;  22,  ?A,  44,  ac  er  hyn- 
ny  maent  yn  dyfod  i  <jyd  i  dir  yn  ddiamjoî 

APHAN  'gyttimwyd  forio 
o  honom  ymaith  i  'r  Ital, 
hwy  a  roisant  Paul,  a  rhyw 
garcharorion  eraill,  at  gan- 
wriad  a'i  enw  Julius,  o  fyddin 

AugUStUS.  «Pen.^S.l^. 

2  Ac  wedi  dringo  i  long  o 
Adramyttium,  ar  fedr  hwylio 
i  dueddau  Asia,  ni  a  aethom 
allan  o  'r  porthladd ;  a  chyd 
â  ni  yr  oedd  "  Aristarchus, 
Macedoniad  o  Thessalonica. 

•■Pen.  19.29. 

3  A  thrannoeth  ni  a  ddygwyd 
i  waered  i  Sidon.  A  Julius  a 
ymddûg  ^yn  garedigol  tu  ag 
at  Paul,  ac  a  roddes  iddo  gen- 
nad  i  fyned  at  ei  gyfeillion  i 
gael  ymgeledd. 

"  Pen.  24.  23.  a  28.  16. 

4  Ac  wedi  myned  oddi  yno, 
ni  a  hwyliasom  dan  Cyprus,' 
am  fod  y  gwyntoedd  yn  wrth- 
wynebus. 

5  Ac  wedi  hwylio  o  honom 
dros^  y  môr  sydd  ger  Ilaw 
Cihcia  a  Phamphylia,  ni  a 
ddaethom  i  Myra,  dinas  yn 
Lycia. 

6  Ac  yno  y  canwriad,  wedi 
cael  Ilong  o  Ale^andria  yn 

Y  i 


Paul  yn  morìo 


YR  ACTAÜ,  XXVII. 


tu  a  Rhufain. 


hwylio  i'r  Ital,  a'n  gosododd 
ni  ynddi. 

7  Ac  wedi  î  ni  hwylio  yn 
anniben  lawer  o  ddyddîau,  a 
dyfod  yn  brîn  ar  gyfer  Cnidus, 
am  na  adawai  y  gwynt  i  ni,  ni 
a  hwyliasom  îs  law  II  Creta,  ar 
gyfer  Salmone.  » (^^^- 

8  Ac  wedi  i  ni  yn  brin  fyned 
heibio  iddi,  ni  a  ddaethom  i 
ryw  le  a  elwir,  Y  porthladd- 
oedd  prydferth,  yr  hwn  yr  oedd 
dinas  Lasea  yn  agos  iddo. 

9  Ac  wedi  i  dalm  o  amser 
fyned  heibio,  a  bod  morio 
weithian  yn  enbyd,  o  herwydd 
hefyd  ddarfod  yr  ^ympryd 
weithian,  Paul  a  gynghorodd, 

*  Yr  ympi  yd  ydoedd  ar  y  degfed  dydd  o  *r  seithfed 
mifl,  Lef.  23.  27,  29. 

10  Gan  ddywedyd  wrthynt, 
Ha  wỳr,  yr  wyf  yn  gweled  y 
bydd  yr  hynt  hon  ynghyd  â 
sarhâd  a  choUed  fawr,  nid  yn 
unig  am  y  Uwyth  a  'r  Uong, 
eithr  am  ein  heinoes  ni  hefyd. 

11  Eithr  y  canwriad  a  gred- 
odd  i  lywydd  ac  i  berchen  y 
Uong,  yii  fwy  nag  i'r  pethau 
a  ddywedid  gan  Faul. 

12  A  chan  fod  y  porthladd 
yn  anghyfleus  i  auafu,  y  rhan 
fwyaf  a  roisant  gynghor  i  ym- 
adaw  oddi  yno  hefyd,  os  gall- 
ent  ryw  fodd  gyrhaeddyd  hyd 
Phenice,  i  auafu  yno;  yr  hwn 
sydd  borthladd  yn  Creta,  ar 


a  'r 


gyf er  y  dehau  -  orlle win, 
gogledd-orllewin. 

13  A  phan  chwythodd  y  de- 
heu-wynt  yn  araf,  hwynt-hwy 
yn  tybied  cael  eu  meddwl,  gan 
godi  hwyliau^  a  foriasant  heib- 
io  yn  agos  i  Creta. 

14  Ond  cyn  nemmawr  llcyf- 
ododd  yn  ei  herbyn  hi  wynt 
tymhestlog,  yr  hwn  a  elwir 
Euroclydon.  "  curoM, 

15  A  phan  gipiwyd  y  Uong, 
ac  heb  allu  gwrthwynebu  y 
gwynt,  ni  a  ymroisom,  ac  a 
ddygwyd  gyd  â  V  gwynt. 

16  Ac  wedi  i  ni  redeg  goris 
ynys  fechan  a  elwir  Clauda, 
braidd  y  gallasom  gael  y  bâd : 

17  Yr  hwn  a  godasant  i  fynu, 
ac  a  wnaethant  gynnorthwyon, 
gan  wregysu  y  llong  oddi  dani : 
a  hwy  yn  ofiii  rhag  syrthio  ar 
sugn-draeth,  wedi  gostwng  yr 
hwyl,  a  ddygwyd  felly. 

18  A  ni  yn  flin  iawn  amom 
gan  y  dymmestl,  drannoeth 
hwy  a  ysgafnhasant  y  Uong ; 

19  A'r  trydydd  dydd  •bwr- 
iasom  â'n  dwylaw  ein  hunain 
daclau  y  Uong  allan.  •Jonahi.s. 

20  A  phan  nad  oedd  na  haul 
na  sêr  yn  ymddangos  dros 
lawer  o  ddyddiau,  a  thym- 
mestl  nid  bychan  yn  pwyso 
arnom^  pob  gobaith  y  bydd- 
em  cadwedig  a  ddygwyd  oddi 
arnom  o  hynny  allan. 


Perygl  ddirfaircr        YR  ACTAU,  XXVII. 


I 


21  Ac  wedi  bod  hir  ddirwest, 
yna  y  safodd  Paul  yn  eu  canol 
hwy,  ac  a  ddywedodd,  Ha  wỳr, 
chwi  a  ddylasech  wrandaw 
arnaf  fi,  a  bod  heb  ymadaw  o 
Creta,  ac  ennill  y  sarhâd  yma 
a  'r  golled. 

22  Ac  yr  awrhon  yr  wyf  yn 
eich  cynghori  chwi  i  fod  yn 
gysurus:  canys  ni  bydd  colled 
am  einioes  un  o  honoch,  ond 
am  y  Ilong  yn  unig. 

23  Canys  safodd  yn  fy  ymyl 
y  nos  hon  angel  Duw,  yr  hwn 
a  'm  pîau,  a  'r  hwn  yr  wyf  yn 
ei  addoli, 

24  Gan  ddywedyd,  Nac  ofna, 
Paul;  rhaid  i  ti  sefyll  ger 
bron  Cesar ;  ac  wele,  rhoddes 
Duw  Ì  ti  y  rhai  oll  sydd  yn 
morio  gyd  â  thi. 

25  Am  hynny,  Aa  wŷr,  cym- 
merwch  gysur:  canys  yr  wyf 
fi  yn  credu  i  Dduw,  mai  felly 
y  bydd,  yn  ol  y  modd  y  dy- 
wedwyd  i  mi. 

26  Ond  'mae  yn  rhaid  ein 
bwrw  ni  i  ryw  ynys.     'Pen.  28.  i. 

27  Ac  wedi  dyfod  y  bedwar- 
edd  nos  ar  ddeg,  fe  a  ddi- 
gwyddodd,  a  ni  yn  morio  \ti 
Adria  ynghylch  hanner  nos, 
dybied  o'r  morwyr  eu  bod  yn 
nesâu  i  ryw  wlad ; 

28  Ac  wedi  iddjTit  blymio, 
nwy  a  i  cawsant  yn  ugain  gwr- 
nyd :  ac  wedi  myued  ychydig 


yfordaith. 


pellach,  a  phlymio  drachefh, 
hwy  a  'i  cawsaut  yn  bymthcír 
gwrhyd.  ^ 

29  Ac  a  hwy  yn  ofni  rhag  ||  i 
ni  syrthio  ar  leoedd  geirẁon, 
wedi  iddynt  fwrw  pedair  angor 
allan  o  'r  Ilyw,  hwy  a  ddcisyf- 
asant  ei  myned  lii  yn  ddydd. 

B  iddyni. 

30  Ac  fel  yr  oedd  y  llongwyr 
yn  ceisio  fíbi  allan  o 'r  Ilonf^ 
ac  wedi  gollwng  y  bâd  ''i 
waered  Ì  'r  môr,  yn  rhith  bod 
ar  fedr  bwrw  angorau  o  'r  pen 
blaen  i  'r  llong, 

31  Dywedodd  Paul  wrth  y 
canwriad  a  'r  milwyr,  Onid 
erys  y  rhai  hyn  yn  y  llong,  ni 
ellwch  chwi  fod  yn  gadwedig. 

32  Yna  y  torrodd  y  milwyr 
rafíau  y  bâd,  ac  a  adawsant 
iddo  syrthio  ymaith. 

33  A  thra  yr  ydoedd  hi 
yn  ayddhâu,  Paul  a  eiriolodd 
ar  bawb  gymnieryd  lluniaeth, 
gan  ddywedyd,  Heddyw  yw  y 
pedwerydd  dydd  ar  ddeg  yr 
ydych  chwi  yn  disg\vyl,  ac  yn 
aros  ar  eicli  cythlwng,  heb 
gymmeryd  dim. 

34  O  herwydd  paham  yr  yd- 
wyf  yn  dyunmo  arnoch  gym- 
meryd  Iluuiaeth ;  oblegid  hyn 
sydd  er  iechyd  i  chwi:  canys 
« blewyn  i  'r  un  o  honoch  ni 
syith  oddi  ar  ei  ben. 

«  1  Breu.  1.  52.   Matt.  10.  8a 


r  llong'ddrylliad.     YR  ACTA 

35  Ac  wedi  îddo  ddywedyd 
hyn,  efe  a  gymmerodd  fara,  ac 
^a  ddîolchodd  i  Dduw  yn  eu 
gẃydd  hwynt  oU,  ac  a't  tor- 
rodd,  ac  a  ddechreuodd  fwytta. 

hlSam.9.13.   loan  6. 11.  1  Tim.  4.  3,  4. 

36  Ac  yr  oeddynt  bawb  wedi 
myned  yn  gysurol ;  a  hwy  a 
gymmerasant  luniaeth  hefyd. 

37  Ac  yr  oeddem  yn  y  llong 
î  gyd,  yn  ddau  cant  ac  un  ar 
bymtheg  a  thri  ugain  o  eneid- 
iau. 

38  Ac  wedi  eu  digoni  o  lun- 
iaeth,  hwy  a  ysgafnhasant  y 
llong,  gan  fwrw  y  gwenith  all- 
an  i  'r  môr. 

39  A  phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
nid  oeddynt  yn  adnabod  y  tir : 
ond  hwy  a  ganfuant  ryw  gil- 
fach  a  glàn  iddi ;  i  'r  hon  y 
cynghorasant,  os  gallent,  wthio 
y  Uong  iddi. 

40  Ac  wedi  iddynt  II  godi  yr 
angorau,  +  hwy  a  ymollyngas- 
ant  i'r  môr,  ac  a  oUyngasant 
hefyd  yn  rhydd  rwymau  y 
Uyw,  ac  a  godasant  yr  hwyl 
i'r  gwynt,  ac  a  geisiasant  y 

làn.  I  dorri.      t  gódyngamnt  i*r  mâr. 

41  Ac  wedi  i  ni  syrthio  ar  le 
deufor-gyfarfod,  *hwy  a  wth- 
iasant  y  Uong :  a  'r  pen  blaen 
iddi  a  lynodd,  ac  a  safodd  yn 
ddîysgog ;  eithr  y  pen  ol  a 
ymddattododd  gan  nerth  y 
tonnau.  »2001.11.25. 


r,  XXVIII.       Paul  ym  Melita. 

42  A  chynghor  y  milwyr 
oedd,  ladd  y  carcharorion, 
rhag  i  neb  o  honynt  nofio 
allan,  a  dîangc  ymaith. 

43  Ond  y  canwriad,  yn  ewyll- 
ysio  cadw  Paul,  a  rwystrodd 
iddynt  eu  hamcan ;  ac  a  arch- 
odd  i  bawb  a  'r  a  fedrai  nofio, 
ymfwrw  yn  gyntaf  i^r  môr^  a 
myned  aUan  i  'r  tir  : 

44  Ac  i  'r  UeiU,  rhai  ar  ystyll- 
od,  ac  eraiU  ar  ryw  ddrylliau 
o  'r  Uong.  Ac  felly  y  digwydd- 
odd  ddyfod  o  bawb  i  dir  yn 
ddîangol. 

PENNOD  XXVIII. 

A.  D.  62. — 1  PaitZ,  wedi  torri  y  Uong  amo,  yn 
caél  ei  dderhyn  yn  rhywiogaidd  gan  y  har- 
hariaid,  5  Y  wiher  ar  ei  law  ef  heh  wneuíh' 
ur  iddo  niwed :  ac  yntau  ar  ia^hâu  Uawer 
0  glefydau  yn  yr  ynys,  11  Hwynt-hwy  yn 
myned  ymaith  tu  a  Bhufain,  17  Paul  yn 
mynegi  i  V  luddewon  achos  ei  ddyfodiad. 
24  Wedi  iddo  hregethu,  rhai  yn  credu,  a 
rhai  heh  gredu :  30  ae  yntau  er  hynny  yn 
pregethu  yno  ddwy  flynedd, 

AC  wedi  iddynt  ddîangc,  yna 
-  y  gwybuant  mai  ||  Melita 
y  gelwid  *  yr  ynys. 

I  Mo/to.      •  Pen.  27.  26. 

2  A'r  barbariaid  a  ddangos- 
asant  i  ni  fwyneidd-dra  nid 
bychan:  oblegid  hwy  a  gyn- 
neuasant  dân,  ac  a'n  derbyn- 
iasant  ni  oU  o  herwydd  y 
gawod  gynnrychiol,  ac  o  her- 
wydd  yr  oerfel. 

3  Ac  wedi  i  Paul  gynnuU 


lacMu  tad  Publius,   YR  ACTiî 

ynghyd  lawer  o  II  friw-wỳdd, 
a  'u  dodi  ar  y  tân,  gwiber  a 
ddaeth  allan  o  'r  gwres,  ac  a 
lynodd  wrth  ei  law  ef. 

Ä  orindlau. 

4  A  phan  welodd  y  barbar- 
iaid  y  bwystíil  y  'nghrog  wrth 
ei  law  ef,  hwy  a  ddywedasant 
wrth  eu  gilydd,  Yn  sicr  Uaw- 
ruddiog  yw  y  dyn  hwn,  yr  hwn, 
er  ei  ddîangc  o  'r  môr,  ni  ad- 
awodd  díaledd  iddo  fyw. 

5  Ac  efe  a  ysgydwodd  y 
bwystfil  i  'r  tân,  ac  'ni  oddef- 
odd  ddim  niwed. 

■>  Marc  16. 18.  Luc  10. 19. 

6  Ond  yr  oeddynt  hwy  yn 
disgwyl  iddo  ef  chwyddo,  neu 
syrthio  yn  ddisymmwth  yn 
farw.  Eithr  wedi  iddynt  hir- 
ddisgwyl,  a  gweled  nad  oedd 
dim  niwed  yn  digwydd  iddo, 
hwy  a  newidiasant  eu  meddw  l, 
ac  "a  ddywedasant  mai  duw 
oedd  efe.  « Pen.  u.  u. 

7  Ynghylch  y  man  hwnnw  yr 
oedd  tiroedd  i  bennaeth  yr 
ynys,  a'i  enw  Publius,  yr  hwn 
a  'n  derbyniodd  ni,  ac  a'n  llet- 
tŷodd  dridiau  yn  garedig. 

8  A  digwyddodd,  fod  tad 
PubUus  yn  gorwedd  yn  glaf  o 
gryd  a  gwaedlif:  at  yr  hwn 
wedi  i  Paul  fyned  i  mewn,  a 

gweddîo,  efe  a  ddododd  ei 
ddwylaw  arno  ef,  ac  a'i  hiach- 

aodd.  *  lago  5.  14, 15. 


U,  XXVIII.         a  llawer  eraill. 

9  Felly  wedi  gwneuthur  hyn, 
y  lleill  hefyd  y  rhai  oedd  a 
heintiau  arnynt,  yn  yr  ynys,  a 
ddaethant  atto,  ac  a  iachâwy'd: 

10  Y^  rhai  hcfyd  a  'n  parchas- 
ant  ni  â  llawer  o  urddas;  a 
phan  oeddym  yn  ymadael,  hwy 
a  'n  llwythasant  ni  â  phethau 
angenrheidiol. 

11  Ac  wedi  tri  mis,  yr  aethom 
ymaith  mewn  llong  o  Alex- 
andria,  yr  hon  a  auafasai  yn 
yr  ynys;  a'i  harwydd  hi  oedd 
Castor  a  Phôlux. 

12  Ac  wedi  ein  dyfod  i  Syra- 
cusa,  ni  a  drigasom  yno  dri- 
diau. 

13  Ac  oddi  yno,  wedi  myned 
oddi  amgylch,  ni  a  ddaethom 
i  Rhegium.  Ac  ar  ol  un  diwr- 
nod  y  deheu-wynt  a  chwyth- 
odd,  ac  ni  a  ddaethom  yr  ail 
dydd  i  Puteoli : 

14  Lle  y  cawsom  frodyr,  ac  y 
dymunwyd  arnom  aros  gyd  â 
hwynt  saith  niwrnod  :  ac  "felly 
ni  a  ddaethom  i  Rufain. 

15  Ac  oddi  yno,  pan  glybu 
y  brodyr  am  danom,  hwy  a 
ddaethant  i'n  cyfarfod  ni  hyd 
Appii-fíbrum,  a  'r  Tair  tafarn : 
y  rhai  pan  welodd  Paul,  efe  a 
ddíolchodd  i  Dduw,  ac  a  gym- 
merodd  gysur. 

16  Eithr  pan  ddaethom  i 
Rufain,  y  canwriad  a  roddes  y 
carcharorion  at  ben-capten  y 


Paul  yn  pregethu     YR  ACTAU 

Uu ;  eithr  *  cenhadwyd  i  Paul 
aros  wrtho  ei  hun,  gyd  â 
milwr  oedd  yn  ei  gadw  ef. 

•  Pen.  24.  23.  a  27.  3. 

17  A  digwyddodd,  ar  ol  tri- 
diau,  alw  o  Paul,  ynghyd  y  rhai 
oedd  bennaf  o'r  luddewon.  Ac 
wedi  iddynt  ddyfod  ynghyd, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Ha 
wŷr  frodyr,  er  na  wneuthum  i 
ddim  yn  erbyn  y  bobl,  na  def- 
odau  y  tadau,  etto  ^mi  a  rodd- 
wyd  yn  garcharor  o  Jerusalem 
î  ddwylaw  y  Rhufeinwyr. 

fPen.21. 33. 

18  Y  rhai,  ^wedi  darfod  fy 
holi,  a  fynnasent  fy  ngoUwng 
ymaith,  am  nad  oedd  dim 
achos  angau  ynof. 

«  Pen.  22. 24.  a  24. 10.  a  25.  8.  a  26.  31. 

19  Eithr  am  fod  yr  luddewon 
yn  dywedyd  yn  erbyn  hyn^  ^mi 
a  yrrwyd  i  appelio  at  Cesar ; 
nid  fel  pettai  gennyf  beth  i 
achwyn  ar  fy  nghenedl. 

^  Pen.  25. 11. 

20  Am  yr  achos  hwn  gan 
hynny  y  gelwais  am  danoch 
chwi,  i  'cŵ  gweled,  ac  i  ymddi- 
ddan  â  chwi :  canys  '  o  achos 
gobaith  Israel  y'm  rhwymwyd 
i  â  'r  ^gadwyn  hon.    ipen.  26. 6, 7. 

kPen.  26.  29.   Eph.  4. 1.  a  6.  20.  2  Tim.  1. 16. 

21  A  hwythau  a  ddywedas- 
ant  wrtho,  Ni  dderbyniasom 
ni  lythyrau  o  Judea  yn  dy 
gylch  di,  ac  ni  fynegodd  ac  ni 


XXVIII.  yn  Rhufain. 

lefarodd  neb  o'r  brodyr  a 
ddaeth  oddi  yno  ddim  drwg 
am  danat  ti. 

22  Ond  yr  ydym  ni  yn  deisyf 
cael  clywed  gennyt  ti  beth  yr 
ydwyt  yn  ei  synied:  oblegid 
am  y  sect  hon,  y  mae  yn  hys- 
bys  i  ni  fod  '  ym  mhob  man  yn 
dywedyd  yn  ei  herbyn. 

»  Pen.  24.  5, 14. 

23  Ac  wedi  iddynt  llnodî 
diwrnod  iddo,  Uawer  a  ddaeth 
atto  ef  i'w  letty;  i'r  rhai  y 
tystiolaethodd  ac  yr  eglurodd 
efe  deyrnas  Dduw,  gan  gy- 
nghori  iddynt  y  pethau  am  yr 
lesu,  ""allan  o  gyfraith  Moses, 
a'r  prophwydi,  o'r  bore  hyd  yr 

hwyr.       I  hmm.    °>  Edrych  ar  pen.  26.  6,  22. 

24  A  °rhai  a  gredasant  i'r 
pethau  a  ddywedasid,  a  rhai 
ni  chredasant.        « Pen.  17. 4. 

25  Ac  a  hwy  yn  anghyttûn 
â'u  gilydd,  hwy  a  ymadawsant, 
wedi  i  Paul  ddy wedyd  un  gair, 
mai  da  y  llefarodd  yr  Yspryd 
Glân  trwy  Esaias  y  prophwyd 
wrth  ein  tadau  ni, 

26  Gan  ddywedyd,  Dos  at  y 
bobl  yma,  a  dywed,  Yn  clywed 
y  clywch,  ac  ni  ddeallwch;  ac 
yn  gweled  y  gwelwch,  ac  nî 
chanfyddwch : 

«  Es.  6.  9.   Matt.  13. 14.   Marc  4. 12.  Luc  8. 10. 
loan  12.  40.  Rhuf.  11.  8. 

27  Canys  brasâwyd  calon  y 
bobl  hyn,  a  thrwm  y  clywsant 


Yn  dangos  ei  alwad 

â'u  clustîau,  a'u  llygaid  a  gau- 
asant;  rhag  iddynt  weled  â'w 
llygaid,  a  chlywed  â'u  clustiau, 
a  doall  k'r  galon,  a  dychwelyd, 
ac  i  mi  eu  liiachâu  hwynt. 

28  Bydded  hysbys  i  chwi  gan 
hynny,  anfon  iachawdwriaeth 
Duw  "at  y  Cenhedloedd;  a 
hwy  a  wrandawant. 

r  Pen.  13.  46.  a  18.  6. 

29  Ac  wedi  iddo  ddywedyd 
hyn,  ymadawodd  yr  luddewon. 


RHUFEINIAID,  I.         i'r Rhufeiniaid. 

a  clianddynt  ddadl  niawr  yn 
eu  plith. 

30  A  Phaul  a  arhoes  ddwy 
flynedd  gyfan  yn  ei  dŷ  ar- 
drethol  ei  liun,  ac  a  dderljyn- 
iodd  bawb  a  'r  oedd  yn  dyfod 
i  mewn  atto, 

31  Gan  bregethu  teymas 
Dduw,  ac  athrawiaethu  y  peth- 
au  am  yr  Arglwydd  lesu  Grist, 
"gyd  â  phob  hyfder,  yn  ddí- 
wahardd.  « pen.  4. 31. 


EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 

AT  Y 

RHUFEINIAID. 


PENNOD  I. 

A.  D.  60.--1  Paul  yn  dangos  ei  alwedigaeth  i  V 
Rhufeiniaid,  9  aH  chwant  i  ddyfod  attynt. 
16  Beth  yw  ei  efengyl  ef,  aW  cyfiawnder  ŷ 
mae  hi  yn  ei  ddangos,  18  Bod  J)uw  yn 
ddigUawn  wrth  hoh  math  ar  hechod,  21  Pa 
heth  oedd  pechodau  y  Cenhedloedd. 

PAUL,  gwasanaethwr  lesu 
Grîst,  wedi  eî  alw  ifod  yn 
apostol,  ac  wedî  eî  *  neiUduo  i 
eîengyl  Duw, 

•  Act.  9. 15.  a  13.  2.  Gal.  1. 15. 

2  (^Yr  hon  a  rag-addawsai 
efe  trwy  ei  brophwydi  yn  yr 
ysgrythyrau  sanctaidd,) 

Act.  26.  6. 

3  Am  eî  Fab  ef  lesu  Grist 


ein  Harglwydd  ni,  ^yr  hwn 

•  Matt.  1.  6. 16.  Luc  1.  32.  Act  2  30 
2Tim.2.8.  *Gal.4.4- 


^a 


wnaed  o  had  Dafydd  o  ran  y 
cnawd  ; 

4  Ac  *a  lleglurwyd  yn  Fab 
Duw  mewn  gallu,  yn  ol  yspryd 
sancteiddiad,  trwy  yr  adgyf- 
odiad  oddi  wrth  y  meîrw: 

•  Act.  13.  33.      I  derfvnwyd. 

5  Trwy  yr  hwn  'y  derbyn- 
lasom  ras  ac  apostoliaeth,  i 
*ufudd-dod  fíjáá  ym  mhlith 
yr  hoU  genhedloedd,  er  mwyn 
ei  enw  ef : 

'Peii.l2.3.Äl6,16.      tPen.  16.26. 

6  Ym  mysg  y  rhai  yr  ydych 
chwithau  yn  alwedigion  íesu 
Grist. 

7  At  bawb  sydd  yn  Ehufaîn. 
yn  anwyl  gan  Dduw,  *^  wedi  eu 

^  1  Ow.  1.  a. 


Dymuniad  yr  Apostol.  RHUFEINIAID,  I.     Beth  yw  yr  efengyl. 

hyn,)  fel  y  cawn  ryw  ffrwyth 
yiioch  chwi  hefyd,  megis  ag 
yn  y  Cenhedloedd  eraiU. 

14  '  Dyledwr  ydwyf  i'r  Groeg- 
iaid,  ac  i'r  barbariaid  hefyd  ; 
i'r  doethion,  ac  i  'r  annoethion 

hefyd.  «lCor.9.16. 


galw  i  fod  yn  saint:  'Gras  i 
chwi  a  thangnefedd  oddi  wrth 
Dduw  ein  Tad  ni,  a'r  Ar- 
glwydd  lesu  Grist.  'Oai.i.s. 

8  Yn  gyntaf,  ''yr  wyf  yn  di- 
olch  i'm  Duw  trwy  lesu  Grist 
drosoch  chwi  oU,  oblegid  '  bod 
eich  ffydd  chwi  yn  gyhoeddus 
yn  yr  holl  fyd. 

Philem.  4.      '  1  Thess.  1.  8. 

9  Canys  "  tyst  i  mi  yw  Duw, 
°  yr  hwn  yr  ydwyf  yn  ei  wasan- 
aethu  11  yn  fy  yspryd  yn  efengyl 
ei  Fab  ef,  fy  mod  i  "yn  ddibaid 
yn  gwneuthur  coffa  o  honoch 
bob  amser  yn  fy  ngweddiau, 

■npen  9  1    n2Tim.  1.3.  â'mliyspryd. 
0  1  Thess.  3.  10. 

10  "^Gan  ddeisyf  a  gawn  ryw 
fodd,  ryw  amser  bellach,rwydd- 
hynt  gyd  âg  ewyllys  Duw  i 
ddyfod  attoch  chwi. 

pPen.15.23.  lTheie.3.10. 

11  Canys  yr  wyf  yn  hiraethu 
am  eich  gweled,  fel  "y  gallwyf 
gyfrannu  i  chwi  ryw  ddawn 
ysprydol,  fel  y'ch  cadamhâer: 

1  Pen.  15. 29. 

12  A  hynny  sydd  i  'rn  cyd- 
ymgysuro  llynoch  chwi,  trwy 
'ff'ydd  ein  gilydd,  yr  eiddoch 
chwi  a'r  eiddof  finnau. 

Ymdâdam.      'Tit.1.4.  2Petrl.l. 

13  Eithr  ni  fynnwn  i  chwi  fod 
heb  wybod,  frodyr,  i  mi  yn 
fynych  arfaethu  dyfod  attoch, 
(ond  '  fo  'm  Uuddiwyd  i  hyd  yn 

•  Act.  16. 7. 


15  Felly,  hyd  y  mae  ynof  fi, 
parod  ydwyf  i  bregethu  yr 
efengyl  i  chwithau  hefyd  y 
rhai  ydych  yn  Rhufain. 

16  Canys  "  nid  oes  amaf  gy- 
wilydd  o  efengyl  Crist :  obleg- 
id  "  gallu  Duw  yw  hi  er  iach- 
awdwriaeth  i  bob  un  a'r  sydd 
yn  credu;  i'r  luddew  ''yn 
gyntaf,  a  hefyd  i'r  Groegwr. 

"Ps40.  9,  10.       2Tim.  1.  8.       xlCor.  1.  18. 
a  15.  2.      y  Act.  3.  26.  a  13.  46. 

17  Canys  'ynddi  hi  y  dat- 
guddir  cyfiawnder  Duw  o  ffydd 
i  ffydd;  megis  y  mae  yn  ys- 
grifenedig,  'Y  cyfiawn  a  fydd 
byw  trwy  ffydd. 

^Pen.  3.  21.      »Hab.  2.  4.    Gal.  2.  IG. 

18  Canys  digofaint  Duw  a 
ddatguddiwyd  o'r  nef  yn  er- 
byn  pob  annuwioldeb  ac  ang- 
hyfiawnder  dynion,  y  rhai  sydd 
yn  attal  y  gwirionedd  mewn 
anghyfiawnder. 

19  O  herwydd  "yr  hyn  a  ellir 
ei  wybod  am  Dduw,  sydd  eglur 
llynddynt  hwy:  canys  "Duw 
a  'i  heglurodd  iddynt. 

i>  Act.  14. 17.     I  iMwẅ.     0  loan  1. 9. 

20  Canys  ^  ei  anweledig  beth- 

4PB.19.1.  Act  14. 17.  a  17. 27. 


Llygriad  trumus  RHUFEl 
au  ef  er  creadigaeth  y  byd, 
wrth  eu  hystyried  yn  y  pethau 
a  wnaed,  a  welir  yn  amlwg, 
sef  ei  dragywyddol  allu  ef  a  'i 
Dduwdod;  llhyd  onid  ydynt 
yn  ddîesgus:  ifdvhiddmt. 

21  Oblegid  a  hwy  yn  adnabod 
Duw,  nis  gogoneddasant  ef 
megis  Duw,  ac  na  buont  ddî- 
olchgar  iddo;  eithr  'oferfuont 
yn  eu  rhesymmau,  a'u  calou 
anneallus  hwy  a  dywyllwyd. 

•  Eph.  4. 17. 18. 

22  Pan  dybient  eu  bod  yn 
ddoethion,  hwy  a  aethant  yn 
%liaid ; 

23  Ac  'a  newidiasant  ogon- 
îant  yr  anllygredig  Dduw  i 
gyffelybiaeth  llun  dyn  Uygr- 
edig,  ac  ehediaid,  ac  anifeil- 
iaid  pedwar-carnol,  ac  ym- 
lusgiaid. 

fPB.106.ao.  Jer.2.U.  Bzec.8.10. 

24  ba  herwydd  Duw  hefyd 
a'u  rhoddes  hwy  1  fynu,  yn 
nhrachwantau  eu  calonnau,  i 
aflendid,  "i  ammherchi  eu 
cyrph  eu  hun  'yn  eu  plith  eu 
hunain : 

«  Pb.  81. 12.  Act  7.  42.  2  Thess.  2. 11  12. 
1  Theís.  4. 4.     •  Lef.  18. 22. 

25  Y  rhai  a  newidîasant  wir- 
îonedd  Duw  ^yn  gelwydd,  ac 
a  addolasant  ac  a  wasanaeth- 
asant  y  creadur  yn  llfwy  na'r 
Creawdwr,  yr  hwn  sydd  fendig- 
edig  yn  dragywyddol.  Amen. 

*  Amos  2.  t      I  hytrach. 


MAID,  I.  y  Cenhedloedd. 

26  Oblegid  hyn  y  rhoddes 
Duw  hwynt  i  fynu  i  'wŷniau 
gwarthus:  canys  eu  llgwrag- 
edd  hwy  a  newidiasant  yr 
arfer  f  anianol  i 'r  hon  sydd 
yn  erbyn  \  anian : 

'  Lef.  11.  22.  23.  Eph.  5. 12.  Ibmymaid. 

t  naturiol.      %  tuOuriaeth. 

27  Ac  yn  gyffefyb  y  llgwŷr 
hefyd,  gan  adael  yr  arfer  nat- 
uriol  o'r  wraig,  a  ymlosgent  yn 
eu  hawydd  i  'w  gifydd ;  y  gwŷr 
ynghyd  â  gwỳr  yn  gwneuthur 
brynti,  ac  yn  derbyn  ynddynt 
eu  hunain  y  cyfryw  dâl  am  eu 
cyfeiliorni  ag  ydoedd  raid. 

I  ounriiuiiaid. 

28  Ac  megis  nad  oedd  gym- 
meradwy  ganddynt  llgadw  Duw 
yn  eu  gwybodaeth,  Duw  a  'u 
rhoddes  hwynt  i  fynu  i  feddwl 
anghymmeradwy,  i  wneuthur  y 
pethau  nid  oedd  weddaidd : 

I  Nen,  otidnabod  Dua. 

29  Wedi  eu  llenwi  â  phob 
anghyfiawnder,  godineb,  an- 
wiredd,  cybydd-dod,  drygioni ; 
yn  llawn  cenfigen,  llofrudd- 
iaeth,  cynnen,  twyU,  drwg- 
anwydau ; 

30  Yn  hustyngwyr,  yn  athrod- 
wyr,  yn  gas  ganddynt  Dduw, 
yn  drahaus,  yn  feilchion,  yn 
ffrostwyr,  yn  ddychymmygwyr 
drygioni,  yn  anufudd  i  rîeni, 

31  Yn  anneallus,  yn  dorrwyr 
ammod,  yn  II  angtíaredig,  yn 

I  ddioariad. 


Bamu  eraill.  RHUFElJ: 

anghymmodlawn,  yn  annhru- 

garogioii  :  ,  \i  * 

32  Y  rhai  yn  gwybod  cyt- 
iawnder  Duw,  fod  y  rhai  sydd 
yn  gwneuthnr  y  cyfryw  bethau 
yn  haeddu  marwolaeth,  ydynt 
nid  yn  unig  yn  gwneuthur  y 
pethau  hyn,  eithr  hefyd  "yn 
llcyd-ymfoddloni  â'r  rhai  sydd 
yn  eu  gwneuthur  hwynt. 

■»  Hog.  7. 3.     •  Neu,  ct/ẁi/nto. 

PENNOD  II. 

A.  D.  60.— 1  Na  all  y  rhai  sydd  yn  pechu,  er 
eu  hod  yn  condemnio  pechod  mewn  eraill, 
mo  'îi  hesgusodi  eu  hunain  ;  6  oc  mai  anhaws 
0  lawer  iddynt  dôJiangc  rhag  harn  Duw,  9  pa 
un  hynnag  f&nt  ai  luddewon  ei  Cenhedloedd, 
14  Nas  gall  y  Cenheâloedd  dd'ianifc,  17  na  V 
luddewon  chwaith  ;  25  ae  na  wna  eu  henr 
waediad  lesâd  iddynt,  oni  ehadwant  y  ddedd/, 

OHERWYDD  paham,  dî- 
esgus  wyt  ti,  O  ddyn, 
pwy  bynnag  wyt  yn  barnu: 
"canys  yn  yr  hyn  yr  wyt  yn 
barnu  arall,  yr  wyt  yn  dy  gon- 
demnîo  dy  hun:  canys  ti  yr 
hwn  wyt  yn  bamu,  wyt  yn 
gwneuthur  yr  un  pethau. 

•  2  Sam.  12.  6.  Matt.  7.  2. 

2  Eithr  ni  a  wyddom  fod 
barn  Duw  yn  ol  gwirionedd, 
yn  erbyn  y  rhai  a  wnant  gyf- 
ryw  bethau, 

3  Ac  a  wyt  ti  yn  tybied  hyn, 
O  ddyn,  yr  hwn  wyt  yn  barnu 
y  rhai  sydd  yn  gwneuthur  y 
cyfryw  bethau,  a  thithau  yn 
gwneuthur  yr  un  pethau,  y 
dîengi  di  rhag  barn  Duw  ì 


lAID,  II.  Barngyjiawn. 

4  Neu  a  wyt  ti  yn  dîystyru 
golud  ei  ddaioni  ef,  a'i  ddî- 
oddefgarwch,  ^a'i  ymaros,  'heb 
wybod  fod  daionî  Duw  yn  dy 
dywys  di  i  edifeirwch  ? 

»>2Petr3. 15.      «  Es.  30. 18. 

5  Eithr  yn  ol  dy  galedrwydd, 
a  'th  galon  ddîedifeiriol,  wyt 
*  yn  trysori  i  tî  dy  hun  ddigof- 
aint  erbyn  dydd  y  digofaint,  a 
datguddiad  cyfiawn  farn  Duw, 

lago  5.  3. 

6  •Yr  hwn  a  dâl  i  bob  un  yn 

ol  ei  weithredoedd : 

eJob34.11.  Ps.62.12.   Jer.  17. 10.  a  82. 19. 
Matt.16.27.   Pen.14.12.  Dat.  22. 12. 

I  SefVv  rhai  trwy  barhâu  yn 
gwneuthur  da,  a  geisiant  ogon- 
iant,  ac  anrhydedd,  ac  anllygr- 
edigaeth;  bywyd  tragywyddol: 

8  Eithr  i  'r  rhai  sydd  gynhen- 
us,  ac  'anufudd  i'r  gwirionedd, 
eithr  yn  ufudd  i  anghyfìawn- 
der,  y  hydd  Uid  a  digofaint ; 

í2Theflfl.  1.  8. 

9  Trallod  ac  ing  ar  bob  enaid 
dyn  sydd  yn  gwneuthur  drwg; 
yr  luddew  «yn  gyntaf,  a 'r 

II  Groegwr  hefyd : 

fAino«3.2.  Lucl2.47.48.  lPetjri.1T. 
I  Genhedírddun. 

10  Eithr  gogoniant,  ac  anrhy- 
dedd,  a  thangnefedd,  i  bob 
un  sydd  yn  gwneuthur  daioni ; 
i'r  luddew  yn  gyntaf,  ac  i'r 
II  Groegwr  hefyd.      •  cenhedirdâm. 

11  Canys  ^nid  oes  derbyn 
wyneb  ger  bron  Duw.  »»Deut.  10.17. 


Am  natur 

12  Oblegîd  cynnifer  ag  a 
bechasant  yn  ddiddeddf,  a 
gyfrgollirhefyd  yn  ddiddeddf; 
a  chynnifer  ag  a  bechasant 
yn  y  ddeddf,  a  fernir  wrth  y 
ddeddf;  ^ 

13  (Canys  'nid  gwrandawyr 
y  ddeddf  sydd  gyfiawn  ger 
bron  Duw,  ond  gwneuthurwyr 
y  ddeddf  a  gyfiawnhêir 


RHUFETNTAID,  II. 


*  Matt.  7.  21.   lago  1.  22,  23,  25. 

14  Canys  pan  yw  y  Cenhedl- 
oedd  y  rhai  nid  yw  y  ddeddf 
ganddynt,  wrth  naturiaeth  yn 
gwneuthur  y  pethau  sydd  yn 
y  ddeddf,  y  rhai  hyn  heb  fod 
L  S'íl^,  ganddynt,  ydynt 
ddeddf  iddynt  eu  hunain ; 

15  Y  rhai  sydd  yn  dangos 
gweithred  y  ddeddf  yn  ysgrif- 
enedig  yn  eu  calonnau,  a'u 
cydwybod  yn  cyd-dystiolaethu, 
a  u  meddyliau  II  yn  cyhuddo 
eu  gilydd,  neu  yn  esgusodi ;) 

I  rhungddmt  a  'u  gäydd  m  cyhuddo,  neu,  yn  esgutodi. 

16  "Yn  y  dydd  y  barno  Duw 
ddirgeloedd  dynion,  yn  ol  fy 
efengyl  i,  'trwy  lesu  Grist. 

*Matt.25.31.  lCor.4.5.  'Ioan5.22. 
Act.  17. 81. 

17  Wele,  luddew  y'th  elwir 
di  ac  "yr  wyt  yn  gorphwys  yn 
y  ddeddf,  ac  yn  gorfoleddu  yn 

NUW;  ■»Mic.  3.11.  Pen.  9.4. 

18  Ac  yn  gwybod  ei  ewyllys 
Çr,  ac  "yn  ildarbod  pethau 

•  Phü.  1. 10.    ìmfipethau  a  otcahaniaeth  rhÿngddunt. 


y  ddeddf. 


rhagorol,  gan  fod  wedi  dy 
addysgu  o'r  ddeddf ; 

19  Ac  yr  wyt  yn  coeho  dy 
tod  yn  dywysog  i'r  deillion,  yn 
lewyrch  i  'r  rhai  sydd  mewn 

tywyllwch, 

20  Yn  athraw  i  'r  anghall,  yn 
ddysgawdwr  i'r  rhai  bach,  a 
chennyt  "ffurf  y  gwybodaeth 
a  r  gwirionedd  yn  y  ddeddf. 

"Pen.e.lT.  2  Tim.  1. 13.  «  3.  5. 

21  "Tydi,  gan  hynny,  yr  hwn 
wyt  yn  addysgu  arall,  oni 'th 
ddysgi  dy  hun  ?  yr  hwn  wyt 
yn  pregethu,  Na  ladratter,  a 
ladrettidi?        p  p..  so.  le.  &c. 

22  Yr  hwn  wyt  yn  dywedyd, 
JNa  odmeber,  a  odinebi  di  ?  yr 
hwn  wyt  yn  ffieiddio  delwau,  a 
gyssegr-yspeili  di? 

23  Yr  hwn  wyt  'yn  gorfol- 
eddu  yn  y  ddeddf,  trwy  dorri 
y  ddeddf  a  ddîanrhydeddi  di 

Dduw?  ,Ad.i7. 

24  Canys  enw  Duw  o'ch  plegid 
chwi  a  geblir  ym  mhlith  y  cSn- 
hedloedd,  megis  y  mae  'yn 
ysgrifenedig. 

'2Sani.12.14.  Es.  52.  5.  Erec.  36.  20,  23. 

25  Canys  enwaediad  yn  wir  a 
wna  lês,  os  cedwi  y  ddeddf- 
eithr  os  troseddwr  y  ddeddf 
ydwyt,  aeth  dy  enwaediad  \-n 
ddîenwaediad. 

26  Os  y  dîenwaediad  gan 
hynny  a  geidw  gyfiawnderau 
7   ddeddf,    oni    chyfrifir  ei 


RHUFEINIAID,  III. 


Rhagorfraint 

ddîenwaediad  ef  yn  enwaed- 

27  Àc  oiri  bydd  i'r  dîenwaediad 
yr  hwn  sydd  o  naturiaeth,  o8 
ceidw  y  ddeddf,  dy  farnn  di, 
yr  hwn  wrth  y  Uythyren  a'r 
enwaediad  wyt  yn  troseddu  y 
ddeddf? 

28  Canys  'nid  yr  hwn  sydd 
yn  yr  amlwg  sydd  luddew ;  ac 
nid  enwaediad  yw  yr  hyn  sydd 
yn  yr  amlwg  yn  y  cnawd : 

sIoiui8.39.  Pen.9.6,7.   Gal.6.15.  D»t.2.9. 

29  Eithr  'yr  ^wn  sydd  yn  y 
dirgel  sydd  luddew ;  ac  "  en- 
waediad  y  galon  sydd  'yn  yr 
yspryd,  nid  yn  y  Uythyren; 
"yr  hwn  y  mae  ei  glod  nid  o 
ddynion,  ond  o  Dduw. 

«lPetr3.4.    »001.2.11.  Pliü.3.3.  'Pen.7.6. 
2  Cor.  3. 6.  '1  Cor.  4. 5.  2  Oor.  10. 18.  1  ThesB.  2. 4. 

PENNOD  III. 

A.  D.  60.— 1  Bhagorfraint  yr  Ivddewon  :  3 
'yr  'hon  ni  chollasant :  9  er  hynny  y  mae  y 
ddeddf  yn  eu  harnu  hwythau  hefyd  yn^  euog 
0  bechod :  20  gan  hynny  ni  chyfiawnhéir  un 
cnawd  trwy  y  ddeddf :  28  eithr  pawh,  heh 
wahaniaeth,  trwy  ffydd  yn  unig :  31  ac  etto 
ni  ddiddymwyd  y  ddeddf, 

PA  ragoriaeth  gan  hynny 
sydd  i  'r  luddew    neu  pa 
fudd  sydd  o'r  enwaediad  ? 

2  Llawer,  ym  mhob  rhyw  fodd: 
yn  gyntaf ,  o  herwydd  *  darfod 
ymddiried  iddynt  hwy  am  ym- 
adroddion  Duw. 

•  Ps.  147. 19. 20.  Pen.9.  4. 

3  Oblegid  beth  os  ^anghred- 

b  Heb.  4.  2. 


yr  luddewon. 


odd  rhaî?  'a  wna  eu  hang- 
hrediniaeth  hwy  ffydd  Duw  yn 

Ofer?       Num.  23. 19.  Pen.9.6.  2  Tim.  2. 13. 

4  Na  atto  Duw :  eithr  ^bydd- 
ed  Duw  yn  eirwir,  a  ^phob 
dyn  yn  gelwyddog;  megis  yr 
ysgrifenwyd,  '  Fel  y 'th  gyf- 
iawnhâer  yn  dy  eiriau,  ac  y 
gorfyddech  llpan  y'th  farner. 

d  loan  a.  83.     •  P».  62. 9.  a  116. 11.     '  Pi.  61. 4. 

I  iwn  fameài, 

5  Eithr  os  yw  ein  hanghyf- 
îawnder  ni  yn  canmol  cyfiawn- 
der  Duw,  pa  beth  a  ddywedwn? 
Ai  anghyfiawn  yw  Duw,  yr 
hwn  sydd  yn  dwyn  amom 
ddigofaint?  (yn  ol  dyn  yr  wyf 
yn  dywedyd ;) 

6  Na  atto  Duw :  canys  wrth 
hynny  *  pa  fodd  y  barna  Duw 
y  byd  ?  *  G«n.  is. 

7  Canys  os  bu  gẁirionedd 
Duw  trwy  fy  nghelwydd  i  yn 
helaethach  i'w  ogoniant  ef, 
paham  y'm  bernir  innau  etto 
megis  pechadur  % 

8  Ac  nid,  (megis  y'n  ceblir, 
ac  megis  y  dywed  rhai  ein  bod 
yn  dywedyd,)  Gwnawn  ddrwg, 
fel  y  dêl  daioni?  y  rhai  y  mae 
eu  damnedigaeth  yn  gyfiawn. 

9  Beth  gan  hynny  ?  a  ydym 
ni  yn  fwy  rhagorol  ?  Nac  ydym 
ddim :  canys  ni  a  brofasom  o'r 
blaen  ''fod  pawb,  yr  luddewon 
a'r  Groegwyr,  dan  bechod ; 

»  Oal.  3. 22. 


Ni  chyfiarmhéir        RHUFEINIAÍD,  III.     neh  trr^  y  Me<W. 

10  Megis  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig,  'Nid  oes  neb  c^awn, 
nac  oes  un ;      •  p«.  h.  i,  2.  s. .  ss.  1. 


-   .^,  mm^  «^.  yj^,  j^, 

11  Nid  oes  neb  yn  deall ;  nid 
oes  neb  yn  ceisio  Duw. 

12  Gŵyrasant  oll,  aethant  i 
gyd  yn  anfuddiol ;  nid  oes  un 
yn  gwneuthur  daioni,  nac  oes 
un. 

13  '^Bedd  agored  yw  eu  ceg ; 
â'u  tafodauygwnaethantddich- 
ell;  'gwenwyn  aspiaid  »ydd  dan 
eu  gwefusau : 

»Pi.6.9.     'Pg.  HO.S. 

14  "Y  rhai  y  mae  eu  genau  yn 
Uawn  melldith  a  chwerwedd : 

Pe.  10.  7. 

15  °Buan  yw  eu  traed  i  dyw- 
allt  gwaed : 

"  Diar.  1. 16.   Ei.  59.  7,  8. 

16  Distryw  ac  aflwydd  infdd 
yn  eu  flfyrdd : 

17  A  ffordd  tangnefedd  nid 
adnabuant : 

18  °Nid  oes  ofh  Duw  ger 
bron  eu  Uygaid.  »pì.36.i. 

19  Ni  a  wyddom  hefyd  am 
ba  bethau  bynnag  y  niae  y 
ddeddf  yn  ei  ddywedyd,  mai 
MTth  y  rhai  sydd  dan  y  ddeddf 
y  mae  hi  yn  ei  ddywedyd :  fel 
''y  cauer  pob  genau,  ac  y  byddo 
yr  hoU  fyd  lldan  fam  Duw. 

P  Ezec.  16.  63.      I  yn  euog  o/hm  Duw. 

20  Am  hynny  Hrwy  weithred- 
oedd  y  ddeddf  ni  chyfiawnhêir 

1  GaL  2. 16. 


un  cnawd  yn  ei  olwg  ef ;  canys 
'trwy  y  ddeddf  y  mae  adnabod 

pechod.  '  Pen.  7.  7. 

21  Ac  yr  awrhon  'yr  eghirwyd 
cyfiawnder  Duw  heb  y  ddeddf. 
wrth  gael  tystiolaeth  gan  y 
ddeddf  a  'r  prophwydi ; 

•  Pen.  1.  17.   Phil.  3.  9. 

22  Sef  cyfiawnder  Duw,  yr 
hwn  sydd  trwy  fíydd  lesu  Grist, 
1  bawb  ac  ar  bawb  a  gredant : 
canys  'nid  oes  gwahaniaeth : 

'Peii.10.12.  G»L3.28.  Col.3. 11. 

23  Oblegid  "pawb  a  bech- 
asant,  ac  ydynt  yn  ol  am  ogon- 
iant  Duw ;     •  Pen.  u.  32.  oai  3. 22. 

24  A  hwy  wedi  eu  cyfiawnhâu 
yn  rhad  trwy  ei  ras  ef,  trwy  y 
prynedigaeth  sydd  yng  Nghrist 
lesu : 

25  Yr  hwn  a  ||  osododd  Duw 
yn  fiawn,  trwy  ífydd  yn  ei 
waed  ef,  i  ddangos  ei  gyf- 
iawnder  ef,  trwy  faddeuant  "y 
pechodau  a  wnaethid  o'r  blaeu 
trwy  ddîoddefgarwch  Duw ; 

I  rao-ordàniodd.      t  ammod,  neu,  mmmodar. 
»Actl7.  80.  Heb.  9. 15. 

26  I  ddangos  ei  gjfiawnder 
ef  y  pryd  hwn ;  fel  y  byddai 
efe  yn  gyfiawn,  ac  yn  cyf- 
lawnhâu  y  neb  sydd  o  fíydd 
lesu. 

27  Pa  le  gan  hynny  y  mae 
y  gorfoledd?  Efe  a  gauwyd 
allan.    Trwy  ba  ddeddf?  aí 

'lCor.l.29.31.  £ph.2.a 


Ffydd  Ahraham 

deddf  gweithredoedd  ì  Nag  ê ; 
cithr  trwy  ddeddf  ífydd. 

28  Yr  ydym  ni  gan  hynny  yn 
cyfrif  'mai  trwy  íîydd  y  cyf- 
iawnhêir  dyn,  heb  weithred- 
oedd  y  ddeddf. 

•Actl3.38.  Pen.8.3.  Gal.  2. 16. 

29  Ai  i'r  luddewon  y  mae  efe 
yn  Dduw  yn  unig?  onid  yw 
i'r  Cenhedloedd  hefyd?  Yn 
wir  y  mae  efe  i  'r  Cenhedloedd 
hefyd : 

30  Gan  mai  un  Duw  ísydd, 
yr  hwn  a  gyfiawnhâ  yr  en- 
waediad  wrth  fiFydd,  a'r  dî- 
enwaediad  trwy  ffydd. 

31  Wrth  hynny,  a  ydym  ni 
yn  gwneuthur  y  ddeddf  yn 
ddirym  trwy  ffydd?  Na  atto 
Duw:  eithr  yr  ydym  yn  cad- 
amhâu  y  ddeddf. 

PENNOD  IV. 

A.  D.  60.— 1  Ffyäd  Ahraham  a  gyfrifwÿd 
iddo  yn  gyfiawnder,  10  eyn  enuaedu  amo. 
13  Trwy  ffydd  yn  unig  y  derhyniodd  efe  a  'i 
had  yr  addewid.  16  Ahraham  yv>  tad  pauib 
a  V  «ÿdd  yn  credu.  24  Ein  ffydd  ninnau 
hefyd  a  gyfrifir  i  ni  yn  gyfiMtonder. 

beth  gan  hynny  a  ddy- 
_  wedwn  ni  ddarfod  1  'Ab- 
raham  ein  tad  ni  ei  gael,  yn  ol 
ycnawd?  «£8.51.2. 

2  Canys  os  Abraham  a  gyf- 
iawnhâwyd  trwy  weithredoedd, 
y  mae  iddo  orfoledd;  eithr  nid 
ger  bron  Duw. 

3  Canys  pa  beth  a  ddywed 


RHUFEINI A ID,  IV.  «  gufnfm/d  iddo 
yr  ysgrythyr?  "Credodd  Ab- 
raham  i  Dduw;  a  chyfrifwyd 
iddo  yn  gyfiawnder. 

''Gen.  15.6.  Gal.3.6.  Iago2.23. 

4  Eithr  "i'r  neb  sydd  yn 
gweithio,  ni  chyfrifir  y  gwobr 
o  ras,  ond  o  ddyled. 

<=  Pen.  11.  6. 

5  Eithr  i'r  neb  nid  yw  yn 
gweithio,  ond  yn  credii  yn  yr 
hwn  sydd  yn  cyfiawnhâu  yr 
annuwiol,  ei  flydd  ef  a  gyfrifir 
yn  gyfiawnder. 

6  Megis  y  mae  Dafydd  hefyd 
yn  datgan  dedwyddwch  y  dyn 
y  mae  Duw  yn  cyfrif  cyfiawn- 
der  iddo  heb  weithredoedd, 
gan  ddywedyd, 

7  "Dedwydd  yw  y  rhai  y 
maddeuwyd  eu  hanwireddau, 
a'r  rhai  y  cuddiwyd  eu  pech- 
odau:  -Pf.82.i.2. 

8  Dedwydd  yw  y  gwr  nid  yw 
yr  Arglwydd  yn  cyfrif  pechod 
iddo. 

9  A  ddaeth  y  dedwyddwch 
hwn  gan  hynny  ar  yr  enwaed- 
iad  yn  unig,  ynte  ar  y  dîen- 
waediad  hefyd  ?  canys  yr  yd- 
ym  yn  dywedyd  ddarfod  cyfrif 
fíydd  i  Abraham  yn  gyfiawn- 
der. 

10  Pa  fodd  gan  hynny  y  cyf- 
rifwyd  hi?  ai  pan  oedd  yn  yr 
enwaediad,  ynte  yn  y  díen- 
waediad?  Nid  yn  yr  enwaed- 
iad,  ond  yn  y  dîenwaediad. 


yn  gyfiaTmder,  RHUFEINIAID,  IV 

11  Ac  'efe  a  gymmerth  ar- 
wydd  yr  enwaediad,  yn  llinsel 
cyfiawnder  y  ffydd,  yr  hon 
oeM  ganddo  yn  y  díenwaed- 
iad :  fel  'y  byddai  efe  yn  dad 
pawb  a  gredent,  yn  y  dîen- 
waediad ;  fel  y  cyfrifid  cyfiawn- 
der  iddynt  hwythau  hefyd : 

•Geii.17.10.    y»d.  'Lucl9.9.  Ad.  12,16.  Gal.3.7. 

12  Ac  yn  dad  yr  enwaediad, 
nid  i'r  rhai  o'r  enwaediad  yn 
unig,  ond  i 'r  sawl  hefyd  a 
gerddant  Iwybrau  fíydd  Abra- 
ham  ein  tad  ni,  yr  hon  oedd 
ganddo  yn  y  dienwaediad. 

13  Canys  nid  trwy  y  ddeddf 
y  daeth  yr  addewid  i  Abra- 
ham,  neu  i'w  had,  y  byddai 
efe  yn  etifedd  y  byd ;  eithr 
trwy  gyfiawnder  ffydd. 

14  Canys  «os  y  rhai  sydd 
o'r  ddeddf  yw  yr  etifeddion, 
gwnaed  ffydd  yn  ofer,  a'r  add- 
ewid  yn  ddirym.  «Gai.3.i8. 

15  Oblegid  ••y  mae  y  ddeddf 
yn  peri  digofaint;  canys  Ue  nid 
oes  deddf,  nid  oes  gamwedd. 

'  Pen.  3.  20.  a  5. 13,  20.  a  7.  8. 10.  1  Cor.  15.  56. 
2Cor.3.7,9.   Gal.  3. 19.  1  loan  3.  4. 

16  Am  hynny  o  ffydd  y  mae, 
fel  y  hijddai  yn  ol  gras :  fel  y 
byddai  yr  addewid  yn  sicr  i'r 
holl  had ;  nid  yn  unig  i  'r  hwn 
sydd  o'r  ddeddf,  ond  hefyd  i'r 
hwn  sydd  o  ffydd  Abraham,  'yr 
hwn  yw  ein  tad  ni  oU,    •  es.  51 2 

15"  (Megis  y  mae  yn  ysgrifen- 


cyn  ei  enwaediad. 
edig,  ^Mi  a'th  wneuthum  yn 
dad  llawer  o  genhedloedd,) 
llger  bron  y  neb  y  credodd 
efe  iddo,  sef  Duw,  yr  hwn  sydd 
jrn  bywhâu  y  meirw,  ac  sydd 
yn  galw  y  pethau  nid  ydynt, 
fel  pe  byddent : 

'Gen.  17.5.     ^  vn  gyffdìjb  iW  neb.     '  Pen.  8. 11. 

18  Yr  hwn  yn  erbyn  gobaith 
a  gredodd  dan  obaith,  fel  y 
byddai  efe  yn  dad  cenhedl- 
oedd  lawer;  yn  ol  yr  hyn  a 
ddywedasid,  "Felly  y  bydd  dy 

had  dÌ.  ■»  Gen.  15.  5. 

19  Ac  efe,  yn  ddíegwan  o 
ffydd,  "nid  ystyriodd  ei  gorph 
ei  hun,  yr  hum  oedd  yr  awr- 
hon  wedi  marweiddio,  ac  efe 
ynghylch  càn  mlwydd  oed,  na 
marweidd-dra  bru  Sara. 

"  Gen.  17.  17.  a  18. 11.   Heb.  11.  11, 12. 

20  Ac  nid  ammheuodd  efe 
addewid  Duw  trwy  anghredin- 
iaeth ;  eithr  efe  a  nerth^yd  yn 
y  ffydd,  gan  roddi  gogonìant  i 
Dduw : 

21  Ac  yn  gwbl  sicr  ganddo, 
am  yr  hyn  a  addawsai  efe.  °ei 
fod  ef  yn  abl  i 'w  wneuthur 

hefyd.  •Pi.115.8.  Heb.ll.  19. 

22  Ac  am  hynny  y  cyfrifwyd 
iddo  yn  gyfiawnder. 

23  Eithr  "  nid  ysgrifenwyd 
hynny  er  ei  f^yn  ef  yn  unig, 
ddarfod  ei  gyfrif  iddo  ; 

P  Pen.  15.  4.    1  Cor.  10.  6, 11. 


24  Ond  er  ein  mwyn  uinuau 

Z  3 


Cymmod  â  Dum         KH  U  ±  ìíj1J> 
hefyd,  i'r  rhai  y  cyfrifìr,  y  rhai 
ydym  yn  credu  yn  yr  hwn  "  a 
gyfododd  lesu  ein  Harglwydd 
ni  o  feirw :       i  Act.  2. 24.  a  13. 30. 

25  Yr  hwn  a  draddodwyd  dros 
ein  pechodan  ni,  ac  a  gyfod- 
wyd  i'n  cyfiawnhâu  ni. 

PENNOD  V. 

A.  D.  60.— 1  Wedi  ein  cyfianmhâu  trwy  fydd, 
y  'mae  i  ni  dangnefedd  rhyngom  a  Duw, 
2  a  llawenydd  yn  ein  gohaith :  8  gan  ein 
eymmodi  trwy  ei  waed  e/,  a  nyni  yn  elynion 
iddo,  10  y  cawn  yn  hytrach  fod  yn  gadw- 
edig  wedi  ein  cymmodi.  12  Megis  y  daeth 
pechod  a  marwolaeth  trwy  Adda,  17  feUy 
yn  hytrach  y  daw  cyfiawnder  a  hywyd  trwy 
lesu  Grist.  20  Lle  yr  amlhaodd  peehod,  y 
rhagor-amlhaodd  gras. 

AM  hynny,  'gan  ein  bod 
wedi  eüi  cyfiawnhâu  trwy 
jSydd,  y  mae  gennym  heddwch 
tu  ag  at  Dduw,  trwy  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist : 

•  E».  32. 17.  loan  16. 33. 

2  'Trwy  yr  hwn  hefyd  y  caws- 
om  ddyfodfa  trwy  fíydd  i'r 
gras  hwn,  yn  yr  hwn  yr  ydym 
yn  sefyU,  ac  'yn  gorfoleddu 
dan  obaith  gogoniant  Duw. 

i>Bph.2. 18.  a3.12.  Heb.  10. 19.  <=Heb.3.6. 

3  Ac  nid  fdly  yn  unig,  eithr 
yr  ydym  yn  gorfbleddu  mewn 
gorthrymderau ;  *gan  wybod 
fod  gorthrymder  yn  peri  dî- 
oddefgarwch  ;       "  iwo  i-  »• 

4  A  dîoddefgarwch,  brofiad; 
a  phrofiad,  obaith : 

5  A  gobaith  ni  chywilyddia, 
am  fod  cariad  Duw  wedi  ei 


lAID,  V.  trnn/  lesu  GrisL 
dywallt  yn  ein  calonnau  nî, 
trwy  yr  Yspryd  Glân  yr  hwn 
a  roddwyd  i  ni. 

6  Canys  Crist,  pan  oeddym 
ni  etto  yn  weiniaid,  mewn 
Ipryd  a  fu  farw  dros  yr  an- 

nUWÌol.  ' «BŴtííìa*. 

7  Oblegid  braidd  y  bydd  neb 
farw  dros  un  cyfiawn :  oblegid 
dros  y  da  ysgatfydd  fe  feiddiai 
un  farw  hefyd. 

8  Eithr  'y  mae  Duw  yn  can- 
mol  ei  gariad  tu  ag  attom; 
oblegid,  a  nyni  etto  yn  bech- 
aduriaid,  i  Grist  farw  trosom 

nÌ.    •  loan  15. 13.  1  Petr  3. 18.  1  loan  3. 16.  a  4. 9. 

9  Mwy  ynte  o  lawer,  a  nyiiî 
yn  awr  wedi  ein  cyfiawnhâu 
trwy  ei  waed  ef,  y'n  hachubir 
rhag  digofaint  trwyddo  ef. 

10  Canys  'os  pan  oeddym  yn 
elynion,  'y'n  heddychwyd  â 
Duw  trwy  farwolaeth  ei^  Fab 
ef;  mwy  o  lawer,  wedi  ein 
heddychu,  y'n  hachubir  "  trwy 
ei  fywyd  ef.    'Pen.8.32.  «2C!or.5.i9. 

Eph.  2. 16.       loan  5. 26.  a  14. 19.   2  Cor.  4. 10, 11. 

11  Ac  nid  hynny  yn  unig, 
eithr  gorfoleddu  yr  ydym  hef- 
yd  yn  Nuw  trwy  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist,  trwy  yr 
hwn  yr  awrhon  y  derbyniasom 
y  cymniod. 

12  Am  hynny,  megis  'trwy 
un  dyn  y  daeth  pechod  i'r  byd, 
a  "marwolaeth  trwy  bechod; 

•Gen.3.6.  lCor.15.21.     'Gen.2.17.  Pen.6.28. 


Crras  yn  teyrnam  RHUFEI 
ac  felly  yr  aeth  marwolaeth 
ar  bob  dyn,  yn  gymmaint  a 
phechu  o  bawb : 

13  Canys  hyd  y  ddeddf  yr 
oedd  pechod  yn  y  byd :  eithr 
ni  chyfrifìr  pechod  pryd  nad 

oes  deddf.    'Pen.4.15.  iioan3.4. 

14  Eithr  teymasodd  marwol- 
aeth  o  Adda  hyd  Moses,  îe, 
amynt  hwy  y  rhai  ni  phechas- 
ant  yn  ol  cyírelybiaeth  cam- 
wedd  Adda,  "yr  hwn  yw  jäurf 
yr  un  oedd  ar  ddyfod. 

1  Cor.  15.  21, 22, 45. 

15  Eithr  nid  megis  y  cam- 
wedd,  felly  y  mae  y  dawn  hef- 
yd.  Canys  os  trwy  gamwedd 
mi  y  bu  feirw  llawer ;  mwy  o 
lawer  yr  amlhaodd  gras  Duw, 
a'r  dawn  trwy  ras  yr  un  dyn 
lesu  Grist,  M  laweroedd. 

•  Matt.  20. 28.  a  26.  28. 

16  Ac  nid  megis  y  hu  trwy 
un  a  bechodd,  y  mae  y  dawn  : 
canys  y  farn  a  ddaeth  o  un 
camwedd  i  gondemniad ;  eithr 
y  dawn  sydd  o  gamweddau 
lawer  i  gyfiawnhâd. 

ŸI  Canys  os  trwy  ||  gamwedd 
un  y  teyrnasodd  marwolaeth 
trwy  un ;  mwy  o  lawer  y  caiff 
y  rhai  sydd  yn  derbyn  llios- 
owgrwydd  o  ras,  ac  o  ddawn 
cyfiawnder,  deyrnasu  mewn 
bywyd  trwy  un,  lesu  Gríst. 

I  un  camwedd. 

18  Felly  gan  hynny,  megîs 


SlAID,  VI.  1/rwy  gyjìawnder. 
trwy  llgamwedd  un  y  daeth 
oarn  ar  bob  dyn  i  gondemn- 
lad;  felly  hefyd  trwy  f  gy fiawn- 
der  un  y  daeth  y  dawn  "ar  bob 
dyn  i  gyfiawnhâd  bywyd. 

I  m  carmoedd.      t  un  (mfiaumäm. 
»  loan  12.  32.   Heb.  2. 9. 

19  Oblegid  megis  trwy  anuf- 
udd-dod  an  dyn  y  gwnueth- 
pwyd  Uawer  yn  becliaduriaid ; 
felly  trwy  ufudd-dod  un  y 
gwneir  llawer  yn  gyfiawn. 

20  Eithr  Py  ddeddf  a  ddaeth 

1  mewn  fel  yr  amlhâi  y  cam- 
wedd:  eithr  Ile  yr  amlhaodd 
y  pechod,  y  rhagor-amlhaodd 
gras: 

i'Ioanl5.22.  Pen.  4.  M.  »  7. 8.  GmL3. 19,23. 

21  Fel  megis  y  teyrnasodd 
pechod  i  farwolaeth,  felly 
hefyd  y  teymasai  gras  trwy 
gyfiawnder  i  fywyd  tragy- 
wyddol,  trwy  lesu  Grist  ein 
Harglwydd. 

PENNOD  VI. 

A.  D.  60.— 1  Na  ddylem  ni  fyui  meum  peehod, 
í  a  mnnau  wedi  mane  iddo ;  3  megü  y 
mae  ein  bedÿdd  ni  yn  dango».  12  Xa 
theyrnased^  peehod  mwyach,  18  gan  ddar/od 
i  ni  ymrôi  i  wisanaeth  eynawnder ;  23  ac 
o  herwydd  mai  eyflog  peehod  yte  mancoìr 
aeth. 

BETH  wrth  hjTiny  a  ddy- 
wedwn  ni?  a  drigwn  ni 
yn  wastad  mewn  pechod,  fel 
yr  amlhao  gras  ? 

2  Na  atto  Duw.  A  nînnau 
wedi  meirw  i  bechod,  pa  wedd 
y  byddwn  byw  etto  ynddo  ef  ? 


Na  ddylemfyw         RHU FLIW 

3  Oni  wyddoch  chwi,  "  am 
gynnifer  o  honom  ag  a  llfed- 
yddiwyd  i  Grist  lesn,  ein  bed- 
yddio  ni  i'w  farwolaeth  ef  ? 

»  Gal.  3.  27.      I  Neu,  fedyddŵ. 

4  'Claddwyd  ni  gan  hynny 
gyd  âg  ef  trwy  fedydd  i  farw- 
olaeth;  fel  ^megis  ag  y  cyfod- 
wyd  Crîst  o  feirw  trwy  ogon- 
iant  y  Tad,  'felly  y  rhodiom 
ninnau  hefyd  mewn  newydd- 
deb  buchedd. 

i>Col.2.12.  «Peii.8. 11.  2Cor.  13.4. 

d  Eph.  4.  22,  23.  Col.  3. 10.  Phü.  3. 10, 11. 

5  Canys  os  gwnaed  ni  yn  gyd- 
blanhigion  i  gyffelybiaeth  ei 
farwolaeth  ef,  felly  y  byddwn  i 
gyffelyUaeth  ei  adgyfodiad  ef : 

6  Gan  wybod  hyn,  ddarfod 
•croeshoelio  ein  hen  ddyn  ni 
gyd  âg  ef  er  mwyn  dirymmu 
^corph  pechod,  fel  rhag  Uaw 
na  wasanaethom  bechod. 

•  Gal.  2.  20.  a  5.  24.  a  6. 14.  Eph.  4.  22.    '  Col.  2. 11. 

7  Canys  mae  yr  hwn  a  fu 
farw,  wedi  ei  tryddhâu  oddi 
wrth  bechod. 

f  1  Petr  4. 1.      t  Gr.  gufiawnhau. 

8  Ac  ^'os  buom  feirw  gyd  â 
Christ,  yr  ydym  ni  yn  credu  y 
byddwn  byw  hefyd  gyd  âg  ef : 

2  Tim.  2.  11. 

9  Gan  wybod  nad  yw  'Crist, 
yr  hwn  a  gyfodwyd  oddi  wrth 
y  meirw,  yn  marw  mwyach ; 
nad  arglwyddiaetha  marwol- 
aeth  arno  mwyach.  »Dati.i8. 


[AID,  VI.  mewn  pechod, 

10  Canys  fel  y  bu  efe  farw, 
''efe  a  fu  farw  unwaith  i  bech- 
od :  ac  fel  y  mae  yn  by w,  '  byw 
y  mae  i  Dduw. 

k  Heb.  9.  27,  28.      »  Luc  20. 88. 

11  Felly  chwithau  hefyd,  cyf- 
rifwch  eich  hunain  yn  feirw  î 
bechod ;  eithr  "^yn  fyw  i  Dduw, 
yng  Nghrist  lesu  ein  Har- 

glwydd.  »Gal.2.19. 

12  "Na  theyrnased  pechod 
gan  hynny  yn  eich  corph 
marwol,  i  ufuddhâu  o  honoch 
iddo  yn  ei  chwantau.  »  p».  h^.  iss. 

13  Ac  na  ^roddwch  eich  ael- 
odau  yn  llarfau  anghyfiawnder 
i  bechod:  eithr  Prhoddwch 
eich  hunain  î  Dduw,  megis 
rhai  o  feirw  yn  fyw ;  a'ch  ael- 
odau  yn  arfau  cyfiawnder  i 

DduW.       oPen.7.  5.   Col.  3.  5.   lago  4. 1. 
íoffer.     PPen.  12.1.   1  Petr  4.  2. 

14  Canys  nid  arglwyddiaetha 
pechod  arnoch  chwi :  oblegid 
nid  ydych  chwi  dan  y  ddeddf, 
eithr  dan  ras. 

15  Beth  wrth  hynny  ?  a  bech- 
wn  ni,  "^o  herwydd  nad  ydym 
dan  y  ddeddf,  eithr  dan  ras? 
Na  atto  Duw. 

ilCor.9.21.  Gal.5.18. 

16  Oni  wyddoch  chwi,  maî  'i 
bwy  bynnag  yr  ydych  yn  eîch 
rhoddi  eich  hunain  yn  weision 
i  ufuddhâu  iddo,  eich  bod  yn 
weision  i'r  hwn  yr  ydych  yn 

'Matt.6.24.   Ioan8.34.  2Petr2.19. 


o»dg,^an^tku      BHUFEINIAID,  VII.  ^,^. 
i  beôhoÄ  P«  ™  bynnag   ffrwyth  yn  sancteiddrwydd,  a  r 


17  Ond  i  Dduw  y  bo  y  dîolch, 
eich  bod  chwi  gynt  yn  weision 
1  bechod;  eithr  ufuddhâu  o 
honoch  o  'r  galon  i  'r  *  ffurf  o 
athrawiaeth  ta  draddodwyd  i 
chwi. 

•2Tim.l.l3.  \Qít.i'rhonv'<^traMod«nŴ. 

18  Ac  'wedi  eich  rhyddhâu 
oddi  wrth  bechod,  fe  a 'ch 
gwnaethpwyd  yn  weision  i  gyf- 
lawnder.  'ioan8.32.  icor.7.22.  Gai.5.1. 

19  Yn  ol  duU  dynol  yr  ydwyf 
yp  dywedyd,  oblegid  gwendid 
eich  cnawd  chwi.  Canys  megis 
ag  y  rhoddasoch  eich  aelodau 
yn  weision  i  aflendid  ac  anwir- 
edd,  i  anwiredd ;  felly  yr  awr- 
hon  rhoddwch  eich  aelodau  yn 
weision  i  gyfiawnder,  i  sancí^ 
eiddrwydd. 

20  Canys  pan  oeddych  yn 
weision  pechod,  rhyddion 
oeddych  lloddi  wrth  gyfiawn- 

^^^*  I  •  oufiawnder, 

21  ".Pa  ffrwyth  gan  hynny 
oedd  1  chwi  y  pryd  hwnnw  o  'r 
pethau  y  mae  arnoch  yr  awr- 
hon  gywilydd  o 'u  plegid? 
canys  diwedd  y  pethau  hynny 
yîí?  marwolaeth.  -Pen.T.s. 

22  Ac  yr  awrhon,  wedi  eich 
rhyddhâu  oddi  wrth  bechod, 
a 'ch  gwneuthur  yn  weision  i 
Uduw,  j  inae  i  chwi  eich 


marwolaeth ;  eithr  dawn  Duw 
yw  bywyd  tragywyddol,  trwy 
lesu  Grist  ein  Harglwydd.  • 

»  Q«n.  2. 17.  Pen.  5. 12.   lago  1. 15. 

PENNOD  VII. 

A.  D  60.— 1  Nad  oe$  un  ddeddf  yn  arglwudd- 
taethu  ar  ddyn,  ond  tra  fyddo  hyw  :  4  ond 
em  bod  ni  wedi  meirw  i'r  ddeddf  7  Etto 
nad  yw  y  ddeddf  bechod ;  12  eiihr  Mnet- 
atdd,  a  chyfiaum,  a  da  ;  16  fel  yr  ydioyf 
Ji  yn  cydnabod,  ao  yn  ddrwg  gennyf  ni, 
gaUaf  ei  ehadw. 


ONI  wyddooh  chwî,  frodyr, 
(canys  wrth  y  rhai  sydd 
yn  gwybod  y  ddeddf  yr  wyf 
yn  dywedyd,)  fod  y  ddeddf  yn 
arglwyddiaethu  ar  ddyn  tra 
fyddo  efe  by w  ? 

2  Canys  'y  wraig  y  mae  iddi 
,  wr,  sydd  yn  rhwym  wrth  y 

ddeddf  i'r  gwr,  tra  fyddo  efe 
byw :  ond  o  bydd  marw  y  gwr, 
hi  a  ryddhâwyd  oddi  wrth 
ddeddf  y  gwr.       •  i  cor.  7. 39. 

3  Ac  felly,  "os  a'r  gwr  yn  fyw, 
y  bydd  hi  yn  eiddo  gwr  arall, 
hi  a  elwir  yn  odinebus :  eithr 
os  marw  fydd  ei  gwr  hi,  y 
mae  hi  yn  rhydd  oddi  wrth  y 
ddeddf;  fel  nad  yw  hi  odin- 
ebus,  er  bod  yn  eiddo  gwr 
arall.  i>  Matt.  5. 32. 

4  Ac  felly  chwithau,  fy  mrod- 
yr,  ydych  '  wedi  meirw  i 'r 

'  Pen.  8.  2.  GaL  2. 19.  1 5..18. 


Marw  i'r  ddeddf.  RHUFEINI. 
ddeddf  trwy  gorph  Crist ;  fel 
y  byddech  eiddo  un  arall,  sef 
eiddo  yr  hwn  a  gyfodwyd  o 
feirw,  fel  *y  dygem  ffrwyth  i 

DdUW.  -Gal.5.22. 

6  Canys  pan  oeddym  yn  y 
cnawd,  gwŷniau  pechodau,  y 
rhai  oedd  trwy  y  ddeddf,  oedd 
•yn  gweithio  yn  ein  haelodau 
ni,  M  ddwyn  ffrwyth  i  farwol- 

aeth.      •Pen.6.18.     'Peii.6.21.  Gal.  5. 19. 

6  Eithr  yn  awr  y  rhyddhâwyd 
ni  oddi  wrth  y  ddeddf,  «wedi 
ein  meirw  i'r  peth  y'n  hat- 
telid ;  fel  y  gwasanaethem 
mewn  "newydd-deb  yspryd,  ac 
nid  yn  hender  y  Uythyren. 

iFen.6.2.     i'Pen.2.29.  2Cor.8.6. 

7  Beth  wrth  hynny  a  ddy- 
wedwn  ni?  Ai  pechod  yw  y 
ddeddf?  Na  atto  Duw.  Eithr 
'nid  adnabûm  i  bechod,  ond 
wrth  y  ddeddf :  canys  nid  ad- 
nabuaswn  i  drachwant,  oni  bai 
ddywedyd  o 'r  ddeddf,  *Na 
thrachwanta. 

'Pen.3.20.    kEi.20.17.  Deut.5.21.  Act20.S8. 

8  Eithr  *pechod,  wedi  cym- 
meryd  achlysur  trwy  y  gor- 
chymyn,  a  weithiodd  ynof  fi 
bob  trachwant.     'Pen.4.15.  a5.2o. 

9  Canys  "heb  y  ddeddf  marw 
oedd  pechod.  Eithr  yr  oeddwn 
î  gynt  yn  íyw  heb  y  ddeddf : 
ond  pan  ddaeth  y  gorchymyn, 
yr  adfywiodd  pechod,  a  min- 
nau  a  fûm  farw.       1  cor.  15.  se. 


LID,  VII.  Tddeddfyn  sanctaidd. 

10  A'r  gorchymyn,  "yr  hwn 
ydoedd  ì  fywyd,  hwnnw  a  gaed 
i  mi  i  farwolaeth. 

■>Lef.l8.5.  Eaec.  20. 11, 18, 21. 

11  Canys  pechod,  wedi  cym- 
meryd  achlysur  trwy  y  gor- 
chymyn,  a  'm  twyllodd  i ;  a 
thrwy  hwnnw  a  'm  lladdodd. 

12  Felly  yn  wir  ma^  y 
ddeddf  yn  sanctaidd ;  a  'r  gor- 
chymyn  yn  sanctaidd,  ac  yn 
gyfiawn,  ac  yn  dda.  •iTim.i.s. 

13  Gan  hynny  a  wnaethpwyd 
y  peth  oedd  dda,  yn  farwol- 
aethimi?  NaattoDuw.  Eithr 
pechod,  fel  yr  ymddangosai 
yn  bechod,  gan  weithio  marw- 
olaeth  ynof  fi  trwy  yr  hyn 
sydd  dda ;  fel  y  byddai  pech- 
od  trwy  y  gorchymyn  yn  dra 
phechadurus. 

14  Canys  ni  a  wyddom  fod 
y  ddeddf  yn  ysprydol :  eithr 
myfi  sydd  gnawdol,  ''wedi  fy 
ngwerthu  dan  bechod. 

p  1  Bien.  21. 20, 25. 

15  Canys  yr  hyn  yr  wyf  yn 
ei  wneuthur,  nid  yw  foddlawn 
gennyf:  canys  "nid  y  peth  yr 
wyf  yn  ei  ewyllysio,  hynny  yr 
wyf  yn  ei  wneuthur;  eithr  y 
peth  sydd  gas  gennyf,  hyn  yr 
ydwyf  yn  ei  wneuthur.  « Gai.  5.  n. 

16  Ac  os  y  peth  nid  wyf  yn  eî 
ewyllysio,  hynny  yr  wyf  yn  ei 
wneuthur,  yr  wyf  fi  yn  cyd- 
synio  â'r  ddeddf  mai  da  ydyw. 


Deddfyraelodau,    RHUFEINIAID,  VIII.     a  deddf  y  meddwl. 


17  Felly  yr  awrhon  nid  rnyfi 
sydd  mwy  yn  gwneuthur  hyn 
ny,  eithr  y  pechod  yr  hwn 
sydd  yn  trigo  ynof  fi. 
^  18  Canys  mi  a  wn  nad  oes 
'ynof  fi  (hynny  yw,  yn  fy 
nghnawd  i,)  ddîm  da  yn  trigo: 
oblegid  yr  ewyllysio  sydd  bar- 
od  gennyf;  eithr  cwblhân  yr 
hyn  sydd  dda,  nid  wyf  yn 
medru  arno. 

'Gen.6.5.  «8.21. 

[  19  Canys  nîd  wyf  yn  gwneuth- 
ur  y  peth  da  yr  wyf  yn  ei 
ewyllysio ;  ond  y  drwg  yr  hwn 
nid  wyf  yn  ei  ewyUysio,  hynny 
yr  wyf  yn  ei  wneuthur. 

20  Ac  os  ydwyf  fi  yn  gwneuth- 
ur  y  peth  nid  wyf  yn  ei  ewyll- 
ysio,  nid  myfi  mwyach  sydd 
yn  ei  wneuthur,  ond  y  pechod 
sydd  yn  trigo  ynof  fi. 

cael  deddf,  a  mi  yn  ewyllysio 
gwneuthur  da,  fod  drwg  yn 
bresennol  gyd  â  mi. 
22  Canys  ymhyfrydu  yr  wyf 
y  nghyfraith  Duw,  yn  ol  'y  dyn 
oddi  mewn : 

•2Cor.4.16.  Eph.3.16.  Col.8.9,10. 

-23  Eithr  *yr  wyf  yn  gweled 
deddf  arall  yn  fy  aelodau,  yn 
gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  fy 
î^^ddwl,  ac  yn  fy  nghaethiwo 
1  ddeddf  pechod,  yr  hon  sydd 
yn  fy  aelodau.        «  g«i.  5. 17, 

24  Ys  truan  o  ddyn  wyf  fi  1 


pwy  a'm  gwared  i  oddi  wrth 
II  gorph  y  farwolaeth  hon  ? 

I  V  eorpA  maruolaeth  htm. 

26  Yr  wyf  fi  yn  díolch  i  Ddnw, 
trwy  lesu  Grist  ein  Harglwycld. 
Felly  gan  hynny,  yr  wyf  fi  íy 
hun  â  'r  meddwl  yn  gvv^i8aii- 
aethu  cyfraith  Duw ;  ond  â'r 
cnawd,  cyfraith  pechod. 

PENNOD  VIIL 

A.  D.  60.— 1  Bod  y  rhai  sydd  yng  Nfjhrùt 
ac  yn  hyw  yn  ol  yr  Yspryd,  yn  rhyddion 
oddt  wrth  ddamnedigaeth.  5,  13  Pa  niwtd 
sydd  yn  digwydd  oddi  wrth  y  (mawd  ;  6  14 
a  pha  lês  oddi  wrih  yr  Yspryd,  11  ac  o'fod 
ynUentyn  i  Dduw :  19  yr  hwn  y  mae  pob 
peth  yn  hiraethu  am  ei  ogmeddus  ymwared  : 
29  yr  hwn  a  rag'Ordeiniwyd  gan  Dduiü. 
ö^Na  aU  dim  ein  gwahanu  ni  oddi  wrth  ei 
gariad  e/. 

I^D  068  gan  hynny  yn  awr 
±.J  ddim  damnedigaeth  i  'r 
rhai  sydd  yng  Nghrist  lesu,  y 
rhai  sydd  'yn  rhodio  nid  yn  ol 
y  cnawd,  eithr  yn  ol  jr  Yspryd. 

•  Gal.  5. 16,  25. 

2  Canys  'deddf  'Yspryd  y 
bywyd  yng  Nghrist  lesu  a'm 
rhyddhaodd  i  oddi  wrth  ddeddf 
pechod  a  marwolaeth. 

'•I0M18.86.  Pen.6.18,22.   G»l.  2. 19.  •  6.  t 
•lOor.  15.  45.  2Cor.S.6. 

3  Canys  II  yr  hyn  ni  allai  y 
ddeddf,  o  herwydd  ei  bod 
wan  trwy  y  cnawd,  Duw  a 
ddanfonodd  ei  Fab  ei  hun 
y'nghyffelybiaeth  cnawd  pech- 
adurus,  tac  am  bechod  a  gon- 
demniodd  bechod  ^ti  y  cnawd : 

I  vr  hvn  oedd  ammhosibi  i  V  J,fe<i^,     ^  hin>  vr  oedd 
W  vn  u>an.      t  a  thw  ojfnem  am. 


Ycnared  RHUFEIJNI 

4  Fel  y  cyflawnid  cyfiawnder 
y  ddeddf  ynom  ni,  y  rhai  ydym 
yn  rhodio,  nid  yn  ol  y  cnawd, 
eithr  yn  ol  yr  Yspryd. 

5  Canys  *y  rhai  sydd  yn  ol 
y  cnawd,  am  bethau  y  cnawd 
y  maent  yn  synio :  eithr  y 
rhai  sydd  yn  ol  yr  Yspryd,  am 
bethau  yr  Yspryd :    '  i  cor.  2.  w. 

6  Canys  'syniad  y  cnawd, 
marwolaeth  yw ;  a  syniad  yr 
Yspryd,  bywyd  a  thangnefedd 

y<lig  ;  •  Pen.  6. 21.  G«l.  6. 8. 

7  Oblegid  syniad  y  cnawd 
»ydd  elyniaeth  yn  erbyn  Duw : 
canys  nid  yw  ddarostyngedig 
i  ddeddf  Duw;  'oblegid  nis 
gall  chwaith.  'icor.2.14. 

8  A'r  rhai  sydd  yn  y  cnawd, 
ni  allant  ryngu  bodd  Duw. 

9  Eithr  chwychwi  nid  ydych 
yn  y  cnawd,  ond  yn  yr  Yspryd, 
od  yw  «Yspryd  Duw  yn  trigo 
ynoch.  Ac  od  oes  neb  heb 
'  Yspryd  Crist  ganddo,  nid  yw 
hwnnw  yn  eiddo  ef. 

«lCor.3.16.    ''Ioan3.34.  Gal.4.6.  Phü.1.19. 
1  Peẅ  1. 11. 

10  Ac  os  yw  Crist  ynoch,  y 
mae  y  corph  yn  farw,  o  her- 
wydd  pechod ;  eithr  yr  Yspryd 
yn  fywyd,  o  herwydd  cyfiawn- 
der. 

11  Ac  os  Yspryd  'yr  hwn  a 
gyfododd  lesu  o  feirw  sydd 
yn  trigo  ynoch ;  ^  yr  hwn  a 

"Act.2.24.      'Pen.6.  4,5.  1  Cor.  6. 14. 
2Cor.4.14.  Eph.  2.  5. 


AID,  VIII.  a*r  Yspryd,  \ 

gyfododd  Grist  o  feirw  a  fyw-  ! 
ioccâ  hefyd  eich  cyrph  marwol 
chwi,  lltrwy  ei  Yspryd  yr  hwn 
sydd  yn  trigo  ynoch.  • 

12  Am  hynny,  frodyr,  dyled- 
wyr  ydym,  nid  i'r  cnawd,  i  fyw 
yn  ol  y  cnawd. 

13  Canys  'os  byw  yr  ydych 
yn  ol  y  cnawd,  meirw  fyddwch: 
eithr  08  ydych  ""yn  marweiddio 
gweithredoedd  y  corph  trwy 
yr  Yspryd,  byw  fyddwch. 

■Oal.6.8.     ™Eph.4.22.  Col.8.6. 

14  Canys  °y  sawl  a  arweinîr  , 
gan  Yspryd  Duw,  y  rhai  hyn  ; 
sydd  blant  i  Dduw.    -  Gai.  5.  w. 

15  Canys  °ni  dderbyniasoch 
yspryd  caethiwed  drachefh  î 
heri  ofii ;  eithr  derbyniasoch 
p  Yspryd  mabwysiad,  trwy  yr 
hwn  yr  ydym  yn  llefain, Abba, 

Dad.     .iCor.2.12.  2Tmí.l.  7.     pEb.  56.5. 
Gal.  4. 5, 6.     1  Marc  14. 36. 

16  Y  mae  'yr  Yspryd  lihwn 
yn  cyd-dystiolaethu  â'n  hys- 
pryd  ni,  ein  bod  ni  yn  blant  î 

DduW  :         r  2  Cor.  1.  22.  a  5.  5.  Eph.  1. 13. 

B  4. 30.      I  à  Aun. 

17  Ac  os  plant,  etifeddioi 
hefyd ;  mf  etifeddion  i  Dduw, 
a  chyd-etifeddion  â  Christ :  'oé 
ydym  yn  cyd-ddîoddef  gyd  àŷ 
ef,  fel  y'n  cyd-ogonedder  hefyd 

•Act.14.22.  2  Tim.  2. 11, 12. 

18  Oblegid  yr  ydwyf  yn  cyfrif 
'  nad  yw  dîoddefiadau  yr  ams© 

» 2  Cor.  4. 17.  1  Petr  1. 6, 7.  a  4. 13. 


Gohaith  a  braint       ÍÌTIÜFEíNTArD,  VTTI. 
presennol  hwn,  yn  haeddu  eu 
cyMyhu  i  'r  gogoniant  a  ddat- 
guddir  i  ni. 

19  Canys  "  awydd  -  fryd  y 
creadur  sydd  yn  disgwyl  am 
'  ddatguddiad  meibion  Duw. 

°  2  Petr  3. 13.      »  1  loan  3.  2. 

20  Canys  y  creadur  sydd  wedî 
ei  ddarostwng  i  oferedd;  nid 
o'i  fodd,  eithr  oblegid  yr  hwn 
a'i  darostyngodd : 

21  Dan  obaith  y  rhyddhêir  y 
creadur  yntau  hefyd,  o  gaeth- 
iwed  Uygredigaeth,  i  ryddid 
gogoniant  plant  Duw. 

22  Canys  ni  a  wyddom  fod 
ll  pob  creadur  yn  cyd-ochen- 
eidio,  ac  yn  cyd-ofidio  hyd  y 

pryd  hwn.  Iyrhcagreadiaaelh. 

23  Ac  nid  yn  unig  t/  ereadur, 
ond  ninnau  hefyd,  y  rhai  sydd 
gennym  flaen-ffrwyth  yr  Ys- 
pryd;  "yr  ydym  ninnau  ein 
hunain  hefyd  yn  ocheneidio 
ynom  ein  hunain,  gan  ddisg- 
wyl  y  mabwysiad,  sef  'pryned- 
igaeth  ein  corph. 

I       '2Cor.  5.2,4.     'Lucai.^S.  Eph.4.80. 

24  Canys  trwy  obaith  y'n 
hiachâwyd.  Eithr  "y  gobaith 
a  welir,  nid  yw  obaith :  oblegid 
y  peth  y  mae  un  yn  ei  weled, 
i  ba  beth  y  mae  etto  yn  ei 

ObeÌthÌO?  •2  0or.6.7.  Heb.U.l. 


25  Ond  os  ydyui  ni  yn  go- 
beithio  yr  hyn  nid  ŷm  yn  ei 


y  CTedînwyr, 
weled,  yr  ydym  trwy  amynedd 
yn  disgwyl  am  dano. 

26  A  'r  un  ffunud  y  mae  yr 
Yspryd  hefyd  yn  cynnorthwyo 
em  gwendid  ni.  Canys  *  ni 
wyddom  ni  beth  a  weddíom, 
megis  y  dylem :  eithr  'y  mae 
yr  Yspryd  ei  hun  yn  erfyn 
trosom  ni  âg  ocheneidiau  an- 
nhraethadwy. 

''Matt.20.22.  I«go  4.  3.    «Zech.l2.10.  Eph.6.18. 

2Î^  *  A  'r  hwn  sydd  yn  chwih'o 
y  calonnau,  a  Avyr  beth  yw 
meddwl  yr  Yspryd;  llcanys  y 
mae  efe  *yn  ol  ewyllys  Duw 
yn  erfyn  dros  y  saint. 

<•  1  Chron.  28.  9.    Ps.  7.  9.    Jer.  11.  20.  a  17. 10. 
Act.  1.  24.    Dat.  2.  23.      I  H  fod  eje. 
'  1  loan  5. 14. 

28  Ac  ni  a  wyddom  fod  pob 
peth  yn  cyd-weithio  er  daioni 
i'r  rhai  sydd  yn  caru  Duw,  se/ 
1  r  rhai  sydd  wedi  eu  galw  yn 
ol  ei  arfaeth  ef. 

29  Oblegid  y  rhai  'a  rag- 
wybu,  « a  ragluniodd  efe  hefyd 

i  fod  yn  un  ffurf  â  delw  ei 
Fab  ef;  'fel  y  byddai  efe  yn 
gyntaf-anedig  ym  mhlith  brod- 
yr  lawer. 

'Ei.33.12,17.  Pe.1.6.  Jer.  1. 5.  Matt.  7. 23 
Pen.11.2.  2Tim.2.19.  1  Petr  1.  2.  f  Eph.  t 
5, 11.  i>  loan  17. 12.  2  Cor.  3.  18.  Phil.  3  21 
lIoan3.2.      '  Col.  1.  15, 18.  Heb.1.6.  Dat  1.  5. 

30  A  'r  rhai  a  ragluniodd  efe, 
y  rhai  hynny  hefyd  a  alwodd 
efe ;  a  'r  rhai  a  alwodd  efe,  y 
rhai  hynny  hefyd  a  gyfia^yn- 


Cariad  Crist.  RHUFEINIAID,  IX.  Paul  yn  ofid^^ 


haoddefe;  a 'r  rhai  a  gyfiawn- 
haodd  efe,  y  rhaî  hynny  hefyd 
^  a  ogoneddodd  efe.     *  Eph.  2.  e. 

31  Beth  gan  hynny  a  ddywed- 
wn  ni  wrth  y  pethau  hynl  ^Os 
yw  Duw  trosom,  pwy  a  allfod 
i  n  herbyn?  iNum.14.9. 

32  "Yr  hwn  nid  arbedodd  ei 
brîod  Fab,  ond  "a'i  traddod- 
odd  ef  trosom  ni  oU ;  pa  wedd 
gyd  âg  ef  hefyd  na  ddyry  efe 
i  ni  bob  peth  ? 

-Pen.6.6,10.  ■Pen.4.25. 

33  Pwy  a  rydd  ddim  yn  erbyn 
etholedigion  Duw?  'Duw  yw 
yr  hwn  sydd  yn  cyfiawnhâu  : 

•Ei.fíO.  8.  9.  Dat.12.10,11. 

34  pPwy  yw  yr  hwn  sydd  yn 
damnio?  Crist  yw  yr  hwn  a  fu 
farw,  îe,  yn  hytrach,  yr  hwn  a 
gyfodwydhefyd;  ^yrhwnhefyd 
sydd  ar  ddeheulaw  Duw,  'yr 
hwn  hefyd  sydd  yn  erfyn  tros- 
om  nì. 

pJob34.29.     iMarol6.19.  Col.3.1.  Heb.1.8. 
m  8. 1.  a  12.  2.     '  Heb.  7.  25.  a  9.  24. 

35  Pwy  a'n  gwahana  nî  oddi 
wrth  gariad  Crist?  ai  gor- 
thrymder,  neu  ing,  neu  ymUd, 
neu  newyn,  neu  noethni,  neu 
enbydrwydd,  neu  gleddyf  ? 

36  Megis  y  mae  yn  ysgrif- 
enedig,  "Er  dy  fwyn  di  yr  ydys 
yn  ein  Uadd  ni  ar  hyd  y  dydd ; 
cyfrifwyd  ni  fel  defaid  i'r  lladd- 

fa,  •Pb.44.22.  2  0or.4.U. 


37  '  Eithr  yn  y  pethau  hyn  oll 
yr  ydym  ni  yn  fwy  na  chonc- 
werwyr,  trwy  yr  hwn  a  'n 
carodd  ni.      ticor.i5.ffr.  2Cor.2.i4. 

1  loan  4.  4.  a  5.  4,  5.  Dat.  12. 11. 

38  Canys  y  mae  yn  ddîogel 
gennyf,  na  all  nac  angau,  nac 
einioes,  nac  angelion,  na  thy- 
wysogaethau,  na  meddiannau, 
na  phethau  presennol,  na 
phethau  i  ddyfod, 

«  Eph.  1. 21.  a  6. 12.  Col.  1. 16.  a  2. 15. 
1  Petr  3.  22. 

39  Nac  uchder,  na  dyftider, 
nac  un  creadur  arall,  ein  gwa- 
hanu  ni  oddi  wrth  gariad  Duw, 
yr  hwn  sydd  yng  Nghrist  lesu 
ein  Harglwydd, 

PENNOD  IX. 

A  D.  60.— 1  Paul  yn  ddrtog  ganddo  dros  yr 
luddeuoon.  7  Nad  oedd  hoU  had  Ahraham 
yn  hlant  yr  addewid.  18  Bod  Duw  yn  trur 
garhâu  wrth  y  néh  y  mynno.  21  Y  gaU  y 
crochenydd  wneuthur  âH  hridd  y  peth  a 
fynno.  25  Darfod  rhag-fynegi  galwedigaeth 
y  Cenhedloeddj  a  gwrthodiad  yr  luddewon. 
32  Yr  achos  paham  y  croesawodd  cyn  Ueied 
o  V  luddewon  gyjìawnder  ffydd, 

•  \r  GWIRIONEDD  yr  wyf 
X  fi  yn  ei  ddywedyd  yng 
Nghrist,  nid  wyf  yn  dywedyd 
celwydd,  a'm  cydwybod  hefyd 
yn  cyd-dystiolaethu  â  mi  yn  yr 
Yspryd  Glân,     •  2  0».  i.  23.  a  u.  31. 

2  Fod  i  mi  dristyd  mawr,  a 
gofid  dibaid  i'm  calon. 

"Pen.lO.l. 

3  Canys  "mi  a  ddymunwn  fy 

'  Ex.  32.  S2. 


dros  yr  Imld^iwon. 

mod  fy  hun  ||  yn  anathema 
oddi  wrth  Grist  dros  tÿ  mrod- 
yr,  sef  fy  nghenedl  yn  ol  y 

Cna  wd  :  l  wedí ní«aiAam». 

^  4  "  Y  rhai  sydd  Israeliaid ; 
•  eiddo  y  rhai  yw  y  mabwysiad, 
'a 'r  gogoniant,  a 'r  ||  cyfam- 
modau,  a  «dodiad  y  ddeddf, 
a  'r  gwasanaeth,  "a  'r  addewid- 
ion ; 

«Deut.T.e.  •Ex.4.22.  Jer.31.9.  fl8am.4.21. 
Ilestamentau.   iiPe.l*7.19.   hPen.S.^.  Eph.2.12. 

5  Eiddo  y  rhai  yw  y  tadau; 
ac  '  o  'r  rhai  yr  hanoedd  Crist 
yn  ol  y  cnawd,  "yr  hwn  sydd 
uwchlaw  pawb,  yn  Dduw  ben- 
digedig  yn  oes  oesoedd.  A- 

men.      •Pen.l.S.     Mer.23.6.  Ioanl.l. 
Act.  20.28.  Heb.  1.  8. 

6  '  Eithr  nid  posibl  y  w  myned 
gair  Duw  yn  ddirym :  canys 
""nid  lllsrael  yw  pawb  a'r  sydd 

0  Israel.      'Pen.  3.3.    ■»  Pen.  2. 28, 29. 

8  4.12,16.    Gal.6. 16.  lw>yrhaihunMI»tad 
a'r  a  ydynt  o  Iirad. 

1  °Ac  nid  ydynt,  oblegid  eu 
bod  yn  had  Abraham,  i  gyd 
jíì  blant:  eithr,  °Yn  Isaac  y 
gelwir  i  ti  had. 

"081.4.23.     •G«n.21.12.  Heb.  11. 1& 

8  Hynny  ydyw,  Nid  plant  y 
cnawd,  y  rhai  hynny  »ydd  blant 

1  Dduw;  eithr  Pplant  yr  add- 
ewid  a  gyfrifir  yn  had.  pGai.4.28 

9  Canys  gair  yr  addewid  yw 
hwn;  "Ar  yr  amser  hwn  y 
deuaf,  a  bydd  mab  i  Sara. 

1  Q«n.  18. 10. 

10  Ac  nid  hyn  yn  unîg ;  eithr 


RHUFEINIAID,  IX. 

'  Ilebecca 
feichiogi  o 


Plant  yr  addswid. 

hefyd,   wedi  iddi 
un,  sef  o'n  tad 
Isaac ;  '  oen.  25. 21. 

11  (Canys  cyn  geni  y  plant 
etto,  na  gwneuthur  o  honynt 
dda  na  drwg,  fel  y  byddai  i'r 
arfaeth  yn  ol  etholedigaeth 
Duw  sefyll,  nid  o  weithred- 
oedd,  eithr  'o'r  hwn  sydd  yn 

galw;)  •Pen,4.17. 

12  Y  dywedwyd  wrthi,  '  ||  Yr 
hynaf  a  wasanaetha  yr  fieu- 

angaf.         'Gen.25.23.    IJmwtiaf.  Weiaf. 

13  Megis  yr  ysgrifenwyd, 
"Jacob  a  gerais,  eithr  Esau  a 
gaseais.  « Mai.  1. 2, 3. 

14  Beth  gan  hynny  a  ddy- 
wedwn  ni  ?  ""Aoes  anghyfiawn- 
der  gyd  â  Duw  ?  Na  atto  Duw. 

»  Job  31 10. 

15  Canys  y  mae  yn  dywedyd 
wrth  Moses,  "Mi  a  dr.igarhâf 
wrth  yr  hwn  y  trugarbâwyf,  ac 
a  dosturiaf  wrth  yr  hwn  y  tosí- 

Uríwyf.  'Ei.33.19. 

16  Felly  gan  hjTiny  uid  o  'r 
hwn  sydd  yn  ewylljsio  y  mae, 
uac  o  'r  hwn  s}  dd  rhedeg 
chwaith ;  ond  o  Dduw,  yr  h\ra 
sydd  yn  trugarhâu. 

Ÿî  Canys  'y  mae  yr  ysgrythjT 
yn  dywedyd  wrth  Pharaoh,  '  I 
hyn  yma  y  'th  gyfodais  di,  fel 
y  dangoswn  fy  ngallu  ynot  ti, 
ac  fel  y  datgenid  fy  enw  trwy 
yr  holl  ddaear. 

■  Ediych  GaL  3.  8,  22      •  Ei.  9. 1&. 


Duw  yn  trugarhau  RHUFEIN 

18  Felly  gan  hynny  y  neb  y 
mynno  y  mae  efe  yn  trugar- 
hâu  wrtho,  a'r  neb  y  mynno  y 
mae  efe  yn  ei  galedu. 

19  Ti  a  ddywedi  gan  hynny 
wrthyf,  Paham  y  mae  efe  etto 
yn  beio?  canys  pwy  a  wrth- 
wynebodd  ei  ewyllys  ef  ? 

20  Yn  hytrach,  O  ddyn,  pwy 
wyt  ti  yr  hwn  a  ddadleui  yn 
erbyn  Duw?  a  ddywed  y 
peth  ffurfiedig  wrth  yr  hwn  a  1 
ffurfiodd,  Paham  y'm  gwnaeth- 

OSt  fel  hyn  ?  Es.  45.  9.  a  64.  8. 

21  Onid  oes  awdurdod  'i'r 
crochenydd  ar  y  priddgîst,  î 
wneuthur  o  'r  un  telpyn  pridd 
*un  Uestr  i  barch,  ac  arall  i 

ammharch?     oJer.l8.6.  <i2Tim.2.20. 

22  Beth  os  Duw,  yn  ewyllysio 
dangos  ei  ddigofaint,  a  pheri 
adnabod  ei  allu,  a  oddefodd 
trwy  hir-ymaros  lestri  digof- 
aint,  ^wedi  eu  ||cymhwyso  i 
goUedigaeth : 

•  1  Petr  2.  8.  Judas  4.      I  Neu,  oorỳhen. 

23  Ac  M  beri  gwybod  golud 
ei  ogoniant  ar  lestri  trugaredd, 
y  rhai  a  rag-barottôdd  efe  i 
ogoniant,      'Pen.2.4.  coi.1.27. 

24  Sef  nynî,  y  rhai  a  alwodd 
efe,  nid  o'r  luddewon  yn  unig, 
eithr  hefyd  o'r  Cenhedloedd? 

25  Megîs  hefyd  y  mae  efe 
yn  dywedyd  yn  Hosea,  ^Mi  a 
alwaf  yr  hwn  nid  yw  bobl  i  mi, 

•  HoB.2.23.  lPetr2.10. 


[AID,  IX.  wrth  y  néb  y  mynno. 

yn  bobl  i  mi ;  a  'r  hon  nid  yw 
anwyl,  yn  anwyl. 

26  A  bydd  yn  y  fangre  lle 
y  dywedwyd  wrthynt,  Nid  fy 
mhobl  i  ydych  chwi;  yno  y 
gelwir  hwy  yn  feibion  i  'r  Duw 
byw. 

27  Hefyd  y  mae  Esaias  yn 
Uefain  am  yr  Israel,  ^'Cyd 
byddai  nifer  meibion  Israel  fel 
ty wod  y  môr,  *  gweddill  a  ach- 

Ubir.  ^  Es.  10.  22, 23.     » Pen.  11.  6. 

28  Canys  efe  a  orphen  ac  a 
gwttoga  y  II  gwaith  mewn  cyf- 
iawnder:  oblegid  byrr  twaith  a 
wna  yr  Arglwydd  ar  y  ddaear. 

I  Neu,  cyfrif.      t  oufrif. 

29  Ac  megis  y  dywedodd 
Esaias  yn  y  blaen,  ^  Oni  buasaî 
i  Arglwydd  y  Sabaoth  adael  î 
ni  had,  ^  megis  Sodoma  y  buas- 
em,  a  gwnaethid  ni  yn  gyffelyb 
i  Gomorrah. 

kEs.l.9.  Galar.3.22.     iEg.13.19.  Jer.50.40. 

30  Beth  gan  hynny  a  ddy- 
wedwn  ni?  Bod  y  Cenhedl- 
oedd,  y  rhai  nid  oeddynt  yn 
dilyn  cyfiawnder,  wedi  derbyn 
cyfiawnder,  sef  y  cyfiawnder 
sydd  o  ffydd : 

31  Ac  Israel,  ""yr  hwn  oedd 
yn  dilyn  deddf  cyfiawnder,  ni 
'chyrhaeddodd  ddeddf  cyfiawn- 

der.  °*  Pen.  10. 2.  a  11.  7. 

32  Paham  ?  Am  nad  oeddynt 
yn  ei  cheisio  trwy  ffydd,  ond 
megis  trwy  weithredoedd  y 


Cyfiaimder  y  ddeâdf.  RHUFEI 

ddeddf:  canys  "hwy  a  dram- 
gwyddasant  wrth  y  maen  tram- 
gwydd;      »luo2.34.  icor.1.23. 

33  Megis  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig,  "Wele  fi  yn  gosod  yn 
Síon  faen  tramgwydd,  a  chraig 
rhwystr:  a  fphob  un  a  gredo 
ynddo,  ni  II  chywilyddir. 

•  Eb.  8. 14.  a  28. 16.  Matt.21.42.  1  Petr  2. 6, 7,  8. 
«"  Pen.  10.  11.      y  waradujyddir. 

PENNOD  X 

A.  D.  60.— 5  Bod  yr  ysgrythyr  lân  yn  dangos 
y  rhagor  sydd  rhwng  cyfiaionder  y  gyfraith 
a  V  hwn  sydd  o  ffydd  ;  11  ac  na  chyml 
yddir  neh  a  gredo,  pa  un  hynnag  ai  luddew 
ai  cenedl-ddyn  fyddo;  18  ac  y  derhyn  y 
Cenhedloedd  y  gair,  <us  y  credant.  19  Nad 
oedd  y  pethau  hyn  anhyshys  i  V  luddewon. 

OFRODYR,  gwir  ewyllys 
fy  nghalon,  a  'm  gweddi 
ar  Dduw  dros  yr  Israel,  sydd 
II  er  íachawdwriaeth. 

l  ar  euhodyn  gadtoedio. 

2  Canys  yr  wyf  fi  yn  dyst  idd- 
ynt,  'fod  ganddynt  zêl  Duw, 
eithr  nid  ar  ol  gwybodaeth. 

•  Act.  21.  20.  a  22.  3.  Pen.  9.  31. 

3  Canys  hwynt-hwy,  heb 
wybod  cyfiawnder  Duw,  ac  yn 
ceisio  gosod  eu  cyfiawnder  eu 
hunain,  nid  ymostyngasant  i 
gyfiawnder  Duw. 

4  Canys  ''Crist  yw  diwedd  y 
ddeddf,  er  cyfiawnder  i  bob 
un  a  'r  y  sydd  yn  credu. 

">  Gal.  8.  24. 

5  Canys  y  mae  Moses  yn  ys- 
grifenu  am  y  cyfiawnder  sydd 
o  'r  ddeddf,  '  Mai  y  dyn  a  wnel 

«  Lef.  18. 5.  Ezec.  20. 11. 13, 21.  Gal.  3.  12. 


ÍÍIAID,  X.       Cyfiarmder  fi-ydd, 

y  pethau  hynny,  a  fydd  byw 
trwyddynt. 

6  Eithr  y  mae  y  cyfiawnder 
sydd  o  ffydd  yn  dywedyd  fel 
hyn ;  "Na  ddywed  yn  dy  galon, 
Pwy  a  esgyn  i'r  nef?  (hynny 
yw,  dwyn  Crist  i  waered  oddi 

UChod  :)  *  Deut.  30. 12, 13. 

7  Neu,  pwy  a  ddisgyn  i  'r 
dyfnder?  (hynny  yw,  dwyn 
Crist  drachefn  i  fynu  oddi 
wrth  y  meirw.) 

8  Eithr  pa  beth  y  mae  efe  yn 
ei  ddywedyd?  'Mae  y  gair 
yn  agos  attat,  yn  dy  enau,  ac 
yn  dy  galon :  hwn  yw  gair  y 
ffydd,  yr  hwn  yr  ydym  ni  yn 
ei  bregethu ;       •  Dent.  so.  14. 

9  Mai  'os  cyffesi  â'th  enau  yr 
Arglwydd  lesu,  a  chredu  yn 
dy  galon  i  Dduw  ei  gyfodi  ef 
o  feirw,  cadwedig  fyddi. 

'Matt.  10.32.  Act.8.37. 

10  Canys  â'r  galon  y  credir  í 
gyfiawnder,  ac  â  'r  genau  y 
cytfesir  i  iachawdwriaeth. 

11  Oblegid  y  mae  yr  ysgryth- 
yr  yn  dy wedyd,  '  Pwy'  byuuag 
sydd  yn  credu  ynddo  ef,  ni 
chywilyddir. 

i  Ee.  28.  16.  a  49.  23.  Jer.  17.  7. 

^  12  Canys  "  nid  oes  gwahan- 
iaeth  rhwng  luddew  a  Groeg- 
wr:  oblegid  'yr  un  Arglwydd 
ar  bawb,  ^  sydd  oludog  i  bawb 
a'r  sydd  yn  galw  arno. 

''Peu.a22.     «ActlO.36.  f  en.  3.  29.  1  Tim.  2.  6. 
*Eph.L7.»2.4,7. 


Galwad 

13  'Canys  pwy  bynnag  a  alwo 
ar  enw  yr  Arglwydd,  cadwedig 

fydd.  'Joel2.32.  Act.2.21. 

14  Pa  fodd  gan  hynny  y  galw- 
ant  ar  yr  hwn  ni  chredasant 
ynddo  ì  a  pha  fodd  y  credant 
yn  yr  hwn  ni  chlywsant  am 
dano?  a  pha  fodd  y  clywant, 
heb  bregethwr? 

15  A  pha  fodd  y  pregethant, 
onis  danfonir  hwynt  ì  megis  y 
mae  yn  ysgrifenedig,  "Mor 
brydferth  yw  traed  y  rhai 
sydd  yn  efengylu  tangnefedd, 
y  rhai  sydd  yn  efengylu  peth- 
audaionusl  -E6.52.7. 

16  Eithr  "nid  ufuddhasant 
hwy  oU  i'r  efengyl:  canys  y 
mae  Esaias  yn  dywedyd,  '0 
Arglwydd,  pwy  a  gredodd  i  'n 
II  hymadrodd  ni  ì 

•Heb.  4.  2.     »E8.  53. 1.  loan  12.  38.  ipregelMad. 

17  Am  hynny  ffydd  sydd  trwy 
glywed,  a  chlywed  trwy  air 
Duw. 

18  Eithr  meddaf,  Oni  chlyw- 
sant  hwy  ?  "  Yn  ddîau  i  'r  hoU 
ddaear  yr  aeth  eu  swn  hwy, 
a'u  geiriau  hyd  derfynau  y 

byd.     PP8.19.4.   Matt.24.14.  Ool.  1.  6,  23. 

19  Eithr  meddaf,  Oni  wybu 
Israelî  Yn  gyntaf,  y  mae 
Moses  yn  dywedyd,  "Mi  a 
baraf  i  chwi  wỳnfydu  trwy  rai 
nid  yw  genedl ;  trwy  genedl 
anneallus  y  'ch  digiaf  chwi. 

«  Peut.  82. 21. 


RHUEEINIAID,  XI.  y  Cmhedloedd. 

20  Eithr  y  mae  Esaias  yn  ym- 
hyfhâu,  ac  yn  dywedyd,  'Caf- 
wyd  fi  gan  y  rhai  nid  oeddynt 
yn  fy  ngheisio;  a  gwnaed  fi 
yn  eglur  i'r  rhai  nid  oeddynt 
yn  ymofyn  am  danaf.   '  eb.  65.  i. 

21  Ac  wrth  yr  Israel  y  mae 
yn  dywedyd,  'Ar  hyd  y  dydd 
yr  estynais  fy  nwylaw  at 
bobl  anufudd  ac  yn  gwrth- 
ddywedyd.  «£8.65.2. 

PENNOD  XL 

^,D.  60.  1  Nafwriodd  Dutc  ymaith  hóU  ís- 

'rael ;  7  ond  rhai  a  ddewimyd,  er  darfod  caU 
edu  y  HeiH.  16  Y  mae  gobaith  y  troir  hwynl. 
18  Na  ddylai  y  Cenhedhedd  orfóUddu  yn  eu 
herhyn  hwy  ;  26  obleyid  y  nuu  addewid  o'u 
hiachawdwriaeth  hwythau.  33  Bod  hamedig- 
aetÌMU  Duw  yn  anchwiliadwy. 


AM  hynny  meddaf,  'A  wrth- 
.  ododd  Duw  ei  bobl?  Na 
atto  Duw.  Canys  "yr  wyf  fin- 
nau  hefyd  yn  Israeliad,  o  had 
Abraham,  o  Iwyth  Benjamin. 

•Jer.31.37.     "2  001.11.22.  Pliil.3.5. 

2  Ni  wrthododd  Duw  ei  bobl, 
yr  hwn  "  a  adnabu  efe  o  'r 
blaen.  Oni  wyddoch  chwi  pa 
beth  y  mae  yr  ysgrythyr  yn  ei 
ddywedyd  tam  Elîas?  pa  fodd 
y  mae  efe  yn  erfyn  ar  Dduw 
yn  erbyn  Israel,  gan  ddywed- 

yd,  "  Pen.  8.  29.      t  Gr.  m  Etiast 

3  *  0  Arglwydd,  hwy  a  ladd- 
asant  dy  brophwydi,  ac  a 
gloddiasant  dy  allorau  i  lawr ; 
ac  myfi  a  adawyd  yn  unig,  ac 
y  maent  yn  ceisio  fy  einioes 
innau.  íiBren.  19. 10.14. 


Na  wrthodmyd 

4  Eithr  pa  beth  y  mae  atteb 
Duw  yn  ei  ddywedyd  wrtho? 
•  Mi  a  adewais  i  mi  fy  hun  saith 
mil  o  wŷr,  y  rhai  ni  phlygasant 
eu  gliniau  i  Baal.     m  BreD.  la  is. 

5  Felly  gan  hynny  y  pryd 
hwn  heíyd  y  mae  gweddill  yn 
ol  etholedigaeth  gras.  '  Pen.  9. 27. 

6  Ac  «os  o  ras,  nid  o  weith- 
redoedd  mwyach :  os  amgen, 
nid  yw  gras  yn  ras  mwyach. 
Ac  os  o  weithredoedd,  nid  yw 
o  ras  mwyach :  os  amgen,  nid 
ywgweithred  yn  weithred  mwy- 

ach.    »Pen.4.4,5.  Gal.5.4.  Ediych  Deut.  9. 4. 

7  Beth  gan  hynny?  "Ní  chaf- 
odd  Israel  yr  hyn  y  mae  yn  ei 

yr  etholedigaeth 
a  1  cafodd,  a'r  UeiU  a  llgaled- 

Wyd  ;        b  Pen.  9. 31.  a  10.  8.      I  dd<mwvà. 

8  (Megis  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig,  'Rhoddes  Duw  iddynt 
yspryd  trwmgwsg,  Mlygaid  fel 
na  welent,  a  chlustiau  fel  na 
chlywent ;)  hyd  y  dydd  hedd- 

y W.   '  Es. 29. 10.  'Es. 6. 9.  Ezec.  12. 2.  Matt.  13. 14. 

,  9  Ac  y  mae  Daíydd  yn  dy- 
iwedyd,  'Bydded  eu  bord  hwy 
yn  rhwyd,  ac  yn  fagl,  ac  vn 
dramgwydd,  ac  yn  daledig- 
aethiddynt:  'Ps.69.22.23. 

10  Tywyller  eu  llygaid  hwy, 
tel  na  welant,  a  chyd-grymma 
di  eu  cefnau  hwy  bob  amser. 

11  Gan  hynny  meddaf,  A 
dranigwyddasant  hwy  fel  y 
cwympent?    Na  atto  Duw- 


RHUFEINIAID,  XI. 


holl  Tsrael. 


eithr  "trwy  eu  cwymp  hwy  y 
dmth  iachawdwriaeth  i  'r  Con- 
hedloedd,  i  yrru  eiddigedd  ar- 
nynt. 

Act.  13.  40. 

12  O  herwydd  pahani,  os  ydyw 
eu  cwymp  hwy  yn  ohid  i  'r  byd, 
a  u  Ueihâd  hwy  yn  olud  i'r 
Cenhedloedd ;  pa  fuint  mwy  y 
oydd  eu  cyflawndcr  hwy? 

13  Canys  wrthych  chwi  y  Cen- 
hedloedd  yr  wyf  yn  dywcdyd, 
yn  gymmaint  "a'm  bod  i  yn 
apostol  y  Cenhedloedd,  yr  wyf 
yn  mawrhâu  fy  swydd ; 

-  Pen.  15. 16.  Gal.  1. 16.  a  2.  2,  8.   Eph  3  8. 
lTim.2.7.  2Tim.  1.11. 

14  Os  gallaf  ryw  fodd  yrru 
eiddigedd  ar  fy  ngliig  a  '?n 
gwaedfy  hun,  ac  "achub  rhai 
o  honynt. 

•lCor.7.16.a9.22.  1  Tim.  4. 16.   lago  5.  20. 

^  15  Canys  os  yw  eu  gwrthod- 
lad  hwy  yn  g^Tumod  i'r  byd, 
beth  fydd  eu  derbyniad  hîvy 
ond  bywyd  o  feirw  ? 

16  Canys  os  sanctaidd  y 
blaen-íìrwyth,  y  mae  y  clamp 
toes  hefyd  yn  sanctaidd:  ac 
os  sanctaidd  y  gwreiddyn,  y 
mae  y  canghennau  hefyd  felly. 

17  Ac  os  p  rhai  o  'r  canghen- 
nau  a  dorrwyd  ymaith,  a  thydi 
yn  olew-wydden  wŷllt  a  imp- 
iwyd  i  mewn  II  yn  eu  plith  hwy, 
ac  a'th  wnaethpwyd  yn  gyfran- 
nog  o  'r  gwreiddyn,  ac  o  fras- 
der  yr  olew-wydden ; 

PJer.  11.16.  Itpimlìehtcutd. 


ímpio  i  ìnemi 

18  "Na  orfoledda  yn  erbyn 
y  canghennau.  Ac  os  gorfol- 
eddi,  nid  tydi  sydd  yn  dwyn  y 
gwreiddyn,  eithr  y  gwreiddyn 

(Jy(Ji,  1 1  Cor.  10. 12. 

19  Ti  a  ddywedi  gan  hynny, 
Torrwyd  y  canghennau  ym- 
aith,  fel  yr  impid  fi  i  mewn. 

20  Da;  trwy  anghrediniaeth 
y  torrwyd  hwynt  ymaith,  a 
thithau  sydd  yn  sefyll  trwy 
ffÿdd.  Na  fydd  uchelfryd,  eithr 

'ofna.     'DÌM.28.14.   Eb.66.2.  Phil.  2. 12. 

21  Oanys  onid  arbedodd  Duw 
y  canghennau  naturiol,  gwylia 
rhagnad  arbedo  dithau  chwaith. 

22  Gwel  am  hynny  ddaioni 
a  thoster  Duw :  sef  Vv  rhai 
a  gwympasant,  toster;  eithr 
daioni  i  ti,  'os  arhosi  yn  ei 
ddaioni  ef:  os  amgen,  'torrir 
dithau  hefyd  ymaith. 

•lCor.15.2.  Heb.3.6,14.  «Io»nl5.2. 

23  A  hwythau,  onid  arhosant 
yn  anghrediniaeth,  a  impir  i 
mewn:  canys  fe  all  Duw  "eu 
himpio  hwy  i  mewn  drachefn. 

"  2  Oor.  8. 16. 

24  Canys  os  tydi  a  dorrwyd 
ymaith  o 'r  olew-wydden  yr 
hon  oedd  wŷllt  wrth  natur- 
iaeth,  a  'th  impio  yn  erbyn 
naturiaeth  mewn  gwir  olew- 
wydden ;  pa  faint  mwy  y  caiff 
y  rhai  hyn  sydd  wrth  natur- 
iaeth,  eu  himpio  i  mewn  yn 
eu  holew-wydden  eu  hun  ? 


RHUFEINIAID,  XI.  y  Cenhedloedd. 

25  Canys  ni  ewyUysiwn,  frod- 
yr,  eich  bod  heb  wybod  y  dir- 
gelwch  hwn,  (fel  na  byddoch 
ddoethion  yn  eich  golwg  eich 
hun,)  ddyfod  ||dallineb  o  ran  i 
Israel,  "hyd  oni  ddêl  cyflawn- 
der  y  Cenhedloedd  i  mewn. 

lcaledmh.     «  Luc  21.  24.  Dat.  7.9. 

26  Ac  felly  hoU  Israel  a  fydd 
cadwedig ;  fel  y  mae  yn  ysgrif- 
enedig,  Gwaredwr  a  ddaw 
allan  o  Sîon,  ac  a  dry  ymaith 
annuwioldeb  oddi  wrth  Jacob. 

JE8.59.  20.  P8.14.7. 

27  *A  hyn  yw  yr  ammod  sydd 
iddynt  gennyf  fi,  pan  gymmer- 
wyf  ymaith  eu  pechodau  hwynt. 

•Ei.27.9.  Jer.  31. 31,  ŵc.  Heb.  8. 8.  a  10. 16. 

28  Felly  o  ran  yr  efengyl,  gel- 
ynion  ydynt  o'ch  plegid  chwi: 
eithr  o  ran  yr  etholedigaeth, 
caredigion  ydyid  oblegid  y 
tadau. 

29  Canys  '  dîedifarus  yw  don- 
iau  a  galwedigaeth  Duw. 

•  Nnm.  23. 19. 

30  Canys  megis  y  buoch  chwi- 
thau  gynt  yn  ||  anufudd  i  Dduw, 
eithr  yr  awrhon  a  gawsoch 
drugaredd  trwy  t  anufadd-dod 
y  rhai  hyn ; 

I  omghredaâyn.      t  an(rÄr«Kn«arfk. 

31  Felly  hwythau  hefyd  yr 
awrhon  a  II  anufaddhasant,  fel 
y  caent  hwythau  drugaredd 
trwy  eich  trugaredd  chwL 

I  onahretiiuant. 


Annog  i  EHUPEINIAID,  Xn.  mnctriddrn.jdi. 

!L?™,r_ /.""r        íí»?<>?  I  üAc-nachyd-ymflurfiwchâ'r 


hwynt  oll  mewn  llanufudd-dod, 
fel  y  trugarhâi  wrth  bawb. 

'■Pen.3.9.  Gal.3.22.      \  <mahre<Uniaetk. 

33  O  ddyfnder  golud  doeth- 
îneb  a  gwybodaeth  Duw!  "mor 
anchwiliadwy  yw  ei  farnau  ef  1 
"a'i  fíyrdd,  mor  anolrheinadwy 

ydyntl  «Ps.36.6.  ojobll.7. 

34  "Canys  pwy  a  wybu  feddwl 
yr  Arglwydd?  neu  'pwy  a  fu 
gynghorwr  iddo  ef  ? 

•Eg.40.13.  Jer.23.18.  lCor.2.16.  'Job36.22. 

35  Neu  «pwy  a  roddes  iddo 
ef  yn  gyntaf,  ac  fe  a  delir  iddo 
drachefn  ?       f  job  35. 7.  a «.  u. 

36  Canys  "o  hono  ef,  a 
thrwyddo  ef,  ac  iddo  ef,  y  mae 
pob  peth.  II  Iddo  ef  y  byddo 
gogoniant  yn  dragywydd.  A- 
men.  "iCOT.s.e.  coi.1.16.  ii'rhmy. 


PENNOD  XII. 

A.  D.  60.— 1  r  dylai  trugareddau  Buw  ein 
cyrihyrfu  ni  i  ryngu  ei/odd  e/.  3  Na  ddylai 
neh  /eddwl  yn  rhy  dda  o  hono  ei  hun  ■  6 
eithr  hod  yn  ddiwyd  yn  yr  alieedigaeíh  v 
gosodwyd  e/  ynddi.  9  Canad,  a  llawer  eraill 
o  rtnweddau,  a  o/ynir  gennym  :  19  a  dtal 
yn  bendt/addeu  a  wara/unir  i  ni. 

AM  hynny  "yr  wyf  yn  attolwg 
.  1  chwi,  frodyr,  er  trugar- 
eddau  Duw,  "roddi  o  honoch 
eich  cyrph  yn  aberth  byw, 
sanctaidd,  cymmeradwy  gan 
Dduw ;  yr  hyn  yw  eich  rhes- 
ymmol  wasanaeth  chwi. 

•2Cor.l0.1.      bps.50.13,14.  Pen.  a  13, 16. 
1  Petr  2.  5, 


byd  hwn :  eithr  ymnewidiwch 
trwy  adnewyddiad  eich  medd- 
wl  ;  fel  'y  profoch  beth  yw 
daionus,  a  chymmeradwy,  a 
pheríTaith  ewylìys  Duw. 

•lIoan  2.15.      "  Eph.  1. 18.  a  4.  23.   Col.  1.  21,  22 
a3.10.      •Eph.5.10,17.  1  Theai.  4.  3. 

^  3  Canys  yr  wyf  jti  dywedyd, 
trwy  y  gras  a  roddwyd  i  mi, 
wrth  bob  un  a  'r  sydd  yn  eich 
plith,  «na  byddo  i  neb  uchel- 
synied  yn  amgen  nag  y  dylid 
synied;  eithr  synied  i  sobr- 
wydd,  "  fel  y  rhannodd  Duw  i 
bob  un  fesur  fíydd.      f p».  15. 15. 

«  Diar.  25. 27.  Preg.  7. 16.    h  i  Cor.  12. 7.  U.  Eph.  4. 7. 

4  Canys  'megis  y  mae  gen- 
nym  aelodau  lawer  mewn  un 
corph,  ac  nad  oes  gan  yr  holl 
aelodau  yr  un  swydd : 

'  1  Cor.  12. 12.   Eph.  4.  16. 

5  Felly  ^ninnau,  a  ni  yn 
Ilawer,  ydym  un  corph  yjig 
Nghrist,  a  phob  un  yn  aelodau 

1  'w  gil^dd.  k  1  Cor.  10.  17. 

6  A  chan  fod  i  ni  amryw 
ddoniau  yn  ol  y  gras  a  rodd- 
wyd  i  ni,  pa  un  bynnag  ai 

prophwydoliaeth,  prophwyd- 
wn  yn  ol  cyssondeb  y  fíydd  ; 

'  1  Cor.  12.  4.  1  Petr  4.  10, 11.      -  1  Cor.  12  10  28 
a  13.  2.  a  14. 1,  29,  81. 

7  Ai  gweinidogaeth,  byddim 
ddyfal  yn  y  weinidogaeth ; 
"neu  yr  hwn  sydd  yn  athraw- 
iaethu,  yn  yr  athrawiaeth ; 

•Epk.4,ll.  lTim.5. 17. 


Cariad,  ac  amryw    RHUFEINIAID,  XII.       rinweMau  eraill 
8  Neu  yr  hwn  sydd  yn  cy-  gilydd  :  Jheb  roi  eich  meddwl 
'       "     ' —    ar  uchel-bethau ;  eithr  ||  yn 
gyd-ostyngedig  â'r  rhai  isel- 


nghori,  yn  y  cynghor  :  "yr  hwn 
syddyncyfrannu,^wmaeí?  mewn 
symlrwydd;  ^yr  hwn  sydd  yn 
Uywodraethu,  mewn  diwyd- 
rwydd;  yr  hwn  sydd  yn  tru- 
garhâu,  "mewn  Uawenydd. 

o  Matt.  6. 1.  2,  3.      P 1  Tim.  5.  17.      1 2  Cor.  9.  7. 

9  'Bydded  carîad  yn  ddirag- 
rith.  •  Casêwch  y  drwg,  a  glyn- 
wch  wrth  y  da.  'iTim.1.5.  iPetri.22. 

•  Pb.  36.  i.  a  97. 10.   AmoB  5. 15. 

10  'Mewn  cariad  brawdol 
hyddwch  garedig  i  'ch  gilydd  ; 
"yn  rhoddi  parch,  yn  blaenori 
eich  gilydd : 

«Heb.13. 1.  lPetr2.17.      ■Phil.2.3.  lPetr5.5. 

11  Nid  yn  ddîog  mewn  di- 
wydrwydd;  yn  wresog  yn  yr 
yspryd;  yn  gwasanaethu  yr 
Arglwydd: 

12  "Yn  llawen  mewn  gobaitti; 
yn  ddîoddefgar  mewn  cys- 
tudd ;  ^yn  dyfal-barhâu  mewn 
gweddi : 

»Phil.  4.4.  IThess.  5.16.     jLucIS.  1. 

13  'Yn  cyfrannu  i  gyfreidiau 
y  saint;  ac  'yn  dilyn  Uettygar- 

WCh.     'lCor.16.1.     *Heb.l3.2.  lPetr4.9. 

14  "Bendithiwch  y  rhai  sydd 
yn  eich  ymlid:  bendithiwch, 
ac  na  felldithiwch.     "  Matt.  5. 44. 

15  Byddwch  lawen  gyd  â'r 
rhai  sydd  lawen,  ac  wylwch 
gyd  â  'r  rhai  sydd  yn  wylo. 

16  ^Byddwch  yn  unfryd  â  'ch 

•  Pen.16.5.  lPetr3.8. 


râdd.  •  Na  fyddwch  ddoethion 
yn  eich  tyb  eich  hunain. 

ä  Ps.  131. 1,  2.  Jer.  45.  5.     \yn  foddlawn  i  hdhau  isd. 
•Eb.  5.21.  Pen.11.25. 

17  'Na  thelwch  i  neb  ddrwg 
am  ddrwg.  «'Darperwch  beth- 
au  onest  y  'ngolwg  pob  dyn. 

fDiar.20.  22.  Matt.  5.  39.   1  Thess.  5. 15. 
1  Petr  3. 9.     «2  Oor.  8. 21. 

18  Os  yw  bosibl,  hyd  y  mae 
ynochchwi,  ybyddwch  hedd- 
ychlawn  â  phob  dyn. 

I  ì/n  byuì  m  hedduddaum.        Heb.  12. 14. 

19  'Nac  ymddîelwch,  rai  an- 
wyl,  ond  rhoddwch  le  i  ddig- 
ofaint :  canys  y  mae  yn  ysgrif- 
enedig, "  I  mi  y  mae  díal ;  myfi 
a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd. 

iLef.19.18.      'Deut.  32.35.  Heb.  10.  30. 

20  Am  hynny,  '  os  dy  elyn  a : 
newyna,  portha  ef ;  os  sycheda, 
dyro  iddo  ddîod :  canys  wrth 
wneuthur  hyn  ti  a  bentyrri 
II  farwor  tanllyd  ar  ei  ben  ef. 

'  Diar.  25.  21.      I  fanBor  tán.  ^ 

21  Na  orchfyger  di  gan  ddryg-? 
ioni,  eithr  gorchfyga  di  ddryg- 
ioni  trwy  ddaioni. 

PENNOD  XIII. 

j)  60.  1  Ymddarostwng,  a  llawer  o  hethau 

'eraill, '  sydd  ddyledm  i  V  llywodraethwyr.  8 
Mai  cariad  yw  cyflawrìder  y  ddeddf,  11  Bod 
glythineh,  a  meddwdod,  a  gweithredoedd  y 
I      tywyllioch,  yn  annhymhoraidd  'yn  amser  yr 
efengyl. 


rmostwng  i  >         RHUFEINIAID,  XIII.  awdurdod^u. 


YMDDAROSTYNGED  pob 
enaid  i  'r  awdurdodau 
goruchel:  canys  "nid  oes  awd- 
urdod  ond  oddi  wrth  Dduw; 
a'r  awdurdodau  y  sydd,  gan 
Dduw  y  maent  wedi  eu  ||  hor- 
deinio. 

•Tit.3.1.  lPetr2.13.     "loan  19.11.  ìtrefm. 

2  Am  hynny  pwy  bynnag 
sydd  yn  ymosod  yn  erbyn  yr 
awdurdod,  sydd  yn  gwrthwyn- 
ebu  ordinhâd  Duw:  a'r  rhai 
a  wrthwynebant,  a  dderbyn- 
îant  farnedigaeth  iddynt  eu 
hunain. 

3  Canys  tywysogion  nid  ydynt 
ofn  i  weithredoedd  da,  eithr 
i  'r  rhai  drwg.  A  fynni  di  nad 
ofnech  yr  awdurdod  ?  gwna  yr 
hyn  sydd  dda,  a  nhi  a  gei 
glod  ganddo :       •  i  Petr  2.  u. 

4  Canys  gwemidog  Duw  ydyw 
efe  i  ti  er  daioni.  Eithr  os 
gwnei  ddrwg,  ofna ;  canys  nid 
yw  efe  yn  dwyn  y  cleddyf  yn 
ofer:  oblegid  gweinidog  Duw 
yw  efe,  dîalydd  Uid  i'r  hwn 
sydd  yn  gwneuthur  drwg. 

5  Herwydd  paham  "  anghen- 
raid  yw  ymddarostwng,  nid  yn 
unig  o  herwydd  Uid,  eithr  o 
herwydd  cydwybod  hefyd. 

4  Preg.  8.  2. 

6  Canys  am  hyn  yr  ydych  yn 
talu  teymged  hefyd :  oblegid 
gwasanaethwyr  Duw  ydynt 
hwy,  yn  gwylied  ar  hyn  yma. 


7  "  Telwch  gan  hynny  i  bawb 
eu  dyledion  :  teymged,  i'r  hwn 
y  mae  teyrnged  yn  ddyledm; 
toll,  i  'r  hwn  y  mae  toil ;  ofii, 
1  'r  hwn  y  mae  ofh  ;  parch,  i  'r 
hwn  y  mae  parch  yn  ddyU 
edus. 

•Matt.  22.  21.  Marcl2. 17.   Luc  20.  25. 

8  Na  fyddwch  yn  nyled  neb  o 
ddim,  ond  o  garu  bawb  eich 
gifydd  :  canys  fyr  hwn  sydd  yn 
caru  arall,  a  gyflawnodd  y  gyf- 

raith.        'Gal.5.14.  ITim.  1.5.   lago  2.  8. 

9  Canys  hyn,  «Na  odineba,  Na 
ladd,  Na  ladratta,  Na  ddwg 
gam  dystiolaeth,  Na  thra- 
chwanta ;  ac  od  oes  un  gorchy- 
myn  arall,  y  mae  wedi  ei  gyn- 
nwys  yn  gryno  yn  yr  ymadrodd 
hwn,  "Câr  dy  gymmydog  fel  ti 
dyhun.    gEi.20.13,  &c.  Deut.  5.  n,  &o. 

"Lef.  19.18.  Matt.22.39.  Gal.  5. 14.  Iago2.8. 

10  Cariad  ni  wna  ddrwg  i  'w 
gymniydog:  am  hynny  'cyf- 
lawnder  y  gyfraith  yw  cariad. 

'  Matt.  22.  40.   .\d.  8. 

11  A  hyn,  gan  wybod  vr 
amser,  ei  hod  hi  weithian  ỳn 
bryd  î  ni  ^  ddeffrôi  o  gysgii : 
canys  yr  awrlion  y  mae  ein 
hiachawdwriaeth  ni  jn  nês  na 
phan  gredasom. 

'lCor.  15.34.  Eph.5.14.  1  Thess.  5.  5,  6. 

12  Y  nos  a  gerddodd  ym 
mhell,  a  'r  dydd  a  nesaodd : 
am  hynny  '  bwriwn  oddi  wrth- 

'Eph.6.11.  Col.  3.  8. 


Na  ddylem  ddîrmygu  RHUFEINIAID,  XIV.      na  chondminio 

bwytta,  na  farned  ar  yr  hvra 


ym  weithredoedd  y  tywyUwch, 
a  "gwisgwn  arfau  y  goleuni. 

m  Eph.  6. 13.   1  Thess.  5. 8. 

13  "Rhodiwn  yn  Hweddus, 
megis  wrth  liw  dydd;  °nid 
mewn  cyfeddach  a  meddwdod, 
^nid  mewn  cyd-orwedd  ac  an- 
Uadrwydd,  "nid  mewn  cynnen 
a  chenfigen. 

»PhU4.8.  lThe8g.4.12.     tonett.  «Luc^l.S*. 
1  Petr  4. 3.     p  1  Cor.  6. 9.     « lago  8. 14. 

14  Eithr  'gwisgwch  am  dan- 
och  yr  Arglwydd  lesu  Grist; 
ac  'na  wnewch  rag-ddarbod 
dros  y  cnawd,  er  mwyn  cyf- 
lawni  ei  chwantau  ef. 

«Gal.3.2r.     •Gal.5.16.  lPetr2.11. 

PENNOD  XIV. 

A.D.  60.— 3  Na  ddylai  dynion  na  dirmygu  na 
'chondemnio  eu  gilydd,  am  hethau  nid  ydynt 
na  da  na  drwg  o  honynt  eu  hunain ;  13 
eithr  goehelyd  rhoddi  aclws  tramgwydd  yn- 
ddynt:  15  ohUgid  hynny  y  mae  yr  apostol 
yn  ei  brofi  ei  fod  yn  anghyfreithlawn,  trwy 
lawer  o  resymmau. 

YR  hwn  sydd  'wan  yn  y 
ffydd,  derbyniwch  attoch, 
llnid  i  ymrafaelion  rhesym- 

maU.  » 1  Cor.  8. 9.  a  9. 22. 

I  nid  ifartm  eí  feddylian  anhysbyt. 

2  Canys  y  mae  un  yn  credu 
y  gall  fwytta  pob  peth ;  ac  y 
mae  arall,  yr  hwn  sydd  wan, 
yn  bwytta  daîl. 

3  ''Yr  hwn  sydd  yn  bwytta, 
na  ddirmyged  yr  hwn  nid  yw 
yn  bwytta ;  a  'r  hwn  nid  y w  yn 

OoL  i.  16. 


sydd  yn  bwytta:  canys  Duw 
a'i  derbyniodd  ef. 

4  "  Pwy  wyt  ti,  yr  hwn  wyt  yn 
barnu  gwas  un  arall?  I'w  ar- 
glwydd  ei  hun  y  mae  efe  yn 
sefyll,  neu  yn  syrthio :  ac  efe 
a  gynheUr ;  canys  fe  a  all  Duw 
ei  gynnal  ef.  «1^^04.12. 

5  *  Y  mae  un  yn  bamu  diwr- 
nod  uwch  law  diwmod;  ac 
arall  yn  barnu  pob  diwmod 
yn  ogyfuwch.  Bydded  pob  un 
yn  sicr  yn  ei  feddwl  ei  hun. 

'1  Gal.  4. 10. 

6  Yr  hwn  sydd  yn  ystyried 
diwrnod,  i  'r  Arglwydd  y  mae 
yn  d  ystyried ;  a  'r  hwn  sydd 
heb  ystyried  diwrnod,  i'r  Ar- 
glwydd  y  mae  heb  ei  ystyried. 
Yr  hwn  sydd  yn  bwytta,  i'r 
Arglwydd  y  mae  yn  bwytta; 
canys  'y  mae  yn  dîolch  î 
Dduw:  a'r  hwn  sydd  heb 
fwytta,  i'r  Arglwydd  y  mae 
heb  fwytta;  ac  y  mae  yn 
dîolch  i  Dduw. 

•lCor.lO.  81.  lTiin.4.8. 

7  Canys  'nid  oes  yr  un  o 
honom  yn  byw  iddo  ei  hun, 
ac  nid  yw  yr  un  yn  marw  iddo 
eihun.  ficor.6.19.20. 

Gal.  2.  20.  1  Thess.  5. 10.  1  Petr  4. 2. 

8  Canys  pa  un  bynnag  yr 
ydym  ai  byw,  i'r  Arglwydd  yr 
ydym  yn  byw;  ai  marw,  i  'r 
Arglwydd  yr  ydym  yn  marw : 


ein  gihjdd,  am        RHUFEINIAID,  XIV. 
am  hynny,  pa  un  bynnag  yr 
ydym  ai  byw  ai  marw,  eiddo 
yr  Arglwydd  ydym. 

9  Oblegid  «er  mwyn  hyn  ybu 
farw  Crist,  ac  yr  adgyfododd, 
ac  y  bu  fyw  dracheíh  hefyd, 
fel  yr  arglwyddiaethai  ar  y 
meirw  a  'r  by w  hefyd.  » 2  cor.  5. 15. 

10  Eithr  paham  yr  wyt  ti  yn 
barnu  dy  frawd?  neu  paham 
yr  wyt  yn  dirmygu  dy  frawd  ? 
canys  "gosodir  ni  oll  ger  bron 
gorsedd-faingc  Crist. 

"  2  Cor.  5. 10. 

11  Canys  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig,  'Byw  wyf  fi,  medd  yr 
Arglwydd ;  pob  glin  a  bfyga  i 
mi,  a  phob  tafod  a  gyífesa  i 

DduW.  «Es.  45.23.  Phü.2.10. 

12  FeUy  gan  hynny  "  pob  un 
o  honom  ||  drosto  ei  hun  a 
rydd  gyfrif  i  Dduw. 

'Matt.12.36.  Gal.6.5.      l  am  dano  ei  hm. 

13  Am  hynny  na  íiarnwn  ein 
gifydd  mwyach  :  ond  bemwch 
hyn  yn  hytrach,  'na  bo  i  neb 
roddi  tramgwydd  ì'w  frawd, 
neu  rwystr.  '1cor.10.32. 

14  Mi  a  wn,  ac  y  mae  yn  sicr 
gennyf  trwy  yr  Arglwydd  lesu, 
"nad  oes  dim  yn  taflan  o  hono 
ei  hun :  ond  °i  'r  hwn  sydd  yn 
tybied  fod  peth  yn  aflan,  i 
hwnnw  y  mae  yn  aflan. 

■Aot.10.15.  lCor.10.25.  1  Tim.  4.  4.   Tit.  1. 15. 
t  Gr.  guffredin.      '  1  Cor.  8.  7, 10. 

16  Eithr  os  o  achos  bwyd  y 


bethau  cyffredin. 
tristéir  dy  frawd,  nid  wyt  ti 
mwyach  yn  rhodio  yn  ol  car- 
iad.  "  Na  ddistrywia  ef  á  'th 
fwyd,  dros  yr  hwn  y  bu  Crist 

farW.  •  1  Gor.  8. 11. 

16  Na  chabler  gan  hynny  eich 
daioni  chwi. 

l7Canys  nid  yw  teyrnas  Dduw 
fwyd  a  díod ;  ond  cyfiawnder, 
a  thangnefedd,  a  llawenydd  yn 
yr  Yspryd  Glân. 

18  Canys  yr  hwn  sydd  yn 
gwasanaethu  Crist  yn  v  pethau 
hyn,  sydd  hoff"  gan  Dduw,  a 
chymmeradwy  gan  ddynion. 

19  Felfy  gan  hynny  dilyn^Mi 
y  pethau  a  berthynant  i  hedd- 
wch,  a  'r  pethau  a  berthynant 
i  adeiladaeth  ein  gilydd. 

20  O  achos  bwyd  na  ddin- 
ystria  waith  Duw.  pPob  peth 
yn  wir  sydd  lân;  eithr  drwg  yw 
i'r  dyn  sydd  yn  bwytta  trwy 
dramgwydd. 

P  Matt.  15.  11.   Act.  10.  15.   Ad.  14.   Tit.  1.  15. 

21  Da  yw  na  fwyttâer  "cig, 
ac  nad  yfer  gwin,  na  dim  trwy 
yr  hyn  y  tramgwydder,  neu  y 
rhwystrer,  neu  y  gwanhâer  dy 
frawd.  1 1  cor.  s.  13. 

22  A  oes  ffydd  gennyt  ti  ? 
bydded  hi  gyd  â  thi  dy  liun 
ger  bron  Duw.  Gwỳn  ei  fyd 
yr  hwn  nid  yw  yn  ei  famu  ei 
hun  yn  yr  hyn  y  mae  yn  ei 
dybied  yn  dda. 

23  Eithr  yr  hwn  sydd  yn 


Am  gyd-ddmyn 

II  petruso,  os  bwytty,  efe  a  gon- 
demniwyd,  am  nad  yw  yn 
hwytta  o  ffydd:  a  'pheth  byn- 
nag  nid  yw  o  ffydd,  pechod 

y  W.  "  carìfod,  ac  yn  gwneuthur  rha^ioriaeth 

rhwng  ìymàydd.      '  Tit.  1. 15. 

PENNOD  XV. 

A.D.  60.— 1  Bhaid  Vr  cryf  gyd-ddwyn  aV 


gwan.  2  Na  ddylem  ni  ryngu  ein  hodd  ein 
hunain,  3  gan  na  wnaeth  Crist  hynny  ;  7  ond 
derhyn  hoh  un  ein  gilydd  megis  y  derhyniodd 
Crist  ninnau  i  gyd,  8  luddewon,  9  a  Chen- 
hedloedd,  15  Paul  yn  esgusodi  ei  ysgrifen, 
28  ac  yn  addaw  ymweled  â  hwynt^  30  ac  yn 
deisyf  eu  gweddîau. 

A*^  N YNI  y  rhai  ydym  gryf- 
ion,  a  ddylem  gynnal 
gwendîd  y  rhaî  gweiniaid,  ac 
nid  rhyngu  ein  bodd  ein  hun- 
ain.  •  oai.  6. 1. 

2  ^Boddhâed  pob  un  o  honom 
ei  gymmydog  yn  yr  hyn  sydd 
dda  iddo  er  adeiladaeth. 

b  1  Cor.  9. 19,  22.  a  10.  24, 33.  a  13.  5.  Phil.  2.  4,  6. 

3  Canys  Crist  nis  boddhaodd 
ef  ei  hun ;  eithr,  megis  y  mae 
yn  ysgrifenedig,  ^Gwaradwydd- 
iadau  y  rhai  a'th  waradwydd- 
ent  di,  a  syrthiasant  arnaf  fi. 

c  Pb.  69.  9. 

4  Canys  '^pa  bethau  bynnag 
a  ysgrifenwyd  o  'r  blaen,  er 
addysg  i  ni  yr  ysgrifenwyd 
hwynt;  fel  trwy  amynedd  a 
diddanwch  yr  ysgrythyrau,  y 
gallem  gael  gobaith. 

dPen.  4.23.  1  Cor.  10. 11. 

6  *A  Duw  yr  amynedd  a'r  di- 

•Pen.  12. 16.  1  Cor.  1. 10.  Phil.  3. 16. 


RHUFEINIAID,  XV.  â'r  gweiniaid. 

ddanwch  a  roddo  i  chwi  syn- 
ied  yr  un  peth  tu  ag  at  eich 
gilydd  II  yn  ol  Crist  lesu : 

ö  Neu,  yn  ol  esampl  Crist  lem. 

6  Fel  y  galloch  yn  unfryd, 

0  un  genau,  ogoneddu  Duw, 
a  Thad  ein  Harglwydd  lesu 
Grist. 

7  O  herwydd  paham  'der- 
byniwch  eich  gilydd,  megis  ag 
y  derbyniodd  Crist  ninnau  î 
ogoniant  Duw.  íPen.14.1,3. 

8  Ac  yr  wyf  yn  dywedyd, 
«wneuthur  lesu  Grist  yn  wein- 
idog  i  'r  enwaediad,  er  mwyn 
gwirionedd  Duw,  er  mwyn 
cadarnhâu  yr  addewidion  a 
wnaethpwyd  î  'r  tadau : 

•  Matt.15.24.  Act.3.25,26. 

9  Ac  fel  y  byddai  i'r  Cen- 
hedloedd  ogoneddu  Duw  am 
ei  drugaredd ;  fel  y  mae  yn  ys- 
grifenedig,  ''Am  hyn  y  cyffesaf 

1  ti  ym  mhlith  y  Cenhedloedd, 
ac  y  canaf  i  'th  enw. 

^  Ps.  18.  49. 

10  A  thrachefn  y  mae  yn  dy- 
wedyd,  *  Ymlawenhêwch,  Gen- 
hedloedd,  gyd  â  'i  bobl  ef. 

*  Dent.  32.  43. 

11  A  thrachefn,  ^  Molwch  yr 
Arglwydd,  yr  hoU  Genhedl- 
oedd;  a  chlodforwch  ef,  yr 
hoU  bobloedd.         ^ps.  117.1. 

12  A  thrachefii  y  mae  Esaias 
yn  dywedyd,  ^Fe  fydd  gwreidd- 

1  Eb.  11. 1, 10. 


Derbìjniad 

yn  Jesse,  a'r  hwn  a  gyfyd  i 
lywodraethu  y  Cenhedloedd: 
ynddo  ef  y  gobeithia  y  Cen- 
hedloedd. 

13  A  Duw  y  gobaith  a  'ch 
cyflawno  o  bob  llawenydd  a 
thangnefedd  gan  gredu,  fel 
y  cynnyddoch  mewn  gobaith 
trwy  nerth  yr  Yspryd  Glân. 

14  Ac  "yr  wyf  fi  fy  hun,  fy 
mrodyr,  yn  credu  am  danoch 
chwi,  eich  bod  chwithau  yn 
Uawn  daioni,  wedi  eich  cyf- 
lawni  o  bob  gwybodaeth,  ac 
yn  abl  i  rybuddio  eich  gilydd 

hefyd.  ■"2Petrl.  12.  lIoan2.21. 

15  Eithr  mi  a  ysgrifenais  yn 
hyfach  o  beth  attoch,  0  frodyr, 
fel  un  yn  dwyn  ar  gôf  i  chwi, 
"  trwy  y  gras  a  roddwyd  i  mi 
gan  Dduw. 

"  Pen.  1.  5.  a  12.  3.   Ual.  1. 15.  Eph.  3.  7,  8. 

16  Fel  °y  byddwn  weinidog  i 
lesu  Grist  at  y  Cenhedloedd, 
gan  weini  i  efengyl  Duw,  fel  y 
byddai  "  offrymiad  y  Cenhedl- 
oedd  yn  gymmeradwy,  wedi 
ei  sancteiddio  gan  yr  Yspryd 

Glân.    «Pen.  11.13.  Gal.  2.  7,8,  9.  1  Tim.  2.  7. 
2  Tim.  1. 11.      P  E».  66.  20.   Phil.  2. 17. 

17  Y  mae  i  mi  gan  hynny  or- 
foledd  yng  Nghrist  lesu,  o  ran 
y  pethau  a  berthyn  i  Dduw. 

18  Canys  ni  feiddiaf  fi  ddy- 
wedyd  dim  o'r  pethau  ni 
weithredodd  Crist  trwof  fi,  ''i 

«  Pen.  1. 6.  a  16.  36. 


RHUFEINIAID.  XV.         y  Cenhedloedd. 

wneuthur  y  Cenhedloedd  yn 
ufudd  ar  air  a  gweithred, 

19  Trwy  nerth  arwyddion  a 
rliyfeddodau,gan  nerth  Yspryd 
Duw;  hyd  pan  o  Jerusalem, 
ac  o  amgylch  hyd  Ilyricum,  y 
llenwais  efengyl  Crist. 
^  20  Ac  felly  gan  ymorchestu 
1  bregethu  yr  efengyl,  nid  lle 
yr  enwid  Crist :  'fel  nad  adeil- 
adwn  ar  sail  un  arall : 

'2Cor.lO.  13,  15, 16. 

21  Eithr  megis  y  mae  yn  ys- 
grifenedig,  'l'r  rhai  ni  fyneg- 
wyd  am  dano,  hwynt-hwy  a 'i 
gwelant  ef;  a'r  rhai  ni  chlyw- 
sant,  a  ddeallant.        '  Es.  52. 15. 

22  Am  hynny  hefyd  'y'm 
Uuddiwyd  yn  fynych  i  ddýfod 

attOCh  ChwÌ.  «  Pen.  1.  13.  1  Theas.  2. 17, 18 

23  Eithr  yr  awrhon,  gan  nad 
oes  gennyf  le  mwyach  yn  y 
gwledydd  hyn,  a  hefyd  "bod 
arnaf  hiraeth  er  ys  ìlawer  o 
flynyddoedd  am  ddyfod  attoch 

ChwÌ  ;       •  Act  19.  21.  Ad.  32.   Pen.  1. 11. 

24  Pan  elwyf  i  'r  Hispaen, 
myfi  a  ddeuaf  attoch  chm : 
canys  yr  wyf  yn  gobeithio, 
wrth  fyned  heibio,  y  caf  eich 
gweled,  a'm  hebrwng  gennych 
yno,  os  byddaf  yn  g}Titaf  o  ran 
wedi  fy  llenwi  ||  o  honoch. 

I  Neu,  o'di  cmdeilhat ;  Gi.  d  ehtei,  ad.  Ä 

25  Ac  yr  awrhon  "yr  wyf  fi 
yn  myned  i  Jerusalem,  i  weini 
1  r  saint.        ■  ao*.  19. 21.  •  24. 17. 


Llwyddiant  Paul.  RHUFEIN] 

26  Canys  yrhyngodd  bodd  î  *r 
rhaî  o  Macedonîa  ac  Achaia 
wneuthur  rhyw  gymmorth  i  'r 
rhai  tlodion  o  'r  saint  sydd  yn 
Jerusalem.  yicor.  16.1,2.  2001.9.2,12. 

27  Canys  rhyngodd  bodd  idd- 
ynt ;  a  'u  dyledwyr  hwy  ydynt. 
Oblegid  'os  cafodd  y  Cenhedl- 
oedd  gyfran  o 'u  pethau  ys- 
prydol  hwynt,  ^hwythau  hefyd 
a  ddylent  weini  iddynt  hwy- 
thau  mewn  pethau  cnawdol. 

«Peii.11.17.      «1001.9.11.  Gal.6.6. 

28  Wedi  i  mi  gan  hynny  or- 
phen  hyn,  a  selio  iddynt  ^y 
flfrwyth  hwn,  mi  a  ddeuaf 
II  heibioch  i  'r  Hispaen. 

»» Phil.  4. 17.      I  heibû)  i  chm. 

29  ^Ac  mi  a  wn,  pan  ddelwyf 
attoch,  y  deuaf  â  chyflawnder 
bendith  efengyl  Crist.   ^  Pen.  1. 11. 

30  Eithr  yr  wyf  yn  attolwg  i 
chwi,  frodyr,  er  mwyn  ein 
Harglwydd  lesu  Grist,  ac  ^  er 
cariad  yr  Yspryd,  ^ar  gyd- 
ymdrech  o  honoch  gyd  â  myfì 
mewn  gweddîau  drosof  fì  at 
D  du w ;  ^  Phii.  2. 1.  •  2  cor.  1. 11.  ooi.  4. 12. 

31  '  Fel  y  'm  gwareder  oddi 
wrth  y  rhai  II  anufudd  yn  Ju- 
dea ;  ac  ar  fod  fy  ngweinidog- 
aeth,  yr  hon  sydd  gennyfì  Je- 
rusalem,  yn  gymmeradwy  gan 

y  SaÌnt  ;  '  2  Thess.  3. 2.      1  ŵe6  gredu. 

32  ^Fel  y  delwyf  attoch  mewn 
llawenydd,  Hrwy  ewyllys  Duw, 

iPen.l.  10.     »»Axît.  18.21.  1  Oor.  4. 19.  Iago4.1fi. 


AID,  XVI.  Anherchiadau 
ac  y'm  cyd-lonner  gyd  â 
chwî. 

33  A  *Duw  yr  heááwch  fyddo 
gyd  â  chwi  oU.  Amen. 

»Pen.l6.20.  1  Oor.  14.  33.  2Cor.l3.11.  Phil.4.9. 
IThess.  5.  23.  2  Thess.  3. 16.  Heb.  13.  20. 

PENNOD  XVI. 

A.  D.  60.-3  Paul  yn  ewyllysio  i  V  hrodyr  an- 
nerch  llawer  ;  17  ac  yn  eu  cynghori  hwy  i 
ochelyd  y  rhai  sydd  yn  peri  anghydfod  a 
rhwystrau :  21  ac  ar  ol  amryw  anherchion, 
yn  diweddu  gyd  â  moliant  a  d'iolch  i  Dduw. 

YR  wyf  yn  gorchymyn  i 
chwi  Phebe  ein  chwaer, 
yr  hon  sydd  weinidoges  i  eg- 
Iwys  Cenchrea : 

2  Dderbyn  o  honoch  hi  yn  yr 
Arglwydd,  ''megis  y  mm  yn 
addas  i  saint,  a'i  chynnorth- 
wyo  hi  ym  mha  beth  bynnag 
y  byddo  rhaid  iddi  wrthych: 
canys  hithau  hefyd  a  fu  gym- 
morth  i  lawer,  ac  i  niinnau  fy 
hun  hefyd.  ioan5,6. 

3  Anherchwch  ^Priscila  ac 
Acwila,  fy  nghyd-weithwyr  yng 
Nghrist  lesu ; 

»>  Act.  18.  2,  26.  2Tim.4.19. 

4  Y  rhai  dros  fy  mywyd  î  a 
ddodasant  eu  gyddfau  eu  hun- 
ain  i  lawr  :  i  'r  rhai  nid  wyf  fi 
yn  unig  yn  dîolch,  ond  hefyd 
hoU  eglwysydd  y  Cenhedl- 
oedd. 

5  Anherchwch  hefyd  'yr  eg- 
Iwys  sydd  yn  eu  tŷ  hwy.  An- 
herchwch  fy  anwyl  Epenetus, 

•  1  Cor.  16. 19.  Ool.  4. 16.  Phüem.  2. 


i'r  hrodyT. 

yr  hwn  yw  *  blaen-ífrwytb  A- 
chaia  yng  Nghrist. 

"  1  Cor.  16. 15. 

6  Anherchwch  Mair,  yr  hon 
a  gymmerodd  lawer  o  boen 
eroni  ni. 

T  Anherchwch  Andronicus  a 
Junia,  fy  ngheraint  a 'm  cyd- 
garcharorion,  y  rhai  sydd  hy- 
nod  ym  mhlith  yr  apostolion, 
y  rhai  hefyd  *oeddynt  yng 
Nghrist  o  'm  blaen  i.    •  oai.  i.  22. 

8  Anherchwch  Amplias,  fy 
anwyfyd  yn  yr  Arglwydd. 

9  Anherchwch  Urbanus,  ein 
cydweithiwr  yng  Nghrist,  a 
Stachys  fy  anwyfyd. 

10  Anherchwch  Apèles,  y 
profedig  yng  Nghrist.  An- 
herchwch  y  rhai  sydd  o  Wdy- 
Iwyth  Aristobulus.        I  gemmt. 

11  Anherchwch  Herodion,  fy 
ngliâr.  Anherchwch  y  rhai 
sydd  o  II  dylwyth  Narcissus,  y 
rhai  sydd  yn  yr  Arglwydd. 

I  geraint. 

12  Anherchwch  Tryphena  a 
Thryphosa,  y  rhai  a  gymmer- 
asant  boen  yn  yr  Arglwydd. 
Anherchwch  yr  anwyl  Persis, 
yr  hon  a  gymmerodd  lawer  o 
boen  yn  yr  Arglwydd. 

13  Anherchwch  Ruffìis  ethol- 
edig  yn  yr  Arglwydd,  a  'i  fam 
ef  a  minnau. 

14  Anherchwch  Asyncritus, 
Phlegon,  Hermas,  Patrobas, 


RHUFETNIArD,  XYl 

Mercurius ; 


Gofíhel  anghydfod. 
brodyr  sydd 


a  r 


gyd  â  hwynt. 

15  Anherchwch  Philoloí,'us,  a 
Julia,  Nerëus  a 'i  chwaer,  ac 
Olympas,  a  'r  holl  saint  y  rhai 
sydd  gyd  â  hwynt. 
^  16  'Anherchwch  y  naill  y  llall 
â  chusan  sanctaidd.  Y  mae 
eglwysi  Crist  yn  eich  annerch. 

'lCor.  16.20.  2Cor.l3.12.  1  The».  5.  26 

1  Petr  5. 14. 

17  Ac  yr  wyf  yn  attolwg  i 
chwi,  frodyr,  graffu  ar  y  rhai 
sydd  yn  peri  anghydfod  a 
rhwystrau  yn  erbyn  }  r  athraw- 
laeth  a  ddysgasoch  chwi;  a 
«chiliwch  oddi  wrthynt. 

«lCor.5.  9,11.  2Thes8.3.6,  14.  2Tim.3.6. 

2  loan  10. 

18  Canys  y  rhai  sydd  gyfryw, 
nid  ydynt  yn  gwasanaethu  em 
Harglwydd  lesu  Grist,  eithr 

eu  bol  eu  hunain;  a  thrwy 
ymadrodd  teg  a  gweniaith, 
yn  twyllo  calonnau  y  rhai  di- 
ddrwg.  "  Phu.  8. 19. 

19  Canys  'eich  ufudd-dod 
chwi  a  ddaeth  ar  led  at  bawb. 
Yr  wyf  fi  gan  hynny  yn  Uawen 
o  '  ch  rhan  chwi :  eithr  myfi 
a  ewyllysiwn  i  chwi  fod  ^j-n 
ddoethion  tu  ag  at  y  peth 
sydd  dda,  ac  yn  wirion  tu  ag 
at  y  peth  sydd  ddrwg. 

'  Pen.  1. 8.      k  Matt.  10. 16.  1  Cor.  14.  20. 

20  A  'Duw  y  tangnefedd  a 
■"llsathr  Satan  dan  eich  traed 

'  Pen.  15. 33.     ■»  Gen.  3. 15.      I  ymga. 


Anherchiadau,  I.  CORINT 

chwî  ar  frys.  ^Gras  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grîst  fyddo  gyd 
â  chwi.  Amen. 

nAd.24.  lCor.16.23.  Dat.  22.  21. 

21  'Y  mae  Timothëus  fy 
nghyd-weithiwr,  a  Lucius,  a 
Jason,  a  Sosipater,  fy  ngher- 
aint,  yn  eich  annerch. 

oAct.l6. 1.  Phil.2.19.  lThes8.3.2. 

22  Yr  wyf  fi  Tertius,  yr  hwn 
a  ysgrifenais  yr  epistol  hwn,  yn 
eich  annerch  yn  yr  Arglwydd. 

23  Y  mae  Gaius  fy  Uettŷwr 
i,  a'r  holl  eglwys,  yn  eich  an- 
nerch.  Y  mae  Erastus,  gor- 
uchwyliwr  y  ddinas,  yn  eich 
annerch,  a  'r  brawd  Cwartus. 

24  '^Gras  ein  Harglwydd  Tesu 
Grîst  a  fyddo  gyd  â  chwi  oU. 
Amen.       pAd.20.  iThess.  5. 28. 

25  "^l'r  hwn  a  ddichon  eich 

aEph.  3.  20.  Jiidas24. 


ai  AID,  I.       Moliant  i  Dduw. 

cadamhâu  yn  ol  fy  efengyl  i, 
a  phregethiad  lesu  Grist,  (yn 
ol  datguddiad  'y  dirgelwch,  yr 
hwn  ni  soniwyd  am  dano  er 
II  dechreuad  y  byd ; 

'lCor.2. 7.    Eph.3. 5,9.  Col.1.26. 

I  amseroedd  traoywuddól. 

26  Ac  "yr  awrhon  a  eglurwyd, 
a  thrwy  ysgrythyrau  y  pro- 
phwydi,  yn  ol  gorchymyn  y 
tragy  wyddol  Dduw,  a  gyhoedd- 
wyd  ym  mhlith  yr  hoU  gen- 
hedloedd,  er  mwyn  *ufudd-dod 

fíydd  :)  •  2  Tim.  1. 10.  TH.  1.  2, 3.  1  Petr  1.  20. 
*Act.  6.7.  Pen.  1.  6.  al6.18. 

27  I  "Dduw  yr  unig  ddoeth, 
y  hyddo  gogoniant  trwy  lesu 
Grist  yn  dragywydd.  Amen. 

alTim.  1. 17.   Juda8  25. 

1Í  At  y  Rhufeiniaid  yr  ysgrifenwyd  o  Oor- 
inth,  gyd  â  Phebe,  gweinidoges  yr  eglwys 
yn  Cenchrea. 


EPISTOL  CYNTAF  PAUL  YR  APOSTOL 


AT  T 


CORINTHIAID. 


PENNOD  1. 

A.  D.  59. — Ar  ol  iddo  gyfarch  iddyntf  a  dtolch 
drostynty  10  y  mae  efe  yn  eu  harmog  i  undeh  ; 
12  ac  yn  heio  ar  eu  hanghyttundeh  hvnj.  18 
Bod  Ùww  yn  difetha  doethineh  y  doethion, 
21  trwy  jfolineh  pregethu  ;  26  ac  nad  yw  efe 
yn  galw  y  doethion^  na^r  galluogf  na^r  hon- 
eddigion,  ond  27,28  y  ffol,  aW  gwan,  aW 
distadl, 

>AUL,  wedi  eî  alw  i  fod 
yn  apostol  lesu  Grîst  trwy 


ewyllys  Duw,  a  'r  brawd  *  Sos- 
thenes,  »Aot.i8.i7. 

2  At  eglwys  Dduw  yr  hon 
sydd  yn  Corînth,  at  ^'y  rhai 
'a  sancteiddiwyd  yng  Nghrist 
lesu,  ^a  alwyd  yn  saint,  gyd 
â  phawb  ag  sydd  'yn  galw  ar 

»>  Judas  1.      «  Act.  15.  9.      ^  Rhuf.  1. 7. 
•  2  Tim.  2.  22. 


Annogaeth 


enw  eîn  Harglwydd  lesu  Grist, 
ym  mhob  man,  ||  o  'r  eiddynt 
hwy  a  ninnau : 

1  Nen,  s^eu.  Harglwydd  Awi/  a  nmnom. 

3  'Grss  fyddo  i  chwi,  a  thang^ 
nefedd,  oddi  wrth  Dduw  ein 
Tad  ni,  a  'r  Arglwydd  lesu 

GrÌst.      '2Cor.l.2.    Eph.l.  2.    1  Petr  1. 2 

4  "^Yr  ydwyf  yn  díolch  i 'm 
Duw  bob  amser  drosoch  chwi, 
am  y  gras  Duw  a  rodded  i 
chwi  yng  Nghrist  lesu ; 

«  Ehuf.  1.  8. 

5  Am  eich  bod  ym  mhob  peth 
wedi  eich  cyfoethogi  ynddo  ef, 
mewn  pob  ymadrodd,  a  phob 

gwybodaeth;    "Pen.i^.s.  2Cor.8.7. 
^  6  Megis  y  cadarnhâwyd  'tyst- 
îolaeth  Crist  ynoch :  '  Dat.  i.  2. 

7  Fel  nad  ydych  yn  ol  mewn 
un  dawn,  "  yn  disgwyl  am 
II  ddatguddiad  ein  Harglwydd 
lesu  Grist: 

»Phil.3.20.  Tit.2.13.    I  Neu,  «Mî/orfírtd.  Col.  3.  t 

8  'Yr  hwn  hefyd  a  'ch  cad- 
arnhâ  chwi  hyd  y  diwedd,  ""yn 
ddîargyhoedd,  yn  nydd  ein 
Harglwydd  lesu  Grist. 

'  1  Thees.  3. 13.      m  Col.  1.  22.  1  Thess.  5.  23. 

9  "  Ffyddlawn  yw  Duw,  trwy 
yr  hvm  y  'ch  galwyd  i  °  gym- 
deithas  ei  Fab  ef  lesu  Grist 
ein  Harglwydd  ni.      » Pe„.  lo.  13. 

lThe68.5.24.  2Thee8.3.3.      •  lloan  1.  3. 

10  Ac  yr  wyf  yn  attolwg  i 
chwi,  frodyr,   trwy  enw  ein 


CORINTHIAID,  I. 


i  undeb. 


Harglwydd  lesu  Grist,  fddy- 
wedyd  o  bawb  o  honoch  chwi 
yr  un  peth,  ac  na  byddo  II  ym- 
bleidio  yn  eich  plith ;  eithr 
bod  o  honoch  wedi  eich  cyfan- 
gyssylltu  yn  yr  un  nieddwl,  ac 
yn  yr  un  fam. 

PRhuf.l2.16.al5.5.  Phil.  2.  2.  a  3. 16.      I  «W. 
Pen.  11. 18. 

11  Canys  fe  ddangoswyd  i  mi 
am  danoch  chwi,  fy  mrodyr 
gan  y  rhai  sydd  o  dŷ  Chlöe! 
lod  cynhenau  yn  eich  plith 
chwi. 

12  A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  ddy- 
wedyd,  "bod  pob  un  o  honoch 
yp  dywedyd,  Yr  ydwyf  fi  yn 
eiddo  Paul ;  minnau  yn  eiddo 
^'ApòIos;  minnau  yn  eiddo 
'Cephas;  minnau  yn  eiddo 
Crist. 

«  Pen.  3.  4.      r  Act.  18.  24.      •  loan  1.  42. 

13  A  rannwyd  Crist  ?  ai  Paid 
a  groeshoeliwyd  drosoch  ?  neu 
ai  yn  enw  Paul  y  'ch  bedydd- 
iwyd  chwi  ? 

14  Yr  ydwyf  yn  dîolch  i  Dduw, 
na  fedyddiais  î  neb  o  honoch, 
ond  'Crispus  a  °Gaius; 

'  Act.  18.  8.      •  Ehuf.  16.  23. 

15  Fel  na  ddywedo  neb  fed- 
yddio  o  honof  fi  yn  fy  enw 
fy  hun. 

16  Mi  a  fedyddiais  hefyd 
dylwyth  ^Stephanas  :  heb  law 
hynny  nis  gwn  a  fedyddiais  î 
neb  arall.        «Peu.  16.15,17. 


Difetha  doetUmb      1.  CORINTHIAID,  I.  y  àmthùm. 

24  Ond  iddynt  hwy  y  rhai  a 
alwyd,  luddewon  a  Groegwyr, 


It  Canys  ni  anfonodd  Crist 
fi  i  fedyddio,  ond  i  efengylu; 
y  nid  mewn  doethineb  ||  ymad- 
rodd,  fel  na  wnelid  croes  Crist 
yn  ofer. 

iPeii.2.1,4,13.  2Petrl.l6.  Igẃẁm. 

18  Canys  II  yr  ymadrodd  am 
y  groes,  'i'r  rhai  coUedig,  yn- 
fydrwydd  yw  ;  eithr  i  ni  y  rhai 
cadwedig,  'nerth  Duw  ydyw. 

ipreÿdlmv(troe».      '2Cor.2.15.  »^611.15.2. 

19  Canys  ysgrifenedig  yw, 
*Mi  a  ddifethaf  ddoethineb  y 
doethion,  a  deall  y  rhai  deallus 
a  ddileaf.      "  Jot  s.  12, 13.  eb.  29. 14. 

20  "Pa  le  y  mae  y  doethl 
pa  le  mae  yr  ysgrifenydd  ?  pa 
le  y  mae  ymholydd  y  byd  hwn  ? 
*oni  wnaeth  Duw  ddoethineb 
y  byd  hwn  yn  ynfydrwydd? 

•Eb.33.18.     « Jobl2.17.20,24. 

21  *Canys  o  herwydd  yn 
noethineb  Duw,  nad  adnabu 
y  byd  trwy  ddoethineb  mo 
Dduw,  fe  welodd  Duw  yn  dda 
trwy  öblineb  pregethu  gadw  y 
rhai  sydd  yn  credu. 

•Khuf.  1.20,21,28.  Edrych  Matt  11. 25.  Lncl0.21. 

22  Oblegid  y  mae  yr  'ludd- 
ewon  yn  gofyn  arwydd,  a  'r 
Groegwyr  yn  ceisio  doethineb : 

'  Matt.  12. 38.  a  16. 1.  loan  4. 48. 

23  Eithr  nyni  ydym  yn  preg- 
ethu  Crist  wedi  ei  groeshoelio, 
«i'r  luddewon  yn  dramgwydd, 
ac  i  'r  Groegwyr  yn  ífolineb ; 

cMatt.11.6.  loan  6. 60. 66. 


yn  Grist  "gallu  Duw,  a  'doeth- 
ineb  Duw. 

»10101.1.16.  Pen.2.14.  «001.2.8. 

25  Canys  y  mae  flFolineb  Duw 
yn  ddoethach  na  dynion;  a 
gwendid  Duw  yn  gryfach  na 
dynion. 

26  Canys  yr  ydych  yn  gweled 
eich  galweŵigaeth,  frodyr,  "nad 
llawer  o  rai  doethion  yn  ol  y 
cnawd,  nad  Uawer  o  rai  gallu- 
og,  nad  llawer  o  rai  boneddig- 
ion,  a  alwyd :         '  48. 

27  Eithr  'Duw  a  etholodd 
fiFol-bethau  y  byd,  fel  y  gwar- 
adwyddai  y  doethion  ;  a  gwan- 
bethau  y  byd  a  etholodd  Duw, 
fel  y  gwaradwyddai  y  pethau 
cedyrn ;       '  M"**- 

28  A  phethau  distadl  y  byd, 
a  phethau  dirmygus,  a  ddewis- 
odd  Duw,  a'r  pethau  nid  yd- 
ynt,  fel  y  diddymai  y  pethau 
sydd : 

29  "  Eel  na  orfoleddai  II  un 
cnawd  ger  ei  fron  ef. 

Bhvif.  3. 27.  Eph.  2. 9.     I  pí*  amuẃ. 

30  Eithr  yr  ydych  chwi  o 
hono  ef  yng  Nghrist  lesu,  "  yr 
hwn  a  wnaethpwyd  i  ni  gan 
Dduw  yn  ddoethineb,  ac  yn 
gyfìawnder,  ac  yn  sancteidd- 
rwydd,  ac  yn  brynedigaeth : 

»16^.23.5,6.  Ioanl7.19. 

31  Fel,  megis  ag  y  mae  yn 


I- COBINTHIAID,  II.  „nrreget>,u. 
ysgnfe„ed,g,  "Yr  hwn  .ydd   perffaith.  eithr  nid  doethìnel, 


yii  yniffrostio,  ymffrostied  yn 
yr  Arglwydd. 

»  Jer.  9.  23,  24.  2Cor.  10.17. 

PENNOD  II. 

A.  D.  59.— J  Mae  yn  dangos  fod  ei  hregeth  e/ 

||.  rydd  ymadrodd,  4  neu  ddoethineb  ddynol  ■ 

m  etto  yn  se/yU  mewn  4,  5  nerth  Duw ;  ac  yn 

m  rhagori  eymmaint   6  ar  ddoethineb  y  byd 

m  yma,  9  a  synwyr  dynol,  ag  nas  14  gaU  y  dyn 

m  amanol  mo  'i  deall.  " 

fA 


MYFI,  pan  ddeuthum 
attoch,  frodyr,  ddeuth- 


y  byd  hwn,  na  tliyvvysoí,n*on 
y  byd  hwn,  y  rhai  sydd  yn 
diflannu. 

1  Eithr  yr  ydym  ni  yn  Ilefaru 
aoethmeb  Diiw  mewn  dirL^el- 
wch,  sefy  ddoethineh  guddicdig 
yr  hon  a  rag-ordeiniodd  Duw' 
cyn  yr  oesoedd  i  'n  gogoniant 


ni 


8 


"  Rhuf.  16.  25,  26.   Eph.  3.  5.  9.   Col  ]  26 
2  Tim.  1. 9. 

'Yr  hon  ni  adnabu  neb 


attoch,  frodyr,  'a  ddeuth-   o  dy>vysogion  y  byd  hwn  n 

Äd'dnäSrT^'^  r^'^^  a«enas:nt;  nî 
ymaaroclclneuddoethmeb,gan   chroeshoelîasfint  Aro.i„,^^^ 


1 —  s^uiuuwgrwyaa 
ymadrodd  neu  ddoethineb,  gan 
tynegi  i  chwi  dystiolaeth  Duw. 

•  Pen.  1. 17. 

2  Canys  ni  femais  i  mi  wybod 
dim  yn  eích  plith,  ^ond  lesu 
Jjnst,  a  hwnnw  wedí  ei  groes- 

hoeho.     ^  'Gal.6.14. 

3  A  « mi  a  fôm  yn  eich  mysff 
mewn  gwendid,  ac  ofh,  a  dy- 

cüryn  mawr.  . , , 

-2Car.ll.30.al2.5.9.  ola^t  m 

4  A  'm  hymadrodd  a'm  preg- 
eth  1,  'nì  bu  mewn  geiriau 

l  ^denu  o  ddoethmeb  ddynol 
ond  yn  eglurhâd  yr  Yspryd 
anerth:  .^Petn.ie. 

5  lel  na  byddai  eich  ffydd 
mewn  doethineb  dynion,  ond 

mewn  nerth  Duw. 

'2Cor.4.7.  a6.7. 

6  A  doethineb  yr  ydym  ni 
yn  ei  Ilefaru  ym  mysg  «rhai 

»Phil.3.15.  Heb.5.14. 


chroeshoeliasent  Arglwydd  y 
gogoniant. 

'Matt  11.25.  Act.13.27.  kAct.3.17 
Edrych  loan  16.  3. 

9  Eithr  fel  y  mae  yn  ys- 
gnfenedig,  'Ni  welodd  llygad 
ac  ni  chlywodd  clust,  ac  ni 
ddaeth  i  galon  dyn,  y  pethau 
a  ddarparodd  Duw  i'r  rhai  a  i 
carant  ef.  'Es.64.4. 
^  10  Eithr  "Duw  a'w  heglurodd 
1  ni  trwy  ei  Yspryd :  canys  yr 
Yspryd  sydd  yn  chwilio  pob 
pe^ ;  îe,  djŵion  bethau  Duw 

hefyd.      "•Mattl3.ll.  al6.17.   1  loan  2.  27. 

11  Canys  pa  ddyn  a  edwyn 
bethau  dyn,  °  ond  yspryd  djTi 
yr  hwn  sydd  ynddo  ef  ?  felly 
nefyd,  pethau  Duw  nid  edwj-n 
neb,  ond  Yspryd  Duw. 

■  Diar.  20.  27.  a  27. 19.  Jer.  17.  9. 

12  A  njTii  a  dderbyniasom, 
md  yspryd  y  byd,  ond  »yr 

•Bhuf.  8. 15. 

Bb 


Llaeth  i  hlant. 

Yspryd  sydd  o  Dduw ;  fel  y 
gwypom  y  pethau  a  rad-rodd- 
wyd  i  ni  gan  Dduw. 

13  pY  rhai  yr  ydym  yn  eu 
Uefaru  hefyd,  nid  â'r  geiriau 
a  ddysgir  gan  ddoethmeb 
ddynol,  ond  a  ddysgir  gan  yr 
Yspryd  Glân;  gan  gyd-farnu 
pethau  ysprydol  â  phethau  ys- 

pry  dol.       "  2  Petr  1. 16.  Edrych  pen.  1. 17. 

14  Eithr  dyn  anianol  nid  yw 
yn  derbyn  y  pethau  sydd  o 
Yspryd  Duw :  canys  flblineb 
ydynt  ganddo  ef ;  "ac  nis  gall 
eu  gwybod,  oblegid  yn  ys- 
prydol  y  bernir  hwynt. 

1  Ehuf.  8. 5, 6, 7.  JudasW. 

15  'Ond  yr  hwn  sydd  ys- 
prydol,  sydd  yn  llbarnu  pob 
peth;  eithr  efe  nis  tbernir 
gan  neb.       'riai.28.5.  iTheí8.5.2i. 

i  eanfod.     t  eax>fìlààir. 

16  'Canys  pwy  a  wybu  feddwl 
yr  Arglwydd,  yr  hwn  a'i  cyfar- 
wyddaef?  Ond  y  mae  gennym 
ni  feddwl  Crist.  •eb.4o.i3. 

PENNOD  III. 

A.  D.  59.-2  Bod  Uaeth  yn  gymmwys  i  hlant. 
3  Cynnen  ae  ymbleidio  yn  arwyddion  o  feddwl 
bydol.  7  Nad  yw  yr  hwn  sydd  yn  pUnnu, 
na'r  hwn  sydd  yn  dyfrhâu,  ddim.  9  Bod  y 
gweinidogion  yn  gyd-weithwyr  i  Bduw.  11 
Criú  yw  yr  unig  eylfaen.  16  Bod  dynion  yn 
demlau  Duw,  y  rhai  17  sydd  raid  eu  eadw 
yn  sanctaidd.  19  Nad  yw  doethineh  y  hyd 
yma  ond  ffolin^h  gyd  â  Duw. 

AMYFI,  frodyr,  ni  allwn 
lefaru  wrthych  megis  wrth 
rai  ysprydol,  ond  megis  rhai 


I.  CORINTHIAID,  III.         Am  yìrihleidio. 

cnawdol,  megis  wrth  rai  bach 
yng  Nghrist. 

2  Mi  a  roddais  i  chwi  'laeth 
i  'w  yfed,  ac  nid  bwyd :  canys 
hyd  yn  hyn  nis  gallech,  ac  nis 
gellwch  chwaith  etto  yr  awr- 
hon,  ei  dderbyn. 

•  Heb.  5. 12, 13.  lPetr2.2. 

3  Canys  cnawdol  ydych  chwi 


etto  :  canys  "  tra  fyddo  yn 
eich  pUth  chwi  genfigen,  a 
chynnen,  ac  ymbleidio ;  onid 
ydych  yn  gnawdol,  ac  yn  rhodio 
yn  tddynol? 

*GaL5.20.  Iago8.16.     t  Gr.  im  ol  d»». 

4  Canys  tra  dywedo  un, '  Myfi 
ydwyf  eiddo  Paul ;  ac  arall, 
Myfi  wyf  eiddo  Apôlos ;  onid 
ydych  chwi  yn  gnawdol  ? 

•Pen.1.12. 

5  Pwy  gan  hynny  yw  Paul, 
a  phwy  Apòlos,  ond  gweinid- 
ogion  trwy  y  rhai  y  credasoch 
chwi,  ac  fel  y  rhoddes  yr  Ar- 
glwydd  i  bob  un  ? 

6  Myfì  a  blennais,  Apòlos 
a  ddyfrhaodd;  ond  Duw  a 
roddes  y  cynnydd. 

7  Felly  nid  yw  yr  hwn  sydd 
yn  plannu  ddim,  na'r  hwnl 
sydd  yn  dyfrhâu;  ond  Duw, 
yr  hwn  sydd  yn  rhoi  y  cyn^ 
nydd. 

8  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  plan- 
nu,  a  'r  hwn  sydd  yn  dyfrhâu, 
un  ydynt  :     a  phob  un  a 

'"Pb.62.12.  Gal.6.5.  Dat.  2. 23. 


lesu  Gristyr  I.  CORINTHIAID,  [II. 


I 


dderbyn  ei  brîod  wobr  ei  hun 
yn  ol  ei  lafur  ei  hun.  ' 

9  Canys  '  cyd-weithwyr  Duw 
^dym  ni:  Uafur-waith  Duw, 

adeiladaeth  Duw,  ydyeh  chwi. 

•2Cor.6.1.     'Eph.2.20.   Heb.S.8.4.  lPetr2.5. 

10  «Yn  ol  y  gras  Duw  a 
roddwyd  i  mi,  megis  pen-saer 
celfydd,  myfi  a  osodais  ''y  syl- 
faen,  ac  y  mae  arall  yn  gor- 
uwch-adeiladu.  Ond  'edrych- 
ed  pob  un  pa  wedd  y  mae  yn 
goruwch-adeiladu. 

«Bhuf.1.5.     "  Ehuf.  15. 20.  Dat  21. 14. 
'  1  Petr  4.  II. 

11  Canys  sylfaen  arall  nis 
gall  neb  ei  osod,  heb  law  ''yr 
un  a  osodwyd,  'yr  hwn  yw 
lesu  Grist. 

*Es.28.  16.  Matt.16.18.  'Eph.2.20. 

12  Eithr  os  goruwch-adeilada 
neb  ar  y  sylfaen  hwn,  aur, 
arian,  meini  gwerthfawr,  coed 
gwair,  sofl ;  ' 

13  "Gwaith  pob  dyn  a  +wneir 
yn  amlwg:  canys  y  dydd  a'i 
dengys,  oblegid  "trwy  dân  y 
datguddir  ef ;  a'r  tân  a  brawf 
waith  pawb,  pa  fath  ydyw. 

■"Pen.^.S.     Wi.amlygwud.    » 1  Petr  1. 7.  a  4. 12. 

14  Os  gwaith  neb  a  erys,  yr 
hwn  a  oruwch-adeiladodd  ef 
efe  a  dderbyn  wobr.  ' 

15  Os  gwaith  neb  a  losgir, 
efe  a  gaiff  golled :  eithr  efe  ei 
nun  a  fydd  cadwedig;  etto 
lelly,  megis  trwy  dân. 


uniff  sijlfaen, 
16  "Oni  wyddoch  chwi  mai 
teml  Duw,  ydych,  a  bod  Ys- 
pryd  Duw  yn  trigo  ynoch  ? 

•Pen.e.lS.  2Cor.6.16.  Eph.  2. 21  22 
Heb.  3.  6. 


17  Os  llllygra  neb  deml  Duw, 
Duw  a  +  Iygra  hwnnw :  canys 
sanctaidd  yw  teml  Duw,  yr 
hon  ydych  chwi. 

I  diSelha.      t  ddifeüta. 

18  "Na  thwylled  neb  ei  hunan. 
Od  oes  neb  yn  eich  mysg  yn 
tybied  ei  fod  ei  hun  yn  ddoeth 
yn  y  byd  hwn,  bydded  ffol,  fel 
J  byddo  doeth. 

P  Diar.  3.   Es.  5.  21. 

19  Canys  doethineb  y  byd 
hwn  sî/dd  ffolineb  gyd  â  Duw : 
o  herwydd  ysgrifenedig  yw, 
"  Y  mae  efe  yn  dal  y  doethion 
yn  eu  cyfrwysdra.       1  Job  5.  13. 

20  A  thrachefn, '  Y  mae  yr  Ar- 
glwydd  yn  gwybod  meddyliau 
y  doethion,  mai  ofer  ydyut. 

'Ps.94.  U. 

21  Am  hynny  na  orfoledded 
neb  mewn  dynion :  canys  pob 
peth  sydd  eiddoch  chwì : 

22  Pa  un  bynnag  ai  Paul,  ai 
Apolos,  ai  Cephas,  ai  y  byd, 
ai  bywyd,  ai  angau,  ai  pethau' 
presennol,  ai  pethau  i  dd^^ŵd  ; 
y  mae  pob  peth  yn  eiddoch 
chwi ; 

23  A  'chwithau  yn  eiddo 
Crist ;  a  Christ  yn  eiddo  Duw. 

•Pen.11.8.  2Cor.l0.7.  Gal.  3.  29 
Bb2 


Gwemìdogion  yn      L  COEINTHIAID,  IV 
PENNOD  IV. 

A  D  59— 1  ^  ^^y^     wneuthm  o 

'wÀnidogion,  7  Nad  oes  gennym  ni  ddim  aW 
nas  derhyniasom.  9  Bod  yr  apost^hon  yn 
ddrychau  Vr  hyd,  Vr  angelion  ac  i  ddymon  ; 
13  yn  ysguhion  ac  yn  sorod  y  hyd :  lö  ac  er 
hynny  eu  hod  yn  dadau  i  ni  yng  Nghnst, 
16  ac  y  dylem  ni  eu  dilyn  hwy, 

FELLY  cyfiifed  dyn  nyni, 
megis  "  gweinidogion  i 
Grist,  a  "goruchwylwyr  ar  ddir- 
geledigaethau  Duw. 

•Matt.24.45.  2  0or.6.4.  C!ol.l.25.  >>Lncl2.42. 
Tit.  1. 7.  lPetr4.10. 

2  Am  ben  hyn,  yr  ydys  yn 
disgwyl  mewn  goruchwylwyr, 
gael  un  yn  flfyddlawn. 

3  Eithr  gennyf  fi  bychan  iawn 
yw  fy  marnu  gennych  chwi, 
neu  gan  tfam  dyn:  ac  nid 
wyf  chwaith  yn  fy  mamu  fy 

Jjim,  t  Gr.  ddyâd  änm- 

4  Canys  ni  wn  i  ddim  arnaf 
fy  hun;  "ond  yn  hyn  ni'm 
cyfiawnhâwyd :  eithr  yr  Ar- 
glwydd  yw  yr  hwn  sydd  yn 
fy  marnu. 

•  Pi.  130. 8.  ft  143. 2.  Ehuf.  4. 2. 

5  "Am  hynny  na  femwch 
ddim  cyn  yr  amser,  hyd  oni 
ddelo  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a 
oleua  ddirgelion  y  tywyllwch, 
ac  a  eglura  fwriadau  y  calon- 
nau:  ac  yna  y  bydd  'y  glod 
i  bob  un  gan  Dduw. 

íMatiM.  Ehuf.2.1,16  Dat.20.12. 
«2C!or.l0.18. 


6  A'r  pethau  hyn,  frodyr, 


ormhwylwyr. 

'mewn  cyffefybiaeth  a  fwriais 
i  attaf  fy  hun  ac  at  Apôlos, 
o'ch  achos  chwi :  fel  y  gallech 
ddysgu  ynom  ni,  na  synier 
mwy  nag  sydd  ysgrifenedig, 
fel  na  byddoch  y  naill  dros  y 
Uall  yn  ymchwyddo  yn  erbyn 
arall.  fpen.1.12.  a3.4. 

7  Pwy  sydd  yn  gwneuthur 
rhagor  rhyngot  ti  ac  arall?  a 
«pha  beth  sydd  gennyt  a'r  nas 
derbyniaist?  ac  os  derbyniaist, 
paham  yr  wyt  ti  yn  gorfoleddu, 
megis  pe  bait  heb  dderbyn  ì 

t  loan  3. 27. 

8  Yr  ydych  chwi  yr  awrhon 
wedi  eich  diwallu,  ^r  ydych 
chwi  yr  awrhon  wedi  eich  cyf- 
oethogi,  chwi  a  deyrnasasoch 
hebddom  ni:  ac  och  Dduw 
na  baech  yn  teyrnasu,  fel  y 
caem  ninnau  deymasu  gyd  â 

Chwi.  '-Dat.3.17. 

9  Canys  tybied  yr  wyf  ddar- 
fod  i  Dduw  ein  dangos  ni,  yr 
apostolion  diweddaf,  'fel  rhai 
wedi  eu  bwrw  i  angau :  obleg- 
id  "nyni  a  wnaethpwyd  yn 
tddrych  i'r  byd,  ac  i'r  angelion, 
ac  i  ddynion. 

ipe.44.22.  Elmf.8.36.  2Cor.4.11.  kHeb.10.38. 
t  Gr.  Oieair. 

10  '  Yr  ydym  ni  "  yn  ffyliai 
er  mwyn  Crist,  a  chwithau  yn 
ddoethion  yng  Nghrist ;  "  nyni 
yn  weiniaid,  a  chwithau  yn 

'P6n.2.3.    >»Act.l7.18.a26.24.  »2Cor.l3.9. 


Helynt  a  Hafur  I.  COEIN^ 
gryfion;  chwychwi  yn  anrhy- 

|deddus,a  ninnau  yn  ddirmygus. 
11  "Hyd  yr  awrhon  yr  ydym 
ni  yn  dwyn  newyn  a  syched, 
ac  yr  ydym  ni  yn  noethion, 
ac  Pyn  cael  cernodiau,  ac  yn 
grwydraidd ; 

•2  00^.4.8.8  11.23.  PAct.23.2. 

12  "Ac  yr  ydym  yn  Uafurio, 
gan  weithio  â 'n  dwylaw  ein 
hunain.  '  Pan  y  'n  difenwir,  yr 
ydym  yn  bendithio  ;  pan  y  'n 
herlidir,  yr  ydym  yn  ei  ddî- 
oddef ; 

«Act.l8.8.a20.34.   lThesB.2.9.  2The6e.3.8. 
'  Matt.  6. 44.  Luc  6. 28.  a  23. 34.  Act.  7. 60. 

13  Pan  y'n  ceblir,  yr  ydym 
yn  gweddîo;  'fel  ysgubion  y 
byd  y  gwnaethpwyd  ni,  a  sorod 
pob  dim,  hyd  yn  hyn. 

•  Galar.  3. 45. 

14  Nid  i  'ch  gwaradwyddo 
chwi  yr  ydwyf  yn  ysgrifenu  y 
pethau  hyn ;  ond  eich  rhy- 
buddio  yr  wyf  'fel  fy  mhlant 
anwyl.  « i  Thess.  2. 11. 

15  Canys  pe  byddai  i  chwi 
ddeng  mil  o  athrawon  yng 
Nghrist,  er  hynny  nid  oes  i 
chwi  nemmawr  o  dadau :  canys 
"myfi  a'ch  cenhedlais  chwi  yng 
Nghrist  lesu  trwy  yr  efengyl. 

•Act.18.11.   Gal.4. 19.   Phüem.  10.   lago  1. 18. 

16  Am  hynny  yr  wyf  yn  at- 
tolwg  1  chwi,  "byddwch  ddilyn- 

Wyr  Ì  mÌ.         «  Pen.  U.  l.  2  The».  3.  9. 

17  Oblegid  hyn  yr  anfonais 


HIAID,  V.  yr  apostolion. 

attoch  Timothëus,  'yr  hwn  yw 
fy  anwyl  fab,  a  fîyddlawn  yn 
yr  Arglwydd ;  yr  hwn  a  ddwg 
ar  gôf  i  chwi  fy  fíyrdd  i  yng 
Nghrist,  megis  yr  wyf  ym 
mhob  man  yn  athrawiaethu 
ym  mhob  eglwys. 

» 1  Tim.  1.  2.  2  Tim.  1. 2. 

18  Ac  y  mae  rhai  wedi  ym- 
chwyddo,  fel  pe  bawn  i  heb 
fod  ar  fedr  dyfod  attoch  chwi. 

19  'Eithr  mi  a  ddeuaf  attoch 
ar  fyrder,  "os  yr  Arglwydd  a'i 
myn ;  ac  a  fynnaf  wybod,  nid 
ymadrodd  y  rhai  sydd  wedi 
chwyddo,  ond  eu  gallu. 

•Act.19.21.     •Act.lS.^l.  Bhnf.  15.38. 

20  Canys  "nid  mewn  ymad- 
rodd  y  mae  teyrnas  Dduw ; 
eithr  mewn  gallu. 

*Peii.2.4.  IThess.  1.6. 

21  Beth  a  fynnwch  chwi  ?  "ai 
dyfod  o  honof  fi  attoch  chwi 
â  gwíalen,  ynte  mewn  cariad, 
ac  yspryd  addfwynder  ? 

•2Cor.l0.2.  al3.10. 

PENNOD  V. 

A.  D.  59.— 1  Bod  y  gwr  godinehus  6  yn  achot 
o  gywilydd  iddynt,  yn  hytrach  nag  o  orfoledd 
7  Bhaid  yw  yndanhàu  oddi  wrth  yr  hen 
le/ain.  10  Y  dylid  ciUo  oddi  wrth  anfaà 
ddrwg-ieeithredwyr. 

MAE  y  gair  hollol,  fod 
yn  eich  plith  chwi  od- 
ineb,  a  chyfryw  odineb  ag  na 
enwir  unwaith  ym  mysg  v 
Cenhedloedd;  sef  'cael  o  un 

wraig  ei  dad.      •Lef.18.8.  Deut.  27.20. 

BbS 


Bmrw  allan  y 

2  Ac  yr  ydych  chwi  wedi  ym- 
chwyddo,  ac  ni  alarasoch  yn 
hytrach,  fel  y  tynnid  o  ch 
mysg  chwi  y  neb  a  wnaeth  y 
weithred  hon. 

3  Canys  myfi  yn  ddiau,  tel 
absennol  yn  y  corph,  etto  yn 
bresennol  yn  yr  yspryd,  a  tern- 
ais  eisoes,  fel  pe  bawn  bres- 
ennol,  am  yr  hwn  a  wnaeth  y 
peth  hwn  felly, 

4  Yn  enw  ein  Harglwydd  lesu 
Grist,  pan  ymgynhuUoch  yng- 
hyd,  a'm  hyspryd  innau,  gyd 
â  gallu  ein  Harglwydd  lesu 

GrÌst,       'Matt.16.19.al8.18.  Ioan20.23. 

5  *Ì)raddodi  y  cyfryw  un  i 
Satan,  i  ddinystr  y  cnawd,  fel 
y  byddo  yr  yspryd  yn  gadw- 
edig  yn  nydd  yr  Arglwydd 

lesu.  *  1  '^™- 

6  'Nid  da  eich  gorfoledd  chwi. 
Oni  wyddoch  chwi  fod  'ychyd- 
ig  lefain  yn  lefeinio  yr  hoU 

doeS  ì         '  I»KO  4. 16.     '  Gal.  5. 9. 

7  Am  hynny  certhwch  allan 
yr  hen  lefain,  fel  y  byddoch 
does  newydd,  megis  yr  ydych 
ddilefeinllyd.  Canys '  Crist  em 
pasc  ni  a  llaberthwyd  drosom 

«Eb.58.7.  Ioanl.29.      I  Neu,  íaáŵwd. 

8  Am  hynny  "  cadwn  II  wyl, 
'nid  â  hen  lefain,  nac  â  lefain 
malais  a  drygioni ;  ond  â  bara 
croyw  purdeb  a  gwirionedd. 

>>  Ex.  12. 15.      '  V  Uinpnià.      '  Deut.  16.  3. 

9  Mi  a  ysgrifenais  attoch 


CORINTHIAID,  V.  dyn  godinebm, 
mewn  Uythyr,  "na  chyd-ym- 
gymmysgech  â  godinebwyr : 

k  Ad.2.7.  2Cor.6.14.  Eph.5.11.  2  Thess.  3. 14. 

10  Ac  nid  yn  hoUol  â  godin- 
ebwyr  y  byd  hwn,  neu  â  'r 
cybyddion,  neu  â  'r  cribddeil- 
wyr,  neu  âg  eilun-addolwyr ; 
oblegid  felly  rhaid  fyddai  i 
chwi  fýned  allan  o  'r  byd. 

11  Ond  yn  awr  mi  a  ysgnf- 
enais  attoch,  na  chyd-ymgym- 
mysgech,  'os  bydd  neb  a  enwir 
yn  frawd  yn  odinebwr,  neu  yn 
gybydd,  neu  yn  eilun-addolwr, 
neu  yn  ddifenwr,  neu  yn  feddw, 
neu  yn  gribddeiliwr ;  gyd  â'r 
cyfryw  ddyn  na  chyd-fwytta 
chwaith. 

iMatt.18.17.  Bhuf.16.17.  2The88.3.14.  2Ioania 

12  Canys  beth  sydd  i  mi  á 
farnwyf  "ar  y  rhai  sydd  oddi 
allan?  onid  y  rhai  sydd  oddi 
mewn  yr  ydych  chwi  yn  eu 
bamuî 

mMarc4.11.  Col.4.6.  lTheB9.4.12.  lTiin.3.7. 

13  Eithr  y  rhai  sydd  oddî 
allan,  Duw  sydd  yn  eu  barnu. 
"Bwriwch  chwithau  ymaith  y 
dyn  drygionus  hwnnw  o 'ch 
plith  chwi. 

n  Deut.  13. 5.  a  17. 7.  a  22. 21, 22, 24. 

PENNOD  VI. 

A  D  59  — 1  ^«  ddylai  y  Corinthiaid  flino  eu 
'bròdyr',  trwy  fyned  i'r  gy/raith  âjiwynt; 
6  yn  enwedig  ger  bron  y  rhat  dtgred  9  Na 
ehaiff  y  rhai  anghyfiawn  ettfeddu  teyrnas 
Bduw.  15  Bod  ein  eyrph  ni  yn  aelodaa.  * 
Grist,  19  ae  yn  demìaa  i'r  Yspryd  (dan: 
16  17  ac  am  hynny  na  ddylid  mo  u  halog%. 


Ymgrifreithio  I.  CORINT 

AFEIDDIA  neb  o  honoch, 
a  chanddo  fatter  yn  er- 
byn  arall,  ymgyfreithio  o  flaen 
y  rhai  anghyfiawn,  ac  nid  o 
flaen  y  saint  ? 

2  ÔJii  wyddoch  chwi  y  barna 
'y  saint  y  byd?  ac  os  trwoch 
chwi  y  bernir  y  byd,  a  ydych 
ch\vi  yn  anaddas  i  farnu  y 
pethau  Ueiaf  ? 

•Pe.4a.  14.  Matt.19.28.  Luc  22.  30.  Dat.  2.  26. 
a  3. 21.  a  20. 4. 

3  Oni  wyddoch  chwi  y  barnwn 
ni  angehon?  pa  faint  mwy  y 
pethau  a  berthyn  i'r  bywyd 
hwn? 

4  Gan  hynny,  od  oes  gennych 
farnedigaethau  am  bethau  a 
berthyn  i'r  bywyd  hwn,  dod- 
wcli  ar  y  faingc  y  rhai  gwaelaf 
yn  yr  eglwys. 

5  Er  cywilydd  i  chwi  yr  yd- 
wyf  yn  dywedyd.  Felly,  onid 
oes  yn  eich  plith  gymmaint  ag 
un  doeth,  yr  hwn  a  fedro  farnu 
rhwng  ei  frodyr  ? 

6  Ond  bod  brawd  yn  ymgyf- 
reithio  â  brawd,  a  hynny  ger 
bron  y  rhai  digred  ? 

7  Yr  awrhon  gan  hynny  y 
mae  yn  hoUol  ddifFyg  yn  eich 
plith,  ani  eich  bod  yn  ymgyf- 
reithio  â'ch  gilydd.  "Paham 
nad  ydych  yn  hytrach  yn  dî- 
oddef  cam  ?  paham  nad  ydych 
yn  hytrach  mewn  colled  ? 

>>  Diar.  20.  22.  Matt5.39,40.  Luc  6.  29. 

Rliuf.  12  17. 19.  lTheM.5. 15.  I 


HIAID,  VI.  â  brodyr. 

8  Eithr  chwychwi  sydd  yn 
gwneuthur  cam,  a  cholled,  a 
hynny  i  'r  brodyr. 

9  Oni  wyddoch  chwi  "na  chaifí 
y  rhai  anghyfíawn  etifcddu 
teyrnas  Dduw  ?  Na  tliwyller 
chwi:  ■'ni  chaiff  na  godineb- 
wyr,  nac  eilun-addolwyr,  na 
thorwyr  prîodas,  na  maswedd- 
wyr,  na  gwrryw-gydwyr, 

<=  1  Thess.  4.  6.    "  Pen.  15.  50.  Gal.  5.  21.  Eph.  5.  5. 
ITim.  1.  9.  Heb.  12. 14.  Dat.  22. 15. 

10  Na  lladron,  na  chybydd- 
ion,  na  meddwon,  na  difenwyr, 
na  chribddeilwyr,  etifeddu 
teyrnas  Dduw. 

11  A  'hyn  fu  rai  o  honoch 
chwi :  ^  eithr  chwi  a  olchwyd, 
eithr  chwi  a  sancteiddiwyd, 
eithr  chwi  a  gyfiawnhâwyd,  yn 
enw  yr  Arglwydd  lesu,  a  thrwy 
Yspryd  ein  Duw  ni. 

•Eph.  2.2.  Col.  3.7.  Tit.3.3.      f  Heb.  10.  ffi. 

12  «Pob  peth  sydd  gyfreith- 
lawn  i  mi,  ond  nid  yw  pob 
peth  yn  ||  llesâu  ;  pob  peth 
sydd  gyfreithlawn  i  mi,  eithr 
ni'm  dygir  i  dan  awdurdod 

gan  ddim.      »Pen.  10.23.  ìmiçhmraid. 

13  "Y  bwydydd  i'r  bol,  a'r 
bol  i'r  bwydydd:  eithr  Duw  a 
ddinystria  hwn  a  hwythau.  A'r 
corph  nid  yw  i  odineb,  ond 
'  í'r  Arglwydd;  a'r  Arglwydd 
i  'r  corph. 

"  Matt.  15. 17.  Rhuf.  14. 17.  Col.  2.  22,  23. 
»Ad.l9,20.  lThesB.4.3. 

B  b4 


&ochel  godineh. 


COHÌNTHIAID,  VII.  Am  bfiodas. 


14  Eithr  "Duw  a  gyfododd  yr 
Arglwydd,  ac  a'n  cyfyd  ninnau 
trwy  ei  nerth  ef. 

kEhuf.6.5,8.  a8.11.  2C!or.4.14. 

15  Oni  wyddoch  chwi  fod 
'eich  cyrph  yn  aelodau  i  Grist? 
gan  hynny  a  gymmeraf  fi  ael- 
Sdau  Crist,  a'u  gwneuthur  yn 
aelodau  puttain  ?  Na  atto  Duw. 

1  Pen.  12. 27.  Eph.  4. 12, 15, 16.  a  5. 30. 

16  Oni  wyddoch  chwi  fod  yr 
hwn  sydd  yn  cydio  â  phuttam, 
yn  un  corph?  canys  "y  ddau 
(medd  efo)  fyddaut  un  cnawd. 

mGen.2.24.  Matt.19.5.  Eph.5.31. 

17  Ond  yr  hwn  a  gyssylltir 
â'r  Arglwydd,  "un  yspryd  yw. 

»  loan  17. 21, 22, 23.  Eph.  4. 4.  a  5. 80. 

18  Gochelwch  odineb.  Pob 
pechod  a  wnelo  dyn,  oddi  all- 
an  i'w  gorph  y  mae ;  ond  yr 
hwn  sydd  yn  godinebu,  sydd 
yn  pechu  yn  erbyn  ei  gorph 
ei  hun. 

19  °Oni  wyddoch  chwi  tod 
eich  corph  yn  deml  i'r  Yspryd 
Glân  sydd  ynoch,  yr  hwn  yr 
ydych  yn  ei  gael  gan  Dduw, 
ac  nad  ydych  yn  eiddoch  eich 

hunain  ?        •  Pen.  S.  16.  2  Oor.  6. 16. 

20  Canys  "er  gwerth  y  pryn- 
wyd  chwi:  gan  hynny  gogon- 
eddwch  Dduw  yn  eich  corph, 
ac  yn  eich  yspryd,  y  rhai  sydd 
eiddo  Duw. 

ppen.7.23.  Heb.9.12.  1  Petr  1.  14 


PENNOD  VII. 

A  D  59.— 1  ^  ''wae  efe  yn  cryhwyU  am  hrtodas  ; 
4  âc  ỳn  dangos  mai  rhwymedig  yw  yn  erhyn 
godineh;  10  ae  na  ddylid  datM  yj^^^ 
hwnnw  mevm  ysgafnder.  18,  20  Bhatd  í 
hoh  dyn  fod  yn  foddlaum  i'w  alwedigaelh. 
25  Paham  y  dylid  mawrhâu  gwyryfdod : 
35  ac  ar  ha  achosion  y  gallwn  ni  hriodiy  n^u 
heidio  â  phriodi, 

AC  am  y  pethau  yr  ysgrifen- 
.  asoch  attaf :  'Da  i  ddyn  na 
chyflfyrddai  â  gwraig.    •  Ad.  8, 26. 

2  Ond  rhag  godineb,  bydded 
i  bob  gwr  ei  wraig  ei  hun,  a 
bydded  i  bob  gwraig  ei  gwr  ei 
hun. 

3  "Rhodded  y  gwr  i'r  wraig 
ddyledus  ewyllys  da;  a'r  un 
wedd  y  wraig  i  'r  gwr. 

bEx.21.10.  lPetr8.7. 

4  Nid  oes  i'r  wraig  feddiant 
ar  ei  chorph  ei  hun,  ond  i'r 
gwr ;  ac  yr  un  fifunud,  nid  oes 
i  'r  gwr  feddiant  ar  ei  gorph  ei 
hun,  ond  i'r  wraig. 

5  -^Na  thwyllwch  eich  gilydd, 
oddi  eithr  o  gydsyniad  dros 
amser,  fel  y  galloch  ymrôi  i 
yinpryd  a  gweddi:  a  deuwch 
drachefn  ynghyd,  rhag  temtio 
o  Satan  chwi  o  herwydd  eich^ 
anlladrwydd.  \ 

oJoel2.16.  Ediyŵ  Ex.  19. 15.  lSain.21.4,5. 

6  A  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddy- 
wedyd  o  ganiattâd,  *nid  o  or- 

Chymyn.        «Ad.l2.  2Cor.8.8.  all.n. 

7  Canys  'mi  a  fynnwn  fod 
pob  dyn  'fel  fi  fy  hun :  eithr 
«y  mae  i  bob  un  ei  ddawn  ei 

.Act.26.29.    'Pen.9.5.    »Matt.l9.12.  Pen.l2.U. 


Dyledswyddau 

hun  gan  Dduw ;  i  un  fel  hyn, 
ac  i  arall  fel  hyn. 

8  Dywedyd  yr  wyf  wrth  y 
rhai  heb  brîodi,  a  'r  gwragedd 
gweddwon,  "Da  yw  íddynt  os 
arhosant  fel  finnau.  »Ad.i.26. 

9  Eithr  'oni  allant  ymgadw, 
priodant :  canys  gwell  yw  prî- 
odi  nag  ymlosgi.  'iTim.5.14. 

10  Ac  i'r  rhai  a  brîodwyd  yr 
ydwyf  yn  gorchymyn,  "nid 
myfì  chwaith,  ond  yr  Arglwydd, 
'  Nad  ymadawo  gwraig  oddi 
wrth  ei  gwr : 

k  Edrych  ad.  12,  25,  40.      '  Mal.  2. 14.  Matt.5.S2. 
al9.6,9.  Marc  10. 11,12.  LuolS.  18. 

11  Ac  os  ymedy  hi,  arhôed 
heb  brîodi,  neu,  cymmoder  hi 
â gwr :  ac  na  ollynged  y  gwr 
ei  wraig  ymaith. 

12  Ac  wrth  y  lleiU,  dywedyd 
yr  wyf  fi,  ""nid  yr  Arglwydd, 
Os  bydd  i  un  brawd  wraig 
ddigred,  a  hithau  yn  foddlawn 
i  drigo  gyd  âg  ef,  na  ollynged 
hi  ymaith.  ■»  Ad.  e. 

iddi  wr  digred,  ac  yntau  yn 
foddlawn  i  drigo  gyd  â  hi,  na 
llwrthoded  hi  ef  tadamed. 

14  Canys  y  gwr  digred  a 
sancteiddir  trwy  y  wraig,  a  *r 
wraig  ddigred  a  sancteiddir 
trwy  y  gwr:  pe  amgen,  aflan 
yn  ddiau  fyddai  eich  plant; 
eithr  yn  awr  sanctaidd  ydynt. 

15  Eithr  os  yr  anghredadyn 


I.  CORINTHIAID,  VII.  pr'iodasoL 

a  ymedy,  ymadawed.  Nid  yw 
y  brawd  neu  y  chwaer  gaeth 
yn  y  cyfryw  hethau :  eithr  Duw 
a'n  galwodd  ni  fi  heddwch. 

16  Canys  beth  a  wyddost  tî, 
wraig,  -a  gedwi  di  wr  ?  a 
pheth  a  wyddost  tithau,  wr,  a 
gedwi  di  dy  wraig  ? 

»  1  Petr  8. 1. 

17  Ond  megis  y  darfu  i  Dduw 
rannu  i  bob  un,  megis  y  darfn 
1  r  Arglwydd  alw  pob  un,  folly 
rhodied.  Ac  fel  hyn  yr  wŷf 
yn  ordeinio  yn  yr  eglwysi  oll. 

18  A  alwyd  neb  uedi  ei  en- 
waedu?  nac  adgeisied  ddien- 
waedtad.  A  alwyd  neb  mewn 
dîenwaediad?  nac  enwaeder 
amo. 

19  "Enwaediad  nid  yw  ddim, 
a  dîenwaediad  nid  yw  ddim' 
ond  cadw  gorchymynion  Duw! 

«  Gal.  5.  6.  a  6. 15. 

20  Pob  un  yn  yr  alwedigaeth 
y  galwyd  ef,  yn  honno  arhosed. 

21  Ai  yn  was  y'th  alwyd  ?  na 
fydded  gwaeth  gennyt;  etto 
os  gelli  gael  bod  j-n  rhydd, 
mwyuhâ  hyimy  yn  hytrach. 

22  Canys  yr  hwn,  ac  ef  yn 
was,  a  alwyd  yn  yr  Argluydd, 
gwr  rhydd  ^Ì'r  Arglwydd  ydyw: 
a'r  un  ffunud  yr  hwn.  ac  efe 
yn  wr  rhydd,  a  alwyd,  gwas  i 
"Gristyw.  Rh,f.6.i8.22 

«Pen.9.21.  G»L6.13.  Eph.6.6.  lPeti2.1& 


Am  briodas  L  CORINTHIAID,  VII 

23  'Er  gwerth  y'ch  prypwyd ; 
na  fyddwch  weision  dynion. 

rPen.  6.20.  1  Petr  1. 18, 19. 

24  Yn  yr  hyn  y  galwyd  pob 
un,  frodyr,  yn  hynny  arhosed 
gyd  â  Duw. 

25  Eithr  am  wyryfon,  'nid 
oes  gennyf  orchymyn  yr  Ar- 
glwydd:  ond  barn  yr  ydwyt 
yn  ei  roi,  fel  un  a  gafodd  dru- 
garedd  gan  yr  Arglwydd  i  fod 
yn  ífyddlawn. 

«  Ad.  6, 10, 40.  2  Cor.  8.  8, 10. 

26  Am  hynny  yr  wyf  yn  tyb- 
ied  mai  da  yw  hyn,  o  herwydd 
yr  anghenraid  presennol,  mai 
da,  meddaf,  ì  ddyn  fod  felly. 

» Ad.  1, 8. 

27  A  wyt  ti  yn  rhwym  i  wraig? 
iia  chais  dy  oUwng  yn  rhydd. 
A  wyt  ti  yn  rhydd  oddi  wrth 
wraig?  na  chais  wraig. 

28  Ac  os  prîodi  hefyd,  ni 
nhechaist :  ac  os  príoda  gwyr- 
yf,  ni  phechodd.  Er  hynny  y 
cyfryw  rai  a  gânt  flinder  yn  y 
cnawd:  eithr  yr  wyf  yn  eich 
arbed  chwi. 

29  A  "hyn  yr  ydwyf  yn  ei 
ddywedyd,  frodyr,  am  fod  yr 
araser  yn  fyr.  Y  mae  yn  ol, 
fod  o'r  rhai  sydd  a  gwragedd 
îddynt,  megis  pe  byddent  heb- 
ddynt; 

•Ehuf.13. 11.   lPetr4.  7.  2Petr8.  8,9. 

30  A'r  rhai  a  wylant,  megis 
hob  wylo ;  a'r  rhai  alawenhânt, 


gwyryfon. 

megis  heb  lawenhâu ;  a  'r  rhai 
a  brynant,  megis  heb  feddu ; 

31  A  'r  rhai  a  arferant  y  byd 
hwn,  megis  heb  ei  gam-arfer: 
canys  ^y  mae  duU  y  byd  hwn 
yn  myned  heibio. 


»  Ps.  39.  6.  1  loan  2. 17. 

32  Eithr  mi  a  fynnwn  i  chwi 
fod  yn  ddîofal.  Yr  hwn  sydd 
heb  brîodi,  sydd  yn  gofahi  am 
bethau  II  yr  Arglwydd,  pa  wedd 
y  boddlona  yr  Arglwydd : 

J 1  Tim.  5.  5.    I  «llàd  m  períhyn  i'r  Arglwtldd. 

33  Ond  y  neb  a  wreiccaodd, 
sydd  yn  gofalu  am  bethau  y 
byd,  pa  wedd  y  boddlona  ei 

wraig.  ,  1  i?  j 

34  Y  mae  gwahaniaeth  heiya 
rhwng  gwraig  a  llgwyryf.  Y 
mae  yr  hon  sydd  heb  brîodi, 
•yn  gofalu  am  y  pethau  sydd 
yn  perthyn  i  'r  Arglwydd,  fel  y 
byddo  hi  sanctaidd  y'nghorph 
ac  yspryd :  ac  y  mae  yr  hon 
sydd  wedi  prîodi,  yn  gofalu 
am  bethau  bydol,  pa  fodd  y 
rhynga  hi  fodd  i  'w  gwr. 

I  morvm  ieuangc.      '  Liio  10.  40,  4c. 

35  A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  ddy- 
wedyd  er  llesâd  i  chwi  eich 
hunain;  nid  i  osod  magl  i 
chwi,  eithr  er  mwyn  gwedd- 
eidd-dra,  a  dyfal-lynu  wrth  yr 
Arglwydd  yn  ddîwahan. 

36  Ond  os  yw  neb  yn  tybied 
ei  fod  yn  anweddaidd  tu  ag  at 
ei  wyryf,  od  â  hi  dros  flodau 


Rhwymau  pfiodas.  I.  CORINI 
ei  hoedran,  a  bod  yn  rhaid 
gwneuthur  felly  ;  gwnaed  a 
fynno,  nid  yw  yn  pechu :  prí- 
odant. 

37  Ond  yr  hwn  sydd  yn  sefyll 
yn  sicr  yn  ei  galon,  ac  yn  afraid 
iddo,  ac  a  meddiant  ganddo  ar 
ei  ewyllys  ei  hun,  ac  a  roddodd 
ei  fryd  ar  hynny  yn  ei  galon, 
ar  gadw  o  hono  ei  wyryf ;  da 
y  mae  yn  gwneuthur. 

38  Ac  am  hynny,  yr  hwn  sydd 
yn  ei  rhoddi  yn  briod,  sydd 
yn  gwneuthur  yn  dda ;  ond 
yr  liwn  nid  yw  yn  ei  rhoddi 
yn  bríod,  sydd  yn  gwneuthur 
yn  well. 

39  *Y  mae  gwraig  yn  rhwym 
wrth  y  gyfraith,  tra  fyddo  byw 
ei  gwr :  ond  o  bydd  marw  ei 
gwr,  y  mae  hi  yn  rhydd  i 
brîodi  y  neb  a  fynno ;  yn  unig 
yn  yr  Arglwydd.       •  Rhuf.  7. 2. 

40  Eithr  dedwyddach  yw  hi 
os  erys  hi  feUy,  "yn  fy  marn  i : 
ac  '=yr  ydwyf  íìnnau  yn  tybied 
fod  Yspryd  Duw  gennyf 

'  Ad.  25.     « 1  Thess.  4.  8. 

PENNOD  VIII. 

^'i?'  Ì  ^"^  iddynt  ymgadw  oddi  wrth  y 
bwydydd  a  ofrymmer  i  eilunod.  8,  9  A'a 
ddylem  ni  gam-arferyd  ein  rhyddid'  Crist- 
tomgaidd,  i  rwystro  ein  hrodyr :  11  eithr 
ffnoyno  ein  gwybodaeth  â  chariad  perffaith. 

EITHR   'am   yr   hyn  a 
aberthvTyd  i  eilunod,  ni 
a  wyddom  fod  gan  bawb  o 

•  Act.  15.  20,  29.   Peu.  10. 19. 


HIAID,  VIII.  Aberthu  i  eilunod. 

honom  "wybodaeth.  "Gwybod- 
aeth  sydd  yn  chwyddo,  cithr 
cariad  sydd  yn  adciladu. 

^  Rhuf.  14.  14,  22.      =  Rhuf.  14.  3, 10. 

2  Eithr  os  yw  neb  yn  tybied 
ei  fod  yn  gwybod  dim,  ni  ẃyr 
efe  etto  ddim  fel  y  dylai  wybod. 

"  Gal.  6.  8.  1  Tim.  6.  4. 

3  Ond  od  oes  neb  yn  caru 
Duw,  hwnnw  a  •  adwaenir 
ganddo  ef  'Gai  ^.a 

4  Am  fwytta  gan  hynny  o  'r 
pethau  a  aberthir  i  eilunod, 
ni  a  wyddoni  nad  yw  '  eilun 
ddim  yn  y  byd,  ac  nad  oes  un 
Duw  arall  ond  un. 

fEs.41.  24.  Pen.  10. 19. 

5  Canys  er  bod  rhai  a  eh\\r 
yn  dduwiau,  pa  un  bynnag  ai 
yn  y  nef  ai  ar  y  ddaear,  (megis 
y  mae  duwiau  lawer,  ac  ar- 
glwyddi  lawer,) 

6  Eithr  «i  ni  nid  oes  oìid  un 
Duw,  y  Tad,  "  o  'r  \\\m  y  mae 
pob  peth,  a  ninnau  llynddo  ef : 
ac  'un  Arglwydd  lesu  Grist, 
Hr\yy  yr  hwn  y  mae  pob  peth, 
a  ninnau  trwyddo  ef 

»  Mal.  2. 10.  Eph.  4.  6.     ^  Act.  17.  28.  Rhuf.  11.  36 
tiddtì  iìf.      'loanlS.  13.    Pen.  12.  3.    Eph.  4.  5 
Phil.  2.  11.    k  loan  1.  3.  Col.  1. 16.   Heb.  1.  2. 

7  Ond  nid  yw  y  wy^bodaeth 
hon  gan  bawb :  llcanys  rhai, 
'a  chanddynt  gydwybod  o'r 
eilun  hyd  y  pryd  hyn,  sydd  yn 
bwytta  fel  peth  a'aberthwỳd 

I  md.      '  Pen.  10.  28. 


^   j         1  rOT?TNTHIAID,  IX.        Rhyddid  Paid. 


i  eilunod;  a'u  cydwybod  hwy, 
ahiyn  wan,  "ahalogir. 

»Bhuf.l4.14,23. 

8  Eithr  "nid  yw  bwyd  yn  ein 
gwneuthur  ni  yn  gymmeradwy 
gan  Dduw :  canys  nid  ydym, 
os  bwyttâwn,  yn  II  helaethach ; 
nac  onis  bwyttâwn,  fyn  brmach. 

»  Rhuf.  14. 17.      Iwefl.  twoííÄ. 

9  Ond  "edrychwch  rhag  mewn 
un  modd  i'ch  llrhyddid  hwn 
fod  ''yn  dramgwydd  i'r  rhai 
sydd  weiniaid. 

•Gal.6.18.     IfloBti.     P  Ehirf .  14. 13. 20. 

10  Canys  os  gwel  neb  dydi 
sydd  a  gwybodaeth  gennyt,  yn 
eistedd  i  fwytta  yn  nheml  yr 
eilunod,  oni  chadarnhêir  ei 
gydwybod  ef,  ac  yntau  yn  wan, 
i  fwytta  y  pethau  a  aberthwyd 
i  eilunod ; 

11  Ac  a  ddifethir  y  brawd 
gwan  ''trwy  dy  wybodaeth  di, 
dros  yr  hwn  y  bu  Crist  farw  % 

q  Ehuf.  14. 15, 20. 

12  A  chan  bechu  felly  yn 
erbyn  y  brodyr,  a  churo  eu 
gwan  gydwybod  hwy,  yr  ydych 
chwi  yn  pechu  yn  erbyn  Crist. 

13  O  herwydd  paham,  'os  yw 
bwyd  yn  rhwystro  fy  mrawd, 
ni  fwyttâf  fi  gig  fyth,  rhag  i  mi 
rwystro  fy  mrawd. 

»Ehuf.l4.21.  2Cor.ll.29. 

PENNOD  IX. 

A.  D.  59.— 1  y  ■mo«  «/«  f«  dango»  ei  ryddid  ; 
1  àey  dylai  y  gwdnidog  fyw  wrth  yr  efengyl : 
15  etto  ddarfod  iddo  ef  o'i  wirfodd  ymyadw. 


18  rhag  no'«  gyrru  hwy  meic»  traid,  22  na 
hod  yn  achos  o  rwystr  i  neb,  mewn  pethau 
cyffredin.  24  Dod  ein  hywyd  ni  yn  debyg  » 

ONID  wyf  fi  yn  apostoU 
onid  wyf  fi  yn  rhydd  l 
•oni  welais  i  lesu  Grist  em 
Harglwydd?  "onid  fy  ngwaith 
i  ydych  chwi  yn  yr  Arglwydd  i 

•  Act.  9. 3. 17.  a  22. 14, 18.  a  23. 11.  Pen.  15. 8. 
b  Pen.  4. 16. 

2  Onid  wyf  yn  apostol  i  eraiU, 
etto  yr  wyf  i  chwi:  canys  'sêl 
íy  apostoliaeth  i  ydych  chwi 
yn  yr  Arglwydd. 

'  2  Cor.  3. 2.  a  12. 12. 

3  Fy  amddiffyn  i,  i'r  rhai 
a  'm  holant,  yw  hyn ; 

4  *  Onid  oes  i  ni  awdurdoa  i 
fwytta  ac  i  yfed  ì 

<»Ad.l4.  lTh«B.2.6. 

5  Onid  oes  i  ni  awdurdod  , 
i  arwain  o  amgylch  wraig  a  . 
fyddai  chwaer,  megis  ag  y 
mae  i'r  apostolion  eraill,  ac 
M  frodyr  yr  Arglwydd,  ac  i 
Cephas  ?    •     1- 1^-    '  ******  ^** 

6  Ai  myfi  yn  unig  a  Barnabas, 
nid  oes  gennym  awdurdod  i 

fod  heb  weithio  ?    '  2  The».  3. 9. 

7  Pwy  sydd  un  amser  yn 
rhyfela  ar  ei  draid  ei  hunî 
pwy  sydd  'yn  plannu  gwin- 
Uan,  ac  nid  yw  yn  bwytta  o  1 
fírwyth  hi?  neu  pwy  sydd  yn 
porthi  praidd,  ac  nid  yw  yn 
bwytta  o  laeth  y  praidd  ? 

h^Cor.lO.^.      'Diar.27.18.  Pen.  3.6,7,8. 
kIoan21.15.  1  Pett  5.  2. 


Gweinidog  ifijw       I.  CORINl 

8  Aî  yn  ol  dyn  yr  wyf  fi  yn 
dywedyd  y  pethau  hyn  ?  neu 
onîd  yw  y  ddeddf  hefyd  yn 
dywedyd  hyn  ? 

9  Canys  ysgrîfenedîg  yw  yn 
neddf  Moses,  ^  Na  chau  safh 
yr  ỳch  sydd  yn  dyrnu.  Aî 
dros  ychaîn  y  mae  Duw  yn 

gofalu  ?  1  Deut.  25.  4. 

10  Ynte  er  eîn  mwyn  nî  yn 
lioUol  y  mae  yn  dywedyd? 
Canys  er  eîn  mwyn  ni  yr  ys- 
grîfenwyd,  mai  °^mewn  gobaith 
y  dylai  yr  arddwr  aredig,  a  'r 
dyrnwr  mewn  gobaith,  i  fod 
yn  gyfrannog  o'i  obaith. 

™  2  Tim.  2.  6. 

11  ''Os  nyni  a  hauasom  i 
chwi  bethau  ysprydol,  ai  mawr 
yw  os  nyni  a  fedwn  eich  pethau 

Cnawdol?        »Rhuf.l5.27.  Gal.6.6. 

12  Os  yw  eraiU  yn  gyfrannog- 
îon  o  'r  awdurdod  hon  arnoch, 
onid  ydym  ni  yn  hytrach  ? 
"^Eithr  nid  arferasom  ni  yr 
awdurdod  hon :  ond  goddef 
yr  ydym  bob  peth,  ^fel  na 
roddom  ddim  rhwystr  i  efengyl 
Crist. 

•Ad.l5.  2  0or.ll.9.  al2.18.     P2  0or.ll.l2. 

13  ^  Oni  wyddoch  chwi  fod  y 
rhai  sydd  yn  gwneuthur  peth- 
au  cyssegredig,  yn  bwytta  o  r 
cyssegr?  a 'r  rhai  sydd  }ti 
gwasanaethu  yr  allor,  yn  gyd- 
gyfrannogion  o  'r  aUor  ? 

Num.  18.  8—20. 


3IAID,  IX.        Ttyrth  yr  e/engyl. 

14  Felly  hefyd  ^yr  ordeiniodd 
yr  Arglwydd,  "i'r  rhai  sydd  yn 
pregethu  yr  efengyl,  fyw  wrth 
yr  efengyl. 

'  Matt.  10. 10.  Luc  10.  7.    •  Gal.  6.  6.  1  Tim.  5.  17. 

15  Eithr  'myfi  nîd  arferais  yr 
un  o  'r  pethau  hyn :  ac  nid 
ysgrifenais  y  pethau  hyn,  fel 
y  gwnelid  felly  i  mi :  canys 
"  gwell  yw  i  mi  farw,  na 
gwneuthur  o  neb  fy  ngorfol- 
edd  yn  ofer. 

*  Act.  18.  3.  a  20.  34.  Pen.  4. 12.  1  The«.  2,  9. 
2  ThegB.  3.  8.      «2  Cor.  11. 10. 

16  Canys  os  pregethaf  yr 
efengyl,  nid  oes  orfoledd  i  mi : 
canys  ""anghenraid  a  osodwyd 
amaf ;  a  gwae  fydd  i  mi,  oni 
phregethaf  yr  efengyl. 

«  Rhuf.  1.  14. 

17  Canys  os  gwnaf  hyn  o  'm 
bodd,  y  mae  i  mi  wobr:  ond 
os  o'm  hanfodd,  ^ymddiried- 
wyd  i  mi  am  y  gorchwyl. 

y  Pen.  4. 1. 

18  Pa  wobr  sydd  i  mi  gan 
hynny  ?  Bod  i  mi.  pan  efengyl- 
wyf,  osod  efengyl  Crîst  yn  rhad, 
fel  na  cham-arferwyf  fy  awd- 
urdod  yn  jt  efengyl. 

19  Canys  er  fy  mod  yn 
rhydd  oddi  wrth  bawb,  mi  a'm 
gwneuthum  îy  hun  yn  was  i 
bawb,  'fel  yr  enniUwn  fwy. 

»Mattl8. 15.  lPetr3. 1. 

20  Ac  •  mi  a  ymwneuthum 

*  Act  16. 3.  a  18. 18.  a  21. 23,  &c. 


Gyrfa  y  Cristion.  I.  CORINTHIAID,  X 
î'r  luddewon  megis  yn  luddew, 
fel  yr  ennillwn  yr  luddewon; 
i'r  rhai  dan  y  ddeddf,  megis 
dan  y  ddeddf,  fel  yr  enniUwn 
y  rhai  sydd  dan  y  ddeddf ; 

21  "I'r  "rhai  diddeddf,  megis 
diddeddf,  ('  a  minnau  heb  fod 
vn  ddiddeddf  i  Dduw,  ond 
dan  y  ddeddf  i  Grist,)  fel  yr 
enniUwn  y  rhai  diddeddf. 

bGal.3.2.     •Ehuf.^.l^.M.  "Pen.T.^^. 

22  "Ymwneuthum  i'r  rhai 
gweiniaid  megis  yn  wan,^fel 
yr  enniUwn  y  gweiniaid;  mi 
a  ymwneuthum  yn  bob  peth  i 
bawb,  "fel  y  gallwn  yn  hoUol 
gadw  rhai. 

•Ehuf.15.1.  2Cor.ll.29.  'Pen.10.33. 
»  Ehuf.  11. 14.    Pen.  7. 16. 

23  A  hyn  yr  wyf  fi  yn  ei 
wneuthur*  er  mwyn  yr  efengyl, 
fel  y'm  gwneler  yn  gyd-gyfran- 
nog  o  honi. 

24  Oni  wyddoch  chwi  fod  y 
rhai  sydd  yn  rhedeg  mewn 
gyrfa,  i  gyd  yn  rhedeg,  ond 
bod  un  yn  derbyn  y  gamp  ? 
"Felly  rhedwch,  fel  y  caffoch 
afael. 

hGal.5.7.  Phil.3.14.  2Tim.4.7.   Heb.  12. 1. 

25  Ac  y  mae  pob  un  a'r  sydd 
'  yn  ymdrechu,  yn  ymgadw  yra 
mhob  peth :  a  hwynt-hwy  yn 
wir,  fel  y  derbyniont  goron 
lygredig;  eithr  nyni,  "un  an- 

llyírredig.  'Eph.6.12.  lTim.6.12. 

2  Tim.  2.  5.  a  4.  7.       '2  Tim.  4.  8.     Ia«o  1. 12. 
1  Petr  5.  4.  Dat.  2. 10.  a  3. 11. 


Yr  luddewon 

26  Yr  wyf  fi  gan  hynny  felly 
yn  rhedeg,  nid  megis  ar  amcan; 
felly  yr  wyf  yn  ymdrechu,  nid 
fel  un  yn  curo  yr  awyr : 

27  'Ond  yr  wyf  fi  yn  cospi  fy 
nghorph,  ac  "yn  ei  ddwyn  yn 
gaeth;  rhag  i  mi  mewn  un 
modd,  wedi  i  mi  bregethu  i 
eraiU,  fod  fy  hun  yn  anghym- 
meradwy. 

iEhuf.8. 13.  Col.3.5.        Ehuf.  6. 18, 19. 


PENNOD  X. 

A.  D.  59.— 1  Bod  íacrammtau  yr  Ivddewon 
6  yn  gỳsgodau  i  ni,  7  a'u  eosped%gae(hav,  hmi 
11  yn  siamplau  i  ni.  14  Bhaid  i  ni  oehelyd 
ganrdduwiaeth.  21  Na  ddyhm  ni  umeuihur 
bwrdd  yr  Ärglwydd  yn  fwrdd  eythreujtatd  : 
24  ae  y  dylem,  mewn  pethau  cyffredin,  ÿ«- 
tyried  ein  hrodyr. 

AC  ni  fynnwn  i  chwi  fod 
heb  wybod,  frodyr,  fod 
ein  tadau  '  oll  dan  y  cwmmwl, 
a  'u  myned  "  oU  trwy  y  môr ; 

•Ex.l3.21.  Num.9.18.  Deut.1.33.  Neh.9.12.19. 
Ps.78. 14.     ^Ei.  14.22.  Jo8.4.23. 

2  A  'u  bedyddio  hwy  oU  i 
Moses,  yn  y  cwmmwl,  ac  yn 
y  môr ; 

3  A  bwytta  o  bawb  o  honyni 
yr  un  bwyd  '  ysprydol ;  •ez.i6.i5. 

4  Ac  yfed  o  bawb  o  honynt 
yr  un  ddîod  "  ysprydol :  canys 
hwy  a  yfasant  o'r  Graig  ys- 
prydol  a  ||oedd  yn  canlyn:  a'r 
Graig  oedd  Crist. 

«Ei.  17.6.  Num.  20. 11.      l  aeth  ayd  ä  humt, 
Deut.  9.21.  Ps.105.41. 

5  Eithr  ni  bu  Dduw  foddlawn 


yn  gysgodau  a 

II  i  'r  rhan  fwyaf  o  honynt : 
canys  •cwympwyd  hwynt  yn 
y  difí'aethwch. 

«  í  íajoer.      •  Num.  26.  64,  65. 

6  A'r  pethau  hyn  a  wnaed  yn 
eiamplau  i  ni,  fel  na  chwon- 
nychem  ddrygioni,  megis  ag 
'y  chwennychasant  hwy. 

'  Num.  U.  4, 33.  Pb.  106. 14. 

7  Ac  na  fyddwch  eilun-addol- 
wyr,  megis  rhai  o  honynt  hwy ; 
fel  y  mae  yn  ysgrifénedig, 
«Eisteddodd  y  bobl  i  fwytta 
ac  i  yfed,  ac  a  gyfodasant  i 
chwareu.  íEx.32.6. 

8  Ac  na  odinebwn,  fel  y 
godmebodd  rhai  o  honynt 
hwy,  ac  y  syrthiodd  mewn  un 
dydd  dair  mil  ar  hugain. 

"  Num.  25. 1, 2, 9. 

9  Ac  na  themtiwn  Grist,  megis 
ag  y  temtiodd  'rhai  o  honynt 
hwy,  ac  a  'u  "  distry wiwyd  gan 

Seirph.  'Ex.l7.2,7.  Num.21.5. 

Ps.  78. 18,  56.  a  95. 9.     k  Num.  21.  6. 

10  Ac  na  rwgnechwch,  megis 
y  grwgnachodd  '  rhai  o  honynt 
hwy,  ac  a  'u  distry wiwyd  gan 
y  dinj^strydd. 

'  Num.  14.  2,  29.  a  16.  41.      «■  Num.  14.  37. 


I.  CORINTHIAID,  X.         siawrlau  i  ni. 

12  Am  hynny,  "yr  hwn  sydd 
yn  tybied  ei  fod  yn  sefyll, 
edryched  na  syrthio.  oRhuf.  11.20. 

13  Nid  ymaflodd  ynoch  demt- 
asiwn,  ond  un  dynol :  eithr 
"  fîyddlawn  yw  Duw,  '  yr  hwn 
ni  âd  eich  tenitio  uwcli  law 
yr  hyn  a  alloch ;  eithr  '  a  wna 
ynghyd  â'r  temtasiwn  ddíaiigfa 
hefyd,  fel  y  galloch  ei  ddwyn. 

'iPen.1.9.    'Pb.125.3.  2Petr2.9.  •Jer.29.1I. 

14  O  herwydd  paham,  fy 
anwylyd,  'íîbwch  oddi  wrth 
eilun-addoliaeth. 

'  2  Cor.  6. 17.  1  loan  5.  21. 

15  Dywedyd  yr  wyf  fel  wrth 
rai  synhwyrol:  bernwch  chwi 
beth  yr  wyf  fi  yn  ei  ddywedyd. 

16  "  Phîol  y  fendith,  yr  hon 
a  fendigwn,  onid  cymmun 
gwaed  Crist  ydyw  ?  y  bara  yr 
ydym  yn  ei  dorri,  onid  cym- 
mun  corph  Crist  yw  ? 

°  Matt.  26.  26. 

17  Oblegid  'nyni  yn  Ilawer 
ydym  un  bara,  ac  un  corph : 
canys  yr  ydym  ni  oll  yn  gyf- 
rannogion  o  'r  un  bara. 

'Ehuf.  12.  5.  Pen.  12.  27. 

18  Edrychwch  ar  'yr  Israel 
yn  ol  y  cnawd:   'oiìid  yw  y 


11  A'r  pethan.hyn  oll  a  ddi-   ÍLi  syád  .Trwyt  aTebÇít/ 

'r^'rr^f  ""^'.^^^*  gyfrann'ogio7o  'îliorr  ' 
hwy,   ac    a  j^sgnfenwyd  yn      .Eh„f.4.,2.  GaLe.is.    « Lef.  3. 3.  a 15. 


rhybudd  i  ninnau,  "  ar  'y  rlîai 
y  daeth  terfynau  yr  oesoedd. 

•Khul.l5.4.   Pen.9.10.     »PhU.4.5.  Heb.lü.25. 


19  Beth  gan  hjTmy  yr  ydwyf 
jn  ei  ddywedyd?  'bod  yreihm 

•  Pen.  8.  4. 


Ám  fwytta  1-  1.ukiì>  i  j 

yn  ddim,  neu  yr  hyn  a  aberth- 
wyd  i  eilun  yn  ddim  ? 

20  Ond  y  pethau  y  mae  y 
Cenhedloedd  yn  eu  "haberthu, 
i  gythreuliaid  y  maent  yn  eu 
haberthu,  ac  nid  i  Dduw.  Ni 
fynnwn  i  chwi  fod  yn  gyfran- 
nogion  â  'r  cythreuliaid. 

blief.17.7. 

21  "Ni  ellwch  yfed  o  phîol  yr 
Arglwydd,  a  '  phîol  y  cythreul- 
iaid :  ni  ellwch  fod  yn  gyfran- 
nogion  o  fwrdd  yr  Arglwydd, 
a  bord  y  cythreuliaid. 

«2COT.6.15.     4  Deut.  32. 38. 

22  Ai  'gyrru  yr  Arglwydd  i 
eiddigedd  yr  ydym?  'a  ydym 
ni  yn  gryfach  nag  ef  ? 

•  Deut.  32. 21.     '  Ewc.  22. 14. 

23  «Pob  peth  sydd  gyfreith- 
lawn  i  mi,  eithr  nid  yw  pob 
peth  yn  Uesâu :  pob  peth  sydd 
gyfreithlawn  i  mi,  eithr  nid  yw 
pob  peth  yn  adeiladu.  »Pen.6.i2. 

24  ''Na  cheisied  neb  yr  eiddo 
ei  hun ;  ond  pob  un  II  yr  eiddo 
arall.  hRhuf.  15.1,2.  Pen.13.6. 

PhU.  2. 4, 21.  \fiiM. 

25  Beth  bynnag  a  werthir  yn 
y  gigfa,  bwyttêwch ;  heb  ofyn 
dim  er  mwyn  cydwybod : 

26  Canys  'eiddo  yr  Arglwydd 
y  ddaear,  a'i  chyflawnder. 

'Ex.l9.5.  De«t.l0.14.  Pb.24.1.  a50.12.  Ad.28. 

27  Os  bydd  i  neb  o 'r  rhai 
digred  eich  gwahodd,  ac  os 


îIAID,  X.  ebtjrth  eilunod. 
mynnwch  fyned;  ^bwyttêwch 
beth  bynnag  a  rodder  ger  eich 
bron,  heb  ymofyn  dim  er  mwyn 
cydwybod.  *  i-uo 

28  Eithr  os  dywed  neb  wrth- 
ych,  Peth  wedi  ei  aberthu  i 
eilunod  yw  hwn;  na  fwyttêwch, 
'er  mwyn  hwnnw  yr  hwn  a'i 
mynegodd,  ac  er  mwyn  cyd- 
wybod:  canys  eiddo  yr  Ar- 
glwydd  y  ddaear,  a'i  chyflawn- 

der.  '  Pe°-  8- 12.     "  Ad.  26. 

29  Cydwybod,  meddaf,  nid  yr 
eiddot  ti,  ond  yr  eiddo  arall : 
canys  "  paham  y  bemir  fy 
rhyddid  i  gan  gydwybod  un 
arall?  ■■iawif.i4.i6. 

30  Ac  os  wyf  fi  trwy  llras  yn 
cymmeryd  cyfran,  paham  y'm 
ceblir  "am  y  peth  yr  wyf  yn 
rhoddi  díolch  am  dano  ? 

I  MMch.     '  1  Tîm.  4. 3, 4. 

31  ^  Pa  un  bynnag  gan  hynny 
ai  bwytta  ai  yfed,  ai  beth  byn- 
nag  a  wneloch,  gwnewch  bob 
peth  er  gogoniant  i  Dduw. 

p  C3ol.  3. 17. 

32  'Byddwch  ddîachos  tram- 
gwydd  i  'r  luddewon  ac  i  'r 
tCenhedloedd  hefyd,  ac  i  eg- 
Iwys  Dduw : 

4  Ehuf.  14. 13.  2  Cor.  6.  3.      t  Gr.  Oroegiaid. 

33  Megis  '  yr  ydwyf  finnau  yn 
rhyngu  bodd  i  bawb  ym  mhob 
peth;  heb  geisio  fy  llesâd  fy 
hun,  ond  Uesád  Uaweroedd,  fel 
y  byddont  hwy  gadwedig. 

'BhTif.15.2.  Pen.  9. 19, 22. 


Ymldmi/n  yn  addas    I.  COlllN 
PENNOD  XI. 

A.  D.  59. — 1  r  mae  efe  yn  eu  ceiyddu  hwy, 
4  am  fod  eu  gwŷr  yn  y  cynnulleidfaoedd 
sanctaidd  yn  gwedd'io  a  yheih  am  eu  pennaa, 
6  a'M  gwragedd  yn  hennoethion :  11  ac  o 
ran  eu  hod  hwy  yn  gyffredin  yn  cyfarfod, 
nid  er  gwell  ond  er  gwaeth  ;  21  gan  halogi 
swpper  yr  Arglwydd  â'u  gwleMoedd  eu  hun^ 
ain,  23  Yn  ddiweddaf,  y  mae  efe  yn  eu  galw 
hwy  yn  eu  hol,  at  ordinhâd  cyntaf  y  swpper 
hwnnw. 

•"OYDDWCH  ddilynwyr  î 
^  J3  mi,  megis  yr  wyf  fìnnau 

1  GrÌst.     •Pen.4.  16.  Eph.  5. 1.   Phil.  3. 17. 
IThess.  1.  6.  2ThesB.3.9. 

2  Yr  ydwyf  yn  eich  canmol, 
frodyr,  eich  bod  yn  fy  nghofio 
i  ym  mhob  peth,  ac  yn  dal  y 
traddodiadaii,  fel  y  traddodais 
î  chwi. 

3  Eithr  mi  a  fynnwn  i  chwi 
wybod,  maî  ^'pen  pob  gwr  yw 
Crist;  a  phen  y  wraig  yw  y 
gwr;  a  'phen  Crist  yw  Duw. 

»»Eph.5.23.      cJoanM.  28.  Pen.  3.  23. 
a  15.  27,28.  Phil.  2.  7,  8,  9. 

I  4  Pob  gwr  yn  gweddío  neu 
yn  prophwydo,  a  pheth  am  ei 
ben,  sydd  yn  cywilyddio  ei  ben. 

5  Eithr  pob  gwraig  yn  gweddío 
neu  yn  prophwydo,  yn  ben- 
noeth,  sydd  yn  cywilyddio  ei 
phen  :  canys  yr  un  yw  a  phe 
byddai  wedi  ei  heillio. 

6  Canys  os  y  wraig  ni  wîsg 
am  ei  phen,  cneifier  hi  hefyd : 
eithr  os  ^  brwnt  i  wraig  ei 
chneifio,  neu  ei  heiUio,  gwisged. 

^  Num.  5. 18.   Deut.  22.  5. 


THIAID,  XI.  wrthweddio. 

7  Canys  gwr  yn  wir  ni  ddylai 
wisgo  am  ei  bcn,  am  ^ei  fod 
yn  ddelw  a  gogoniant  Duw: 
a'r  wraig  yw  gogoniant  y  gwr. 

•  Gen.  1.  26,  27. 

8  Canys  ^  nid  y w  y  gwr  o  'r 
wraig  ;  ond  y  wraig  o  'r  gw  r. 

f  Gen.  2.  22. 

9  Ac  ^ni  chrëwyd  y  gwr  er 
mwyn  y  wraig;  eithr  y  wraig 
er  niwyn  y  gwr.    » oen.  2.  is.  21, 23. 

10  Am  hynny  y  dylai  y  wraig 
fod  ganddi  II  awdurdod  ar  ei 
phen,  o  herwydd  yr  angelion. 

I  Hynny  yw,  gorchudd,  yn  arwydd  ei  bod  dan 
awdurdod  ei  gwr. 

11  Er  hynny  nid  yw  na  'r  gwr 
heb  y  wraig,  na'r  wraig  heb  y 
gwr,  yn  yr  Arglwydd. 

12  Canys  yr  un  wedd  ag  y 
mae  y  wraig  o'r  gwr,  felly  y 
mae  y  gwr  trwy  y  wraig :  a 
phob  peth  sydd  o  Dduw. 

13  Bernwch  ynoch  eich  hun- 
ain,  ai  hardd  yw  i  wraig  weddío 
Duw  yn  bennoetli  ? 

14  Onid  yw  naturiaeth  ei  hun 
jTì  eich  dysgu  chwi,  os  gwallt- 
laes  a  fydd  gw  r,  mai  ammharch 
y  w  iddo  ? 

15  Eithr  os  gwraig  a  fydd 
gwalltlaes,  clod  yw  iddi:  obleg- 
id  ei  llaeswallt  a  ddodwyd  yn 
orchudd  iddi. 

16  Od  ^oes  neb  a  fyn  fod  yn 
ymrysongar,  nid  oes  gennym 

^  1  Tim.  6.  4. 


Am  Smpper  L  CORINTHIAID,  XI 

ni  gyfryw  ddefod,  'na  chan 

efflwySÌ  DUW.  ■Pen.7.17.aH.K. 

17  Eithr  wrth  II  ddywedyd 
hyn,  nid  ydwyf  yn  eŵh  canmol, 
eich  bod  yn  dyfod  ynghyd,  md 
er  gwell,  ond  er  gwaeth. 

I  ordìymyn. 

18  Canys  yn  gyntaf,  pan  ddel- 
och  ynghyd  yn  yr  eglwys,  yr 
ydwyf  yn  clywed  fod  II  amrat- 
aelion  yn  eich  mysg  chwi;  ac 
o  ran  yr  wyf  fi  yn  credu. 

k  Pen.  1. 10, 11, 12.     I  eimm. 

19  Canys  'rhaid  yw  bod  hefyd 
heresiau  yn  eich  mysg,  "fel  y 
byddo  y  rhai  cymmeradwy  yn 
eglur  yn  eich  plith  chwi. 

'Matt.18.7.  Lucl7.1.  Act.20.30.  "-Luc^.SS. 
Il08n2. 19.  Edrych  Deut.  13. 3. 

20  Pan  fyddoch  chwi  gan 
hynny  yn  dyfod  ynghyd  i'r 
un  lle,  II  nid  bwytta  swpper  yr 
Arglwydd  ydyw  hyn. 

I  ni  élltcehfmulia  mm'  IC  Ärt^mÿdd. 

21  Canys  y  mae  pob  un  wrth 
fwytta,  yn  cymmeryd  ei  swpper 
ei  hun  o  'r  blaen ;  ac  un  sydd 
a  newyn  amo,  ac  arall  sydd  yn 
feddw. 

22  Onid  oes  gennych  dai  i 
fwytta  ac  i  jfedì  ai  dirmygu 
yr  ydych  chwi  eglwys  Dduw, 
a  "  gwaradwyddo  y  rhai  II  nid 
oes  ganddynt?  Pa  beth  a  ddy- 
wedaf  wrthych  ?  a  ganmolaf  fi 
chwi  yn  hyn  ?  Nid  wyf  yn  eich 

Canmol.  "  I»»*  2. 6.      1  vdvnt  dlodẁn  t 


yr  Arglmydd; 

23  Canys  "myfi  a  dderbyn- 
iais  gan  yr  Arglwydd  yr  hyu 
hefyd  a  draddodais  i  chwi; 
pBod  i'r  Arglwydd  lesu,  y 
nos  y  bradychwyd  ef,  gym- 
meryd  bara : 

<'Pen.l5.3.    PMatt.26.26.  Marcl4.22.  Luc22.19. 

24  Ac  wedi  iddo  ddîolch,  efe 
a'í  torrodd,  ac  a  ddywedodd, 
Cymmerwch,  bwyttêwch ;  hwn 
y w  fy  nghorph,  yr  hwn  a  dorrir 
trosoch:  gwnewch  hyn  er  cofía 
am  danaf. 

25  Yr  im  modd  efe  a  gym- 
merodd  y  cwppan,  wedi  swp- 
peru,  gan  ddy  wedyd,  Y  cwppan 
hwn  yw  y  testament  newydd 
yn  fy  ngwaed :  gwnewch  hyn, 
cynnifer  gwaith  bynnag  yr  yf- 
och,  er  cofia  am  danaf. 

26  Canys  cynnifer  gwaith 
bynnag  y  bwyttaoch  y  bara 
hwn,  ac  yr  yfoch  y  cwppan 
hwn,  y  dangoswch  farwolaeth 
yr  Arglwydd  ''oni  ddelo. 

íIoanl4.3.  Actl.  11. 

27  'Am  hynny,  pwy  bynnag 
a  fwyttao  y  bara  hwn,  neu  a 
yfo  gwppan  yr  Arglwydd,  yn 
annheilwng,  euog  fydd  o  gorph 
a  gwaed  yr  Arglwydd. 

r  Num-  9. 10. 13.  loan  6. 51, 63. 64.  a  13. 27. 
Pen.  10. 21. 

28  Eithr  'holed  dyn  ef  ei 
hun;  ac  felly  bwyttâed  o'r 
bara,  ac  yfed  o'r  cwppan. 

•2Cor.l3.5.  Gal.6.4. 


Amryw  ddoniau, 

.  29  Canys  yr  hwn  sydd  yn 
bwytta  ac  yn  yfed  yn  annheil- 
wng,  sydd  yn  bwytta  ac  yn 
yfed  barnedigaeth  iddo  ei 
hun,  am  nad  yw  yn  iawn-famu 
corph  yr  Arglwydd. 

30  Oblegid  hyn  y  mae  Uawer 
yn  weiniaid  ac  yn  Uesg  yn  eich 
mysg,  a  llawer  yn  huno. 

31  Canys  'pe  iawn-farnem  ni 
ein  hunain,  ni'n  bernid. 

•  Pb.  32.  5. 

32  Eithr  pan  y'n  bemir,  °y  'n 
ceryddir  gan  yr  Arglwydd,  fel 
na'n  damnier  gyd  â  'r  byd. 

"  Pb.  94. 12, 13.  Heb.12.5-11. 

33  Am  hynny,  fy  mrodyr,  pan 
ddeloch  ynghyd  i  fwytta,  ar- 
hoswch  eich  gilydd. 

34  Eithr  os  bydd  newyn  ar 
neb,  bwyttâed  gartref ;  fel  na 
ddeloch  ynghyd  i  farnedigaeth. 
Ond  y  pethau  eraill  mi  a'u 
treínaf  pan  ddelwyf. 


PENNOD  XII. 

^'^  amrÿjí  dcUmiau  ÿsprydol 
7  etthr  y  cwbl  er  ìhsâd:  S  ae  o  ran  hynnỳ 
nwy  a  gyfrennir  meim  amryw  foddim  12 

j  aiegu  y  mae  aelodau  y  corph  naturiol  un 
9^naethu  hoh  un   16  er  harddwch  i'w 

'  gýydd,  22  er  gwoíanaeth  26  a  chymmorth 
•  r  tt»  corph;  27  feHy  yr  un  modd  y  dylem 
n%  wneuthur  y  naiU  er  y  UaU,  er  mwyn  gor- 
phen  dirgel  gorph  Crist.  ^ 

r?ITHE  am  ysprydol  ddon- 
-f^.*«w,  frodyr,  ni  fynnwn  i 
chwi  fod  heb  wybod. 
2  Chwi  a  wyddoch  *  mai  Cen- 

•  Eph.  2. 11. 12  lTheM.1.9. 


CORINTHIAID,  XII.  eilhr  yr  un  Y^pryd 
hedloedd  oeddych,  yn  eich 
arwain  ymaitli  at  yr  eilunod 
mudion,  fel  y'ch  tywysid. 

3  Ana  hynny  yr  wyf  yn  hys- 
bysu  1  chwi,  "nad  oes  neb  yn 
Uefaru  trwy  Yspryd  Duw,  yn 
galw  yr  lesu  yn  llysgymmun- 
beth:  ac  "ni  all  neb  ddywedyd 
tyr  Arglwydd  lesu,  eithr  trwy 
yr  Yspryd  Glân. 

"MarcG.ag.    1  loan  4.  2.  3.      I  a«aíW 
«  2  Cor.  3.  5.    fmailemytot/r  Argltpudd. 

4  Ac  ''y  mae  amryw  ddoniau, 
eithr  'yr  un  Yspryd. 

"  Bhuf.  12.  4,  &c.  Heb.2.4.  lPetr4.10. 
•  Eph.  4. 4. 

6  Ac  ^y  mae  amryw  weinidog- 
aethau,  eithr  yr  un  Arglwydd. 

'Ehuf.  12.6,7,8.  Eph.  4.11. 

6  Ac  y  mae  amryw  weithred- 
iadau,  ond  yr  un  ||yw  Duw, 
*yr  hwn  sydd  yn  gweithredu 
pob  peth  ym  mhawb. 

I  Neu,  Duu!  yu>vr,Síc.      f  Eph.  1.  23. 

7  Eithr  eglurhâd  yr  Yspryd 
a  roddir  i  bob  un  er  Ilesâd. 

8  Canys  i  un,  trwy  yr  Yspryd, 
y  rhoddir  ymadrodd  doeth- 
ineb  ;  ac  i  arall,  ymadrodd 
gwybodaeth,  trwj  yr  un  Ys- 
piyd ; 

9  Ac  i  arall  "ffydd,  trwy  yr 
un  Yspryd ;  ac  i  arall '  ||  ddawn 
i  iachâu,  trwy  yr  un  Yspryd ; 

"  Matt.  17. 19.  Peii.lS.2.     '  Marc  16. 18. 
lago  5. 14.      I  doniau. 

10  Ac  i  arall,  wneuthur  gwjTth- 
îau;  ac  i  arall,  brophwydol- 

Co2 


Am  mM  I-  CORINTHIÂID,  XII.  «y*  CriM. 

iaetlr  uc  ■  arall,  wahaniaetl.  \  pe  J.  cwW /s/ŵto  gjywed,  P» 


ygprydoedd;  ac  i  arall,  ^amnjw 
dafodau  ;  ac  i  arall,  gyfieithiad 
tafodau.  "Act.^.*. 

11  A  'r  hoU  bethau  hyn  y  mae 
yr  un  a'r  unrhyw  Yspryd  yn 
eu  ffweithredu,  '  gan  rannu  i 
bob  un  o'r  neilldu  "megis  y 
mae  yn  ewyllysio. 

'Peii.7.7.  2Cor.l0.13.     >"Ioím8.8.  Heb.2.4. 

12  Canys  "fel  y  mae  y  corph 
yn  un,  ac  iddo  aelodau  lawer, 
a  hoU  aelodau  yr  un  corph, 
cyd  byddont  lawer,  ydynt  un 
corph;  felly  y  mae  "  Crist 
hefyd. 

■■Ehuf.12.4.   Eph.4.4,16.      •  Gal.  3. 16. 

13  O  herwydd  Hrwy  un  Ys- 
pryd  y  bedyddiwyd  ni  oU  yn 
un  corph,  "pa  un  bynnag  ai 
luddewon  ai  II  Groegwyr,  ai 
caethion  ai  rhyddion ;  ac  'ni 
a  ddîodwyd  oU  i  un  Yspryd. 

pEhuf.6.5.     iGal.3.28.  Eph.  2. 13, 14, 16. 
Col.  3. 11.    I  CenheäoeM.    '  loan  6.  63. 

14  Canys  y  corph  nid  yw  un 
aelod,  eithr  llawer. 

15  Os  dywed  y  troed,  Am 
nad  wyf  law,  nid  wyf  o'r  corph ; 
ai  am  hynny  nid  yw  efe  o'r 
corphl 

16  Ac  os  dywed  y  glust,  Am 
nad  wyf  lygad,  nid  wyf  o 'r 
corph ;  ai  am  hynny  nid  y w  hi 

o  'r  corph  ?  /.77- 
VI  Pe  yr  holl  gorph  fyddai 
lygad,  pa  le  y  byddai  y  clywed? 


le  y  byddaî  yr  arogliad  ? 

18  Eithr  yr  awrhon  Duw  a 
osododd  yr  aelodau,  bob  un 

0  honynt  yn  y  corph,  fel  yr 
ewyllysiodd  efe. 

19  Canys  pe  baent  oll  un 
aelod,  pa  le  y  hjddai  y  corphl 

20  Ond  yr  awrhon  Uawer  yw 
yr  aelodau,  eithr  un  corph. 

21  Ac  ni  all  y  Uygad  ddy- 
wedyd  wrth  y  Uaw,  Nid  rhaid 

1  mi  wrthyt ;  na'r  pen  chwaith 
wrth  y  traed,  Nid  rhaid  i  mi 
wrthych. 

22  Eithr  yn  hytrach  o  lawer, 
yr  aelodau  o  'r  corph  y  rhai  a  | 
dybir  eu  bod  yn  wannaf,  ydynt  | 
angenrheidiol : 

23  A  'r  rhai  a  dybiwn  ni  eu 
bod  yn  ammharchediccaf  o'r 
corph,  ynghylch  y  rhai  hynny 
y  gosodwn  chwaneg  o  barch ; 
ac  y  mae  ein  haelodau  anhardd 
yn  cael  ychwaneg  o  harddwch. 

24  Oblegid  ein  haelodau  hardd 
ni  nid  rhaid  iddynt  wrtho :  eithr 
Duw  a  gyd-dymherodd  y  corph, 
gan  roddi  parch  ychwaneg  i'r 
hyn  oedd  ddiífygiol: 

25  Fel  na  byddai  llanghydfodf 
yii  y  corph  ;  eithr  bod  i  r 
aelodau  ofalu  yr  un  peth  dros 
eu  gilydd.  '  , 

26  A  pha  un  bynnag  ai  di- 
oddef  a  wna  un  aelod,  y  mae 
yr  hoU  aelodau  yn  cyd-ddi- 


Canmoliaeth  T.  CORINTHÍAID,  XTTT.     cariad  rer/rnHh. 

-^?'^-^.ÍL,*^*"^^y^^,^^,V»™^^  yn  Heinio,  neu  synibal 


un  aelod,  y  mae  yr  holl  aelodau 
jn  cyd-lawenhâu. 

27  Eithr  '  chwychwi  ydych 
gorph  Crist,  ac  aelodau  o  ran 

'  Ehuf.  12.  5. 


Eph.  1. 23.  a  4. 12.  a  5.  23, 30. 
Col.  1.  24. 

28  A  'rhai  yn  wir  a  osododd 
Duw  yn  yr  eglwys ;  yn  gyntaf 
apostolion,  ■'yn  ail  prophwydi, 
yn  drydydd  athrawon,  yna 
gwyrthiau,  wedi  hynny  doniau 
i  iachâu,  cynnorthwyau,  Mlyw- 
odraethau,  llrliywiogaethau  taf- 
odau. 


'  Eph.  4. 11. 
t  Tim.  5. 17. 


°  Eph.  2.  20. 
Heb.  13. 17, 24. 


'  Ehuf.  12.  8. 
I  amrymaelhau. 


29  Ai  apostolion  pawb  ?  ai 
prophwydi  pawb  ?  ai  athraw- 
on  pawb?  ai  II  gwneuthurwyr 
gwyrthiau  pawb  ?  iNeu.níiẅoedd. 
^  30  A  oes  gan  bawb  ddoniau  i 
iachâu  ?  a  y w  pawb  yn  llefaru 
â  thafodau?  a  yw  pawb  yn 
cyfieithu  ? 

31  Eithr  'deisyfwch  y  doniau 
goreu:  ac  etto  yrwyf  yn  dang- 
os  i  chwi  ífordd  dra  rhagorol. 

'  Pen.  14. 1,  39. 

PENNOD  XIII. 

A.  D.  59.--1  Nad  yw  y  doniau  godidoceaf  ddim 
heb  gariad.  4  Canmóliaeth  caríad  perfaith, 
13  a  '»•  ardderehowgrwydd  rhagor  gób'aith  à 


PE  llefarwn  â  thafodau  dyn- 
ion  ac  angelíon,  ac  heb 
fod  gennyf  gariad,  yr  wjf  fel 


yn  tingcian. 

2  A  phe  byddai  gcnnyf  •  bro- 
phwydolÌHctli,  a  gwỳbod  o 
honof  y  dirgclion  oll,' a  plioh 
gwybodaeth;  a  plic  l)uí  gen- 
nyf  yr  holl  ffydd,  Mel  y  gall  \\n 
symmudo  mynyddocdd,  ac  lieb 
gennyf  gariad,  nid  wyf  tì  ddim. 

•  Pen.  12.  8,  9, 10.   Edrych  Matt.  7.  22.     >>  JUtt 
17.  20.   Luc  17.  6. 

3  A  "phe  porthwn  y  tlodion 
â'm  holl  ddâ,  a  plio  rhoddwn 
fy  nghorph  i  'm  llosgi,  ac  heb 
gariad  gennyf,  nid  yw  ddim 
Ilesâd  i  mi.         «Matt.  6.1,2. 

4  "Y  mae  cariad  yn  hir- 
ymaros,  yn  gymmwynasgar  ; 
cariad  nid  yw  yn  ceníìgeniiu  ; 
nid  yw  cariad  yn  ||  ymtirostio, 
nid  yw  yn  ymchwyddo, 

Diar.  10. 12.   lPetr4.  8.      t  atar-adaht. 

5  Nid  y\v  yn  gwneuthur  yn 
anweddaidd,  'nid  yw  yn  ceisio 
yr  eiddo  ei  hun,  ni  chythriiddü', 
ni  feddwl  ddrwg ; 

•Pen.  10.  24.  PhU.  2.  4. 

6  '  Nid  yw  lawen  am  anghyf- 
iawnder,  ond  ^  cyd-hiwenhâu  y 
mae  llâ'r  gwirionedd; 

fPs.  10.3.  Ehul.1.32.      «2IoaD4.      i  vn  ». 

7  Y  mae  yn  dîoddef  pob  dim, 
yn  credu  pob  dim,  yn  gobeithio 
pob  dim,  yn  ymaros  à  phob 
dim. 

8  Cariad  byth  ni  chw>Tiip 
ymaith :  eithr  pa  \m  byi'inag 

Cc3 


Canmd 

ai  prophwydoliaethau,  hwy  a 
ballant ;  ai  tafodau,  hwy  a 
beidiant;  ai  gwybodaeth,  tu 
a  ddiflanna. 

9  Canys  o  ran  y  gwyddom,  ac 
o  ran  yr  ydym  yn  prophwydo. 

10  Eithr  pan  ddelo  yr  hyn 
sydd  berffaith,  yna  yr  hyn 
sydd  o  ran  a  ddilëir. 

11  Pan  oeddwn  fachgen,  tel 
bachgen  y  Uefarwn,  fel  bach- 
gen  y  deallwn,  fel  bachgen  II  y 
meddyliwn:  ond  pan  enthum 
yn  wr,  mi  a  rois  heibio  bethau 

bachgenaÌdd.  INeu,»rvmrew»H»^. 

12  Canys  ''gweled  yr  ydym  yr 
awrhon  trwy  ddrych,  mewn 
dammeg  ;  ond  yna,  wyneb  yn 
wyneb:  yn  awr  yr  adwaen  o 
ran;  ond  yna  yr  adnabyddat 
megis  y'm  hadwaenir. 

h2Cor.3.18.  a5.7.   Phü.3.12.  \ÿndmM 
iMatt.18.10.  lIoan3.2. 

13  Yr  awrhon  y  mae  yn  aros 
fifydd,  gobaith,  cariad,  y  tri 
hyn;  a'r  mwyaf  o'r  rhai  hyn 
yw  cariad. 

PENNOD  XIV. 

A  T)  59—1  Canmól  prophwydoliaeth,  2,  3,  4 
'a'Ì  osdd  o  flaen  llefaru  â  thafodau  1  trwy 
ayffelyhrwydd  oddi  wrth  offer  cerdd  :  12  rhaid 
ywcyfeirio  poh  un  o\ ddau  tu  ag  at  adeüad- 
aeth,  22  megis  tu  ag  at  eu  gwir  a  ^  Pr^odol 
hennod:  26  iawn-arfer  poh  un  o  r  ddau  M 
a'u  eawrarfer,  34  Gwarafun  gwragedd  i 
lefaru  yn  yr  eglwys. 

DILYNWCH    garîad,  a 
*  deisyfwch  ddoniau  ys 

•  Pen.  12.  31. 


I.  CORINTHIAID,  XIV.  prophwydoliaeth. 

prydol;  "ond  yn  hytrach  fel 
y  proph  wydoch.    "  «• 

2  Canys  yr  hwn  sydd  yn 
Uefaru  â  thafod  dîeithr,  md 
wrth  ddynion  y  mae  yn  UefarUj 
ond  wrth  Dduw :  canys  md 
oes  neb  yn  llgwrandaw;  er 
hynny  yn  yr  yspryd  y  mae  ete 
yn  Uefaru  dirgeledigaethau. 

•Act.2.4.  alO.  46.     •  áeoB. 

3  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  pro- 
phwydo,  sydd  yn  Uefaru  wrth 
ddynion  er  adeUadaeth,  a 
chynghor,  a  chysur. 

4  Yr  hwn  sydd  yn  Uefaru  & 
thafod  dieithr,  sydd  yn  ei  ad- 
eüadu  ei  hunan ;  eithr  yr  hwn 
sydd  yn  prophwydo,  sydd  yn 
adeüadu  yr  eglwys.  . 

5  Mi  a  fynnwn  pettych  chwi 
oU  yn  Uefaru  â  thafodau  dt- 
eìthr;  ond  yn  hytrach  bro- 
phwydo  o  honoch :  canys  mwy 
yw  yr  hwn  sydd  yn  prophwydo, 
na  'r  hwn  sydd  yn  Uefaru  a 
thafodau ;  oddi  eithr  iddo  ei 
gyfìeithu,  fel  y  derbynio  yr 
eglwys  adeiladaeth. 

6  yr  awrhon,  frodyr,  os 
deuaf  attoch  gan  lefaru  â  thaf- 
odau,  pa  lesâd  a  wnaf  i  chwi, 
oni  lefaraf  wrthych  naiU  ai 
trwy  *  weledigaeth,  neu  trwy 
wybodaeth,  neu  trwy  bro- 
phwydoUaeth,  neu  trwy  athraw- 

iaeth?  '^-^- 

7  Hefyd  pethau  dîenaid  wrtn 


Am  le/aru  1.  CORINT] 

roddi  sain,  pa  un  bynnag  ai 
pibell  ai  telyn,  oni  roddant 
wahaniaeth  yn  y  ||  sain,  pa 
wedd  y  gwybyddir  y  peth  a 
genir  ar  y  bibell  neu  ar  y 

delyn  ?  I  gaingc, 

8  Canys  os  yr  udgorn  a  rydd 
saîn  anhynod,  pwy  a  ymbar- 
ottoa  î  ryfel  ? 

9  Felly  chwîthau,  onî  roddwch 
â'r  tafod  ymadrodd  deallus, 
pa  wedd  y  gwybyddir  y  peth  a 
leferir  ?  canys  chwi  a  fyddwch 
yn  Uefaru  wrth  yr  awyr. 

10  Y  mae  cymmaint,  ysgat- 
fydd,  o  rywiogaethau  Ueisiau 

y  byd,  ac  nid  oes  un  o 
honynt  yn  aflafar. 

11  Am  hynny,  oni  wn  î  rym 
y  Uais,  myíi  a  fyddaf  farbariad 
i'r  hwn  sydd  yn  Uefaru,  a 'r 
hwn  sydd  yn  Uefaru  a  fydd  î 
mî  yn  farbariad. 

12  Felly  chwithau,  gan  eich 
bod  yn  awyddus  î  ddoniau 
llysprydol,  ceisiwch  ragori  tu 
ag  at  adeiladaeth  yr  eglwys. 

13  O  herwydd  paham,  yr  hwn 
sydd  yn  llefaru  â  thafod  ŵ 
eithr,  gweddîed  ar  iddo  alhi 
cyfieithu. 

14  Canys  os  gweddíaf  â  thafod 
dieithr,  y  mae  fy  yspryd  yn 
gweddîo,  ond  y  mae  fy  neall 
yn  ddifírwyth. 

16  Beth  gan  hynny?   Mi  a 


ÎIAID,  XIV.  â  thafodau. 

weddíaf  â'r  yspryd,  ac  a  weddí- 
af  â  'r  deall  hefyd  :  '  canaf 
â  'r  yspryd,  a  chanaf  â  'r  deall 
hefyd.     •Pi.47.7.  Eph.s.  19.  coi.3.16. 

16  Canys  os  bendithi  â'r  ys- 
pryd,  pa  wedd  y  dywed  yr 
hwn  sydd  yn  cyflawni  lle  yr 
li  anghyfarwydd,  Amen,  ar  dy 
ddodiad  díolch,  gan  nas  g\vyr 
beth  yr  wyt  yn  ei  ddywedyd  ? 

I  annysgedig. 

17  Canys  tydi  yn  ddian  ydwyt 
yn  dîolch  yn  dda,  ond  y  Uall 
nid  yw  yn  cael  ei  adeiladu. 

18  Yr  ydwyf  yn  dîolch  i  'm 
Duw,  fy  mod  i  yn  llefaru  â 
thafodau  yn  fwy  na  chwi  oll : 

19  Ond  yn  yr  eglwys  gwell 
gennyf  lefaru  pùm  gair  trwy 
fy  neall,  fel  y  dysgwyf  eraiU 
hefyd,  na  myrddiwn  o  eiriau 
mewn  tafod  dieithr. 

20  0  frodyr,  '  na  fyddwch 
fechgyn  mewn  deall  :  eithr 
mewn  drygioni  byddwch  blant; 
ond  mewn  deall  byddwch 
II  berflaith. 

'  Ps.  131.  2.  Matt.  11. 25.  a  18. 3.  Rhuf.  16. 19 
EpK  4. 14.      I  vŷr. 

21  Yn  y  ddeddf  y  mae  yn 
ysgrifenedig,  «Trwy  rai  ès- 
tronieithus,  a  thriuy  wefusau 
estronol,  y  Ilefaraf  wrth  y  bobl 
hyn  ;  ac  ni  'm  gwrandawant 
felly,  medd  yr  Arglwydd. 

i  Eg.  28. 11, 12. 

22  Am  hynny  tafodau  ydynt 
arwydd,  nid  i'r  rhai  sjdd'yn 

Co4 


CORINTHIAID,  XIV 


Am  iamn  drefn 

credn,  ond  i'r  rhai  digred : 
eithr  prophwydobaeth,  md  i  r 
rhai  digred,  ond  i'r  rhai  sydd 
yn  credu. 

23  Gan  hynny  os  daw  yr 
eglwys  oU  ynghyd 
a  llefaru  o  bawb  â  thatodau 
dieitnr,  a  dyfod  o  rai  annysg- 
edig  neu  ddigred  i  mewn; 
oni  ddywedant  eich  bod  yn 

ynfydu  ?  , 

24  Eithr  os  prophwyda  pawb, 
a  dyfod  o  un  digred  neu  an- 
nysgedig  i  mewn,  efe  a  argy- 
hoeddir  gan  bawb,  a  fernir  gan 

bawb:  . 

25  Ac  felly  y  gwneir  dirgelion 
ei  galon  ef  yn  amlwg ;  ac  feliy 
gan  syrthio  ar  d  wyneb,  efe  a 
addola  Dduw,  gan  ddywedyd 
"fod  Duw  yn  wir  ynoch. 

iiE6.45.14.  Zech.8.23. 

26  Beth  gan  hynny,  frodyr  ? 
pan  ddeloch  ynghyd,  y  mae 
gan  bob  un  o  honoch  psalm, 
y  mae  ganddo  athrawiaeth,  y 
mae  ganddo  dafodiaith,  y  mae 
aanddo  ddatguddiad,  y  mae 
ganâdo  gyfieithiad.  Gwneler 
pob  peth  er  adeiladaeth. 

'Acl.6.    Pen.  12.8,9.10. 

27  Os  Uefara  neb  â  thafod 
dieithr,  gvmeler  bob  yn  ddau, 
neu  o'r  mwyaf  hol  yn  dri,  a 
hynny  ar  gylch ;  a  chyfìeithed 

^28  Eithr  oni  bydd  cyfieithydd, 


yn  yr  eglwysi. 

tawed  yn  yr  eglwys ;  eithr  Uef- 
ared  wrtho  ei  hun,  ao  wrth 
Dduw. 

29  A  Uefared  y  prophwydi 
ddau  neu  dri,  a  barned  y  lleiU. 

30  Ac  os  datguddir  dim  1 
un  arall  a  fo  yn  eistedd  yno, 
tawed  y  cyntaf. 

31  Canys  cliwi  a  ellwch  oU 
brophwydo  bob  yn  un,  fel  y 
dysgo  pawb,  ac  y  cysurer 
pawb. 

32  Ac  y  mae  ysprydoedd  y 
prophwydi  yn  ddarostyngedig 
i'r  prophwydi. 

33  Canys  nid  yw  Duw  awdur 
anghydfod,  ond  tangnefedd, 
"fel  yn  hoU  eglwysi  y  samt. 

k  Pen.  11. 16. 

I  34  '  Tawed  eich  gwragedd  yn 
yr  eglwysi :  canys  ni  chaniattâ- 
wyd  iddynt  lefaru;  ond  "bod 
yn  ddarostyngedig,  megis  ag  y 
mae  y  "gyfraith  yn  dywedyd. 

1 1  Tim.  2. 11, 12.         Pen.  11. 3.     Eph.  5. 22. 
O0I.3.I8.  lPetr3.1.  ■'Gen.S.W. 

35  Ac  os  mynnant  ddysgu 
dim,  ymofynant  â'u  gwŷr  gar- 
tref :  oblegid  anweddaidd  yw  i 
wragedd  lefaru  yn  yr  eglwys. 

36  Ai  oddi  wrthych  chwi  yr 
aeth  gair  Duw  allanî  neu  ai 
attoch  chwi  yn  unig  y  daeth 

37  "Os  ydyw  neb  yn  tybied 
ei  fod  yn  brophwyd,  neu  yn 

0  2  Cor.  10.  7.  1  loan  4. 6. 


Adgyfodìad  I.  CORINT 

yspiydol,  cydnabydded  y  peth- 
au  yr  wyf  yn  eu  hysgrifenu 
attoch,  mai  gorchymynion  yr 
Arglwydd  ydynt. 

38  Eithr  od  yw  neb  heb 
wybod,  bydded  heb  wybod. 

39  Am  hynny,  frodyr,  byddwch 
awyddus  i  brophwydo,  ac  na 
waherddwch  lefaru  â  thafodau 
dieithr. 

40  Gwneler  pob  peth  yn 
weddaidd,  ac  mewn  trefn. 

PENNOD  XV. 

A.  D.  59.-3  Wrth  adgyfodiad  Crist,  12  y  mae 
efe  yn  profi  y  hydd  rhaid  i  ninnau  adgyfodi, 
yn  erhyn  y  rhai  a  wadant  adgyfodiad  y 
cnawd,  21  Ffrwyth  35  a  duU  yr  adgyfodiad  ; 
51  acfel  y  nemdir  y  rhai  a  gaffer  ynfyw  ar 
y  dydd  diweddaf. 

HEFYD  yr  ydwyf  yn  hys- 
bysu  i  chwi,  frodyr,  yr 
efengyl  a  bregethais  i  chwi, 
*yr  hon  hefyd  a  dderbyniasoch, 
ac  yn  yr  hon  yr  ydych  yn 
sefyll ;  •  g«i.  i.  u. " 

2  ''Trwy  yr  hon  y'ch  cedwir 
hefyd,  08  ydych  yn  dal  yn 
eich  côf  â  pha  ymadrodd  yr 
efeng}lais  i  chwi,  oddi  eithr 
'darfod  i  chwi  gredu  yn  ofer. 

*  Ehuf,  1. 16.      «  Gal.  3.  4. 

3  Canys  "mi  a  draddodais  i 
chwi  ar  y  cyntaf  'yr  hyn  hefyd 
a  dderbyniais,  farw  o  Grist 
dros  ein  pechodau  ni,  'yn  ol 
yr  ysgrythyrau ; 

*  Pen.  11.  23.     «  Gal.  1. 12.      f  Ps.  22. 15,  &c. 
Eb.  53.  5. 6,  &c.  Dan.9.  26.  Luc  24.  26. 
Petr  1. 11.  a  2. 24. 


ÎIAID,  XV.  Icm  Grifít. 

4  A  'i  gladdu,  a  'i  gyfodi  y 
trydydd  dydd,  «yn  ol  yr  ys- 
grythyrau ; 

«Pe.  16. 10.  Es.  53. 10.   Hob.  6.  2. 

5  "A'i  weled  ef  gan  Ceplias, 
yna  'gan  y  deuddeg. 

"  Luc  24.  34.      I  Marc  16.  14.  Liic  24.  36. 
loan  20. 19,  26.  Act.  10.  41. 

6  Wedi  hynny  y  gwelwyd  ef 
gan  fwy  na  phùm  cant  brodyr 
ar  unwaith :  o  'r  rhai  y  mao  y 
rhan  fwyaf  yn  aros  hyd  yr  awr- 
hon  ;  eithr  rhai  a  hunasant. 

7  Wedi  hynny  y  gwelwyd  ef 
gan  lago;  yna  "gan  yx  holl 
apostolion.  '  luc  24. 50. 

8  'Ac  yn  ddiweddaf  oll  y 
gwelwyd  ef  gennyf  finnaii  hefyd, 
megis  gan  un  annhymmig. 

'  Act.  9.  4.  a  22. 14, 18.   Pen.  9. 1. 

9  Canys  ""myfi  yw  y  lleiaf  o  'r 
apostolion,  yi-  hwn  nid  wyf 
addas  i  'm  galw  yn  apostol,  am 
"i  mi  erlid  eglwys  Dduw. 

"■Eph.3.8.    ■'Act.g.  1.  Gal.1.13.  1  Tim.  1. 13. 

10  Eithr  "trwy  ras  Duw  yr 
ydwyf  yr  hyn  ydwyf;  a'i  ras 
ef,  yr  hwn  a  rodchciid  i  mi, 
ni  bu  yn  ofer ;  ond  ^mì  a  la- 
furiais  yn  helaethach  na  hwjiit 
oU :  ac  "nid  myfi  chwaith,  ònd 
gras  Duw,  yr  hwTi  oedd  gyd 

a  mi.     0  Eph.  3.  7, 8.    p  2  Cor.  11.  23.  a  12. 11. 
«  Matt.  10.  20.  2Cor.  3.  5.  Phil.  2. 13. 

11  Am  hynny,  pa  un  brnnag 
ai  m}^  ai  hwynt-hwy,  feìly  yr 
ydym  yn  pregethu,  ac  felly  y 
credasoeh  chwi. 


Darostwng 

12  Ac  os  pregethir  Crist,  ei 
ijyfodi  ef  o  feirw ;  pa  fodd  y 
aywed  rhai  yn  eich  phth  chwi, 
nad  oes  adgyfodiad  Y  meirw? 

13  Eithr  onid  oes  adgyfodiad 
y  meirw,  ni  chyfodwyd  Cnst 

chwaith:  .  ,   «  a 

14  Ac  os  Crist  m  chyfodwyd, 
ofer  yn  wir  yw  ein  pregeth  m, 
ac  ofer  hefyd  yw  eich  flfydd 
chwithau. 

15  Fe  a'n  ceir  hefyd  yn  gau- 
dystion  i  Dduw;  canys  'ni  a 
dystiasom  am  Dduw,  ddartod 
iddo  gyfodi  Crist:  yr  hwn  nis 
cyfododd  efe,  os  y  meirw  ni 
chyfodir.  'Act.2.îs4.32. 

16  Canys  os  y  meirw  m 
chyfodir,  ni  chyfodwyd  Crist 

chwaith.  .  ,   «  -,  j 

17  Ac  os  Crist  m  chyfodwyd, 
ofer  yw  eich  ífydd  chwi ;  yr 
ydych  etto  yn  eich  pechodau. 

18  Yna  hefyd  y  cyfrgoUwyd  y 
rhai  a  hunasant  yng  Nghrist.^ 

19  Os  yn  y  byd  yma  yn  unig 
y  gobeithiwn  yng  Nghrist,  tru- 
anaf  o'r  hoU  ddynion  ydym  ni. 

20  Eithr  yn  awr  "Crist  a  gyi- 
odwyd  oddi  wrth  y  meirw,  ac 
a  wnaed  'yn  flaen-fifrwyth  y 
rhai  a  hunasant.  •ipetri.s. 

•Act.26.23.  Ad.23.  Col.1.18.  Dat.1.5. 

21  Canys  "gan  fod  marwol- 
aeth  trwy  ddyn,  Hrwy  ddyn 
hefyd  y  rnae  adgyfodiad  y 

meÌrW.        •Ehuf.  6.12,17.  »IoanU.25. 


CORINTHI AID,  XV.      poh  peth  i  GHsU 

22  Oblegid  megis  yn  Adda 
y  mae  pawb  yn  meirw,  felly 
hefyd  yng  Nghrist  y  bywhêir 

pawb.  .  ,  „ 

23  Eithr  ^pob  un  yn  ei  dretn 
ei  hun:  y  blaen-ffrwyth  yw 
Crist ;  wedi  hynny  y  rhai  î/%ní 
eiddo  Crist  yn  ei  ddyfodiad  et. 

TAcl.20.   1  TheM.  4. 15, 16, 17. 

24  Yna  y  hydd  y  diwedd,  wedi 
y  rhoddo  efe  y  deymas  i  Dduw 
a'r  Tad:  wedi  iddo  ddileu 
pob  pendefigaeth,  a  phob  awd- 
urdod  a  nerth. 

25  Canys  rhaid  iddo  deyrn- 
asu,  'hyd  oni  osodo  ei  hoU 
elynion  dan  ei  draed.  .p».  110.1. 

Act.2.34.  Eph.1.22.  Heb.  1.13.  8 10. 13.^ 

26  'Y  gelyn  diweddaf  a  ddin- 
ystrir  yw  yr  angau. 

•  2  Tim.  1. 10.  Dat.20.14. 

27  Canys  "efe  a  ddarostyng- 
odd  bob  peth  dan  ei  draed  e^ 
Eithr  pan  yw  yn  dywedyd  fod 
pob  peth  wedi  eu  darostwng, 
amlwg  yw  mai  oddi  eithr  yr 
hwn  a  ddarostyngodd  bob  peth 

ÌddO.       *P».8.6.  Matt.28.18.  Heb.2.8. 

28  Â  phan  ddarostynger  pob 
peth  iddo,  yna  "y  Mab  ei  hun 
hefyd  a  ddarostyngir  i  r  h\vTi  a 
ddarostyngodd  bob  peth  iddo 
ef,  fel  y  byddo  Duw  oU  yn  oU. 

«  Pen.  3. 23.  a  11. 3. 

29  Os  amgen,  beth  a  wna  y 
rhai  a  fedyddir  dros  y  meirw, 
os  y  meirw  ni  chyfodir  ddim  í 


Yr  adgyfodiad       I.  CORINT 

paham  ynte  y  bedyddir  hwy 
dros  y  meirw  ? 

30  A  ''phaham  yr  ydym  nin- 
nau  mewn  perygl  bob  awr? 

"  Gal.  5. 11. 

31  'Yr  ydwyf  beunydd  yn 
marw,  llmyn  ^eich  gorfoledd  yr 
hon  sydd  gennyf  yng  Nghrist 
lesu  ein  Harglwydd. 

"Bhnf.S.Se.    Pen.  4.9.  2  Cor.  4. 10, 11. 
H  ílfflí  Bin  /l/  nooifoledd.      *  i  Xhe89. 2. 19. 

32  Os  11  yn  ol  duU  dyn  «yr 
ymleddais  âg  anifeiliaid  yn 
Ephesus,  pa  lesâd  sydd  i  mi, 
oni  chyfodir  y  meirw  ?  ''Bwyt- 
tâwn  ac  yfwn;  canys  y  fory 
inarwyrydym.  ,n.^ru^oUäuUä^. 

»2C!or.l.  8.     b  Ks.  22. 13.  a  56. 12. 

33  Na  thwyller  chwî:  y  mae 
ymddiddanion  drwg  yn  Uygru 
moesau  da. 

34  '  Deffrôwch  yn  gyfiawn,  ac 
oa  phechwch  :  canys  nid  oes 
gan  raî  wybodaeth  am  Dduw : 

er  cywilydd  i  chwi  yr  wyf  yn 
dywedyd  hyn. 

■Rhuf.  13. 11.  Eph.5.14.  kPen.6.5. 

86  Eithr  fe  a  ddywed  rhyw  un, 
'Pa  fodd  y  cyfodir  y  meirw  ?  ac 
â  pha  ryw  gorph  y  deuant  ? 

'  Ezec  37. 3. 

86  0  ynfyd,  "y  peth  yr  wyt  ti 
yn  ei  hau,  ni  fywhêir  oni  bydd 
ofe  marw  ■»  ic«n  12. 24. 

37  A'r  peth  yr  wyt  yn  ei  hau, 
nîd  y  corph  a  fydd  yr  ydwyt 
yn  ei  hau,  ond  gronyn  noeth,  I 


FTIAID,  XV.  cyffredinól 

ysgatfydd  o  wenith,  neu  o  ryw 
ratm  arall. 

^  38  Eithr  Duw  sydd  yn  rhoddi 
iddo  gorph  fel  y  mynnodd  efo, 
ac  i  bob  hedyn  ei  gorph  ei 
hun. 

89  Nid  yw  pob  cnawd  unrhyw 
gnawd:  eithr  arall  yw  cnawd 
dynion,  ac  arall  yw  cnawd  ani- 
feiliaid,  a  chnawd  arall  sydd  i 
bysgod,  ac  arall  i  adar. 

40  Y  nme  hefyd  gyrph  nefol, 
a  chyrph  daearol :  ond  arall  yw 
gogoniant  y  rhai  nefol,  ac  arall 
y  rhai  daearol. 

41  Arall  yw  gogoniant  yr 
haul,  ac  arall  yw  gogoniant  y 
lloer,  ac  arall  yw  gogoniant  y 
sêr :  canys  y  mae  rhagor  rhwng 
seren  a  seren  mewn  gogoniant. 

42  "Felfy  hefyd  y  mae  adgyf- 
odiad  y  meirw.  °Efe  a  heuir 
mewn  Ifygredigaeth,  ac  a  gyf- 
odir  mewn  anlfygredigaeth : 

''Dan.12.3.  Matt.13.43.    "Ptól.S.^l.  Col.3.4. 

43  Efe  a  heuir  mewn  am- 
mharch,  ac  a  gj-fodir  mewn 
gogoniant:  efe  a  heuir  mewn 
gwendid,  ac  a  gyfodir  mewn 
nerth :  efe  a  heuir  yn  gorph 
anianol,  ac  a  gyfodir  yn  gorph 
ysprydol. 

44  Y  mae  corph  anianol,  ac  y 
mae  corph  ysprydol. 

45  Felfy  hefyd  y  mae  yn  ys- 
grifenedig,  ^Y  dyn  cyntaf  Adda 

r  Gen.  2.  7. 


Y  mint  I.  CORINTHIAID,  XVI.  ^ 


Adda  diweddaf  yn  yspryd  yn 
bywhâu.  "iEhuf.5.14. 

46  Eitbr  nid  cyntaf  yr  ys- 
prydol,  ond  yr  anianol ;  ac 
wedi  bynny  yr  ysprydol. 

47  Y  dyn  cyntaf  o  'r  ddaear, 
yn  ddaearol;  yr  ail  dyn,  yr  Ar- 
glwydd'o'rnef.  •i-ns.iMi. 

48  Fel  y  mm  y  daearol,  teily 
y  mae  y  rbai  daearol  befyd; 
ac  fel  y  mae  y  nefol,  felly  y 
mae  y  rbai  nefol  befyd. 

49  Ac  'megis  y  dygasom  ddelw 
y  daearol,  *ni  a  ddygwn  bctyd 
ddelw  y  nefol.  .Gen.5.3.  «Rhuf.8.29. 

2Cor.3.18.a4.11.  Phil.8.21.  lloan3.2. 

50  Eitbr  byn  meddaf,  0  frodyr, 
na  ddicbon  "cig  a  gwaed  eti- 
feddu  teyrnas  Dduw ;  ac  nad 
yw  Uygredigaetb  yn  etifeddu 
anllygredigaetb.  »ioan3.3.5. 

51  Wele,  yr  wyf  yn  dywedyd 
i  cbwi  ddirgelwcb:  ^Ni  hunwn 
ni  oU,  eitbr  ni  a  newidir  oU 
mewn  moment,  ar  darawiad 
Uygad,  wrth  yr  udgorn  diw- 
eddaf:  xiTheBs.4.i5.i6,i7. 

62  Cânys  udgorn  a  gân, 
a'r  meirw  a  gyfodir  yn  anUygr- 
edig,  a  ninnau  a  newidir. 

j  Matt.  24. 31.  1  TheBB.  4. 16. 

53  O  berwydd  rbaid  i'r  Uygr- 
adwy  bwn  wisgo  anUygredig- 
aetb,  ac  M'r  marwol  bwn  wisgo 
anfarwoldeb.  '2Cor5.4. 

64  A  phan  ddarífo  i'r  Uygr- 


aetb,  ac  i'r  marwol  bwn  wisgo 
anfarwoldeb,  yna  y  bydd  yr 
ymadrodd  a  ysgrifenwyd, 'Ang- 
au  a  lyngcwyd  mewn  buddiig- 
oUaetb.  Dat.20.14. 

55  "O  angau,  pa  le  înae  dy 
golyn?  O  llutì'ern,  pa  le  mm 
dy  fuddugoUaetb  ì 

»  HoB.  13. 14.     I  Nen,  v  heâd. 

56  Colyn  angau  yw  pecbod,  a 
'  grym  pecbod  yw  y  gyfraitb. 

0  Ehuf.  5. 13.  a  7. 5, 13. 

57  Ond  i  Dduw  y  byddo  J 
díolch,  yr  hwn  sydd  yn  rboddi 
i  ni  'fuddugoUaeth  trwy  em 
Harglwydd  lesu  Grist. 

*  1  loan  5.  6. 

58  Am  hynny,  fy  mrodyr  an- 
wyl,  byddwcb  sicr,  a  dîymmod, 
II  a  belaetbion  y'ngwaitb  yr 
Arglwydd  yn  wastadol ;  j  a 
cbwi  yn  gwybod  nad  yw  eicb 
Uafur  chwi  yn  ofer  yn  yr  Ar- 

glwydd.       '     ymhelaelhu.     t  flon  teiŵod. 


PENNOD  XVI. 

A  n  59_l  K  mae  yn  eu  hannog  i  borthi 
'angen  y  brodyr  yn  JeruBaUm:  10  yn  canr 
mol  Timothm  ;  13  ae  ar  ol  rhyluAdion 
earedig,  16  yn  diweddu  ei  epidol  ag  amryw 
anherehion. 

HEFYD  am  'y  gasgl  i  'r 
saint;  megis  yr  ordein- 
iais  i  eglwysi  Galatia,  telly 
gwnewch  cbwithau. 

.Act.ll.29.a24.17.  Bhuf.15.26.  2Cor.8.4. 
a9. 1. 2,12 


Amryw 


I.  CORINTHIAID,  XVL 


2  dydd  cyntaf  o'r  wythnos, 
pob  iin  o  honocli  rhodcled 
neîbio  yn  ei  ymyl,  gan  drysori, 
fel  y  Uwyddodd  Duw  ef,  fel  na 
byddo  casgl  pan  ddelwyf  fi. 

»>Act.  20.  7.   Dat.  1. 10. 

3  A  'phan  ddelwyf,  pa  rai 
bynnag  a  ddangosoch  eu  bod 
yn  gynìmeradwy  trw^  lythyi- 
au,  y  rhai  hynny  a  ddanfonaf  i 
ddwyn  eich  llrhodd  î  Jerusa- 

lem.  c  2  Cor.  8.  6, 19.      I  hadimi, 

4  Ac  II  os  bydd  y  peth  yn 
haeddu  i  minnau  hefyd  fyned, 
hwy  a  gânt  fyned  gyd  â  mi. 

U  Neu,  m  bydd  addas. 

5  Eithr  mi  a  ddeuaf  attoch, 
*gwedi  yr  elwyf  trwy  Mace- 
donia ;  (canys  trwy  Macedonia 
yr  wyf  yn  myned.) 

dAct.  19.21.  2Cor.l.l6. 

6  Ac  nid  hwyrach  yr  arhosaf 
gyd  â  chwi,  neu  y  gauafaf 
hefyd,  fel  y'm  hebryngoch  î 
ba  le  bynnag  yr  elwyf. 

7  Canys  nid  oes  i  'm  bryd 
eich  gweled  yn  awr  ar  fy  hynt; 
ond  yr  wyf  yn  gobeithio  yr 
arhosaf  ennyd  gyd  â  chwi,  '  os 
cenhada  yr  Arglwydd. 

«Act.  18.  21.   Pen.  4. 19.   lago  4.  15. 

8  Eithr  mi  a  arhosaf  yn  Eph- 
esus  hyd  y  Sulgwyn. 

9  Canys  'agorwyd  i  mi  ddrws 
mawr  a  grymmus,  ac  y  rìiae 
gwrthw  ynebwyr  hiw  er. 

fAeil4.27.  2Ccr.  2. 12.   Col.  4.  3. 


gynghorion. 


10  Ac  ^os  Tiniotliëus  a  ddaw, 
edrychwch  ar  ei  fod  yn  ddiofn 
gyd  â  chwi :  canys  ^  gwaith  yr 
Arglwydd  y  rnae  yn  ei  weitliio, 
fel  finnau.        «Act.  19.22.  Pen.  4. 17. 

b  Rhuf.  16.  21.   Phil.  2.  20,  22.   1  TheRg.  3.  2. 

11  *Am  hynny  na  ddíystyred 
neb  ef :  ond  hebryngwch  ef 
inewn  heddwch,  fel  y  delo 
attaf  fi :  canys  yr  wyf  fi  yn  ei 
ddisgwyl  ef  gyd  â  Y  brodyr. 

» 1  Tim.  4.  12. 

12  Ac  am  y  brawd  Apôlos, 
mi  a  ymbiliais  law  er  âg  ef  am 
ddyfod  attoch  chwi  gyd  â'r 
brodyr :  eithr  er  dim  nid  oedd 
ei  ewyllys  ef  i  ddyfod  yr  awr- 
hon ;  ond  efe  a  ddaw  pan  gaflFo 
amser  cyfaddas. 

13  Gwyliwch,  sefwch  yn  y 
fFydd,  ymwrolwch,  ymgryf- 
hêwch. 

14  Gwneler  eich  holl  bethau 
chwi  mewn  cariad. 

^  15  Ond  yr  ydwyf  yn  attolwg 
i  chwi,  frodyr,  (cliwi  a  ad- 
waenoch  dỳ  Stephanas,  mai 
^  blacn  -  fìrw  y th  Achaia  y dy  w, 
ac  iddynt  ymosod  i  weiiìidog- 
aeth  y  saint,)        *  Rhuf.  le.  5. 

16  'Fod  o  honoch  chwithau 
yn  ddarostyngedig  i  'r  cjŵyw, 
ac  ^  i  bob  iin  sydd  yn  cyd- 
weithio,  ac  yn  Uafurio. 

'  Heb.  13. 17. 

17  Ac  yr  ydwyf  yiì  llawen 
am  ddyfodiad  Stephanas,  Ffor- 


Amryrc  H.  CORINTHIAID,  1. 

tunatus,  ac  Achaicus :  çanys   eich  annerch. 
"  eich  diffyg  chwi  hwy  a  'i  cyf- 
lawnasant ; 

m  Phil.  2. 30.  Philem.  13. 

18  Canys  hwy  a  esmwythas- 
ant  ar  fy  yspryd  i,  a'r  eiddoch 
chwithau:  "cydnabyddwch  gan 
hynny  y  cyfryw  rai. 

« 1  Thees.  5. 12.  Phil.2.29. 

19  Y  mae  eglwysi  Asia  yn 
eich  annerch  chwi.  Y  mae  Ac- 
wila  a  Phriscìla,  "gyd  â'r  eg- 
Iwys  sydd  yn  eu  tỳ  hwynt,  yn 
eich  annerch  chwi  yn  yr  Ar- 
glwydd  yn  lil  fynych. 

•  Khuf.  16. 5.     I  Neu,  fam. 

20  Y  mae  y  brodyr  oU  yn 


anherchion. 
^  Anherchwch 
eich  gilydd  â  chusan  sanct- 
eiddiol.  pKhu£i6.i6. 

21  ''Yr  annerch  â'm  llaw  i 

Paul  fy  hun.    «Col.í.lS.  2The8e.3.l7. 

22  Od  oes  neb  nid  yw  yn  caru 
yr  Arglwydd  lesu  Grist,  bydd- 
ed  Anathema,  Maranatha. 

23  '  Gras  dn  Harglwydd  lesu 
Grist  afyddú  gyd  â  chwi. 

'Ehuf.16.20.  Phü.4.23. 

24  Fy  serch  innau  afo  gyd  à 
chwi  oU  yng  Nghrist  lesu.  A- 
men. 


«H  Yr  epistol  oyntaf  at  y  Corinthiaid  a  ys- 
grifenwyd  o  Phflippi,  gyd  â  Stephanae,  a 
FfortunatoB,  ao  Achaicus,  a  Thimothëna. 


AIL  EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 


AT  Y 


CORINTHIAID. 

PENNOD  I 


^  D  60— 3  y  rríae  yr  apostol  yn  eu.  cysuio 
'hm  yn  erhyn  traUod,  trwy  y  diddanweh  a  r 
ymwared  a  roüai  Duw  iddo  ef,  megts  yn  ei 
holl  ayfyngderau,  S  feUy  yn  enwedtg  yn  e% 
berygl  diweddar  yn  Asia:  12  a  chan  gym- 
meryd  tystiolaeth  ei  gydwyhod  ei  hun,  a  r 
eiddynt  hmjthau,  am  ei  ddidwyll  dduU  yn 
.  pregethu  anghyfnewidiól  wirionsdd  yr  ef- 
engyl,  15  y  mae  yn  ei  etgusodi  ei  hun  nas 
daethai  attynt ;  gan  iddo  wneuthur  hynny 
nid  o  ysgafnder  meUvŵ,  eithr  oH  dynerweh 
tu  ag  attynt  hwy. 

PAUL,  apostol  lesu  Grist 
trwy  ewyllys  Duw,  a  'r 
brawd  Timothëus,  at  eglwys 
Dduw  yr  hon  sydd  yn  Corinth, 


rhsÁ 


gyd  â'r  hoU  seintiau  y 
sydd  yn  holl  Achaia : 

2  "Gras/i/íMo  i  chwi,  a  thang- 
nefedd,  oddi  wrth  Dduw  ein 
Tad,  a'r  Arglwydd  lesu  Grist. 

•Eph.1.2.   Phfl.1.2.  Col.1.2. 

3  'Bendigedig/i/Ä  Duw,  a 
Thad  ein  Harglwydd  ni  lesu 
Grist,  Tad  y  trugareddau,  a 
Duw  pob  diddanwch ; 

bEph.  1. 3.  IPetr.  1. 8. 

4  Yr  hwn  sydd  jn  ein  diddanu 
ni  yn  ein  hoU  orthrymder,  fel  y 
gallom  ninnau  ddiddanu  y  rhai 


Cysur  mewn  H.  COEINTHIAID,  I. 


gorthrymder. 


5  ifitiU/f^r. 

sydd  mewn  dim  gorthrymder,  |  ein  hunain,  ond  yn  Nuw  vr 
trwy  y  diddanwch  â  'r  hwn  y  'n  hwn  sydd  ^  0^^^^  meT^w 
diddemr  ni  ein  hunain  gan  '  "^eirw 


diddenir  ni 
Dduw. 

^  6  Oblegid  fel  «y  mae  dioddef- 
ladau  Crist  yn  amlhâu  ynom 
ni;  felly  trwy  Grist  y  mae 
ein  diddanwch  ni  hefyd  yn 
amlhâu. 

«Act.  9.  4.  Pen.4. 10.  Ool.  1. 24. 

6  A  pha  un  bynnag  ai  ein 
gorthrymmu  yr  ydys,  "er  di 
ddanwch  a  iachawdwriaeth  x 
chwi  y  rme,  yr  hon  a  weithir 
trwy  ymaros  dan  yr  un  dî- 
oddefiadau,  y  rhai  yr  ydym 
ninnau  yn  eu  dîoddef ;  ai  ein 
diddanu  yrydys,  er  diddanwch 


10  Yr  hwn  a 'n  gwaredodd 
m  oddi  wrtli  gyfryw  ddirfawr 
angau,  ac  sydd  yn  ein  gwar- 
edu ;  yn  yr  hwn  yr  ydym  yn 
gobeithio  y  gwared  ni  heíyd 
rhag  Uaw : 

11  A  chwithau  hefyd  *^ti  cyd- 
weithio  drosom  mewn  gweddi, 
fel,  am  y  rhoddiad  a  rodded  i 
ni  o  herwydd  llawer,  y  rhodder 
dîolch  gan  lawer  drosom. 

«  Bhuf.  15. 80.  PhU.  1. 19.  Phflem.  22. 
Pen.  4. 15. 

12  Canys  em  gorfoledd  ni  yw 
hyn,  sef  tystiolaeth  ein  cyd- 
wybod,  mai  mewn  symh-wydd. 


j^uj»,  er  uiaaanwcü  wyooa,  mai  mewn  symh  wydd 
a  lachawdwriaeth  i  chwi  í/  woe  a  phurdeb  duwiol,  'nid  mewn' 


hpnny.  "Pen.iis. 

7  Ac  y  nme  ein  gobaith  yn 
sicr  am  danoch ;  gan  i  ni 
wybod,  mai  megis  yr  ydych 
yn  gyfrannogion  o  'r  dioddef- 
ladau,  felly  y  byddwch  hefyd 
o  'r  diddanwch. 

8  Canys  ni  fynnem  i  chwi 
fod  heb  wybod,  frodyr,  am 
•ein  cystudd  a  ddaeth  i  ni  yn 
Asia,  bwyso  arnom  yn  ddirfaw  r 
uwch  ben  ein  gallu,  hyd  onid 
oeddym  yn  amnieu  cael  byw 
hefyd.      •Acti9.23.  ioor.15.82. 

9  Eithr  ni  a  gawsom  ynom 
em  hunam  llfarn  angau,  'fel 
na  byddai  i  ui  ymddiried  ynom 

i<M.      fJer.  17.  6,7. 


*  -   ün^nu 

aoethineb  cnawdol,  ond  trwy 
ras  Duw,  yr  ymddygasom  yn 
y  byd,  ond  yn  hytrach  tu  ag 
attoch  chwi.         •  1  cor.  2. 4, 18. 

13  Canys  nid  ydym  yn  ys- 
grifenu  amgen  bethau  attoch 
nag  yr  ydych  yn  eu  darllen, 
neu  yn  eu  cydnabod,  ac  yr  wyf 
yn  gobeithio  a  gydnabyddwcli 
hyd  y  diwedd  hefyd  ; 

14  Megis  y  cyduabuoch  ni  o 
ran,  "mai  nyni  yw  eich  gor- 
foledd  chwi,  fel  'chwithau  yv 
eiddom  ninnau  hefyd  yn  nydd 
yr  Arglwydd  lesu. 

'Pen.5.12.    'Phil.2.16.  a4.1.  lThe88.2.19.2a 

15  Ac  yn  yr  hyder  hwn  yr 
oeddwn  yn   ewyUysio  dyfod 


FfyMM  ae,       II.  CORINTHIAID,  11. 
attoch  o'r  blaen,  fel  y  caffech 
■"ailras;  "■Ehuf.i.ii. 

16  A  myned  heb  eich  ilaw 
chwi  i  Macedonia,  a  "dyfod 
drachefn  o  Macedonia  attoch, 
a  chael  fy  hebrwng  gennych  i 
Judea.  "  ^ 

17  Gan  hynny,  pan  oeddwn 
yn  bwriadn  hyn,  a  arferais  i 
ysgafnder?  neu  y  pethau  yr 
wyf  yn  eu  bwriadu,  ai  yn  oi 
y  cnawd  yr  wyf  yn  eu  bwriadu, 
fel  y  byddai  gyd  â  mi,  îe,  le, 
anagê,  nagêl 

18  Eithr  ffyddlawn  yw  Duw, 
a'n  llhymadrodd  ni  wrthych 
chwi  ni  bu  îe,  a  nag  ê. 

I  pregethiad. 

19  Oanys  Mab  Duw,  lesu 
Grist,  yr  hwn  a  bregethwyd 
yn  eich  plith  gennym  nì,  sef 
gennyf  fi,  a  Silfanus,  a  ihi- 
mothëus,  nid  ydoedd  îe,  a  nag 
ê,  eithr  ynddo  ef  îe  ydoedd. 

20  Oblegid  holl  addewidion 
Duw  ynddo  ef  ydynt  íe,  ac 
ynddo  ef  amen,  €r  gogoniant 
i  Dduw  trwom  ni. 

21  A'r  hwn  sydd  yn  ein  cad- 
arnhâu  ni  gyd  â  chwi  yng 
Nghrist,  ac  "a'n  hennemiodd 

nlywDnW:  •lloan2.20,27. 

22'Yrhwnhefyd  •'a'n  seliodd, 
ac  "a  roes  llernes  yr  Yspryd 
yn  ein  calonnau. 

Eph.4.80.  2Tim.2.19.   Dat.  2. 17.     1  Pen.  5.  5. 

I  Wlllltí. 


adderndion  Dum. 

23  Ac  'yr  wyf  fi  yn  galw  Duw 
yn  dyst  ar  fy  enaid,  'mai  er 
eich  arbed  chwi  na  ddeuthum 
etto  i  Corinth.  'Pen.ii.3i. 

•  1  Cor.  4.  21.  Pen.  2.  3.  a  12.  20.  a  13.  2, 10. 

24  Nid  am  'ein  bod  yn  ar- 
glwyddiaethu  ar  eich  ffÿdd 
chwi,  ond  yr  ydym  yn  gyd- 
weithwyr  i'ch  llawenydd :  o- 
blegid  Hrwy  ffydd  yr  ydych 
yn  sefyll. 

«lCor.3.5.  lPetr5.3.      »  Ehuf.  U.  20. 

PENNOD  II. 

X)  60—1  Wedi  iddo  dda-ngos  yr  achos  na 
'ddaethai  efe  attynt,  6  y  mae  yn  erclii  iddynt 
faddeu  i'r  dyn  a  ysgymmunasid,  a  i  gymro. 
10  megis  y  maddeuasai  yntau  iddo,  ar  et  mr 
edifeirwch:  12  gan  ddangos  hefyd  yr  aoho» 
paham  yr  aethai  efe  o  Troas  i  Maeedonta ; 
14  a'r  Uwyddiant  a'r  ffynniant  a  msoí  Vuu> 
i'w  bregeth  ef  ym  mliob  Ih. 

EITHR  mi  a  femais  hyn 
ynof  fy  hunan,  na  ddelwn 
drachefn  mewn  tristwch  attoch. 

2  Oblegid  os  myfi  a'ch  tristâf 
chwi,  pwy  yw  yr  hwn  a'm 
Uawenhâ  i,  ond  yr  hwn  a 
dristâwyd  gennyf  fi  ? 

3  Ac  mi  a  ysgrifenais  hyn 
yma  attoch,  fel,  pan  ddelwn, 
"na  chawn  dristwch  oddi  wrth 
y  rhai  y  dylwn  lawenháu ;  "gan 
hyderu  am  danoch  oU,  fod  fy 
llawenydd  i  yn  Uawenydd  i 
chwi  oll. 

•  Pen.  12.21.      "  Pen.  8.  22.   Gal.  5. 10. 

4  Canys  o  orthrymder  mawT, 
a  chyfyngder  calon,  yr  ysgrit- 
enais  attoch  â  dugrau  lawer; 


Amfaddm  i'r         II.  CORIÍ 

nid  fel  y'ch  tristâid  chwi,  eithr 
fel  y  gwybyddech  y  cariad 
sydd  gennyf  yn  helaethach  tu 
ag  attoch  chwi. 

5  Ac  °o8  gwnaeth  neb  dristâii, 
ni  wnaeth  efe  i  mi  dristâu,  ond 
o  ran ;  rhag  i  mi  bwyso  arnoch 

Chwi  oU.  «lCor.S  l. 

6  Digon  i'r  cyfryw  ddyn  y 
cerydd  yma,  a  ddaeth  oddi 
wrth  laweroedd. 

[  7  Yn  gymmaint  ag  y  dylech, 
i  yn  y  gwrthwyneb,  yn  hytrach 

faddeu  iddo,  a  '*  ddiddanu ; 

ihag  llyngcu  y  cyfryw  gan  or- 

mod  tristwch. 

8  Am  hynny  yr  ydwyf  yn 
attolwg  i  chwi  gadarnhâu  dch 

\  cariad  tu  ag  atto  ef. 

9  Canys  er  mwyn  hyn  hefyd 
yr  ysgrifenais,  fel  y  gwybydd- 

I  wn  brawf  o  honoch,  a  ydych 

5  ufiidd  ym  mhob  peth. 

■  10  I  'r  hwn  yr  ydych  yn 
maddeu  dim  iddo,  yr  wyf 
finnau:  canys  os  maddeuais 
ddim,  i  'r  hwn  y  maddeuais, 
er  eich  mwyn  chwi  y  maddeu- 
ais,  lly'ngolwg  Crist;  1  ÎW>  mhereon. 

11  Fel  na  'n  siommer  gan 
Satan:  canys  nid  ydym  lieb 
wybod  ei  ddichellion  ef. 

12  Eithr  •'gwedi  i  mi  ddyfod 
i  Troas  i  bregethu  efengyl 
Crist,  ac  'wedi  agoryd  i  mi 
ddrws  gan  yr  Arglwydd, 

■'Act.ie.S.  •lOor.16.9, 


ílHIATD,  II.  ysgymmunedig. 

13  Ni  chofais  lonydd  yn  fy 
yspryd,  am  na  chefais  'Ti- 
tus  fy  mrawd :  eithr  gan  ganu 
yn  iach  iddynt,  rni  a  euthum 
ymaith  i  Macedonia. 

'  lídrycli  ijen.  7.  6. 

14  Ond  i  Dduw  y  hyddo  y 
díolch,  yr  hwn  yn  wastad  sydd 
yn  peri  i  ni  oruchafiaeth  yng 
Nghrist,  ac  sydd  yn  eglurhâu 
«arogledd  ei  wybodaeth  trwom 
ni  ym  mhob  lle.       « can.  i.  3. 

15  Canys  pêr-arogl  Crist  yd- 
yin  ni  i  Dduw,  "yn  y  rhai  cadw- 
edig,  ac  yn  y  rhai  coUedig  : 

1  Cor.  1. 18. 

16  '  I  'r  naill  yr  ydym  yn  arogl 
paarwolaeth  i  farwolaeth ;  ac 
i  'r  IleiII,  yn  arogl  bywyd  i 
fywyd :  a  ^phwy  aydd  ddigonol 
i'r  pethau  hyn?  'luc  2  34. 

Ioan9.39.  lPetr2.7.8.      '  Pen.  a  6,  6. 

lì  Canys  nid  ydym  ni,  megis 
llawer,  'yn  II  gwneuthur  mas- 
nach  o  air  Duw :  eithr  megis 
o  burdeb,  eithr  megis  o  Dduw, 
y'ngẃydd  Duw  yr  ydym  yn 
Ilefaru  tyng  Nghrist. 

'PeD.4.2.  1  ThesB.  2.  3,  5.      *  Uymnjair  Ihui. 

PENNOD  III. 

A.  D.  60.— 1  Rhatj  i'ie  ga»-athrawn  hwy  roi 
gwag-orfoledd  yn  ei  erhyn  ef,  y  mae  yn  dangoi 
fod  ŷydd  a  doniau  y  Corinthiaid  yn  canmol 
ei  teeinidogaeth  ef  yn  ddigon  helaeth  :  6  ac 
ar  hyn,  trwy  gyffelybrwydd  rhwng  gweinid- 
ogtjm  y  ddeddf  a'r  efengyl,  12  ymaeyn  profi 
tod  e%  wetnidogaeth  ef  yn  rhagoH,o  gymmaint 
ag  y  mae  efengyl  y  bywyd  o  rhyddid  yn  fwm 
gogoneddus  tia  chyfraith  damnedigaeth. 

Dd 


.   .7      ih    TT  CORINTHIAID,  III.  efengyl. 


•  A  I  dechreu  yr  ydym  dra- 
j\.  chefB  ein  canmol  ein 
hunainl  ai  rhaid  i  ni,  megis 
i  rai,  wrth  lythyrau  canmol- 
iaeth  attoch  chwi,  neu  rai  can- 
moliaeth  oddi  wrthych  chwi  < 

•  Pen.5.12.al0.8,12. 

2  "Ein  Uythyr  ni  ydych  chwi 
yn  ysgrifenedig  yn  ein  calon- 
nau,  yrhwn  a  ddeallir  ac  a 
ddarllenir  gan  bob  dyn : 

blCor.9.2.   Pen.l2. 12. 

3  Ganfod  yn  eglur  mai  Uythyr 
Crist  ydych,  wedi  ei  wemi  gen- 
nym  ni,  wedi  ei  ysgrifenu  nid 
âg  ingc,  ond  âg  Yspryd  y  Duw 
byw-  nid  "mewn  Uechau  cerrig, 
eithr  *  mewn  llechau  cnawdol  y 
galon. 

.Ex.24.12.a34.1.     ''P..40.8.  Jer.31.33. 
Ezec.ll.l9.»36.26.  Heb.8.10. 

4  A  chyfryw  hyder  sydd  gen- 
nym  trwy  Grist  ar  Dduw : 

5  'Nid  o  herwydd  ein  bod  yn 
ddigonol  o  honom  ein  hunain 
i  feddwl  dim  megis  o  honom 
ein  hunain;  eithr  'ein  digon- 
edd  ni  sydd  o  Dduw ; 

•Pen.2.16.  'Phü.2.13. 

6  Yr  hwn  hefyd  a  'n  gwnaeth 
ni  "yn  weinidogion  cymmwys 
"y  testament  newydd;  nid  'i'r 
llythyren,  ond  i'r  yspryd :  can- 
ys  ^y  mae  y  Uythyren  yn  lladd, 
ond  yr  yspryd  sydd  yn  bywhâu. 

%  Pen  5  18.    "  Jer.  31. 31.  Matt.  26.  28.    '  Khuf.  2. 
m,  29.  tt  7. 6.      '  Khuf.  3. 20.  a  4. 15.  a  7. 9, 10, 11. 


7  Ac  os  bu  gweinidogaeth 
angau,  mewn  llythyrenau  'wedi 
eu  hargraphu  ar  gerrig,  mewn 
goo-oniant,  "  fel  na  allai  plaut 
yr^'lsrael  edrych  yn  graff  ar 
wyneb  Moses,  gan  ogonianl  ei 
wynebpryd,  yr  hwn  ogoniant  a 
ddilëwyd ;  , 

>Deut.l0.1,&c.     "'Ex.  34. 29, 30. 

8  Pa  fodd  yn  hytrach  na 
bydd  gweinidogaethyrYspryd 
mewn  gogoniant  ì 

9  Canys  os  bu  gweinidogaeth 
damnedigaeth  yn  ogoniant, 
mwy  o  lawer  y  mae  gwemid- 
ogaeth  "  cyfìawnder  yn  rhagori 
mewn  gogoniant.  -  Bi»nf- 1- a  3. 21. 

10  Canys  hefyd  ni  ogonedd- 
wyd  yr  hyn  a  ogoneddwyd  yn 
y  rhan  hon,  o  herwydd  y  go- 
goniant  tra  rhagorol. 

11  Oblegid  os  bu  yr  hyn  a 
ddilëid  yn  ogoneddus,  mwy  o 
lawer  y  bydd  yr  hyn  sydd  yn 
aros  yn  ogoneddus. 

12  Am  hynny  gan  fod  gennym 
gyfryw  obaith,  °yr  ydym  yn 
arfer  hyfder  mawr :     •  Bpt^»-  »• 

13  Ac  nid  megis  ^y  gosododd 
Moses  orchudd  ar  ei  wyneb, 
fel  nad  edrychai  plant  Israel 
yn  graff  ar  "ddiwedd  yr  hyn 
a  ddilëid. 

pEx.34.33,35.     iRhuf.10.4.  Gal.8.28. 

14  Eithr  II  'dallwyd  eu  meddj^ 
yliau  hwynt:  canys  hyd  y  dydd 


'Es.  6.10.  Rhuf.11.8. 


Ffyddìúndeb  II.  COllINI 

heddy  w  y  mae  yr  un  gorchudd, 
l  wrth  ddarlleii  yn  yr  hen  desta- 
f  ment,  yn  aros  heb  ei  ddat- 

guddio;  yr  hwn  yng  Nghrist 

a  ddilëir. 

15  Eithr  hyd  y  dydd  heddyw, 
pan  ddarllenir  Moses,  y  mae  y 
gorchudd  ar  eu  calon  hwynt. 

16  Ond  'pan  yüichwelo  at  yr 
Arglwydd,  •tynuir  ymaith  y 
gorchudd. 

•Rhulll.28,26.  'Es.25.7. 

17  Eithr  yr  Arglwydd  yw 
yr  Yspryd:  a  Ue  mm  Ys- 
pryd  yr  Arglwydd,  yno  y  mae 
rhyddid. 

18  Eithr  nyni  oU  âg  wyneb 
agored,  yn  edrych  "ar  ogoniant 
yr  Arglwydd  "megis  mewn 
drych,  ^  a  newidir  i  'r  unrhyw 
ddelw,  o  ogoniant  i  ogoniant, 
megis  llgan  Yspryd  yr  Ar- 
glwydd. 

«Pen.  4.  4,6.   1  Tim.  1.  U.  »lCor.iai2. 
»Bhuf.8.28.  lOor.15.49.  Col.aia 

•  ÿcm  wr  Arghüydd  yr  Yepryd. 

PENNOD  IV. 

A.  D.  60. — 1  y  mae  yn  dangoi  arferu  o  hono 
ef  hób  math  ar  burdeb  a  diwydrwydd  ŷ'ydd- 
lawn  wrth  hregethu  yr  efengyl ;  7  a  bod  y 
Wnderau  a  V  erlid  yr  oedd'  efe  beunydd  yn 
m  dtoddef  o  achos  yr  efengyl,  er  moliant  i 
allu  Duw,  12  o  Oesâd  i  V  eglwys,  16  a  gogoìi- 
iant  Iragywyddol  yntau. 

AM  hynny  gan  fod  i  ui  y 
weinidogaeth  hon,  •megis 
y  cawsom  drugaredd,  nid  yd- 
ym  jii  pallu  ;  "100^.7.25. 
2  Eithr  ni  a  ymwrthodasom  â 


HIAID,  IV.  1/r  apostolion. 

chuddiedig  bethau  "llcyuilydd, 
heb  rodio  mewn  cyírwysdia, 
'na  thrin  gair  Duw  yn  dwyll- 
odrus,  eithr  "  trwy  egluríiâd 
y  gwirionedd  'yr  yúyui  yn  ein 
canmol  ein  him  wrth  bob  cyd- 
wybod  dyuion  y  'ngolwg  Duw. 

*  Rhiif.  1.  Ití.      I  anmiett.      '  l'en.  2.  17    1  These 
2.3,6.      "Pen.S.U.      '  I'en.  6. 4. 

3  Ac  os  cuddiedig  yw  ein 
hefengyl  ni,  'yn  y  i  lmi  colledig 
y  niae  yn  guddiedig : 

'  1  Cor.  1. 18.  Pen.  2. 15.  2  TheBS.  2.  10. 

4  Yn  y  rhai  y  «dallodd  "duw 
y  byd  hwn  feddyliau  y  rhai 
digred,  fel  na  thỳwynnai  idd- 
ynt  lewyrch  efengyl'gogoniant 
Orist,  'yr  hwn  yw  delw  Duw. 

ÍE8.6.10.     »10^1112.31.8  14.30.  iPeu.ai8 
*  loanl.  18.  a  12.45.8  14.9.   Phil.2.6.  Cohl.is' 
Heb.  1. 3. 

5  Canys  nid  ydym  yn  ein 
pregethu  ein  hunain,  ond  Crist 
lesu  yr  Arglwydd;  a  'ninnau 
yn  weision  i  chwi  er  mwyn 

leSU.  'Pen.1.8*. 

6  Canys  Duw,  "yr  hwn  a 
orchymynodd  i 'r  goleuni  le- 
wyrchu  o  dywyllwch,  ì/wyr  hwn 
°a  lewyrchodd  yn  ein  calonnau, 
i  roddi  goleuni  gwybodaeth 
gogoniant  Duw,  yn  wyneb  lesu 

Grist.  ■»  Gen.  1.  a      »2  Petr  1. 19. 

7  Eithr  y  mae  gennym  y  trys- 
or  hwn  mewn  Mlestri  pridd, 
"fel  y  byddai  godidowgrwydd 
y  gallu  o  Dduw,  ac  nid  o 

hoUOm  ni.       •  Pen.  5.  l.     n  Cor.  2.  & 


Gohaüh  y  samt       II.  CORINTHIAID,  V.  am  ogmdant. 


8  Ym  mhob  peth  yr  ŷm  yn 
gystuddiol,  ond  nid  mewn  mg ; 
yr  ydym  mewn  cyfyng-gyng- 
hor,  o'nd  nid  yn  ddîobaith  ; 

9  Yn  cael  ein  herlid,  ond  heb 
ein  Uwyr  adael;  "yn  cael  ein 
bwrw  i  lawr,  eithr  heb  em  di- 
fetha  •  *  Pi.  37. 24. 

10  Gan  gylch-arwain  yn  y 
corph  bob  amser  'farweiddiad 
yr  Arglwydd  lesu,  'fel  yr  eg- 
lurer  hefyd  fywyd  lesu  yn  em 

COrphnÌ.        'Pen.l.5.  .Eh«f.8.17. 
2Tim.2.11,12.  lPetr4.13. 

11  Canys  *yr  ydys  yn  ein 
rhoddi  ni,  y  rhai  ydym  yn 
fyw,  yn  wastad  i  farwolaeth 
er  mwyn  lesu,  fel  yr  eglurer 
hefyd  fywyd  lesu  yn  em 
marwol  gnawd  ni. 

»P».44.22.  1  Oor.  15. 31. 49. 

12  Felly  '  y  niae  angau  yn 
ffweithio  ynom  ni,  ac  emioes 
ynoch  chAYÌthau.      «Pen  is.». 

13  A  chan  fod  gennym  ^yr 
un  yspryd  ffydd,  yn  ol  yr  hyn 
a  ysgrifenwyd,  '  Credais,  am 
hynny  y  Ueferais;  yr  ydym 
ninnau  hefyd  yn  credu,  ac  am 
hynny  yn  Uefaru ; 

«Bliuf.l.  12.  2Petrl.l.  »Pb.116.10. 

14  Gan  wybod  y  bydd  M  'r 
hwn  a  gyfododd  yr  Arglwydd 
lesu,  ein  cyfodi  ninnau  hefyd 
trwy  lesu,  a'w  gosod  ger  bron 
gyd  â  chwi. 

•Khuf.8.U.  lCor.6.14. 


15  Canys  'pob  peth  ísydd  er 
eich  mwyn  chwi,  fel  "  y  byddo 
i  ras  wedi  amlhâu,  trwy  ddî- 
olchgarwch  llaweroedd,  ymhel- 
aethu  i  ogoniant  Duw. 

•Pen.1.6.  001.1.24.  2Tim.2.10.     "Pen.  1.11. 

16  O  herwydd  paham  nid 
ydym  yn  pallu  ;  eithr  er  llygru 
ein  dyn  oddi  allan,  er  hynny 
'y  dyn  oddi  mewn  a  adnew- 
yddir  o  ddydd  i  ddydd. 

cRhuf.7.22.  Eph.3.16.  Col.3.10.  IPetrM 

17  Canys  "  ein  byr  ysgafh  gys- 
tudd  ni  sydd  yn  odidog  ragor- 
ol  yn  gweithredu  tragywyddol 
bwys  gogoniant  i  ni ; 

"Bhuf.S.  18.  1  Petrl.6.»6.10. 

18  Tra  na  byddom  yn  edrych 
ar  y  pethau  a  welir,  ond  ar  y 
pethau  ni  welir :  canys  y  peth- 
au  a  welîr  sydd  dros  amser, 
ond  y  pethau  ui  welir  9ydd 
dragywyddol. 


PENNOD  V. 

A  D  60— 1  ^  /od  «/  ^^^^^^  obaith  o*r 
'gogoniant  tragywyddól,  9  a  disgwyl  am  dano, 
ac  am  y  farn  gyffredinol,  yn  ymegmo  i 
gadw  cydwyhod  dda;  12  nid  er  mwyn  t^m- 
frostio  yn  hynny,  14  eithr  msgis  un  wed% 
derhyn  hywtjd  oddi  wrth  Grist,  yn  cetsw^w 
fel  creadur  newydd  i  Griat  yn  unig,  Ib  a 
chymmodi  eraiU  â  Duw  yng  Nghrtst,  trwìj 
weinidogaeth  y  oymmod. 

CANYS  ni  a  wyddom,  os 
*em  daearol  dŷ  o  'r  babell 
hm  a  ddattodir,  fod  i  ni  ad-| 
eilad  gan  Dduw,  sef  tỳ  nid  c 

*Job4.19.  Pen.4.7.  2  Petr  1. 18. 14. 


Rhodio  wrthffijdd,    II.  CORIN 

waith  llaw,  tragywyddol  yn  y 
nefoedd. 

2  Canys  am  hynny  *yr  ydym 
yn  ocheneidio,  gan  ddeisyfu 
cael  ein  harwisgo  â  'n  tỳ  sydd 
o  'r  nef :  » Rhnf.  8. 23. 

3  Os  hefyd  wedi  "  ein  gwisgo, 
nid  yn  noetliion  y'n  ceir. 

«Dat.8.18.«16. 16. 

4  Canys  ninnau  hefyd  y  rhai 
ŷm  yn  y  babell  hm  ydym  yn 
ocheneidio,  yn  Uwythog  :  ||  yn 
yr  hyn  nid  ŷm  vn  chwennych 
ein  díosg,  ond  *ein  harwisgo, 
fel  y  Uyngcer  yr  hyn  sydd 
farwol  gan  fywyd. 

lolmtniMnad.     *  1  Oor.  16.  S8,  M. 

5  'A  'r  hwn  a  'n  gweithîodd  ni 
I  hyn  vma  yw  Duw,  yr  hwn 
hefyd  'a  roddodd  i  ni  II  ernes 
yr  Yspryd. 

•Es.29.23.  Eph.2.10.     íEhvif.8.2S.  P«n.  1.22 
Eph.  1.14.a4.S0.  ìuiylU. 

6  Am  hynny  yr  ydym  yn  hy- 
derus  bob  amser,  ac  yn  gwyb- 
od,  tra  yr  ydym  yn  gartrefol 
yn  y  corph,  ein  bod  oddi  car- 
tref  oddi  wrth  yr  Arglwydd  : 

7  Canys  «wrth  íFydd  yr  ydym 
yn  rhodio,  ac  nid  wrth  olwg. 

»Bhuf.8.ai,25.  lCor.13. 12.  Heb.  11. 1. 

8  Ond  yr  ydym  yn  hỳf,  ac 
'yn  gweled  yn  dda  yn  hytrach 
fod  oddi  cartref  o'r  corph,  a 
chartrefu  gyd  â  'r  Arglwydd. 

"Phfl.  1.28. 

9  Am  hyiiny  hefyd  yr  ydym 


rHIAID,  V.        nid  irmh  olwg. 

yn  llymorchestu,  pa  im  bynriag 
ai  gartref  y  byddom,  ai  oddi 
cartref,  ein  bod  yn  f  gymmer- 
adwy  ganddo  ef. 

I  meanẃ.     t  rŵtwu  bodd  vn  ,l,h,  i,ì,lo  e/. 

10  '  Canys  rhaid  i  ni  oll  ym- 
ddangos  ger  bron  bra\\dle 
Crist ;  '■fel  y  derbynio  pob  un 
y  pethau  a  wnaethpwyd  yn  y 
corph,  yn  ol  yr  hyn  a'wnaeth, 
pa  un  bynnag  ai  da  ai  drwg. 

'Rhuf.  14.  10.     kBhuf.2.6.  Gal.6.7.  Eph.6.8 
O0I.3.24,  25.  Dat.  22. 12. 

11  A  ni  gan  hynny  yn  gwyb- 
od  'ofn  yr  Arglwydd,  yr  ydym 
yn  perswadio  dynion ;  "  eithr  i 
Dduw  y  'n  gwnaed  yn  hysbys  ; 
ac  yr  ydwyf  yn  gobeithio  ddar- 
fod  ein  gwneuthur  yn  hysbys 
yn  eich  cydwybodau  chwithau 

hefyd.      'JobSl.  23.  Jnda8  23.     ■Pen.4. 2 

12  Canys  "nid  ydym  yn  eiii 
canmol  ein  hunairì  drachefh 
wrthych,  ond  yn  rhoddi  i  cliwi 
achlysur  "gorfoledd  o  'n  pleo-id 
ni,  fel  y  caffoch  beth  i  atteb  jn 
erbyn  y  rhai  sydd  yn  gorfòl- 
eddu  yn  ty  golwg,  ac  nid  yn 
y  galon. 

•Pen.3.1.    •Pen.l.l^.  tGr.irnriẃ. 

13  Canys  "pa  un  bynnag  ai 
ammhwyllo  yr  ydym,  i  Dduw 
yr  ydym;  ai  yn  ein  pwyll  yr 
ydym,  i  chwi  yr  ydym. 

'P«n.  U.  1, 16, 17.  a  12.  6, 11. 

14  Canys  y  mae  carîad  Crist 
yn  em  cymmell  ni,  gau  faruu 

Dd3 


Gweinidogaeth 

0  honom  hyn; -08  bu  un  farw 
dros  bawb,  yna  meirw  oedd 
pawb:  íRhvif.5.i5. 

15  Ac  efe  a  fa  farw  dros  bawb, 
'fel  na  byddai  i'r  rhai  byw  fyw 
mwyach  iddynt  eu  hunam,  ond 

1  'r  hwn  a  fu  farw  drostynt,  ac 
a  gyfodwyd. 

'Ehuf.6.U,12.  Gal.2.20.  lThe88.5.10.  lPetr4.2. 

16  'Am  hynny  nyni  o  hyn 
allan  nid  adwaenom  neb  yn  ol 
y  cnawd:  ac  os  buom  hefyd  yn 
adnabod  Crist  yn  ol  y  cnawd, 
etto  yn  awr  nid  ydym  yn  ŵ 
adnabod  </mwyach. 

.Matt.l2.S0.  Ioanl6.14.  Gal.5.6. 

17  Gan  hynny  od  oes  neh 
♦ynff  Nghrist,  \\y  rme  efe  yn 
greadur  newydd :  "yr  hen  beth- 
au  a  aethant  heibio ;  wele, 
gwnaethpwyd  pob  peth  yn 
newydd 


«Bhuf. 8. 9.  Gal. 6.15.  I U  ■Eb. 43. 18, 19. 

a65.17.  Bph.2.15.  rat.21.5. 

18  A  phob  peth  sydd  o  Dduw, 
'yr  hwn  a  'n  cymmododd  ni  âg 
ef  ei  hun  trwy  lesu  Grist,  ac 
a  roddodd  i  ni  weinidogaeth 
y  cymmod ; 

»Khuf.5.10.   Eph.  2.16.  Col.  1.  20. 
lIoan2.  2.ft4.10. 

19  Sef,  bod  "Duw  yng  Nghrist 
yn  cymmodi  y  byd  âg  ef  ei 
hun,  heb  gyfrif  iddynt  eu 
pechodau;  ac  wedi  gosod 
ynom  ni  air  y  cymmod. 

JBhuf.3.  24.25. 


II.  COliINTHIAID,  VI.  y  cymm>d. 

20  Am  hynny  yr  ydym  ni '  yii 
genhadau  dros  Grist,  megis 
pe  byddai  Duw  yn  deisyf  ar- 
noch  trwom  ni:  yr  ydym  yn 
erfyn  dros  Grist,  Cymmoder 
chwi  â  Duw. 

•Job33.23.  Mal.2.7.  Pen.3.6.  Eph.6.ao. 

21  Canys  yr  hwn  nid  adnabu 
bechod,  'a  wnaeth  efe  yn 
bechod  drosom  ni;  fel  y'n 
gwneUd  ni  "yn  gyfiawnder 
Duw  ynddo  ef. 

•Eb.  53. 6, 9. 12.  Gal.3.13.  1  Petr  2. 22, 24. 
lIoan3.5.  "Bhuf.l.n. 

PENNOD  VI. 

^  p  60  — 1  Ddarfod  iddo  ei  ddangos  ei  hun 
\n  'weinidog  ffyddlawn  i  Grist,  irwy  /i  gy- 
nghorim,  3  a  diniweidrwydd  eifuehedd,  4  ai 
ddíoddefgarwch  mewn  poh  math  ar  gystudd 
ac  ammharch  er  mwyn  yr  efengyl:  11  aîŵ 
yr  hon  y  mae  efe  yn  hyfach  yn  llefaruj^  eu 
pUth,  am  fod  ei  gaìm  ef  yn  agored  iddyni  : 

13  ac  y  mae  efe  yn  disgwyl  am  y  cyfryw 
ewyUysgarwch  drachefn  oddi  wrthynt  hwy ; 

14  gan  eu  hanru)g  i  ochelyd  cymdeithas  aó 
ajîendid  eilunroddólwyr,  a  hwythau  yn  demlau 
y  Duw  hyw. 


ANINNAU,  'gan  gyd- 
weithio,  ydym  yn  attolwg 
i  chwi,  "na  dderbynioch  raa 
Duw  yn  ofer. 

•  lCor.3.9.      «>Pen.5.20.  Heb.lâ.li 

2  (Canys  y  mae  efe  yn  dy- 
wedyd,  '  Meym  amser  cym- 
meradwy  y'th  wrandewais,  ac 
yn  nydd  iachawdwriaeth  y'th 
gynnorthwyais :  wele,  yn  awi 
yr  amser  cymmeradwy  ;  wele, 
yn  awr  ddydd  yr  iachawdwr- 
'iaeth.) 


Am  ìeuo  yn 

3  "'Heb  roddi  dim  achos 
tramgwydd  mewn  dim,  fel  na 
feier  ar  y  weinidogaeth : 

*  1  Cor.  10.  32. 

4  Eithr  gan  ein  lldangos  ein 
himain  ym  mhob  peth  'fel 
gweinidogion  Duw,  mewn  a- 
mynedd  mawr,  mewn  cystudd- 
iau,  mewn  anghenion,  mewn 
cyfyngderau, 

1  canmol,  pen.  4. 2.      »1  Cor.  4. 1, 

5  'Mewn  gwîalennodiau,  mewn 
carcharau,  mewn  teríysgau, 
mewn  poenau,  mewn  gwyliad- 
wriaethau,  mewn  ymprydiau, 

'Pen.  11.  23. 

6  Mewn  purdeb,  mewn  gwyb- 
odaeth,  mewn  hir  -  ymaros, 
mewn  tiriondeb,  yn  yr  Yspryd 
Glân,  mewn  cariad  diragrith, 

7  Y'ngair  y  gwirionedd,  yn 
'nerth  Duw,  trwy  ''arfau  cyf- 
iawnder  ar  ddehau  ac  ar  aswy, 

« 1  Cor.  2.  4.    "  Pen.  10. 4.  Eph.  6. 11, 18.  2  Tim.  4. 7. 

8  Trwy  barch  ac  ammharch, 
trwy  anghlod  a  chlod :  megis 
twyllwyr,  ac  er  hynny  yn  eir- 
wir ; 

9  Megis  anadnabyddus,  ac 
'er  hynny  yn  adnabyddus ; 
''megis  yn  meirw,  ac  wele, 
byw  ydym;.  'megis  wedi  ein 
ceryddu,  a  heb  ein  Uadd ; 

'  Pen.  4.  2.      k  Pen.  4. 10, 11.      '  Ps.  118. 18. 

10  Megis  wedi  ein  tristâu,  ond 
yn  wastad  yn  Uawen ;  megis 
yn  dlodion,  ond  yn  cyfoethogi 


II.  CORINTHIAID,  VL  anghymharm. 

llawer ;  megis  heb  ddim  gen- 
nym,  ond  etU)  yn  meddiannu 
pob  peth. 

11  Ein  genau  ni  a  agorwyd 
wrthych  chwi,  O  Gorinthiaid, 

ein  calon  ni  a  ehangwyd. 

■»  Pen.  7.  3. 

12  Ni  chyfyngwyd  amoch 
ynom  ni,  eithr  "  cyfyngwyd  ar- 
noch  yn  eich  ymysgaroedd 
eich  hunain.        -  Pen.  12. 15. 

13  Ond  am  yr  un  tâl,  Cyr 
ydwyf  yn  dywedyd  megis  wrth 
fy  mhlant,)  ehanger  chwithau 
hefyd.  «100^4.14. 

14  "Na  iauer  chwi  yn  ang- 
hymharus  gyd  â'r  rhai  digred: 
canys  "  pa  gyfeillach  mfdd 
II  rhwng  cyfiawnder  ac  anghyf- 
iawnder?  a  pha  gymmundeb 
t  rhwng  goleuni  a  thy wyllwch  ? 

P  Deut.  7.  2.   1  Cor.  5.  9.     \\  Sam.  5. 2, 3. 
1  Bren.  18. 21.  1  Cor.  10.  21.  Eph.  5. 11. 
I  Qr.  «■  mfiaanrìer.      t  Gr.  i'  oieuni. 

15  A  pha  gyssondeb  »yd(l 
rhwng  Crist  a  Belial  ?  neu  pa 
ran  sydd  ì  gredadyn  gyd  âg 
anghredadyn  ? 

16  A  pha  gydfod  sydd  rìwmg 
teml  Duw  ac  eilunod  ?  canys 
'teml  y  Duw  byw  ydych  chwi: 
fel  y  dywedodd  Duw,  'Mi  a 
breswyliaf  ynddynt,  ac  a  rod- 
iaf  yn  eu  mysg,  ac  a  íyddaf  yn 
Dduw  iddynt  hwy,  a  hwy  a 
fyddant  yn  bobl  i  mî. 

'lCor.3.16.  Heb.3.&   •Le£26.12.  Ezec. 37. 26, *<s 


Annogaeth 

17  *0  herwydd  paham  deu- 
wch  allan  o 'u  canol  hwy,  ac 
ymddidolwch,  medd  yr  Ar- 
Ìlwydd,  ac  na  chyffyrddwch  a 
dim  aflan ;  ac  mi  a  'ch  derbyn- 
iaf  chwi,  ^»*-^!:*  ^  . 

18  "Ac  a  fyddaf  yn  Dad  i 
chwi,  a  chwithau  a  fyddwch 
yn  feibion  ac  yn  ferched  i 
mi,  medd  yr  Arglwydd  HoU- 

alluOf.        »Jer.Sl.l,9.  Dat.21.7. 

PENNOD  VII. 

j)  60  —1  Y  mae  efe  ym  mheUíwh  yn  eu 
'ìiannog  i  hurdeh  huchedd ;  2  ac  i  ddwyn 
y  cyfryw  ewyllys  da  tu  ag  atto  e/,  ag  yr 
oedd  yntau  yn  ei  ddwyn  tu  ag  attynt  hwy : 
3  a  rhag  iddynt  hwy  feddwl  ei  fod  ef  yn 
ammsu  hynny,  ý  mae  yn  dangos  pa  gysur  a 
gymmerodd  efe  yn  ei  flinderau,  pan  fyn^^ 
eaodd  Titus  y  tristwch  duwiol  a  weithtasat 
2  epistol  eyntaf  ef  ynddynt  13  a'u  cared- 
inrwydd  hwyrd,  a'u  hufudd-dod  tu  ag  at 
Titus,  megis  y  hostiasai  efe  o  V  hlaen  am 
danynt  hwy. 


AM  hynny  'gan  fod  gennym 
.  yr  addewidion  hyn,  an- 
wylyd,  ymlanhâwn  oddi  wrth 
bob  halogrwydd  cnawd  ac  ys- 
pryd,  gan  berffeithio  sanct- 
eiddrwydd  yn  ofn  Duw. 

•I<»n3.3. 

2  Derbyniwch  ni.  Ni  wnaeth- 
om  gam  i  neb;  ni  lygrasom 
neb ;  'nid  yspeiliasom  neb. 

"Actao.SS.  Pen.  12. 17. 

3  Nîd  i  'ch  condemnio  yr  wyf 
yn  dywedyd:  canys  *mi  a  ddy- 
wedais  o'r  blaen  eîch  bod  chwi 
yn  ein  calonnau  ni,  i  farw  ac 
i  fy w  gyd  â  chwi.       •     e.  u.  12. 


II.  COBINTHIAID,  VII.  «  ^^^^^^- 

4  Y  mae  hyfder  fy  ymadrodd 
yn  fawr  wrthych.  Y  mae  gen- 
»iw/orfoledd  mawr  o'ch  plegid 
chwi :  "  yr  wyf  yn  llawn  o  ddi- 
ddanwch,  yn  dra-chyflawn  o 
lawenydd  yn  ein  hoU  orthrym- 

^gj.^  d  Phii.  2. 17.  O0I.I.24. 

6  Canys  *wedi  ein  dyfod  ni 
i  Macedonia,  ni  chafodd  em 
cnawd  ni  ddim  llonydd  ;  eithr 
ym  mhob  peth  cystuddiedig 
fuom :  'oddi  allan  yr  oedd  yui- 
laddau,  oddi  fewn  ofnau. 

•  Pen.  2. 13.     'Deut  32.  25. 

6  Eithr  "Duw,  yr  hwn  sydd 
yn  diddanu  y  rhai  cystudd- 
iedig,  a  'n  diddanodd  ni  wrth 
"  ddyfodiad  Titus. 

iPen.1.4.     •>  Bdryoh  pen.  2. 18. 

7  Ac  nid  yn  unig  wrth  ei 
ddyfodiad  ef,  ond  hefyd  wrth 
y  diddanwch  â'r  hwn  y  di- 
ddanwyd  ef  ynoch  chwi,  pan 
fynegodd  efe  i  ni  eich  awydd- 
fryd  chwi,  eich  galar  chwi,  eich 
zêl  tu  ag  attaf  fi ;  fel  y  Uawen- 
heais  i  yn  fwy. 

8  Canys  er  î  mi  eich  tnstâu 
chwi  mewn  Uythyr,  nid  yw 
edifar  gennyf,  'er  bod  ynedi- 
far  gennyf ;  canys  yr  wyf  yn 
gweled  dristâu  o  'r  llythyr 
hwnnw  chwi,  er  mid  oedd  om 
dros  amser.  •Pen.2^4. 

9  Yn  awr  yr  ydwyf  yn  Uawen, 
nid  aai  eich  tristâu  chwi,  ond 
am  eich  tristâu  i  edifeirwch: 


Tristwch  duwwl.     II.  CORINTHIAID,  VIIL        Am  haelioni. 


canys  tristâu  a  wnaethoch  II  yn 
dduwiol,  fel  na  chaech  golled 
mewn  dim  oddi  wrthym  ni. 

I  unolDmi. 

10  Canys  duwiol  dristwch 
sydd  yn  gweithio  edifeirwch 
er  iachawdwriaeth  II  ni  bydd 
edifeirwch  o  honi :  eithr  trist- 
wch  y  byd  sydd  yn  gweithio 
angau.  idfediẅr. 

11  Canys  wele  hyn  yma,  eich 
tristân  chwi  II  yn  dduwiol,  pa 
astudrwydd  ei  faint  a  weith- 
icdd  ynoch,  íe,  pa  amddiffyn, 
îe,  pa  sorriant,  îe,  pa  ofii,  le, 
pa  awydd-fryd,  îe,  pa  zêl,  îe, 
pa  ddíal!  Ym  mhob  peth  y 
dangosasoch  eích  bod  yn  bur 
yn  y  peth  hwn.  iÿ»oíD««.. 

12  O  herwydd  paham,  er 
ysgrifenu  o  honof  attoch,  ni 
ysgri/enais  o  'i  blegid  ef  a 
wnaethai  y  cam,  nac  oblegid 
yr  hwn  a  gawsai  gam,  ond  er 
mwyn  bod  yn  eglur  i  chwi  ein 
gofal  drosoch  ger  bron  Duw. 

13  Am  hynny  nyni  a  ddi- 
ddanwyd  yn  eich  diddanwch 
chwi :  a  mwy  o  lawer  y  buom 
lawen  am  lawenydd  Titus, 
oblegid  esmwythâu  ar  ei  ys- 
pryd  ef  gennych  chwi  oll. 

14  Oblegid  os  bostiais  ddim 
wrtho  ef  am  danoch,  ni  'm 
cywilyddiwyd :  eithr  megis  y 
dywedasom  wrthych  bob  dim 
mewn  gwirionedd,  felly  hefyd 


gwirioncdd  oedd  ein  bost  ni, 
yr  hwn  afu  wrth  Titus. 

15  Ac  y  mae  ei  yniysgaroedd 
ef  yn  helaethach  tu  ag  af  toeh, 
wrth  gofio  o  hono  eich  ufudd- 
dod  chwi  oll,  pa  fodd  tr^yy  ofh 
a  dychryn  y  derbyniasoch  ef. 
^16  Am   hynny  lluwen  wyf, 

am  fod  i  mi  hyder  amoch 
ym  mhob  dim. 

»Pen.2.9.  Phil.2.12.  2Thes8.3.4.  Philem.8,21 

PENNOD  VIII. 

A.  D.  60.— 1  Y  mae  yn  eu  hamion  hu:,,ut  i 
gyfrannu  yn  helaeth  i  V  saiuf  'aorìimi  yn 
Jerusalem,  trwy  siampl  y  Macedoniaid,  7 
trwy  ganmol  eu  parodrwydd  hwy  o  V  hlaen, 
9  trwy  siampl  Crist,  14  a  thrwy  y  lUsád 
ysprydol  a  ddaw  iddynt  hwy  o  hynny :  16 
gan  ddangos  iâdynt  hurdeh  ac  ewylbj.^garwch 
Titm,  ac  eraiU  oV  hrodyr,  y  rhai,  ar  ei 
ddeisyfiad,  aH  annog,  aH  orchymyn  e/,  a 
ddaethent  attynt  hwy  yn  hwrpasol  ynghylcl 
y  peth  hwn. 

YR  ydym  ni  hefyd  yn  hys- 
bysu  î  chwi,  frodyr,  y  gras 
Duw  a  roddwyd  yn  eglwysi 
Macedonia ; 

^  2  Ddarfod,  mewn  mawr  brof- 
iad  cystudd,  i  helaethrwydd 
eu  Uawenydd  hwy  '^a'u  dwfh 
dlodi,  ymhelaethu  i  gyfoeth  eu 
II  haelioni  hwy. 

•  Marc  12.  44.      II  synünoydd. 

3  Oblegid  jíì  ol  eií  gallu,  yr 
wyf  íì  yn  dyst,  ac  uwch  law  eu 
gallu,  yr  oeddyiit  yn  ewyllysgar 
o  honynt  eu  hunain ; 

4  Gan  ddeisyfii  amom  trwy 
lawer  o  ymbil,  ar  dderbyn  o 


Annogaeth 

honom  ni  y  llrhodd,  a  "chym- 
deithas  gweinidogaeth  y  samt. 

tthad.    KAct.ll.29.  Ehuf.15.26.  lC!or.l6.1. 
Pen.  9. 1. 

5  A  hyn  a  wnaethant,  nid  fel 
yr  oeddym  ni  yn  gobeithio, 
ond  hwy  a'n  rhoddasant  eu 
hunain  yn  gyntaf  i'r  Arglwydd, 
ac  i  ninnau  trwy  ewyllys  Duw. 

6  Fel  y  dymunasom  ni  ar 
Titus,  megis  y  dechreuasai  efe 
o  'r  blaen,  felly  hefyd  orphen 
o  hono  II  yn  eich  plith  chwi  y 
gras  hwn  hefyd.  iynochchm. 

7  Eithr  fel  '  yr  ydych  ym 
mhob  peth  yn  helaeth,  mewn 
fifydd,  a  gair,  a  gwybodaeth,  a 
phob  astudrwydd,  ac  yn  eich 
cariad  tu  ag  attom  ni ;  edrych- 
wch  ar  fod  o  honoch  yn  y  gras 
hwn  hefyd  yn  ehelaeth. 

0 1  Cor.  l.  5. 

8  Nid  trwy  orchymyn  yr  yd- 
wyf  yn  dywedyd,  ond  oblegid 
diwydrwydd  rhai  eraiU,  a  chan 
brofì  gwirionedd  eich  cariad 

chwi.  ,  , 

9  Canys  chwî  a  adwaenoch 
ras  ein  Harglwydd  lesu  Grist, 
Mddo  ef,  ac  yntau  yn  gyfoeth- 
og,  fyned  er  eich  mwyn  chwi 
yn  dlawd,  fel  y  cyfoethogid 
chwi  trwy  ei  dlodi  ef. 

aLuc9.  58.  Pbü.2.7. 

10  Ac  'yr  ydwyf  yn  rhoddi 
cynghor  yn  hyn:  canys  'hyn 
sydd  dda  i  chwi,  y  rhai  a  rag- 

•  lCot.T.aS.     fDiar.19.17.  Matt.lO.Ŵ 


II.  CORINTHIAID,  VIII.  *  gyfrannu, 

ddechreuasoch,  nid  yn  unig 
wneuthur,  ond  hefyd  «ewyU- 
ysio  er  y  Uynedd.  »Pen.9.2. 

11  Ac  yn  awr  gorphenwch 
wneuthur  hefyd ;  fel  megis  ag 
yr  oedd  y  parodrwydd  i  ewyU- 
ysio,  feUy  y  byddo  i  gwblhâu 
hefyd  o'r  hyn  sydd  gennych. 

12  Canys  "  os  bydd  parod- 
rwydd  meddwl  o'r  blaen,  yn 
ol  yr  hyn  sydd  gan  un,  y  nm 
yn  gymmeradwy,  nid  yn  ol  yr 
hyn  nid  oes  ganddo. 

»M«rcl2.  43.  Luca.3. 

13  Ac  nid  fel  y  byddai  es- 
mwythdra  i  eraiU,  a  chystudd 
i  chwithau ; 

14  Eithr  o  gymhwysdra:  y 
pryd  hwn  bydded  eich  helaeth- 
rwydd  chwi  yndiwaUu  eu  difíyg 
hwy,  fel  y  byddo  eu  helaeth- 
rwydd  hwythau  yn  diwallu  eich 
diffyg  chwithau;  fel  y  byddo 
cymhwysdra : 

15  Megis  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig, '  Yr  hwn  a  gasglodd  lawer, 
nid  oedd  ganddo  II  weddiU ;  ac 
a  gasglodd  ychydig,  nid  oedd 
+  arno  eisieu. 

t  Ex.  16. 18.     I  ormod.    t  rhy  ŵA«n  çanddo. 

16  Eithr  i  Dduw  y  byddo  ý 
dîolch,  yr  hwn  a  roddodd  yr 
un  diwydrwydd  trosoch  yng 
nghalon  Titus. 

17  Oblegid  yn  wir  efe  a  dder 
byniodd  "  y  dymuniad ;  a  chan 

kAcL& 


trwp  siampl  y  II. 

fod  yn  fwy  diwyd,  a  aeth  attoch 
o'i  wirfodd  ei  hun. 

18  '  Ni  a  anfonasom  hefyd 
gyd  âg  ef  y  brawd,  yr  hwn  y 
mae  ei  glod  yn  yr  efengyl  trwy 
yr  hoU  eglwysi ;      '  Pen.  12. 18. 

19  Ac  nid  hynny  yn  unig, 
eithr  hefyd  a  ddewiswyd  gan 
yr  eglwysi  i  gyd-ymdaith  â  ni 
â  'r  II  gras  hwn,  yr  hwn  a  was- 
anaethir  gennym  er  gogoniant 
i  'r  Arglwydd  ei  hun,  ac  i  am- 
lygu  parodrwydd  eich  meddwl 

chwi:  I  rhoàâ  horiy  yr  hon  a,  &c. 

20  Gan  ochelyd  hyn,  rhag  i 
neb  feio  amom  yn  yr  helaeth- 
rwydd  yma,  yr  hwn  a  wasan- 
aethîr  gennym : 

21  ■ 


COIUNTIIIAID,  IX.  Macedoniaid. 

24  Am  hynny  dangoswch  idd- 
ynt  hwy  hysbysrwydd  o  'ch 
cariad,  ac  o  'n  bost  ninnau 
am  danoch  chwi,  y'ngolwg  yr 
eglwysi. 

PENNOD  IX. 

A.  D.  60.— 1  Y  mae  yn  danr/os  yr  achos  pnham 
y  danfmuisai  efe  Titm  a  H  frodyr  o  V  hhjien, 
er  ei  fod  yn  gwyhod  eu  parodrwijdd  hwy ; 
^  ac  y  mae  yn  eu  cynhyrfu  i  ro^Jdi  elw*en 
yn  helaeth;  gan  fod  hyn  rnegis  nuith  ar 
hauad  had^  10  yr  hwn  a  ddwg  iddynt  gyn- 
nyrch,  13  ac  a  hair  aherth  maurr  o  folianí 
i  Dduw, 

CANYS  tu   ag  at  am 
^  weînidogaeth   i  'r  saint, 
afraid  yw  i  mi  ysgrifenu  at- 

tOCh  :  •  1  Cor.  16. 1.   Pen.  8. 1 

2  O  herwydd  mi  a  adwaen 


^v>ijiijiii.  ^  w  uoiwjuu  1111  M  auwaer 

Y  rhai  ydym  yn  rhag-  |  barodrwydd  eich  meddwl  chwi 


ddarpar  pethau  onest,  nid  yn 
unig  y'ngolwg  yr  Arglwydd, 
ond  hefyd  y'ngolwg  dynion. 

■»  Ehuf.  12. 17.  Phü.4.8.  lPetr2.12. 

22  Ac  ni  a  anfonasom  gyd  â 
hwynt  ein  brawd,  yr  hwn  a 
brofasom  mewn  Ilawer  o  beth- 
au,  lawer  gwaith,  ei  fod  ef  yn 
ddyfal,  ac  yn  awr  yn  ddyfalach 
o  lawer,  am  y  mawr  ymddiried 
y  sydd  Wgmnyf  ynoGh. 

I  Neu,  ganddo. 

23  Os  gofynîr  am  Titus,  fy 
ngliydynamaith  yw,  a  cliyd- 
weithydd  tu  ag  attoch  chwi ; 


yr  hwn  yr  ydwyf  yn  ei  fostio 
wrth  y  Macedoniaid  am  danoch 
chwi,  fod  ''Achaia  wedi  ymbar- 
ottôi  er  y  llynedd ;  a'r  zêl  a 
ddoMh  oddi  wrthych  chwi  a 
annogodd  lawer  iawn.  "Pen.s  io. 

3  A  mi  a  ddanfonais  y  brodyr, 
fel  na  byddo  ein  bost  ni  am 
danoch  ch\n  yn  ofer  yn  y  rhan 
hon ;  fel,  niegis  y  dywedais,  y 
byddoch  wedi  ymbarottôi : 

4  Rhag,  os  y  Macedoniaid  a 
ddeuant  gyd  â  mi,  a'ch  cael 
chwi  yn  ammharod,  bod  i  ni, 
(ni  ddywedaf,  chwi,)  gael  cy- 


neu  am  ein  brodyr,  cenhadau  |  wilydd  yn  y  fost  hyderus  j-ma, 

yr  eglwysi  ydynt,  a  gogoniant  i       ivrî  a  /i..kî„ío  —  u,  

Crist. 


5  Mi  a  dybiais  gan  hynny 
yn  angenrheidiol  attolygu  i  'r 


Am  dmmm  II.  COEINTHIAID,  IX  i'r  mmt  tMim. 
brodyr,  ar  iddynt  ddyfod  o  'r 


blaen  attoch,  a  rhag-ddarparu 
eich  llbendith  chwi  yr  hon  a 
fynegwyd;  fel  y  byddo  parod 
megis  bendith,  ac  nid  megis 

O  gybydd-dra.  ihaeHomehai^yrhma 
fvnemià  o'r  Uaen  gmmaint  am  dmw. 

6  A  hyn  yr  wyfyn  ei  ddywedyd, 
«Yr  hwn  sydd  yn  hau  II  yn  brin, 
a  fêd  hefyd  yn  brin;  a'r  hwn 
sydd  yn  hau  fyn  helaeth,  a  ted 
hefyd  yn  helaeth. 

•DÌM.11.24  »22.9.  Gal.6.7,9.  Iŵmeímẃ. 
t  ín/d  á  bemîttAfo». 

7  Pob  un  megis  y  mae  yn 
rhag-arfaethu  yn  ei  galon,  felly 
rJiadded;  "nid  llyn  athrist,  neu 
ftrwy  gymmell:  canys 'rhodd- 
wr  ilawen  y  mae  Duw  yn  ei 
garu. 

.4  Deut.  15. 7.       1 0  dríelmeh.       t  o  anfliftenwẃl. 
•  Ex.  25. 2.  »85.5.  Diar.11.25.  Kh«f.l2.8. 

SAcy  mcte  Duw  yn  abl  i  beri 
i  bob  gras  fod  yn  helaeth  tu 
ag  attoch  chwi ;  fel  y  byddoch 
chwi  ym  mhob  peth,  bob  am- 
ser,  a  chennych  bob  digonol- 
deb  yn  helaeth  i  bob  gweithred 

dda:  „ 

9  (Megis  yr  ysgrifenwyd,  Me 
a  wasgarodd;  rhoddodd  i  r 
tlodion :  ei  gyfiawnder  ef  sydd 
yn  aros  yn  dragywydd.  '^'-^f^: 

10  A'r  hwn  sydd  ''yn  rhoddi 
had  i'r  hauwr,  Ijrhodded  hefyd 
fara  yn  ymborth,  ac  amlhâed 

I  Ea.  55. 10.      "  « f"'''"-  ^  î'™**^' 
ac  a  amlhao,  &c. 


eich  had,  a  chwaneged  fiFrwyth 
eich  "  cyfiawnder ;)     "  M»tt.  e.  i. 

11  Wedi  eich  cyfoethogi  ym 
mhob  peth  i  bob  llhaelioni,  'yr 
hwn  sydd  yn  gweithio  trwom 
ni  ddîolch  i  Dduw. 

iWw.     •Pen.l.  11.  •4.15. 

12  Canys  y  mae  gweinidog- 
aeth  y  swydd  hon,  nid  yn  unig 
yn  cyflawni  difíygion  y  samt, 
ond  hèfyd  yn  ymhelaethu  trwy 
aml  roddi  diolch  i  Dduw ; 

13  Gan  eu  bod,  trwy  brofiad 
y  weinidogaeth  hon,  yn  go- 
goneddu  Duw  o  herwydd  dar- 
ostyngiad  eich  cyflFes  chwi  i 
efengyl  Crist,  ac  o  Urwydd 
thaelioni  eich  cyfraniad  iddynt 
hwy,  ac  i  bawb ;      t  O'-  «i^Jmwm- 

14  A  thrwy  eu  gweddi  hwy- 
thau  drosoch  chwi,  y  rhm 
ydynt  yn  hiraethu  ain  danoch 
chwi,  am  y  rhagorol  ras  Duw 
yr  hvm  sydd  ynoch. 

15  Ac  i  Dduw  y  byddo 
y  dîolch  am  ei  ddawn  an- 
nhraethol. 


PENNOD  X. 


^  D  60.— rn  erbyn  y  ganrapoglolim,  y  rhai 
'a  'ddtyayrent  teendid  ei  hresennoldéb  corph- 
orol  ef.ymaeyn  gosod  aOan  y  n^rth  a  r 
awdi^dod  yprydol  y  gwi^  «/  à  hwynt  yn 
erhm  pób  gmthwyneh  aUu;  7  gan  eu  mer- 
hâu  hwy,  y  eeir  ef,  ar  ei  Uyfodiad,  rrm 
nerthd  meum  gair,  ag  ydyu>  efe  yr  awrhon 
yn  àbsenna  yn  ei  ysgrifen;  12  a  ehan  feu> 
ar  y  gau^thrawon,  am  ymgyrhaeddyd  y  t« 
Awtt  i'w  mesur,  ae  ymffrostio  yn  Uafur  gwŷr. 
eraWÍ. 


Nerth  yr  ^mgyl.      II.  COIIINTHIAID,  X. 

A'  MYFI  Paul  wyf  fy  hun  I  hiin,  megis 
yn  attolwg  i  chwi,  er  add- 
fwynder  a  hynawsedd  Crist,  yr 
hwn  II  yn  bresennol  wyf  wael 
yn  eich  plith,  ond  yn  absennol 
ydwyf  yn  hŷf  arnoch. 

•Ehuf.  12.  1.  iwrríhdnoa. 

2  Ac  yr  ydwyf  yn  dymuno 
na  byddwyf  yn  bresennol  yn 

hŷf,  â  'r  hyder  ||  yr  wyf  ÿn 
meddwl  bod  tu  ag  at  rai,  y 
sydd  yn  ein  cyfrif  ní  megis 
rhai  yn  rhodío  yn  ol  y  cnawd. 

••lCor.  4.21.  Pen.13.10.      I  i/'m  <i«r/|/ wod. 

3  Canys  er  ein  bod  ni  yn 
rhodio  yn  y  cnawd,  nid  ydym 
yn  milwrio  yn  ol  y  cnawd : 

4  (Canys  arfau  ein  mîlwriaeth 
ni  nid  ydynt  gnawdol,  ond 
nerthol  Ijtrwy  Dduw  "i  fwrw 
cestyD  i  'r  llawr ;) 

INeu,».     «Jer.  1. 10. 

5  Gan  fwrw  lldychymmygion  i 
lawr,  a  phob  uchder  a'r  sydd 
yn  ymgodi  yn  erbyn  gwybod- 
aeth  Duw,  a  chan  gaetUwo  pob 
meddwl  1  ufudd-dod  Crist ; 

\  rhesj/miudau. 

6  Ac  yn  barod  gennym  ddial 
ar  bob  anufudd-dod,  pan  gyf- 
lawner  eich  ufudd-dod  chwi. 

7  Ai  edrych  yr  ydych  chwi 
ar  bethau  yn  ol  y  golwg  ?  *  Os 
ymddiried  neb  ynddo  ei  hun,  | 
ei  fod  ef  yn  eiddo  Crist,  medd- 
ylied  hyn  drachefii  o  hono  ei 

*lCor.l4.37.  Il<]ui4.«. 


A  wdurdod  Paul. 


Sig  y  ìuae  efe  yu 
eiddo  Crist,  felly  ein  hod  nín- 
nau  liefyd  yn  eiddo  Crist. 

8  Oblegid  pe  bostiwn  beth 
ychwaneg  hefyd  'am  ein  hau  d- 
urdod,  yr  hon  a  roddodd  yr 
Arglwydd  i  ni  er  adeilad,  ac 
nid  er  eich  dinystr  chwi,  'ni'm 
cywilyddid : 

•Pen.  13. 10.      'Pen.  12.  6. 

9  Fel  na  thybier  fy  mod 
megis  yn  eich  dychrynu  ehwi 
trwy  lythyrau. 

10  Oblegid  y  Uythyrau  }ii 
wir  (tmeddant)  fsydd  drymion 
a  chryfion;  eithr  presennoldeb 
y  corph  sydd  wan,  a  'r  ymad- 
rodd  yn  ddirmygus.    t  or.  meM 

11  Y  cyfryw  un  meddylied 
hyn,  mai  y  fath  ydym  nî  ar 
aîr  trwy  lythyrau  yn  absennol, 
yr  un  fath  hefyd  a  fyddmi  ar 
weithred  yn  bresennol. 

12  *  Cany8  nid  ŷm  nî  yn 
beiddio  ein  cystadlu,  neu  eîn 
cyffelybu  eîn  hunain  i  raî  sydd 
yn  eu  canmol  eu  hunain:  eìthr 
hwynt-hwy,  gan  eu  mesur  eu 
hunain  wrthynt  eu  hunain,  a  'u 
cyffelybu  eu  hunain  idd;\Tit  eu 
hunam,  nid  ydynt  IIjti  dèall. 

«  Pen.  3.  1.  a  5. 12.      I  gutúaoyrd. 

13  Eîthr  ni  fostiwn  ni  hyd  at 
bethau  allan  o  'n  mesur,  ond 
yn  ol  mesur  y  rheol  a  rannodd 
Duw  i  ni,  mesur  i  gyrhaeddyd 
hyd  attoch  chwi  hefyd. 


Ymffrost  m 

14  Canys  nid 
M  heb  gyrhaeddyd  hyd  at- 
toch  chwi,  yn  ymestyn  allan 
tu  hwnt  i'w  memr ;  canys  hyd 
attoch  chwi  hefyd  y  daethom 
âg  efengyl  Crist :        ^  ,  , 

15  Nid  gan  fostio  hyd  at 
bethau  allan  o'w  mesur,  "yn 
llafur  rhai  eraill ;  eithr  gan 
obeithio,  pan  gynnyddo  eich 
ffydd  chwi,  gael  ynoch  chwi 
ein  mawrygu  yn  ol  ein  rheol 
II  yn  ehelaeth, 

"  Rhuf.  15. 20.     • » McẅmiàA. 

16  I  bregethu  yr  efengyl  tu 
hwnt  i  chwi;  «c  nid  i  fostio 
yn  rheol  un  arall  am  bethau 
parod  eisoes. 

17  'Eithr  yr  hwn  sydd  yn 
ymfîrostio,  ymffrostied  yn  yr 
Arglwydd. 

•Es.65.16.  Jer.9.24.  1Cot.1.31. 

18  Canys  "nid  yr  hwn  sydd 
yn  ei  ganmol  ei  hun,  sydd 
gymmeradwy;  ond  'yr  hwn  y 
mae  yr  Arglwydd  yn  ei  gan- 

mol.  *  I>>ar-     2-     '  Ehiif.  2. 29. 

PENNOD  XI. 

A.D  60.— 1  O'i  eiddigedd  dros  y  Connthtatd, 
y  rhai  oedd  yn  dangos  eu  hod  yn  gumeuÜmr 
mwy  o  gyfrif  o'r  gaurapostdion  nag  o  hono 
ef,  y  mae  yn  gorfod,  yn  erbyn  ei  etoyUys  e» 
ganwíol  ei  hun,  5  trtoy  ei  gystadlu  ei  hun 
áV  apostolion  pennaf,  1  a'ifod  yn  pregethu 
yr  efengyl  yn  rhad  ae  yn  ddîgod  iddynt 
hwy:  13  ^an  ddangos  nad  oedd  efe  ddim 
guiaeth  na'r  gweithred'wyr  twyUodrm  hynny 
meum  un  rhagorfraint  o'r  ddeddf,  23  a  • 
fod  yn  rhagori  amynt  y'ngwasanaeth  Crut, 
ae  ym  mhob  math  ar  ddtoddejiadau  o  achos 
«i  weinidogaeíh. 


II.  CORINTHIAID,  XI.  eiddigedd  Paul. 
ydym,  megis  r\  NA  chyd-ddygech  â  uiyfi 
-  -  -  -    '    ■    \J  ychydig  yn  ^fy  öohneb ; 

eithr  hefyd  II  cyd-ddygwch  â 
myfi. 


•  Ad.  16.  Pen.6.18.      ì  yt  Ẅeh  n»  euàrddtm- 

2  Canys  ''eiddigus  wyf  trosoch 
âg  eiddigedd  duwiol ;  canys  mi 
a'ch  fdyweddîais  chwi  i  un 
gwr,  "i'cŵ  llrhoddi  chwi  ^megis 
morwyn  bur  i  Grist. 

i>  Gal.  4. 17, 18.      t  Gr.  cymhmusai».      '  Col.  1.  28. 
I  premìtío.      "  Lef.  21. 13. 

3  Ond  y  mae  arnaf  ofn,  rhag 
mewn  modd  yn  y  byd,  megis 
y  twyllodd  'y  sarph  Efa  trwy 
ei  chyfrwysdra,  felly  bod  eich 
meddyliau  chwi  wedi  eu  Uygru 
oddi  wrth  y  symlrwydd  sydd 

yng  NghrÌSt.       'Gen.3.4.  Ioan8.44. 

4  Canys  yn  wir  os  ydyw  yr 
hwn  sydd  yn  dyfod  yn  preg- 
ethu  lesu  arall  yr  hwn  ni 
phregethasom  ni,  neu  os  ydych 
yn  derbyn  yspryd  arall  yr  hwn 
nis  derbyniasoch,  neu  '  efengyl 
arall  yr  hon  ni  dderbyniasoch, 
teg  y  cyd-ddygech  II 

fGal.1.7,8.  I*nij. 

5  Canys  yr  ydwyf  yn  meddwl 
«na  bûm  i  ddim  yn  ol  i'r  apos- 
tolion  pennaf. 

tlOor.  15.10.  Pen.  12.11.  Gal.2.6. 

6  Ac  os  ydwyfì^eijà  "yn  ang- 
hyfarwydd  ar  ymadrodd,  etto 
nid  yyyf  felly  'mewn  gwybod- 
aeth;  eithr  'yn  eich  plith  chwi 

i>lCor.l.l7.  a2.1.13.  'Eph.3.4. 
kPen.4.2.a6.11.  al2.12. 


C'myno  rfiag  y         H.  COlilNTHIAID,  Xî 

nyni  a  eglurhâwyd  yn  hollol 
ym  mhob  dim. 

7  A  wneuthmn  í  'fai  wrth  fy 
ngostwng  fy  hun,  fel  y  dyrch- 
eíid  chwi,  oblegid  pregethu  o 
honof  î  chwi  efengyl  Duw  yn 
rhad  ?         '  i  cor.  9.  e.  12.  Pen.  10. 1. 

8  Eglwysi  eraiU  a  yspeiliais, 
gangymmeryd  cjüogganddynt 
hwy,  i'ch  gwasanaethu  chwi. 

9  A  phan  oeddwn  yn  bresen- 
nol  gyd  â  chwi,  ac  arnaf  eisieu, 
"  ni  ormesais  ar  neb :  canys  fy 
eisieu  i  a  gyfiawnodd  "  y  brod- 
yr  a  ddaethant  o  Macedonia: 
ac  yni  mhob  dim  y'm  cedwais 
fy  hun  heb  bwyso  arnoch,  ac 
mi  a  ymgadwaf. 

■»  Pen.  12. 13.  lThe88.2.9.  2The«.3.8,9. 
»  Phü.  4. 10, 15. 

10  "Fel  y  mae  gwirionedd 
Crist  ynof,  •'ni  argaeir  yr  ym- 
ffrost  hwn  yn  fy  erbyn  yng 
ng\\  ledydd  Achaia. 

•Ehuf.9.1.  PlOor.aiS. 

11  Paham  ?  ai  am  nad  wyf  yn 
eich  caru  chwi  ?  Duw  a  'i  gŵyr. 

12  Eithr  yr  hyn  yr  wyf  yn  ei 
wneuthur,  a  wnaf  hefyd ;  "  fel 
y  torrwyf  ymaith  achlysur  oddi 
wrth  y  rhai  sydd  yn  ewyllysio 
cael  achlysur;  fel  yn  yr  hyn 
y  maent  yn  ynaffrostio,  y  càir 
hwynt  megis  ninnau  hefyd. 

1 1  Cor.  9. 12. 

13  Canys  y  cyfryw  gau-apos- 
tohon  sÿdd  weithwyr  twyll- 


gau-ajmtolion. 

odrus,  wodi  ymrithio  yn  apos- 
tolion  i  Gi  ist. 

14  Ac  nid  rhyfedd;  canys  y 
mae  Satan  yntau  yn  ymrithio 
yn  angel  goleuni. 

15  Gan  hynriy  nid  mawr  yv\ 
er  ymrithio  ei  ueinidogion  ef 
fel  gweinidogion  cyfìawnder; 
'y  rhai  y  bydd  eu  diwedd  yn 
ol  eu  gweithredoedd. 

'  Phil.  3. 19. 

16  •Trachefh  meddaf,  Na 
thybied  neb  fy  mod  i  yn  ffol : 
os  amgen,  etto  llderbyniwch  fi 
fel  ffol,  fel  y  gallwyf  fínnau 
hefyd  ymffrostio  ychydig. 

•  Pen.  12.  6.      I  Neu,  god<kfuich. 

17  Yr  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddy- 
wedyd,  'nid  ydwyf  yn  ei  ddy- 
wedyd  yn  ol  yr  Arglwydd, 
eithr  megis  mewn  ffolineb,  yn 
hyn  o  fost  hyderus. 

« 1  Cor.  7.  6, 12. 

18  "Gan  fod  Uawer  yn  ym- 
ffrostio  }Ti  ol  y  cnawd,  minuau 
a  ymffrostiaf  hefyd.   »  pmi.  3.  s,  4. 

19  Canys  yr  ydych  yn  goddef 
ffyliaid  yn  Uawen,  gan  fod  eich 
hunain  yn  synhwyrol. 

20  Canys  yr  ydych  yn  goddef, 
os  bydd  un  i'ch  caethiwo,  os 
bydd  un  i'ch  IIw}T-fwytta,  os 
bydd  un  jn  cymmeryd  gen- 
nych,  os  bydd  un  jai  ym- 
ddyrchafu,  os  bydd  un'yn  èich 
taro  chwi  ar  eich  wyneb. 

21  Am  ammharch  yr  Fdwyf 


Dioddejiadau 

yn  dywedyd,  'megis  pe  bu- 
asem  ni  weiniaid:  eithr  ym 
mha  beth  bynnag  y  mae  neb 
vn  htf,  (mewn  ffolineb  yr  wyt 
Vn  dywedyd,)  hŷf  wyf  finnan 
hefyd.  xPen.io.io. 

22  Ài  Hebreaid  ydynt  hwy  ? 
yfelly  finnau:  ai  Israeliaid  yd- 
vnt  hwy^  felly  finnau:  ai  had 
Abraham  ydynt  hwy  ?  felly  fin- 

naU.      'Act.22.3.  Ehvrf.ll.l.  Pliil.3.5. 

23  Ai  gweinidogion  Crist  yd- 
ynt  hwyl  (yr  ydwyf  y» /j- 
wedyd  yn  ffol,)  'mwy  h; 
'mewn  blinderau  yn  helaetn- 
ach,  mewn  gwîalennodiau  dros 
fesur,  mewn  carcharau  yn  aml- 
ach,  'mewn  marwolaethau  yn 

fynych.     •lCor.  15.10.  •Act.9.16.a21.11. 
Pen.6.4.      «- 1  Cor.  15. 31.  Pen.  1. 10.  a  4. 11. 

24  Gan  yr  luddewon  bùm- 
waith  y  derbyniais  "ddeugain 
nwialennod  ond  un.  "Deut25.3_ 

25  Tair  gwaith  "y'm  curwyd 
â  gwîail ;  *  unwaith  v  'm  Uab- 
yddiwyd;  teü-gwaith 'y  torrodd 
llong  arnaf ;  noswaith  h  diwm- 
od  V  bûm  yn  y  dyfnfor ; 

«  lct.  16. 22.      •  Act.  14. 19.      '  Act.  27. 41. 

26  Mewn  teithiau  yn  fynych ; 
ym  mheryglon  llif-ddyfroedd ; 
ym  mheryglon  Uadron  ;  ym 
mheryglon  gan/í/  nghenedl/í/ 
hun;  ym  mheryglon  gan  y 
cenhedloedd;  ym  mheryglon 
yn  y  ddinas;  ym  mheryglon 
yn  yr  anialwch;  ym  mheryglon 


II.  CORINTHIAID,  XI.  yr  apostol. 

ar  y  môr;  ym  mheryglon  ym 
mhlith  brodyr  gau  : 

27  Mewn  llafar  a  Uudded; 
mewn  anhunedd  yn  fynych  ; 
mewn  newyn  a  syched;  mewn 
ymprydiau  yn  fynych;  mewn 
anwyd  a  noethni. 

28  Heb  law  y  pethau  sydd  yn 
digwydd  oddi  allan,  yr  ymosod 
yr  hwn  sydd  arnaf  beunydd, 
8y  gofal  dros  yr  hoU  eglwysi. 

f  Edrych  Act.  20. 18,  &c. 

29  "Pwy  sydd  wan,  nad  wyf 
finnau  wan  ?  pwy  a  dram- 
gwyddir,  nad  wyf  finnau  yn 

UoSgÌî  i»10cHr.8.13.«9.aa. 

30  Os  rhaid  ymffrostio,  'mi  a 
ymffrostiaf  am  y  pethau  sydd 
yn  perthyn  i'm  gwendid. 

i  Pen.  12. 5. 

31  "Duw  a  Thad  ein  Har- 
glwydd  ni  lesu  Grist,  yr  hwn 
sydd  fendigedig  yn  oes  oes- 
oedd,  a  ŵyr  nad  wyf  yn  dy- 
wedyd  celwydd.       '^,-?-'-^-  , 

32  'Yn  Damascus,  y  Uywydd 
dan  Aretas  y  brenhin  a  wyl- 
iodd  ddinas  y  Damasciaid,  gan 
ewyUysiofy  nali:  '^«^.9.24. 

33  A  thrwy  ffenestr  me^vn 
basged  y'm  goUyngwyd  II  ar 
hyd  y  mur,  ac  y  dîengais  o  1 
ddwylaw  ef.  iẁo. 


PENNOD  XII. 

A  D  60— 1  ŵ  ÿaW»  0  */  orfoleddu  yn 
'ei  'ddatguildiadau  rhyfeddol,  er  mwyn  gosod 
aOan  ei  apo$toUaeth,   9  etto  mae  yn  weU 


''rí/'^fí^      .  í\<^^^Í^ÍNTHIAID,  XII.  arydeM  nef. 

uwch  law  y  mae  yn  gweled 
íy  mod,  neu  yn  ei  glywed  gen- 
nyf. 

1  Ac  fel  na  'm  tra-dyrchafer 
gan  odidowgrwydd  y  datgudd- 
ledigaethau,  rhoddwyd  i  mi 
swmbwl  yn  y  cnawd,  cennad 


ganddo  or/oleddu  yn  «i  teendid :  11  gan 
fwrw  hai  armint  hwy  am  ei  yrru  ef  i  wag- 

attynt  hwy  draehefn  er  hynny  trwy  cìadol 
garedtgrwydd,  20  er  ei  fod  yn  ofniy  caiff 
yno  lawer  o  ddrwg^eiíhredwyr,  ac  annhrefn 
eyffredmol.  ■' 

TTMFFROSTIO  yn  ddîau 
J-    md  yw  fuddiol  i  ' 


igaethau  a  date-uddiftdÌ0.aAfl..        .i.L,.u  ^^®^^^*^'       °»  ^ 


îgaethau  a  datguddiedigaeth 
au  yr  Arglwydd. 

2  Mi  a  adwaenwn  ddyn  yng 
Nghrist  er  ys  rhagor  i  bedair 
blynedd  ar  ddeg,  (pa  un  ai  yn 
y  corph,  ni  wn;  ai  allan  o 'r 
corph,  ni  wn  i :  Duw  a  ŵyr ;)  y 
cyfryw  un  'a  gipiwyd  î  fynu 
hyd  y  drydedd  nef. 

•ACÌ22.17.  A.  D.  46.  yn  Lyste,  Act.  14. 6. 

3  Ac  mi  a  adwaenwn  y  cyf- 
ryw  ddyn,  (pa  un  ai  yn  y 
corph,  ai  allan  o  'r  corph,  ni 
wn  i :  Duw  a  ŵyr ;) 

4  Ei  gipio  ef  i  fynu  i  barad- 
wys,  ac  iddo  glywed  geiriau 
annhraethadwy,  y  rhai  nid  yw 
II  gyfreithlawn  í  ddyn  eu  had- 
rodd.  iiosm, 

J  y  cyfryw  un  yr  ym- 
ffrostiaf;  "eithr  am  danaf  fy 
hun  nid  ymffrostiaf,  oddi  eithr 
yn  ty  ngwendid.      "  Pen.  11. 30. 

6  Canys  "  os  ewyllysiaf  ym- 
flfrostio,  ni  byddaf  ffol ;  canys 
mi  a  ddywedaf  y  gwir :  eithr 
yr  wyf  yn  arbed,  rhag  i  neb 
wneuthur   cyfrif  o  honof  fi 

•Pen.  10.8.  8  11.16. 


tra-dyrchefid. 

"  Edrych  Ezec.  28.  24.   Gal.  4. 14. 

8  •  Am  y  peth  hwn  mi  attol- 
ygais  i'r  Arglwydd  deirgwaith, 
ar  fod  iddo  ymadael  â  mi. 

•  Edrych  Deut.  3.  23—27. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf, 
Digon  i  ti  fy  ngras  i :  canys  fy 
nerth  i  a  berffeithir  mewn 
gwendid.  Yn  Ilawen  iawn  gan 
hynny  yr  ymffrostiaf  fi  yn  hy- 
trach  yn  fy  ngwendid,  fel  y 
preswylio  nerth  Crist  ynof  fi. 

10  Am  hynny  yr  wyf  yn  fodd- 
lawn  mewn  gwendid,  mewn 
ammharch,  mewn  anghenion, 
mewn  erlidiau,  mewn  cyfjTia-. 
derau,  er  mwyn  Crist:  canys 
pan  wyf  wan,  yna  yr  wyf  gad- 
arn. 

11  Mi  a  euthum  yn  'ffol  wrth 
ymffrostio;  chw^  chwi  a'm  llgyr- 
rasoch :  canys  myfi  a  ddylaswn 
gael  fy  nghanmol  gennych 
chwi:  canys  «ni  bûm  i  ddim 
yn  ol  i  'r  apostolion  pennaf,  er 
"nad  ydwyf  fi  ddim. 

'Peu.  11. 1.      I  cwoheUaioch.      «  Ten.  11.  5. 
•>  1  Cor.  4.  9.  a  1."!  S  9.   Rph.  3.  8 
£e 


Oofal  marcr 
12 '  Arwyddion  apostol  yn  wir 
a  weithredwyd  yn  eicli  plith 
chwi,  mewn  pob  amynedd, 
mewn  arwyddion,  a  /hyfedd- 
odau,  a  gweithredoedd  nerthol. 

ilOor.9.2.  Pen.4.2.a6.4.»U.6. 

13  Oanys  beth  yw  yr  hyn  y 
buoch  chwi  yn  ol  ana  dano, 
mwy  na'r  eglwysi  eraiU,  oddi 
eithr  am  ^na  bûm  i  fy  bun 
ormesol  amoch?  maddeuwch 
imihynogam.  ^^*""-; 

14  'Wele,  y  drydedd  waith  yr 
wrf  fi  yn  barod  i  ddyfod  at- 
toch;  ac  ni  byddaf  ormesol 
arnoch  :  canys  "nid  ydwyf  yn 
ceisio  yr  eiddoch  chwi,  ond 
chwychwi :  canys  m  ddylai  y 
plant  gasglu  trysor  i'r  rhiem, 
ond  y  rhîeni  i  'r  plant. 

iPoii.13.1.  »Act.2a88. 

15  A  "myfi  yn  ewyllysgar 
iawn  a  dreuliaf,  ac  a  ym- 
dreuliaf,  "dros  eich  eneidiau 
chwi,  er  Pfy  mod  yn  eich  caru 
yn  helaethach,  ac  yn  cael  ty 
ngharu  yn  brinnach. 

.lThe«.2.8.    •Pen.1.6.  Col.1.24.  2Tim.2.10. 
V  Pen.  6. 12, 13. 

16  Eithr  bid,  ni  phwysais  i 
arnoch  :  ond,  gan  fod  yn  gyt- 
rwys,  mi  a'ch  deliais  chwi  trwy 
ddichell. 

17  ''A  wneuthum  î  elw  o  hon- 
och  chwi  trwy  neb  o  'r  rhai  a 
ddanfonais  attoch  ? 

*Pen.7.2. 


II.  CORINTHIAID,  XII.  yr  aposUìl 

18  '  Mi  a  ddeisyfais  ar  Titus, 
a  chyd  âg  ef  mi  a  anfonais 
frawd.  A  elwodd  Titus  ddim 
arnochl  onid  yn  yr  un  yspryd 
y  rhodiasom?  onid  yn  yr  un 
Uwybrau?      •Pen.a  6. 16,18.22.  ^ 

19  "Drachefn,  a  ydych  chwi 
yn  tybied  mai  ymesgusodi  yr 
ydym  wrthych  ì  'ger  bron  Duw 
yng  Nghrist  yr  ydym  yn  llef- 
aru ;  a  phob  peth,  anwylyd,  er 
adeiladaeth  i  chwi. 

•pen.6.12.  «Ehuf.9.1. 

20  Canys  ofoi  yr  wyf,  rhag, 
pan  ddelwyf,  na'ch  caffwyf  yn 
gyfryw  rai  ag  a  fynnwn,  "  a  m 
cael  innau  i  chwithau  yn  gy^ 
ry  w  ag  nis  mynnech :  rhag  poa 
cynhennau,  cenfigennau.Hidiau, 
ymrysonau,  ||  goganau,  hust- 
yngau,  ymchwyddiadau,  ang- 
hydfyddiaethau : 

.lCor.4.21.  Pen.l0.2.«13.2,10.  I<ŵ«e»n«». 

21  Rhag,  pan  ddelwyf  dra- 
chefn,  fod  i 'm  Duw  fy  nar- 
ostwng  yn  eich  plith,  ac  1  mi 
ddwyn  galar  dros  lawer,  y  rhai 
a  bechasant  eisoes,  ac  nid  edi- 
farhasant  am  yr  aflendid,  a  r 
godineb,  a'r  anlladrwydd  a 
wnaethant. 


PENNOD  XIII. 

A  D  60— 1  r  y»  peehaduriatíí 
'dtMfeirid  â  thoster  a  gaüu  M  apostohaeth. 
5  Â  ehan  eu  eynghcyri  hioynt  «  ^rofi  eu  ýydŷ 
7  ae  i  ddiv>ygio  eu  .«î^  .*V''£1, 
11  y  tnae  yn  diweddu  et  eptdd,  trwy  ea 
hannog  htey  yn  gÿf  redinól,  a  gmddto. 


Bygnih  y 


'Xr  DEYDEDD  waith  hon 
JL  vr  ydwyf  yn  dyfod  at- 
toch.  Y  'ngenau  dau  neu  dri 
o  dystion  y  bydd  safadwy  pob 
gair. 

•Peii.12.11    »Dentl7.6.«19.16.  H«b.l0.28. 

2  "Bhag-ddywedais  i  chwi,  ac 
yr  ydwyf  yn  rhag-ddywedyd 
fel  pe  hawn  yn  bresennol  yr 
ail  waith,  ac  yn  absennol  yr 
awrhon  yr  ydwyf  yn  ysgrifenu 
at  y  rhai  ''a  bechasant  eisoes, 
ac  at  y  UeiU  i  gyd,  os  deuaf 
drachelh,  'nad  arbedaf : 

•Pen.10.2.     «Pen.12.21.  •Pen.l.» 

3  Gan  eich  bod  yn  ceisio 
profiad  o  Grist,  'yr  hwn  sydd 
yn  llefaru  ynof,  yr  hwn  tu  ag 
attoch  chwi  nid  yw  wan,  eithr 
sydd  nerthol  ynoch  chwi. 

'M«tt  10. 20. 

4  «Canys  er  ei  groeshoelio  ef 
o  ran  gwendid,  etto  "  byw 
ydyw  trwy  nerth  Duw :  canys 

ninnau  hefyd  ydym  weiniaid 
llynddo  ef,  eithr  byw  fyddwn 
gyd  âg  ef  trwy  nerth  Duw  tu 
ag  attoch  chwi.  .p^,  , 

lPetr3.18.  "Bhuf.e.í.    'Pen.10.3.4.  ìgydâf,^. 

5  ^Profwch  chwychwi  eich 
hunain,  a  ydych  yn  y  ffydd ; 
bolwch  eich  hunain.  Ai  nid 
ydych  yn  eich  adnabod  eich 
hunam,  sef  bod  lesu  Grist 
ynoch,  oddi  eithr  i  chwi  fod 
yn  anghymmeradwy  I 

'lCor.U.88. 


II.  CORINTHIAID,  XIIL 


diedi/eiriol. 

6  Ond  yr  wyf  yn  goboitliio  y 
gwybyddwch  nad  ydym  ni  yn 
anghymmeradwy. 

7  Ac  yr  wyf  yn  gweddío  ar 
Dduw  na  wneloch  chwi  ddim 
drwg ;  nid  fel  yr  ymddangosom 
m  yn  gymmeradwy,  ond  fel  y 
gwneloch  chwi  yr  hyn  sydd 
dda,  er  'bod  o  honom  ni  megis 
rhai  anghymmeradwy.   >  Pen.  e.  9. 

8  Canys  ni  allwn  ni  ddim  yn 
erbyn  y  gwirionedd,  ond  dros 
y  gwirionedd. 

9  Canys  llawen  ydym  "pan 
fyddom  ni  yn  weiniaid,  a 
chwithau  yn  gryfion :  a  hyn 
hefyd  yr  ydym  yn  ei  ddymuno, 
sefeìch  perffeithrwydd  chwi. 

■  1  Oor.  4.  10.  Pen.  11,  30.  a  12.  5.  9.  la 

10  "Am  hynny  myfi  yn  ab- 
sennol  ydwyf  yn  ysgrifenu  y 
pethau  hyn,  fel  pan  fyddwjdT 
bresennol  nad  arferwyf  doster, 
"yn  ol  yr  awduidod  a  roddes 
yr  Arglwydd  i  mi  er  adeilad, 
ac  nid  er  dinystr. 

"  1  Cor.  4. 21.  Pen.  2.  3.  a  10.  2.  a  12.  20,  21 
•  Pen.  10.  8. 

11  Bellach,  frodyr,  byddwch 

11  wych.  Byddwcìi  berffaith, 
diddaner  chwi,  Psyniwch  yr 
un  peth,  byddwch  heddvchol ; 
a  Duw  y  cariad  a'r  heddwch 
a  fydd  gyd  â  chwi. 

\iach.    pRhnf.l2.  16.  lCor.1.10.  1  Petr  S.  8. 

12  'Anherchwch  eich  gilydd 

'  Bhnf.  16. 16.   1  Oor.  16.  20.  J  The».  5.  2t>. 
1  Petr  5.  14. 
E«S 


m.yfMnmy^  OALATIAID,  I.  «^«^/^f^^^ 
à  cha8an  sancteidd.  ¥  mae  deito  yr  Yspryd  Glan^^^a 


a      UUUBCULl  OC«xivy»/^*  

yr  hoU  saint  yn  eich  aimerch 
cliwi» 

13  Gras  dn  Harglwydd  lesu 
Grist,  a  chariad  Duw,  a  chym- 


fyddo  gyd  â  chwi  oll.  Amen. 

«lí  Yr  aü  at  y  Ck)rmthiaid  a  y^enwyd 
o  Philippi  ym  Macedonia,  gyd  â  ThituB 
a  TiUO. 


EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 


GALATIAID. 


PENNOD  1.  I 

A  D  58—6  r  moí  e/e  yn  rhyfeddu  iddyrU  ei 
'adad  ef  a'r  efengyl  eyn  gynUd;  8  cc  y» 
melMiíhio  y  rhai  a  hregeth^ntef^yl  amgen 
na'rhmahregethaiefe.  \^  ^an  ddyn- 
ion  y  dyigodd  efe  yr  efengyl,  eithr  gan  Ddmjo 
^Ac  y  mae  yn  Lngos  pa  heth  ydoeM  efe 
eyn  ei  ahv,  17  «  P*«  <»  ^ 
man  wedi  ei  olw. 

PAUL,  apostol,  Cnid  o 
ddynion,  na  thrwy  ddyn, 
eithr  Hrwy  lesn  Grist,  a  Duw 
Dad,  ''yr  hwn  a'i  cyfododd  et 
o  feirw ;) 

•Ad.ll,12.     "Tit.l.S.  •Act^.ai 

2  A  'r  brodyr  oU  y  rhai  sydd 
gyd  â  mi,  at  eglwysi  Galatia : 

3  ''Gras  fyddo  i  chwi  a 
heddwch  oddi  wrth  Dduw 
Dad,  a'n  Harglwydd  lesu 
Grist ; 

iRhnf.1.7.  lCor.1.3.  2  Cor.  1.  2.  Eph.  1.  2. 
Phü.1.2.  Col.1.2.  lThe88.1.1.  2The«.1.2. 

4  'Yr  hwn  a'i  rhoddes  ei  hun 
dros  ein  pechodau,  fel  y 'n 
gwaredai  ni  oddi  wrth  'y  byd 

•  Tlt  2  14.      '  E»-  65. 17.  Heb.  2.  5.  a  6.  6. 
1  loan  5. 19. 


drwg  presennol,  yn  ol  ewyllys 
Duw  a'n  Tad  ni : 

5  I  'r  hwn  y  byddo  gogoniant 
yn  oes  oesoedd.  Amen. 

6  Y  mae  yn  rhyfedd  gennyf 
eich  symmud  mor  fuan  oddi 
wrth  yr  hwn  a'ch  galwodd  ||l 
ras  Crist,  at  efengyl  arall : 

II  y*noraè. 

7  8  Yr  hon  nid  yw  arall ;  ond 
bod  rhai  "yn  eich  trallodî 
chwi,  ac  yn  chwennych  dattrôi 
efemçyl  Crist. 

«2to.ll.4.     "ActlS.l.ai  Pen.5.10.12.  ^ 

i  8  Eithr  pe  byddai  'i  ni,  neu  i 
angel  o  'r  nef,  efengylu  i  chwi 
amgen  na'r  hyn  a  efengylasom 
i  chwi,  bydded  II  anathema. 

'  1  Oor.  16. 22.      I  /eOdioedig. 

9  Megis  y  rhag-ddywedasom, 
felly  yr  ydwj^  yr  awrhon 
drachefh  yn  dywedyd,  Os  ef- 
engyla  neb  í  chwi  amgen  na'r 
hyn  a  dderbyniasoch,  bydded 
anathema. 

»Deut4.2.  al2.32.  Diar.30.6.  Dat.22.18. 


Galwad  yr  apostol  GALATIAID  I. 
10  Canys  yr  awrhon  'ai  ||peri 
CTedu  dynion  yr  wyf,  ynte 
Duw?  neu  "a  ydwyf  fi  yn 
ceisio  rhyn^  bodd  dynion  ? 
canys  pe  rhyngwn  fodd  dynion 
etto,  ni  byddwn  was  i  Grist. 

'  1  ThesB.  2.  4.      I  perswadio.      ">  lago  4.  4. 


i  bregethu. 

^  17  Ac  nid  euthum  II  yn  fy  ol 
1  Jernsalem  at  y  rhai  oedd 
o  m  blaen  i  yn  apostolion ; 
^ûa^öii  a  euthum  i  Arabia, 
a  thrachefn  y  dychwelais  i 
-üamascus.  i 
18  Yna  ar  ol  tair  blyiiedd  'y 


r  1«  lína  ar  ol  tair  blyiiedd 

11  Eithr  yr  ydwyf  yn  hysbysu  deuthum  llyn  fy  ol  i  Jerusalem 
î  chwi,  frodyr,  am  yr  efengyl  i  ymweled  â  Phetr  •  - 
a  bregethwyd  gennyf  fi,  nad  '      •  - 
yw  hi  II  ddynol.  itn^dd^n. 

12  Canys  °nid  gan  ddyn  y 


arhosais  gyd  âg  ef  bymtheng 
niwmod.       "Act.9.26.  i,/,^,». 

^"^"  ^^^"  y  .     Eit^r       arall  o'r  apostol- 
Su  Grist!'  ^d'^tguddiad   brawd  yr  Arglwydd.    •  Ma.  af 


lesu  Grist. 

"lOor.  15.1,3.  Ad.l.  oEph.3.3. 

13  Canys  chwi  a  glywsoch 
'fy  ymarweddiad  i  gynt  yn  y 
grefydd  luddewig,  i  mi  allan 
o  fesur  erlid  eglwys  Dduw,  a'Ì 
nanrheithio  hi ;  PAct.8.3. 

14  Ac  i  mi  gynnyddu  yn  y 
grefydd  luddewig  yn  fwy  na 
Uawer  o 'm  cyfoedion  yn  fy 
nghenedl  fy  hun,  gan  llfod  yn 
fwy  awyddus  i  draddodiadau 
fy  nhadau.  iddw^n^êimfm 

15  Ond  pan  welodd  Duw  yn 
dda,  "yr  hwn  a'm  neillduodd 
1  o  groth  fy  mam,  ac  a'm  galw- 
odd  t  trwy  ei  ras,  iBhnf.i.i. 

16  'I  ddatguddio  ei  Pab  ef 
ynof  fi,  fel  'y  pregethwn  ef  ym 
mhhth  y  cenhedloedd ;  yn  y 
fan  nid  ymgynghorais  â  '  chig 
agwaed:  r2Cor.4.6.  .Act9.15.a22.21 

•lUttl6.17.  Eph.6.12. 


20  A  r  pethau  yr  wyf  yn  eu 
Ihysgnfenu  attoch,  'wele,  ^er 
bron  Duw,  nad  wyf  yn  dy- 
wedyd  celwydd.  rEhuf.91 

y  deuthum  i 
wledydd  Syria  a  Cilicia ; 

22  Ac  yr  oeddwn  heb  fy 
adnabod  wrth  fy  wyneb  yn 
eglwysi  Judea  y  rhai  •  oedd 
yngNghnst:  .Ehuf.16.7. 

23  Ond  yn  unig  hwy  a  glyw- 
sent,  fod  yr  hwn  oedd  gynt  yn 
em  heriid  ni,  yr  awrlion  Vn 
pregethu  y  ffydd,  yr  hon  g.^t 
a  anrheithiasai. 

24  A  hwy  a  ogoueddasant 
Dduw  ynof  fi. 

PENNOD  II. 

A.  D.  58  -1  Tmae  yn  dango>  pa  bryd  yr  aeth 
efe  t  fynuj  Jerusalem,  ac  i  ba  beth;  3 
nad  enwaed<md  ar  Titus  ;  11  a  çwrfjLmeh, 
o  hano  ef  Pefr.  14  Paham  y  ' mae^ac 
era^U  a  hwythau  yn  luddJon,  yn  iredu 
y  cant  eu  cyjiawnhâa  yng  XgnriM  trwv 
Ee3 


Hanes  llafur 

Tomynt  hury,  y  rhai  a  gyfiaumhâvyd  feUy, 
fyw  mewn  pechod, 

YNA  wedi  pedair  blynedd 
ar  ddeg  yr  euthum  dra- 
chefh  i  fynu  i  Jerusalem  gyd 
â  Bamabas,  gan  gynimeryd 
Titus  hefyd  gyd  â  mi. 
2  Ac  mi  a  euthum  i  fynu  yn 
ol  datguddiad,  ac  a  fynegais 
iddynt  yr  efengyl  yr  hon  yr 
wyf  yn  ei  phregethu  ym  mhlith 
V  Cenhedloedd;  ond  o'r  neilldu 
i'r  rhai  cyfrifol,  rhag  mewn  un 
modd  'fy  mod  yn  rhedeg  yn 
ofer,  neu  ddarfod  i  mi  redeg. 

»Phil.2.16.  lTheB8.8.5. 

3  Eithr  Titus,  yr  hwn  oedd 
gyd  â  mi,  er  ei  fod  yn  Roegwr, 
m  chymhellwyd  chwaith  i  en- 
waedu  arno : 

4  A  hynny  o  herwydd  "y  gau- 
frodyr  a  ddygasid  i  mewn, 
y  rhai  a  ddaethant  i  mewn  i 
yspîo  ein  'rhyddid  ni  yr  hon 
sydd  gennym  yng  Nghrist  lesu, 
fel  y'n  caethiwent  ni: 

b  2  Cor.  11. 26.      '  Pen.  3.  25.  «  5. 1. 13. 

5  I  ba  rai  nid  ymroisom  trwy 
ddarostyngiad,  na  ddo  dros 
awr;  fel  yr  arhosai  ^gwirion- 
edd  yr  efengyl  gyd  â  chwi. 

4  Ad.  14. 

6  A  chan  y  rhai  a  dybid  eu 
bod  yn  rhyw  beth,  (pa  fath 
aynt  oeddynt,  nid  yw  ddim  i 
mi;  'nid  yw  Duw  yn  derbyn 

•  Act.10.34.  Ehuf.  2.11. 


GALATIAID,  II.  «  theithiau  PauU 
wyneb  dyn ;)  canys  y  rhaî 
II  cyfrifol  ni  chwanegasant 
ddim  i  mi: 

1  a  â/ÿbià  en  bod  yn  rhyw  beth. 

7  Eithr  yn  y  gwrthwyneb, 
'pan  welsant  ddarfod  ym- 
ddiried  i  mi  am  efengyl  y  di- 
enwaediad,  megis  am  efengyl 
yr  enwaediad  i  Petr : 

fAct.13.46.  Bhuf.11.13.  lTfan.2.7.  2Tim.l.ll. 

8  (Canys  yr  hwn  oedd  yn 
ffweithredu  yn  nerthol  yn  Fetr 
i  apostoliaeth  yr  enwaediad, 
«a  nerthol-weithredodd  ynot 
finnau  hefyd  tu  ag  at  y  Cen- 
hedloedd :) 

I  Act.  9. 15.  a  13. 2.  »  22. 21.  Pen.  1. 16. 

9  A  phan  wybu  lago,  a 
Cephas,  ac  loan,  y  rhai  a 
dybid  eu  bod  *yn  golofnau, 
'y  gras  a  roddwyd  i  mi,  hwy 
a  roddasant  i  mi  ac  i  Bamabas  ' 
ddehau-ddwylaw  cymdeithas;  i 
fel  yr  elem  ni  at  y  Cenhedloedd, 
a  hwythau  at  yr  enwaediad. 

«i]ÿùtt.l6.18.  tEhnf.l.6.»12.3.«16.16. 

Eph.  3.  8. 

10  Yn  unig  ar  fod  i  ni  gofio  y 
tlodion ;  '  yr  hyn  hefyd  y  bûm 
i  ddiwyd  i'w  wneuthur. 

»  Act.  24. 17. 

11  A  phan  ddaeth  Petr  î  An- 
tiochia,  mi  a  'i  gwrthwynebais 
yn  ei  wyneb,  am  ei  fod  i  w 

feio.  ,  ^  -,    1  • 

12  Oblegid  cyn  dyfod  rhai 
oddi  wrth  lago,  'efe  a  fwyt- 

>Aot.  10.88.  »11.8. 


Ceryddu  Petr.  GALATIAID,  II. 

taodd  gyd  â  'r  Cenhcdloedd  : 
ond  wedi  iddynt  ddyfod,  efe 
a  giliodd,  ac  a  neillduodd  ei 
hun  oddi  wrthynt,  gan  ofiai  y 
rhai  oedd  o  'r  enwaediad. 

13  A'r  luddewon  eraill  hefyd 
a  gyd-ragrithiasant  âg  ef ;  yn 
gymmaint  ag  y  dygwyd  Bar- 
nabas  hefyd  i  'w  rhagrith  hwy. 

14  Eithr  pan  welais  i  nad 
oeddynt  yn  iawn-droedio  at 
"wirionedd  yr  efengyl,  mi  a 
ddywedais  wrth  Petr  °yn  eu 
gẃydd  hwy  oU,  "Os  wyt  ti,  a 
thi  yn  luddew,  yn  byw  fel  y 
Cenhedloedd,  ac  nid  fel  yr 
luddewon,  paham  yr  wyt  ti  yn 
cymmell  y  Cenhedloedd  i  fyw 
yn  luddewaidd  ì 

■  Ad.  6.     «1  Tim.  5. 20.      •  Act  10. 28. 

^  16  Nyni,  y  rhai  wrth  natur- 
îaeth  ydym  ^  luddewon,  ac  nid 
o'r  Cenhedloedd  "yn  bechad- 
uriaid, 

*  Act  16. 10, 11.     í  Bph.  2. 3, 12. 

16  'Yn  gwybod  nad  ydys  yn 
cyfiawnhâu  dyn  trwy  weithred- 
oedd  y  ddeddf,  ond  'trwy  ffydd 
lesu  Grist,  ninnau  hefyd  a 
gredasom  yng  Nghrist  lesu, 
fel  y'n  cyfiawnhâer  trwy  ffydd 
Crist,  ac  nid  trwy  weithred- 
oedd  y  ddeddf:  oblegid  'ni 
chyfiawnhêîr  un  cnawd  iv\ij 
weithredoedd  y  ddeddf 

'Aot.l8.  88.     •  Ehuf.  1. 17.  a  3. 22, 28.  a  8. 3.  Heb. 
7. 18»  19.     «Pí.  143.2.  Bhuf.3.20.  P«i.ail. 


Y  ddeddf  a  jfydd. 

17  Ac  os,  wrth  geisio  cin 
cyfiawnhâu  yng  Nghrist,  y 'n 
caed  ninnau  hefyd  "yn  bech- 
aduriaid,  a  ydyw  Crist  am 
hynny  yn  weinidog  pechod  ? 
Na  atto  Duw.        °  1  loan  3.  8.  9. 

18  Canys  os  wyf  fi  yn  ad- 
eiladu  drachefn  y  pethau  a 
ddistrywiais,  yr  wyf  yn  fy 
ngwneuthur  fy  hun  yn  dros- 
eddwr. 

19  Canys  yr  wyf  fi  "  trwy  y 
ddeddf  í'wedi  niarwi'r  ddeddf, 
fel  y  byddwn  '  fyw  i  Dduw. 

•  Pen.  5.  1.    t  Ehuf.  6.  14.  a  7.  4,  6.    «  Rhuf.  6. 11 
2  Cor.  5. 15.  1  Thees.  5. 10.  1  Petr  4.  2. 

20  Mi  "a  groeshoeliwyd  gyd 
â  Christ:  eithr  byw  ydwyf; 
etto  nid  myfi,  ond  Crist  sydd 
yn  byw  ynof  fi:  a 'r  hyn  yr 
ydwyf  yr  awrhon  yn  ei  fyw 
yn  y  cnawd,  ei  fyw  yr  ydwyf 
trwy  ffydd  Mab  Duw,  "yr  hwn 
a'm  carodd,  ac  a 'i  dodes  ei 
hun  drosof  fi. 

•Ehuf.6.6.  Pen.5.24.      '  Pen.  1.  4.  Eph.  5. 1 
Tit.  2.  14. 

21  Nid  wyf  jfì.  dirymmu  gras 
Duw:  canys  '  os  o 'r  ddeddf 
y  inae  cyfiawnder,  yna  y  bu 
Crist  farw  yn  ofer. 

«  Heb.  7. 11. 

PENNOD  III. 

A.  D.  58.— 1  Mae  efe  yn  gofijn  pa  heth  a 
cynhyr/odd  hicy  i  ymadaeì  á'r  ffydd,  ac  { 
lynu  wrth  y  gy/raith.  6  Y  rhai  a  gredant  a 
gyfiawnhêir,  9  a  /endithir  gyd  âg  Äbro' 
ham:  10  a  hyn  y  mae  e/e  yn  ei  ddangos 
trwy  lawer  o  resymìnau. 

£e4 


Cu/iamihâd  GALATIAID,  III.     tr,vy  ffydd  yn  unig. 

Y  Galatiaid  ynfyd,/pwy  |  weled  mai  trwy  ffydd  y  mae 


O 


_  a'ch  llllygad-dynodd  chwi 
fel  iiad  ufuddhâech  i'r  gwir- 
ionedd,  i  ba  rai  o  flaen  eu 
llygaid  y  portreiadwyd  lesu 
Grist,  wedi  ei  groeshoelio  yn 
eich  plith? 

•  Pen.  5.  7.      I  rìuSAoàà, 

2  Hyn  yn  unig  a  ewyllysiaf 
ei  ddysgu  gennych;  Ai  wrth 
weithredoedd  y  ddeddf  y  der- 
byniasoch  "yr  Yspryd,  ynte 
wrth  wrandawiad  ffydd  % 

bAct.2.38.  a8.15.al5.8.  Eph.  1. 13.  Heb.6.4. 

3  A  ydych  chwi  mor  ynfyd? 
gwedi  i  chwi  ddechreu  yn  yr 
Yspryd,  a  berffeithir  chwi  yr 
awrhon  yn  y  cnawd  % 

4 '  A  ddîoddefasoch  gymmaint 
yn  ofer  %  os  yw  ofer  hefyd. 

e  2  loon  8. 

5  Yr  hwn  gan  hynny  sydd  yn 
trefnu  i  chwi  yr  Yspryd,  ac  yn 
gwneuthur  gwyrthiau  yn  eich 
plith,  ai  o  weithredoedd  y 
ddeddf,  neu  o  wrandawiad 
ffydd,  y  mae? 

6  Megis  y  credodd  *Abraham 
1  Dduw,  ac  y  cyfrifwyd  iddo 
yn  gyfiawnder. 

*Gen.  15. 6.  Ehuf.4.3.  Iago2.23. 

1  Gwybyddwch  felly  mai  'y 
rhai  sydd  o  ffydd,  y  rhai  hj-nny 
yw  plant  Abraham. 

•  Ehul'.  4. 11, 12, 16. 

8  'A. 'r  ysgrythyr  yn  rhag- 

'Ehuf.9.17.  Ad.22. 


Duw  yn  cyfìawnhâu  y  cen- 
hedloedd,  a  rag-efengylodd  î 
Abraham,  gan  ddywedyd, "  Ynot 
ti  y  bendithir  yr  holl  gen- 
hedloedd. 

í(îen.l2.3.  al8.18.  a22.18.  Aot&26. 

9  Felly  gan  hynny,  y  rhai 
sydd  o  ffydd  a  fendithir  gyd 
âg  Abraham  ffyddlawn. 

10  Canys  cynnifer  ag  y  sydd 
o  weithredoedd  y  ddeddf,  dan 
felldith  y  maent:  canys  ys- 
grifenwyd,  "  Melldigedig  yw 
pob  un  nid  yw  yn  aros  yn  yr 
hoU  bethau  a  ysgrifenir  yn 
llyfr  y  ddeddf,  i'w  gwneuthur 
hwynt.  " 

11  Ac  'na  chyfiawnhêir  neb 
tr\vy  y  ddeddf  ger  bron  Duw, 
eglùr  yw:  oblegid,  ^Y  cyfiawn 
a  fydd  byw  trwy  ffydd. 

•  Pen.  2. 16.     *  Heb.  10. 38. 

12  '  A  'r  ddeddf  nid  yw  o 
ffydd:  eithr,  "Y  dyn  a  wna 
y  pethau  hynny,  a  fydd  byw 
ynddynt. 

1  Ehuf.  4. 4,  5.  a  10. 5, 6.  a  11. 6.     ■»  Lef.  18. 6. 

13  "Crist  a'n  Uwyr-brynodd 
oddi  wrth  felldith  y  ddeddf, 
gan  ei  wneuthur  yn  felldith 
trosom:  canys  y  mae  yn  ys- 
grifenedig,  "  Melldigedig  yw 
pob  un  sydd  y'nghrôg  ar  bren : 

»Ehuf.8.3.  2Cor.5.21.  •Deut.^l.^S. 

14  Fel  y  delai  bendith  Abra- 
ham  ar  y  Cenhedloedd,  trwy 


Y  ddeddf  yn 

Grist  lesu ;  fel  y  derbyniem 
'addewid  yr  Yspryd  trwy  ffydd. 

19.  a  86. 27.  Joel  2.  28,  29.  Zech.  12. 10. 

15  Y  brodyr,  dywedyd  yr  wyf 
ar  wedd  ddynol;  '  Cyd  na 
byddo  ond  II  ammod  dyn,  wedi 
y  cadarnhâer,  nid  yw  neb  yn 
ei  ddirymmu,  neu  yn  rhoddi 

attO.  « Heb.  9. 17.      I  testament. 

16  '1  Abrahaui  y  gwnaeth- 
pwyd  yr  addewidion,  ac  i 'w 
had  ef.  Nid  yw  yn  dywedyd, 
Ac  1  w  hadau,  megis  am  lawer ; 
ond  megis  am  un,  Ac  i'th  had 
Oi,  yr  hwn  yw  '  Crist. 

'Gen.17.7.  Ad.  8.      •  1  Cor.  12. 12. 

^T,^  yr  wyf  yn  ei  ddy- 
wedyd,  am  yr  ammod  a  gad- 
arnhâwyd  o'r  blaen  gan  Dduw 
yng  Nghrist,  nad  yw  y  ddeddf, 

oedd  bedwar  cant  a  deg  ar 
hugain  o  flynyddoedd  wedi, 
yn  ei  ddirymmu,  "i  wneuthur 
yr  addewid  yn  ofer. 

'  Et.  12.  40,  41.      «  Bhuf.  4. 13, 14. 

18  Canys  ^  os  o  'r  ddeddf  y 
mae  yr  etifeddiaeth,  nid  yw 
Jliayach  o  'r  addewid :   ond  I 
Duw  a'*  rhad-roddodd  i  Abra- 
ham  trwy  addewid. 

'  lîhuf.  8. 17.      I  muruach. 

19  Betb  gan  hynny  yw  y 
ddeddf?  "Oblegid  troseddaí; 
y  rhoddwyd  hi  yn  ychwaneg, 
hyd  oni  ddelai  yr  had,  i'r  hwn 
y  gwnaetliid  yr  addewid;  a  hi 

'loanl6.22.  Bhuf.  4. 15.  a  6. 20.  a  7. 8.  lTim.1.9. 


GALATTAID,  III.         athraw  at  Grùt. 

•a  drcfnwyd  trwy  angelion  yn 
ilaw  'cyfryngwr. 

■  Act  7.  53.     .  Deut  5.  5.  loan  1. 17.  Act  7  38 
1  Tim.  2.  5. 

20  A  chyfryngwr  nid  yw  i  un ; 
ond  Duw  sydd  un. 

21  A  ydyw  y  ddeddf  gan 
hynny  yn  erbyn  addeuidion 
Duw?  Na  atto  Duw :  canys 
pe  rhoisid  deddf  a  allasai 
tywhâu,  yn  wir  o  'r  ddeddf  y 
buasai  cyíìawnder. 

22  Eithr  "cyd-gauodd  'yr  ys- 
grythyr  bob  peth  dan  bechod, 
íel  y  rhoddid  yr  addewid  trwT 
ífydd  lesu  Grist  i  'r  rhai  sydd 
yn  credu. 

"  Bhuf.  3.  9, 19, 23.  a  11.  32.     •  Ad.  8. 

23  Eithr  cyn  dyfod  ffydd,  y'n 
cadwyd  dan  y  ddeddf,  wedi 
em  cyd-gau  i'r  ffydd,  yr  hon 
oedd  1  'w  datguddio. 

24  "Y  ddeddf  gan  hynny  oedd 
ein  hathraw  ni  at  Gríst,  fel  y'n 
cyfiawnhâid  trwy  ffydd. 

Rhuf.  10.  4. 

25  Eithr  wedi  d}  fod  ffydd,  nid 
ydym  mwyach  dan  athi  aw. 

26  Canys  chwi  oll  ^ydych 
blant  i  Dduw  trwy  ffydd  vuíî 

JNghriSt  leSU.       •  loan  1. 12.  Pen.  4.  S. 

27  Canys  'cynnifer  o  honoch 
ag  a  fedyddiwyd  yng  Nghrist, 
« a  wisgasoch  Gríst. 

'Bhnf.6.3.     íEhuf.  13. 14. 

28  "Nid  oes  nac  luddew  na 
Groegwr,  nid  oes  na  chaeth  na 

"  Bhuf.  10. 12.  lCor.  12.13. 


CrülynẃarhyMUu  G\LATIAID,  IV.  oMiwHhyMM/. 
rhydd,  nid  oes  na  gwrryw  na  |  6  Fel  y  pn-î.ai  y  Aa.  ocld 


benyw  :   canys  chwi  oll  '  un 
ydych  yng  Nghrîst  lesu. 

1  Eph.  2. 14, 15. 

29  Ac  ^  08  eiddo  Crist  ydych 
yna  had  Abraham  ydych,  ac 
'^etifeddion  yn  ol  yr  addewid. 

kGeii.21. 12.  'Eph.3.6. 

PENNOD  IV. 

A  D  58— 1  K»  '«^  »*  y  (M«<í<î/  M 
'ddMÌad  CrMJel  y  mae  yr  etifedd  dan  ei 
mngehddwr  «es  ei  ddyfod  i'w  oed:  5  eühr 
darfod  i  Grist  ein  rhyddhâu  m  oddi  wrth  y 
ddeddf:  7  nad  ydym  ni  ?an  hynny  wmton 
iddi  mwyach.  14  Y  mae  efe  yn  eofio  eu 
hewyüye  da  hwynt  lu  09  otto  e/,  a  r  euMo 
«ntau  tu  ag  attynt  hwythau ;  22  0«  y» 
donÿoa  mai  meiMon  i  Abraham  ydym  m,  o  r 
wratjf  rÿdd. 

AHTN  yr  wyf  yn  ei  ddy- 
wedyd :  dros  gymmaint  o 
amser  ag  y  mae  yr  etifedd  yn 
fachgen,  nid  oes  dim  rhagor 
rhyngddo  a  gwas,  er  ei  fod  yn 
arglwydd  ar  y  cwbl ; 

2  Eithr  y  mae  efe  dan  ym- 
geleddwyr  a  Uywodraethwyr, 
hyd  yr  amser  a  osodwyd  gan 
y  tad. 

3  Felly  ninnau  hefyd,  pan 
oeddym  fechgyn,  oeddym 
gaethion  dan  'wyddorion  y 
byd :  >  coi.  2. 20. 

4  Ond  "pan  ddaeth  cyflawnder 
yr  amser,  y  danfonodd  Duw 
ei  Pab,  'wedi  ei  wneuthur  "'o 
wraig,  •wedi  ei  wneuthur  dan 
y  ddeddf ; 

kMarcl.l5.  Eph.1.10.      «lowil.lé.  Bhuf.l.a 
PhiLa.7.     *Gen.8.15.  •Matt.5.17. 


dan  y  ddeddf,  'fel  y  derbyniem 
y  mabwysiad. 

'loanl.  12.  Pen.3.a6.  Eph.1.5. 

6  Ac  o  herwydd  eich  bod 
yn  feibion,  yr  anfonodd  Duw 
*  Yspryd  ei  Fab  i  'ch  calonnau 
chwi,  yn  llefain,  Abba,  Dad. 

f  Ehuf.  8. 15. 

7  Felly  nid  wyt  ti  mwy  yn 
was,  ond  yn  fab;  ^ac  os  mab, 
etifedd  hefyd  i  Dduw  trwy 

Grist.  *Ehuf.8.16.17. 

8  Eithr  y  pryd  hynny,  pan 
oeddych  heb  adnabod  Duw, 
•chwi  a  wasanaethasoch  y  rhai 
wrth  naturiaeth  nid  ydynt 
dduwiau.      'icor.12.2.  Eph.2.11.12. 

9  Ac  yn  awr,  chwi  yn 
adnabod  Duw,  ond  yn  hytrach 
yn  adnabyddus  gan  Dduw, 
'^pa  fodd  yr  ydych  yn  troi 
lldrachefn  at  "yr  egwyddonon 
Uesg  a  thlodion,  y  rhai  yr 
ydych  yn  chwennych  drachem 
o  newydd  eu  gwasanaethu  ì 

klOor.8.3.«13.12.     '001.2.20.  I»»* 
m  Heb.  7. 18. 

10  "Cadw  yr  ydych  ddiwmod- 
au,  a  misoedd,  ac  amseroedd, 
a  blynyddoedd. 

•  Bhn£14.5.  CoL2.16. 

11  Y  mae  amaf  ofn  am  dan- 
och,  rhag  darfod  1  mi  boeni 
wrthych  yn  ofer. 

12  Byddwch  fel  fyfi,  canys 
yr  wyf  ^  fel  chwi,  y  brodyr, 


GALATIAID,  IV. 
ni  wnaethoch 


•  2  Cor.  a.  5. 

a  wyddoch  mai 


Mai  p/ant  y 

attolwg  î  chwi ; 
î  mi  ddim  cam. 

13  A  chwi  ^  

'trwy  wendíd  y  cnawd  yr  ef- 
engylais  i  chwi  y  waith  gyntaf. 

»lCor.2.3.  2Cor.ll.  30. 

14  A  'm  profedigaeth,  yr  hon 
oedd  yn  fy  nghnawd,  ni  ddîys- 
tyrasoch  ac  ni  ddirmygasoch ; 
eithr  chwi  a'm  derbyniasoch 
"megis  angel  Duw,   '  megis 

CristleSTl.  ,Mai.2.7.  Zech.l2.8. 

'M»tt.l0.40.  Io»nl3.20.  ITheM^llS. 

15  Beth  wrth  hynny  oedd 
eich  dedwyddwch  chwi  ?  canys 
tystio  yr  wyf  î  chwi,  pe  himsai 
bosibl,  y  tynnasech  eich  Uygaid, 
ac  a'u  rhoisech  i  mi. 

16  A  euthum  i  gan  hynny  yn 
elyn  i  chwi,  wrth  ddywedyd  i 
chwi  y  gwir  ? 

17  Y  maent  yn  rhoi  'mawr- 
serch  arnoch,  ond  nid  yn  dda ; 
eithr  chwennych  y  maent  lleich 
cau  chwi  allan,  fel  y  rhoddoch 
fawr-serch  arnynt  hwy. 

'  Bhuf.  10. 2.  2  Cor.  11.  2.  •    I  <m  «ou  ní. 

18  Eithr  da  yw  dwyn  mawr- 
serch  mewn  peth  da  yn  wastad- 
ol,  ac  nid  yn  unig  tra  fyddwyf 
bresennol  gyd  â  chwi. 

19  *Fy  mhlant  bychain,  y 
rhai  yr  wyf  yn  eu  hesgor 
dracheíh,  hyd  oni  ffiirfier  Crist 
ynoch; 

«lCor.4.15.  Phflem.lO.  lago  1. 18. 

20  J.C  mi  a  fynnwn  pe  bawn 


mraig  rydd  ydyrn.. 
yn  awr  gyd  â  chwi,  a  newidio 
fy  llais  ;  o  herwydd  yr  wyf  yy\ 
ammeu  II  o  honoch.      I  aim  danoeh. 

21  Dywedwch  i  mi,  y  rhai 
ydych  yn  chwennych  bod  dan 
y  ddeddf,  onid  ydych  chwi  yn 
cfywed  y  ddeddf  ? 

22  Canys  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig,  fod  i  Abraham  ddau  fab; 
"un  o'r  wasanaeth-ferch,  ac 
*un  o'r  wraig  rydd. 

•  GUn.  16. 15.      «  Gen.  21.  2. 

23  Eithr  yr  hwn  oedd  o'r 
wasanaeth-ferch,  "a  aned  yn 
ol  y  cnawd ;  a  'r  hwn  oedd  o  'r 
wraig  rydd,  trwy  yr  addewid 

»Khnf.9.7,8.  Heb.  11.  II. 

24  Yr  hyn  bethau  ydynt  mewn 
II  alegori :  canys  y  rhai  hyn 

y  ddau  tdestament;  un  jti 
ddîau  o  fynydd  Sina,  yn  cen- 
hedlu  i  gaethiwed,  yr  hon  yw 

Agar  :  l  euffeiaẁuH,.      t  gufammod. 

25  Canys  yr  Agar  yma  yw 
mynydd  Sina  yn  Arabia,  ac  y 
mae  yn  cyfatteb  i'r  Jerusaleni 
sydd  yn  awr;  ac  y  mae  yn 
gaeth,  M  a  'i  phlant. 

26  Eithr  'y  Jerusalem  hotmo 
uchod  sydd  rydd,  yr  hon  yw 
ein  mam  ni  oll. 

•B..2.2.  Heb.12.2a.  D.t  3. 12.  a  21.  2, 10. 

27  Canys  ysgrífenedig  yw, 
•Llawenhâ,  di  yr  ammhlant- 
ad\vy,  yr  hon  nid  wyt  yn 
eppilio ;  torr  allan  a  Uefa,  yr 

•K*5tl. 


AmsefyUyn  GALATIAID,  V. 

hon  nid  wyt  yn  esgor:  canys  1 
i'r  llunig  y  mae  llawer  mwy 

0  blant  nag  i'r  hon  y  mae 

iddi  wr. 

28  A  ninnau,  frodyr,  megis 
yr  oeM  Isaac,  ydym  *blant  yr 
addewid.  •.Rhuf.g.s. 

29  Eithr  megis  y  pryd  hynny, 
«yr  hwn  a  anwyd  yn  ol  y  cnawd 
a  erlidiai  yr  hwn  a  anwyd  yn 

01  yr  Yspryd,  felly  yr  awrhon 
heíyd.  «ẁn.21.9. 

30  Ond  beth  y  mae  yr 
^ysgrythyr  yn  ei  ddywedyd? 
•  Bwrw  allan  y  wasanaetn-iercn 
a  'i  mab :  canys  'ni  chaiff  mab 
y  wasanaeth-ferch  etifeddu  gyd 
â  mab  y  wraig  rydd. 

*Pen.3.8.22.     •  Gen.  21. 10. 12.  'loiui8.a5. 

31  FeUy,  frodyr,  nid  plant  i  'r 
wasanaeth-ferch  ydym,  ond  i  r 
wraig  rydd. 

PENNOD  V. 

A  D  58— 1  y  mae  yn  eu  hannog  hwy  i  sefyü 
'yn'eu  rlyddid,  S  ae  nad  ar/eront  enioaediad J 
13  eühr  yn  hytraeh  eariad  yr  hwn  yv>  eyf- 
lawnder  y  gyfraith.  19  Y  r^e  yn  rhifo 
gZühreleddy  enami,  22  a  ffr^tha»  yr 
Ytpryd  ;  25  ae  yn  eu  hamwg  %  rodw  yn  yr 
Ygpryd. 

SEFWCH  gan  hynny  yn  'y 
rhyddid  â'r  hwn  y  rhydd- 
liaodd  Crist  ni ;  ac  na  ddaher 
chwi  drachefn  "  dan  iau  caeth- 
iwed. 

.Ioan8.32.  Rhnf- 6. 18.    »  Act.  15. 10.  Pen.2.4. 

2  Wele,  myfi  Paul  wyf  yn 
dywedyd  wrthych,  '  Os  en- 

•  Aflt.15.1.  al&S. 


ein  rhjddid. 

•  7 

waedir  chwi,  ni  lesâ  Crist  ddim 
i  chwi. 

3  Ac  yr  wyf  yn  tystiolaetnu 
drachefh  i  bob  dyn  a  'r  a  en- 
waedir,  ei  fod  ef  yn  ddyledwr 
i  II  gadw  yr  hoU  ddeddf. 

I  ioneathur. 

4  Chwi  a  aethoch  yn  ddifudd 
oddi  wrth  Grist,  y  ^^ai  /dych 
yn  ymgyfiawnhâu  yn  y  ddeddt : 
chwi  a  syrthiasoch  ymaith  oddi 

wrth  ras.  ,^  . 

5  Canys  nyni  yn  yr  Yspryd 
trwy  flÿdd  ydym  yn  disgwyl 
Vobaith  cyfiawnder.  -"2x1^.4.8. 

6  Canys  'yng  Nghrist  lesu 
ni  all  enwaediad  ddim,  na 
dîenwaediad;  ond  'ffydd  yn 
gweithio  trwy  gariad. 

.lCor.7.19.  Pen.6.15.  Ool.3.11.  'lThe».!.». 

7  Chwî  »a  redasoch  yn  dda  ; 
"pwy  a'ch  llrhwystrodd  chwi, 
fel  nad  ufuddhâech  i  'r  gwir- 
ionedd  1 

( 1  Cor.  9. 24.     *  Pen.  9. 1.     •  gyrroäd  ya  oí. 

8  Y  cynghor  hwn  nid  yw 
oddi  wrth  yr  hwn  'sydd  yn 
eich  galw  chwi.  'Pen.i.6. 

9  '^Y  mae  ychydig  lefam  yn 
lefemio  yr  hoU  does.    »icor.  5.6. 

10  *Y  mae  gennyf  fi  hyder 
am  danoch  yn  yr  Arglwydd, 
na  syniwch  chwi  ddim  arall : 
ond  "y  neb  sydd  yn  eich 
trallodi  a  ddwg  famedigaeth, 
pwy  bynnag  fyddo. 

i2Cor.2.3.»8.22.  «'Pen.1.7, 


Gweithredoedd  y  cnaml.  GALATT  ATD,  V.      Ffrrcylh  yr  Yspryd. 


11  A  myfi,  frodyr,  os  yr  en 
waediad  etto  yr  wyf  yn  ei 
bregethu,  "paham  y'm  herlidir 
etto?  yn  wir  tynnwyd  ymaith 
°  dramgwydd  y  groes. 

1  Oor.  15.  80.     »1  Oor.  1. 23. 

12  "Mi  a  fynnwn,  îe,  pe  tor- 
rid  ymaith  y  rhai  sydd  yn 
aflonyddu  amoch. 

PJoe.7.25.  lOor.5.13. 

13  Canys  i  ryddid  y'ch  galwyd 
chwi,  frodyr :  yn  unig  "  nac  ar- 
ferwch  y  rhyddid  yn  achlysur 
i'r  cnawd,  ond  'trwy  gariad 
gwasanaethwch  eich  gilydd. 

ilCor.8.9.  lPetr2.16.  2Petr2.19.  Juda»4,9 
'  1  Oor.  9. 19.  Pen.  6. 2. 

14  Canys  'yr  hoU  ddeddf  a 
gyflawnir  mewn  un  gair,  sefytì 
hwn;  'Câr  dy  gymmydog  fel 

ti  dy  hun.  .Mat,7.12.  Iago2.8. 

•Lef.19.18.  Matt.22.39.  Ehnf.13.8,9. 

15  Ond  o8  llcnoi  a  thraflyngcu 
eich  gilydd  yr  ydych,  gwyliwch 
na  ddifethir  chwi  gan  eich 

gilydd.  I  braUm. 

16  Ac  yr  wyf  yn  dywedyd, 
"Ehodiwch  yn  yr  Yspryd,  ac 
II  na  chyflawnwch  drachwant  y 
cnawd.        »Ehuf.6.i2.  ini. 

17  Canys  y  mae  y  "cnawd 
yn  chwennychu  yn  erbyn  yr 
Yspryd,  a'r  Yspryd  yn  erbyn 
y  cnawd :  a'r  rhai  hyn  a  wrth- 
wynebant  eu  gilydd,  'fel  na 
alloch  wneuthur  beth  bynnag 
a  ewyllysioch. 

•  Bhut  7. 28.  a  8.  6. 7.     '  Bhnt  7. 16, 19. 


18  Ond  'os  gan  yr  Ywpryd 
y'ch  arweinîr,  nid  ydych  dan 

y  ddeddf         '  Bhuf.  6. 14.  a  8.  2. 

lö  Hefyd  'amlwg  yw  gweith- 
redoedd  y  cnawd;  y  rhai  yw, 
torr-prîodas,  godineb,  aflendid, 
anlladrwydd, 

■lOor.aS.  Eph.6.3.  Col.8.5.  lago  8. 14. 

20  Delw-addoliaeth,  swyn-gyf- 
aredd,  II  casineb,  cynhennau, 
gwŷnfydau,  llid,  ymrysonau, 
ymbleidio,  heresiau, 

I  odt/ruaeth. 

21  Cenfigennau,  Ilofruddiaeth, 
meddwdod,  cyfeddach,  a  chy- 
ffelyb  i  'r  rhai  hyn :  am  y  rhai 
yr  wyf  fi  yn  rhag  -  ddy  wedyd 
wrthych,  megis  ag  y  rhag-ddy- 
wedais,  *na  chaiff'  y  rhai  sydd 
yn  gwneuthur  y  cyfryw  bethau 
otifeddu  teyrnas  Dduw. 

'lCor.6.9.  Eph.5.5.  Col.  3.  6.  Dat  22.  IS. 

22  Eithr  "  fírwyth  yr  Yspryd 
y\y,  cariad,  Uawenydd,  tang- 
nefedd,  hir-ymaros,  cjTnmwyn- 
asgarwch,  daioni,  fíydd,  add- 
íwynder,  ||  dirwest : 

«•10^1)15.2.  Eph.5.9.  Icvmmaininetdd. 

23  'Yn  erbyn  y  cyfryw  nid 
oes  ddeddf.  'iTim.i.9. 

24  A  'r  rhai  »ydd  yn  eiddo 
Crist,  *a  groeshoeliasant  y 
cnawd,  â'i  wŷniau  a'i  chwant- 

aU.  ''Bhnf.6.  6.  Pen.aîa 

25  'Os  byw  yr  ydym  yn  yr 
Yspryd,  rhodiwn  hefyd  yn  yr 
Yspryd.  •Bimt8.4.& 


Hau  i  'r  mawd         GALATIAID,  VI.  l^TO^. 
26  ^Na  fyddwn  wag-ogonedd-  1  sydd  yn  eî  ddysgu,  ym  mhob 

S  TÄn^trM  ihwyller  chwi  ;  ni  wa. 

gan  jmgeu       ..  „  „  |  ^orir  Duw :  canys   beth  byn- 

nag  a  hauo  dyn,  hynny  hefyd 
a  fêd  efe. 

«lOor.6.9.     *Lucl6.25.  Ehuf.2.6.  2Cor.9.6. 

8  Oblegid  'yr  hwn  sydd  yri 
hau  i'w  gnawd  ei  hun,  o 'r 
cnawd   a  fêd   lygredîgaeth  : 
„.„    ...^^   ^  .      -  ,  eithr  yr  hwn  sydd  yn  hau  i  r 

ieddtt  meirn  dim,  md  y  wjhroe»  Cmí.        y  J         Yspryd  a  fêd  fy  Wyd 

V  BEODYR,  -os  goddiw-   ^^^y  'adol.     ■Job^.s.  Bhuf.8.is. 
1    eddir  dyn  ar  ryw  íai,  |   ^  ^^^^         ffwneuthur  da- 
chwychwi  "y  rhai  ysprydol, 


gilydd.  'Phii.2.3. 

PENNOD  VI. 

A  D  58.— 1  r  mae  yn  eu  hanrwg  i  ymddwyn 
'ynllariaidd  tu  ag  atfrawd  a  UthrM  ;2  ae 
i  ddwyn  hoh  ttn  faieh  eu  gilydd :  6  t/ort  yn 
had  tu  ag  at  eu  dysgawdwyr;  9  ae  na 
ddiffygùmi  yn  gwnenthur  da.  12  ^  mae  yn 
dangos  pa  heth  yw  amcan  y  rhai  tydd  yn 
pregethu  yr  enwaediad.  14  Nad  yw  efe  yn 
gorfdeddu  mmm  dim,  ond  y'wjhroe»  tnst. 


adgyweiriwch  y  cyfryw  un 
mewn  yspryd  addfwynder;  gan 
dy  ystyried  dy  hun,  rhag  dy 
demtio  dithau. 

•Ehuf.  14.1.  «10.1.     "icior.^.lS.  a8.1.^ 

2  Dygwch  feichiau  eich  gil- 
ydd,  ac  felly  cyflawnwch  'gyf- 
raithCrist.      .lo^rn  84.  »15.12.  ^ 

3  Oblegid  "'os  tybia  neb  ei 
fod  yn  rhyw  beth,  ac  yntau 
heb  fod  yn  ddim,  y  mae  efe 
yn  ei  t  dwyllo  ei  hun. 

*lCor.8.2.  Pen.2.6.     ^  Gt.feMwLdmHo. 

4  Eithr  'profed  pob  un  ei 
waith  ei  hun ;  ac  yna  y  caiflF 
orfoledd  ynddo  ei  hun  yn  umg, 
ac  ^nid  mewn  arall. 

«  1  Cor.  11.  28.      ♦  Edrych  Luc  18. 11 


9  "Êithr  "yn  gwneuthur  da-^ 
ioni  na  ddîogwn:  canys  yn  ei 
iawn  bryd  y  medwn,  °oni  ddifif- 

ygÌWn.       "'2TheM.3.13.  "Heb.12.8,6. 

10  Am  "hynny  tra  yr  ydym  yn 
cael  amser  cyfaddas,  gwnawn 
dda  i  bawb,  ond  yn  enwedig 
i  'r  rhai  sydd  o  "deulu  y  fiFydd. 

•  IoaDl2.  35.  lTheM.5.16.  pEph.2.19. 

11  Gwelwch  cyhyd  y  llythyr 
a  ysgrifenais  attoch  â'm  llaw 
fy  hun. 

12  Cynnifer  ag  sydd  yn  ewyU- 
ysio  ymdeccâu  yn  y  cnawd,  y 
rhai  hyn  sydd  yn  eich  cym- 
mell  i'ch  enwaedu;  "yn  unig 
fel  nad  erlidier  hwy  oblegid 
croes  Crist.  <iPhü.3.i8. 

13  Canys  nid  yw  y  rhai  a  en- 


.lCor.11.28.      .EdrychLucmU.  ^^^.^           ^^^^^.^   ^   ^^^^  y 

5  Canys  «pob  un  a  ddwg  ei  ^^^^    ond  ewyllysio  y  maent 

laich  ei  hun.          •icor.s.s.        i  ,            ,     i....:  ii„ 

h 


hun.         .icor.3^8.         enwaedu  amoch  chwi,  fel  lly 
6  A  "  chyfranncd  yr  hwn  a   ^^^îeddont  yn  eich  cnawd 
idysgwyd  yn  y  gair,  a'r  hwn   1^^'^''  J^ro.uou. 


*^lCor.9.U  14. 


Ymfrostio  EPHEÖIAID,  I. 

14  Eithr  na  atto  Duw  i  mi 
ymflFrostio  ond  y'nghroes  ein 
Harglwydd  lesu  Grist,  trwy 
II  yr  hwn  croeshoeliwyd  y 
byd  i  mi,  a  minnau  i  'r  byd. 

iÌMtmy.      'Ehnf.  6.  6.  Pen.  2.  20. 

15  Canys  •  yng  Nghrist  lesu 
ni  ddichon  enwaediad  ddim, 
na  dîenwaediad,  ond  'creadur 
newydd. 

•lOor.7.19.  Pen.6,&  Col.S.U.  «äCor.S.n. 

16  "A  chynnifer  ag  a  rodiant 

•  Pb.  125. 5. 


ÿ'nghroes  Crist. 
yn  ol  y  rheol  hon,  tangnefedd 
ainynt  a  thrugaredd,  ac  ar 
'lsrael  Duw. 

•Bhuf.2.29.  a4.12.  Pen.8.9,29.  Phü.  3.  8. 

17  O  hyn  allan  na  flined  neb 
fi  :  canys  "  dwyn  yr  wyf  fi  _yTi 
fy  nghorph  nodau  yr  Arglwydd 

leSU.  »2Cor.4. 10. 

18  Gras  ein  Harglwydd  lesu 
Grist  afyddo  gyd  â  'ch  yspryd 
chwi,  frodyr.  Amen. 


í  At  y  Galatíaid  yr  ysgrifenwyd  o  RLufain. 


EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 

AT  YB 

EPHESIAID. 


PENNOD  L 

A.  D.  64. — 1  Âr  ol  eyfarch  yr  Éphesiaid,  3  à 
d'iolch  drostynt,  4  y  mae  ỳe  yn  cryìmyll  am 
ein  hethoUdigaeth  ni,  6  a'n  maìmysiad  trioy 
ra^,  11  yr  hyn  yw  gwir  ffynnon  iachawdwr^ 
iaeth  dyn :  13  oö  am  na  eìlir  yn  hawdd 
gyrhaeddyd  uchder  y  dirgelwch  hwn,  16  y 
mae  yn  gwedd'io  ar  iddynt  ddyfod  18  »  gyf- 
lawn  wyhodaeth  20  a  meddiant  o  hono  ytig 
Nghrist. 

PAUL,  apostol  lesu  Grist 
trwy  ewyllys  Duw,  'at  y 
saint  sydd  yn  Ephesus,  a 'r 
fiyddloniaid  yng  Nghrist  lesu: 

•Bhuf.  1.  7.  2Cor.  1. 1. 

2  ^Gras  fyddo  i  chwi,  a  thang- 
nefedd,  oddi  wrth  Dduw  ein 
Tad,  a'r  Arglwydd  lesu  Grist. 


3  "Bendigedîg  fyddo  Duw 
a  Thad  em  Harglwydd  lesu 
Grist,  yr  hwn  a  'n  bendithiodd 
ni  â  phob  bendith  ysprydol  yn 
y  nefolion  Wleoedd  yng  Nghrist: 

•2Cor.l.8.   IPetrl.S.      I  bethau,  pen.  6. 12. 

4  Megis  ''yr  etholodd  efe  ni 
ynddo  ef  cyn  seiliad  y  byd,  fel 
•y  byddem  yn  sanctaidd  ac  yn 
ddifeius  ger  ei  fron  ef  me\vn 
cariad :      *  2  Tim.  1. 9.    •  coi.  1. 22. 

5  'Wedi  iddo  ein  rbaglmi- 
iaethu  ni  «i  fabwysiad  trwy 
lesu  Grist  iddo  ei  hun,  yn  ol 
boddlonrwydd  ei  ewyllys  ef, 

'Bhuf.8.  29,80.      fEhuf.  8. 15.   Gal.  4.  5. 

6  Er  mawl  gogoniant  ei  ras 


Prynedigaeth  a 

cf,  trwy  yr  hwn  II  y  gwnaeth 
ni  yn  gymmeradwy  yn  yr  An- 

Wylyd  :     '  '^^^  *  rhad^aroM  ni.    "  Matt.  S.  17. 

7  'Yn  yr  hwn  y  mae  i  ni  bryn- 
edigaeth  trwy  ei  waed  ef,  sef 
maddeuant  pechodau,  yn  ol 
"  cyfoeth  ei  ras  ef ; 

'Act20.28.      »Ehuf.9.23.  Pen.  2. 7.  •  3. 8, 16. 
PhU.  4. 19. 

8  Trwy  yr  hwn  y  bu  efe  hel- 
aeth  i  ni  ym  mhob  doethineb 
a  deall, 

9  'Gwedi  iddo  hysbysu  i  ni 
ddirgelwch  ei  ewyllys,  yn  ol  ei 
foddlonrwydd  ei  hun,  yr  hon  a 
arfaethasai  efe  ynddo  ei  hun : 

■  Bhtif.  16. 25. 

10  II  Fel  y  'ngoruchwyliaeth 
"cyflawnder  yr  amseroedd,  y 
gallai  grynhôi  ynghyd  yng 
Nghrist  "yr  holl  bethau  sydd 
yn  y  nefoedd,  ac  ar  y  ddaear, 
ynddo  ef : 

I  Hyd  lvmdt(uíh  cuflaumder  »r  atmeroedâ  i  gnpAôi,  &o. 
».Gal.4.4.  Heb.1.2.  1  Petr  1.  20.  -Col.l.^O. 

11  Yn  yr  hwn  lly'n  "dewiswyd 
hefyd,  wedi  ein  rhagluniaethu 
yn  ol  arfaeth  yr  hwn  sydd  yn 
gweithio  pob  peth  wrth  gy- 
nghor  ei  ewyllys  ei  hun: 

INeu,t/cair»í)m«í<f«<í<Kaetfc.     •Act.26.18.  Col.1.12. 

12  Fel  y  byddem  ni  er 
mawl  i'w  ogoniant  ef,  y  rhai 
o  'r  blaen  a  II  obeithiasom  yng 

NghrÌst.  '  Uioàäiriedasm. 

13  Yn  yr  hwn  y  góbeìthiasoch 
chwithau  hefyd,  wedi  1  chwi 


EPHESIAID,  I.  bendithion  eraiU. 

glywed  gair  y  gwirionedd,  ef- 
engyl  eich  iachawdwriaeth :  yn 
yr  hwn  hefyd,  wedi  i  chwi 
gredu,  ^y'ch  seliwyd  trwy  Lân 
Yspryd  yr  addewid ; 

P2Cor.  1.  22.  Pen.4.80. 

14  ''Yr  hwn  yw  II  emes  ein 
hetifeddiaeth  ni,  hyd  'bryn- 
iad  ty  pwrcas,  i  fawl  ei  ogon- 
iant  ef. 


q  2  Cor.  5.  5.      1 1 
'Luc21.28.  Rhuf.  8.  23.  Pen.4.30. 
t  y  meddiarU  a  ìmrcamad. 

15  O  herwydd  hyn  minnau 
hefyd,  'wedi  clywed  eich  flydd 
yn  yr  Arglwydd  lesu,  a'ch  car- 
iad  tu  ag  at  yr  hoU  saint, 

•  Col.  1. 4.  Phflem.  5. 

16  *Nid  wyf  yn  peidio  â  dîolch 
drosoch,  gan  wneuthur  coffa 
am  danoch  yn  fy  ngweddîau ; 

'Rhuf.1.9.  Phü.1.8.4.  lTheas.1.2.  2The8B.1.8. 

17  Ar  "i  Dduw  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist,  Tad  y  go- 
goniant,  roddi  i  chwi  Yspryd 
doethineb  a  datguddiad,  trwy 
ei  adnabod  ef :  •loan^c.iî. 

18  Wedi  goleuo  Uygaid  eich 
meddyliau;  fel  y  gwypoch  beth 
yw  gobaith  ei  alwedigaeth  ef, 
a  pheth  yw  golud  gogoniant  ei 
etifeddiaeth  ef  yn  y  saint, 

19  A  pheth  yw  rhagorol  fawr- 
edd  ei  nerth  ef  tu  ag  attom  ni 
y  rhaî  ŷm  yn  credu,  'yn  ol 
gweithrediad  llnerth  ei  gader- 
nid  ef ; 

«Pen.  3. 7.  Ool.  2. 12.      I  e<  neriW  flademid 


UcJiaJìaeth  Crist.         EPHESIAID,  II 

20  Yr  hon  a  weithredodd  efe 
yng  Nghrîst,  pan  cyfododd 
ef  o  feirw,  ac  "a'î  gosododd  i 
eistedd  ar  ei  ddeheulaw  ei  hun 
yn  y  nefolion  leoedd, 

J^Act.  2.24.      «Pb.  U0.1. 

21  *Goruwch  pob  Hywysog- 
aeth,  ac  awdurdod,  a  gallu,  ac 
arglwyddiaeth,  a  phob  enw  a 
enwir,  nid  yn  unig  yn  y  byd 
hwn,  ond  hefyd  yn  yr  hwn  a 
ddaw:      •piiü.2.9,10.  coi.2.10. 

»>Rhuf.8.38.   Col.  1. 16.  a  2. 15! 

22  Ac  ^a  ddarostyngodd  bob 
peth  dan  ei  draed  ef,  ac  a  'i 
rhoddes  ef  yn  ben  uwch  law 
pob  peth  i'r  eglwys, 

«  Ps.  8. 6.  1  Cor.  lô.  27.  Heb.  2.  8.    <»  Pen.  4. 15, 16. 

23  "Yr  hon  yw  ei  gorph  ef,  ei 
gyflawnder  ef,  'yr  hwn  sydd 
yn  cyflawni  oU  yn  olL 

•  Rhuf.12.6.  lCor.12.27.  Pen.  4. 12.  a  5.  23,  30. 
Col.  1.18.    flCor.l2.  6.  Pen.  4. 10.   Col.  3.  11. 


PENNOD  II. 

A.  T).  64.— -1  Trwy  gyffelybu  yr  hyn  oeddym 
ni  wrth  3  naturiaeth  â  V  hyn  ydym  5  trwy 
ros,  10  y  mae  yn  dangos  ddarfod  ein  creu 
ni  i  weithredoedd  da  ;  13  a  chan  ein  hod  ni 
wedi  ein  dwyn  yn  agos  trwy  Grist,  na  ddylem 
nifyw  megis  11  Cenhedloedd,  ac  12  estron- 
iaid  gynt ;  ond  megis  19  cyd-ddinasyddion 
â  r  saintf  a  theulu  Duw. 

A-'CHWITHAU  a  fyw^ 
haodd  efe,  pan  oeddych 
feirw    mewn    camweddan  a 
phechodau  ;        « coi.  lä.  13. 
2  "Yn  y  rhai  y  rhodiasoch 

*  1  Cor.  6. 11. 


Cadwedigaeth  trrcy  ras. 
jçynt  yn  ol  helynt  y  byd  hwn, 
yn  ol  '  tywysofr  llywodiaeth  yr 
awyr,  yr  yspryd  8vdd  yr  awr- 
hon  yn  frweithio  ''^ym  mhlant 
anufudd-dod ; 

'  Pen.  6. 12.        Pen.  6. 6.  Col.  3.  6. 

3  «Yin  mysjç  y  rhai  hefyd  y 
bu  ein  hymarweddiad  ni  oll 
gynt,  yn  chwantau  ein  enawd, 
gan  wneuthur  ewyllysiau  y 
cnawd  a'r  meddyliau;  ac  ^yr 
oeddym  ni  wrth  naturiaeth  yn 
blant  digofaint,  mejíis  eraiU. 

«Tit.3.3.      'Pi.öl.5.  Rhuf.5.12,14. 

4  Eithr  Duw,  'yr  hwn  sydd 
gyfoethog  o  drugaredd,  o  her- 
wydd  ei  fawr  gariad  trwy  yr 
hwn  y  carodd  efe  ni,  t  Bhuf.  lo.  12. 

5  lë,  pan  oeddym  feirw  meA\Ti 
camweddau,  a'n  'cyd-fywhaodd 
ni  syd  â  Christ,  trwy  ras  ||  yr 
ydych  yn  gadwedig;) 

"  Rhuf.  5.  6, 8, 10.  I  Rhuf  6.  4,  5.  Col.  2.  12  13 
a3.1,3.     JAct.15.11.  Tit  3.  6.  IpaimW.' 

6  Ac  a'w  cyd-gyfododd,  ac 
a  n  gosododd  i  g:yd-eisfedd  yn 
y  nefolion  leoedd  yng-  Nglirist 
lesu : 

7  Fel  y  gallai  ddangos  vn  ,vr 
oesoedd  a  ddeuai,  ragoroi  olùd 
ei  ras  ef,  trwy  ei  gATnmẁvuas- 
garwch  i  ni  yng  Nghrist  Ìesu. 

8  Canys  tr\vy  ras  vr  ydych  vn 
gadwedig,  ^  trwy  fíýdd ;  a  hvn- 
ny  nid  o  honoch  eich  hunain : 

rhodd  Duw  ydyw: 

»Ehuf.4.1tì.     'MfltLlfi.17    Bhnf.  10.  14, 15,  IT. 


'  Matt  16. 17. 
Pen.  1. 10 


Ff 


Cpnmod  á  Du^  EPHESIAID,  11.  trwy  r^aed  Crist. 

9  -Nid  o  weithredoedd,  fel   ei  gnawd  ei  hun  y  gelynir^^^^^ 


nad  ymffrostiai  neb 

m  Ehuf.  3.  20,  27,  28.  a  4.  2.  a  9.  H-  »  H-  6. 

10  Canys  "  ei  waith  ef  ydym, 
wedi  ein  creu  yng  Nghnst 
lesu  i  weithredoedd  da,  y  rhai 
a  rag-ddarparodd  Duw,  fel  y 
rhodiem  ni  ynddynt. 

«  Ps  100.  3.  Es.  19. 25.  a  29. 23.  loan  8. 3, 5. 
2  Cor.  5.  5, 17. 

11  Am  hynny  °  cofiwch,  a  chwi 
gynt  yn  Genhedloedd  yn  y 
cnawd,  y  rhai  a  elwid  yn  ddi- 
enwaediad,  gan  yr  hyn  a  elwir 
enwaediad  o  waith  llaw  yn  y 
cnawd ; 

•  1  Cor.  12.  2.  Pen.  5.  8.  Col.  1.  21. 

12  Eich  bod  chwi  y  pryd 
hwnnw  heb  Grist,  ''wedi  eich 
díeithrio  oddi  wrth  wladwr- 
Ìaeth  Israel,  ac  yn  estroniaid 
oddi  wrth  "ammodau  yr  add- 
ewid,  heb  obaith  gennych,  ac 
heb  Dduw  yn  y  byd : 

pBzec.l3.9.      1  Khuf.  9.  4,  8. 

ISEithr  yrawrhon  yng  Nghrist 
lesu,  chwychwi,  y  rhai  oedd- 
ych  gynt  ym  mhell,  a  wnaeth- 
"pwyd  yn  agos  trwy  waed  Crist. 

14  Canys  'efe  yw  ein  tang- 
nefedd  ni,  'yr  hwn  a  wnaeth 
y  ddau  yn  un,  ac  a  ddattod- 
odd  gan'ol-fur  y  gwahaniaeth 
rhyngom  ni ; 

'  Mic  5  5.  loan  16.  33.  Act.  10.  36. 
•  loan  10. 16.    Gal.  3.  28. 

15  "Ac  a  ddirymmodd  trwy 

»  Col.  2. 14. 


sef  deddf  y  gorchymymon 
mewn  ordeiniadau,  fel  y  creai 
y  ddau  ynddo  ei  hun  yn  un 
dyn  "newydd,  gan  wneuthur 
heddwch;      ■acor.s.n.  Gai.6.i5. 

16  Ac  fel  y  cymmodai  y  ddau 
â  Duw  *yn  un  corph  trwy  j 
groes,  ^  wedi  lladd  y  gelyniaeth 
II  trwyddi  hi. 

xCoI.1.22.      JEhuf.6.6.a8.3.  Col.2. 14. 

1  Neu,  ynàdo  et  hnn. 

17  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  'a 
bregethodd  dangnefedd  i  chwi 
y  rhai  pell,  ac  "i'r  rhai  agos. 

«E8.57.19.  Zech.9.10.  '^8.148.14. 

18  Oblegid  Hrwyddo  ef  y 
mae  i  ni  ein  dau  ddyfodfa 
mewn  un  Yspryd  at  y  Tad. 

•>  Rhuf.  5. 2. 

19  Weithian  gan  hynny  nid 
ydych  chwi  mwyach  yn  ddî- 
eithriaid  a  dyfodiaid,  ond  ^yn 
gyd-ddinasyddion  â'r  samt,  ac 
^yn  deuUi  Duw ; 

cphn.3.20.  Heb.12.22,23.  «"Gal.e.lO.^ 

20  Wedi  eich  '  goruwch-adeil- 
adu  'arsail  yr  apostolion  a'r 
prophwydi,  ac  lesu  Grist  ei 
hun  « yn  ben  congl-/a€w; 

•  1  Cor.  3.  9, 10.      fMatt.16.18.   Dat.  21. 14. 
gPs.  118.  22.  Es.28. 16. 

21  Yn  yr  hwn  y  mae  yr  holl 
adeilad  wedi  ei  chymmwys 
gyd  -  gyssylltu,  yn  cynnyddu 
«yn  deml  sanetaidd  yn  yr  Ar- 
glwydd : 


'hPen.4.16.     '  1  Cor.  3. 17.  a  6. 19.  2Cor.6.16. 


Galwedigaeth 

22  "  Yn  yr  hwn  y'ch  cyd-adeil- 
adwyd  chwithau  yn  breswylfod 
1  Dduw  trwy  yr  Yspryd. 

»lPetr2.  5. 


PENNOD  III. 


<KUi.tgvddiad,  5  guddiedig  ddirgelwch  6eadw- 
edtgaeth  y  Cenhedhedd:  8  ac  mai  iddo  ef  « 
rhmstd  y  gras  i'w  9  hregethu  e/.  13  Y  mae 
yn  dymuno  amyni  na  Iwfrhamt  oUegid  ei 
Jltnderau  ef ;  14  ae  yn  gweddto  19  ar  iddynt 
m/hod  mawr  gariad  Duw  tu  ag  attynl. 

"pR  mwyn  hyn,  myfi  Paul, 
J-^    'carcharor    lesu  Grist 
trosoch  chwi  y  Cenhedloedd ; 

•  Pen.  4.  1.  Phil.  1.  7, 13, 14. 16.  Col.  4.  3. 
»001.1.24.  2Tim.2.]0. 

2  Os  clywsoch  am  "  oruch- 
wyhaeth  gras  Duw,  "yr  hon  a 
roddwyd  i  mi  tu  ag  attoch 

ChWi:      «lCor.4.1.  Pen.4.7.      "  Act.  9  15 
al3.2.  Gal.1.16. 

3  •  Mai  trwy  'ddatguddiad  yr 
nysbysodd  « efe  i  mi  y  dirgel- 
jxîh,  Cmegis  yr  ysgrifenais  o'r 
blaen  ar  ychydig  eiriau, 

«Act.22.17,21.      fGal.1.12.      ».Ehuf.  16. 25 
Col.1.26.  ''Pen.i,9iQ 

4  Wrth  yr  hyn  y  gellwch,  pan 
adarllenoch,  wybod  fy  neall  i 
yn  nirgelwch  Crist,) 

5  '  Yr  hwn  yn  oesoedd  eraill 
nid  eglurwyd  i  feibion  dynion, 
lel  y  mae  yr  awrhon  wedi  ei 
ddatguddio  i'w  sanctaidd  apos- 
tohon  a'i  brophwydi  trwy  yr 
>^spryd;  'Act.10.28. 

6  Y  byddai  y  Cenhedloedd 


EPHESIAID,  III.  y  Cenhedloedä. 

'yn  gyd-etifeddion,  ac  'yn 
gyd-gorph,  ac  ™yn  gyd-gyf- 
rannogion  o  'i  addewid  cf  ynír 
Nghrist,  trwy  yr  efengyl : 

Pen.  2.  15.  16. 


'  Gal.  3.  28, 29.  Pen.  2.  14. 

"Gal.  3. 14. 

V  I  'r  hon  y'm  gwnaed  i  yn 
weimdog   "yn  ol  rhodd  gras 
Duw  yr  hwn  a  roddwyd  i  mi 
yn  ol  "grymmus  weithrediad' 
ei  allu  ef.      "Ehuf.i.^.    ope„  1 19 

8  I  mi,  P  y  iiai  na'r  lleiaf 
o  r  holl  samt,  y  rhoddwyd  y 
gras  hwn  M  efengylu  ym  mysg 
y  Cenhedloedd  anchwiliadwy 
olud  Crist ;  ' 

»lCor.l5.9.  lTto.l.13,15.      ^  Gal.  1.  16.  a  2.  8 

9  Ac  i  egluro  i  bawb  betb 
yw  cymdeithas  'y  dirgelwch, 
yr  hwn  oedd  guddiedig  o 
ddechreuad  y  byd  yn  Nuw 
•yr  hwn  a  greodd  bob  peth 
trwy  lesu  Grist :    '  Ad.  3.  Pen.  1. 9. 

'P8.83.6.  Col.1.16.  Heb,  1.2. 

10  *FeI  y  byddai  vr  awrhon 
yn  hysbys  i  'r  "  tywysogaethau 
ac  i'r  awdurdodau  vn  y  nefol 
ion  leoedd,  trwy  vr  eçlwys,  fawr 
amryw  ddoethineb  Duw, 

•lPetrl.l2.   ■.Ehuf.^.^S.  Pen.  1. 21.  lPetr3.22. 

11  Yn  ol  yr  arfaeth  dra^-. 
w^'ddol  yr  hon  a  wnaeth  efe  yn^ 
Nghrist  lesu  ein  Harglwỳdd 

12  Yn  yr  hwn  v  mae  i  ni 
hyfdra,  a  Mvfodfa  mewn  hv- 
der,  trT\y  ei  fiydd  ef.    *  Pen.  2.  18. 

Ff  2 


,  ^  •  V     T.^PVrTi^,m  A.m  IV.  Undeb  yr  eglmys. 


vn  dymuuonalwfrliaoch  obleg- 
id  fy  mlinderau  i  ^  drosoch,  yr 
hyn  yw  eicli  gogoniant  chwi. 

,Ìct.l4.22.  Phil.1.14.   lThe».3.3.      •  Ad.  1. 

14  O  herwydd  hyn  yr  wyt  yn 
plygu  fy  ngliniau  at  Uad  ein 
Earglwydd  lesu  Grist, 

15  O  'r  hwn  yr  enwir  yr  holl 
|i  deulu  yn  y  nefoedd  ac  ar  y 

ddaear,  'f*^'-  „.   ,  . 

16  Ar  roddi  o  hono  et  i  chwi, 
vn  ol  'cyfoeth  ei  ogomant, 
fod  wedi  ymgadarnhâu  inewn 
nertli,  trwy  ei  Yspryd  ef,  yn 
"y  dyn  oddi  mewn; 

.Bhuf.9.23.  Pen.1.7.  PhU.4.19.  ^Bhvrf.7.22. 
2Cor.4. 16. 

17  Ar  fod  Crist  yn  trigo  trwy 
tfydd  yn  eich  calonnau  chwi ; 

18  Fel  y  galloch,  "  wedi  eich 
ffwreiddio  a'ch  seilio  mewn 
íariad,  amgyffred  gyd  a  r  holl 
samt,  beth  2/«?  y  lled,  a  r  hyd, 
a'r  dyfnder,  a'  r  uchder; 

<:  Ool.  2.  7. 

19  A  gwybod  cariad  Crist,  yr 
hwn  sydd  uwch  law  gwybod- 
aeth,  fel  y'ch  cyflawner  â  hoil 
g;yflawnder  Duw. 

20  Ond  "i'r  hwn  a  ddichon 
wneuthur  yn  dra  rhagorol,  y 
tu  hwnt  i  bob  peth  yr  ydym 
ni  yn  eu  dymuno,  neu  yn  eu 
meddwl,  yn  ol  y  nerth  sydd 
yn  gweithredu  ynom  ni, 

"  Ehui.  16. 25.  Judas24. 


iant  yn  yr  eglwys  trwy  Grist 
lesu,  dros  yr  holl  genhedl- 
aethau,  hyd  yn  oes  oesoedd. 
Amen. 

PENNOD  IV 


A  T)  64— 1  F  ÌMmog  hwynt  i 

undeh';  7  ac  yn  dango»  hod  Buw  yn  rhodd^ 
Imryẃ  11  ddm.i^u  i  ddynẁn,  er  mywn  13 
Mdaeth  ei  eytoÿ»,  a'i  ^\ohynr,ydd  yng 

JtÌ  an^mhurdeh  y  cenhedloedd  24  t  m^o 
Tdyn  n^n>ydd;  25  ac  i  fu,rw  ymaUh 
gelwydd,  29  ac  ymadrodd  Uygredtg. 

DEISYF  gan  hynny  arnoch 
yr  wyf  fi,  '  II  y  carcharor 
yu  yr  Arglwydd,  'ar  rodio  o 
houoch  yn  addas  i'r  alwedig- 
aeth  y'ch  gahyyd  iddi, 

.Pen8.1.    teareharoryr.    <>  PhU.  1. ».  Ool.  1. 10. 
1  Thee».  2. 12. 

2  "Gyd  â  phob  gostyngeidd- 
rwydd  ac  addfwynder,  ynghyd 
â  liir-ymaros,  gan  oddef  eich 
gilydd  mewn  cariad ;  '] 

cCol.  S.12.13. 

3  Gan  fod  yn  ddyfal  i  gadw 
undeb  yr  Yspryd  y'nghwlwm 
tangnefedd. 

4  Un  corph  sydd,  ac  un  \  s- 
pryd,  megis  ag  y 'ch  galwyd  yn 
un  gobaith  eich  galwedigaeth; 

i  4  Bhuf.  12.  5.    '  1  Cor.  12.  4. 

I  5  'Un  Arglw>'dd,  un  fiydd, 
'unbedydd,  ncor.8.6.ai2^5. 
6  «Un  Duw  a  Thad  oU,  yr 
hwn  sydd  goruwch  oU,  a  thrwy 
oll,  ac  ynoch  oll. 

8Mal.2.10.  lCor.12.6. 


Darostyngiad,  a  EPHES! 

7  Eithr  "i  bob  un  o  honom  y 
rhoed  gras,  yn  ol  mesur  dawn 

CrÌst.  "Ehuf.  12.6.  10or.l2.ll. 

8  O  herwydd  paham  y  mae 
efe  yn  dywedyd,  '  Pan  ddyrch- 
afodd  i  'r  uchelder,  ^  efe  a 
gaethiwodd  II  gaethiwed,  ac  a 
roddes  roddion  i  ddynion. 

'  Ps.  68. 18.      k  Col.  2. 15.      I  rimn  o  gaelhim. 

9  ('  Eithr  efe  a  ddyrchafodd, 
beth  yw  ond  darfod  iddo  hefyd 
ddisgyn  yn  gyntaf  i  barthau 
isaf  y  ddaear  ?        I  loan  3. 13. 

10  Yr  hwn  a  ddisgynodd,  yw 
yr  hwn  hefyd  a  esgynodd  gor- 
uwch  yr  hoU  nefoedd,  ""fel  y 
II  cyflawnai  bob  peth.) 

"  Act.  2.  33.      I  nanwai. 

11  °Ac  efe  a  roddes  rai  yn 
apostolion,  a  rhai  yn  bro- 
phwydi,  a  rhai  "yn  efengylwyr, 
a  rhai  yn  fugeiliaid  ac  ^yn 
athrawon;    nicor.12.28.  .Act.21.8. 

2  Tim.  4. 5.     P  Bhuf.  12.  7. 

12  I  berffeithio  y  saînt.  î 
waîth  y  weînidogaeth,  î  adeilad 

corph  Crist : 

^Pen.1.23.  Col.  1.  24. 

13  Hyd  oni  ymgyfarfyddom 
oU  II  yn  undeb  ffydd,  a  gwyb- 
odaeth  Mab  Diiw,  yn  wr  per- 
ffaith,  at  fesur  toedran  cyf- 
lawnder  Crîst :       '  •'.     t  maintioìi. 

14  Fel  na  byddom  mwyach 
'yn  blantos,  'yn  bwhwmman, 
ac  yn  ein  cylch-arwain  â  phob 

'Eb.28.9.  lCor.14.20.      «Heb.  13.9. 


AID,  IV.  dyrchajìad  Crist, 
awel  dysgeidiaoth,  trwy  hoc- 
ced  dynion,  trwy  gyfrwysdra  i 
gynllwyn  II  i  dwyllo:      I  Iwyìl. 

15  Eithr,  'gan  fod  yn  llgywir 
mewn  cariad,  "  cynnyddu  o 
honom  iddo  ef  ym  rnliob  peth, 
"yr  hwn  yw  y  pen,  sef  Crist : 

•  Zech.  8. 16.      I  einrir.      «  Pen.  1.  22.  a  2. 21. 
"  Col.  1. 18. 

16  ^O'r  hwn  y  mae  yr  holl 
gorph  wedi  ei  gyd-yingynnull 
a'i  gyd-gyssylltu,  trwy  bob 
II  cymmal  cynhaliaeth,  yn  ol  y 
nerthol  weithrediad  ym  mesur 
pob  rhan,  yn  gwneuthur  cyn- 
nydd  y  corph,  i  'w  adeiladu  ei 
hun  mewn  cariad. 

'  Ool.  2. 19.      I  eymcìU. 

17  Hyn  gan  hynny  yr  wyf  yn 
ei  ddywedyd,  ac  yn  ei  dystiol- 
aethu  yn  yr  Arglwydd,  ^na 
rodioch  chwi  mwyach  fel  y 
mae  y  Cenhedloedd  eraill  ^-n 
rhodio,  'yn  oferedd  eu  meddẁl, 

■  1  Petr  4.  3.      •  Rhnf.  1.  21. 

^18  Wedi  tywylhi  eii  deall, 
wedi  ymddîeithrio  oddi  \\rih 
fiichedd  Dduw,  trwy  yr  an- 
wybodaeth  sydd  ynddynt,  trwy 
II  ''ddallineb  eu  calon : 

">  Pen.  2. 12.      I  galedncwid.      «  Rhiif.  1.  21. 

19  Y  rhai  wedi  diddarbodi, 
a  ymroisant  i  drythyllwch, 

î  wneuthur  pob  aíiendid  yn 
unchwant.         Rhuf.  i.  24, 26 

20  Eithr  chwychwi,  nid  felly 
y  dysgasoch  Grist ; 


Dodi  heibio  yr  /len  ddyn 

21  Os  bu  i  chwi  ei  „ 
ef,  ac  os  dysgwyd  chwi  ynddo, 
megis  y  mae  y  gwirionedd  yn 
yr  lesu : 

22  ^  Dodi  o  honoch  heibio,  o 
ran  *yr  ymarweddiad  cyntaf, 
eyr  hen  ddyn,  yr  hwn  sydd 
lygredig  yn  ol  y  chwantau 
twyllodrus ; 

eCol.8.U.a3.8.  lPetr2.1.  «Pen.2.2.3. 
lPetr4.  3.    «Ehuf.  6.  6. 

23  Ac  ^  ymadnewyddu  yn  ys- 
pryd  eich  meddwl; 

hRhuf.  12.  2. 

24  A  *gwisgo  y  dyn  newydd, 
yr  hwn  yn  ol  Duw  a  grëwyd 
mewn  cyfiawnder  |1  a  gwir 
sancteiddrwydd. 

lKhuf.6.4.  2Cor.5.17.  'ia$ancteiáâ,ru>ydá 
y  gwirionedd. 

25  O  herwydd  paham,  gan 
fwrw  ymaith  gelwydd,  "dy- 
wedwch  y  gwir  bob  un  Hwrth 
ei  gymmydog:  oblegid  'ael 
odau  ydym  i'n  gilydd. 

K  Zech.  8. 16.      «  íVd  d'i.      >  Ehuf .  12. 5, 

26  "'Digiwch,  ac  na  phech- 
wch :  na  fachluded  yr  haul  ar 
eich  digofaint  chwi : 

m  Ps.  4.  4.  a  37. 8. 

27  Ac  "  na  roddwch  le  i 

ddiafol.  »Iago4.7.  lPetr5.9. 

28  Yr  hwn  a  ladrattaodd,  na 
ladratted  mwyach :  eithr  yn 
hytrach  "  cymmered  boen,  gan 
weithio  â'i  ddwylaw  yr  hyn 
sydd  dda ;  fel  y  byddo  ganddo 

.Act.20.35.  lThe«..4.11.  2  Thcss.  3.  8. 11, 12. 


EPHESIAID,  V.      a  gwisgo  y  Tiewydd. 
glywed  I  beth  i'w  llgyfrannu  i'r  hwn  y 
mae  angen  amo.  '»^0**« 

29  "  Na  ddeued  un  ymadrodd 
Uygredig  allan  o'ch  genau 
chwi,  ond  "y  cyfryw  un  ag  a 
fyddo  da  i  adeiladu  yn  fuddiol, 
fel  y  paro  ras  i'r  gwrandawyr. 

*  Pen.  5.  4.      i  Col.  4.  6. 

30  Ac  'na  thristêwch  Lân 
Yspryd  Duw,  'trwy  yr  hwn  y 'ch 
seliwyd  hyd  ddydd  'pryned- 

Ìgaeth.      r  Eb.  7. 13.  a  63. 10.  lThes8.5.19. 
•Pen.  1.13.     «Luc21.  28.  Pen.1.14. 

31  "Tynner  ymaith  oddi  wrth- 
ych  bob  chwerwedd,  a  Uid,  a 
dig,  a  Uefain,  a  chabledd,  gyd 
â  phob  drygioni :     "  coi.  3.  s,  19. 

32  "  A  byddwch  gymmwyn- 
asgar  i'ch  gilydd,  yn  dosturiol, 
^yn  maddeu  i'ch  gilydd,  megis 
y  maddeuodd  Duw  II  er  mwyn 
Crist  i  chwithau. 


x2Cor.2.10.   Col.3.12,13.  TMatt.6.14. 
Marc  11. 25.      II  yng  Nghrüt. 

PENNOD  V. 

^  j)  64.-2  Är  ól  cynghorion  cyffredinol  i 
'garu  eù  gilydd,  3  ac  i  ochelyd  godineh,  4  a 
phoh  aflendid,  7  ac  i  heidio  â  chyttal  a  r 
annuwiol,  15  ac  i  rodio  yn  ddUsgeulm, 
18  ac  i  fod  yn  llawn  o  V  Yspryd ;  y 
mae  efe  yn  dyfod  at  ddyledion  gwahanredol : 
pa  fodd  y  dylai  gwra^edd  ufuddhâu  i'w 
gwŷr,  25  a  gwŷr  garu  eu  gwragedd,  32  megtê 
y  mae  Crist  yn  caru  ei  eglwys. 

•T3YDDWCH  gan  hynny 
J3  ddilynwyr  Duw,  fel  plant 

anwyl;  •Matt.6.45. 
2  A  ^rhodiwch  mewn  cariad, 

'megis  y  carodd  Crìst  ninnau, 

b  loan  13.  34.  a  15. 12.     •  Gal.  2.  20.   Heb.  9  14. 


Cynghorimi  EPHESIAID,  V 

ac  a'i  rhoddodd  ei  hun  drosom 
ni,  yn  offrwm  ac  yn  aberth  i 
Dduw  o  arogl  peraidd. 

3  Eithr  "godineb,  a  phob 
aflendid,  neu  gybjdd-dra,  na 
enwer  chwaith  yn  eich  plith, 
megis  y  gweddai  i  saint ; 

«  Col.  3.  5.  1  Thees.  4.  3,  &c. 

4  'Na  llserthedd,  nac  ymad- 
rodd  ffbl,  na  choeg  ddigrifwch, 
pethau  nid  ydynt  weddus  : 
eithr  yn  hytrach  rhoddi  dîolch. 

'  Matt.  12.  34, 35.  Pen.  4.  29.  ìhrwili. 

6  Canys  yr  ydych  chwi  yn 


gwybod  hyn,  am  ^  bob  put 
teiniwr,  neu  aflan,  neu  gybydd, 
'yr  hwn  sydd  ddelw-addolwr, 
nad  oes  iddynt  etifeddiaeth 
yn  nheyrnas  Crist  a  Duw. 

'lCor.6.9.  Gal.5.21.  íCol.3.5. 

6  Na  thwylled  neb  chwi  â 
geiriau  ofer:  canys  oblegid  y 
pethau  hyn  'y  mae  digofaint 
Duw  yn  dyfod  ^ar  blant  yr 
II  anufudd-dod. 

"Matt.^^.!  Col.  2.  4, 8, 18.  'Bhuf.1.18. 
*  Pen.  2.  2.      I  anghrediniaeth. 

7  Na  fyddwch  gan  hynny 
gyfrannogion  â  hwynt. 

8  Canys  yr  oeddych  chwi 
llgynt  yn  dywyllwch,  ond  yr 
awrhon  'goleuni  ydpch  yn  yr 
Arglwydd:  rhodiwch  fel  ""plant 
y  goleuni ; 

tryaameer.     «2Cor.8. 18.  1  Thees.  5,  5. 
■"  Luc  16.  8. 

9  (Canys  "ffì'wyth  yr  Yspryd 

°  Gal.  5.  22. 


burcìe/j  a  sobni-ydd. 
sydd  ym  mhob  daioni,  a  chyf- 
iawnder,  a  gwirionedd ;) 

10  Gan  brofi  "bcüi  sydd  gyni- 
meradwy  gan  yr  Arglwydd. 

»  Rhnf.  12.  2. 

11  Ac  "na  fydded  i  chwi  gyd- 
gyfeiUach  â  '  gwoithrcdoedd 
anfTrwythlawn  y  tywyllwch, 
eithr  yn  hytrach  argyhoedd- 

WCh  hwynt.  Picor.5.9.al0.2.>. 
1  Rhuf.  6.  21.  a  13. 12.    Gal.  6.  8. 

12  Canys  brwnt  yw  adrodd  y 
pethau  a  wneir  ganddynt  hwy 
yn  ddirgel. 

13  Eithr  'pob  peth,  wedi  Ijyr 
argyhoedder,  a  eghirir  gan  y 
goleuni:  canys  beth  bynnag 
sydd  yn  egluro,  goleuni  y  w. 

'Ioan3.20,21.   Heb.  4.  13.      ì  y  chdgiMier. 

14  O  herwydd  paham  y  mae 
efe  yn  dywedyd,  'Deff"ro  di  yr 
hwn  wyt  yn  cysgu,  a  '  chyfòd 
oddi  wrth  y  meirw;  a  CÍirist 
a  oleua  i  ti. 

•E8.60.1.   Ehuf.  13. 11, 12.  'loanS.^S. 
Ehuf.  6.  4,  5.  Peu.  2.  5.  Col.  3.  1. 

15  "IIGwehvch  gan  InTiny  pa 
fodd  y  rhodioch  yn  ddíesgeiil- 
us,  nid  fel  annoethion,  ond  fel 

doethion  ;       »Col.4.5.      \  Edrychicch. 

16  Gan  brjTiu  yr  amser,  o- 
blegid  y  dyddiau  sydd  dd 

*Preg.ll.2.   Ioanl2.35.   Pen.  6.  13.   Gal.  6.  10. 

17  Am  hyiiny  na  fyddwch  an- 
noethion,  eithr  ^jii  deall  beth 
ìjw  ewyllys  yr  Argl\\jdd. 

y  Rhuf.  12.  2. 

18  Ac  'na  fedd^yer  chwi  gan 

»  Diar.  20. 1.  a  23.  20.   Luc  21  34 
Ff  4 


Dyledsmyddau 


EPHESIAID,  V.         groỳr  a  gwragedd. 


win,  yn  yr  hyn  y  mae  gormod- 
edd ;  eíthr  llanwer  chwi  a  r 

Yspryd;  .  -i 

19  Gan  lefaru  wrth  eich  gil- 
ydd  'mewn  psalmau,  a  hymnau, 
ac  odlau  ysprydol ;  gan  ganu 
a  phyngcio  yn  eich  calon  i  'r 
Arglwydd ; 

»Col.3.16.  Iago5.13. 

20  "  Gan  ddîolch  yn  wastad  i 
Dduw  a  'r  Tad  am  bob  peth, 
*yn  enw  ein  Harglwydd  lesu 

Grist  ;  b  Ps.  34. 1.  1  ThesB.  5. 18. 

cHeb.13.15.  lPetr2.5.  a4.11. 

21  *Gan  ymddarostwng  i'ch 
gilydd  yn  ofn  Duw.  "iPetrs.s. 

22  'Y  gwragedd,  ymostyng- 
wch  i'ch  gwỳr  prîod,  ^megis 
i'r  Arglwydd.  •icor.u.sé.  coi.3.18. 

Tit.2.6.  lPetr3.1.  fPen.6.5. 

23  Oblegid  «y  gwr  yw  pen  y 
wraig,  megis  ag  y  mae  Crist 
yn  ben  i  'r  eglwys ;  ac  efe  yw 
lachawdwr  'y  corph. 

«lCor.11.3.     h  pen.  1. 22.  a  4. 15.  Col.  1. 18. 
« Pen.  1. 23. 

24  Ond  fel  y  mae  yr  eglwys 
yn  ddarostyngedig  i  Grist,  felly 
hefyd  bydded  y  gwragedd  i'w 
gwŷr  prîod  'ym  mhob  peth. 

k  Col.  3.  20, 22.  Tit.2.9. 

25 '  Y  gwŷr,  cerwch  eich  gwrag- 
edd,  megis  ag  y  carodd  Crist 
yr  eglwys,  ac  ""a'i  rhoddes  ei 
hun  drosti ; 

'  Col.  3. 19.  1  Petr  3. 7.      "  Gal.  1. 4.  Ad.  2.  ^ 

26  Fel  y  sancteiddiai  efe  hi, 


a  1  glanhâu  °â'r  olchfa  ddwfr 
"  trwy  y  gair ; 

nlcan3.5.  Tit.3.5.  Heb.10.22.  lXoaii5.6. 
o  loan  15. 3.  a  17. 17. 

27  Fel  y  gosodai  efe  hi  yn 
llogoneddus  iddo  ei  hun,  yn 
eglwys  '•heb  ami  na  brycheu- 
yn  na  chrychni,  na  dim  o'r 
cyfryw;  ond  fel  y  byddai  yn 
sanctaidd  ac  yn  ddifeius. 

1  eglnn»  ogoneddm  íááo  et  hm,  A«6,  &c. 
PCan.4.7.  Col.  1.  22. 

28  Felly  y  dylai  y  gwŷr  garu 
eu  gwragedd,  megis  eu  cyrph 
eu  hunain.  Yr  hwn  a  garo  ei 
wraig,  sydd  yn  ei  garu  ei  hun. 

29  Canys  ni  chasaodd  neb 
erioed  ei  gnawd  ei  hun ;  eithr 
ei  fagu  a'i  feithrin  y  mae, 
megis  ag  1/  wa6  yr  Arglwydd 
am  yr  eglwys : 

30  Oblegid  "aelodau  ydym 
o  'i  gorph  ef,  o  'i  gnawd  ef,  ac 
o  'i  esgyrn  ef.   » i  cor.  e.  15.  a  12. 27.  ^ 

31  'Am  hynny  y  gâd  dyn  ei 
dad  a  'i  fam,  ac  y  glŷn  wrth  ei 
wraig,  a  hwy  a  fyddant  lU  dau 
yn  un  cnawd. 

rGen.2.24.  Matt.  19. 5.  MarolO.7.  lCor.6.16. 

32  Y  dirgelwch  hwn  sydd 
fawr :  eithr  am  Grist  ac  am  yr 
eglwys  yr  wyf  fi  yn  dywedyd. 

33  Ond  chwithau  hefyd  cym- 
main  un,  felly  cared  pob  un  o 
honoch  ei  wraig,  fel  ef  ei 
hunan  ;  a'r  wraig  edrycMd  ar 
iddi  berchi  ei  gwr. 


plant  a  thadau. 


PENNOD  VI. 

A.  p.  64.— 1  Dyledswydd  plant  tu  ag  at  eu 
ý  ^y^^i^ion  tu  ag  at  eu  harglwyddi. 
lU  Mat  mtlwriaeth  yw  ein  hywyd  ni,  12  nid 
yn  unig  yn  erbyn  cig  a  gwaed,  eithr  hefyd 
yn  erhyn  gelynion  ysprydol.  13  Cyflawn 
mogaeth  Cristim,  18  a  V  modd  yr  arferir 
ht,  21  Canmól  Tychicm. 

Y PLANT,  uftiddhêwch 
i  'ch  rhíeni  yn  yr  Ar- 
glwydd:  canys  hyn  sydd  gyf- 
lawn.  »001.3.20. 

2  "Anrhydedda  dy  dad  a'th 
fam,  (yr  hwn  yw  y  gorchymyn 
cyntaf  mewn  addewid ;) 

'■Ex.20.12.  Deirt.5.16.a27.16.  Matt.15.4. 
Maro  7. 10. 

3  Fel  y  byddo  yn  dda  i  ti,  ac 
íel  y  byddech  hir-hoedlog  ar 
y  ddaear. 

4  A  '  chwithau  dadau,  na  yr- 
rwch  eich  plant  i  ddigio ;  ond 

maethwch  hwynt  yn  addysg 
II  ac  athrawiaeth  yr  Arglwydd. 

•Col.8.21.    <iDeut.6.7.20.  Ps.78.4.  Díar.  19. 18. 
•  o  rhÿhudd. 

5  'Y  gweision,  ufuddhêwch 
1  'r  rhai  sydd  arglwyddi  *  chwi 
yn  ol  y  cnawd,  gyd  âg  ofn  a 
dychryn,  yn  symlrwydd  eich 
calon,  megis  i  Grist ; 

•O0I.8.22.  lTmi.6.1.  Tit.2.9.  lPeti-2.18. 

6  Nid  â  golwg-wasanaeth,  fel 
boddlonwyr  dynion,  ond  fel 
gweision  Crist,  yn  gwneuthur 
ewyllys  Duw  o  'r  galon  ; 

1  Trwy  ewyllys  da  yn  gwneuth- 
nr  gwasanaeth,  megis  i  'r  Ar- 
glwydd,  ac  nid  i  ddynion : 


EPHESTATD,  VL 


(jrmìstm  a  rneÌHtriaid. 


^  8  ^  Gan  wybod  mai  pa  ddu- 
[oni  bynnag  a  wnelo  pob  un, 
hynny  a  ddcrbyn  efe  jj^an  yr 
Argb^ydd,  pa  im  bynnag  ai 
caeth  ai  rhydd/yẃfo.    'Job  34.11. 

9  A  chwithau  « feistriaid, 
gwnewch  yr  un  pethau  tu  ag 
attynt  hwy,  gan  roddi  bygwth 
heibio:  gan  wybod  fod  eich 
Arglwydd  llchwi  a  hwyíhau  }ti 
y  nefoedd;  ac  fnid  oes  der- 
byn  wyneb  gyd  âg  ef 

«  Col.  4. 1.      I  àtìrWian  hitfyd.      t  noá. 
■■Rhuf.^.  11.  Col.  3.  25. 

10  Heb  law  hyn,  fy  mrodyr, 
ymnerthwch  yn  yr  Arglwydd, 
ac  'y 'nghadernid  ei  aHu  ef. 

'  Pen.  1.  19.  a  3.  IG. 

H  'Gwisgwch  holl  arfogaeth 
Duw,  fel  y  galloch  sefyll  vti 
erbyn  cynllwynion  diafol. 

kEhuf.l3.12.   2Cor.6.7.  1  Thess.  5.  8. 

12  Oblegid  nid  yw  ein  hym- 
drech  ni  yn  erbyn  gwaed  a 
chnawd,  ond  yn  erb^-n  tvwys- 
ogaethau,  yn  erbyn  awdurdòd- 
au,  yn  erbym  '  bydol-Iywiawd- 
wyr  tywyllwch  y  byd  hwn,  yn 
erbyn  lldrygau  ysprjdol  vn  y 
nefolion  f  leocdd. 

'Ioanl2.31.al4.30.  Col.  1. 13.    t  ynT^ìion  àniy. 
t  bethau. 

13  Am  hynny  cymmerwch  at- 
toch  holl  arfogaeth  Duw,  fel  y 
galloch  wrthsefyll  y  dydd 
drwg;  ac  wedi  Hgorphen  pob 
peth,  sefyll.  igorchfwu 


EPHESIAID,  VI 


Am  misgo  yr 

14  Sefwch  gan  hynny,  "wedi 
amffylch-wregysu  eich  Iwynau 
â  gwirionedd,  a  "gwisgo  dwy- 
fronneg  cyfiawnder ; 

mE8.U.5.  LUC12.35.  ■'Es.SÖ.lT. 
2Cor.  6.7.  lThes8.5.8. 

15  A  gwisgo  am  eich  traed 
esgidiau  parottoad  efengyl 
tangnefedd: 

16  II  Uwch  law  pob  dim,  wedi 
cymmeryd  narian  y  ffjdd,  â  r 
hon  y  gellwch  ddiffoddi  hoU 
bicceìlau  tanllyd  y  tfall. 

y  HMm,  neu.  YmMyÿOi.     •  1  loan  5. 4. 
t  àrao. 

17  p  Cymmerwch  hefyd  helm 
yr  iachawdwriaeth,  a  "chledd- 
yf  yr  Yspryd,  yr  hwn  yw  gair 
Duw : 

PAd.l4.     1^6^.4.12.  Dat.1.16. 

18  '  Gan  weddîo  bob  amser  â 
phob  rhyw  weddi  a  deisyfiad 
yn  yr  Yspryd,  a  'bod  yn  wyl- 
iadwrus  at  hyn  yma,  trwy  bob 
dyfal-bara,  a  deisyfiad  dros  yr 
hoU  saint ; 

•Ehuf.12.12.  Col.4.2.  lThe8g.5.17. 
■  Marc  13. 33. 

19  *A  throsof  finnau,  fel  y 
rhodder  i  mi  ymadrodd,  trwy 

«Act.4.19.  Col.4.3.  2Thes8.3.1. 


holl  arfogaeth. 

agoryd  fy  ngenau  "yn  hŷf,  i 
hysbysu  dirgelwch  yr  efengyl ; 

»  2  Cor.  3. 12. 

20  Dros  yr  hon  "yr  wyf  yn 
gennad 'mewn  llcadwyn:  fel  y 
traethwyf  yn  hŷf  tam  dani,  fel 
y  perthyn  i  mi  draethu. 

x2Cor.5.20.      JAct.28.20.  Pen.3.1. 
I  rÄM>i/i)Mtu.     t  ynàM  fd. 

21  Ond  ^fel  y  gwypoch  chwi- 
thau  hefyd  fy  helynt,  beth  yr 
wyf  yn  ei  wneuthur,  'Tychicus, 
y  brawd  anwyl  a'r  gweinidog 
ffyddlawn  yn  yr  Arglwydd,  a 
hysbysa  i  chwi  bob  peth  : 

•Col.4.7.     •2Tim.4.12.  Tit.3.12. 

22  Yr  hwn  a  anfonais  attoch 
er  mwyn  hyn  yma;  fel  y  caech 
wybod  ein  helynt  ni,  ac  fel  y 
diddanai   efe   eich  calonnau 

chwi.  ..   ,  1 

23  Tangnefedd  i'r  brodyr,  a 
chariad  gyd  â  ffydd,  oddi  wrth 
Dduw  Dad,  a'r  Arglwydd  lesu 

Grist.  ,  .    1  u 

24  Gras  fyddo  gyd  a  phawb 
sydd  yn  caru  ein  Harglwydd 
lesu  Grist  mewn  II  purdeb.  A- 

1Í  At  yr  Ephesiaid  yr  ysgrifenwyd  o  Rufaiii, 
gyd  â  Thychicus, 


EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 

AT  Y 

PHILIPPIAID. 


PENNOD  I. 

^'^:  ^         «/«  yn  tygtiolaethu  ei 

ddtolchganoeh  i  Dduw,  a'i  eerch  tu  ag  at- 
tyni  hwythau,  am  frwythau  eu  ffydd  hwynt, 
a'u  cymdeithaa  yn  ei  ddìoddefiadau  ef :  9 
gan  weddio  b'eunydd,  ar  iddynt  gynnyddu 
memi  gras.  12  Y  mae  yn  dangos  pa  ddaimi 
a  ddaeth  i  ffydd  Crist  trwy  ei  flinderau  ef 
yn  Bhu/ain;  21  ac  mor  harod  ydyw  efe  i 
ogoneddu  Crist,  pa  un  hynnag  ai  trwy  fywyd 
ai  trwy  farwolaeth:  27  gan  eu  hannog  hwy 
i  undeb,  28  ac  ifod  yn  gryfion  mewn  erlid. 

PAUL  a  Thimothëus,  gweis- 
ion  lesu  Grist,  at  yr  holl 
saint  'yng  Nghrist  lesu  y  rhai 
sydd  yn  Philippi,  gyd  â'r  es- 
gobion  a  'r  diaconiaid  : 

•  1  Ctoi.  1.  2. 

2  "Gras  i  chwi,  a  thangnef- 
edd,  oddi  wrth  Dduw  ein  Tad 
ni,  a'r  Arglwydd  lesu  Grist. 

"•Ehuf.  1.7.  lPetrl.2. 

3  "  I  'm  Duw  yr  ydwyf  yn  dî- 
olch  ym  mhob  coflFa  am  dan- 

OCh,    o  Ehuf.  1.  8.  1  Cor.  1.  4.  Eph.  1. 15  16. 
Col.  1.  3.   IThess.  1.2. 

4  Bob  aniser  ym  mhob  deis- 
yfiad  o  'r  eiddof  drosoch  chwi 
oll,  gan  wneuthur  fy  neisyfiad 
gyd  â  llawenydd, 

5  Oblegid  eich  cymdeithas 


chwi  yn  yr  efengyl,  o  'r  dydd 
cyntaf  hyd  yr  awrhon  ; 

6  Gan  fod  yn  hyderus  yn  hyn, 
y  bydd  i'r  hwn  a  ddechreuodd 
ynoch  -  waith  da,  ei  orphen 

hyd  ddydd  lesu  Grist ; 

"■loane.aG.  lThea9.1.3.      •  Ad.  10. 

7  Megis  y  mae  yn  iawn  i  mi 
synied  hyn  am  danoch  oll, 
II  am  eich  bod  gennyf  yn  fy 
nghalon,  yn  gymmaint  a  'ch 
bod  chwi  oll,  yn  gystal  'yn  fy 
rhwymau,  ag  yn  fy  aniddifíyn 
a  chadarnhâd  yr  efengyl,  «yn 
gyfrannogion  tâ  mi  o  ras. 

«  amfod  gennychfi  un  eieh  caUm.      '  Eph  3  1 
2Tirn.l.8,      »Pen.4.14.  U-mgral.' 

8  Canys  "Duw  sydd  dyst  i 
mi,  mor  hiraethus  wyf  am 
danoch  oll  yn  ymysgaroedd 
lesu  Grist.  "iThea.a.s. 

9  A  hyn  yr  wyf  yn  ei  weddîo, 
ar  amlhâu  o'ch  cariad  chwi 
etto  fwyfwy  mewn  gwybodaeth 
a  phob  synwyr ; 

^A^f  'y  profoch  y  pethau 
sydd  ila  gwahaniaeth  rhyno-- 
ddjTit;  fel  ^y  byddoch  *bur 

'Rhiif2  18.     \raoorol      M  Thoat  3.  13.  a  5.  a 


a  didramgwydd  hyd  ddydd 
Crist  * 

11  Wedi  eich  cyflawni  â 
fifrwythau  cyfiawnder,  'y  rhai 
sydd  trwy  lesu  Grist,  "er  go- 
goniant  a  moliant  i  Dduw. 

rioanl5.4.5.  Eph.2.10.  mIoanl5.8.  Eph.1.12,14. 

12  Ac  mi  a  ewyllysiwn  i  chwi 
wvbod,  frodyr,  am  y  pethau  a 
ddigwyddoM  i  mi,  ddyfod  o 
honynt  yn  hytrach  er  llwydd- 
iant  i'r  efengyl;         .    .  o 

13  Yn  gymmamt  a  boa  iy 
rhwymau  i  llyng  Nghrist  yn 
eglur  yn  tyr  holl  lys,  ac  íym 
mhob  lU  arall ; 

\oaâmOrìd.    tSef,Hi/«Cmr.  tífcatẃemfll. 

14  Ac  i  lawer  o'r  brodyr  yn 
yr  Arglwydd  fyned  yn  hyderus 
wrth  fy  rhwymau  i,  a  bod  yn 
hyfach  o  lawer  i  draethu  y 
s:air  yn  ddîofn. 

15  Y  mae  rhai  yn  wir  yn 
pregethu  Crist  trwy  genfigen 
ac  ymryson;  a  rhai  hefyd  o 
ewyllys  da. 

16  Y  naiU  sydd  yn  pregethu 
Crist  o  gynnen,  nid  yn  bur, 
gan  feddwl  dwyn  mwy  o  tim- 
der  i'm  rhwymau  i : 

17  A'r  lleiU  o  gariad,  gan 
wybod  mai  er  araddiffyn  yr 
efengyl  y  'm  gosodwyd. 

18  Beth  er  hynny?  etto  ym 
mhob  modd,  pa  un  bynnag  ai 
mewn  rhith,  ai  mewn  gwirion- 
edd,  yr  ydys  yn  pregethu 


Crist:  ac  yn  hyn  yr  ydwyf  ^ 
yn  Uawen,  îe,  a  llawen  fyddat. 

19  Canys  mi  a  wn  y  digwydd 
hyn  i  mi  er  iachawdwnaeth, 
"trwy  eich  gweddi  chwi,  a 
chynnorthwy    °  Yspryd  lesu 

GrÌSt  n2Cor.l.ll.  »Rhnf.8.9. 

20  Ýn  ol  fy  awydd-fryd  a'm 
gobaith,  ^na'm  gwaradwyddir 
mewn  dim,  eithr  mewn  pob 
hyder,  fel  bob  amser,/e%  yr 
awrhon  hefyd,  y  mawrygir  Cnst 

yn  fy  nghorph  i,  pa  un  bynnag 
ai  trwy  fywyd,  ai  trwy  farwol- 

aeth.  ' 

21  Canys  byw  i  mi  yw  Crist, 
a  marw  sydd  elw. 

22  Ac  os  byw  fyddaf  yn  y 
cnawd,  hyn  yw  fírwyth  fy 
llafur :  a  pha  beth  a  ddewisat, 
nis  gwn. 

23  Canys  "y  mae  yn  gyfyng 
arnaf  o'r  ddeivíw,  gan  fod 
o-ennyf  chwant  i'm  dattod,  ac  i 
fod  gyd  â  Christ;  canys  Uawer 
11  iawn  gwell  ydyw. 

<i2Cor.5.8.  2Tim.4.6.     I  m«W- 

24  Eithr  aros  yn  y  cnawd 
sydd  fwy  angenrheidiol  o  ch 
plegid  chwi. 

25  A  '  chennyf  yr  hyder  hwn, 
yr  wyf  yn  gwybod  yr  arhosat 
Ìc  y  cyd-drigaf  gyd  â  chwi  oll, 
er  cynnydd  i  chwi,  a  llawen- 
yddyffydd;  'î"-J24. 

26  Fel  y  byddo  'eich  gortol- 

•  2  Cor.  1. 14.  a  5. 12. 


01 


Yniddwyn  yìi  addas.    PHILIPPIAID,  II. 
edd  chwi  yn  helaethacli  yng 
Nghríst  lesu  o  'm  plegid  i, 
trwy  fy  nyfodiad  i  drachefn 
attoch. 

27  Yn  unig  'yniddygwch  yn 
addas  i  efengyl  Crist;  fel  pa 
mi  byimag  a  wndwyf  ai  dyfod 
a'ch  gweled  chwi,  ai  bod  yn 
absennol,  y  clywyf  oddi  wrth 
eich  helynt  chwi,  eich  bod  yn 
sefyll  yn  un  yspryd,  âg  un 
enaid,  gan  "gyd-ymdrech  llgyd 
â  ffydd  yr  efengyl ; 

»Eph.4.1.  Col.1. 10.  1  Thess.  2. 12.  a  4. 1. 
"  Judaa  3.     I  Neu,  dro»,  neu,  fetci/. 

28  Ac  heb  eich  dychrynu 
mewn  un  dim  gan  eich  gwrth- 
wynebwyr  :  *  yr  hyn  iddynt 
hwy  yn  wir  sydd  arwydd  sicr 
o  golledigaeth,  ''ond  i  chwi  o 
iachawdwriaeth,  a  hynny  gan 
Dduw. 

'2Thes8. 1.5.     JBhuf.8.17.  2Tiin.2. 11. 

29  Canys  i  chwi  'y  rhoddwyd, 
hod  i  chwi  er  Crist,  nid  *yn 
unig  gredu  ynddo  ef,  ond 
hefyd  ddîoddef  erddo  ef ; 

■  Act.  5.  41. 

30  Gan  fod  i  chwi  yr  un  ym- 
drin  "ag  a  welsoch  ynof  fi,  ac 
yr  awrhon  a  glywch  ei  fod 
ynof  fi.      •  Act.  16. 19,  &c. 

PENNOD  II. 


Crist  yn  ffurf  Duw. 


A.  D.  64.— 1  y  mae.  yn  eu  hamtog  hwynt  i 
undeh,  ao  i  bob  gostyngeiddrwydd  meddwl 
trwy  niampl  ufudd-dod  a  dyrchalìad  Crüt  '; 
12  oc  ifyned  rhagddytU  yn  ofalus  yn  furdd 
tachawdwriaeth,  fel   y    byddont    megis  j/oì- 


euadau  i'r  hyd  annuwiol,  16  ac  yn  ddi- 
ddanwch  iildo  yìdau,  eu  hapoM  hwynt,  yr 
hwn  sydd  hellach  harod  i'w  oŷrymmu  i 
Dduw  19  y  mae  yn  goUUhio  danff/n 
limolhem  attynl,  yr  hwn  y  mae  efe  yn  ei 
ganmol  ynfawr;  25  oc  felly  Epaphroditm 
yr  hwn  y  mae  efe  ar  fedr  ei  fUanfon  atlynt 
yn  ddîattreg. 

oes  gan  hynny  ddiui 
diddanwch  yng  Nghrist, 
od  oes  dim  cysur  cariad,  od 
oes  dim  cymdeithas  yr  Yspryd, 
od  oes  dim  ymysgaroedd  a 
thosturiaethau, 

2  Cyflawnwch  fy  llaweiiydd ; 
'fel  y  byddoch  yn  meddwl  yr 
un  peth,  a'r  un  cariad  gemiycìi, 
yn  gyttûn,  yn  sjiiied  yr  un 

peth.  «Ehuf.  12.16.8  15.5.  lCor.l.lü 

Pen.8. 16.    IPetrS.  8. 

3  Na  wneler  dim  trwy  gyniieu 
neu  wag-ogoniant,  eithr mewn 
gostyngeiddrwydd,  gan  dybied 
eich  gilydd  yn  well  na  cliwi 
eich  hunain. 

"•Rhuf.  12. 10.  IPetrS.  5. 

4  'Nac  edrychwch  bob  un 
ar  yr  eiddoch  eich  bunain, 
eithr  pob  un  ar  yr  eiddo  eraill 
hefyd.  « i  cor.  lo.  24.  a  is.  5. 

5  Canys  "  bydded  jiioch  y 
meddwl  yma,  yr  hẁn  oedd 
hefyd  }iig  Nghrist  lesu : 

''Matt.  11.29.  loanlS.  15.    lPetr2.  21. 
1  loan  2.  6. 

6  Yr  hwn,  ac  'efe  }ti  ffurf 
Duw,  'ni  thybiodd  }tì  drais 
fod  yn  ogj-fuwch  â  Duw ; 

•  loan  1. 1,  2.  a  17.  5.      floanô.  18. 


Dyrchajiad  Crist. 
7  Eithr  efe  a 'i  II  dibrisiodd 
ei  hun,  gan  gymmeryd  arno 
ao-wedd  *'g\vas,  ac  'a  wnaed 
mewn  f  cyffelybiaeth  dynion 

1  gwaghaodd 


«P6.22.  6.   Es.  53.3.   Dan.  9.  26. 
Marc  9  12      "  Es.  42.  1.  a  49.  3,  6.  a  52. 13.  a  53.  11. 
Ezec.34.23,24.  Zech.3.8.   >Ioanl.l4.  Rhuf.1.3. 
Gal.  4.4.  Heb.2.14,17.    \  ffen,  gosgedd. 

8  A  'i  gael  mewn  dull  fel  dyn, 
efe  a'i  darostyngodd  ei  hun, 
gan  fod  "yn  ufudd  hyd  angau, 
îe,  angau  y  groes. 

k  Matt.  26. 39, 42.  IoMilO.18.  Heb.5.8. 

9  O  herwydd  paham,  Duw 
'a'i  tra-dyrchafodd  yntau,  ac 
"•a  roddes  iddo  enw  yr  hwn 
sì/dd  goruwch  pob  enw ; 

'  loan  17. 1.  2,  5.  Heb.  2.  9.  -Eph.1.21. 
Heb.  1.  4. 

10  "  Fel  yn  enw  lesu  y  plygai 
pob  glin,  o  'r  nefolion,  a'r  dae- 
arolion,  a  than-ddaearolion 
bethau ; 

■■E8.45.23.   Rhuf.14.11.    Dat.  5. 13. 

11  Ac  "y  cyfifesai  pob  tafod 
fod  lesu  Grist  yn  Arglwydd, 
er  gogoniant  Duw  Dad. 

•  loan  13. 13. 

12  Am  hynny,  fy  anwylyd, 
megis  bob  amser  yr  ufudd- 
hasoch,  nid  fel  yn  fy  ngŵydd 
yn  unig,  eithr  yr  awrhon  yn 
fwy  o  lawer  yn  fy  absen, 
gweithiwch  allan  eich  iachawd- 
wriaeth  eich  hunain  II  trwy  ofa 
a  dychryn.  imàâ^. 

13  Canys  "Duw  yw  yr  hwn 
sydd  yn  gweithio  ynoch  ewyll- 

P2Cor.3.  5.  Heb.13.21. 


PHILIPPIAID,  II.   Cynnal  gair  y  hymyd. 

ysio  a  gweithredu  o'í  ewyllys 
da  e/". 

14  Gwnewch  bob  dim  "heb 
rwgnach  ac  ymddadleu ; 

« 1  Petr  4.  9. 

15  Fel  y  byddoch  ddîargy- 
hoedd  a  lldiniwed,  'yn  blant 
difeius  i  Dduw,  y'nghanol  cen- 
hedlaeth  ddrygionus  a  thro- 
faus,  ym  mhlith  y  rhai  yr  ydych 
'yn  disgleirio  megis  goleuadau  - 
yn  y  byd ; 

I  Neu,  DÄurío».      '  Matt.  5. 45.      •  Matt.  5. 14. 

16  Yn  cynnal  gair  y  bywyd  ; 
*  er  gorfoledd  i  mi  II  yn  nydd 
Crist,  "na  redais  yn  ofer,  ac 
na  chymmerais  boen  yn  ofer. 

»  2  Cor  1. 14.  1  The«.  2. 19.      I  Nen,  hyd  ddydd, 
neu,"e»ŵî/»á!/<M.      »Gal.2.2.   1  Thess.  3.  5. 

Ÿí  lë,  a  phe  y'm  II  hoffrym- 
mid  ar  "aberth  a  gwasanaeth 
eich  flfydd,  Mlawenhâu  yr  wyf, 
a  chyd-lawenhâu  â  chwi  oU. 

«  2  Tim.  4. 6.      1  habertMd.      J  Rhuf.  15. 16. 
«2Cor.7.4.  Col.  1.24. 

18  Oblegid  yr  un  peth  hef- 
yd  byddwch  chwithau  lawen, 
a  chyd-lawenhêwch  â  minnau. 

19  Ac  yr  wyf  yn  gobeithio  yn 
yr  Arglwydd  lesu,  anfon  'Ti- 
mothëus  ar  fyrder  attoch,  fel 
y'm  cysurer  innau  hefyd,  wedi 
i  mi  wybod  eich  helynt  chwi. 

•Rhuf.l6.  21. 

20  Canys  nid  oes  gennyf  neb 

II  o  gyífelyb  feddwl,  yr  hwn  f  a 

II  nwr  atmi  i  rm.     t  Neu,  yn  naturiól  a  ofala. 


Canmol  Timothëus,      PHILIPPIAID  III 
wir-ofala  am  y  pethau  a  bertli- 
yn  i  chwi. 

21  Canys  pawb  "  sydd  yn 
.  ceisio  yr  eiddynt  eu  hunain, 
I  nid  yr  eiddo  Crist  lesu. 

■>  1  Cor.  10.  24, 33.   2  Tim.  4. 10, 16. 

22  Eithr  y  prawf  o  hono  ef 
chwi  a'i  gwyddoch,  mai  fel 
plentyn  gyd  â  thad,  y  gwasan- 
aethodd  efe  gyd  â  myfi  yn  yr 
efengyl. 

23  Hwn  gan  hynny  yr  ydwyf 
yn  gobeithio  ei  ddanfon,  cyn 
gynted  ag  y  gwelwyf  yr  hyn 
a  fydd  i  mi. 

24  '  Ac  y  mae  gennyf  hyder 
yn  yr  Arglwydd  y  deuaf  finnau 
hefyd  ar  fyrder  attoch. 

•Pen.  1.25.  Phüem.  22. 

25  Eithr  mî  a  dybiais  yn 
angenrheidiol  ddanfon  attoch 
Epaphroditus,  fy  mrawd,  a'm 
cyd-weithiwr,  a  'm  "  cyd-filwr, 
ond  eich  ||  cennad  chwi,  a 
;  gweinidog  i  'm  cyfreidiau 
mnau. 

"Philem.a        lapoiW.        «Pen.  4. 18. 

26  Canys  yr  oedd  efe  yn 
hiraethu  am  danoch  oll,  ac 
yn  athrist  iawn,  oblegid  i  chwi 
gly  wed  ei  fod  ef  yn  glaf 

27  Canys  yn  wir  efe  a  fu  glaf 
yn  agos  i  angau:  ond  Duw  a 
di  ugarhaodd  wrtho  ef ;  ac  nid 
wrtho  ef  yn  unig,  ond  wrthyf 
íinnau  hefyd,  rhag  cael  o  honof 
Jristwch  ar  dristwch. 


ac  Ejmphroditus. 

28  Yn  fwy  ||  diwyd  gan  hjnny 
yr  anfonais  i  ef,  fel  gwedi  i 
chwi  ei  welcd  ef  drachefn. 
y  byddech  chwi  lawen,  ac 
y  byddwn  innau  yn  llai  fy 
nhristwch.  ^çofaiu.. 

29  Derbyniwch  ef  gan  hynny 
jn  yr  Arglwydd  gyd  â  phob 

lawenydd;  a 'r  cyfryw  rai 
II  gwnewch  gyfrif  o  honynt : 

^anrhyâeddmh.      ^  1  Cor.  16. 18.  1  Thess  5  12 
1  Tim.  5. 17. 

30  Canys  oblegid  gwaith  Crist 
y      ^í^.y^  ^gos  i  angau,  ac 
y  Du  diddarbod  am  ei  einioes 
'fel  y  cyflawnai  efe  eich  difty<r 
chwi  o'ch  gwasanaeth  tu  ag 

attaf  fi.  «lCor.  16.17. 

PENNOD  III. 

^'^lí  ^.f"*  ^-^*  î'"  «»  rhyb,cddio  i 

ochelÿd  gau-athratüon  yr  enwaediad  ■  ac 

dZl,  "^'  \^Vderu  y'nghuflawndery 
ddeddf:    J  yr  hyn,  er  hynny,  y  mae  efe 

enntU,  Cnst  a'i  gyfiawnder ;  12  gan  gJd- 
naftorf  et  ammhergeilhncydd  ei  hun  yn  L, 
lö  Ymae  yn  eu  hannor,  h,cy  i  fod  o'r 
meddwlhwn,  17  ao  i',a  ddynwared  ef ;  18  ac 
t  oehelyd  ffyrdd  Cristionogion  cnaJól 


WEITHIAN, 
'byddwch 


fy  mrodyr, 

^    ,       .    lawen  yn  yr 

Arglwydd.  Ysgrifenu  }t  un 
pethau  attoch,  gennyf  fi  yn 
wir  nid  îjîo  flin,  ac  i  chwithku 
y  mae  yn  ddíogel. 

•  2  Cor.  13.  11.  Pen.  4.  4, 

2  Gochelwch  gwn,  gochelwch 
ddrwg-weithwyr,  gochelwch  y 
cyd-doriad.       » 2  cor.  n.  13. 


f clfys  'yr  on«aediad  ydym  i  cyfrif  yn  dom.  fel  yr  enmllwyf 


*-J*^  J   

ni,  -y  rhai  ydyrn  yn  gwasan 
aethu  Duw  yn  yr  yspryd,  ac 
vn    gorfoleddu  yng  Nghrist 
lesu,  ac  nid  yn  ymddiried  yn 
y  cnawd: 

c  Khuf.  2. 28,  29.  a  4.  U,  12.  Col.  2. 11. 
<!  loan  4. 23,  24. 

4  'er  bod  gennyf  achos  i 
vmddiried,  îe,  yn  y  cnawd. 
bs  yw  neb  arall  yn  tybied 
y  aall  ymddiried  yn  y  cnawd, 
mỳfi  Yufwy:  .2cor.11.i8. 

5  'Wedi  enwaedu  arnat  yr 
wythfed  dydd,  «o  genedl  Is- 
rael,  "o  Iwyth  Benjamm,  yn 
Hebrëwr  o  'r  Hebreaid ;  yn  ol 
y  ddeddf, '  yn  Pharisead ; 

íGen.17.12.    «2Cor.ll.22.  •'Ehuf.ll.l. 
1  Act.  23.  6.  a  26. 4,  5. 

6  '■Yn  ol  zêl,  'yn  erlid  yr 
eglwys;  yn  ol  y  ,cyfìavynder 
sydd  yn  y  ddeddf,  yn  II  ddi- 
argyhoedd. 

kAct.22.3.   Gal.    13,14.      >  Act.  8.  3.  a  9. 1. 
I  ddiachmn  arnaf. 

7  Eithr  "  y  pethau  oedd  elw  i 
mi,  y  rhai  hynny  a  gyfriíais  1 
yn  goUed  er  mwyn  Crist. 

■n  Matt.  13.  44. 

8  lë,  yn  ddíammeu,  yr  wyf 
hefyd  yn  cyfrif  pob  peth  yn 
golled  "o  herwydd  ardderch- 
owgrwydd  gwybodaeth  Crist 
lesu  fy  Arglwj^dd:  er  mwyn 
yr  hwn  y  'm  colledwyd  ym 
mhob  peth,  ac  yr  wyf  yn  eu 

.E8.58.il.  Jer.9.23,24.  loaiil7.3.  Col.  2.  2. 


%  Ac  y  'm  caìr  ynddo  ef  heb 
fy  nghyfiawnder  fy  hun,  °yr 
hwn  sydd  o'r  gyfraith,  ond  ^  yr 
hwn  sydd  trwy  ffydd  Crist,  se/ 
y  cyfiawnder  sydd  o  Dduw 
trwy  ffydd: 

.Rhvrf.l0.5.      PBhuf.l.l7.a3.21,22.  Gal.2.16. 

10  Fel  yr  adnabyddwyf  ef, 
a  grym  ei  adgyfodiad  ef,  a 
"  chymdeithas  ei  ddioddehad- 
au  ef,  gan  fod  wedi  fy  nghyd- 
ffurfio  â'i  farwolaeth  ef; 

^Bhuf.6.8,4.6. 


2  Cor.  4. 10, 11.  2Tim.2.11,12. 
IPetré.  13. 

11  Os  mewn  un  modd  y 
gallwn  gyrhaeddyd  adgyfodiad 
y  meirw :  . 

12  Nid  fel  pe  bawn  'wedi  ei 
gyrhaeddyd  eisoes,  neu  fod 
eisoes  'wedi  fy  mherffeithio  ; 
eithr  düyn  yr  wyf,  fel  y  gall- 
wyf  ymaflyd  yn  y  peth  hwn 
hefyd  yr  ymaflwyd  ynof  gan 
Grist  lesu. 

rlTiin.6.12.  '^0^.12.23. 

13  Y  brodyr,  nid  wyf  fi  yn 
bwrw  ddarfod  i  mi  gael  gafael: 
ond  un  peth,  'gan  anghofio  y 
pethau  sydd  o'r  tu  cefn,  ac 
"ymestyn  at  y  pethau  o  r  tu 
blaen,  „  ^  ^ , 

.P8.45.1Ü.  LUC9.62.    «1001.9.24,26.  Heb.b.1. 

14  Yr  ydwyf  yn  cyrchu  at  y 
uôd,  am  gamp  "  uchel  alwedig- 
aeth  Duw  yng  Nghrist  lesu. 


Annogaeth  PHILrPPIAID,  IV. 

15  Cynnifer  gan  liynny  aí? 
ydym  "berffaith,  syniwn  hyn: 
ac  os  ydych  yn  synied  dirn  yn 
amgenach,  hyn  hefyd  a  ddat- 
guddia  Duw  î  chwi. 

»lCor.  2.6.  aM.  20. 

16  Er  hynny,  y  peth  y  daeth- 
om  atto,  "  cerddwn  wrth  yr  nn 
rheol,  syniwn  yr  un  peth. 

'Bhuf.  12.  16.  a  15.  5. 

17  'Byddwch  II  ddilynwyr  i 
mi,  frodyr,  ac  edrychwch  ar 
y  rhai  sydd  yn  rhodio  felly, 
megis  "yr  ydym  nî  yn  siampl 

1  ChWl.      .iCor.4.16.aU.l.  lThees.1.6. 
1  Oì/d-ddüynmr-       1  Petr  5. 3. 

18  (Canys  y  mae  llawer  yn 
rhodio,  am  y  rhai  y  dywedais 
1  chwi  yn  fynych,  ac  yr  ydwyf 
yr  awrhon  hefyd  dan  wylo  yn 
dywedyd,  nmi  "gelynion  croes 
Kjns.iydynt;  «081.6.12. 

19  "Diwedd  y  rhai  yw  distryw, 
•duw  y  rhai  yw  eu  bol,  'a'u 
gogoniant  yn  eu  cywilydd,  « y 
rhai  sydd  yn  synied  pethau 
daearol.) 

*  2  Cor.  11. 15.     .  Bhuf.  16. 18.     '  Hos  4  7 
2Cor.ll.l2.   Gal.6.13.      »Rhnf  8  5 

20  Canys  "  ein  hymarweddiad 
ni  sydd  yn  y  nefoedd ;  o  'r  lle 
hefyd  'yr  ydym  yn  disgwyl  yr 
lachawdwr,  yr  Arglwydd  lesu 

"Eph.^.^.W.  CoI.3.1,S. 
'lCor.l.  7.  IThesB.  1. 10.  Tit.  2. 13. 

21  *Yr  hwn  a  gyfnewidia  llein 

'1  Cor.  15.  43,  48,  49.  Col.  3.  4. 
•  corph  eitt  gteaelald  ni. 


i  utideù. 

corph  gwael  ni,  fel  y  gvNneler 
ef  yr  un  Hurf  Hâ'i  gorpl)  go- 
goneddus  ef,  yn  ol  y  nerthol 
weithrediad  trwy  yr  hwn  y 
dichon  efe,  t'íe,  ddarostwng 
pob  peth  iddo  ei  hun. 

« "  chorph  ei  ogonedd  ef.      |  ,,e/yü,  „eu,  hyd  vn  nU 
'1  Cor.  15.  26,  27. 

PENNOD  IV. 

A.  D.  64.-1  Ar  ol  rhyhmldion  neiMuol  4  v 

ff'edtml:  10  ac  yn  dangos  pa  pM  y  iL 
wenychodd  e/e  wrlh  eu  haelioni  htoy  í  1 
atto  pan  oedd  y\v^harchar ;  nid  yn  uyZ 
maml  am  tddynt  horthi  ei  angheniL  ef  ao 
arn  y  gras  Duw  oedd  ynddynt  hwy :  19  Z 
feUy  y  mae  yn  diweddu,  gan  weddHo,  a  'u 
hannereh  hwy. 

AM  hynny,  fy  mrodyr  anwYl 
a  hoff,  »fy  Ilawenydd  a'm 
coron,  felly  sefwch  yn  yr  Ar- 
glwydd,  anwylyd. 

•2Cor.l.l4.  Pen.2.16.   1  Thess.  2.  19,  20. 

2  Yr  ydwyf  yn  attolwg  i 
Euodias,  ac  yn  attolwg  i  Syn- 
tyche,  synied  yr  un  peth  yn 
yr  Arglwydd. 

3  Ac  yr  ydwyf  yn  dymuno 
arnat  tithau,  fy  ngwir  gynimar 
cymmorth  y  gwragedd  hynny 
y  rhai  yn  yr  efengyl  "a  gyd- 
laturiasant  â  mi,  ynghyd'  â 
Chlement  hefyd,  a'ui  cyd- 
weithwyr  eraill,  'y  rhai  y  mae 
eu  henwau  yn  Ilyfr  y  bywyd. 

"  Pen.  1.  27.     '  Ex.  32.  32.   Ps.  69.  28.   Dan  12. 1 
Lnol0.20.   Dat.  3.  5.  a  20.  12.  a  21.  27. 

4  "  Llawenhêwch  yn  yr  Ar- 

«Pen.S-l.  lThe88.6.I& 


Cynghorion 

fflwydd  yn  wastadol:  a  thra- 
chefn  meddaf,  Llawenhêwch. 

5  Bydded  eich  arafwch  yn 
hysbys  i  bob  dyn.  Tmaeyr 
Arglwydd  yn  agos. 

eHeb.10.25.  Iago5.9.  2Petr3.8,9.^ 

6  'Na  ofelwch  am  ddim :  eithr 
ym  mhob  peth  mewn  gweddi 
ac  ymbil  gyd  â  diolchgarwch, 
gwneler  eich  deisyfiadau  chwi 
yn  hysbys  ger  bron  Duw. 

f  Pb  55. 22.  Diar.  16. 3.  Matt.  6. 25. 

t  A  Hhangnefedd  Duw,  yr 
hwn  sydd  uwch  law  pob  deall, 
a  geidw  eich  calonnau  a  ch 
meddyliau  yng  Nghrist  lesu. 

«Ioanl4.27.  Ehirf.5.1.  Col.3.15. 

8  Yn  ddiweddaf,  frodyr,  pa 
bethau  bynnag  sydd  wir,  pa 
bethau  bynnag  stjdd  llonest,  pa 
bethau  bynnag  sydd  gyjìawn, 
pa  bethau  bynnag  sydd  bur, 
pa  bethau  bynnag  sydd  hawdd- 
ffar,  pa  bethau  bynnag  sydd 
lanmoladwy,  od  oes  nn  rhm- 
wedd,  ac  od  oes  dim  clod, 
meddyliwch  am  y  pethau  hyn. 

9  Y  rhai  a  ddysgasoch,  ac  a 
dderbyniasoch,  ac  a  glywsoch, 
ac  a  welsoch  ynof  fi,J  pethau 
hyn  gwnewch:  a  "Duw  yr 
heddwchafydd  gydâchwi. 

i'Eliuf.15.33.  2Cor.  13. 11. 

10  Mi  a  lawenychais  hefyd  yn 
yr  Arglwydd  yn  fawr,  oblegid 


PHILIPPIAID,  IV.  cyffredinol. 

II  i  'ch  'gofal  chwi  am  danaf  fi 
yr  awrhon  o'r  diwedd  ad- 
newyddu;  yn  yr  hyn  y  buoch 
ofalus  hefyd,  ond  teisieu  am- 
ser  cyfaddas  oedd  arnoch. 

I  aánmiàŵi  0  honoch,  o  r<m  gofẁ  am  äanaf  fl. 
1 2  Cor.  11.9.    t  tw  oeddych  hŵ  gad  mnya. 

11  Nid  am  fy  mod  yn  dy- 
wedyd  o  herwydd  eisieu :  can- 
ys  myfi  a  ddysgais  ym  mha 
Ìyflwr  bynnag  y  byddwyf,  íod 
^yn  foddlawn  iddo.  '  i  Tim.  e.  e,  s. 

12  •  mi  a  fedraf  ymostwng, 
ac  a  fedraf  ymhelaethu :  ym 
mhob  lle  ac  ym  mhob  peth 
y'm  haddysgwyd,  i  fod  yn 
Uawn  ac  i  fod  yn  newynog,  i 
fod  mewn  helaethrwydd  ac  i 
fod  mewn  prinder. 

ilOor.4.11.  2Cor.ll.2ír. 

13  Yr  wyf  yn  gallu  pob  peth 
trwy  Grist,  yr  hwn  sydd  yn  fy 
nerthu  i. 

14  Br  hynny,  da  y  gwnaeth- 
och    gyd-gyfrannu  â 'm  gor- 

thrymderi.  "r.".^-^  . 

15  A  chwithau,  Phdippiaid, 
hefyd  a  wyddoch  yn  nechreu- 
ad  yr  efengyl,  pan  euthum 


1  ymaith  o  Macedonia,  na 
chyfrannodd  un  eglwys  â  mi 
o  ran  rhoddi  a  derbyn,  ond 
chwychwi  yn  unig.   "  2  cor.  11.  s,  9. 

16  Oblegid  yn  Thessalonica 
hefyd  yr  anfonasoch  i  mi 
unwaith  ac  eilwaith  wrth  fy 
anghenraid. 


Cyfnrchiadau.  C0L0S8IAID, 

17  Nid  o  herwydd  fy  mod  i  yn 
ceisio  rhodd:  eithr  yr  ydwyf 
yn  ceisio  » ífrwyth  yn  amlhâu 
erbyn  eich  cyfrif  chwi. 

■>  Bhnf.  16.  28.  Tít.  3. 14. 

18  Ond  II  y  mae  gennyf  bob 
peth,  ac  y  mae  gennyf  hel- 
aethrwydd :  mi  a  gyflawnwyd, 
wedi  1  mi  dderbyn  gan 
Jpaphroditus  y  pethau  a 
dda^thant  oddi  wrthych  ch^  i  • 
sef  "arogl  tperaidd,  "aberth 
cymmeradwy,  boddlawn  gan 

L^aU  W.     I  mi  a  dderbyniais  lob.     p  Heb.  13.  16. 
t  Neu,  pereiíMrdra.      1  2  Cor.  9. 12. 

Duw  i  'a  gyflawna 
eich  hoU  II  raid  chwi  '  yn  ol 

'P«.aL  2Cor.9.8.    teirieu.    •  Eph.  1. 7. a 3. 16. 


Gweddìo  drostynt. 
ei  olud  ef  mewn  gogoniant, 
yng  Nghrist  lesu. 

20  Ond  i  Dduw  a'n  Tad  ni  y 
byddo  gogoniant  yn  oes  oes- 
oedd.  Amen. 

21  Anherchwch  yr  holl  saint 
yng  Nghrist  lesu.  Y  mae  y 
brodyr  sydd  gyd  â  mi  yn  eich 
annerch. 

22  Y  mae  y  saint  oll  yn  eich 
annerch  chwi,  ac  yn  bennaf 
y  rhai  sydd  o  deulu  Cesar. 

*  Edrych  pen.  1.  13. 

n^-  I^5^^7  f^"^  Harglwydd  lesii 
Grist  fyddo  gyd  â  chwi  olL 
Amen.  u  Rhuf.  le.  24. 


At  y  Philippiaid  yr  ysgrifeDwjd 
Rufain,  gyd  ág  Epaphroditus. 


EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 


AT  Y 


COLOSSIAID. 


PENNOD  L 

yn  dtolch  t  mmo  am  eu  fydd  hwy  ;  7  ac 
yn  eadamhâu  dyggeidiaeth  Epaphras  ;  9  yn 
gweddto  ym  mhellach  ar  iddynl  gynnydclu 
metm  gras:  14  yn  portreiadu  y  jwir  Grist 
jí  ae  yn  eu  hannog  hwy  i  dderhyn  lesù 
»nst;  ae  yn  canmol  ei  weinidogaeth  ei  hun. 

PAUL,  apostol  lesu  Grist 
trwy  ewyllys  Duw,  a  Thi- 
mothëus  ein  brawd, 
2  *At  y  saint  a'r  ffyddlawn 

•  Eph.  1. 1. 


frodyr  yng  Nghrist  y  rhaî  sydd 
yn  Colossa:  "Gras  i  chwi,  a 
thangnefedd,  oddi  wrth  Dduw 
ein  Tad,  a'r  Arglwydd  lesu 

IrriSt.  b  Gal.  1.  3 

3^Yr  ydym  yn  diolch  i  Dduw 
a  Thad  em  Harglwydd  lesu 
ẅist,  gan  weddío  drosoch  chwi 
yn  wastadol, 

•Eph.  1.16.  Phü.  1.  3.  a  4.  6. 

4  Er  pan  glywsom  am  eich 
ffydd  yxxg  Nglirist  lesu,  ac  am 

Gg2 


Am  gynnyddu  OOLOSSIAID,  I. 

y  /ydd  gennych  tu  ag 


at  yr  hoU  saint , 

5  Er  mwyn  y  gobaith  a 
roddwyd  i  gadw  i  chwi  yn  y 
nefoedd,  am  yr  hon  y  cly wsoch 
o  'r  blaen  y  'ngair  gwirionedd 
yr  efengyl;  . 

6  Yr  hon  sydd  wedi  dytoa 
attoch  chwi,  megis  ag  'ymas 
yn  yr  hoU  fyd;  ac  'sydd  yn 
dwyn  ífrwyth,  megis  ag  yn 
eich  plith  chwithau,  er  y  dydd 
y  clywsoch,  ac  y  gwybuoch  ras 
Duw  mewn  gwirionedd : 

.Matt.24.14.  M.23.     fMaJc4.8.  Ioaiil5.16. 

7  Megis  ag  y  dysgasoch  gan 
«Epaphras  ein  hanwyl  gyd-was, 
yr  hwn  sydd  drosoch  chwi  yn 
ífyddlawn  weinidog  i  Grist ; 

gPen.4.12.  Pliflem.23. 

8  Yr  hwn  hefyd  a  amlygodd 
i  ni  eich  'cariad  chwi  yn  yr 
Yspryd.  "  ^''"^-  ^^- 

9  'O  herwydd  hyn  ninnau 
hefyd,  er  y  dydd  y  clywsom, 
nid  ydym  yn  peidio  â  gweddio 
drosoch,adeisyf'eich  cyflawni 
chwi  â  'gwybodaeth  ei  ewyllys 
ef  ym  mhob  doethineb  a  deall 
ysprydol ; 

»Eph.1  15.     klCor.l.5.  'Rhuf.12.2. 

10  ^  Fel  y  rhodioch  yn  addas 
Ì'r  Arglwydd  i  bob  rhyngu 
bodd,  gan  ddwyn  fírwyth 
ym  mhob  gweithred  dda,  a 

".Eph.4.1.  Phil.1.27.  lTheBf>.2.12. 


ym  mliob  gras. 
chynnyddu  y  'ngwybodaeth  am 
Dduw ; 

11  Wedi  eich  nerthu  â  phob 
nerth  yn  ol  II  ei  gadernid  go- 
goneddus  ef,  i  bob  dîoddef- 
garwch  a  hir-ymaros  gyd  â 

Uawenydd  ■  leademideiogoniaiúef. 

12  Gan  ddîolch  i  'r  Tad,-  yr 
hwn  a'n  gwnaeth  ni  yn  gym- 
mwys  i  g(ielr\\Qx\  o  "etifeddìaeth 
y  saint  yn  y  goleuni :  ■  aci.  26.  is.^ 

13  Yr  hwn  a  'n  gwaredodd  ni 
allan  o  «feddiant  y  tywyllwch, 
ac  a  'w  symmudodd  i  deyrnas 
II  ei  anwyl  Eab :  -  Eph.  e.  12.  Heb.  2. 14. 

1  Petr  2. 9.     I  Mo*  «» oanaá- 

14  'Yn  yr  hwn  y  mae  i  nî 
brynedigaeth  trwy  ei  waed  ef, 
sef  maddeuant  pechodau : 

p  Eph.  1. 7. 

16  Yr  hwn  yw  'delw  y  Duw 
anweledig,  '  cyntaf-anedig  pob 
creadur : 

q2Cor.4.4.  Heb.1.3.  'Dat.3.14. 

16  Canys  'trwyddo  ef  y  crëwyd 
pob  dim  a  'r  sydd  yn  y  net- 
oedd,  ac  sydd  ar  y  ddaear,  yn 
weledig  ac  yn  anweledig,  pa 
un  bynnag  ai  II  thronau,  ai 
'arglwyddiaethau,  ai  tywysog- 
aethau,  ai  meddiannau;  pob 
dim  a  grëwyd  "  trwyddo  ef,  ac 

erddo  ef .      •  loan  1. 3.  1  Cor.  S.  e.  Heb.  1.  2. 
\gmedärfeingciavi.     'Rhnf.8.38.  Pen.2.10.15. 
lPetr3.22.     »  Rhuf.  11. 36. 

IT  'Ac  y  mae  efe  cyn  pob 


'  loan  1. 1, 3.   1  Cor.  8.  6. 


Swydd,  a  gwaith  COLOSSIAID,  I 

peth,  ac  ynddo  ef  y  mae  pob 
peth  yn  cyd-sefyil. 

18  Ac  efe  'yw  pen  llcorph 
yr  eglwys:  efe,  yr  hwn  yw  y 
dechreuad,  «y  cyntaf-anedig 
oddi  wrth  y  meirw;  fel  y 
byddai  efe  yn  blaenori  ym 
tmhob  peth. 


»  Eph.  1.  22.      ly  corph,  yr  eglwyt.      ■  Act.  26.  23 
1  Cor.  15.  20.  23.  Dat.1.6.  imUithpata. 

19  Oblegid  rhyngodd  bodd 
t  r  Tad  drigo  o  bob  cyflawn- 
der  '  ýnddo  ef ;    •10«  1.  le.  a  3. 34. 

20  IIAc,  "wedi  iddo  wneuthur 
heddwch  trwy  waed  ei  groes 
ef,  'trwyddo  ef  gymmodi  ■'pob 
peth  âg  ef  ei  hun;  trwyddo 
ef,  imddaf,  pa  un  bynnag  ai 
pethau  ar  y  ddaear,  ai  pethau 
ynynefoedd.  ijM<m«««^. 

»Eph.2.14,16.     •2  0or.6.18.  «Eph.l.lO. 

21  A  chwithau,  'y  rhai  oedd- 
ych  ddîeithriaid,  a  gelynion 
II  mewn  meddwl  trwy  weithred- 
oedd  drwg,  yr  awrhon  thefyd 
a  gymmododd  efe, 

•  Eph.^2. 1.  2,  12,      I  Neu,  tn«»/«M«<.      ,  eíío. 

22  '  Y'nghorph  ei  gnawd  ef 
trwy  farwolaeth,  «i'ch  cyflwyno 
chwi  yn  sanctaidd,  ac  yn  ddi- 
fems,  ac  yn  ddîargyhoedd, 
ger  ei  fron  llef: 

'Eph.2.16.      .  Luc  l.76    Eph.  1.  4.  a  5. 27. 
lit.  2. 14.  íe%hun. 

^ì-  9?  ^^^^^  y°  parhâu  yn 
y  ttydd,  wedi  eich  seilio  a  'ch 
sicrhâu,  ac  heb  eich  symmud 
oddi  wrth  obaith  yr  efeno-yl 


y  Cyfryngwr. 
yr  hon  a  gfywsoch,  ac  a 
bregothwyd  \ym  mysg  pob 
creadur  a  'r  sydd  dan  y  nef ; 
1  r  hon  y'm  gwnaethpwyd  i 
raul  yn  weinidog  :  b  a<j.  e. 
24  '  Yr  hwn  ydwyf  yn  awr  yn 


II  1  j"  awr  yn 

llawenychu  yn  fy  níoddefiadau 
drosoch,  ac  yn  cyflawni  '  yr 
hyn  sydd  yn  ol  o  gystuddiau 
Lnst  yn  fy  nghnawd  i,  er 
mwyn  "ei  gorph  ef,  yr  hwn 
yw  yr  eglwys : 

.  'Eph.3.1.13.  '2Cor.l.6.6. 
2  Tim.  1.  8.  a  2. 10.      ■»  Eph.  1.  23. 

25  I  'r  hon  y  'm  gwnaethpwyd 
1  yn  weinidog,  yn  ol  "goruch- 
wyhaeth  Duw,  yr  hon  a  rodd- 
wyd  1  mi  tu  ag  attoch  chwi, 
I  II  gyflawni  gair  Duw  ; 

»  Eph.  3.  2.    I  lentn,  neu,  ffuflaim  breoethu,  Rhnf.  16. 19. 

26  Sef  °y  dirgelwch  oedd 
guddiedig  er  oesoedd  ac  er 
cenhedlaethau,  "ond  yr  awr- 
hon  a  eglurwyd  i'w  saint  ef: 

•  Ehuf.  16.  25.      p  Matt.  13. 11. 

27  "I'r  rhai  yr  ewyllysiodd 
Duw  hysbysu  beth  yw  'golud 
gogoniant  y  dirgelwch  hwn  ym 
mhlith  y  Cenhedloedd;  yr  hwn 
yw  Crist  llynoch  chwi,  'gobaitlí 
y  gogoniant : 

«2  00^.2.14.      'Rhuf.9.23.    Eph.  1.  7. 
I  vn  eicb  plilh  chui.     •  l  Tim.  1.  1. 

28  Yr  hwn  yr  ydym  ni  yn  ei 
bregethu,  gan  rybuddio  pob 
dyn,  a  dysgu  pob  dyn  jni 
mhob  doethineb;  *fel  y  cyf- 

'2Cor.  11.  2.   £ph.  5.  27. 
Qg3 


Anru>gifod  COLOSSIAID,  IL  ynMianrmdal 

Iwynom  bob  dyn  yn  berftaith  ,  sennol  yn  y  cnawd,  er  hynny 


yng  Nghrist  lesu : 
29  II  Am  yr  hyn  yr  ydwyf 
hefyd  yn  Uafurio,  gan  ym- 
drechu  yn  ol  ei  weithrediad 
ef,  yr  hwn  sydd  yn  gweithio 
ynof  íì  yn  nerthol.         •  "^^- 

PENNOD  11. 

A  D  64— 1  y  mae  efe  etto  yn  eu  hanrwg  i 
'fod  yn  dd'ianwadal  yng  Nghrist ;  8  oc  » 
ochelyd  philosophyddiaeth  a  thraddodtadau 
ofer  18  ac  addoli  ai^lion,  20  a  seremomau 
y  gyfraith,  y  rhai  sydd  wedi  terfynu  yng 
Nghrist, 


yr  ydwyf  gyd  â  chwi  yn  yr 
yspryd,  yn  llawenychn,  ac  yn 
gweled  ^eich  trefn  chwi, 
a  chadernid  eich  flfydd  yng 
Nghrist.  .icot.14.40. 

6  "Megis  gan  hynny  y  derbyn- 
iasoch  Grist  lesu  yr  Arglwydd, 
fdly  rhodiwch  ynddo ; 

•>  1  Thees.  4. 1.  JudaB  8. 

7  '  Wedi  eich  gwreiddio  a  'ch 
adeiladu  ynddo  ef,  a'ch  cad- 
arnhâu  yn  y  ffydd,  megis  y  'ch 
dysgwyd,  gan  gynnyddu  ynddi 
mewn  dîolchgarwch. 

>  Eph.  2. 21, 22.  a  3. 17. 


I  ofn,  ueu,  ofd 

2  Fel  y  cysurid  eu  calounau 
hwy,  wedi  eu  cyd-gyssylltu 
mewn  cariad,  ac  i  bob  golud 
sicrwydd  deall,  '=i  gydiiabydd- 
iaeth  dirgehvch  Duw,  a  r  Tad, 
aChrist;     "^cor.i.e.  'Phü.s.8. 

3  *Yn  yr  hwn  y  mae  hoU 
drysorau  doethineb  a  gwybod- 
aeth  yn  guddiedig.    *  i  oor.  i.  24. 

4  A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei 
ddy wedyd,  *  fel  na  thwyllo  neb 
chwi  âg  ymadrodd  hygoel. 

•  Eph.5.6.  Ad.l8. 

6  Cauys  'er  fy  mod  i  yn  ab- 

'lOot.5.3. 


byd,  ac  nid  yn  ol  Crist. 

kJer.29.8.  Rhuf.  16. 17.  Heb.  13.  9.  'Matt.l5.í, 
Gal.1.14.      "6^1.4.3,9.  Ad.20. 

9  Oblegid  "ynddo  ef  y  mae 
Duwdod  yn 


bob  golud  gyflaAvnder  y  Duw( 

;yduabydd-  preswyUo  yn  gorphorol. 


■>  Pen.  1. 19. 

10  Ac  yr  ydych  chwi  wedi 
eich  cyfiawni  ynddo  ef,  "yr 
hwn  yw  pen  pob  Hywysogaeth 
ac  awdurdod : 

o  Eph.  1.  20.      f  Fen.  1. 16. 

11  Yn  yr  hwn  hefyd  y  'ch 
••enwaedwyd  âg  enwaediad  nid 
o   waith  Uaw,  trwý  'ddîosg 

*Deut.30.6.  Jer.4.4.  Khuí.2.29.  PhU.3.3. 
•Bhut.6.6.  Peu.  3.  8,9. 


Am  ochel  COLOSSIAID,  11. 

corph  pechodau  y  cnawd,  yn 
enwaediad  Crist : 

12  'Wedi  eîch  cyd-gladdu  âg 
ef  yn  y  bedydd,  yn  yr  hwn 
hefyd  y'ch  cyd-gyfodwyd  trwy 

nydd  gweithrediad  Duw,  "yr 
hwn  a  'í  cyfododd  ef  o  feirw. 

•Rhuf.6.4.     «Eph.l.l9.aS.7.  «Act.2.24. 

13  *A  chwithau,  pan  oeddych 
yn  feirw  mewn  camweddau, 
a  dîenwaediad  eich  cnawd,  a 
gyd-fywhaodd  efe  gyd  âg  ef, 
gan  faddeu  1  chwi  yr  hoU 
gamweddau ;      » Eph.  2. 1. 5,  e,  u. 

14  >'Gan  ddileu  II  ysgrifen-law 
yr  ordemiadau,  yr  hon  oedd 
1  'n  herbyn  ni,  yr  hon  oedd 
y  'ngwrthwyneb  i  ni,  ac  a  'i 
cymmerodd  hi  oddi  ary  flFordd, 
gan  ei  hoeho  wrth  y  groes ; 

'  Kph.  2. 15, 16.     I  yr  yngrifen-law  meum  wdeiniadm. 

15  ''Gan  II  yspeilio  *y  tywys- 
ogaethau  a  'r  awdurdodau,  efe 
a'u  harddaugosodd  hwy  ar  gy- 
hoedd,  gan  ymorfoleddu  ar- 
nynt  tarni  hi. 

"?"'-iV^    Ps.68.18.    Be.58.12.    Matt.  12. 29. 
•  Eph.  6. 12.      t  Neu.  ynddo  à  hm. 

16  Am  hynny  na  farned  neb 
arnoch  chwi  "am  llfwyd,  neu 
am  ddíod,  neu  o  ran  'dydd 
gwyl,  neu  newydd-loer,  neu 
Sabbathau : 

»  Ehuf.  14. 3. 10, 13.     I  /tdẅa  ae  ufed.    '  GaL  4. 10. 

17  "Y  rhai  ydynt  gysgod 
pethau  i  ddyfod;  ond  y  corph 
sydd  o  Grist.       "  ueb.  8. 5.  a  10. 1. 


coeUjre/ydd. 

18  *Na  11  thwyllod  neb  chwi  am 
eich  gwobr,  wrth  ei  tewyllys, 
mewn  gostyngeiddrwydd,  íac 
addohad  angelion,  gan  ruthro 
1  bethau  ^nis  gwelodd,  wedi 
ymchwyddo  yn  ofer  gan  ei 
teddwl  cnawdol  ei  hun  ; 

•  Ad.  4.      l/amed  neè  i  •ch  erhun.      t  /umptoÿ. 
X  a  chrefydd.      '  Ezec.  13.  3.   1  Tim.  1.  7. 

19  Ac  heb  gyfattal  «y  Pen, 
o  'r  hwn  y  mae  yr  hoU  gorph, 
trwy  y  cymmalau  a  'r  cyssyllt- 
ladau,  yn  derbjTi  lluniaeth,  ac 
wedi  ei  gyd-gyssylltu,  yn  cyn- 
nyddu  gan  gynnydd  Duw. 

'  Eph.  4. 16, 16. 

20  Am  hynny,  os  ydych  "wedi 
meirw  gyd  â  Christ  oddi  wrth 

egwyddorion  y  byd,  paham 
jr  ydych,  megis  j  ^ttych  yn 
oyw  yn  y  byd,  yn  ymrôi  i 
ordeiniadau, 

"Ehuf.e.S^S.  a7.4,6.  G»L  2. 19.     '  Ad.  8. 

21  (Na  chyflFwrdd ;  ac  na  ar- 
chwaetha ;  ac  na  theimla : 

22  Y  rhai  ydyut  oll  yn  llygr- 
edigaeth  wrth  eu  harfer ;)  " 
ol  gorchymyuion  ac  athraw- 
iaethau  dynion  { 

'Es.29.  13.    Mstt.  15.9.  Tit  I.  M. 

28  'Yr  hyiì  bethau  srdd 
ganddynt  rith  doethineb  mewn 
"ewyllys-grefydd,  a  gostyng- 
eiddrwydd,  a  bod  II  heb  aíbed 
y  corph,  nid  mewa.  bri  i  ddig- 
oni  y  cnawd.     •  i  Tim.  4.  s.    -  aì Ts. 

i     Cûei>i,  neu,  d'ii/síuìM. 

Gg4 


Cynghari  i  geisio        COLOSSIAID,  III.   y  pethau  sydd  mhod. 


PENNOD  III. 

j)^  64.— 1  ^  wae  yn  dangos  pa  le  y  dylem 
'geùio  Crist ;  5  ac  yn  ein  hannog  i*n  marwoU 
aethu  eîn  hunain,  10  i  ddtosg  yr  hen  ddyn,  ao 
i  wisgo  Crist  am  danom:  12  yn  ein  cynghort 

1  gariad  perffaith,  a  gostyn^eiddrwydd,  ao 
amryw  rinweddau  eraill, 

AM  hynny  os  'cyd-gyfod- 
asoch  gyd  â  Christ,  ceis- 
iwch  y  pethau  sydd  uchod, 
Ue  raae  ^Crist  yn  eistedd  ar 
ddeheulaw  Duw. 

•Ehuf.6.5.  Eph.2.6.  Pen.2.12.  «Eph.l.aO. 

2  Rhoddwch  eich  ||  serch  ar 
bethau  sydd  ucìiod,  nid  ar 
bcthau  sydd  ar  y  ddaear.  tbmi. 

3  'Canys  meirw  ydych,  a'ch 
bywyd  a  guddiwyd  gyd  â 
Christ  yn  Nuw. 

<>Khiif.6.2.  Gal.2.20.  Pen.2.20. 

4  *Pan  ymddangoso  Crist 
ein  bywyd  ni,  yna  hefyd  yr 
ymddaiigoswch  chwithau  gyd 
âg  ef  *  mewn  gogoniant. 

<•  1  loan  3.  2.     «1  Oor.  15  43. 

5  'Marwhêwch  gan  hynny 
« eich  aelodau  y  rhai  sydd  ar 
y  ddaear;  ''godineb,  aflendid, 
gwŷn,  drygchwant,  a  chybydd- 
dod,  '  yr  hon  sydd  eilun-addol- 
iaeth  :         '  Rhuf.  8.  is.    » Rhnf.  6. 13. 

"  Eph.  5. 3.      '  Eph.  5.  5. 

6  ^  O  achos  yr  hyn  bethau  y 
mae  digofaint  Duw  yn  dyfod 
ar  '  blant  yr  anufudd-dod : 

kEph.  5.6.  Dat.22.15.      '  Eph.  2.  2. 

7  "Yn  y  rhai  hefyd  y  rhod- 

»  Ehuf.  7.  5.  1  Cor.  6.  11 .   Tit.  3.  3. 


iasoch    chwithau   gynt,  pan 
oeddych  yn  byw  ynddynt. 

8  Ond  "  yr  awrhon  rhoddwch 
chwithau  ymaith  yr  holl  beth- 
au  hyn ;  digter,  Uid,  drygioiu, 
cabledd,  serthedd,  allan  o 'ch 
genau.         ■•Eph.4.22.  iPett2.i. 

9  °Na  ddywedwch  gelwydd 
wrth  eich  gilydd,  ''gan  ddarfod 
i  chwi  ddîosg  yr  hen  ddyn 
ynghyd  â  'i  weithredoedd ; 

•  Eph.  4.  25.     P  Eph.  4. 22, 24. 

10  A  gwisgo  y  newydd,  yr 
hwn  "a  adnewyddir  mewn 
gwybodaeth,  'yn  ol  delw  yr 
hwn  'a'i  creodd  ef: 

<iKhuf.l2.2.     'Eph.4.23,24.  •Bph.a.M. 

11  Lle  nid  oes  na  'Groegwr 
nac  luddew,  enwaediad  na 
dîenwaediad,  Barbariad  na 
Scythiad,  caeth  im  rhydd: 
ond  Crist  sydd  bob  peth,  ac 
ym  mhob  peth. 

►Rhuf.10.12.  lCor.  12.13.  Gal.  3. 28.  a  5. 6. 

12  "Am  hynny,  (megis  eth- 
oledigion  Duw,  sanctaidd  ac 
an\vyl,)  gwisgwch  am  danoch 
ymysgaroedd  trugareddau, 
cymmwynasgarwch,  gostyng- 
eiddrwydd,  addfwynder,  ym- 
aros;  .Eph.4.32. 

13  Gan  gyd-ddwyn  â'ch 
gilydd,  a  maddeu  i  'ch  gilydd, 
os  bydd  gan  neb  II  gweryl 
yn  erbyn  neb:  megis  ag  y 
maddeuodd  Crist  i  chwi,  felly 
gimmioch  chwithau.  iaefmm- 


Dyledswyddau 

14  Ac  am  ben  hyn  oll, 
gwisgwch  garìad,  yr  hwn  yw 
rhwymyn  perfîeithrwydd. 

lö  A  Uywodraethed  "  tangnef- 
edd  Duw  yn  eich  calonnau,  i  'r 
hwn  hefyd  y  'ch  galwyd  >^yn  un 
corph ;  a  byddwch  ddîolchgar. 

-Ehuf.14.17.  Phil.  4.7.  TEph.4.4. 

lePreswylied  gair  Crist  ynoch 
yn  llhelaeth  ym  nihob  doeth- 
l^íi  ddysgu    a  rhy- 

Duddio  bawb  eich  gilydd 
•mewn  psalmau,  a  hymnau, 
ac  odlau  ysprydol,  gan  ganu 
t  trwy  ras  yn  eich  calonnau 
1  r  Arglwydd. 

Iffi/oeẄo».     »10or.l4.26.  Enh  .s  1Q  timrawí. 


■  1  Oor.  14. 26.  Eph.  5. 19. 
•  Pen.  4.  6. 

"pha  beth  bynnag  a 


17  A 

wneloch,  ar  air  neu  ar  weith- 
red,  gwnewch  bob  peth  yn  enw 
yrArglwydd  lesu,  "gan  ddîolch 
1  Dduw  a  'r  Tad  trwyddo  ef. 

"lCor.lO.Sl.     -Bhuf.1.8.  Eph.6.20. 
Heb.  13. 15. 

18  gwragedd,  ymostyng- 
wch  1  ch  gwỳr  prîod,  megis 
y  mae  yn  weddus  yn  yr  Ar- 

glWydd.     -£^^.5.22.  Tit.2.6.  IPetrS.l. 

19  *Fgwỳr,  cerwch  eich  gwrag- 
edd,  ac  na  fyddwch  chwerwon 
wrthynt.      •Eph.e.^s.  iPetr3.7. 

20  Tplant,  ufuddhêwch  i'cA 
rhieni  «ym  mhob  peth :  canys 
hyn  sydd  yn  rh^^Tigu  bodd  i  'r 
Arglwydd  yn  dda. 

'aph.6.1.      •Eph.S.^^.  Tit.2.9. 


COLOSSIAID,  IV.  ^uaM. 

21  y  tadau,  na  chyffrôwch 
eich  plant,  fel  ua  ddigalon- 
nont.  "Eph.e.^. 
^22  T  gweîsion,  ufuddhêwch 
^  ym  mhob  peth  i  'ch  meistr- 
laid  yn  ol  y  cnawd ;  riid  â 
llygad-wasanaeth,  fel  boddlon- 
wyr  dynion,  eithr  mewn  synil- 
rwydd  calon,  yn  ofni  Duw : 

'  Eph.  6.  5,  &c.  1  Tim.  6.  1.  Tit.  2.  9.   1  Petr  2  18 
'  Ad.  20. 

23  A  pha  beth   bynnag  a 
wneloch,  gwnewch  o  'r  galon 
megis  i'r  Arglwydd,  ac  nid  Ì 
adynion ; 

24  Gan  wybod  mai  gan  yr 
Arglwyddyderbyniwch  daled- 
igaeth  yr  etifeddiaeth :  canys 
yr  Arglwydd  Críst  yr  ydych 
yn  eí  wasanaethu. 

25  Ond  yr  hwn  sydd  313 
gwneuthur  cam,  a  dderbyn 
am  y  cam  a  wnaeth :  ac  '  nid 
oes  derbyn  wyneb. 

'Ehui:2.11.  Eph.  6.9.  lPetrl.17. 


PENNOD  IV. 

A.  D.  64.— 1  Y  mae  yn  eu  hannog  i  fod  un 
^resog  meum  gweddi ;  5  i  rodio  yn  ddoetí. 
tu  ag  at  y  rhai  ni  ddaethant  etto  i  mr  wyb- 
odaeth  am  Grut:  10  yn  en  hannerch  híy 
ac  yn  ewyllymo  tddynt  bob  rhyw  Iwyddianf. 

•  TT;  MEISTRIAID,  gwnewcli 
1  ch  gweisiou  yr  ììYn  sijdd 
gyhawn  ac  imiawn;  gàn  wyb- 
od  fod  i  chwithau  Feistr  yn 
ynefoedd.  «Eph.e.^. 
2  '•Parhêwch  mewn  gweddî 

'  Luc  18. 1.  ühuf.  12. 12.  Eph.  6. 18.  1  Tliesi  5. 17.' 


Gynghorion 

gan  wylied  ynddi  llgyd  â  dî- 
olchgarwch ; 

I  meyon  diolchganoch. 

3  -^Gan  weddio  hefyd  drosom 
ninnau,  ar  i  Dduw  'agori  i  ni 
ddrws  ymadrodd,  i  adrodd 
•dirffelwch  Crist,  am  yr  hwn 
yr  ydwyf  hefyd  mewn  rhwym- 

.  c  Eph.  6. 19.  2  The».  3. 1. 

d'l  Cor  16. 9.  2  Cor.  2. 12.      *  Matt.  13. 11. 
lOor.4.1.  Eph.6.19.  Pen.  1. 26.  a  2. 2. 

4  Fel  yr  eglurhâwyf  ef,  megis 
y  mae  yn  rhaid  i  mi  ei  draethu. 

5  'Rhodiwch  mewn  doethineb 
tu  ag  at  y  rhai  sydd  allan, 
'  gan  brynu  yr  amser. 

fEph.5.15.   lTheBS.4.12.  »Bph.5.16. 

6  Bydded  eich  ymadrodd  bob 
amser  11"  yn  rasol,  'wedi  ei 
dymheru  â  halen,  fel  y  gwyp- 
och  pa  fodd  y  mae  yn  rhaid 
i  chwi  atteb  i  fhob  dyn. 

Xmem<n«».      "  Peu.  3. 16.      >  Marc  9.  50. 

t  i)o6  rmth  ar  âÂyrí' 

7  "Fy  holl  helynt  i  a  fynega 
Tychicus  i  chwi,  y  brawd  an- 
wyl,  a'r  gweinìdog  flfyddlawn, 
a'r  cyd-was  yn  yr  Arglwydd; 

k  Eph.  6. 21. 

8  Yr  hwn  a  ddanfonais  attoch 
er  ii.wyn  hyn,  fel  y  gwybyddai 
eich  helynt  chwi,  ac  y  diddan- 
ai  eich  calonnau  chwi ; 

9  Gyd  âg  'Onesimus,  y  ífydd 
lawn  a'r  anwyl  frawd,  yr  hwn 
sydd  o  honoch  chwi.  Hwy  a 

■  Fhilem.  10. 


OOLOSSIAID,  IV.  anherchion. 

hysbysant  i  chwi  bob  peth  a 
wneir  yma. 

10  Y  mae  Aristarchus,  fy 
nghyd-garcharor,  yn  eioh  an- 
nerch ;  a  "  Marc,  nai  Barnabas 
fab  ei  chwaer,  (am  yr  hwn  y 
derbyniasoch  orchymynion:  os 
daw  efe  attoch,  derbyniwch  ef ;) 

«>  Act.  19.  29.  a  27. 2.  Philem.24. 
■>  Act.  15. 37.  2  Tim.  4. 11. 

11  A  Jesus,  yr  hwn  a  elwir 
Justus,  y  rhai  ydynt  o'r  en- 
waediad.  Y  rhai  hyn  yn  unig 
ywfy  nghyd-weithwyr  i  deyrn- 
as  Dduw,  y  rhai  a  fuant  yn 
gysur  i  mi. 

12  Y  mae  "Epaphras,  yr  hwn 
sydd  o  honoch,  gwas  Orist,  yn 
eich  annerch,  "gan  llymdrechu 
yn  wastadol  drosoch  mewn 
gweddiau,  ar  i  chwi  sefyU 
"yn  berfifaith  ac  yu  gyflawn 
y  'nghwbl  o  ewyUys  Duw. 

.  Pen  1. 7.  PhUem.  23.    t  Rhuf.  15.  30.    I  megnio. 
»  Matt.  6.  48.  1  Cor.  14.  20. 

13  Oanys  yr  ydwyf  yn  dyst 
iddo,  fod  ganddo  zêl  mawr 
trosoch  chwi,  a'r  rhai  o  Lao- 
dicea,  a  'r  rhai  o  HierapoUs. 

14  Y  mae  '  Luc  y  physygwr 
anwyl,  a  'Demas,  yn  eich  an- 

nerch.  '2Tim.4.11.  ■^l'im.é.lO. 

15  Anherchwch  y  brodyr  sydd 
yn  Laodicea,  a  Nymphas,  'a'r 
eglwys  sydd  yn  ei  dŷ  ef. 

«Bhuf.16.5.  lOor.16.19. 

16  Ac  wedi  darUen  "yr  epistol 

» 1  Thess.  5. 27. 


GofaUjr  Apostol     L  THESSALONIAID,  L  ame^frodyr 

T^.P^.^  chwi,  perwch  ei  Arjíhwdd  ar  i  H  m  .4..« 

ddarllen  hefyd  yn  eglwys  y  hi    ^    '      *     ®*  chyíiawni 

Laodiceaid ;  a  darllen  o  hon-  18  '  Yr  aT.nprnVì  â  'r»  ii 

ooh  ^chwithau  K  u„  o  Lao-  Pa„. 

17  A  dywedwch  wrth  ■  Ar-  eWrZ>e„''™  "^^*  ^'^"  » 

ogaeth  a  dderb^>.a«t  yn  yr  ^  M ,  o.^,, 


EPISTOL  CYNTAF  PAUL  YR  APOSTOL 


AT  Y 


THESSALONIAID. 


PENNOD  L 

^'t?'  ^fT^./«»í  ^«»2/«  ar  ddeaU  i'r 
TÄeÄ,otd  «id  unig  mor  feddylgar 
oedd  efe  am  danynt  hob  amser,  rmwa  dlolcl^ 
9«^rwch  a  gweddi;  5  eithr  hefyd  gystal  yr 
oeM  efeyn  tyhud  am  wirionedd  a  phurdeb 
euffydd  hm,nt,  a'u  dychweliad  at  Dduw 

PAUL,  a  'Silfanus,  a  Thi- 
mothëu»,  at  eglwys  y  Thes- 
saloniaid,  yn  Nuw  Dad,  a 'r 
Arglwydd  lesu  Grist;  "Gras  i 
chwi,  a  thangnefedd,  oddi  wrth 
pduvv^ein  Tad,  a'r  Arglwydd 
lesu  Grist. 

•2  0or.l.l9.  2The88.1.1.   1  Petr  5. 12 
Eph.  1.  2. 

2  'Yr  ydyni  yn  diolcli  Ì  Dduw 
yn  wastadol  drosoch  chwi  oll 
gan  wneuthur  coffa  ani  danoch' 
yn  ein  gweddîau, 

«Bhnf.1.8.  Eph.l.l&  ruUem.4. 

8  Gan  gofio  yn  ddibaid  "waith 

"loaue.as.  Gal.5.6.  Ia«o2.17. 


eich  ffydd  chwi,  a  Uafur  eich 
cariad,  ac  ymaros  eich  gobaith 
yn  ein  Harglwydd  lesu  Grist, 
ger  bron  Duw  a  'n  Tad ; 

4  Gan  wybod,  frodjT  llanwyl. 
eich  etholedigaeth  cìmi  gan 

Dduw. 

I  a  oarwyd  gan  Ddmc,  tid,  tÜwUdigaeth  cẁn. 
•Col.  3. 12.  2Thes8.  2.  13. 

5  Oblegid  'ni  bu  ein  hefenoyl 
ni  tu  ag  attoch  mewn  gair  % 
imig,  eithr  hefyd  mewn  nerth 
ac  «yu  yr  Yspryd  Glân,  ac 
mewn  sicrwydd  mawr ;  meoig 

y  gwyddocli  chMÌ  pa  fath  rai 
a  íuom  ui  yn  eich  plith,  er 
eich  mw>ii  cìiwi. 

'lCor.4.  20.    »2Cor.6.6.    "  Peo.  2. 1,  6,  10,  11. 

6  A  'chwi  a  aethoch  yn  ddi- 
Ijnwyr  i  ni,  ac  i  'r  Aigl^ydd, 

'lCor.ll.l.    Phü.3.17.  2The«.3.9. 


1.  THESSàLONIAID,  II 
dyfodiad 


Pafodd  y 

wedi  derbyn  y  gair  mewn  gor- 
thryinder  mawr,  "gyd  â  Ua- 
wenydd  yr  Yspryd  Glân : 

'Act5.tì.  Heb.10.84. 

7  Hyd  onid  aethoch  yn  siami)!- 
au  i  'r  rhai  oU  sydd  yn  credu 
ym  Macedonia  ac  yn  Achaia. 

8  Canys  oddi  wrthych  chwi  y 
seiniodd  gair  yr  Arglwydd,  nid 
yn  unig  ym  Macedonia,  ac  yn 
Achaia,  ond  '  ym  mhob  man 
hefyd  eich  flfydd  chwi  ar  Dduw 
a  aeth  ar  led ;  fel  nad  rhaid  i 
ni  ddywedyd  dim.  ■Bbuf.i.s. 

9  Canys  y  maent  hwy  yn 
mynegi  am  danom  ni,  pa  ryw 
ddyfodiad  i  mewn  a  gawsom 
ni  attoch  chwi,  a  pha  fodd  y 
troisoch  at  Dduw  oddi  wrth 
eilunod,  i  wasanaethu  y  by  wiol 
a'r  gwir  Dduw ; 

10  Ac  ""i  ddisgwyl  am  ei  Fab 
ef  o'r  nefoedd,  "yr  hwn  a 
gyfododd  efe  o  feirw,  seflesu, 
yr  hwn  a'n  gwaredodd  ni  "oddi 
wrth  y  digofaint  sydd  ar  ddy- 

fod.  mEbuf.2.7.  Pbil.3.20.  Tit.2.13. 

»Act.2.24.     •Matt.S.T.  Ebuf.5.9.  Pen.5.9. 

PENNOD  n. 

A..  D.  54.— 1  Pa  fodd  y  daeih  ae  y  pregethieyd 
'yr'efmgyl  i'r  Thessaloniaid  ;  a  pha  fodd  y 
derbyniasant  hwythau  hi.  18  Yr  aeho»  pa- 
ham  y  hu  Paul  cyhyd  yn  almmol  oddt 
wrthynt;  a  phaham  yr  ydoedd  e/e  mor 
chwannog  i  't»  gweled  hwytd. 

CANYS  "chwi  eich  hunain 
a  wyddoch,  frodyr,  ein 

•  Pen.  1.  5. 9. 


pregethwyd, 
mewn  attoch, 


ni  i 

nad  ofer  f u  :  , ,  «  , 

2  Eithr  wedi  i  ni  ddîoddef  o  r 
blaen,  a  chael  ammharch,  fel 
y  gwyddoch  chwi,  yn  Philippi, 
ni  a  fuom  hŷf  yn  em  Duw  "i 
lefaru  wrthych  chwi  efengyl 
Duw  *  trwy  fawr  ymdrech. 

•>  Act.  16. 22.    «  Act.  17. 2.    «  Phil.  1. 80.  Ool.  2. 1, 

3  Canys  ein  cynghor  ni  nid 
oedd  o  hudoUaeth,  nac  o  aflen- 
did,  nac  mewn  twyU : 

4  Eithr  megis  'y 'n  llcyfrifwyd 
ni  gan  Dduw  yn  addas  'i  ym- 
ddhied  i  ni  am  yr  efengyl, 
feUy  yr  ydym  yn  Uefaru ;  *  nid 
megis  yn  rhyngu  bodd  i  ddyn- 
ion,  ond  i  Dduw,  yr  hwn  sydd 
yn  profi  ein  calonnau  ni. 

•  1  Tim.  1. 11, 12.    I  dammià  gan  Ddam  i  ymd^rieä. 
fGal.2.7.  Tit.1.3.  «G»1.1.10. 

5  Oblegid  "ni  faom  nî  un 
amser  mewn  ymadrodd  gwen- 
ieithus,  fel  y  gwyddoch  chwi, 
nac  mewn  rhith  cybydd-dod; 
'  Duw  yn  dyst : 

•>Act.20.33.  2Cor.2.17.  a7.2.»12.1T. 
I  Ehnf.  1. 9. 

6  ''Nac  yn  ceisio  moHant  gan 
ddynion,  na  chennych  chwi, 
na  chan  eraiU;  Ue  'y  gallasem 
""llbwyso  amoch,  fel  apostol- 

ÌOn  CrÌst.  ^  loan  5.  «.  44.  a  12. «. 

•  2Cor.l0.1,2,10,ll.  Philem.8,9.  -lCor.9.2. 
2  The«.  3. 8.      I  ffummeryd  amdmdod. 

7  Eithr  "ni  a  ftiom  addfwyn 
yn   eich   mysg   chwi,  megis 

>>lC!or.  2.3.  2Cor.  13.  4. 


ac  y  d<,l,.jnim,d,    I.  THESSALONIAID,  II.  „^ 


phlant. 

8  Felly,  gan  eich  hoffi  chwi, 
ni  a  welsom  yn  dda  gyfrannii 
a  chwi,  nid  yn  unig  efengyl 
Duw,  ond  «ein  heneidiau  ein 
hunain  hefyd,  am  eich  bod  yn 
anwyl  gennym. 

•2Cor.l2. 15. 

9  Canys  côf  yw  gennych, 
trodyr,  ein  Uafur  a'n  Uudded 
m:  canys  ''gan  weithio  nos  a 
dydd,  fel  na  phwysem  ar  neb 
o  honoch,  ní  a  bregethasom  i 
chwi  efengyl  Duw. 

i>Act.20.84.  lCor.4.12.  2  0or.ll.9. 

10  Tystion  ydych  chwi,  a  Duw 
twya,  'mor  sanctaidd,  ac  mor 
gyfiawn,  a  dîargyhoedd,  yr  ym- 
ddygasom  yn  eich  mysg  chwi 
y  rhai  ydych  yn  credu : 

«  2  Thesí.  3. 7. 

11  Megis  y  gwyddoch  y  modd 
y  buom  yn  eich  cynghori,  ac 
yn  eich  cysuro,  bob  un  o  hon- 
och,  fel  tad  ei  blant  ei  hun, 

12  Ac  yn  II  ymbil,  'ar  rodio  o 
honoch  yn  tdeilwng  i  Dduw 
yr  hwn  a  'ch  galwodd  chwi  i  'w 
deyrnas  a  'i  ogoniant. 

I  IwHoheOm.      r  Eph.  4. 1.  Phil.  1.  27.  Col.  1  10 
Pen.  4. 1.  toddoí. 

13  Oblegid  hyn  yr  ydym  nin- 
nau  hefyd  yn  diolch  i  Dduw 
yn  ddibaid,  o  herwydd  i  chwi, 
pan  dderbyniasocli  air  Duw' 
yr  hwn  a  glywsoch  gennyni  ni,' 


eithr,  fel  y  mae  yn  wir,  yn  air 
Duw,  yr  hwn  hefyd  sydd  yn 
nerthol-weithio  ynoch  chwi  y 
rhai  sydd  yn  credu. 

•Matt.10.40.   Oal.4.14.  2Petr3.2. 

14  Canys  chwychwi,  frodyr,  a 
wnaethpwyd  yn  ddihTiwyr  i 
eglwysi  Duw,  y  rhai  yn  Jndea 
sydd  yng  Nghrist  lesn  ;  obleg- 
id  chwithau  a  ddíoddefasoch 
y  pethau  hyn  gan  eich  cyd- 
genedl,  megis  hwythau  gan  yr 
luddewon:       •  Act.  17. 5. 13. 

15  Y  rhai  a  laddasant  yr  Ar- 
glwydd  lesu,  -a'u  prophwydi 
eu  hunain,  ac  a 'n  llherlidias 
ant  nmnau  ymaith;  ac  yclynt 
heb  ryngu  bodd  Duw,  ac  yn 
erbyn  pob  dyn ; 

»Matt.23.84.87.  Luc  13.  33.      i  hmlidimcmt. 

16  'Gan  warafun  i  ni  lefaru 
wrth  y  Cenhedloedd,  fel  vr 
lachêid  hwy,  n  gyflawni  eu 
pechodau  hwynt  yn  wastadol  • 
eanys  digofaint  Diiw  a  ddaeth 
arnjTit  hyd  yr  eithaf. 

'  Act.  13.  50.  a  14.  5, 19.  a  17.  5,  13.  a  18.  12.  a  19  9 
'  Gen.  15.  16.   Matt.  23.  32. 

VJ  A  ninnau,  frodyr,  wedi  ein 
gwneuthur  yn  amddifaid  am 
danoch  dros  ennyd  awr,  >Tig 
ngolwg,  nid  y  'nglialon,  a  fiiom 
fwy  astud  i  weled  eich  >Tyneb 
chwi  mewn  awydd  mawr. 

18  Am  hynny  \v  ewyllysiasom 
ddjŵd  attoch  (myfi  Paul,  yn 


Serch  a  gofal       I.  THESSALONIAID,  III. 
ddîau,)  unwaith  a  áwywaith 
hefyd;  eithr  ^Satan  a  n  lludd- 

ioddni.  .Ehuf.l.l3.al5.22. 

19  Oanys  "beth  yw  ein  go- 
baith  ni,  neu  em  Uawenydd, 
neu  goron  ein  llgorfoleddí 
onid  chwychwi,  ger  bron  ein 
Harglwydd  lesu  Grist  yn  ei 
ddyfodiad  ef  ? 

•  2Cor.  1.14.  Phü.4.1.  ìgogonimAI 

20  Canys  chwychwi  yw  ein 
gogoniant  a  'w  llawenydd  ni. 

PENNOD  III. 

A  D  54_1  Paẃ  yn  tystiolaethu  ei  fawr  gar- 
'iad  tù  ag  at  y  ThessaUmiaid,  trv>y  anfon 
Timothm  attynt  i  'w  cadarnhau,  ac  *  w 
diddanu;  trwy  lawenychuyn  eu  gweühred- 
oedd  da  hwy  ;  10  a  thrwy  weddto  drostynt, 
a  dymuno  cael  dyfod  yn  ddtogel  attynt. 

AM  hynny,  "gan  na  allem 
ymattal  yn  hẃy,  ni  a  wel- 
som  yn  dda  ein  gadael  ni  em 
hunain  yn  Athen  ;       '  s. 

2  Ac  a  ddanfonasom  "Timo- 
thëus,  em  brawd,  a  gweinidog 
Duw,  a'n  cyd-weithiwr  yn  et- 
engyl  Crist,  i 'ch  cadarnhâu 
chwi,  ac  i  'ch  diddanu  yng 
hylch  eich  flfydd ;  '>Eh«f.i6.2i. 

3  Tel  na  chynhyrfìd  neb  yn 
y  gorthrymderau  hyn:  canys 
chwychwi  eich  hunain  a  wydd 
och  "mai  i  hyn  y'n  gosod- 
wyd  ni. 

.  Eph.  3. 13.    "  Act.  14. 22.  2Tim.  3. 13.  1  Petr  2. 21. 

4  Canys  yn  wir  pan  oeddym 
gyd  â  chwi,  ni  a  rag-ddywed- 
asom  i  chwi  y  gorthrymmid 


ÿr  Apostol. 

ni ;  megis  y  bu,  ac  y  gwydd- 
och  chwi. 

5  O  herwydd  hyn,  'minnau, 
heb  allu  ymattal  yn  hŵy,  a 
ddanfonais  i  gad  gwybod  eich 
ffydd  chwi;  rhag  darfod  i  r 
temtiwr  eich  temtio  chwi,  a 
'myned  ein  llafur  ni  yn  ofer. 

•Ad.l.      'Gal.2.2.a4.11.  Phil.2.16. 

6  Eithr  yr  awrhon,  wedi  dy- 
iod  Timothëus  attom  oddi 
wrthych,  a  dywedyd  i  ni  new- 
yddion  da  am  eich  ffydd  chwi 
a'ch  cariad,  a  bod  gennych 
goffa  da  am  danom  ni  yn  was- 
tadol,  gan  hiraethu  am  ein 
gweled  ni,  megis  yr  ydym  nin- 
nau  am  eich  gweled  chwithau ; 

7  Am  hynny  y  cawsom  gysur, 
frodyr,  II  am  danoch  chwi,  yn 
ein  holl  orthrymder  a'n  hang- 
enoctid,  trwy  eich  fíydd  chwi. 

I  yfíwch, 

8  Oblegid  yr  awrhon  byw 
ydym  ni,  os  ydych  chwi  yn 
sefyll  yn  yr  Arglwvdd. 

9  Canys  pa  ddîolch  a  allwn  m 
ei  ad-dalu  i  Dduw  ||am  danoch 
chwi,  am  yr  hoU  lawenydd  â  r 
hwn  yr  ydym  ni  yn  llawen 
o  'ch  achos  chwi  ger  bron  ein 

10  «Gan  weddîo  mwy  na  mwy, 
nos  a  dydd,  ar  gael  gweled 
eich  wyneb  chwi,  a  chyflawm 
diftygion  eich  ffydd  chwi  ? 

8  Khuf.  1. 10. 11. 


Annog  i 

11  A  Duw  ei  hun  a  'n  Tad  ni, 
a'n  Harglwydd  lesu  Grist,  a 
gyfarwyddo  ein  íFordd  ni  at- 
toch  chwi. 

12  A  'r  Arglwydd  a  'ch  Uîos- 
ogo,  ac  a  'ch  chwanego  ym 
mhob  cariad  "i'ch  gilydd,  ac 
i  bawb,  megis  ag  yr  ydym 
ninnau  1  chwi : 

Pen.  5.  15.  2  Petr  1.  7. 

131  'gadamhâu  eich  calonnau 
chwi  yn  ddîargyhoedd  mewn 
sancteiddrwydd  ger  bron  Duw 
a  'n  Tad,  yn  nyfodiad  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist  gyd  â'i  hoU 
saint.  'icor.1.8.  Pha.1.10. 

Pen.  6. 23.  2  Thees.  2. 17.  1  loan  3.  20. 

PÉNNOD  IV. 

A.D.  64.— 1  F  mae  yn  eu  hannog  i  fyned 
rhagddynt  mewn  poh  math  ar  dduwioldeh: 
6  i  fyw  yn  sancfaîdd  ac  yn  gyjiawn ;  9  i 
garu  en  gihjdd ;  11  a  tlirwy  lonyddwch,  i 
wneuthur  y  pethan  a  herthyn  iddynt  eu  hun- 
am:  13  ac  yn  ddiweddaf,  i  dristâu  yn  gym^ 
medrol  dros  y  meirw,  15  A  chyd  â'r  cyiighor 
diweddaf  hwn,  y  mae  efe  yn  cyssylltu  dos- 
parth  hyr  oV  adgyfodiad,  ac  o  aiUddyfodiad 
Crtst  %\  farn, 

"Y^M  mhellach  gan  hynny, 

1  frodyr,  yr  ydym  yn  at- 
tolwg  1  chwî,  ac  yn  l|  deisyf  yn 
yr  Arglwydd  lesu,  megis  y 
derbyniasoch  gennym  '^pa  fodd 
y  dylech  rodio  a  boddloni 
Duw,  ar  i  chwi  gynnyddu  fwy- 

fwy.  I  (omoo.     •  Pen.  2. 12. 

2  Canys  chwi  a  wyddoch  pa 
orchymynion  a  roddasom  i 
chwi  trwy  yr  Arglwydd  lesu. 


1.  THESSALONIAID,  IV.  dduwioldeh, 

3  Oanys  hyn  yw  "ewyllys 
IJ'uw,  sef  eich  sancteiddiad 
chwi,  ar  ymgadw  o  honoch 
rhag  godin  eb  :        "  Rhuf.  12. 2. 

4  Ar  fedru  o  bob  un  o 
honoch  feddiannu  ei  lestr  ei 
hun  mewn  sancteiddrwydd  a 
pharch ; 

5  Nid  mewn  gwŷn  trachwant, 
megis  y  Cenhedloedd  "'y  rhai 

nid  adwaenant  Dduw : 

=  Eph.4.17.18.      -« 1  Cor.  15.  34.  Eph.  118. 

6  'Na  byddo  *  néb  orthrym- 
mu  na  thwyllo  ei  frawd  mewn 
dim  :  canys  dîalydd  yw  yr  Ar- 
glwydd  II  ar  y  rhai  hyn  oU, 
megis  y  dywedasom  i  chwi  o'r 
blaen,  ac  y  tystiasom. 

•  1  Cor.  6.  7.  &c.      I  am. 

^  7  Canys  ni  alwodd  Duw  nynî 
î  aflendid,  ond  'i  sancteidd- 
rwydd.  'Lef.  11.44.^19.2. 

8  Am  hynny  «y  neb  sydd  yn 
II  dirmygu,  nid  dyn  y  mae  yn 
ei  ddirmygu,  ond  Duw, 
hwn  hefyd  a  roddes  ei  Yspryd 
Glân  t  ynom  ni. 

»  Luc  10. 16.      I  gmthod.     '  1  Cor.  7.  40.     t  i  n»-. 

9  Ond  am  frawdgarwch,  nid 
rhaid  i  chwi  ysgrifenu  o  honof 
attoch :  canys  '  >t  ydych  chwi 
eich  hunain  wedi  eich  dysgu 
gan  Dduw  *  i  garu  eich  gilydd. 

'  Jer.  31. 34.  Heb.  8.  U.  1  loan  2. 20, 27.   '  loan  13  34. 
a  15.  12.  Eph.  5.  2.  1  Petr  4.  8. 

10  Oblegid    yr    ydych  \ti 
gwneuthur  hjii  i  ba^\b  o  'r 


Dyfodìad  Crist      I.  THESSALONIAID,  V. 
brodyr  y  rhai  sydd  trwy  holl    "  '  -^-^ 
Macedonia :  ond  yr  ydyin  yn 
attolwg  i  chwi,  frodyr,  gyn- 
nyddu  o  honoch  fwyfwy; 

11  A  rhoddi  o  honoch  eich 
bryd  ar  fod  yn  Uonydd,  a 
'gwneuthur  eich  gorchwyhon 
eich  hunain,  a  ■"gweithio  a  ch 
dwylaw  eich  hunain,  (megis  y 
o'orchymynasom  i  chwi ;) 

"  .2The88.3.n.  lPetr4.15.  ".2The«.8. 
7,  8, 12. 

12  Fel "  y  rhodioch  yn  wedd- 
aidd  tu  ag  at  y  rhai  sydd  oddi 
allan,  ac  na  byddo  arnoch  eis- 
ieu  lldim.       -001.4.5.  i«<*. 

13  Ond  ni  ewyllysiwn,  frodyr, 
Ì  chwi  fod  heb  wybod  am  y 
rhai  a  hunasant,  na  thristaoch, 
"megis  eraiU  y  rhai  nid  oes 
ganddynt  obaith. 

«Deut.14.1,2.  2Sam.l2.aO. 

14  Canys  "  os  ydym  yn  credu 
farw  lesu,  a'i  adgyfodi;  felly 
«y  rhai  a  hunasant  yn  yr  lesu, 
a  ddwg  Duw  hefyd  gyd  âg  ef. 

HCor.15.13.  «lCor.15.18,23. 

15  Canys  hyn  yr  ydym  yn  ei 
ddywedyd  wrthych  'y'ngair  yr 
Arglwydd,  'na  bydd  i  ni  y  rhai 
byw,  y  rhai  a  adewir  hyd  ddy- 
fodiad  yr  Arglwydd,  rag-flaenu 
y  rhai  a  hunasant. 

'lBren.13.17,18.  a20.35.  •lOor.lS.Sl. 

16  Oblegid  *yr  Arglwydd  ei 
hun  a  ddisgyn  o'r  nef  gyd  â 

»Matt.24.31.  2The88.1.7. 


i  /arn. 

.,  bloedd,  â  llef  yr  arch-angel, 
ac  "âg  udgom  Duw:  a  r  meirw 
yng  Nghrist  a  gyfodant  yn 
gyntaf :        '  "««^-    "  ^ 

17  Yna  ninnau  y  rhai  byw,  y 
rhai  a  adawyd,  a  gipir  i  fynu 
gyd  â  hwynt  ^yn  y  cymmylau, 
i  gyfarfod  â'r  Arglwydd  yn  yr 
awyr :  ac  felly  "  y  byddwn  yn 
wastadol  gyd  â'r  Arglwydd. 

iAct.1.9.  D8t.ll.i2.  »Ioanl2.26.al4.8. 
»17.24. 

18  àm  hynny  11  diddenwch 
eich  gilydd  â'r  ymadroddion 

J^yjl^  I  ciflìgìwrweh. 

PENNOD  V. 

A  D  54.— 1  y  inae  efe  yn  ntyned  rhyddo  ae 
yn'dwigosjel  o'r  ilaen,  ddull  dyfodiad  CnU 
<  V  fZn  ;  12  oc  ÿn  rìuMi  amryw  orehy- 
mytẁm:  23  oc/eBÿ  yn  diweddu  ei  eputol.^ 

EITHR  am  'yr  amserau  a  'r 
prydiau,  frodyr,  nid  rhaid 
1  chwi  ysgrifenu  o  honof  at- 
toch.        •Matt.a^.s.ae.  Act.1.7. 

2  Òblegid  chwi  a  wyddoch 
eich  hunain  yn  hysbys,  mai 
"felly  y  daw  dydd  yr  Arglwydd 
fel  lleidr  yn  y  nos.  '"Matt.24.43.44. 

3  Canys  pan  ddywedant,  Tang- 
nefedd  a  dîogelwch;  yna  "y 
mae  dmystr  disymmwth  yii 
dyfod  ar  eu  gwarthaf,  megis 
gwewyr  esgor  ar  un  a  fo  beich- 
log;  ac  ni  ddîangant  hwy  ddim. 

.Luc  17. 27. 28.  »21. 34, 35.  2Thefls.l.9. 

é  Ond  chwychwi,  frodyr,  nid 
ydych  mewn  tywyllwch,  fel  y 


Ammylù)  I.  THESSALONIAID  V 

goddiweddo  y  dydd  hwnnw 
cliwi  megis  lleidr. 

ö  Chwjchwi  oll,  "plant  y  ffol- 
eum  ydych,  a  phlant  y  dydd  • 
md  ydym  ni  o'r  nos,  nac  o'r 
tywyllwch.  -Eph.s.g. 

6  Am  hynny  na  chysgwn,  fel 
Hrhaieraill;  eithr  "gwyliwn,  a 
byddwnsobr. 


•Matt.24.42.a25.18.   Bhuf.  13. 11. 12 
1  Petr  5. 8. 

7  Canys  'y  rhai  a  gysgant,  y 
nos  y  cysgant;  a 'r  rhai  a 
leddwant,  y  nos  y  meddwant. 

'  Luc  21. 34. 86.  Rhuf.  13. 13.  1  Cor.  16. 34. 

-^^í*hr  nyni,  gan  ein  bod  o  'r 
aydd,  byddwn  sobr,  «wedi  ym- 
wisgo  â  dwyfronneg  ffydd  a 
chariad,  ac  â  gobaith  iachawd- 
wriaeth  yn  lle  helm. 

«  E».  99. 17.  Eph.  6. 14, 16, 17. 

9  Canys  '  nid  appwyntiodd 
Duw  nyni  i  ddigofaint,  ond  i 
gaíîael  lachawdwriaeth  trwyein 
Harglwydd  lesu  Grist, 

''Ehnf.9.22.  Pen.1.10.  lPetr2.8. 

10  'Yr  hwn  a  fu  farw  drosom ; 
tel  pa  un  bynnag  a  wnelom  ai 
gwyhed  ai  cysgu,  y  byddom 
tyw  gyd  âg  ef.      ■  Rhuf.  i4.  s,  9. 

11  O  herwydd  paham  cy- 
nghorwch  eich  gilydd,  ac  ad- 
enedwch   bob   un   eich  o.ii. 
ydd,  megis  ag  yr  ydych 
gwneuthiir.  *^ 

12  Ac  yr  yáym  yn  attolwg  i , 


a  gmddio, 

chwj,  frodyr,  ^adnabod  y  rhai 
sjdd  yn  llufurio  yn  eich  mysír 
ac  yn  eich  llywodraethu  chwi' 
yn  yr  Arglwydd,  ac  yn  eich 
11  rhybuddio ; 

'■lCor.ie.lS.   Phil.2.2!).  Heb.l8.7.1T. 

•  cynçhori. 

13  A  gwneuthur  cyfrif  mawr 
o  honynt  mewn  cariad,  er 
mwyn  eu  gwaith.  Byddwch 
dangnefeddus  yn  eich  plith 
eich  hunain. 

14  Ond  yr  ydym  yn  deisyf 
arnoch  frodyr,  '  rhybuddiwch 
y  rhai  II  afreolus,  diddenwch  y 
gwan  eu  meddwl,  "cynheliwch 
l  gwemiaid,  byddwch  ymar- 
hous  wrth  bawb. 

'2The8g.3.11,12.  iallanodfrfn. 
"  Rhuf.  15. 1.  Gal.6.  1,  2. 

15  "Gwelwch  na  thalo  neb 
ddrwg  dros  ddrwg  i  neb  :  eithr 
yn  wastadol  "dilynwch  yr  hvn 
sydd  dda,  II  tu  ag  at  eich 
ydd,  a  thu  ag  at  bawb. 

-  Diax.^.  22.  a24.29.   Matt.  5.  39.  44,  Rhuf.  12. 17. 
lCor.6.7.   lPetr3.9.      •  Gal.  6. 10.   Pen.  a  U 
'  m  fnUiOt  eich. 

16  "Byddwch  lawen  ati  wa«. 
tadol.  pphü.4.4. 

17  "Gweddíwch  ddibaid. 

«Luciai.  Eph.6.18.  Col.4.2. 

18  'Ym  mhob  dim  diolch- 
wch:  canys  hyn  yw  ewyllys 
Duw  yng  Nghríst  lesu  |l  tu  ka: 
attüch  chwi. 

'Eph.5.20.   Col.3.17.  iamdwwch. 
Uh 


^^,y^  II.THESSALONIAID,I. 

19  'Na  ddiffoddwch  yr  Ys- 

'^^ä'*  ».  2Tim.l.6.  EdrychlOor.  14.80. 

20  Na  ddirmygwcli  brophwyd- 
oliaethau.  .  , 

21  *Profwch  boD  peth :  aei- 
iwch  yr  hyn  sydd  dda. 

« 1  Cor.  2. 11, 16.  lloan4.1. 

22  "  Ymgedwch   rhag  pob 
llrhith  drygioni. 

■■Phil.4.8.  ìmcẅaràẁw. 

23  A  "gwir  Dduw  y  tangnef- 
edd  » a'ch  sancteiddio  yn  gwbl 
oll:  a  chadwer  eich  yspryd  oll, 
a'ch  enaid,  a'ch  corph,  yn  ddi- 
argyhoedd  yn  nyfodiad  ern 
flarglwydd  lesu  Grist. 

«  Phíl.  4. ».     »  Pen-  ^ 


  gyngliorion. 

24  'Ffyddlawn  yw  yr  hwn 
a'ch  galwodd,  yr  hwn  hefyd  a  * 

ffWna.     •lCor.l.e.alO.lS.  2Thees.3.3. 

25  0  frodyr,  gweddíwch  dros- 

^26  •  Anherchwch  yr  holl  frod- 
yr  â  chusan  sancteiddiol. 

•  Bhuf.  16. 16. 

27  Yr  ydwyf  yn  eich  tyng- 
hedu  yn  yr  Arglwydd,  ar 
ddarllen  "y  llythyr  hwn  i  r 
hoU  frodyr  sanctaidd. 

bCol.  4. 16.  2The88.8. 14. 

28  'Gras  ein  Harglwydd  lesu 
Grist fyddo  gyd  â  chwi.  Amen. 

c  Rhuf.  16.  20. 

%  Y  cynUf  at  y  Thessaloniaid  a  ysgrifeii. 
0  Athen. 


AIL  EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 


AT  Y 


THESSALONIAID- 


PENNOD  I. 

A  D  54  —  1  y  wae  FavA  yn  hyshysu  iddyrd 
'ddäed'yr  oedd  efe  yn  meddwl  eu  ffydd^ 
a'u  cariad,  a'u  hamynedd  hwyrd:  11  a  ehyd 
â  hynny  yn  gosod  Uawer  o  resymmau  ar 
Uwr,  i'w  cysuro  hwy  mewn  erlid ;  a  r  pen- 
naf  oV  rhii  hyn  a  gymmeHr  oddi  wrtti 
gyfiawn  farn  Duw, 

13AUL,  a  Silfanus,  a  Thimo- 
thëus,  at  eglwys  y  Thes- 
saloniaid,  "yn  Nuw  ein  Tad, 
a  'r  Arglwydd  lesu  Grist : 

»  1  Theis.  1. 1 


2  "Gras  i  chwî,  a  thangne^ 
edd,  oddi  wrth  Dduw  ein  Tad 
ni,  a  'r  Arglwydd  lesu  Grist. 

b  1  Cor.  1.  3. 

3  "Dîolch'a  ddylem  i  Ddnw 
yn  wastadol  drosoch,  frody^ 
ifel  y  mae  yn  addas,  oblegia 
bod  eich  ffydd  chwi  yn  mawr 
írynnyddu,  a  chariad  pob  un 
o  hónoch  oll  tu  ag  at  eich 
gilydd  yn  ychwanegu ; 

c  1  Thess.  1.  2,  3.  Pen.  2. 13 


4  Hyd  onîd  ydym  «'ni  ein 
hunain  yn  llgorfoleddu  ynoch 
chwi  yn  eglwysi  Duw,  o  her- 
wydd  eich  amynedd  chwi  a'cli 
ííydd  yn  eich  hoU  erlidiau  a  'r 
gorthrymderau  yr  ydych  vn 
eu  goddef ;  ^ 

"2  00^.7.14..  9. 2.  lThe».2.19.  Ij^roŵ,. 

5  Yr  hyn  sydd  'argoel  goleu 
o  gyfiawn  fam  Duw,  fel  y'ch 
cyfrifer  yn  deilwng  i  deyrnas 
Dduw,  er  mwyn  yr  hon  yr 
ydych  hefyd  yn  goddef. 

•Kiü.l.28.  'lTheMí.2.14. 

6  Canys  cyfiawn  yw  ger  bron 
Duw,  dalu  cystudd  i 'r  rhai 
sydd  yn  eich  cystuddio  chwi ; 

7  Ac  i  chwithau,  y  rhai  a 
gystuddir,  esmwythdra  gyd  â 
ni,  'yn  ymddangosiad  yr  Ar- 
glwydd  lesu  o'r  nef,  jjgyd  â'i 
angelion  nerthol, 

nTheM.4.16.  ẅdasM.    \  nd  ào  anÿdùm  H  nerlh. 


rhyíeddol  yn  y  rhai  oll  sydd 
yn  credu,  (o  herwydd  i'n  tyst- 
lolaeth  ni  yn  eich  mysg  chwi 
pel  ei  chredu,)  yn  y  dydd 
hwnnw. 

11  Am  ba  achos  yr  ydym 
hefyd  yn  gweddío  yn  wastadol 
drosoch,  ar  fod  i 'n  Duw  ni 
eich  cyfrif  chwi  yn  deilwng  o'r 
alwedigaeth  Iwn,  a  chyflawni 
holl  foddlonrwydd  \\ei  ddaioni. 
agwaithfíydd,  ynnerthol: 

I  •  ddcẁmi. 

12  Fel  y  gogonedder  enw  ein 
Harglwydd  lesu  Grist  ynoch 
chwi,  a  chwithau  ynddo  yntau 
yn  ol  gras  ein  Duw  ni,  a 'r 
Argluydd  lesu  Grist. 

PENNOD  ri. 


8  11"^  thân  fflamllyd,  tgan 
roddi  díal  i  'r  sawl  nid  ad- 
waenant  Dduw,  ac  'nid  ydynt 
yn  ufuddhâu  í  efengyl  ein 
Harglwydd  lesu  Grist : 

tMewnUm.     *2Petr8.7.     i  vn  cmmeryd  dial 
artiaieL  'Rhnf.2.8. 

Ö  Y  rhai  a  ddibddefant  yn 
gospedigaeth,  ddinystr  traffy- 
wyddol  oddi  ger  bron  yr  Ar- 
glwydd,  ac  oddi  wrth  ogomant 
ei  gadernid  ef ; 

10  Pan  ddêl  efe  i  'w  ogon- 
eddu  yn  ei  saint,  ac  i  fod  yu 


î'"  ewylly,io  iddynt  barhâu 
yn  ddtstgl  yn  y  gmricmedd  a  dderbynia,aT- 
lyn  dangos  y  bydd  ynMad  oddi  wrth  y 
Jydd,  8  ac  y  datouddir  Anghrist,  cyn  d,jM 

ei  gÍThof7V''  -^'í^^^ 
et  gynghor  o  r  Uaen,  ac  yn  gweddio  drostytU. 

A  C  yr  ydyni  yn  attolwg  i 
XX  chwi  fiodyr,  er  dyfodiad 
em  Harglwydd  lesu  Grist,  a'n 
^J«-gynhuIIÌad  ninnau  atto  ef 

2  Na'ch  sigler  yn  fuan  lloddi 
wrth  eich  meddwl,  ac  na'ch 
cynhyrfer,  na  chan  yspryd,  na 
chan  air,  na  chan  lythyr,  megis 
oddi  wrthym  ni,  fel  pe  bai 
dydd  Cnst  yn  gyfagos. 

•Matt.  _24.4,6.  Eph.  5.  6.  1        4.  1. 

I  o'ch  meddtel,  neu.  im  medmcl. 

3  Na  thwylled  neb  chwi  mewn 

Hh2 


Darluniad  IL  THESSALONIAID,  IL 

un  modd:  oblegid  ni  ddawj 
dydd  hwnnw  hyd  oni  ddel 
ymadawiad  yn  gyntaf,  a  dat- 
guddio  y  dyn  pechod,  mab  y 
goUedigaeth ; 

biIo»n2.18.  Dat.l3.n. 

4  Yr  hwn  sydd  yn  gvvrth- 
wynebn,  ac  '  yn  ymddyrchafu 
llgoruwch  pob  tpeth  a  elwir 
yS  Dduw,  neu  a  addohr ;  hyd 
onid  yw  "'efe,  megis  Duw,  yn 
eistedd  yn  nheml  Duw,  ac  yn 
ei  ddangos  ei  hun  mai  Duw 

ydyw. 

.Dftn.11.36.    tmeẅun-   ^««-   *  Edirch  E«ic.  28. 

5  Onid  côf  gennych  chwi,  pan 
oeddwn  i  etto  gyd  â  chwi, 
ddywedyd  o  honof  y  pethau 
hyn  i  chwi  ì 

6  Ac  yr  awrhon  chwi  a 
wyddoch  yr  hyn  sydd  yn  attal, 
fel  y  datguddier  ef  yn  ei  bryd 

ei  hun.  .  . 

7  Canys  y  mae  '  dirgelwch  yr 
anwiredd  yn  gweithio  eisoes: 
yn  unig  yr  hwn  sydd  yr  awr- 
hon  yn  attal,  a  ettyl  nes  ei 
dynnu  ymaith.  'iioan^s. 

8  Ac  yna  y  datguddir  yr 
Anwir  hwnnw,  yr  hwn  a  ddi- 
fetha  yr  Arglwydd  *âg  yspryd 
ei  enau,  ac  a  ddilea  a  dis- 
gleirdeb  ei  ddyfodiad : 

fEs.11.4.  Hos.6.5.  Dat.2.16.al9.15.20,21. 

9  Sef  yr  hwn  y  mae  ei  ddy- 
fodiad  «yn  ol  gweithrediad 

»Eph.2.2.  Dat.  18.23. 


0  Aìighrist 

Satan,  gyd  â  phob  nerth,  ac 
"  arwyddion,   a  rhyfeddodau 

^ÎEdiychDeutW.!.  Matt.24.24.  Dat.13.13. 

10  A  phob  dichell  anghyf- 
iawnder  yn  *y  rhai  coUedig; 
am  na  dderbyniasant  gariad 
y  gwirionedd,  fel  y  byddent 

gadwedig.  •2Cor.2.16.«4.3. 

11  Ac^am  hynny  y  dentyn 
Duw  iddynt  hwy  II  amryfusedd 
cadarn,  'fel  y  credont  gelwydd: 

»Khuf.l.24,«M>.  EdrychlBren.22.22.  Ezec.l4.9. 
I  neiiM  mühredioíí  «ufetìíorn».      '  1  Tim.  4. 1. 

12  Fel  y  barner  yr  hoU  raî 
nid  oeddynt  yn  credu  i'r  gwir- 
ionedd,  ond  yn  ymfoddloni 
mewn  anghyfiawnder. 

13  Eithr  "nyni  a  ddylem 
ddîolch  yn  wastad  i  Dduw 
drosoch  chwi,  frodyr  caredig 
gan  yr  Arglwydd,  oblegid  i 
Dduw  "  o  'r  dechreuad  eich 
0  ethol  chwi  i  iachawdwriaeth, 
nrwy  sancteiddiad  yr  Yspryd, 
a  ífydd  lli'r  gwirionedd: 

■BPen.1.3.     »Eph.l.4.  «ITheBí.l.^. 
pLuc1.75.  lPetrl.2.  I». 

14  I  'r  hyn  y  gahvodd  efe 
chwi  trwy  ein  hefengyl  ni,  i 
"feddiannu  gogoniant  ein  Har- 
glwydd  lesu  Giist. 

qIoanl7.22. 

16  Am  hynny,  frodyr,  sefwch, 
a  deUwch  'y  traddodiadau  a 
ddysgasoch,  pa  un  bjTinag  ai 
trwy  ymadrodd,  ai  trwy  em 
hepistol  ni.  'J'^^-s  ^- 


Deisyfm  l\.  THE8SALONIAID,  III. 


16  A'n  Ilarglwydd  lesu  Grist 
ei  hun,  a  Duw  a'n  Tad,  yr  hwn 
a  [n  carodd  ni,  ac  a  roddes  * 
ni  ddiddanwch  tragywyddol, 
a  gobaith  da  trwy  ras, 

17  A  ddiddano  eich  oalonnau 
chwi,  ac  a'ch  'sicrhao  ym  mhob 
gair  a  gweithred  dda. 

•  1  Cor.  1.  8.   1  Thess.  3. 13. 


yweddíau. 


PENNOD  III. 

A.  D.  54.— 1  r  mae  yn  deisy/u  eu  gweddíau 
hwy  drosto  ei  hun:  3  yn  lydîolaelhu.  pa 
àyder  oedd  ganddo  arnynt ;  5  yn  (jweddw 
ar  Dduw  drostynt ;  6  ae  yn  rhoddi  amryw 
orchymyniott;  yn  enwedig  i  ochelyd  seguryd 
a  chymdeithas  rhai  drteg  ;  Itìac  yn  diweddu 
trwy  weddto,  a  'u  hannerch  hwy. 

BELLACH,  frodyr,  'gweddí- 
wch  drosom  ni,  ar  fod 
i  air  yr  Arglwydd  redeg,  a 
chael  gogonedd,  megis  gyd  â 
chwithau ;    •Eph.e.w.  Coi.4.3. 

2  Ac  "ar  ein  gwared  ní  oddi 
wrth  ddynion  llanhywaith  a 
drygionus :  canys  nid  oes  ífydd 
gan  bawb. 

"Rhuf.  15.31.  INeu.<ŵmo'uSe. 

3  Eithr  'ffyddlawn  yw  yr 
Arglwydd,  yi-  hwn  a  'ch'sicrhâ 
chwi,  ac  a'cA  Veidw  rhag  drwg. 

•lCor.1.9.   lThega5.24.      "  loan  17.  15. 

4  Ac  'y  mae  gennym  hyder 
yn  yr  Arglwydd  am  danoch, 
eich  bod  yn  gwneutlmr,  ac  y 
gwnewch,  y  pethau  yr  ydym 
yn  eu  gorchymyn  i  chwi. 

c2  Cor.r.li). 

5  A'r  Arghyydd  agyfanvyddo 


eich  calonnau  chwî  at  gariud 
Duw,  ac  i  II  ymaroH  am  Orist. 

I  amynêild  Cnëí. 

.  6  Ac  yr  ydym  yn  gorchymyn 

I  ehwi,  írodyr,  yn  enw  eiii 
Harglwydd  lesu  Grist,  'dymiu 
o  honoch  ymaith  «oddi  wrth 
bob  brawd  a  'r  sydd  yn  rhodio 

II  yn  afreolus,  ac  nid  yu  ol  '  y 
traddodiad  a  dderbyniodd  efe 
gennym  ni. 

fRhuf.16.17.   Ad.l4.  2IoaulO.      «  1  Cor.  5.  11. 
<  aUan  o  dr^n.      *  1  Thess.  1  H.  Ad.  11, 12, 14. 
'  Pen.  2.  15. 

7  Canys  chwi  a  \^yddoch  eich 
[  hunain  "pa  fodd  y  dylech  eiu 

ddyn  ni :  oblegid  'ni  buom 
II  afreolus  yn  eich  plith  chwi ; 

» 1  Cor.  4. 16.  s  11. 1.  1  The»  1.  6.  7.  '1  These.  2.  la 
•  allan  o  dr^n. 

8  Ac  ni  fwyttasom  fara  neb 
yn  rhad;  ond  "trwy  weithio 
mewn  Ilafur  a  Uudded,  nos  a 
dydd,  fel  na  phwysem  ar  iieb 
o  honoch  chwi :   ■»  acl  is.  a.  a  20.  u. 

9  "Nid  o  herwydd  nad  oes 
gennym  awdurdod,  ond  fel 
y'n  rhoddem  "ein  himaiu  yu 
siampl  i  chwi  i  'n  dilyn. 

•lCor.9.  6.  IThess.  2.6.      •  Ad.  7. 

10  Canys  pan  oeddym  hefrd 
gyd  â  chm,  hyn  a  orchymyu- 
asom  Ì  chwi,  ^Os  byddai  neb  ni 
fyunai  weithio,  na  chai  fwytta 
chwaith.  "Gen.  3. 19. 

11  Canys  yr  ydym  y\\  clywed 
fod  rhai  yn  rhodio'  yu'eich 


Annogaeth  i 

plitli  chwi  II  yn  afreolus,  heb 
weithio  dim,  ond  bod  yn  rhod- 

12  "Ónd  i'r  cyfryw  gorchy- 
myn  yr  ydym,  a'u  hannog  trwy 
ein  Harglwydd  lesu  Grist,  'ar 
iddynt  weithio  trwy  lonyddwch, 
a  bwytta  eu  bara  eu  hunam. 

*lThe«.4.U.  'Eph.4.28. 

13  A  chwithau,  frodyr,  'na 
II  ddififygiwch  yn  gwneuthur 
daioni.         •Gai.e.a.  tjunueh. 

14  Ond  od  oes  neb  heb  uf- 
iiddhâu  i'n  gair  lltrwy  y  Uythyr 
yma,  hysbyswch  hwnnw  ;  ac 
*na  fydded  i  chwî  gymdeithas 
âg  ef,  megis  y  cywilyddio  efe. 

lOor.5.9,11.  Ad.6. 


I.  TIMOTHEUS,  I.  ddiwydrmydd. 

15  Br  hynny  na  chymmerwch 
e/'megis  gelyn,  eithr  llcynghor- 
wch  ÿfel  brawd.  iŵ6»d<«tíc;< 

16  "  Ac  Arglwydd  y  tangnef- 
edd  ei  hun  a  roddo  i  chwi 
dangnefedd  yn  wastadol  ym 
mhob  modd.  Yr  Arglwydd  a 
fyddo  gyd  â  chwi  oll. 

<■  Ehuf.  15. 33. 

17  'Yr  annerch  â'm  Uaw  i 
Paul  fy  hun;  yr  hyn  sydd 
arwydd  ym  mhob  epistol:  fel 
hyn  yr  ydwyf  yn  ysgrifenu. 

ilCor.  16.  21.  Col.  4.18. 

18  ^Gras  ein  Harglwydd  lesu 
Grist  gyd  â  chwi  oU.  Amen. 

T  Bhuf.  16. 24. 


f  Yr  aU  at  y  ThesBaloniaid,  a  ysgrifenwyd 
o  Athen. 


EPISTOL  CYNTAF  PAUL  YR  APOSTOL 


AT 


TIMOTHEUS. 

PENNOD  L 


A.  D.  65.— 1  y  »"»«  í**»"'  ^^'^  ^^■f  * 
TimotAató  y  siar»  a  roddasai  efe  iddo,  wrtìì 
fyned  i  Maeedonia.  5  lawn  arfer  a  diwedd 
y  gyfrailh.  11  YnghyUh  galw  Paul  i  fod  yn 
npodol.  20  Am  Ilymenëus  ae  AUxander. 

PAUL,  apostol  lesu  Grist, 
"  yn  ol  gorchymyn  Duw 
ein  Hiachawdwr,  a'r  Arglwydd 
lesu  Grist, "  ein  gobaith ; 

•  Act.  9. 15.      "  Col.  1. 27. 

2  At  'Timothëus,  fy  mab 

«Act.16.1.  lCor.4.17.  lThe«.8.2. 


naturiol  yn  y  ífydd:  Gras, 
trugaredd,  a  thangnefedd,  oddi 
wrth  Dduw  ein  Tad,  a  Christ 
lesu  ein  Harglwydd. 

«Gal.l.  8.    2Tim.  1.  2.  lPefal.2. 

3  Megis  y  deisyfais  amat  aros 
yn  Ephesus,  *pan  euthum  i 
Macedonia,  fel  y  gellit  ry- 
buddio  rhai  'na  ddysgont  ddim 
amgen, 

«Act.20.1.3.  Phü.2.24.  fG<a.l.6,7. 
Psn.  6. 3. 


rarm  a^fer,  a  I.  TIM01 

4  Ac  na  *ddaliont  ar  chwedl- 
au,  ac  achau  anorphen,  y  rhai 
sydd  yn  peri  cwestiynau  yn 
hytrach  nag  adeiladaeth  dduw- 
iol,  yr  hon  sydd  II  trwy  fíydd ; 
gwnafellij. 

»  Pen.  4.  7.  a  6.  4, 20.   2  Tim.  2. 16,  23.  Tlt.  1. 14. 
a  3.  9.      I  metm. 

5  Eithr  ''diwedd  y  gorchymyn 
yw  cariad  o  galon  bur,  a  chyd- 
wybod  dda,  a  fíydd  ddiragrith : 

"  Bhnf.  13. 8, 10.  Gal.5.14. 

6  Oddi  wrth  yr  hyn  bethau  y 
,  gẃyrodd  rhai,  ac  y  troisant 

heibio  at  '  ofer-siarad  ;  'Ad.4. 

7  Gan  ewyllysio  bod  yn  a- 
thrawon  o'r  ddeddf,  heb  ddeall 
na  pha  bethau  y  maent  yn  eu 
dywedyd,  nac  am  ba  bethau 
y  maent  yn  taeru. 

8  Eithr  nyni  a  wyddom  mai 
^áa,ÿwj  gyfraith,  os  arfer  dyn 
hi  yn  gyfreithlawn ;    » Ehuf.  7. 12. 

9  'Gan  wybod  hyn,  nad  i'r 
cyfiawn  y  rhoddwyd  y  gyf- 
raith,  eithr  i  'r  rhai  digyfraith 
ac  anufudd,  i  'r  rhai  annuwiol 
a  phechaduriaid,  i 'r  rhai  di- 
sanctaidd  a  halogedig,  i  dad- 
leiddiaid  a  mam-leiddiaid,  i 
leiddiaid  dynion,  'Gai.3.i9.a5.23. 

10  I  butteinwyr,  i  wrryw- 
gydwyr,  i  ladron-dynion,  i 
gelwyddwyr,  i  anudonwyr,  ac 
os  oes  dim  arall  yn  wrthwyneb 
i  athrawiaeth  ""iachus; 

"'Pen.6.3.  2Tlm.4.3.  Tit.l.ft»a.l. 


HEUS,  I.        diwedd  y  gijfraith. 

11  Yn  ol  efengyl  llgogoniant 
°y  bendigedîg  Dduw,  "am  yr 
hon  yr  ymddiriedwyd  i  mi. 

•  ogoneddut.      »  Pen.  6. 15.      •  GaL  2.  7. 

1  Thees.  2.  4.   Tit.  1.  3. 

12  Ac  yr  ydwyf  yn  díolch  i  'r 
hwn  a  'm  nerthodd  i,  sef  Crist 
lesu  ein  Harglwydd,  "am  iddo 
fy  nghyfrif  yn  ffyddlawn,  gan 
fy  ngosod  yn  y  weinidogaeth  ; 

«•  1  Cor.  7.  25. 

13  "Yr  hwn  oeddwn  o'r  blaen 
yn  gablwr,  ac  yn  erlidiwr,  ac 
yn  drahaus :  eithr  mi  a  gefais 
drugaredd,  am  'i  mi  yn  ddí- 
arwybod  ei  wneuthur  ||  trwy 
anghrediniaeth. 

1  Act.  8.3.  a9. 1.  PUl.  3.  6.     '  I<mo  9. 3»,  41. 
Act.  3. 17.      I  meun. 

14  A  gras  ein  Harglwydd  ni 
a  dra-amlhaodd  'gyd  â  ffydd 
a  chariad,  yr  hwn  sydd  yng 
Nghrist  lesu.  •2Tim.i.i3. 

15  Gwir  yw  y  gair,  ac  yn 
haeddu  pob  II  derbyniad,  *  ddy- 
fod  Crist  lesu  i  'r  byd  i  gadw 
pechaduriaid ;  o  ba  rai,  fpen- 
naf  ydAvyf  fi. 

I  croetuw.     «  Jlatt  9. 13.   Marc  2.  17.   Luc  5.  8S. 
a  19. 10.  1  loau  3.  5.      t  Uaena/. 

16  Eithr  o  achos  hyn  y  cefais 
drugaredd,  fel  y  dangosai  lesu 
Grist  ynof  fi  ||  yn  gyntaf  bob 
liir-oddef,  er  siampl  i'r  rhai  a 
gredant  rhag  llaw  ynddo  ef  i 
fywyd  tragywyddol.   I  Neu,  y  Uofíwf. 

17  Ac  "i'r  Brenhin  tragy- 

•  Ps.  10. 16.  a  145.  13.   Pen.  6.  15,  16. 

Hh4 


Gmddîo  a  diolch  I 
wyddol,  anfarwol,  anweledig, 
» i  'r  Duw   unig  ddoeth,  ^  y 
hyddo  anrhydedd  a  gogoniant 
yn  oes  oesoedd.  Amen. 

'Ehuf.16.27.  JlChron.29.11. 

18  Y  gorchymyn  hwn  yr  yd- 
wyf  yn  ei  roddi  i  ti,  fy  mab 
Timothëus,  'yn  ol  y  prophwyd- 
oliaethau  a  gerddasant  o  r 
blaen  am  danat,  ar  •filwrio  o 
honot  ynddynt  filwriaeth  dda ; 

»Peii.4.14.     •Pen.6.12.  2Tim.4.7. 

19  "Gan  fod  gennyt  fiydd, 
a  chydwybod  dda;  yr  hon  a 
wrthododd  rhai,  ac  a  wnaeth- 
ant  long-ddrylliad  am  y  ffydd : 

0  Pen.  3. 9. 

20  O  ba  rai  y  mae  'Hy- 
menëus  ac  ^Alexander;  y  rhai 
•a  roddais  i  Satan,  fel  y  dysg- 
ent  na  chablent. 

c  2  Tim.  2. 17.      *  2  Tim.  4. 14.      •  1  Cor.  5.  5. 

PENNOD  II 


^  p  65—1  Bod  yn  iawn  gweddío  a  diolch 
'dròs  hoh  dyn.  9  Pa  fodd  y  dylai  gwragedd 
ymdrwsio  ;  12  nad  ydys  yn  caniattâu  iddynt 
na  dysgu,  na  hod  yn  hen:  15  y  hyddanthwy 
gadwedig,  er  hod  ynddynt  arwydd  o  ddig- 
ofaint  Duw,  wrth  ddwyn  plant  iW  hyd,  os 
hwy  a  arhosant  yn  y  ffydd. 

II  I^YNGHOEI  yr  ydwyf  am 
\^  hynny,  ym  mlaen  pob 
peth,  fod  ymbiliau,  gweddîau, 
deisyfìadau,  a  thalu  diolch, 
dros  bob  dyn  ;         » ^^^^- 

2  *Dros  frenhinoedd,  a  phawb 
sydd  mewn  llgoruchafiaeth;  fel 
y  gallom  ni  fyw  yn  Uonydd  ac 

*  Jer.  29.  7.      >  Neu,  awdurdod. 


TIMOTHEUS,  II.  dros  boh  dyn. 

yn  heddychol  raewn  pob  duw- 
ioldeb  ac  onestrwydd. 

3  Oanys  hyn  sydd  dda  a 
chymmeradwy  ger  bron  Duw 
ein  Ceidwad ; 

4  "Yr  hwn  sydd  yn  ewyllysio 
bod  pob  dyn  yn  gadwedig, 
a'u  dyfod  i  wybodaeth  y  gwir- 

ÌOnedd.  ..2Petr3.9. 

5  Canys  "un  Duw  sydd,  ac 
^un  cyfryngwr  hefyd  rhwng 
Duw  a  dynion,  y  dyn  Crist 
lesu ; 

•  Ioanl7.3.  Ehuf.  3. 29.  a  10. 12.  «Heb.G.lS.^ 

6  'Yr  hwn  a'i  rhoddes  ei 
hunan  yn  bridwerth  dros  bawb, 
||4'w  dystiolaethu  «yn  yr  am- 
seroedd  prîod. 

•  Matt.  20. 28.      I  (/»  dydiolaeth.      '  1  Cw.  1. 6. 
2  Thesg.  1. 10.     í  Eph.  1. 9.  a  3. 5. 

7  I  'r  hyn  y  'm  gosodwyd  î 
yn  bregethwr  ac  yn  apostol, 
(iy  gwir  yr  wyf  yn  ei  ddy- 
wedyd  yng  Nghrist,  nid  wyt 
yn  dywedyd  celwydd;)  ''yn 
athraw  y  Cenhedloedd  mewn 
ffydd  a  gwirionedd. 

!>  2  Tim.  1. 11.     '  Ehuf.  9. 1.     "  Bhuf.  U.  18. 
al5. 16.  Gal.1. 16. 

8  Am  hynny  yr  wyf  yn  ewyll- 
ysio  i'r  gwŷr  weddîo  'ym  mhob 
man,  ""gan  ddyrchafu  dwylaw 
sanctaidd,  heb  na  digter  II  na 
dadl. 

iMal.1.11.  Ioan4.21.    ""Es.l.lS.  Inacammeu. 

9  Yr  un  modd  hefyd,  bod 
"  1  'r  gwragedd  eu  trefiiu  eu 

■>  1  Petr  3.  3. 


Am  esgobion, 

hunain  mewn  diUad  gweddus 
gyd  â  gwylder  a  sobrwydd  ; 
nid  â  gwallt  plethedig,  neu 
aur,  neu  emmau,  neu  ddiUad 
gwerthfawr ; 

10  Ond    (yr  hyn  sydd  yn 
gweddu  1  wragedd  a  fo  yn 
proífesu  duwioldeb,)  â  gweith 
redoedd  da. 

11  Dysged  gwraig  mewn  dis- 
tawrwydd  gyd  â  phob  gos- 
tyngeiddrwydd. 

12  Ond  »nid  wyfyncenhadu 
»  1  wraig  athrawiaethu,  Pnac  ym- 
I   awdurdodî  ar  y  gwr,  eithr  bod 

mewn  distawrwydd. 

•lCor.14.34.  PEph.3.24. 

13  Canys  "Adda  a  luniwyd 
yn  gyntaf,  yna  Efa. 

•'Oen.1.27.  a2.18.  lCor.11.8,9. 

14  Ac  nid  'Adda  a  dwyllwyd ; 
eithr  y  wraig,  wedi  ei  thwyllo, 
oedd  yn  y  camwedd. 

'Geii.3.6.  2Cor.ll.3. 

15  Etto  cadwedig  fydd  II  wrth 
ddwyn  plant,  os  arhosant  hwv 
mewn  ftydd,  a  chariad,  a  sanct- 
eiddrwydd,ynghydâsobrwydd. 

•  mpUmta. 

PENNOD  III. 

m«ì  a  u  gmagedd;  U  a  phaham  y  mae  yr 


WIR  pw  y  gair,  Od  yw 
iieb  yn  chwennych  swydd 


1.  TIMOTHEÜS,  III.  aäiaconiaiä. 

'esgob,  gwaith  da  y  luae  yn  ei 
chwonnych.  «Actao.as. 

2^Rhaid  gan  hynny  i  "esgob 
lod  yn  ddiargyhoedd,  yn  wr 
un  wraig,  yn  wyliudwrus,  yn 
sobr,  yn  weddaidd,  yn  Ilet- 
tygar,  "yn  athrawaidd ; 

"  Tit.  1.  6,  &c.      l/oddw.  •2Tim.2.24. 

3  Nid  yn  II  win-gar,  nid  yn 
darawydd,  "nid  yn  bndr-elwa; 
eithr  yn  dirion,  «yn  anymladd- 
gar,  yn  ddiarian-gar ; 

«  barcd  i  tmladd  a  chmnyg  camjd  mn^guẁi 
"  1  Petr  5.  2.      «2  Tim.  2.  24. 

4  Yn  Ilywodraethu  ei  dŷ  ei 
hun  yn  dda,  yn  dal  ei  blant 
mevvn  ufudd-dod  ynghyd  â 
phob  onestrwydd  ; 

5  (Oblegid  oni  fedr  un  lyw- 
odraethu  ei  dỳ  ei  him,  pa  fodd 
y  cymmer  efe  ofal  dros  eglwys 
Dduw  ?)  b  j° 

6  Nid  yn  newyddian  yn  y 
JTì/äd,  rhag  iddo  ymchwyddo 
a   syrthio   i  ddamnedigaeth' 
diaiol. 

r  Ac  y  mae  yn  rhaid  iddo 
eí  hefyd  gael  tystiolaeth  dda 
gan  y  rhai  oddi  allan  ;  rhag 
iddo  syrthio  i  waradwydd,  aS 
1  fagl  diafol. 

'Act22.  12.   lCor.  5.  12. 

8  Jihaid  i'r  «diaconiaid  yr  un 
öunud  fod  yn  onest ;  nid  }ti 
dctau-eiriog,  nid  yn  ymrôi  i 
wm  lawer,  nid  yn  budr-elwa ; 

«Act.6.3. 


DirgdwchdumoUeh.  I.  TIMOTHEUS,  IV. 

9  -rn  dala  dirgelwch  y  ffydd  i  "  a  _  bregethwyd 
mewn  cydwybod  bur. 

fc  Pen.  1. 19. 

10  A  phrofer  y  rhaî  hynny 
hefyd  yngyntaf;  ynagvyasan- 
aethant  swydd  dîaconiaid,  os 
byddant  ddîargyhoedd. 

11  Ymae  yn  rhaid  i'w  gwrag- 
edd  yr  un  moááfod  yn  onest, 
nid  yn  enllibaidd,  yn  sobr,  yn 
fiPyddlawn  ym  mhob  peth. 

12  Bydded  y  dîaconiaid  yn 
wŷr  un  wraig,  yn  llywodraethu 
eu  plant  a 'u  tai  eu  hunam 

^13  Canys  'y  rhai  a  wasanaeth- 
ant  swydd  dîaconiaid  yn  dda, 
ydynt  yn  enniU  iddynt  eu 
hunain  radd  dda,  a  hyfder 
mawr  yn  y  ffydd  sydd  yng 
Nghrist  lesu.     '  E<ẅch  Matt.  25. 21. 

14  Y  pethau  hyn  yr  ydwyt 
yn  eu  hysgrifenu  attat,  gan 
obeithio  dyfod  attat  ar  fyrder : 

15  Ond  os  tariaf  yn  hir,  tel 
y  gwypech  pa  fodd  y  mae  yn 
íhSid  i  ti  ymddwyn  yn  nhỳ 
Dduw,  yr  hwn  yw  eglwys  y 
Duw  byw,  colofn  a  II  sylfaen 
y  gwirionedd.     1  Neu,  ŵ/n*«í<<><i. 

16  Ac  yn  ddiddadl,  mawr  yw 
dirgelwch  duwioldeb ;  ^Duw  a 
tymddangosodd  yn  y  cnawd, 
•a  gyfiawnhâwyd  yn  yr  Ys- 
pryd,  "a  welwyd  gan  angehon, 

rioanl.l4.  lloaiil.2.  tGr.amíi/wá.  '  Bh«f. 
14  lPetr3.18.  »Matt.28.2.  Matc  16. 5. 
LUÓ24.4.    Ioan2ü.l2.    Eph.  3. 10    l  Petr  1. 12. 


i'r 


Tmadawiad. 

a  -  Cenhedl- 

oedí'Tgre'dwyd  iddo  yn  y 
byd,  "  a  gymmerwyd  i  tynu 
mewn  gogoniant. 

nEph.3.5,6.     •Luc24.51.  Act.1.9. 

PENNOD  IV. 

A  D  65.-1  Ymae  yn  prophwydo jmadawiad 
Mimth  y  ffyU  yn  yr  am.eroedd  dmeMaf' 
6  ac  er  rlJyn  na  byddai  i  T^rnothem  haUa 
yn  ei  mdd,y  »»««  ÿ»  rhoi  iddo  amryw  gy- 
nyhorim  ynghyleh  hynny. 

AC  y  mae  yr  Yspryd  yn 
eglur  'yn  dywedyd  yr 
ymedy  rhai  "yn  yr  aniseroedd 
diweddaf  oddi  wrth  y  ffydd, 
gan  roddi  coel  i  ysprydion 
cyfeiliornus,  ac  i  athrawiaethau 
cythreuliaid ; 

.2Thess.2.3.    2  Tim.  3. 1.    2  Pete  i  3. 
lIoan2.18.  Juda.18.  MPetrl.aO. 

2  Yn  dywedyd  celwydd  mewn 
rhagrith,  a 'u  cydwybod  eu 
hunain  wedi  ei  II  serio  a  haiarn 

poeth;  "««^  .. 

3  Yn  gwahardd  priodi,  ac 
yn  erchi  ymattal  oddi  wrth. 
fwydydd,  y  rhai  a  g^eodd  Dn^J 
«i'w  derbyn,  ^rwy  roddi  dij 
olch,  gan  y  ffyddloniaid  a  ^ 
rhaî  a  adwaenant  y  gwirionedc 

.Geu.l.29.»9.3.    *Ehuf.l4.6.  lOor.10.30. 

4  Oblegid  y  rme  •pob  peth 
a  greodd  Duw  yn  dda,  ao 
nid  oes  dim  i'w  wrthod,  os 
cymmerir  trwy  dalu  dîolch : 

.Khuf.l4.14,a0.  lOor.10.25.  Tit.1.15. 

5  Canys  y  mae  wedî  ei  sanct- 
eiddio  gan  air  Duw  a  gweddi. 


Cy,ylmnmijm-^l.  I.  TIMOTHEÜS,  V.  Am  a^Uu 

*  ",2,^  P^^au  hyn  ,   ,3  Hyd  oni  ddelwyf,  g|*„ 


o  flaen  y  brodyr,  ti  a  fyddi 
wemidog  da  i  lesu  Grist,  'wedi 
dy  fagu  y'ngeiriau  y  ffydd  ac 
athrawiaeth  dda,  yr  hon  a 
ddilynaist.      ,  n  ^ 

trbroâi/r.     '  2  Tim.  8. 14, 15. 

7  Eithr  «gâd  heibio  halogedig 
a  gwrachiaidd  chwedlau,  ac 
ymarfer  dy  hun  i  dduwioldeb. 

«Pen.  1.4,  a6.20.  Tit.1.14. 

8  Canys  lli  ychydig  y  mae 
ymarfer  corphorol  yn  fuddiol: 

eithr  duwioldeb  sydd  fuddiol  i 
bob  peth,  a  chanddi  addewid 
o  r  bywyd  y  mjdd  yr  awrhon, 
ac  o  'r  hwn  a  fydd. 

•  Neu,  tros  ydtudig.      h  Ctoi.  2.  23. 

9  'Gwir  yw  y  gair,  ac 
haeddu  pob  II  derbyniad. 

'  Pen.  1. 15.      I  eroemw. 

10  Canys  er  mwyn  hyn  yr 
ydym  yn  poeni,  ac  yn  cael  ein 
gwaradwyddo,  o  herwydd  Ì  ni 
obeithio  yn  y  Duw  byw,  "yr 
liwn  yw  Achubydd  pob  lldyíi, 
yn  enwedig  y  flyddloniaid. 

'P».36.6.«lOT.2.6.&c.  Idyrẁn,. 

^^^^Y  pethau  hyn  gorchymyn 

.12  'Na  ddîystyred  neb  dy 
leuengctid  di;  eithr  "bydd  vn 
ensampl  i'r  ffyddloniaid,  mewn 
gair,  mewn  ymarweddiad,  mewn 
cariad,  mewn  yspryd,  mewn 
nydd,  mewn  purdeb.  1 

'lCor.16.11.  Tit.2.15.    -  Tit.  2.  7.  1  Petr  5.  3.  ' 


wrth  ddarllen,  wrth  gynghori 
wrth  athrawiaethu. 

"Nac  esgeulusa  y  dawn 
sydd  ynot,  yr  hwn  a  rodded 

1  ti  » trwy  brophwydoliaeth, 
gyd  ag  arddodiad  dwylaw  yr 

henuriaeth. 

■2^.10.1.6.      •Pen.l.ia      p  Act  6.  6. 

15  Myfyria  ar  y  pethau  hyn, 

^^ni  P,^*^^"  hyn  aros;  fel 
y  byddo  dy  gynnydd  yn  eglur 
II  i  bawb.  im>nhobiẅ. 

16  Gwylia  amat  dy  hun,  ac  ar 
yr  athrawiaeth ;  aros  ynddyut: 
canys  os  gwnei  hyn,  ti  a  'th 
gedwi  dy  hun  'a'r  rhai  a  wran- 
dawantarnat.  ,^^33, 

'Bhnf.  II.  14.  lCor.  9.22.  l«go6.2ü. 

PENNOD  V. 

"^■a^v^i'T-Ì  ^^"^'^  »"«'  u>Hh  geryddu. 

■  ■J^ìí^  yyragedd  gweddwon,  17  a  henur- 
und  23  Cy7u,hor  ynyhyhh  iechyd  Timothëus. 
j1  Bod  pechodau  rhai  yn  myned  o  V  hlaen  i 
jam,  a  r  euìdo  eraiU  yn  canlyn. 

'  cherydda  hynafgwr, 

-Ll  eithr  cyngliora  e/  megis 
tad;  a  r  rhai  ieuaingc,  meffis 
brodyr;  •Lef.19.32. 

2  Yr  hen  wragedd,  meffis 
mammau;  y  rhai  ieuaingc, 
megis  chwiorydd,  ligyd  â  phob 

puraeb.  I  mewn  pcb  áiueirdeb. 

3  Anrhydedda  y  gwragedd 
gweddwon,  ^y  rhai  sydd  wir- 
weddwon.  '-Ad.s.ie. 

4  Eithr  o  bydd  un  weddw  ag 


Am  wragedd 


I.  TIMOTHEUB,  V. 


gmeddnon^ 


iddi  blant  neu  ŵyrion, 
vn  gyiitaf  arfer  II  duwioldeb 
gartref,  a  nhaln  y  pwyth  i'w 
rhîeni :  canys  hynny  sydd  dda 
a  chymmeradwy  ger  bron  Duw. 

leorŵWíW.  •EdrychGen.éS.lO.U. 
Matt.15.4.   Eph.6. 1,2. 

5  '•Eithr  yr  hon  sydd  wir- 
weddw  ac  unig,  sydd  yn  go- 
beithio  yn  Nuw,  ac  'yn  parìiau 
mewn  ymbiliau  a  gweddiau 
nos  a  dydd. 

*  1  Cor.  7. 32.     •  Luc  2. 87.  B 18. 1. 

6  Ond  yr  hon  sydd  II  drythyll, 
a  fu  farw,  er  ei  bod  yn  fyw. 

I  i/n  bÿw  ÿnfotOm». 

7  A  gorchymyn  y  pethau  hyn, 
fel  y  byddont  ddîargyhoedd. 

8  Ac  od  oes  neb  heb  ddarbod 
dros  yr  eiddo,  ac  yn  enwedig 
ei  lldeulu,  'efe  a  wadodd  y 
ífydd,  a  gwaeth  yw  na'r  di- 

ffydd.      \Qer<ẁẃ-     f2Tim.3.5.  Tit.1.16. 

9  II  Na  ddewiser  yn  weddw  un 
a  fo  dan  dri  ugein-mlwydd  oed, 
yr  hon  fu  wraig  i  un  gwr, 

I  Na  (íwfrifer  IW»  vMtíh  v  rhai  gueddwm. 

10  Yn  dda  ei  gair  am  weith- 
redoedd  da;  os  dygodd  hi 
blant  i  fynu,  os  'hn  lettŷgar, 
o  "golchodd  hi  draed  y  samt, 
o  chynnorthwyodd  hi  y  rhai 
cystuddiol,  o  dilynodd  hi  bob 
gorchwyl  da. 

»lPetr4.9.     "0611.18.4.^19.2.  Luc7.38,44. 

11  Eithr  gwrthod  y  gweddw- 
on  ieuaingc:  canys  pan  dde- 


chreuont  ymdrythyllu  yn  er- 
byn  Crist,  prîodi  a  fynnant ; 

12  Gan  gael  barnedigaeth, 
am  iddynt  ddirmygu  y  ffydd 
gyntaf. 

13  A  hefyd  y  maent  yn  dysgu 
bod  yn  segur,  gan  rodio  o 
amgylch  o  dŷ  i  dŷ ;  ac  nid 
yn  segur  yn  unig,  ond  hetyd 
yn  wag-siaradus,  ac  yn  rhod- 
resgar,  gan  adrodd  pethau  nid 
ŷnt  gymmwys. 

14^Yr  wyf  yn  ewyllysio  gan 
hynny  i  'r  rhai  ieuamgc  brîodi, 
planta,  gwarchod  y  tỳ,  'heb 
roi  dim  achlysur  i'r  gwrthwyn- 
ebwr  i  tddifenwi. 

«Oor.7.9.     »TÉi.2.8.  tGr.»mwmtt. 

15  Canys  y  mae  rhai  eisoes 
wedi  gŵyro  ar  ol  Satan. 

16  Od  oes  gan  wr  neu  wraig 
ffyddlawn  wragedd  gweddwon, 
cynnorthwyant  hwynt,  ac  na  , 
phwyser  ar  yr  eglwys;  fel  y 
gallo  hi  ddiwallu  'y  gwir- 
weddwon.  'Ad.3,5. 

17  "Cyfrifer  yr  henuriaid  sydd 
yn  Uywodraethu  yn  dda,  yn 
deilwng  o  barch  dau-ddyblyg ; 
yn  enwedig  y  rhai  sydd  yn 
poeni  yn  y  gair  a'r  athraw- 

Ìaeth.  >nKhuf.l2.8.  1  Cor.  9. 10, 14. 

Gal.6.6.   PWl.2.29.  1  Thess.  5. 12, 13. 

18  Canys  y  mae  yr  ysgrythyr 
yn  dywedyd,  "Na  chau  satn  yr 
ŷch  sydd  yn  dyrnu  yr  ŷd :  ac, 

"Deut.  25.  4.  lCor.9.  9. 


henuriaid, 


"  Y  mae  y  gweitliiwr  yn  Iiaeddu 
ei  gyflog. 

•Lef.  19. 13.  Matt.  10. 10.  LnclO.7. 

19  Yn  erbjn  henuriad  na 
dderbyn  achwyn,  oddi  eithr 
^  lldan  ddau  neu  dri  o  dystion. 

P  Deut.  19. 15.      I  Neu,  oer  bron  dau. 

20  "Y  rhai  sydd  yn  pechu, 
II  cerydda  y  'ngẃydd  pawb,  fel 
y  byddo  ofn  ar  y  UeiU. 

1  Gal.  2. 14.      I  armihoedda. 

21  irGorchymyn  yr  ydwyf  ger 
bron  Duw,  a  'r  Arglwydd  lesu 
Grist,  a'r  etholedig  angelion, 
gadw  o  honot  y  pethau  hyn 
heb  ragfarn,  heb  wneuthur 
dim  o  tgyd-bartíaeth. 

I  Dir-dyetídaeOm.     '  Pen.  6. 13.  2  Tim.  2. 14.  •  4. 1. 

t  duedd. 


I.  TIMOTHEUS,  VI. 


a  gweision. 


22  'Na  ddod  ddwylaw  yn  eb- 
rwydd  ar  neb,  ac  na  fydd  gyf- 
rannog  o  bechodau  rhai  eraill; 
cadw  dy  liun  yn  bur. 

•  Act.  6. 6.  a  13. 8.  Pen.  4. 14.  2Tim.l.6. 

23  Nac  ŷf  ddwfr  yn  hẃy ; 
eithr  arfer  ychydig  win,  'er 
mwyn  dy  gylla  a'th  fynych 
wendid.  'P8.io4.is. 

24  Pechodau  rhyw  ddynion 
sydd  amlwg  o'r  blaen,  yn  rhag- 
flaenu  i  farn ;  eithr  rhai  sydd 
yn  eu  canlyn  hefyd. 

25  Yr  un  ffimud  hefyd  y  mae 
gweithredoedd  da  yn  amlwg 
o  'r  blaen ;  a  'r  rhai  sydd  am- 
genach,  nis  gellir  eü  cuddio. 


PENNOD  VI. 

A.  D.  65.  — 1  Dyled  (jweùion  i'w  raeistriaid, 
ó  Am  ochelyd  atìtrawon  neuiydd.  6  DuunoU 
deb  xydd  elw  mawr :  10  o  chwant  arian 
ydyw  ywreiddyn  pob  drwg.  11  Beth  a  ddylai 
Hrnothëm  ei  ochelyd,  a'i  ddilyn:  17  am  ba 
beth  yr  oedd  iddo  ryhuddio  y  cyfoelho.jion. 

Am  gadw  yr  athrawiaeth  iawn,  o  yocMyd 
staradach  ofer. 

CYNNIFER  ag  sydd  ^was- 
anaethwyr  dan  yr  iau, 
tybiant  eu  meistriaid  eu  liun 
yn  deilwng  o  bob  anrhydedd ; 
fel  na  chabler  enw  Duw,  a'* 
athrawiaeth  ef. 

•Eph.6.5.  Col.3.22.  lPetr2.ia  ""^12.6,8. 

2  A  'r  rhai  sydd  a  meistriaid 
ganddynt  yn  credu,  na  ddîys- 
tyrant  hwynt,  o  herwydd  eu 
bod  yn  frodyr ;  eithr  yn  hytrach 
gwasanaethant  hwyìU,  am  eu 
bod  yn  11  credu,  ac  yn  anwyl, 
yn  gyfrannogion  o'r  Ilesâd.  Y 
petliau  hyn  dysg  a  chynghora. 

I  ffyddlaun. 

3  Od  oes  neb  "yn  dysgu  }ti 
amgenach,  ac  heb  gyttuno  âg 
"iaclms  eiriau  ein  Harglwydd 
lesu  Grist,  ac  â  'r  athrawiaetli 
'sydd  yn  ol  duwioldeb; 

•  Peu.  1. 3.    "  Pen.  1. 10.  2  Tmi.  1. 13.  Tit.  1  9 
•Titl.  1. 

4  llChwyddo  y  mae,  '  heb 
wybod  dim,  eithr  tammhwyllo 
jaighylch  cwestiynau,  ac  ỳm- 
ryson  ynghylch  geiriau ;  «o'r 
rhai  y  mae  cenfigen,  ymrys- 
on,  cableddau,  drwg-dybiàu, 
yn  dyfod, 

lYnfydw.    flCor.8.2.   \Gt.vnalaf.    « Pen.  1. 1 


Yr  elw  mawr.  L  TIMOTHEUS,  VL       Ymdrech  y  ffydd. 

-  II  rvndvn  ddadleu  '  dvnion  1  12  '  Ymdrecha  hardd-deg  ym- 
5   llüynayn  aaauieu  'cymmer  afael 


llygredig  eu  meddwl,  heb  fod 
y  gwirionedd  ganddynt,  ^  yn 
tybied  mai  elw  yw  duwioldeb : 
'cilia  oddi  wrth  y  cyfryw. 

•.lCor.U.16.        lO/er.  '2Tim.S.8. 
kTit.l.U.    2Peír2.3.  i2Tim.3.5. 

6  Ond  elw  mawr  yw  ^  duwiol- 
deb  gyd  â  boddlonrwydd. 

-Diftr.15.16. 

7  Canys  °ni  ddygasom  ni 
ddim  i'r  byd,  eglur  yw  ni\ 
allwn  ddwyn  dim  allan  chwaith. 

■>Jobl.21.  Pb.49.17.  Preg.  5. 15. 

8  Ac  "o  bydd  gennym  ym- 
borth  a  dillad,  ymfoddlonwn 
ar  hynny.  •Heb.13.5. 

9  Ond  "y  rhai  sydd  yn  ewyll- 
ysio  ymgyfoethogi,  ítydd  yn 
syrthio  i  brofedigaeth  a  magl, 
a  llawer  o  chwantau  ynfyd  a 
niweidiol,  y  rhai  sydd  yn  boddi 
dynion  i  ddinystr  a  choUedig- 
aeth. 

PDiar.l5.27.a20.21.  «28.20.  M»tt.l3.22.  lagoS.l. 

10  Oanys  gwreiddyn  pob  drwg 
yw  ariangarwch  :  yr  hon,  a 
rhai  yn  chwannog  iddi,  hwy 
a  II  gyfeiliomasant  oddi  wrth 
y  íîydd,  ac  a'u  gwanasant  eu 
hnnain  â  llawer  o  ofidiau. 

11  "Eithr  tydi,  gwr  Duw, 
gochel  y  pethau  hyn;  a  dilyn 
gyfiawnder,  duwioldeb,  fí'ydd, 
cariad,  amynedd,  addfwyndra. 

1 2  Tim.  2  22. 


drech  y  ffydd;  'cymmer  afael 
ar  y  bywyd  tragywyddol ;  i  'r 
hwn  heiyd  y'th  alwyd,  ac  y 
profiesaist  broffes  dda  ger  bron 
llawer  o  dystion. 

•lCor.9.25,26.  Pen.  1. 18.  2Tim.4.7. 
•  Phü.  8. 12, 14.  Ad.l9. 

13  'Yr  ydwyf  yn  gorchymyn 
Ì  ti  ger  bron  Duw,  "yr  hwn 
sydd  yn  bywhâu  pob  peth,  a 
cher  bron  Crist  lesu,  ''yr  hwn 

I  dan  Pontius  Pilat  a  dystiodd 
I  II  broffes  dda ; 

«  Pen.  5.  21.      •  Deut.  32. 39.      »  Matt.  27. 11. 
I  giiffa. 

14  Gadw  o  honot  y  gorchy- 
myn  hwn  yn  ddifeius,  yn  ddi- 
argyhoedd,  ^hyd  ymddangos- 
iad  ein  Harglwydd  lesu  Grist: 

J  Phü.  1. 6, 10.  1  TheBS.  3. 13.  a  5. 28. 

15  Yr  hwn  yn  ei  amserau 
prîod  a  ddengys  'y  bendigedig 
a'r  unig  Bennaeth,  "Brenhm 
y  brenhinoedd,  ac  Arglwydd 
yr  arglwyddi ; 

.Pen.l.11,17.  •DatW.W.aW.W, 

16  Yr  hwn  yn  unig  sydd  gan- 
ddo  anfarwoldeb,  sydd  yn  trigo 
yn  y  goleuni  ni  ellir  dyfod 
atto,  "yr  hwn  nis  gwelodd  un 
dyn,  ac  nis  dichon  ei  weled : 
i'r  hwn  y  hyddo  anrhydedd  a 
gallu  tragywyddol.  Amen. 

fcEx.33.20.  Ioanl.18.  1  loan  4. 12, 20.  Dat.l. 

17  Gorchymyn  i  'r  rhai  syd 
oludog  yn  y  byd  yma,  n 


Cynghor  i 

byddont  uchel-feddwl,  ac  "na 
obeithiont  mewn  tgolud  an- 
wadal,  ond  yn  y  Duw  byw,  yr 
hwn  sydd  yn  helaeth  yn  rhoddi 
i  ni  bob  peth  i'w  mwynhâu : 

•  Job  31. 2Í.  Pg.  62. 10.   Maro  10. 24. 
t  Gr.  aziaad(ilwch  golitd. 

^  18  Ar  iddynt  wneuthur  daioni, 
ymgyfoethogi  mewn  gweith- 
redoedd  da,  fod  yn  hawdd  gan- 
ddynt  roddi  a  chyfrannu ; 

''LUC12.  21.  Pen.S.  10.  Iago2.6. 

19  *  Yn  trysorî  íddynt  eu  hun- 
ain  sail  dda  erbyn  yr  amser 
sydd  ar  ddyfod,  fel  y  caffont 

•M*tt.«,aO.  Luo  12. 83.  a  16. 9. 


II.  TIMOTHEÜS,  I. 


gy.foethogì(m. 


'afael  ar  y  bywyd  tragywyddol. 

'Ad.  12. 

20  O  Timothëus,  «cadw  yr 
hyn  a  roddwyd  i'w  gadw  attat, 

gan  droi  oddi  wrth  liulogedig 
ofer-sain,  a  gwrthwyneb  gwyb- 
odaeth,  a  gamenwir  felhi : 

«2Tím.l.l4.    Dat.3.3.      "  I'en.  1.  î^6.  a  4.  7. 
2  Tim.  2. 16, 23. 

21  Yr  hon  tra  yw  rhai  yn  ei 
ilphroffesu,  hwy  'a  gyfeiliorn- 
asant  o  ran  y  ffydd.  Gras/yf^í/o 
gyd  â  thi.  Amen. 

I  haäcUae.      >  2  Tim.  2. 18. 
t  Y  cyntaf  at  Timothëus  a  ysgrifenwyd  o 
Laodicea,  yr  hon  yw  prif-ddinas  l'lirygia 
Pacatiana 


AIL  EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 


AT 


TIMOTHEUS. 


PENNOD  I. 

A.  D.  66. — 1  Serch  Paul  tu  ag  at  Timothëug  : 
6  a'r  ffydd  ddiffuant  oedd  yn  Timothëus 
ae  yn  ei  fam,  a  'i  nain :  6  ei  annog  ef  'i 
gyŷ'roi  rhoddiad  Duw  oedd  ynddo  ef ;  8  i 
fod  yn  ddtanwadal,  ac  yn  ddtoddefgar  meum 
erlid :  13  ac  i  harhâu  yn  y  wir  athrawiaeth 
a  ddy$gasai  ganddo  ef.  15  Ynghyleh  Phy. 
gèlus  a  Eermogenss,  a  chlod  OneHphorus. 

PATJL,  apostol  lesu  Grist 
trwy  ewyllys  Duw,  yn  ol 
addewid  y  bywyd,  yr  hwn  sydd 
yng  Nghrist  lesu, 

2  At  Timothëus,/y  mab  an- 
wyL-  ^Gras,  trugaredd,  a  thang 

•lTim.1.2. 


nefedd,  oddi  wrth  Dduw  Dad, 
a  Christ  lesu  ein  Harglwvdd. 

3  *Y  mae  gennyf  ddiolch  i 
Dduw,  '^yr  hwn  yr  ydwyf  yn  ei 
wasanaethu  o  rhîeni  â  chyd- 
wybod  bur,  mor  'ddibaid  y 
mae  gennyf  goffa  am  dauat  ti 
yn  fy  ngweddîau  nos  a  dydd ; 

►  Ehuf.  1.  8.  Eph.  1.  16.      .  Act.  22.  3  a  23  1 
a24.14.   Rhuf.1.9.      "  1  Theas.  1.  2.  a  3.  io.' 

4  Gan  fawr-ewyllysio  dy  weled, 
gan  gofìo  dy  ddagrau,  fel  y  'm 
Uanwer  o  lawenydd ; 

5  Gan  alw  i 'm  côf  y  ffydd 


FfyM  Timothëus. 
ddiffuant  sydd  ynot  ti,  yr  hon 
a  drigodd  yn  gyntaf  yn  dy 
nain  Loîs,  ac  yn  «dy  fam  Jí.u- 
nice;  a  dîanuneu  gennyt  eí 
bod  ynot  tithau  hefyd. 

•  Act.  16. 1. 

6  O  herwydd  pa  achos  yr  yd- 
wyf  yn  dy  gofíau  'i  ail-ennyn 
dawn  Duw,  yr  hwn  sydd  ynot 
trwy  arddodiad  fy  nwylaw  i. 

'lThe«.5.19.  ITim.  4.14. 

7  Canys  "ni  roddes  Duw  i  ni 
yspryd  ofn  ;  ond  yspryd  nerth, 
a  chariad,  a  phwyll.    « B^uf.  s.  i5 

8  Am  hynny  "na  fydded  amat 
gywilydd  o  '  dystiolaeth  ein 
Harglwydd,  nac  o  honof  fin- 
nau  "ei  garcharor  ef:  eithr 
cyd-oddef  di  gystudd  â'r  ef- 
engyl,  yn  ol  nerth  Duw ; 

b  Ehiif.  1. 16.     'lTim.2.6.  »PU1.1.7. 

9  Yr  hwn  a  'n  hachubodd  ni, 
ac  a'n  galwodd  â  galwedig 
aeth  sanctaidd,  'nid  yn  ol  ein 
gweithredoedd  ni,  ond  "yn  ol 
ei  arfaeth  ei  hun  a  'i  ras,  yr 
hwn  a  roddwyd  i  ni  yng  Nghrist 
lesu, "  cyn  dechreu  y  byd, 

'Ehi.f.3.20.a9.11.  Tit.3.5.  »Ehuf.8.ffi. 
•  Ehuf.  16. 25.  Eph.  1. 4.  a3. 11.  Tit.  1. 2.  1  Petr  1. 20. 

10  Eithr  "a  eglurwyd  yr  awr- 
hon  trwy  ymddangosiad  ein 
Hiachawdwr  lesu  Grist,  "yr 
hwn  a  ddiddymmodd  angau, 
ac  a  ddug  fywyd  ac  anllygred- 
igaeth  i  oleuni  trwy  yr  efengyl: 

•  Bhuf.16.25,26.  Col.1.26.      p  1  Cor.  15.  64,  55. 
Heb.  2. 14. 


II.  TIMOTHEUS,  I.      Clod  Onesiphorus. 

11  il'r  hon  y'm  gosodwyd  i 
yn  bregethwr,  ac  yn  apostol, 
ac  yn  athraw  y  Cenhedloedd. 

«Act.9.15.  lTim.2.7. 

12  'Am  ba  achòs  yr  ydwyf 
hefyd  yn  dîoddef  y  pethau 
hyn :  ond  nid  oes  arnaf  gywil- 
ydd :  canys  mi  a  wn  i  bwy  II  y 
credais;  ac  'y  mae  yn  ddîam- 
meu  gennyf  ei  fod  ef  yn  abl  i 
gadw  yr  hyn  a  roddais  atto 
erbyn  y  dydd  hwnnw. 

»  Eph.  3. 1.      iyr  v«Miriedais.      '  Pen.  4. 8. 

13  ♦Bydded  gennyt  "flEiirf  'yr 
ymadroddion  iachus,  y  rhai  a 
glywaist  gennyf  fi,  "yn  y  ffydd 
a'r  cariad  sydd  yng  Nghrist 

leSU.        »  Pen.  8. 14.     •  Ehuf.  2. 20.  »  6. 17. 
■  Titl.».  »lTim.l.l4. 

14  'Y  peth  da  a  rodded  i'w 
gadw  attat,  cadw  trwy  yr  Ys- 
pryd  Glân,  yr  hwn  sydd  yn 
preswylio  ynom.  ■iTim.6.20. 

15  Ti  a  wyddost  hyn,  ddarfod 
'  i  'r  rhai  oll  sydd  yn  Asia  droî 
oddi  wrthyf  fi ;  o  'r  sawl  y  mae 
Phygèlus  a  Hermogenes. 

•  Pen.  4. 10, 16. 

16  Rhodded  yr  Arglwydd 
drugaredd  i  "dŷ  Onesiphorus; 
canys  efe  a'm  Uonnodd  i  yn 
fynych,  ac  nid  oedd  gywüydd 
ganddo  'fy  nghadwyn  i: 

bPen.4.19.     «^01.28.20.  Eph.6.aO. 

17  Eithr  pan  oedd  yn  Rhuf- 
ain,  efe  a'm  ceisiodd  yn  ddi- 
wyd  iawn,  ac  a'm  cafodd. 


Ann^  i  II.  TIMOTHEUS,  II.  ^!>ddlondei. 


gael  trugaredd  gan  yr  Ar 
glwydd  yn  y  dydd  hwnnw:  a 
maint  a  wnaeth  efe  o  wasan- 
aeth  yn  Ephesus,  llgoreu  y 
gwyddost  ti.  I  gweÜ. 

PENNOD  II. 

i  àarhau,  ac  i  wrieuthur  rhan  gweinidog 
JJyddlawn  yr  Arglwydd,  gan  gyfrannu  gair 
Uuw  yn  tawn,  a  gochelyd  siaradach  o/er 
17  Am  Hymenëm  a  PhiUtm.  19  Bod  syU 
faen  yr  Argìwydd  yn  eicr.  22  Y  mae  yn 
dysgu  iddo  heth  sydd  i'w  ochelyd,  ac  i'w 
ddtlyn;  a  yha  fodd  y  gweddai  i  weinidoa  yr 
Arglwydd  ymddwyn, 

TYDI  gan  hynny,  fy  mab, 
ymnertha  yn  y  gras  sydd 
yng  Nghrist  lesu. 

2  A  'r  pethau  a  gfywaist  gennyf 
trwy  lawer  o  dystion,  traddoda 
y  rhai  hynny  i  ddynion  ffydd- 
lawn,  y  rhai  a  fyddant  "gym- 
mwys  i  ddysgu  eraill  hefyd. 

•lTim.3.2.  Tit.1.9. 

8  'Tydi  gan  hynny  goddef 
gystudd,  megis  milwr  da  i 

leSU  GrÌst.  "Pen.l.S.atS. 

4  Nid  yw  neb  a 'r  sydd  yn 
milwrio,  yn  ymrwystro  â  neg- 
eseuau  y  bywyd  hwn;  fel  y 
rliyngo  fodd  i'r  hwn  a'i  dewis- 
odd  yn  filwr. 

5  Ac  'od  ymdrech  neb  hefyd, 
ni  choronir  ef,  onid  ymdrech 
yn  gyfreithlawn.  MCor.g.^s. 

6  Y  llafnrwr  Ijsydd  yn  lla- 
furio,  sydd  raid  iddo  yn  gyutaf 
tdderbyn  y  ffrwythau.  .jc^, , 

ìganWiino.     i /od  yn  gufrannog  o'rjlhi^ẅaii. 


ei  ddywcdyd;  a'r  Arglwydd  a 
roddo  i  ti  ddeall  ym  mhob 
peth. 

I  8  Cofia  gyfodi  íesu  Grist  'o 
had  Dafydd,  o  feirw,  yn  ol  fy 
efengyli:  •Bhuf.i.s.i 

9  Yn  yr  hon  yr  ydwyf  yn 
goddef  cystudd  'hyd  rwymau, 
íel  drwg-weithredwr;  eitlir  gair 
Duw  nis  rhwymir.      'Eph.  3. 1. 

10  Am  hynny  «yr  ydwyf  yn 
goddef  pob  peth  er  mwyn  yr 
etholedigion,  fel  y  gallent  hwy- 
thau  gael  yr  iachawdwriaeth 
sydd  yng  Nghrist  lesu,  gyd  â 
gogoniant  tragywyddol. 

«Eph.3. 13.   Col.  1.  24. 

11  Gwir  yw  y  gair:  Canys  'os 
buom  feirw  gyd  âg  ef,  byw 
fyddwn  hefyd  gyd  âg  ef: 

'«Bhn£6.5,8.  2Cor.4.10. 

12  'Os  dîoddefwn,  ni  a  deyrii- 
aswn  gyd  âg-  ef:  "os  gwadui, 

yntau    hefyd   a 'n  gwad 
ninnau : 

'Ehuf.8.17.  lPeti4.13.    »  Matt.  10.  33.  .Marc8.38. 

13  'Os  ŷm  ni  heb  gredu,  etto  v 
mae  efe  yn  aros  yn  fíyddlawn": 
nis  gall  efe  ei  wadu  ei  huu. 

'  Rhuf.  3. 8.  •  9.  6.  Num.  23. 19. 

14  Dwg  y  pethau  hyn  ar  gôf, 
gaii  llorchjTnyn  ger  bron  yr 

Arglwydd,  »na  byddo  iddvnt 
yuiryson  ynghylclì  geiriau,'í/r 
hyu  nid  yw  fiiddiol  i  ddim, 

-lTim.5.21.«6.13.  Pen.4.1.     \  ddir-àyiiciad)m 
■  1  Tim.  6. 4. 

ii 


Beth  syM  Vw  ochel,  II.  TIMOTHEUS,  II. 
ond  i  ddadymchwelyd  y  gwran- 

^15  Bydd  ddyfal  i'th  osod  dy 
hun  yn  brofedig  gau  Dduw, 
yn  weithiwr  II  difefl,  yn  lawn- 
gyfrannu  g-air  y  gwirionedd. 

I  heb  gjiwäiidd  <mu>. 

16  Ond  "halogedig  ofer-sain, 
gochel:  canys  cynnyddu  a 
wnant  i  fwy  o  annuwioldeb. 

0 1  Ttai.  6. 20. 

17  A'u  hymadrodd  hwy  a  ysa 
fel  cancr :  ac  o  'r  cyfry w  rai  y 
mae  PHynienëus  a  Philetus ; 

V 1  Tim.  1. 20. 

18  Y  rhai  "o  ran  y  gwirionedd 
a  gyfeiliornasant,  gan  ddy- 
wedyd  ddarfod  yr  adgyfodiad 
eisoes ;  ac  y  maent  yn  dadym- 
chwelyd  fíydd  rhai.    *  i  Tim.  e.  21.^ 

19  Eithr  y  mae  ll'cadarn  sail 
Duw  yn  sefyll,  a  chanddo  y 
sêl  hon ;  '  Yr  Arglwydd  a  ed- 
wyn  y  rhai  sydd  eiddo  ef.  A, 
Phob  un  sydd  yn  enwi  enw 
Crist,  ymadawed  oddi  wrth 
anghyfiawnder. 

l«uíDt«rimaí/Ba»»'Ẃ!r.     'Matt.24.24.  1  loaD 
2.19.      'loanlO.14,27.  Edrych  Num.  16.  5.^ 

20  Eithr  mewn  tŷ  mawr  nid 
oes  yn  unig  lestri  o  aur  ac  o 
arian,  ond  hefyd  o  bren  ac  o 
bridd;  a  'rhai  i  barch,  a  rhai 
i  ammharch.  •Khuf.9.2i. 

21  "Pwy  bynnag  gan  hynny 
a  'i  glanhao  ei  hun  oddi  wrth 

•  Edrych  Es.  52.  U. 


ac  i  'w  ddilyn. 

y  pethau  hyn,  efe  a  fydd  yn 
llestr  i  barch,  wedi  ei  sanct- 
eiddio,  ac  yn  gymmwys  II  ir 
Arglwydd,  'wedi  ei  ddarparu 
i  bob  gweithred  dda. 

1 1  woiöt  vr  Arglwÿdd.      »  Pen.  8. 17. 

22  Ond  chwantau  ieuengctid, 
ffo  oddi  wrthyiìt :  a  "  dilyn  gyf- 
iawnder,  ífydd,  cariad,  tang- 
nefedd,  gyd  â'r  rhai  sydd  yn 
galw  ar  yr  Arglwydd  o  galon 

lyyiY^  JlTim.  6. 11. 

23  Eithr  '  gochel  ynfyd  ac 
annysgedig  gwestiynau,  gan 
wybod  eu  bod  yn  magu  ym- 

rýsOnaU.       ■lTim.l.4.a4.7.  Tit.3.9. 

24  Ac  "ni  ddylai  gwas  yr 
Arglwydd  ymryson ;  oiid  bod 
yn  dirion  wrth  bawb,  yn 
athrawus,  yn  II  ddîoddefgar, 

»Tit.8.2.    >>lTim.3.2.  Tit.1.9.  tammeddÿar. 

25  "Mewn  addfwynder  yn 
dysgu  y  rhai  gwrthwynebus ; 
i  edrych  *a  roddo  Duw  iddynt 
hwy  ryw  amser  edifeirwch  i 
gydnabod  y  gwirionedd ; 

o  Gal.  6. 1.      "»  Act.  8. 22. 

26  A  bod  iddynt  fddyfod  l'r 
iawn  allan  o  fagl  diafol,  y  rhai 
a   llddelid   ganddo  wrth  ei 

ewyllyS  ef.     tGr.ddŴô».    ìGt.  dMmnà 
yn  gardmroríon,  neu,  ynfytc. 

PENNOD  III. 


^  j)  gg  1  y  mae  yn  ei  ryhuddio  ef  am 

'amseroèdd  bUnion :  6  yn  dangos  pa  fath 
ydyw  gelynion  y  gmrionedd :  10  yn  e%  osod 
ei  hun  yn  siampl  iddo  ;  16  ae  yn  canmol  yr 
ysgrythyr  lân. 


Amseroedd 

GWYBYDD  hyn  hefyd,  y 
duw   amseroedd  enbyd 
*  yn  y  dyddiau  diweddaf. 

•  1  Tim.  4.  1.  2  Petr  3.  3.  Judas  18. 

2  Canys  bydd  dynion  a  'u 
serch  arnynt  eu  hunain,  yn 
ariangar,  yn  ymtfrostwyr,  yn 
foilchion,  yn  gablwyr,  yn  anuf- 
uddion  i  rieni,  yn  anniolchgar, 
yn  annuwiol, 

3  Yn  angharedig,  "yn  torri 
cyfammod,  yn  II  enllibaidd,  yn 
aiighymhesur,  yn  anfwyn,  yn 
ddi-serch  í  'r  rhai  da, 

*  Bhuf.  1. 31.     I  (ìdiafiimd. 

4  Yn  fradwyr,  yn  waed-wŷllt, 
yi)  chwyddedig,  yn  caru  melus- 
chwant  yn  fwy  nag  yn  caru 
Duw ; 

6  A  chanddynt  rith  duwioldeb, 
eithr  'wedi  gwadu  ei  grym  hi : 
"  a  'r  rhai  hyn  gochel  di. 

«lTini.5.8.  Tit.1.16.      "  2  These.  3.  6. 

6  Canys  *  o  'r  rhai  hyn  y  mae 
y  rhai  sydd  yn  ymlusgo  i 
deiau,  ac  yn  dwyn  yn  gaeth 
wrageddos  llwythog  o  bech- 
odau,  wedi  eu  harwain  gan 
amryw  chwantau, 

•  Matt.  23. 14.  Tit.  1. 11.  21oanlü. 

7  Yn  dysgu  bob  amser,  ac 
heb  allu  dyfod  un  amser  i 
wybodaeth  y  gwirionedd. 

8  'Eithr  megis  y  safodd  Jannes 
a  Jambres  yn  erbyn  Moses, 
feliy  y  mae  y  rhai  hyn  hefyd 

f  Ex.  7. 11. 


ÍI.  TIMOTHEÜS,  III.  mnùm. 

yn  sefyll  yn  erbyn  y  gwirion- 
edd;  «dynion  o  feddwl  llygr- 
edig,  "yn  llanghymmeradwy  o 
ran  y  fíydd. 

i      «lTim.6.5.      "Tit.  1.16.      l  m^ufanpydd. 

\    9  Eithr  nid  ânt  rhagddynt 
I  ym  mhellach  :  canys  eu  hyn- 
fydrwydd  fydd  amlwg  i  bawb 
inegis  y  bu  yr  eiddynt  hwytliau. 

10  Eithr  'ti  a  lllwyr-adwaeiiost 
ty  nysgeidiaeth,  fy  niuchedd, 
fy  arfaeth,  ffydd,  hir-ymaros, 
cariad,  amynedd, 

'  1  Tim.  4. 6.     I  ddmudHÌdUtntaiA. 

llYr  erlidiau,  y  dioddefiadau, 
y  rhai  a  ddigwyddasant  i  mi 
yn  Antiochia,  'yn  Icoiiium, 
yn  Lystra;  pa  erlidiau  a  ddi'- 
oddefais :  eithr  "  oddi  wrthynt 
oll  y'mgwaredodd  yr  Arglwydd. 

'Act.13.45.      'Act.14.2,5,19.      ">  2  Cor.  1.  10. 

12  lê,  a  "phawb  a'r  sydd  yn 
ewyllysio  byw  yn  dduwiol  ^Tig 
Nghrist  lesu,  a  erlidir. 

■■Fe.34.  19.   Act.14.22.   1  Thess.  3.  3. 

13  Eithr  drwg-ddynion  a 
thwyllwyr  a  ânt  rhagddynt 
waethwaeth,  gan  dwyllo,  a 
chael  eu  twyllo. 

14  Eithr  aros  di  yn  y  pethau 
a  ddysgaist,  ac  a  ymddiriedwyd 

í  1  ti  am  danynt.  gan  wybod  °gau 
'  bwy  y  dysgaist;  •Pen.2.2. 

15  Ac  i  ti  er  yn  fachgeu 
wybod  yr  ysgi-ythyr   lân,  yr 

j  hon  sydd  abl  i  'th  wneuthur 
i  di  yn  ddoeth  i  iachawdwriacth 


.  ^  ,  xT  TTMOTHEÜS.  IV.         ofalus  a  diwyd. 

.  .r  flVria  svdd  vnff  Nffhrist  I  4  Ac  oddi  wrth  y  gwmonedd 
trwy  y  ffydd  sydd  yng  i>gu  ^^^^^       .^^  ^  clustiau,  ac 

lesu.  -  -  ^  .   .      11  j.„„„„4. 


16  «'  Yr  hoU  ysgrythyr  sydd 
wedi  ei  rhoddi  gan  ysprydol- 
iaeth  Duw,  ac  ^dd  íaddiol  i 
athrawiaethu,  i  argyhoeddi,  i 
geryddu,  i  hyfforddi  mewn 
cyfiawnder;  p2Petei.2o,2i. 

17  Fel  y  byddo  dyn  Duw  yn 
berffaith,  wedi  ei  llberffeithio 
i  bob  gweithred  dda. 

I  guflmm  iMarparu. 

PENNOD  IV. 

D  «6  — 1  Y  mae  yn  ei  amwg  i  M  V^ 
'ofalus  ae  yn  ddiwyd  i  gwìHhâu 
6  yn  ei  ryhuddio  nesed  oedd  ei  farwoìaeth  ef . 
9  iin  eunfly^        ^yf<"^  arfyrder  : 

14  yn  ei  ryìmddio  i  ochelyd  Alemnder  y 
aòf  ■  16  yn  dangoe  iddo  heth  o  Migwyddaim, 
iddo  wHh  ei  atteh  cynUif  :  19  o«  or  ol  hynny 
y  mae  yn  dihemnM. 

'R  vdwvf  fl 


Y] 
3 


ydwyf  fl  gan  hynny 
j_  yn  llgorchymyn  ger  bron 
Duw,  a'r  Arglwydd  lesu  Grist, 
"yr  hwn  a  farna  y  byw  a'r 
meirw  yn  ei  ymddangosiad  a'i 
deymas;        •iTim.e.is.  Pen.2.14. 

I  dir-àitẅAaam.      *  Act.  10. 42. 

2  Pregetha  y  gaîr;  bydd  daer 
mewn  amser,  allan  o  amser ; 
argyhoedda,  cerydda,  annog 
gyd  â  phob  hir-ymaros  ac 
athrawiaeth. 

3  Canys  daw  yr  amser  pryd 
na  ddîoddefont  athrawiaeth 
iachus ;  eithr  yn  ol  eu  chwant- 
au  eu  hunain  y  pentyrrant 
iddynt  eu  hunain  athrawon,  gan 
fod  eu  clustiau  yn  merwino : 


at  chwedlau  y  troant. 

«lTim.1.4.  »4.7. 

5  Eithr  gwylia  di  ym  mhob 
peth,  "dîoddef  adfyd,  gwna 
waith  'efengylwr,  |1  cyflawna 
dy  weinidogaeth. 

<»Pen.l.8.  «a-S.     •Act.21.8.  Eph.4.U. 
íHamnìirifia. 

6  Canys  'myfi  yr  awrhon  a 
aberthir,  ac  amser  '  fy  ym- 
ddattodiad  i  a  nesaodd. 

fPhü.2.17.     »Phü.l.23.  2Petrl.l4. 

7  •'Mi  a  ymdrechais  ymdrech 
dêg,  mi  a  orphenais  fy  ngyrfo, 
mi  a  gedwais  y  ffydd. 

»1001.9.24,25.  PUl.8.14.  lTim.6.ia. 

8  O  hyn  allan  rhoddwyd 
'coron  cyfiawnder  i'w  chadw 
i  mi,  yr  hon  a  rydd  yr  Ar- 
glwydd,  y  Bamwr  cyfiawn,  i 
mi  yn  y  dydd  hwnnw :  ac  nid 
yn  unig  i  mi,  ond  hefyd  i 
bawb  a  garant  ei  ymddang- 

OSÌad  ef.  'I«50l.l2.  lPeU6.4. 

9  llBydd  ddyfal  i  ddyfod  attaf 
ynebrwydd:        ic«.w«<i.  j 

10  Canys  "Demas  a'm  gad-j 
awodd.  gan  garu  y  byd  pres- 
ennol,  ac  a  aeth   ymaith  5 
Thessalonica ;  Crescens  i  Ga- 
latia,  Titus  i  Dalmatia. 

k  Ool.  4. 16.  Philem.  24. 

11  '  Luc  "  yn  unig  sydd  gyd 
â  mi.  Cymmer  "  Marc,  a  dwg 

lCül.4.14.      "'Pen.1.15.      "  Act.  15.,37. 


Bhyhuddion  ac        U,  TIMOTHEUS  IV. 


gyd  â  thî:  canys  buddîol  yw 
efe  1  mi  i  'r  weinidogaeth. 

12  "Tychicus  hefyd  a  ddan- 
íonais  1  Ephesus.      .  Act. ».  4. 

13  Y  cochl  a  adewais  i  yn 
Troas  gyd  â  Carpus,  pan 
ddelych,  dwg  ffpd  â  thi,  a'r 

J".  p        enwedig  y  memrwn. 

14  Alexander  y  gôf  copr  a 
wnaeth  i  mi  ddrygau  lawer: 

taled  yr  Arglwydd  iddo  yn 
ol  ei  weithredoedd : 

MTim.l.».     ,P,.28.4.  Di>t.,8.6. 

16  Yr  hwn  hefyd  gochel 
dithau  ;  canys  efe  a  safodd 
yn  ddirfawr  yn  erJsyyn  ein 
II  hymadroddion  ni. 

I  Neu,  trregahiaíìtm. 

^^^î"  ^  ^**^*'  cyntaf  nî 
safodd  neb  gyd  â  mi,  eithr 
pawb  am  gadawsant:  mi  a 
archaf  ar  Dduw  nas  cyfrifer 
iddynt. 

ir  Eithr  yr  Ai^lwydd  a  safodd 
gya  a  mi,  ac  a'm  nerthodd ;  fel 
trwof  fi  y  byddai  y  pregethiad 
yn  llllawn  hysbys,  ac  y  clywai 


innognethau. 
jr  holl  Genhedloedd :  ac  mi  'a 
waredwyd  o  enau  y  llew. 

'  P».  22.  21. 

^  18  A'r  Arglwydd  a  'm  gwared 
1  rhag  pob  gweithred  ddrwí,^ 
ac  a  m  ceidw  i'w  deyrnas  nefoî: 
1  r  hwn  y  hyddo  gogoniant  yn 
oes  oesoedd.  Amen. 

19  Annerch  'Prisca  ac  Acwila, 
a  II  theulu  Onesiphorus. 

'Act.18.2.     t8Tlm.l.l6.  \lkŷ. 

20  "Erastus  a  arhosodd  yn 
Connth:  ond  ^Trophimus  ' a 
adewais  ym  Miletus  yn  glaf 

•  Act.  19.  22.      «  Act  20.  4.  a  21.  29 

21  IIBydd  ddyfal  i  ddyfod  cyn 
y  gauaf  Y  mae  Eubuliis  yn  dy 
annerch  a  Phudens,  a  Linus, 
a  Chlaudia,  a  'r  brodyr  oll. 

I  Cais  ddufod. 

J^ì^^""  Arglwydd  lesu  Grist 
/yẅgydâ'thyspryddi.  Gras 
/yŵo  gyd  â  chwi.  Amen. 

ir  Yr  ail  epẁtoî  at  Timothëus,  yr  esgob  cynt- 
af  a  ddewiswyd  ar  eglwys  yr  Ephesiaid 
a  ysgrifenwyd  o  Enfain,  pan  ddyg^yd 
Paul  yr  ail  waith  ger  bron  i  Ceear  Nerò. 

*  vr  umeratcdr  Nero. 
118 


EPISTOL  PAUL  YR  APOSTOL 


AT 


TITUS. 


PENNOD  I. 


A  n  65-5  I  ba  heth  y  gadawyd  Titus  yn 
C^eta   6  Pa  gynheddfau  a  ddylai  fodmewn 

ddyBgani  y  pethau  m  ddylent .        a  pm 
fatli  wŷr  ydynt. 

PAUL,  gwas  Duw,  ac  ^os- 
tol  lesu  Grist,  yn  ol  ffydd 
etholedigion  Duw,  ac  adnab- 
yddîaeth  y  gwirionedd,  'yr  hon 
sydd  yn  ol  duwioldeb ; 

•  1  Tim.  3. 16.  a  6. 3. 

2  III  obaith  by^^Td  tragy- 
wyddol,  yr  hon  a  addawodd 
•'y  digelwyddog  Dduw  '^cyn 
dechreu  y  byd ;        i  sieMn  gobam. 

bNmn.23.19*       Rlmf.  16.  25.  2Tira.l.9,10. 

3  Eithr  mewn  amseroedd 
prîodol  efe  a  eghirhaodd  ei 
air  trwy  bregethu,  "  am  yr  hyn 
yr  ymddiriedwyd  i  mi,  yn  ol 
gorchymyn  Duw  ein  Hiach- 

awdwr;      ''lThe«.2.4.  ITim.l.ll.  _ 

4  At  'Titus,  'fy  mab  natunol 
yn  ol  'y  ffydd  gyffredinol : 
Gras,  trugaredd,  a  thangnef- 
edd,  oddi  wrth  Dduw  Dad, 
a'r  Arglwydd  lesu  Grist  ein 
Tliachawdwr  ni. 

.2Cor.2.13.a7.13.a8.6,16.  Gal.2.8. 
flTtai.1.2.      faCor.4. 18.  2Petrl.l. 


5  Er  mwyn  hyn  y'th  adewais 
yn  Creta,  fel  yr  iawn  dretnit 
y  pethau  sydd  yn  II  ol,  ac  y 
gosodit  henuriaid  ym  mhob 
dinas,  megis  yr  ordeiniais  i  ti : 

I  àdiffyÿiol-     '  Act.  14. 23. 

6  'Os  yw  neb  yn  ddîargy- 
hoedd,  yn  wr  un  wraig,  a 
chanddo  blant  ffyddlawn,  leb 
gael  V  gair  o  fod  yn  afradlon, 
neuyn  anufudd:  'iTim.3.2*^ 

7  Canys  rhaid  i  esgob  tod 
yi,  ddíargyhoedd,  fel  "goruch- 
wyHwr  Duw ;  nid  yn  gyndyn, 
nid  yn  ddigllawn,  '  nid  yn  •^sin- 
gar,  "  nid  yn  darawydd,  nid  yn 
budr-elwa; 

MCor.4.1.2.  'Lef.10.9. 

m  1  Tim.  3.  8.    1  Petr  5. 2. 

8  Eithr  yn  llettŷgar,  yn  caru 
lldaioni,  ỳn  sobr,  yn  gyfiawn, 
yn  sanctaidd,  yn  dymherus; 

II  y  rhai  da. 

9  Yn  dal  yn  lew  "y  gair  fl^ydd- 
lawn  yn  ol  yr  addysg,  fel  y 
gallo  gynghori  yn  yr  athraw- 
iaeth  iachus,  ac  argyhoeddi  y 
rhai  sydd  yn  gwrthddywedyd. 

n  1  Tim.  1. 10.  a  6. 8.  2  Tim.  1. 13.  a  2. 2.  •  4. 8. 
Pen.  1 1. 


Äm  y  gau-athrawon.  TITÜS,  II.  Hyffcyrddi  Titv., 

^Ü.Ŵ'Jy  i"^^.  I        fod  yn  ffiaidd,  ac  yii  anuf- 


anufudd,  yn  ofer-siaradus,  ac 
yn  dwyllwyr  meddyliau,  yn 
enwedig  y  rhai  o'r  enwaediad : 

•  1  Tim.  1. 6. 

11  Y  rhai  y  mae  yn  rhaid 
cau  eu  safhau,  "y  rhai  sydd 
yn  dymchwelyd  tai  cyfain,  gan 
athrawiaethu  y  pethau  ni  ddyl- 
id,  er  mwyn  budr-elw. 

P2Tim.3.6.  ilTim.6.5. 

12  'Un  o  honynt  hwy  eu  hun- 
ain,  un  o'u  prophwydi  hwy 
eu  hunain,  a  ddywedodd,  Y 
Cretiaid  sydd  bob  amser  yn 
gelwyddog,  drwg  fwystfilod, 
boliau  llgorddîog. 

'  Act.  17.  28.      I  segurllyd. 

13  Y  dystiolaeth  hon  sydd 
wir.  Am  ba  achos  argyhoedda 
hwy  yn  llym,  fel  y  byddont 
lach  yn  y  ffydd ; 

14  'Heb  ddal  ar  chwedlau 
luddewaidd,  a  '  gorchymynion 
dynion,  yn  troi  oddi  wrth  y 
gwirionedd.  'iTim.  1.4.^4.7.  «coi.2.22 

15  "Pur  yn  ddîau  yw  pob 
peth  i'r  rhai  pur:  eithr  "i'r 
rhai  halogedig  a'r  di-íFydd,  nid 
pur  dim;  eitlir  halogedig  yw 
hyd  yn  nod  eu  meddwl  a'u 
cydwybod  hwy. 

«  Luc  11.  39,  40,  41.  Bhuf.  14. 14,  20.  1  Cor.  6  12 
a  10. 28, 25.  lTim.4.3,4.     »  Bhiif.  14.  23. 

16  Y  maent  yn  proffesu  yr 
adwaenant  Dduw ;  eithr  ''ar 
weithredoedd  ei  wadu  y  maent, 

'  2  Tim.  3.  5.  Judas  4. 


—  V   JH  CIUUI- 

uíid,  ac  at  bob  gweithrod  dda 
'yn  II  anghymmeradwy. 

•Bhuf.1.28.  2Tim.3.8.      I  anohufanoydd. 

PENNOD  II. 

A.  D.  65.--1  F  mae  yn  hyfforddi  Titw,  yn  ei 
athrawtaeth,  ac  yn  ei  fuehedd.    9  fíhan 

gmtsion,  a  phob  math  ar  Grittionoyifm. 

EITHR  llefara  di  y  pethau 
a  weddo  i  •athrawiaeth 
lachus : 

•  1  Tim.  1. 10.  a  6. 3.  2  Tini.  1. 18.  Pen.  1.9. 

2  Bod  o'r  hynafgwỳr  llyn 
sobr,  yn  onest,  yn  gymhesur, 
yn  lach  yii  y  ffydd,  y'nghariad, 
mewnamynedd:  imunHiaamtu,. 

3  Bod  o'r  Miynaf-wragedd  yr 
un  ffunud  mewn  ymddygiad 
fel  y  gweddai  i  ||  sancteidd- 
rwydd;  nid  yn  fenllibaidd,  nid 
wedi  ymrôi  i  win  lawer,  yn 
rhoi  athrawiaeth  o  ddaioni: 

rcà  scmctaiâd. 


hlTim.  2.  9.  lPetr3.8. 

t  ddiafiiaid. 

4  Fel  y  gallont  wneuthur  y 
gwragedd  ieuaingc  yn  bwyllog, 
i  garn  eu  gwŷr,  i  gaí-u  eu  plant, 

5  Yn  llsobr,  yn  tbur,  jti 
gwarchod  gartref,  yn  dda,  'yn 
ddarostyngedig  i  'w  gwỳr  prí- 
od,  "fel  na  ehabler  gair  Duw. 

1  hu>vnoo.  t  ddiuiair.  o  i  Coj_  14  34  j.  .  g  ^2 
Col.  3. 18.  1  Petr  3. 1.     d  Ehuf.  2.  24.  1  Tim;  6. 1. ' 

6  Y  gwŷr  ieuaingc  yr  un  ffun- 
ud  cynghora  i  fod  yn  sobr. 

7  'Gan  dy  ddangos  dy  hun 
ym  mhob  peth  yn  ensampl  i 

•  1  Tim.  4. 12. 


Cynghyr  ì  mision.  TITUS,  III 

weithredoedd  da:  a  dangos, 
mewn  athrawiaeth,  anllygred- 
igaeth,  gweddeidd-dra,  pur- 

deb,  .   ,  ,  _ 

8  'Ymadrodd  lachus  yr  hwn 
ni  aller  beio  amo ;  ''fel  y  byddo 
i'r  hwn  sydd  yn  y  gwrthwyneb 
gywilyddio,  heb  ganddo  ddim 
drwg  i'w  ddywedyd  am  dan- 
och  chwi. 

1 1  Tim.  6.  3.    í  1  Tim.  6. 14.  1  Petr  2. 12, 15. »  3. 16. 

9  Cynghora  "  weision  i  fod  yn 
ddarostyngedig  i 'w  meistriaid 
en  hun,  ac  i  ryngu  bodd  iddynt 
'ym  mhob  peth ;  nid  yn  gwrth- 
ddywedyd;     ^  Eph.  e.  s.    •  sph.  5. 24^ 

10  Nid  yn  darn-guddio,  oncl 
yn  dangos  pob  fifyddlondeb 
da;  fel  yr  harddont  athraw- 
ìaethDuw  ein  Hiachawdwr  ym 
mhob  peth. 

11  Canys  ymddangosodd  gras 
Duw,  yr  hwn  sydd  yn  dwyn 
iachawdwriaeth  i  bob  dyn ; 

k  Pen.  3.  4. 

12  Gan  ein  dysgu  ni  M  wadu 
annuwioldeb  a  chwantau  byd- 
ol,  a  byw  yn  sobr,  ac  yn  gyt- 
iawn,  ac  yn  dduwiol,  yn  y  byd 
sydd  yr  awrhon ;    '  ooi.  1. 22. 

13  "Gan  ddisgwyl  am  y  go- 
baith  gwỳnfydedig,  ac  ym- 
ddangosiad  gogoniant  y  Duw 
mawr,  a'n  Hiachawdwr  lesu 
Grist;     "»1001.1.7.  phii.3.20. 

14  '  Yr  hwn  a'i  rhoddes  ei 

>  GiO.  1. 4.  •  2. 20. 


Hyfforddi  Titus. 

hun  drosom,  i'n  prynu  ni  oddi 
wrth  bob  anwiredd,  ac  1  n 
puro  ni  iddo  ei  hun  "yn  bobl 
brîodol,  "awyddus  i  weithred- 
oedd  da. 

•Ex.  16. 16.  «19. 6.  »Eph.2.10. 

15  Y  pethau  hyn  liefara  a 
chynghora,  ac  argyhoedda  gyd 
â  phob  awdurdod.    "Na  ddi- 
ystyred  neb  di.  '"iTim.4.12. 
PENNOD  III. 

A  D  65— 1  r  moe  Paul  yn  hyfforddi  Titut 
'pa'hethau  a  ddysg,a  pha  bethau  ni  ddysg  efe 
iddynt.  10  Am  oehelyd  heretîe  eyndyn.  li 
y  mae  yn  dangos  iddo  i  ha  /an,  a  pha  hryd, 
y  deuai  atto  ef;  aefeOy  y  mae  yn  dibenmt. 


DWG  ar  gôf  iddynt  fod  "yn 
ddarostyngedig  i'r  tywys- 
ogaethau  a'r  awdurdodau,  fod 
yn  ufudd,  fod  yn  barod  i  bob 
gweithred  dda, 

•  Bhuf.13.1.  lPe»ra.l8. 

2  Bod  heb  gablu  neb,  *yn 
anymladdgar,  yn  dirion,  gan 
ddangos  pob  addfwynder  tu 
ag  at  bob  dyn.  -2^^^.2.24,20. 

3  Oanys  "yr  oeddym  ninnau 
hefyd  gynt  yn  annoethion, 
yn  anufudd,  yn  cyfeiliorni, 
yn  gwasanaethu  chwantau  ao 
amryw  feluswedd,  gan  fyw 
mewn  drygioni  a  chenfigen,  yn 
ddigasog,  yn  casâu  ein  gilydd. 

clCor.6.11.  Eph.2.1.  O0I.8.7.  lPetr4.8. 

4  Eithr  pan  ymddangosodd 
*daioni  a  il  chariad  Duw  ein 
Hachubwr  tu  ag  at  ddyn, 

d  pen.  2. 11.     '  dÿn^ch  Dvm  ein  BiaOtaMdmr 


C0armhâd  trwy  ras.  TITUS,  III.  Cynghorion  i  Titus 
^  'Nid  o  weithredoedd  cyf- |    lo  ■Gochel  y  dyn  a  fyddo 


lawnder  y  rhai  a  wnaethom  ni, 
eithr  yn  ol  ei  driigaredd  jr 
achubodd  efe  nyni,  trwy  'olch- 
iad  yr  adenedigaeth,  ac  ad- 
newyddiad  yr  Yspryd  Glân ; 

•Bhuf.3.20.a9.11.all.6.  Eph.2.4.9.  2Tiin.l.9. 
'Ioan3.  3,  5.   Eph.  5.  26. 

6  « Yr  hwn  a  dy walltodd  efe 
arnom  ni  yn  thelaeth,  trwy 
lesu  Grist  ein  Hiachawdwr: 

íEzec.36.25.  Act.  2.  33.  Ehnf.  6.  5.  fGr.oiuẁ». 

7  Fel,  gwedi  ein  cyfiawnhâu 
trwy  ei  ras  ef,  y'n  gwneid  yn 
etifeddion  "yn  ol  gobaith  byw- 
yd  tragywyddol. 

•>Bhii&S.24. 

8  Gwir  yw  y  gair,  ac  am  y 
pethau  hyn  yr  ewyllysiwTi  î  ti 
fod  yn  daer,  fel  y  b'yddo  'i'r 
sawl  a  gredasant  i  Dduw  ofalu 
ar  flaenori  mewn  gweithred- 
oedd  da.  Y  pethau  hyn  sydd 
dda  a  buddiol  i  ddynion. 

'  Ad.  14. 

9  Eithr  "gochel  gwestiynau 
nol,  ac  achau,  a  chynhennau, 
ac  ymrysonau  ynghylch  y 
ddeddf :  canys  anfuddiol  ydynt 

aC  Ofer.       ^  l  Tim.  l.  4.  2  Tim.  2. 23. 


heretic,  wedi  un  ac  ail  rybudd  : 

'Matt.l8.T7.   Rhuf.I6.I7.  2  The«.  3.  6. 14. 
2  loan  10. 

11  Gan  wyI)od  fod  y  cyfryw 
un  wedi  II  ei  ẃyrdroi,  ac  yn 
pechu,  gan  fod  yn  ei  ddamnio 
ei  hunan.        i  ei  ddmchueiyd. 

12  Pan  ddanfonwyf  Artemas 
attat,  neu  "  Tychicus,  bydd 
ddytal  1  ddyfod  attaf  i  Nico- 
pohs:  canys  yno  yr  arfaethais 

auafu.  "Act.  20.4.  2Tim.  4. 12. 

13  Hebrwng  Zenas  y  cyfreith- 
iwr,  ac  "Apôlos,  yn  ddiwyd  : 
tel  na  byddo  amynt  eisieu 

dim.  n  Act.  18.  24. 

14  A  dysged  "yr  eiddom  nin- 
nau  flaenori  mewn  gweithred- 
oedd  da  i  angenrheidiau,  fel 
na  byddont  "yn  ddiflrwjth. 

°Ad.8.      P  Phil.  1.  11.  a  4. 17.  2pètrl.8. 

15  Y  mae  yr  holl  rai  sydd 
gyd  â  mi  yn  dy  amierch.  An- 
nerch  y  rhai  sydd  yn  ein  caru 
m  yn  y  fíydd.  Gras  fi/ddo  gyd 
â  chwi  oll.  Amen. 

ir  At  Titus,  yr  esgob  cyntef  a  ddewiswyd 
ax  eglwys  y  Cretiaid,  yr  ysgrífenwyd 
o  NicopolÌB  ym  Macedoiiia. 


EPISTOL  SANT  PAUL  AT 

PHILEMON. 


»  T)  64  -4  Y  «lae  yn  wych  ganddo  gly^ed 
am  7vM  a  chariad  PhîUmon ;    9  ac  yn 

Ta7gyZer{d  ef  adref  yn  gared^g  dra- 
chefn. 

PATJL,*carcharor  Crist  lesu, 
a'r  brawd  Timothëus,  at 
Philemon  ein  hanwylyd,  an 
cyd-weithiwr, 

.Eph.3.1.a4.1.  2Tiin.l.8. 

2  Ac  at  Apphia  ein  hanwylyd, 
ac  at  '•Archippus  «ein  cyd-íìlwr, 
ac  at  V  eglwTS  ^J^^ 
dỳ  di  : 

bCol.4.17.     'Phil.2.25.  -Rtaf.ie.ö. 

3  Gras  i  chwi,  a  thangnefedd, 
oddi  wrth  Dduw  em  Tad,  a  r 
Arglwydd  lesu  Grist. 

4 'Yr  wyf  yn  dîolch  i'm  Duw, 
o-an  wneuthur  coflfa  am  danat 
%n  wastadol  yn  fy  ngweddiau, 

.Kph.l.l6.  lTheB8.1.2.  2Thes8.1.3. 

5  'Wrth  glywed  dy  gariad, 
a'r  fifydd  sydd  gennyt  tu  ag  at 
yr  Arglwydd  lesu,  a  thu  ag  at 
yr  holl  saint ;    '  Eph.  1. 15.  coi.  1.  4. 

6  Fel  y  gwneler  cyfranniad 
dy  fifydd  di  yn  nerthol,  trwy 
adnabod  pob  peth  daionus  a'r 
sydd  ynoch  chwi  yng  Nghnst 
Tesu. 


7  Canys  y  mae  gennym  lawer 
o  lawenydd  a  diddanwch  yn 
dy  gariad  di,  herwydd  bod 
ymysgaroedd  y  saint  wedi  eu 
Uonni  trwot  ti,  frawd. 

8  O  herwydd  paham,  ^er 
bod  gennyf  hyfdra  lawer  yng 
Nghrist,  i  orchymyn  i  ti  y 
peth  sydd  weddus ; 

^  1 1  Thess.  2.  6. 

9  Btto  o  ran  cariad  yr  ydwyf 
yn  hytrach  yn  attolwg,  er  fy 
mod'yn  gyfryw  un  a  Phaul  yr 
hynafgwr,  ac  yr  awrhon  hetyd 
yn  garcharor  lesu  Grist. 

10  Yr  ydwyf  yn  attolwg  i 
ti  dros  fy  mab  "Onesimus, 
'yr  hwn  a  genhedlais  i  yn  fy 
ihwymau : 

hCol  4.9.     'lCor.4.15.  Gal.4.19. 

11  Yr  hwn  gynt  afu  i  ti  yn 
anfuddiol,  ond  yr  awrhon  yn 
fuddiol  i  ti  ac  i  minnau  heiyd ; 

12  Yr  hwn  a  ddanfonais  dra- 
cheíh :  a  derbyn  dithau  ef,  yr 
hwn  yw  fy  ymysgaroedd  i : 

13  Yr  hwn  yr  oeddwn  1  yn 
ewyllysio  ei  ddal  gyd  â  mi, 
Hel  drosot  ti  y  gwasanaethai 
efe  fi  yn  rhwymau  yr  efengyL 

»lCor.l6. 17.  Phil.2.30. 


Panlyn  ymrwymo        HEBREAÍT),  I.  ov..hvm 
II  fe^dwl  di  I   20  lë,  frawd,  <.Hd  i  rni  dy 


ni  ewyJlysiais  wneuthur  dim ; 
fel  na  byddai  dy  ddaioni  di 
megis  o  anghenraid,  ond  o 

lOUa.  I  gynghcr.      «  2  Oor.  9.  7. 

15  Canys  ysgatfydd  er  mwyn 
ûyn  yr  ymadawodd  dros  am- 
ser,  fel  y  derbynit  ef  yn  dra- 
gywydd ; 

16  Nid  fel  gwas  bellach,  eithr 
uwch  law  gwas,  yn  frawd  an- 
wyl,  yn  enwedig  i  mi ;  eithr  pa 
tamt  mwy  i  ti,  yn  y  cnawd  ac 
yn  yr  Arglwydd  hefyd  ? 

17  Os  wyt  ti  gan  hynny  yn  fy 
nghymmeryd  i  yn  II  gydym- 
maith,  derbyn  ef  fel  myfi. 

I  (mframiog. 

18  Ac  os  gwnaeth  efe  ddim 
cam  â  thi,  neu  os  yw  yn  dy 
ddyled,  cyfrif  hynny  arnaf  fi ; 

19  Myfi  Paul  a  V  liysgrifenais 
a  m  Uaw  fy  hun,  myfi  a'i  talaf: 
tel  na  ddywedwyf  wrthyt,  dy 
tod  yn  fy  nyled  i  ym  mhellach 
am  danat  dy  hun  hefyd. 


íwynhau  di  yn  yr  Arglwydd. 
Ilonna  fy  ymysgaroedd  i  yn  yr 
Arglwydd. 

21  '"Gan  hyderu  ar  dy  ufudd- 
dod  yr  ysgrifenais  attat,  gan 
wybod  y  gwnei,  íe,  fwy  nag  yr 
wyf  yn  ei  ddywedyd. 

2  Cor.  7.  16. 

22  Heb  law  hyn  hefyd,  parot- 
toa  i  mi  letty:  canys  "yr  yd- 
wyf  yn  gobeithio  "trwy  eich 
gweddîau  chwi  y  rhoddir  fi  i 

ChwÌ.       ■  PhiJ.  1.  25.  a  2.  24.      "2  007.1. 11. 

23  Y  mae  yn  dy  aniierch,  "  E- 
paphras,  fy  nghyd-garcharor 
yng  Nghrist  lesu ; 

P  Col.  1.  7.  a  4.  12. 

24  "Marc,  'Aristarchus,  'De- 
mas,  Luc,  fy  nghyd-weithwyr. 

1  Act.  12.  12.      r  Act.  19.  29.      •  Col.  4. 14. 

25  Gras  ein  Harglwydd  lesu 
Grist  fijddo  gyd  â'ch  yspryd 
chwi.  Anien. 

t  At  Philemon  yr  ysgrifen\vyd  o  Rufain, 
gyd  â  'r  gwas  Onesimns. 


EPISTOL  PAUL  YR  AP08T0L 

AT  YR 

HEBREAID. 


PENNOD  L 

^'P;  ^tr^  y  <^y^äiau  diweddar  a 

Warodd  wrthym  ni  trwy  ei  Fah  ei  hun  • 
4  yr  hwn,  o  ran  ei  herson  aH  swydd,  sydd 
yn  rhagori  ar  yr  angelion.  14  Swydd  yr 
angeUon,  "  ' 


DUW,  wedi  iddo  lefaru 
lawer  gwaith  a  Mlawer 
modd  gynt  wrth  y  tadau  trwy 
y  prophwydi,  "yii  y  dyddiau 

•  Num.  12.  6.  a      »  GaL  4. 4* 


Person  Crist, 


HEBREAID,  I. 


aH  swydd. 


7  Ac  t  am  yr  angelîon  y  mae 
yn  dywedyd,  'Yr  hwn  sydd 
yn  gwneuthur  ei  angehon  yn 
ysprydion,  a'i  weinidogion  yn 
fflam  dân.     tor.iwŵ.   pp..  104.4. 

8  Ond  wrth  y  Mab,  "Dy  or- 
sedd-faingc  di,  O  Ddnw,  sydd 
yn  oes  oesoedd:  teyrn-wíalen 

y  ■  xr  iiwu,       -XV.  j   tuniondeb  yw  teym-wîalen  dy 

gleirdeb  ei  ogoniant  ef,  ac  yn  |  deyrnas  di.  <'p..45.6.7.  iot.ìm^ 
wir  lun  ei  berson  ef,  ac  *  yn     9  Ti  a  gerais 


diweddaf  hyn "  a  lefarodd  wrth- 
ymniyneíFab;  •lo.-iys. 

2  *Yr  hwn  a  wnaeth  ete  yn 
etifedd  pob  peth,  'trwy  yr 
hwn  hefyd  y  gwnaeth  ete  y 
bydoedd : 

ap».2.8.  Matt.21.38.  >>Io«nl.8. 
lCor.8.  6.  Col.1.16. 

3  'Yr  hwn,  «c  efe  yn  ddis 


wir  lun  ei  berson  ef,  ac  « yn  1   9  Ti  a  geraist  gyfiawnder,  ac 
cynnal  pob  peth  trwy  air  ei  ^  gaseaist  anwiredd :  am  hynny 
h  TOû/ii  r»nro  fiin  nechod-  '  y'^jj  enneiniodd  Duw,  sef  dy 

Dduw  di,  âg  olew  gorfoledd 
tu  hwnt  i'th  gyfeillion. 

10  Ac,  'Tydi  yn  y  dechreu- 
ad,  Arglwydd,  a  sylfaenaist  y 
ddaear ;  a  gwaith  dy  ddwylaw 
di  yw  y  nefoedd :   '    i<ö-  25.  *«. 

11  'Hwynt-hwy  a  ddarfydd- 


nerth,  "  wedi  puro  ein  pechod 
au  ni  trwyddo  ef  ei  hun,  a 
eisteddodd   ar  ddeheulaw  y 
Mawreddyn  y  goruwch-leoedd; 

f9r!nT4  4   Col.  1.15.      íloanl.  4.  Col.  1.  17. 
^  4.11      °  Pen.9.12.14,26.      '  Pb.  HO.  1. 
Eph.1.20.  Pen.  10. 12. 

4  Wedi  ei  wneuthur  o  hynny 
yn  well  na'r  angelion,  o  gym- 
maint  ag  "yr  etifeddodd  ete 
enw  mwy  rhagorol  na  hwynt- 

JjWy.  'Eph.1.21.  Phil.2.9,10. 

6  Canys  wrth  bwy  o'r  angelion 
y  dywedodd  efe  un  amser,  'Fy 
mab  ydwyt  ti;  myfi  heddyw 
a'th  genhedlais  di?  A  thra- 
chefn,  "Myfi  a  fyddaf  iddo  ef 
yn  Dad,  ac  efe  a  fydd  i  mi 
yn  Fab? 

1  Pí  i  7.  Act.  13. 88.  Pen.  6. 6.     -  2  Smb.  7. 14. 
lChKm.22.10.  Ps.  89. 26. 27. 

6  II A  thrachefh,  pan  yw  yn 
dwyn  "y  Cyntaf-anedig  i'r  byd, 
y  mae  yn  dy wedyd,  °  Ac  add- 
oled  holl  angelion  Duw  ef. 


ant;  ond  tydi  sydd  jì\  parhâu; 
a  hwynt-hwy  oU  fel  dilledyn  a 
heneiddiant ; 

■  Es.  34. 4. »  51. 6.  2Petr8.7.10. 

12  Ac  megis  gwisg  y  plygi 
di  hwynt,  a  hwy  a  newidir: 
ond  tydi  yr  un  ydwyt,  a'th 
flynyddoedd  ni  phallant. 

13  Ond  wrth  ba  un  o'r  ang- 
elion  y  dywedodd  efe  un  am- 
ser,  *Eistedd  ar  fy  neheulaw, 
hyd  oni  osodwyf  dy  elynion 
droed-faingc  i'th  draed? 

«P«.  110.1.  Ad.3. 

14  "Onid  ysprydion  gwasan 

•  Ps  34.  7.  »  91. 11-  a  103.  20, 21.  Dan.  7.  Itt 
M«tt.  18. 10. 


Darostyngiad  HEBllEAID,  II. 

aethgar  ydynt  hwy  oU,  wedi 
eu  daiifon  i  wasanaethu  er 
mwyn  y  rhai  a  gânt  etifeddu 
lachawdwriaeth  ? 


PENNOD  II. 

A.  D.  64.— 1  Y  dylem.  ni  fod  yn  u/udd  i  GrUt 
J-emi ;  ö  gan  fod  yn  wiw  ganddo  ef  ayni- 
nieryd  etn  naturiaeth  ni  arno,  14  fel  yr  oedd 
yn  aiujìienraid.  .      /     si  u,u. 

AM  hynny  y  mae  yn  rhaid 
1  ni  ddal  yn  well  ar  y 
pethau  a  glywsom,  rhag  un 
amser  i  ni  feu  goUwng  hwy  ì 

gOlu.  ^Ot.oammMUeäríoaiẃẅ. 

^  2  Canys  os  bu  gadam  y  gair 
a  lefarwyd  trwy  angelion,  ac 
os  derbyniodd  ^pob  trosedd 
ac  anufudd-dod  gyfiawn  dal- 
edigaeth ; 

•Act.7.68.  Gal.3.19.  *Dent27.a6. 

Pa  fodd  y  dîangwn  ni, 


pob  peth  i  Grist. 

lîefem.^"'  ^  ^^^"^ 

tí  Eithr  un  mewn  rhyw  faii  a 
dystiolaethodd,  gan  ddy wedyd 
J^'a  beth  yw  dyu,  i  ti  i  feddwl 
am  dano?  neu  fab  dyn,  i  ti  i 
J^eled  âg  ef?  'p..8.4,*c. 
7Ti  a'i  gwnaethost  ef  ychydig 
II  î8  na  r  angelion;  â  gogouiant 
ac  anrhydedd  y  coronaist  ti  ef, 
ac  a  1  gosodaist  ef  ar  weithred- 
^'J^ÍJÎ^^^d^^ylaw:  .«««.^r. 
i  *  «îdarostyngaist  bob 

wrth  ddarostwng  pob  peth 
l  u '^Ì^'  a^awodd  efe  ddùn 
heb  ddarostwng  iddo.  Ond  yr 
awrhon  'nid  ydym  ni  etto  ýn 
gweled  pob  peth  wedi  eu  dar- 


"  -  ^  ±yjKXKx  y  uiangwn  m, 
os  esgeuluswn  îachawdwriaeth 
gymmaint,  "yr  hon,  wedi  de- 
chreu  ei  thraethu  trwy  yr  Ar- 
glwydd,  'a  sicrhâwyd  i  ni  gan 
y  rhai  a'«  clywsant  e/: 

•Peii.12.25.    ''lUtt.4.17.  Mawl.H.    .^00  12 

4  U  Duw  hefyd  yn  cyd- 
dystiolaethu,trwyarwyddion  a 
rhyfeddodau,  ac  amryw  nerth- 
oedd,  a  ll^doniau  yr  Yspryd 
trlan,  yn  ol  ei  ewyllys  ei  hun  ? 

'Ma«ol6.20.  Act.14.3.  Irimiadmi 
« 1  Cor.  12.  4, 7, 11. 

5  Canys  nid  i'r  angelion  y 
darostyngodd  efe  "y  byd  a  1 

''Peu.ti.S.    2Petr3. 13. 


ostwng  iddo 

Pen.  1.  18. 


"lCor.  15.87.  Eph.1.  22 
'  1  Cor.  15.  25. 

9  Eithr  yr  ydym  ni  yn  g\vel- 
ed  lesu,  »yr  hwn  a  .^Led 
ychydig  yn  ís  na'r  angelion,  ||o 
herwydd  dîoddef  marwolaeth, 

'^^r^^*^?''''"^  ^  gogoniaut  ac 
anrhydedd;  fel  trwy  ras  Duw 
y  profai  efe  farwolaeth  "  áro< 

bobdyn.    ".Phü.2.7.8,9.  Itn^á^,,.,'^ 
'  Aot  2.  33.      .  loan  12.  32.   Bhnl'.  5. 78 

10  Canys  gweddus  oedd  iddo 
eí,  ^o  ^er\yydd  yr  h^yn  y  mae 
pob  peth,  a  thrwy  yr  hwu  u 
mae  pob  peth,  wedi  iddo 
ddwyn  meibion  lawer  i  o<^on- 
lant,  "  berfleithio  'Tywysog  eii 

'Bhuf.U.36.     ,Pen.&9.     '  Act.  3. 15.^  5. 31 


yr  Arck.ofeiria4  HEBBEAID,  UI.  trugarog  ^  ẅä^-^-^ 
Lhawdliaeth  hwy  trwy  ddî-  |  17  Am  .ba  a.hos  y  dyla.  efe 


oddefiadau.  /i/i 

11  Oanys  'yr  hwn  sydd  yii 
sancteiddio,  a'r  rhai  a  sanct- 
eiddir,  *or  nn  y  mmnt  oll. 
Am  ba  achos  nid  yw  gywü- 
yddus  ganddo  eu  galw  hwy 
yn  frodyr; 

.Pen.lO.10,14.  'Act.17.26. 

12  Gan  ddywedyd,  "Myfi  a 
tynegaf  dy  enw  di  i'm  brodyr ; 
YDghanol  yr  eglwys  lly  th  folat 

f[Ì       «Ps  22. 22, 26.  íyeanafemvumili. 

13  A  thrachefn,  "Myfi  a  fydd- 
af  yn  ymddiried  ynddo.  A 
thrachefn,  ^Wele  fi  a'r  plant 
a  roddes  Duw  i  mi. 

«Pi.18.2.  jEb.8.18. 

14  Oblegid  hynny,  gan  fod 
y  plant  yn  gyfrannogion  o  gig 
a  gwaed,  'yntau  hefyd  yr  un 
modd  a  fu  gyfrannog  o  r  un 
pethau;  "fel  trwy  farwolaeth 


ym  mhob  peth  fod  yn  gyffel- 
yb  i'w  frodyr;  fel  y  byddai 
^drugarog  ac  Arch-oüeiriad 
ffyddlawn,  mewn  pethau  í/íi 
perthyn  i  Dduw,  i  wneuthur 
cymmod  dros  bechodau  y  bobl. 

0  Fen.  4. 15.  a  6. 1,  2. 

18  Canys  yn  gymmaint  a  dî- 
oddef  o  hono  ef,  gan  gael  ei 
demtio,  efe  a  ddichon  gyu- 
northwyo  y  rhai  a  demtir. 
PENNOD  III. 

^  D  64.— 1  Bod  Crẃt  yn  rhagoH  ar  Moses: 
1  am  hynny  <mi  ehredim  ni  iddo  e/,  yrydym 
yn  haeddu  yehwan^  gospedigaeth  na'r  I>raelr 
iaid  gwrthnysig, 

OHERWYDD  paham, 
frodyr  sanctaidd,  cyfran- 
nogion  o'r  'galwedigaeth  nefol, 
ystyriwch  "Apostol  ac  Arch- 
offeiriad  ein  cyffes  m,  Orist 

TfSll  •  aphü.3.14.  i>Bhuf.l6.8. 

'Pen.4.14..6.20.»8.1.a9.11. 


'nfifhnii  ■  » fel  trwy  larwoiaem  1         pen.  4.  i4.»b.zu.ao  i. 
rSstriai  efe  yr  hwn  oedd  i  2  Yr  hwn  sydd  ffyddlawn  1  r 
l  nT/th  ilrwolaeth  ganddo,   hwn  a'i  llhordeiniodd  ef,  megis 
a  nerin        ^  ^         ^  ^  y  hu  ^Moses  yn  ei  holl  dy 

ef        lflH»MetÄ,lSam.l2.6.      •  Num.  12. 7. 

3  Canys  fe  a  gyfrifwyd  hwn 
yn  haeddu  mwy  gogoniant  na 
Moses,  o  gymmaint  ag  y  mae 
yr  hwn  a  adeiladodd  y  ty  yn 
cael  mwy  o  barch  na'r  tŷ. 

4  Zech.  6. 12.  Matt.  1&  18. 

4  Canys  pob  tŷ  a  adeiledir 
gan  ryw  un;  ond  'yr  hwn  a 
adeiladodd  bob  peth  yw  Duw. 

•  Eph.  2. 10. 


hynny  yw,  diafol ; 

^lil  l4.  Phü.2.T.      a  ,c«r.l5.64,55. 
Cîol.2.15.  2Tim.l.lO. 

15  Ac  y  gwaredai  hwynt,  y 
rhai  Hrwy  ofii  marwolaeth 
oeddynt  dros  eu  holl  fywyd 
dan  gaethiwed.  "Ehuf.s.is. 

16  Canys  tni  chymmerodd 
efe  naturiaeth  angelion ;  eithr 
had  Abraham  a  gymmerodd 

\Qinidyw  m  cmrrieryd  çafad  ar  amdim.  eühr  ar 
had  Abraham  yrmeeSeyn  cynmm-yd  gafad. 


Crüt  yn  rlmgori         HEBREAID,  III. 
6  A  Moses  yn  wir  a  fu  ífydd- 
lau-n  yn  ei  holl  dŷ  megis  gwas, 
er  tystiolaeth  i  'r  pethau  oedd 
1  w  llefaru ; 

-^ithr  Crist,  megis  Mab  ar 
ei  dŷ  ei  Imn  ;  'tŷ  yr  hwn  ydym 
m,  « os  nyni  a  geidw  ein  hyder 
a  gorfoledd  ein  gobaith  yn  sicr 
hyd  y  diwedd. 


'/S  \  o  \  ^Ẅ.  2.  21,  22. 

llim.3.15.  lPetr2.5.     í  Ad.  14.  Matt.  24. 13 
Rhuf.5.  2.  Pen.6.11. 

7  Am  hynny,  megis  y  mae 
^r,Yspryd  Glân  yn  dywedyd, 

Heddyw,  os  gwrandêwch  ar 
ei  leferydd  ef, 

•■Ad.  15.  Ps.95.7.  Pen.4.7. 

8  Na  chaledwch  eich  calon- 
nau,  megis  yn  y  cyífroad,  yn 
nydd  y  profedigaeth  yn  v 
diífaethwch: 

9  Lle  y  temtiodd  eich  tadau 
tyfi,  y  profasant  fi,  ac  y  gwel- 
sant  fy  ngweithredoedd  ddeu- 
gam  mlynedd. 

10  Am  hynny  y  digiaîs  wrth 
y  genhedlaeth  honno,  ac  y 
dywedais,  Y  maent  bob  amser 
yn  cyfeiliorni  yn  eu  calonnau ; 
ac  ni  adnabuant  fy  fíyrdd  i : 

11  Fel  y  tyngais  yn  fy  llid, 
Tna  chaent  ddyfod  i  mewn  i'm 
gorpliwy  sfa.         t  Gr. «,  cânt. 

12  Edrychwch,  frodyr,  na 
byddo  un  amser  yn  neb  o 
honoch  galon  ddrwg  aughred- 
iniaeth,  gan  ymadaw  oddi  wrth 
Dduw  byw. 


ur  Moses. 

I   13  Eithr  cynghorwch  eich 
gilydd  bob  dydd  tra  y  gelwir 
,  hi  Heddyw;  fel  na  chaleder 
neb    o   honoch    trwy  dwyll 
pechod.  ^ 

14  Caiiys  fe  a'n  gwnaed  ni 
yn  gyfrannogion  o  Grist,  'os 
aaliwn  ddechreuad  ein  hyder 
yn  sicr  hyd  y  diwedd  ;  'Ad.e. 

15  Tra  y  dywedir,  ^  Heddy w, 
os  gwrandêwch  ar  ei  leferydd 
et,  na  chaledwch  eich  calon- 
nau,  megis  yn  y  cyfíroad. 

16  Canys  rhai,  wedi  gwran- 
daw,  a'/  digiasant  ef:  ond  nid 
pawb  a'r  a  ddaethant  o  'r  Aiplit 
trwy  Moses. 

17  Ond  wrth  bwy  y  dioiodd 
ete  ddeugain  mlynedd?  onid 
wrth  y  rhai  a  becliasent,  'y 
rhai  y  syrthiodd  eu  cyrph  ya 
ydifíaethwch?  ^ 

'  Num.  14.  22.  29,  &c.  a  26.  65.   Judas  6 

18  Ac  "wrth  bwy  y  tyngodd 
eíe,  na  chaent  hwy  fjiied  i 
mewn  i'w  orphwysfa  ef  ?  onid 
wrth  y  rhai  II  ni  chredasant  ? 

-Nma.14.30.  Dent.  1 .  34, 35.      \  ,M  w-ud,ìha^, 

19  Ac  yr  ydym  ni  yn  gweled 
na  allent  hwy  fyned  i  mewu  o 
herwydd  anghrediniaeth. 

PENNOD  IV. 

■^•■'^■^^•"^  '^''^yí'yià  y  mae  cael  gorplm-y.fa 
y  Cndwnogmi.  12  Gallu  „air  Duw  14 
Iricy  ein  narch-ojì  eiriaj  h..„,  Mab  Duw, 
yr  hwn  oe,ìd  h.h  bechod,  ond  nid  l.,h  ei  we,^ 
<iid,  Ib  y  mae  i  ni  yyrchu  yn  hỳi  al  onedâ- 
Jaiuijc  y  yras. 


Am  orphwysfa 

OFNWN  gan  hynny,  gan 
fod  addewid  wedì  ei  ad- 
ael  t  ni  i  fyned  i  mewn  i  w 
orphwysfa  ef,  rbag  bod  neb  o 
honoob  yn  debyg  i  fod  yn  ol. 
2  Canys  i  ninnan  y  pregeth-  i 
wyd  yr  efengyl,  megis  ag  idd- 
yíthwythau:  eithr  y  gair  a 
yglybuwyd  ni  bu  fuddiol  idd- 
Ynt  hwv,  tam  nad  oedd  wedi 
ei  gyd-dymheru  â  ffydd  yn  y 
rhai  a'i  clywsant. 

tbregOmd.      U  herwyâd  nadoedỳtú  wed,  m  hmo 

linjiniffyddVv!Olv«itd- 

3  Canys  yr  ydym  ni,  y  rhai  a 
ffredasom,  yn  myned  i  mewn 
i'r  orphwysfa,  megis  y  dywed- 
odd  efe,  'Fel  y  tyngais  yn  fy 
Uid,  Os  ânt  i  mewn  i'm  gor- 
phwysfa  i:  er  bod  y  gweith- 
redoedd  wedi  eu  gwneuthur  er 
seiliadybyd.  '^,*-*'"- 

4  Canys  efe  a  ddywedodd 
mewn  man  am  y  seithfed  dym 
fel  hyn ; '  A  gorphwysodd  Duw 
y  seithfed  dydd  oddi  wrth  ei 
holl  weithredoedd. 

l>Geii.2.2.  Ex.31.X7. 

5  Ac  yma  drachefn,  Os  ânt  i 
mewn  i'm  gorphwysfa  i. 

6  Gan  hynny,  gan  fod  hyn 
wedi  ei  adael,  fod  rhai  yn 
myned  i  mewn  iddi,  ac  nad 
aeth  y  rhai  y  pregethwyd  |  yn 
gyntaf  iddynt  i  mewn,  o  her- 
wydd  t  anghrediniaeth ; 

7  Trachefn,  y  mae  efe  yn 


HEBREAID,  IV.  ^ 

pennu  rhyw  ddiwrnod,  gan 
ddywedyd  yn  Dafydd,  'Hedd- 
yw  ar  ol  cymmaint  o  amser ; 
megis  y  dywedir,  Heddyw,  os 
gwrandêwch  ar  ei  leferydd  et, 
na  chaledwch  eich  calonnau. 

cPb.95.7.  Peii.3.7. 

8  Canys  pe  d.yga8ai  llJesus 
hwynt  i  orpìiwysfa,  ni  soniasai 
efe  ar  ol  hynny  am  ddiwmod 

arall.  '  ■'""*"■ 

9  Ŷ  mae  gan  hynny  II  or- 
phwysfa  e«o  yn   ol  i  bobl 

DduW.  loaẁcädMh. 

10  Canys  yr  hwn  a  aetn  1 
mewn  i'w  orphwysfa  ef,  hwnnw 
hefyd  a  orphwysodd  oddi  wrth 
ei  weithredoedd  ei  hun,  megis 
y  gwnaeth  Duw  oddi  wrth  yr 
eiddo  yntau. 

11  Byddwn  ddyfal  gan  hynny 
i  fyned  i  mewn  i'r  orphwysfa 
honno,  fel  na  syrthio  neb  yn 
ol  yr  un  siampl  o  II  anghredm- 
iaeth.  '  «««/^'«w^- 

12  Canys  "bywiol  yw  gair 
Duw,  a  nerthol,  a  •Uymmach 
nag  un  cleddyf  '  dau-finiog,  ac 
yn  cyrhaeddyd  trwodd  hyd 
wahaniad  yr  enaid  a'r  yspryd, 
a'r  cymmalau  a'r  mêr ;  ac  *y " 
barnu  meddyliau  a  bwriada 

V  SCalon.       <»  2  Cor.  10. 4, 5.     «Diar.  5.4. 
fDftt.l.l6.tt2.16.  »lCor.l4.24. 

13  Ac  "  nid  oes  greadur  an 
amlwg  yn  ei  olwg  ef:  eit 

»  Fs.  33.  13, 14.  a  90.  8.  a  139. 11, 12. 


Offeiriadaeth 

pob  peth  mjdd  yn  noeth  ac 
yn  agored  i  V  lygaid  ef  am  yr 
hwn  yr  ydym  yn  sôn. 

Arch-offemad  mawr,  ^yr  hwn 
a  aeth  i'r  nefoedd,  lesu  Mab 
l^uw,  glynwn  yn  ein  proffes. 

•Pen.3.1.   *Pen.7.26.a9.12,24.  iPen.10.23 

16  Canys  "nid  oes  i  ni  Arch- 
offeiriad  heb  fedru  cyd-ddî- 
oddef  gyd  â'n  gwendid  ni; 
ond  "wedi  ei  demtio  ym  mhob 
peth  yr  un  ffunud  a  ninnau, 

etto  heb  bechod. 

-Pen.2.18.    »Luc22.28.     »2  00^.5. 21. 

16  Am  hynny  ^awn  yn  hy- 
derus  at  orsedd-faingc  y  gras 
fel  y  derbyniom  drugaredd,  ac 
y  caflom  ras  ||  yn  gymmorth 
cytamserol. 

»  Eph.  2. 18.  a  a  12.    Pen.  10. 19,  21, 22. 
1  « *»  cymmoríh  tnetm  pryd. 


HEBREAID,  V.  ^,,,^^ 

anwybodaeth  ac  amryfusedd- 
ara  ei  fod  "yutau  hefyd  wedi 
ei  amgylchu  â  gwendid. 

Pen.  7.  28. 

3  Ac  «o  achos  hyn  y  dylai 
megis  dros  y  bobl,  felly  hefyd' 
drosto  ei  hun,  offiymmu  dros 
bechodau. 

•Lef.9.7.al6.6,17.  Pen.  7.  27. 

4  'Ac  níd  yw  neb  yn  cymmer- 
yd  yr  anrhydedd  hwn  iddo  ei 
hun,  ond  yr  hwn  a  ahvyd  gan 
Dduw,  megis  «^Aaron. 

'2Chmn.26.18.     »E,.28.1.  1  Ch«„.  23. 13. 

hefyd  nis  go- 
goneddodd  ei  hun  i  fod  yn 
Arch-offeiriad;  ond  yr  hwn  a 
ddywedodd  wrtho,  'Tydi  yw 
î^ab;  myfi  heddyw  a'th 
genhedlais  di. 

Toan  8. 64.        i  Pen.  i.  5. 

6  Megis  y  mae  yn  dywedyd 
mewn  lle  araU,  ^Offeiriad  tm 

Melchisedec.    »pb.  110.4.  Pen.7.i7 

7  Yr  hwn  yn  nyddiau  ei 
CiAmS  pob  arch-offeiriad  1  ffrf  ' J'"^^!,  ^^^^'  '  lef- 
y  wedi  ei^ymmeryd  o  bmh  '  gwedS  'ac^Tr "  ""^7^ 
dynion,  -a  osodir  dros  ddynion  hwn  -  n!ä^ 

"yn  y  pethau  sydd  tu  ai  « f  S  oedd  abl  i'w  achub  ef 
Dduw,f^lyroffryCoroddion  i  f«™laeth,  a  chael 

ac  aberthau  dros  bechodaií      oîho  Jd^^*"'  "        ^  ^ 


PENNOD  V. 


e»n  ffacAu&,rr.  11  Fwae  e/e  ÿn  Wo  am™< 
am  eu  bod  mor  eggeuhu  ac  mor  ddíwyhod  vn 
y  petliau  hynny.  "  * 


•  Pen.  8. 3.       b  Pen.  2.  17. 

2/Yr  hwn  a  ddichon  ||  dost- 
uno  wrth  y  rhai  sydd  mewn 

•Pen.2.18  a4.1S.       I  ui,<í-<i<Z„^  á  V  ẁí. 


'  Pe.  22. 1.  m  Matt.  26.  39.  42  44  a  ?7  4«  «ii 
^"^J^:^,  »M«tt.26.33.  m;;:i4''36  .fj.^ 
etddmccm  »Matt.26.37.     Marc  14^ 

Luo22.  43.   Ioanl2.  27. 

8  Er  ei  fod  yn^Fab,  a  ddysg- 


Llaeth,  a  hwyd  cryf,       HEBREAID,  VI. 
odd  "  ufudd-dod  trwy  y  pethau  ' 
addîoddefodd:  ^^^- 

9  Ac  "wedi  ei  berfîeithio,  ete 
a  wnaethpwyd  yn  H  Awdur 
iachawdwriaeth  dragywyddol 
i'r  rhai  oU  a  ufuddhânt  iddo ; 

qPen.2.10.  lacÄos. 

10  Wedi  ei  gyfenwi  gan  Dduw 
yn  Arch-offeiriad  yn  ol  urdd 
Melchisedec.  .  . 

11  Am  yr  hwn  y  mae  i  ni 
lawer  i'w  dywedyd,  ac  an- 
hawdd  eu  traethu,  o  achos 
eich  bod  chwi  'yn  hwyrdrwm 
eich  clustiau.      '  Matt.  i3.  is. 

12  Canys  lle  dylech  fod  yn 
athrawon  o  ran  amser,  y  mae 
ariioch  drachefn  eisieu  dysgu 
i  chwi  beth  ydyw  egwyddorion 
dechreuad  ymadroddion  Duw; 
ac  yr  ydych  yn  rhaid  i  chm 
wrth  "laeth,  ac  nid  bwyd  cryf. 

•  1  Oor.  3. 1,  2,  3. 

13  Canys  pob  un  a'r  sydd  yn 
ymarfer  â  Uaeth,  sydd  anghyn- 
neíin  â  gair  cyfiawnder ;  canys 
'maban  y w.    '  i  cor.  w.  20.  Eph.  4.  m. 

14  Eìthr  bwyd  cryf  a  berthyn 
i'r  rhai  II  perffaith,  y  rhai  o 
herwydd  cynnefindra  y  mae 
ganddynt  synwyr  wedi  ym- 
arfer  i  ddosparthu  drwg  a  da. 

I  mewn  oedran. 

PENNOD  VI. 

^  j)  64  1  y  mae  yn  eu  eynghori  hwy  na 

'ehiUeM  oddi  wrth  y  ffydd ;  11  otẃ  hod  yn 
ddtanwadal,  12  yn  ddiwyd,  ac  yn  ddtoddef- 
,jw  i  ddisgwyl  wrth  Vduw,  13  am  fod  Duw 
yii  eicr  yn  ei  addemd. 


Am  wrthgiliad, 

AM  hynny,  "gan  roddi  heibio 
yr  llymadrodd  sydd  yn 
dechreu  rhai  yng  Nghrist,  awn 
rhagom  at  berffeithrwydd;  heb 
osod  i  lawr  drachefn  sail  i  edi- 
feirwch  oddi  wrth  *'weithred- 
oedd  meirwon,  ac  i  ffydd  tu 
ag  at  Dduw, 

•  Phil.  3. 13, 14.  Pen.5.12.  i  ymoẁoU  äedmiuad 
Ortst,  neii,  egwyddoriou  allìramoM  Oriíl.  *>  Pen.  9. 14. 

2  1  athrawiaeth  bedyddiadau, 
ac  arddodiad  dwylaw,  ac  ad- 
gyfodiad  y  meirw,  a'r  larn 
dragywyddol.  . 

3  A  hyn  a  wnawn,  *  os  caniat- 

tâ  Duw.         '  ^*'*-  ^^-  ^^- 

4  Canys  *ammhosibl  yw  i'r 
rhai  a  oleuwyd  unwaith,  ac  a 
brofasant  *y  rhodd  nefol,  ac  a 
wnaethpwyd  yn  gyfrannogion 
o'r  Yspryd  Glân,     "  Matt.12. 31, 32. 

Pen.  10.  26.  2  Petr  2.  21.  1  loan  5.  16.     •  loan  4. 10. 

5  Ac  a  brofasant  ddaionus 
air  Duw,  a  nerthoedd  'y  byd 
a  ddaw,  'Pen.2.5. 

6  Ac  a  syrthiant  yniaîth,  yni- 
adnewyddu  drachefn  i  edifeir- 
wch  ;  gan  eu  bod  yn  ail-groes- 
hoelio  iddynt  eu  hunain  Fab 
Duw,  ac  yn  ei  \\  osod  yn  wa' 

W'íir.  *  tmieulhur  yn  dampl. 

7  Canys  y  ddaear,  yr  hon  syd 
yn  yfed  y  gwlaw  sydd  yn  myn 
ych-ddyfod  arni,  ac  yn  d^y} 
Uysiau  cymmwys  i'r  rhai 
llafurir  hi  II  ganddynt,  sydd 
derbyn  bendith  gan  Dduw : 

0  iddynt. 


Äm  úcrt^ydd  HEBÜEAID,  VII. 

8  Eithr  yr  hon  sjdd  yn  dwyn 
dram  a  mîeri,  sydd  anghym- 
meradwy,  ac  agos  i  felldith; 
diwedd  yr  hon  yw,  ei  Uosgi. 

9  Eithr  yr  ydym  ni  yn  coelio 
am  danoch  chwi,  anwylyd, 
bethau  gwell,  a  phethau  yns; 
ngl^  wrth  iachawdwriaeth,  e? 
em  bod  yn  dywedyd  fel  hyn. 

10  JCanys  ''nid  yw  Duw  yn 
anghyhawn,   fel  yr  angliofio 
eich  gwaith,  lla'r  llaftirus  gar- 

lad,  yr  hwn  a  ddatígosasoch  tu 
ag  at  ei  enw  ef,  y  rhai  a  weini- 
asoch  I  r  saint,  ac  ydych  yn 


gwemi 

»25.40.  Ioanl3.  20. 
'  1  Thesg.  1.  8, 


«Ciar.14.31.  Matt.  10.42, 
''Ehuf.3.4.  2  Thess.  1.  6, 7. 
t  aUaJwycariad. 

11  Ac  yr  ydym  yn  chwen- 
nych  fod  i  "bob  un  o  honoch 
ddangos  yr  un  diwydrwydd,  er 
mvvyn  llawn-sicrwydd  gobaith 
nydydiwedd:       ^Pen.  3.6.14. 

12  Fel  na  byddoch  fusgrell, 
eithr  yn  ddilynwyr  í'r  rhai 
trwy  ífydd  ac  amynedd  sydd 
yn  etifeddu  yr  addewidion. 

13  Canys  Duw,  wrth  wneuthur 
addewid  i  Abraham,  oblegid 
na  allai  dyngu  i  neb  oedd  fwy 

a  dyngodd  iddo  ei  hun, 

*  Gen.  22. 16, 17. 

14  Gan  ddywedyd,  Yn  ddíau 
gan  fendíthio  y'th  fendithiaf, 
a  chan  amlhâu  y'th  amlhâf 

15  Ac  felly,  wedi  iddo  hir- 
ymaros,  efe  a  gafodd  yr  add- 
ewid. 


pr  adflercidion, 

16  Canys  dynion  yn  wir  sydd 
yn  tyngu  i  un  a  fo  mwy:  a 

Ilw  er  sicrwydd  sydd  derfyn 
iddynt  ar  bob  ymryson. 

Ex.  22. 11. 

17  Yn  yr  hyn  Duw,  yn  ewyll- 
^f^R  helaethach  ddangos  i 
etifeddion  yr  addevvid  ddîan- 
wadalwch  ei  gynghor,  ||a  gyf- 
ryngodd  trwy  Iw:  .«wwl 

18  Fel  trwy  ddau  beth  dían- 
wadal,  yn  y  rhai  yr  oedd  yn 
ammhosibl  i  Dduw  fod  yn  írel- 
wyddog,  y  gallem  ni  gael  cysur 
cryí,  y  rhai  a  ffoisom  i  gym- 
meryd  gafael  yn  y  gobaith  a 
osodwyd  o'n  blaen: 

19  Yr  hwn  sydd  gennym  ni 
megis  angor  yr  enaid,  yn  ddi- 
pgel  ac  yn  sicr,  ac  yn  myned 
1  mewn  hyd  at  yr  hyn  sydd 
o  r  tu  fewn  i'r  Uèn; 

20  "I'r  man  yr  aeth  y  rhag- 
flaenor  drosom  ni,  se/Iesu,  °Tr 
hwn  a  wnaethpwyd  yn  Arch- 

fr^^  î^"  dragywyddol  yn  ol 
urdd  Melchisedec. 

"  Pen.  9,  24.      .  Peu.  3. 1.  »  7.  17. 

PENNOD  VII. 

urdd  Mehhuedee;   11  ac  feUy  y,,  rLjoH 

i^^ANYS  -y  Melchisedec 
\y  hwn,  brenhin  Salem,  offeir- 
lad  y  Duw  Goruchaf,  yr  hwn  a 

'Gen.  14.  18,  òcc 


lesu  Grist 

o-yfarfu  âg  Abraham  wrth  ddy- 
Shwelyd  o  ladd  y  brenhmoedd, 
acaibendithioddef; 
2  I'r  hwn  hefyd  y  cyfrannodd 
Abraham  ddegwm  o  bobpeth: 
yr  hwn  yn  gyntaf,  o'i  gyfieithu, 
yw,   Brenhin   cyfiawnder,  ac 
wedi  hynny  hefyd,  Brenhin 
Salem,  yr  hyn  yw,  Brenhm 
heddwch ; 

Heb  dad,  heb  fam,  heb 


11  achau,  heb  fod  iddo  na  de 
chreu  dyddiau,  na  diwedd  em- 
ioes;  eithr  wedi  ei  wneuthur 
yn  gyíFelyb  i  Fab  Duw,  sydd 
yn  aros  yn  Offeiriad  yn  dragy- 

wydd.  II 

4  Edrychwch  faint  oeâd  hwn, 
"Ì'r  hwn  hefyd  y  rhoddodd 
Abraham  y  patriarch  ddegwm 
o'ranrhaith.      "Gen.  14.20. 

5  «A'r  rhai  yn  wir  syM  o  teiD- 
ion  Lefi  yn  derbyn  swydd  yr 
offeiriadaeth,  y  mae  ganddynt 
orchymyn  i  gymmeryd  degwm 
gan  y  bobl  yn  ol  y  gyfraith, 
sef  gan  eu  brodyr,  er  eu  bod 
wedi  dyfod  o  Iwynau  Abra- 

ham :         "  N"™-  ^*-  ^**  "^' 

6  Eithr  yr  hwn  nid  oedd  ei 
II  achau  o  honynt  hwy,  a  gym- 
merodd  ddegwm  gan  Abra- 
ham,  ac  a  fendithiodd  "yr  ^^n 
yr  oedd  yr  addewidion  iddo. 

0  Rhul.  4. 13.  Gal.3.16. 

7  Ac  yn  ddiddadl,  yr  hwn  sydd 
leiaf  a  fendithir  gan  ei  well. 


HEBREAID,  VII.  oýeirtad, 

8  Ac  yma  v  mae  dynion  y  rhai 
sydd  yn  meirw  yn  cymmeryd 
degymmau:  eithr  yno,  yr  hwn 
y  tystiolaethwyd  am  dano  ei 
fod  ef  yn  fy w. 

9  Ac,  fel  y  dywedwyf  felly, 
yn  Abraham  y  talodd  Leh 
hefyd  ddegwm,  yr  hwn  oedd 
yn  cymmeryd  degymmau. 

10  Oblegid  yr  ydoedd  efe  etto 
yn  Iwynau  ei  dad,  pan  gyfartu 
Melchisedec  âg  ef 

11  «Os  ydoedd  gan  hynny 
berff"eithrwydd  trwy  offeiriad- 
aeth  Lefi,  (oblegid  dan  hon- 
no  y  rhoddwyd  y  gyfraith  ir 
bobl,)  pa  raid  oedd  mwyach 
godi  Offeiriad  arall  yn  ol  urdd 
Melchisedec,  ac  nas  gelwid  et 
yn  ol  urdd  Aaron? 

•Gal.2.2l.  Ad.l8, 19.  Pen.8.7. 

12  Canys  wedi  newidio  yr  oíl^ 
eiriadaeth,  angheniaid  yw  bod 
cyfnewid  ar  y  gyfraith  lietyd. 

13  Oblegid  am  yr  hwn  y 
dywedir  y  pethau  hyn,  efe  a 
berthyn  i  Iwyth  arall,  o  r  hvvn 
nid  oedd  neb  yn  gwasanaethu 
yr  allor. 

14  Canys  hysbys  yw,  mai  o 
Juda  y  cododd  'ein  Harglwydd 
ni ;  am  yr  hwn  Iwyth  ni  ddy 
wedodd  Moses  ddim  tu  ag  a 
offeiriadaeth.     '«»«.1.3.  Lncs^ss. 

15  Ac  y  mae  yn  eglurach  o 
lawer  etto;  11  od  oes  yn  ol  cyflel 

I  0  hertoyàd  hod. 


ynolurâd  HEBREAID.  VIT 

ybrwydd  Melchisedec  Offeir- 
lad  arall  yn  codi, 

^I^Yr  hwn  a  wnaed,  nîd  yn  ol 
cytraith  gorchymyn  cnawdol, 
nîierf,^!''*  nerth  bywyd  an- 

íAL^^î'^f  *.TstioIaethn  y  mae, 
Ulieiriad  lüyt  ti  yn  draffywydd 
yn  ol  urdd  Melchisedec. 

»  Pb.  110.  4. 

18  Canys  yn  ddîau  y  mae  di- 
rymmiad  i'r  gorchymyn  sydd 
yn  myned  o'r  blaen,'  o  her- 
wydd^ei  lesgedd  a'i  afles. 

"  Gal.  4. 9. 

19  Oblegid  'ni  pherfleithiodd 
y  gyfraith  ddim,  namyn  dwyn 
gobaith  gwell  i  mewn  a  her- 
ffeithmdd;  trwy  yr  hwn  ''yr 
ydym  yn  nesâu  at  Dduw, 


'  Act.  13. 39.  Ehuf.  8. 2, 3.  Oal.  2  16 
Eph.  2. 18.  a  3. 12.  Pen.  4. 16. 

20  Ac  yn  gymmaint  nad  heb 
iw  y  gwnaethpwyd  ef  yn  Oíf- 
eirîad: 

21  (Canys  y  rhai  hynny  yn 
wir  ydynt  wedi  eu  gwneuthur 
yn  offeiriaid  heb  Iw ;  ond  hwn 
trwy  Iw,  gan  yr  hwn  a  ddy- 
vvedodd  wrtho,  'Tyngodd  yr 
Arglvvydd,  ac  ni  bydd  edifar 
ganddo,  Ti  »ydd  Offeiriad  yn 
dragywydd  yn  ol  urdd  Mel- 
chisedec:)       «ps.  110.4. 

^22  Ar  destament  gwell  o  hjnny 
y  gwnaethpwyd  lesu  yn  Facli- 
niydd.         >»  Pen.  s.  e.  a  9. 15. 


Melcliìseäed. 

lif  ^'^'/í^'  ''yfny  yn  uir. 
Ilawer  sydd  wedi  eu  gwneuth- 

.^fÿ'^'^ífî'  o  herwydd 
Ilnddio  iddynt  gan  farwolaeth 
barhâu : 

24  Ond  hwn,  am  ei  fod  ef 
yn  aros  yn  dragywydd,  sydd 
ag  offeinadaeth  II  dragywyddol 

ganaaO.  1  amChreAig. 

^%  ^ynny  efe  a  ddichon 
hefyd  II  yn  gwbl  iachâu  y  rhai 
trwyddo  ef  sydd  yn  dyfod  at 
Dduw,  gan  ei  fod  ef  ỳn  byw 
bob  amser  "i  eiriol  drostynt 

Wy«        I  aihub  tm  oestad  y.      n  Rjj^f  g 
Pen.  9.  24.  1  lom  2. 1. 

26  Canys  y  cyfryw  Arch- 
otteiriad  sanctaidd,  diddrwg 
dihalog,  didoledig  oddi  wrth' 
bechaduriaid,  ac  wedi  ei 
wneuthur  yn  uwch  na  r  nef- 
oedd,  oedd  weddus  i  ni ; 

27  Yr  hwn  nid  yw  raid  iddo 
beunydd,  megis  i  r  <•  offeiriaid 
nynny,  offrymmu  aberthau  yn 
gyntaf  dros  ei  bechodau  ei 
hun  ac  yna  dros  yr  eiddo  y 
bobl:  canys  Phynny  a  wnaeth 
efe  unwaith,  pan  offryumìodd 
eíe  ef  ei  hun. 

•Lef.9.7.aia6.  Pen.  5.  3. 
P  Pen.  9.  12,  28.  a  10.  12. 

28  Canys  y  gyfraith  sydd  yn 
gwneuthur  "dynion  a  gwendìd 
yiiddynt,  yn  arch-offeiriaid : 
eithr  gair  y  Uw,  yr  hwn  â 

«  Pen.  5.  1,  2. 


Offevriaäa.tnCrist      HEBREAID,  VIII.  ''''ZClì 
-       "        au  nefol,  megis  y  rhybudd- 
iwyd  Moses  gan  Dduw,  pan 
oedd  efe  ar  fedr  gorphen  y 
llbabell:  ''canys,  Gwel,  medd 


fu  wedi  y  gyfraith,  sydd  yn 
gwneuthur  y  Mab,  'yr  hwn  a 
berffeithiwyd  yn  dragywydd. 

'  Pen.  2. 10.  a  5. 9. 


efe,  ar  wneuthur  o  honot  bob 
peth  yn  ol  y  portreiad  a  ddang- 
oswyd  i  ti  yn  y  mynydd. 

tUd>muui.     íEx.25.40.  Act  7.  44. 

6  Ond  yn  awr  ''efe  a  gatodd 
weinidogaeth  mwy  rhagorol,  o 

4  11  PHEN  ar  y  pemau  ^  ^^^^^it  ag  y  mae  yn  Gyf- 
J\  ddywedwyd  yw  hijn:  Y    ^^^^y.  ||  cyfammod  gwell,  yr 

hwn  sydd  wedi  ei  osod  ar  add- 
ewidion  gwell. 

>.2Cor.8.6.  Pen.7.22.     I  Neu.  toŵi™«ní.^ 

7  Oblegid  yn  wir  pe  buasai  y 
cyntaf  hwnnw  yn  ddifeius,  nî 
cheisiasid  Ue  i'r  ail. 

8  Canys  yn  beio  amynt  hwy 
y  dywed  efe,  'Wele,  y  mae  y 
dyddiau  yn  dyfod,  medd  yr 
Arglwydd,  ac  mi  a  wnat  a  thy 
Israel  ac  â  thŷ  Juda  gyfam- 
modnewydd:  'Jer.si.si^. 

9  Nid  fel  y  cyfammod  a 
wneuthum  â'u  tadau  hwynt, 
yn  y  dydd  yr  ymafiais  yn  eu 
llaw  hwynt  i'w  dwyn  hwy  o  dir 

-pen.5.1.    ■iüpn.o.^  j  yj.  Aipht :  oblcgid  ni  thngas- 

4  Canys  yn  wir  pe  bai  efe  ar  ^nt  hwy  yn  fy  nghyfammod  i, 
.  WílAflí  vn  offeir-  hpsa-eulusais  hwy- 


PENNOD  VIII. 

A  T)  fi4  —1  Offeiriadaeth  Äaron  a  ddifian- 
^•!^ä,  pan  Maetk  Criä  yr  OffM  trjr 
wyddol:  7  aV  ammod  a  wnaed    J  tadau 
dros  amser,  a  rodde,  le  i  gyfammod  tragy- 
wyddd  yr  efengyl. 

11 PHEN  ar  y  pethau  a 
ddywedwyd  yw  hyn:  Y 
mae  gennym  y  fath  .A.rch- 
offeiriad,  'yr  hwn  a  eistedd- 
odd  ar  ddeheulaw  gorsedd- 
faingc  y  Mawredd  yn  y  nef- 

nfidd  •  I  Sum  V  pethau  a  ddumdwÿd  yw  hyn. 
uo^iv.i  '  ,  pen.  1. 3.  a  10. 12.  a  12. 2. 

2  Yn  Weinidog  'y  llgyssegrfa, 
a'r  'gwir  dabernacl,  yr  hwn  a 
osododd  yr  Arglwydd,  ac  md 
dyn. 

b  Pen.  9. 8, 12, 24.   I  peOm  tandaidd.     •  Pen.  9. 11. 

3  Canys  ''pob  arch-offeiriad 
a  osodir  i  offrymmu  rhoddion 
ac  aberthau:  o  herwydd  pa- 
ham  «rhaid  oedd  bod  gan  hwn 
hefyd  yr  hyn  a  offrymmai. 

"  Pen.  5. 1.      •  Eph.  5. 2. 


y  ddaear,  ni  byddai  yn  offeir- 
iad  chwaith ;  ||  gan  fod  offeir- 
iaid  y  rhai  sydd  yn  offrymmu 
rhoddion  yn  ol  y  ddeddf : 

I  itafyddm. 

5  Y  rhai  sydd  yn  gwasanaethu 
i  llsiampl  a  'chysgod  y  peth- 

lòortrmd.      fCol.2.l7.  Pen.  10. 1. 


minnau  a  'u  hesgeulusais  hwy- 
thau,  medd  yr  Arglwydd. 

10  Oblegid  hwn  yw  y  cyt- 
ammod  a  ammodaf  fi  â  thŷ 
Israel  ar  ol  y  dyddiau  hynny, 
medd  yr  Arglwydd;  Myfi  a 

11  ddodaf  fy  nghyfreithiau  yn 

I  roddaf. 


r  cyfammod  newydd.    HEBREAID,  IX.  y  tabernacl 

hwyllbren,   a'r    bwrdd,  a'r 
bara  gosod;  yr  hwn  daber- 
nacl  a  elwid,  Y  |)  cysscgr. 

'  Ex.  25.  30.      I  Neu,  MncUtMl 


eu  meddwl,  ac  ||yn  eu  calon 
nau  yr  ysgrifenaf  hwynt ;  a 
mi  a  fyddaf  iddynt  hwy  yn 
-Uduw,  a  hwythau  a  fyddant  i 
minnau  yn  bobl : 

I  Neu,  ar.      *  Zech.  8.  8. 

11  Ac  'ni  ddysgant  bob  un  ei 
tgymmydog,  a  phob  un  ei 
Irawd,  gan  ddywedyd,  Adneb- 
ydd  yr  Arglwydd:  oblegid 
hwynt-hwy  oll  a'm  hadnabydd- 
ant  1,  o  r  lleiaf  o  honynt  hyd  v 
mwyaf  o  honynt. 

'       «•  '•5.  1  loan  2. 27.     t  Gr.  ddinetÿdd. 

12  Canys  trugarog  fyddaf 
wrth  eii  hanghyfiawnderau,  a'u 
pechodau  hwynt  a'u  hanwir- 
eddau  ni  chofiaf  ddim  o  hon- 
ynt  mwyach. 

13  Wrth  ddywedyd,  Opfam- 
mod  newydd,  efe  a  farnodd  y 
cyntaf  yn  hen.  Eithr  yr  hwn 
a  aeth  yn  hen  ac  yn  oedran- 
nus,  sì/dd  agos  i  ddiflannu. 


  ■  XI  cu,  aijmcuiVUl. 

^î^  lön.  yr  oedd 

y  babell,  yr  hon  a  elwid  Y 
cyssegr  sancteiddiolaf ; 

4  Yr  hwn  yr  oedd  y  thusser 
aur  ynddo,  ac  ''arch  y  cyfam- 
mod  wedi  ei  goreuro  o  am- 
gylch;  yn  yr  hon  yr  oedd  'y 
crochan  aur  a'r  manna  ynddo 

a  gwíalen  Aaron  yr  hon  ù 
llagurasai,  a  Mlechau  y  cyf- 
ammod ; 

^  Ex.  25. 10.  a  26.  33.  •  Ex.  16.  33.  34.  '  Num  17  in 
«Ex.25.21.  Deut.10.2,5.  lB:.n.'8.9.  ^Chron.íÌa 


PENNOD  IX. 

^«^'  ^       2"»  <í«"ÿo»  dva  seremomau 

«^«ierhau  gwaedlyd  y  gy/raUh;  11  „•„ 
hod  yn  Ucneu  teilyngdod  a'u  perfeithncydd 
nag  aberth  Crist  a  'i  waed. 

A  ^  ^^'ir  ydoedd 

hefyd  1  r  tabernacl  cyntaf 
lladetodau  gwasanaeth  Duw 
a  chyssegr  bydol.     i.e,^îau.  ' 

2  Canys  yr  oedd  tabernacl 
wedi  ei  wneuthur;  'y  cyntaf, 

yn  yr  hwn  yr  oedd  y  can- 

*  Ex.  40.  4.      h  Ex.  26.  35. 


5  Ac  uwch  ei  phen  cerub- 
laid  y  gogoniant  yn  cysgodi  v 
dnigareddfa:  am  y  rhai  ni 
ellir  yn  awr  ddywedyd  bob  yn 
rhan.  i.  ex.  25.  is,  22. 
/„^\pe<^íiau  hyn  wedi  eu 
trefnu  felly,  'i'r  tabernacl  cynt- 
af  yn  ddîau  yr  âi  bob  aniser 
yr  offeiriaid,  y  rhai  oedd  yn 
cyflawni  gwasanaeth  Dmv : 

'  Num.  28.  3. 

J  ^i!,*'^  aíí'  '«nwaith  bob 
blwyddyn  yr  di  yr  arch-offeir- 
lad  yn  nnig ;  nid  heb  waed,  vr 
hwn  a  offrymmai  efe  drosto  ei 
hun,  a  thros  anwybodaeth  y 

DObl.       k  Ex.  30. 10.  Lef.  16.  2.  13.  34.    Ad  25 

8  A'r  Yspryd  Glân  yn  hys- 
bysu  hyn,  "nad  oedd  y  ffordd 

'  Pen.  10. 19,  20.      o.        ^4  g 
K  k  4 


HEBREAID,  IX. 


Aberth  Crist 

i'r  cyssegr  sancteiddiolaf  yn 
agored  etto,  tra  fyddai  y  ta- 
bernacl  cyntaf  yn  sefyll: 

9  Yr  hwn  ydoedd  gyöelyb- 
iaeth  dros  yr  amser  presennol, 
yn  yr  hwn  yr  offrymmid  rhodd- 
ion  ac  aberthau,  "y  rhai  ni 
allent  o  ran  cydwybod  ber- 
fîeithio  yr  addolydd ; 

"  Pen.  7. 18.  a  10. 1. 

10  Y  rhai  oedd  yn  sefyll  yn 
unig  ar  «fwydydd,  a  dîodyj^*^' 
ac  Pamryw  olchiadau,  a  lldet- 
odau  cnawdol,  wedi  eu  gosod 
arnynt  hyd  amser  y  diwygiad. 

•Lef.11.2.      PNum.l9.7,&c.  ìuremmiau. 

11  Eithr  Crist,  wedi  dyfod "  yn 
Arch-offeiriad  y  daionus  beth- 
au  a  fyddent,  trwy  dabernacl 
mwy  a  pherffeithiach,  nid  o 
waith  Uaw,  hynny  yw,  nid  o'r 
adeiladaeth  yma ; 

<t  Pen.  3. 1. 

12  Nid  chwaith  trwy  waed 
geifr  a  Uoi,  eithr  'trwy  ei  waed 
ei  hun,  a  aeth  'unwaith  i 
mewn  i'r  cyssegr,  gan  ^ 
ni  dragywyddol  ryddhâd. 

»  A«t  20. 28.  Eph.  1. 7.  1  Petr  1. 19.  Dat.  1. 6.  a  6. 9. 
•Zech.3.9.  Ad.26,28. 

13  Oblegid  os  ydyw  'gwaed 
teirw  a  geifr,  a  "lludw  anner 
wedi  ei  da«nellu  ar  y  rhai  a 
halogwyd,  yn  sancteiddio  i 
bureiddiad  y  cnawd ; 

«Lef.  16.14, 16.      •Num.  19.2,17.&o. 

14  Pa  faint  mwy  y  bydd  i 


pn  fny  perffaith^ 

"waed  Crist,  yr  hwn  trwy  yr 
Yspryd  tragywyddol  a'i  ho- 
ffrymmodd  ei  hun  yn  dditai  i 
Dduw,  'buro  eich  cydwybod 
chwi  oddi  wrth  *  weithredoedd 
meirwon,  'i  wasanaethu  y  Duw 
byw? 


»lPetrl.l9.  lIoBnl.7.  Dat.1.6.  >Pen.l0.22, 
•  Pen.6.1.     •Lnol.T*.  lPeto4.2. 

16  Ac  am  hynny  *•  y  mae  efe 
yn  Gyfryngwr  y  cyfammod 
newydd,  'megis  trwy  fod  marw- 
olaeth  yn  ymwared  oddi  wrth 
y  troseddau  oedd  dan  y  cyf- 
ammod  cyntaf,  y  cai  y  rhai  a 
alwyd  dderbyn  addewid  yr  eti- 
feddiaeth  dragywyddol. 

»  Pen.  7. 22.  a  8. 6.     •Rhnf.6.6.  lPetra.18. 

16  Oblegid  Ue  ìyyddo  testa- 
ment,  rhaid  yw  digwyddo 
marwolaeth  y  testamentwr. 

17  Canys  *  wedi  marw  dynion 
y  mae  testament  mewn  grym : 
oblegid  nid  oes  etto  nerth  yn- 
ddo  tra  fyddo  y  testamentwr 

yn  fyw.  '«GaLS.15. 

18  O  ba  achos  ni  II  chyssegr- 
wyd  y  cyntaf  heb  waed. 

19  Canys  wedi  i  Moses  adrodd 
yr  holl  orchymyn  yn  ol  y  gyf- 
raith  wrth  yr  hoU  bobl,  *efe  a 
gymmerodd  waed  lloi  a  geifr, 
gyd  â  dwfr,  a  gwlan  porphor, 
ac  isop,  ac  a'i  taenellodd  ar 
y  Uyfr  a'r  bobl  oU, 

•  Et.  24. 5, 6.  Lef.  16. 14, 15, 1* 


naW  aberthau  HEBREAID,  X. 

20  Gan  ddywedyd,  'Hwn  yw 
gwaed  y  testament  a  orchy- 
mynodd  Duw  i  chwi. 

'Ex.24.8.  Matt.26.28. 

21  'Y  tabemacl  hefyd  a  holl 
ií"  y  gwasanaeth  a  daenell- 

odd  efe  â  gwaed  yr  un  modd. 

»  Ex.  29. 12, 36.  Lef.  8. 15.  a  16. 14, 16. 


y  gyfraith. 

ddilëu  pechod  trwy  ei  aberthu 
ei  hun. 

27  Ac  megis  y  gosodwyd  i 
ddynion  farw  unwaith,  ac  wedi 
hynny  hod  barn : 

28  Felly  "Crist  hefyd,  "wedi 
ei  oírrymmu  unwaith  i  ddwyn 
ymaith  bechodau   'llawer  a 


raith  •  ac  MiÌk  ^  bechod,  i  'r  rhai  sydd  yn  ei 

^3  Khaid  oedd  gan  hynny  i 
bortreiadau  y  pethau  sydd  yn 
y  nefoedd  gael  eu  puro  â'r 
pethau  hyn;  a'r  pethau  nefol 
eu  hunam  âg  aberthau  gwell 
na  r  rhai  hyn. 

24  Cíanys  'nid  i'r  cyssegr  o 
waith  llaw,  portreiad  ''y  gwir 
gyssegr,  yr  aeth  Orist  i  mewn; 


ond  i'r  nef  ei  hun,  'í  ym- 
ddangos  yn  awr  ger  bron  Duw 
trosom  ni; 

'Pen.6.20.    »Pen.8.2.    'Ehuf.8.34.  Pen.7.25. 

25  Nac  fel  yr  oflFrymmai  efe 
ei  hun  yn  fynych,  megis  "y 
mae  yr  arch-offeiriad  yn  myn- 
ed  1  mewn  i'r  cyssegr  bob 
blwyddyn,  â  gwaed  arall : 

"Ad.7. 

•1?  (Öblegid  yna  rhaid  fiiasaî 
iddo  yn  fynych  ddioddef  er 
dechreuad  y  byd ;)  eithr  yr 
awrhon  "unwaith  "yn  niwedd 
y  byd  yr  ymddangosodd  efe,  i 

•Ad.l2.  lPetr3.18.      MCor.lO.U.  Eph.  1. 10. 


"Bt'íí-e.lO.   lPetr3.18.  ilPetr2.24 
'Matt.26.28.   Rhuf.  5. 15.  Uo«n3.5. 

PENNOD  X. 

^QMerth  corph  Cnsl  a  offryml,^d  „„- 
Zíf'  }^'V^\^^^  y»  ty'.nu  ymaith  bech- 
odau.  19  Cynghor  i  lynu  yn  ìeu,  yn  y  ffydd 
trwy  amynMd  a  dtolch.  !/ wyia 

OBLEGID  y  gyfraith,  yr 
hon  sydd  ganddi  "gysgod 
daionus  bethau  i  ddyfod,  ac 
nid  gwir  ddelw  y  pethau,  '^nis 
gall  trwy  yr  aberthau  hyimy, 
y  rhai  y  maent  bob  blwyddjii 
yn  eu  hoffrymmu  yn  wastadol, 
byth  berffeithio  y  rliai  a  ddêl 

attÌ.    »001.2.17.  Pen.  a  5.  a  9.  23.    t  Pen.  9.  9. 

2  Oblegid  yna  hwy  a  beidias- 
ent  â'u  hoffrymmu,  am  na 
buasai  gydwybod  pechod  mwy 
gan  y  rhai  a  addolasent,  wedi 
eu  glanhâu  unwaith. 

3  Eithr  yn  gr  aberthau  hynny 
y  nwe  adgoffa  pechodau'bob 
blwyddyn. 

4  Canys  "ammhosibl  ÿw  i 

•  Pen.  9. 13. 


Aherth  Crisi  HEBREAID,  X 

waed  teirw  a  geifr  dynnii  ym- 
aith  bechodau. 

5  O  herwydd  paham  y  mae 
ofe,  wrth  ddyfod  i'r  byd,  yn 
dywedyd,  -Aberth  ac  oíîrwm 
nis  mynnaist,  eithr  corph  a 
II  gymhwysaist  i  mi : 

oPe.40.6,&c.  Eb.1.11.  Jer.  6. 20.  AmoBÔ.Sl. 

û  ddarpei-aist. 

6  Offrymmau  poeth,  a  thros 
bechod,   ni  buost  foddlawn 

iddynt.  .        i  ä 

7  Yna  y  dywedais,  Wele  h  yn 
dyfod,  (y  mae  yn  ysgrifenedig 
yn  nechren  y  Uyfr  am  danatO 
i  wneuthur  dy  ewyllys  di,  O 

Dduw.  ,  ,    -  , 

8  Wedi  iddo  ddywedyd  uchod, 
Aberth  ac  offrwm,  ac  ofFrym- 
mau  poeth,  a  thros  bechod,  nis 
mynnaist,  ac  nid  ymfoddlon- 
aist  ynddynt;  y  rhai  yn  ol  y 
içyfraith  a  ofírymmir ; 

9  Yna  y  dywedodd,  Wele  h 
vn  dyfod  i  wneuthur  dy  ewyll- 
ys  di,  O  Dduw.  Y  mae  yn 
tynnu  ymaith  y  cyntaf,  tel  y 
gosodai  yr  ail. 

10  Trwy  yr  hwn  ewyllys  yr 
ydym  ni  wedi  ein  sancteiddio, 
•trwy  off"rymmiad  corph  Tesu 
Grist  unwaith.  ^ 

11  Ac  y  mae  pob  offeiriad  yn 
gefyll  beunydd  yn  gwasan- 
aethu,  ac  yn  off"rymmu  yn  fyn- 
ych  yr  un  aberthau,  y  rhai  ni 
allant  fyth  ddilëu  pechodau : 


yn  herffaiih. 

12  'Eithr  hwn,  wedi  offrymmu 
un  aberth  dros  II  bechodau,  yn 
dragywydd  a  eisteddodd  ar 
ddeheulaw  Duw ; 

«  Pen.  1. 3.      •  ìtediodaM.  vn  draomiàd.  a  etOeddodd. 

13  O  hyn  allan  yn  disgwyl 
«hyd  oni  osoder  ei  elynion  et 
yn  droed-faingc  i'w  draed  ef. 

«Ps.  110.1.  lCor.15.25.  Pen.  1. 13. 

14  Canys  âg  un  offrwm  y  per- 
ffeithiodd  efe  yn  dragywyddol 
y  rhai  sydd  wedi  eu  sanct- 

^ÝòAc  y  mae  yr  Yspryd  Glân 
hefyd  yn  tystiolaethu  i  ni: 
canys  wedi  iddo  ddywedyd  o'r 

blaen,  ^  , 

16  "Dyma  y  cyfammod  yr 
hwn  a  ammodaf  fi  â  hwynt  ar 
ol  y  dyddiau  hynny,  medd  yr 
Arglwydd;  Myfì  a  osodaf  ty 
nghyfreithiau  yn  eu  calonnau, 
ac  a'u  hysgrifenaf  yn  eu  medd- 

yliau;         "  Jer.  Sl.  33. 34.  Pen.8.1012. 

17  llA'u  pechodau  a'u  han- 
wireddau  ni  chofiaf  mwyach. 

I  Tna  V  dyteedodd,  A'u,  &c. 

18  A  Ue  y  mae  maddeuant 
am  y  rhai  hyn,  nid  oes  mwyach 
offrwm  dros  bechod. 

19  Am  hynny,  frodyr,  gan  fod 
1  ni  ll'ryddid  i  fyned  i  mewn 
i'r  "cyssegr  trwy  waed  lesu, 

Ihufder.      iEph.2.18.»3.12.      ^Pen.9.8  1i 

20  Ar  hyd  ffordd  newydd  a 
bywiol,  yr  hon  a  Hgyssegrodd 

II  adnewyddodd. 


Cynghor  i  lynu  HEBREAID,  X.  yn  y  ffydd. 

efe  i  m,  trwy  y  Uèn,  sef  ei  |  raitli  Moses,  a  fyddai  farw  heb 


gnawd  ef ; 

21  A  hod  i  ni  'Offeiriad  mawr 
ar  dŷ  Dduw ;       •  Pen.  4. 14.  le. 

22  Nesâwn  â  chalon  gywir, 
"niewn  llawn  hyder  ffydd, 
"wedi  II  glanhâu  ein  calonnau 
oddi  wrth  gydwybod  ddrwg,  a 
"golchi  ein  corph  â  dwfr  glân. 

"'Eph.S.W.  Iagol.6.  lIoan3.21.  ■Pen.9.14. 
I  taeneUu.      •  Ezec.  36.  25. 

23  "Daliwn  gyffes  ein  gobaith 
yn  ddisigl;  (canys  "ffyddlawn 
ÿw  yr  hwn  a  addawodd  ;) 

i'Pen.4.14.      «10or.l.9.  lThe8s.5.24. 

24  A  chyd-ystyriwn  bawb  ein 
gilydd,  i  ymannog  i  gariad  a 
gweithredoedd  da: 

25  Heb  II  esgeuluso  ein  cyd- 
gynhulliad  ein  hunain,  megis 
y  mae  arfer  rhai;  ond  annog 
bawb  ein  gilydd:  a  'liynny  yn 
fwy,  o  gymmaint  a  'ch  bod  yn 
gweled  "y  dydd  yn  nesâu. 

I  tmOiod.      '  Rhuf.  13. 11.      •  2  Petr  3.  9, 11, 14. 

26  *Canys  os  o'n  gwirfodd  y 
pechwn,  "ar  ol  derbyn  gwyb- 
odaeth  y  gwirionedd,  nid  oes 
aberth  dros  bechodau  wedi  ei 
adael  mwyach; 

«Num.  15.30.  Pen.6.4.     ■  2  Petr  2. 20, 21. 

27  Eithr  rhyw  ddisgwyl  ofn- 
adwy  am  farnedigaeth,  ac 
"angerdd  tân,  yr  hv\Ti  a  ddifa 
y  gwrthwynebwyr. 

'Eíec.36.5.  Seph.  1. 18.  a  3. 8.  2  TheM.  1.  8. 

28  'Yr  un  a  ddirmygai  gyf- 

'Matt.18.16.  loan8. 17.  2  Cor.  13. 1. 


'  dnigaredd,  dan  ddau  neu  dri 
o  dystion : 

29  Pa  faint  ||  mwy  cospedîg- 
aeth,  dybygwch  chwi,  y  bemir 
haeddu  o'r  hwn  a  fatlirodd 
Fab  Duw,  ac  'a  famodd  yn 
aflan  waed  y  cyfainmod,  trwy 
yr  hwn  y  sancfeiddiwyd  ef,  ac 
a  ddifenwodd  Yspryd  y  gras  ? 

\gteaeth.  «1001.11.29. 

30  Canys  nyni  a  adwaenom  y 
neb  a  ddywedodd,  *  Myfi  hiau 
dial,  myfi  a  dalaf,  medd  yr 
Arglwydd.  A  thrachefii,  »Yr 
Arglwydd  a  farna  ei  bobl. 

•  Deut.  32. 35.  Bhuf.  12. 19.    b  Deut.  32. 36.  Pi.  50.  4 

31  Peth  ofnadwy  yw  sjTthio 
yn  nwylaw  y  Duw  byw. 

32  Ond  'gelwch  i'ch  côf  y 
dyddiau  o'r  blaen,  yn  y  riiai, 
wedi  eich  goleuo,  y  díoddef- 
asoch  "ymdrech  mawr  o  hel- 
bulon : 

•Gal.  3.  4.  21oan8.       *  Phil.  1.  29.  Col.  2.  1. 

33  Wedi  eich  gwneuthur  weith- 
iau  yn  wawd,  tr^y  waradwvdd- 
ladau  a  chystuddiau ;  ac  wèith- 
iau  \yn  bod  yn  gyfrannogion 
â  r  rhai  a  drinid  felly. 

•Phil.  1.7.a4.14. 

34  Canys  chwi  a  gyd-ddîoddef-  " 
asoch  â'm  rhwymau  i  hefyd, 
ac  ^a  gymmerasoch  eich  ys- 
peilio  am  y  pethau  oedd  gèn- 

'Act,5.41. 


Ynghylch  natur 

nych  yn  Uawen;  gan  llwybod 
« fod  gennych  i  chwi  eich  hnn- 
ain  olud  gwell  yn  y  nefoedd, 
ac  un  parhaus 


I  miboà  ìpwch  eicÄ  himamfod  gennycíh  dud,  &o. 
f  Matt.  6. 20.  a  19.  21.  Luc  12.  83.  1  TÌBi.  6. 19. 


HEBEEAID,  XI.  gmrffyâd, 
3  Wrth  ífydd  yr  ydym  yn 
deall  «wneuthur  y  bydoedd 
trwy  air  Duw,  yn  gymmamt 
nad  o  bethau  gweledig  y 
gwnaed  y  pethau  a  welir. 

cGen.1.1.  Pb.33.6.  Ioanl.3.  Pen.l.S. 
2  Petr  3. 5. 


35  Am  hynny  na  fwriwch  ym- 
aith  eich  hyder,  "yr  hwn  sydd 
iddo  fawr  wobr.     -Matt.  10.32. 

36  Canys  rhaid  i  chwi  VNTth 
amynedd;  fel,  wedi  i  chwi 
wneuthur  ewyllys  Duw,  y  der- 
bynioch  yr  addewid. 

37  Oblegid  'ycbydig  bachigyn 
etto, "  a'r  hwn  sydd  yn  dyfod  a 
ddaw,  ac  nid  oeda. 

iLucl8.8.  2Petr3.9  kHab.2.3,4. 

38  'A'r  cyfiawn  a  fydd  byw 
trwy  ffydd:  eithr  o  thyn  w€Ô 
yn  ol,  nid  yw  fy  enaid  yn  ym- 
foddloni  ynddo. 

iRhuf.  1. 17.  Gal.3.11. 

39  Eithr  nid  ydym  ni  o'r 
rhai  sydd  yn  tynnu  ol  1 
golledigaeth ;  namyn  o  ifydd, 
i  gadwedigaeth  yr  enaid. 

PENNOD  XI. 

A  D.  60.-1  Beth  ydyw  fydd.  6  Eéb  ffydd  ni 
cdhm  ni  ryngu  hodd  Duw.  7  M  ffrwythau 
rhagoról  hi  yn  yr  hen  dadau  gynt. 

FFYDD  yn  wir  yw  llsail  y 
pethau  yr  ydys  yn  eu  go- 
'  beithio,  a  sicrwydd  'y  pethau 
nid  ydys  yn  eu  gweled. 

Ihanfod.      •  Bhuf.  8.  24,  25.  2Cor.5.7. 

2  Oblegid  "trwyddi  hi  y  caf- 
odd  yr  henuriaid  air  da.  '■Ad.39. 


4  Trwy  ffydd  ^yr  offrymmodd 
Abel  i  bduw  aberth  rhagorach 
na  Chain;  trwy  yr  hon  y  caf- 
odd  efe  dystiolaeth  ei  fod  yn 
gyfiawn,  gan  i  Dduw  ddwyn 
tystiolaeth  i'w  roddion  ef:  a 
thrwyddi  hi  y  mae  efe,  wedi 
marw,  *  II  yn  Uefaru  etto. 

«Gen.4.4. 


•  Gen.  4. 10.  Matt.  23. 35.  Pen.  12. 91 

I  etto  a  ttefaru  am  dam. 


5  Trwy  ffydd  'y  symmudwyd 
Enoch,  fel  na  welai  farwolaeth ; 
ac  ni  chaed  ef,  am  ddarfod  i 
Dduw  ei  symmud  ef:  canys 
cyn  ei  symmud,  efe  a  gawsai 
dystiolaeth,ddarfod  iddo  ryngu 

boddDuW.  'Gen.5.24. 

6  Eithr  heb  ffydd  ammhosibl 
yw  rhyngu  ei  fodd  ef:  oblegid 

1  rhaid  yw  i'r  neb  sydd  yn  dyfod 
at  Dduw,  gredu  ei  fod  ef,  a  i 
fod  yn  obrwywr  i'r  rhai  sydd 
yn  ei  geisio  ef.  . 

7  Trwy  ffydd,  ''Nöe,  wedi  ei 
rybuddio  gan  Dduw  am  y 
pethau  nis  gwelsid  etto,  gyd 
â  pharchedig  ofn  "addarpar- 
odd  arch  i  achub  ei  dŷ :  trwy 
yr  hon  y  condemniodd  efey 

«Gen.6.13.  -IPetrS.^O. 


Siamplau  offydd 

byd,  ac  a  wnaethpwyd  yi)  eti- 
fedd  'y  cyfiawnder  sydd  o 
ffydd. 

'  Rliuf.  3.  22.  a  4. 13.  Phü.  3.  9. 

8  Trwy  ffydd,  ''Abraham,  pan 
ei  galwyd,  a  uftiddhaodd,  llgan 
fyned  i'r  man  yr  oedd  efe  i  'w 
dderbyn  yn  etifeddiaeth ;  ac 
a  aeth  allan,  heb  wybod  i  ba 
le  yr  oedd  yn  myned. 

'  Gen.  12. 1,  4.      I  ifyned. 

9  Trwy  ffydd  yr  ymdeithiodd 
eíe  yn  nhir  yr  addewid,  meffis 
tmwn  tir  dîeithr,  gan  drigo 
mewn  Uuestai  gyd  Isaac  a 
Jacob,  cyd-etifeddion  o'r  un 
addewid ; 

10  Canys  disgwyl  yr  ydoedd 
am  ddinas  ag  iddi  sylfeini, 
"saer  ac  adeiladydd  yr  hon 
yw  Duw. 

'Pen.l2.22.al3.14.      "  Pen.  8.  4.  Dttt.  21.  2. 

11  Trwy  ffydd,  "Sara,  hithau 
yn  ammhlantadwy,  a  dderbyn- 
lodd  nerth  i  ymddẃyn  had; 
ac  wedi  amser  oedran,  "a  es- 
gorodd;  oblegid  ffyddlawn  y 
barnodd  hi  yr  hwn  a  addawsai. 

"Gen.l7.19.a21.2.      •  Edrych  Lnc  1.  36. 

12  O  herwydd  paham  hefyd  y 
cenhedlwyd  o  un,  a  "hwnnw  yn 
gystal  a  marw,  "cymiifer  a  sêr 
y  nef  mewn  llíaws,  ac  megis 
y  tywod  ar  làn  y  môr,  y  gydd 
yn  aneirif. 

Khuf.  4. 19.      q  Gen.  22. 17.  Rhuf.  4  18 

13  II  Mewn  ffydd  y  bn  farw  y 

I  Neu,  Yndffydd. 


HEBKEAID,  XI.  y  patriarchiaid. 

rhai  hyn  oll,  heb  dderbyn  yr 
addewidion,  eithr  'o  bell  eu 
gweled  hwynt,  a  chredu,  a 
chyfarch,  a  'chyfaddef  mai 
aieithriaid  a  phererinion  oedd- 
ynt  ar  y  ddaear. 


'AA27      ■Gen.23.4.a47.9.  1  Chron.  29. 16. 
Pb.  39. 12.  a  119. 19.  1  Petr  1. 17.  a  2. 11. 


14  Canys  y  mae  y  rhai  sydd 
yn  dywedyd  y  cyfryw  bethau, 
yn  dangos  yn  eglur  eu  bod  yn 
ceisio  gwlad. 

yn  wir,  pe  buasent  yn 
meddwl  am  y  wlad  honno,  ò'r 
hon  y  daethent  allan,  hwy  a 
allasent  gael  amser  i  ddy- 
chwelyd : 

16  Eithr  yn  awr  gwlad  well 
y  maent  hwy  yn  ei  chwennych, 
hynny  ydyw,  un  nefol :  o  achos 
paham  nid  cywilydd  gan  Dduw 
ei  alw  yn  Dduw  iddynt  hwy : 
oblegid  efe  a  barottôdd  ddiuas 
iddynt.    '  e^.  3.  e.  Matt.  22.  S2.  Act  7  32 

modd  Abraham  Isaac,  pan  ei 
profwyd:  a'i  unig-anedig/«ö 
a  offrymmodd  efe,  yr  hwn  a 
dderbyniasai  yr  addewidioii : 

"  Gen.  22.  1,  9. 

^  18  II  Wrth  yi-  hwn  y  dywedasid, 
in  Isaac  y  gelwir  i  ti  had : 

\Am.      »Gen.21.  lî.  Rhuf.  9.  7. 

19  Gan  gyfrif  bod  Duw  yn 
abl  i'w  gyfodi  efo  feirw;  o  ba 
le  y  cawsai  efe  ef  hefyd  mewn 
cytfelybiaeth. 


Ffrmytìmu  ffydà         HEBREAID,  XI 

20  Trwy  flfydd  bendithìodd 
Isaac  Jacob  ac  Esau  am  beth- 
auafyddent. 

21  Trwy  ff'ydd,  Jacob,  wrtn 
farw,  ^a  fendithiodd  bob  un  o 
teibion  Joseph;  ac  'a  addol- 
odd  a'i  bwys  ar  ben  ei  flton. 

'  Gen.  48.  5, 16. 20.     »  Gen.  47.  31. 

22  Trwy  flfydd, "  Joseph,  wrth 
farw,  a  llgoffaodd  am  ymadaw; 
iad  plant  Israel ;  ac  a  roddodd 
orchymyn  am  ei  esgyrn. 

b  Gen.  50.  24, 25.      I  goJùM. 

23  Trwy  flfydd,  "Moses,  pan 
anwyd,  a  guddiwyd  dri  mis 
gan  ei  rîeni,  o  achos  eu  bod 
yn  ei  weled  yn  fachgen  tlws : 
ac  nid  ofnasant  "orchymyn  y 
brenhin. 

cEî.2.2.  Act.7.20.      <»  Ex.  1. 16, 22. 

24  Trwy  flfydd,  'Moses,  wedi 
myned  yn  fawr,  a  wrthododd 
ei  alw  yn  fab  merch  Pharaoh ; 

«  Ex.  2. 10, 11. 

25  'Gan  ddewis  yn  hytrach 
oddef   adfyd   gyd   â  phob 
Dduw,    na    chael  mwymant 
nechod  dros  amser ;    'p»  ^■^'^- 

26  Gan  farnu  yn  fwy  golud 
«ddirmyg  II  Crist  na  thrysor- 
au  yr  Aipht :  canys  edrych 
yr  oedd  efe  ar  daledigaeth  y 
gobrwy.      «Pen.  13.13.  •«■í^- 

27  Trwy  ffydd  "y  gadawodd 
efe  yr  Aipht,  heb  ofhi  llid  y 
brenhin :  canys  efe  a  ymwrol- 

h  Ex.  10.  28,  29.  a  13. 17, 18. 


yr  hen  dadau, 

odd  fel  un  'yn  gweled  yr  an- 
weledig.  '^-^^- 

28  Trwy  flfydd  "y  gwnaeth 
efe  y  pasc,  a  goUyngiad  y 
gwaed,  rhag  i'r  hwn  ydoedd 
yn  dinystrio  y  rhai  cyntaf- 
anedig  gyflfwrdd  â  hwynt. 

k  Ex.  12. 21,  &c. 

29  Trwy  flfydd  'yr  aethant 
trwy  y  môr  coch,  megis  ar 
hyd  tir  sych:  yr  hyn  pan 
brofodd  yr  Aiphtiaid,  boddi 
a  wnaethant.        iex.  14.22. 

30  Trwy  flfydd  "y  syrthiodd 
caerau  Jericho,  wedi  eu  ham- 
gylchu  dros  saith  niwrnod. 

■»  jos.6.20. 

31  Trwy  fifydd  °ni  ddifethwyd 
Rahab  y  buttam  gyd  â'r  rhai 
II  ni  chredent,  pan  «dderbyn- 
iodd  hi  yr  yspîwyr  yn  hedd- 
ychol. 

n  JoB.  6. 23.  lago  2. 25.     I  amf«^d.     '  Jos.  2. 1. 

32  A  pheth  mwy  a  ddywed- 
af  ?  canys  yr  amser  a  ballai  i 
mi  i  fynegi  am  "Gedeon,  am 
"Barac,  ac  am  '  Samson,  ac  am 
'Jephthae,  «m'Dafydd  hefyd, 
a  "Samuel,  a'r  prophwydi ; 

PBam.6.U.       .  Barn.  4  6       i^w^a  î^tó 
•  Bam.  11. 1.  a  12.  7-        '  1  Sam.  16. 13.  a  17. 48. 
uisam.l.20.al2.20. 

33  Y  rhai  trwy  flfydd  a  oresgyn- 
asant  deyrnasoedd,  a  wnaeth- 
ant  gyfiawnder,  a  gawsant  add- 
ewidion,  "a  gauasant  satnau 
llewod, 

xBam.l4.5.  18»m.l7.34.  Dan.  6.  22. 


I    a'u  díoddefiadau.         HEBREATT)  YTi  a 


ddiífoddasant  angerdd 
y  tân,  *a  ddîangasant  rhaff 
mm  j  cleddyf,  «a  nerthwyd 
o  wendid,  a  wnaethpwyd  yn 
gryfion  mewn  rhyfel,  a  yrrasant 
lyddnioedd  yr  estroniaid  i  gilio. 

'  ^^1«        o  20. 1.  1  Bmn.  19.  3.  2  Bren. 

6.16.      «^Bren.^O.?.  Job  42.  10.   Pg.  6.  8. 

35  "Gwragedd  a  dderbyniodd 
eu  meirw  trwy  adgyfodiad:  ac 

eraiU  a  ddirdynnwyd,  heb 
dderbyn  ymwared ;  fel  y  gall- 
ent  hwy  gael  adgyfodiad  gwell.  1 

"18^0.17.22.  2Bren.4.35.      «Act.22.25.  ' 

36  Ac  eraiU  a  gawsant  brof- 
edigaeth  trwy  watwar  a  fflang- 
ellau,  le,  trwy  rwymau  hefyd 
acharchar:  -jer.^o.^. 

3r^Hvvynt-hwy  a  labyddiwyd, 
a  dorrwyd  â  Uif,  a  demtiẅyd, 
a  laddwyd  yn  feirw  â'r  cleddyf; 
a  grwydrasant  mewn  crwyn 
S^íj^?'  *  chrwyn  geifr;  yn 
ddiddym,  yn  gystuddiol,  yn 
ddrwg  eu  cyflwr ; 

MBren.21.13.      f2Bren.l.8.  Matt.3.4 

38  (Y  rhai  nid  oedd  y  byd  yn 
deilwng  o  honynt,)  yn  crwydro 
mewu  anialwch,  a  mynyddoedd, 
a  thyllau  ac  ogofeydd  y  ddaear. 

,  Ar  iliai  ^^y,  Mvedi 
<^ael  tystiolaeth  trwy  flíydd,  ni 
dderbyniasant  yr  addewid : 

«  Ad.  2. 

40  Gan  fod  Duw  yn  rhag- 
weled  "rhyw  heth  gwell  afn 

"  Peii.  7.  22.  a  S.  tì. 


danom  ni,  fel  na  plierflTeithid 
nwynt  hebom  ninnau, 

PENNOD  XII. 

^'H:  ^^^"7"^  (^mihor  i  ffydd  dd-iauw<id„l, 
amynedd,  a  duwiMeh.    22  CümuoI  y 
tament  newydd  rhagor  yr  lcen. 

OBLEGID  hynny  ninnau 
hefyd,  gan  fod  cymmaint 
cwmmwl  o  dystion  wedi  ei 
osod  o'n  hamgylch,  *gan  roi 
^eibio  bob  pwys,  a'r  pechod 
sydd  barod  i  'n  hamgylchu, 
trwy  amyiiedd  'rliedwn  \t 
I  yrfa  a  osodwyd  o'n  blaen  ni; 

•lPetr2.1.      b  Rhuf.  12.  12.   Pen.  10.  36. 
"  1  Cor.  9.  24. 

2  Gan  edrych  ar  lesu,  Pen- 
^wysog  a  Pherfí'eithydd  ein 
ffydd  ni;  "yr  hwn,  }ii  Ile  y 
llawenydd  a  osodwrd  iddo, 
a  ddíoddefodd  y  groes,  gan 
ddíystyru  gwaradwydd,  ac  «a 
eisteddodd  ar  ddeheulaw  gor- 
sedd-faingc  Duw. 

Phü.2.8,&c.      .Pe.  110.1.  Pen.l.3,13.a8.1. 

3  Ystyriwch  am  hrnny  yi- 
hwn  a  ddíoddefodd'  gýfry\v 
ddyvvedyd  yn  ei  erbyn  gaii 
bechaduriaid ;  fel  na 'tìinocli. 
ac  nad  yniollyngoch  yu  eich 
eneidiau. 

4^Ni  wrthwjTiebasoch  etto 
hyd  at  waed,  gan  jiiidrech  yn 
erbjTi  pechod,       ^Pen.  10.33, 34. 
5  A  chwi  a  ollyngasoch  dros 
goí  y  cyuglior,  yr  hmi  svdd 


yii  dywedyd  wrtlnch 


megis 


^^^^^T'.^:^,  jsr:!^z::: 


wrth  blant,  «Fy  mab,  na  ddir- 
myga  gerydd  yr  Arglwydd, 
ac  nac  ymoUwng  pan  y'th  ar- 
gyhoedder  ganddo : 

»Job6.17.  Diar.S.  U. 

6  Canys  "y  neb  y  mae  yr 
Arglwydd  yn  eì  garu,  y  mae 
yn  ei  geryddu ;  ac  yn  fflangelm 
pob  mab  a  dderbynio. 

•>  Dat.  3. 19. 

7  Os  goddefwch  gerydd,  y  mae 
Duw  yn  ymddwyn  tu  ag  attoch 
megis  tu  ag  at  feibion :  canys 
pa  fab  sydd,  yr  hwn  nid  yw  ei 
dad  yn  ei  geryddu? 

8  Eithr  os  heb  gerydd  yr 
ydych,  'o'r  hwn  y  mae  pawb 
yn  gyfrannog ;  yna  bastardiaid 
ydych,  ac  nid  meibion. 

'Pb.  73. 1.  IPetrS.  9. 

9  Heb  law  hynny,  ni  a  gawsom 
dadau  ein  cnawd  i'n  ceryddii, 
ac  a'w  parchasom  hwy:  onid 
mwy  o  lawer  y  byddwn  ddar- 
ostyngedig  i  'Dad  yr  yspryd- 
oedd,  a  by w  ?     '  Nmn.  le.  22.  a  27.  le. 

Preg.12.7.  Ee.  57. 16.  Zech.  12. 1. 

10  Canys  hwynt-hwy  yn  wir 
dros  ychydig  ddyddiau  a  n 
ceryddent  fel  y  gwelent  hwy 
yn  dda ;  eithr  hwn  er  Uesâd  1 
ni,  fel  y  byddem  gyfrannogion 
o'i  sancteiddrwydd  ef. 

11  Etto  ni  welir  un  cerydd 
dros  yr  amser  presennol  yn 
hyfryd,  eithr  yn  anhyfryd :  ond 
gwedi  hynny  y  mae  yn  rhoi 


heddychol  ffrwyth  cyfiawnder 
i'r  rhai  sydd  wedi  eu  cynnefino 

âgef.  .L«o3.18. 

12  O  herwydd  paham  cyt- 
odwch  i  fynu  y  dwylaw  a 
laesasant,  a'r  gliniau  a  ym- 
oUyngasant.      J»»»  *•  s.  *•  ^-^- 

13  A  gwnewch  Iwybrau  II  un- 
iawn  i'ch  traed ;  fel  na  thröer 
y  cloff  allan  o'r  ffordd,  ond  yr 
iachâer  efe  yn  hytrach. 

I  gwaetad, 

14  "Dilynwch  heddwch  à 
phawb,  a  sancteiddrwydd, "  heb 
yr  hwn  ni  chaiff  neb  weled  yr 
Arglwydd : 

«Bhuf.12.18.  2Tlm.2.22.  •Matt.5.8. 

15  "  Gan  edrych  yn  ddyfal  na 
bo  neb  yn  llpallu  oddi  wrth  ras 
Duw;  "rhag  bod  un  gwreiddyn 
chwerwedd  yn  tyfu  î  fynu,  ac 
yn  peri  blinder,  a  thrwy  hwnnw 
llygru  Uawer ; 

p2Cor.6.1.    i<mmpo.   i Deut. 29. 18.  Pen. 8. 12. 

16  'Na  6o  un  putteiniwr,  neu 
halogedig,  megis  Esau,  'yr  hwn 
am  un  saig  o  fwyd  a  werthodd 
ei  enedigaeth-fraint. 

»Eph.5.3.  Col.3.5.  «0611.25.83. 

17  Canys  chwi  a  wyddoch 
ddarfod  wedi  hynny  hefyd  ei 
wrthod  ef,  'pan  oedd  efe  yn 
ewyllysio  etifeddu  y  fendith: 
oblegid  ni  chafodd  efe  II  le  i 
edifeirwch,  er  iddo  trwy  ddagr- 
au  ei  thaer-geisio  hi. 

«  Gen.  27.  36, 38.      I  ŴrcW  t  ti^md  ei  feddtìi. 


Rhagorfreintiau  ìi       HEIÌRRAfl)  vti 


18  Canys  ni  ddaethoch  chwi 
at  "y  mynydd  teîmladwy  sydd 
yn  llosj,n  gan  dân,  a  chwmmwl, 
a  thywyllwch,  a  thymmestl, 

°  Ex.  19. 12,  18, 19. 

19  A  sain  udgorn,  a  llef 
geiriau;  yr  hon  pwy  bynnag 
îi  i  clywsant,  a  Mdeisyfasant 
na  chwanegid  yr  ymadrodd 
wrthynt : 

'  Ex.  20. 19.  Deut.  5.  5,  25.  a  18. 16. 

20  (Oblegid  ni  allent  hwy 
oddef  yr  hyn  a  orchymynasid ; 

Ac  os  bwystfil  a  gyffyrddai 
ar  mynydd,  efe  a  labyddir, 
neu  a  wenir  â  phiccell.  »  ex.  19. 13. 

21  Ac  mor  ofnadwy  oedd  y 
golwg,  (Mf  y  dywedodd  Moses, 

n  ^^^*  crynu.) 

22  Ji^ithr  chwi  a  ddaethoch 
1  fynydd  Síon,  ac  i  ddinas  y 

l>uw  byw,  y  Jerusalem  nefol, 
ac  at  fyrddiwn  o  angelion, 

•  Gal.  4. 26.  Dat.  3. 12.  a  21.  2. 10. 

23  I  gymmanfa  a  chynnull- 
eidfa  y  rhai  cyntaf-anedig,  'y 
rhai  a  ysgrifenwyd  yn  y  nef- 
oedd,  ac  at  Dduw,  Barnwr 
pawb,  ac  at  ysprydoedd  y  cyf- 
lawn  y  rhai  a  berffeithiwyd, 

•  Luc  10. 20.    Phü.  4.  8. 

24  Ac  at  lesu,  "Cyfryngwr  y 
lltestament  newydd,  a  "gwaed 
y  taenelliad,  yr  hwn  sydd  yn 


dywedyd  pethau  gwell  «"na'r 
uddo  Abel. 

^Pen.  8.  6,  a  9.  15.  |  ciJammoA.  «  Ex  24  8 
Pen.  10. 22.  1  Petr  1.  2.     ^ Gen.  4. 10.  Pen.  iT 4.' 


25  Edrychwch  na  wrthodoch 
yr  hwn  sydd  yn  llefani.  O- 
^^1?  'oni  ddíangodd  y  rhai 
a  wrthodasant  yr  hwn  oedd  vn 
lefaru  ar  y  ddaear,  mwy  o 
lawer  nis  diar^gwn  ni,  y  rhai 
ydym  yn  troi  ymaith  oddi  wrth 
yr  hwn  sydd  yn  Uefaru  o  'r  nef  • 

^      •''en.2.2.a3.  17.al0.28. 

26  Llef  yr  hwn  y  pryd  hwn- 
nwaysgydwoddyddaear:  ac 
yn  awr  a  addawodd,  ^an  ddv- 
wedyd,  «Etto  unwaith  yr  wyf 
yn  cynhyrfu  nid  yn  unig  v 
ddaear,  ond  y  nef  hefyd 

»Hag.2.6. 

^  ™  unwaith  hynny, 
sjdd  yn  hysbysu  "symmudiad 
LPif  .^.  ":^sgydwir,  megis 
pethau  wedi  eu  gwneuthur,  fel 
yr  arhoso  y  pethau  nid  ys- 

mS^n    n  .  «  ,  "      ^*^-  26-   Matt.  24.  35. 

28  O  herwydd  paham,  gan 
JTìderbyn  feyi-nas 

ddisigl,  bydded  gennym  ras, 
trwy  yr  hwn  y  gwasanaethom 
Dduw  wrth  ei  fodd,  ^yd  â 
gwylder  a  pharchedig  oftl  • 

29  Oblegid  'ein  Duw  ni  swld 

dan  ySOl.  '  Dent.  4.  24.  a  9. 3. 

PENNOD  XIII. 

A.  D.  M.—l  Amryu>  gynghoricn ;  megU  i 
ochelyd  cyhydd^ra:  7  i  berchi  pregethwyr 
gyfaddef  Crüt:  16  i  roi  elusen:  17  í  ufudfi- 

Ll 


Amryr.  HEBREAID,  XIIL 

PABHAED  'brawdgarwch. 
.Bh«f.l2.10.  lPetrl.22.a2.17.a4.8. 

2  "Nac  anghofiwcli  lettygar- 
wch:  canys  wrth  liynny.'y 
Uettŷodd  rhai  angelion  yn  ddi- 
arwybod. 

.Ehuf.12.13.  lPetr4.9.     •  Gen.  18. 3. a  19. 2. 

3  oCofiwch  y  rhai  sydd  yn 
rhwym,  fel  pettech  yn  rhwym 
gyd  â  hwynt;  y  rhai  cystndd- 
iol,  megis  yn  bod  eich  hunam 
hefyd  yn  y  corph. 

*Matt.25.36.  Bhvtf.l2.16.  lCor.12.26. 

4  Anrhydeddus  yw  prîodas 
ym  mhawb,  a'r  gwely  dihalog- 
edig:  eithr  putteinwyr  a  god- 
înebwyr  a  farna  Duw. 

5  Bydded  eẁh  ymarweddiad 
yn  ddîariangar;  'gan  fod  yn 
foddlawn  i'r  liy»  ^ydd  gen- 
nych:  canys  efe  a  ddywedodd, 
'Ni'th  roddaf  di  i  fynn,  ac 
ni'th  Iwyr-adawaf  chwaith : 

.Matt.6.25,34.  *•     ^?.,,^  tf" 

«De«t.S1.6,8.  J0..1.5.  1  Ohron.  28. 20. 


6  Fel  y  gallom  ddywedyd  yn 
hỳf,  'Yv  Arglwydd  sydd  gym- 
morth  i  mi,  ac  nid  ofnaf  beth 
a  wnel  dyn  i  mi. 

gP8.56.4,ll,12.all8.6. 

7  Meddyliwch  am  eich 
llblaenoriaid,  y  rhai  a  dr^th 
asant  i  chwi  air  Duw:  fíydd 
y  rhai  dilynwch,  gan  ystyr- 
ied  diwedd  eu  hymarweddiad 
hwynt.      "  ^*-      "  «s/woẁaítAtn»-. 


gynghorwa. 

8  lesu  Grist,  ddoe  a  heddyw 
'  yr  un,  ac  yn  dragy wydd. 

iIoan8.58.  Pen.1.12.  Dat.1.4.^ 

9  "Na'ch  arweinier  oddi  am- 
gylch  âg  athrawiaethau  amryw 
a  dîeithr :  canys  da  yw  bod  y 
galon  wedi  ei  chryfhâu  â  gras, 
'  nid  â  bwydydd,  yn  y  rhai  ni 
chafodd  y  sawl  a  rodiasant  yn- 
ddynt  fudd. 

»  Eph.  4. 14.  a  5. 6.  1  loan  4- 1.     '  Bhirf^  14. 17. 
O0I.2.I6.  lTim.4.8. 

10  Y  mae  gennym  ni  allor, 
o'r  hon  nid  oes  awdurdod  i'r 
rhai  sydd  yn  gwasanaethu  y 
tabemacl  i  fwytta. 

11  Canys  "cyrph  yr  amfeihaid 
hynny,  y  rhai  y  dygir  eu  gwaed 
gan  yr  arch-off"eiriad  i'r  cyssegr 
dros  bechod,  a  losgir  y  tu  allan 
i'r  gwersyll.     -ei.  29.14.  Lef4.u. 

12, 21.  a  6. 30. 8  16. 27.  Num.19.8. 

12  O  herwydd  paham  lesu 
hefyd,  fel  y  sancteiddiai  y  bobl 
trwy  ei  waed  ei  hun,  "a  ddi- 
oddefodd  y  tu  allan  i'r  porth. 

•  loan  19. 17, 18.  Act.  7.  58. 

13  Am  hynny  awn  atto  ef  o  r 
tu  allan  i'r  gwersyll,  gan  ddwyn 
»ei  waradwydd  ef.     •  p*»  "  «e. 

14  p  Canys  nid  oes  i  ni  yma 
ddinas  barhaus,  eithr  un  i 
ddyfod  yr  ŷm  ni  yn  ei  disgwyl. 

pMìc.2.10.  Phil.S.20.  Pen.  11. 10, 16. 

15  iTrwyddo  ef  gan  hynny 
offrymmwn  "  aberth  moliant  yn 

*  Eph  5. 20    1  Petr  2.  5.     '  Lef.  7. 12.    P8.  80. 


Amrpw  HEBREi 
wastadol  i  Dduw,  yr  hyn  yw 
•ffrwyth  ein  gwefusau  yn  II  cy- 
ffesu  i 'w  enw  ef.  'Hwlm.^.  icio<voriH. 

16  Ond  gwneuthur  daioni,  a 
chyfrannu,  nac  anghofiwch : 
canys  'â  chyfryw  ebyrth  y 
rhyngir  bodd  Duw.  'Pha.4.i8. 

17  ;  Ufuddhêwch  i'ch  II  blaen- 
oriaid,  ac  ymddarostyngwch : 
oblegid  'y  maent  hwy  yn 
gwylio  dros  eich  eneidiau  chwi, 
megis  rhai  a  fydd  rhaid  idd- 
ynt  roddi  cyfrif ;  fel  y  gallont 
wneuthur  hynny  yn  Uawen,  ac 
md  yn  drist:  canys  difudd  i 
chwi  ì/w  hynny. 

•Phü.2.29.  lTheB8.6.12.  tTÌBi.5.17.  Ad.7. 
I  ttÿWodraetJuoin:      «  Ezec.  8. 17.  a  33.  2,  7. 

18  Gweddîwch  drosom  nî: 
canys  yr  ydym  yn  credu  fod 
gennym  gydwybod  dda,  gan 
ewyllysio  byw  yn  llonest  ym 
mhob  peth.  iiáda. 

19  Ond  yrydwyf ''yn  helaeth- 
ach  yn  dymuno  gwneuthur  o 
honoch  hyn,  i  gael  fy  rhoddi 
1  chwi  drachefn  yn  gynt. 

'  Philem.  22. 

20  A  Duw  yr  heddwch,  'yr 
hwn  a  ddug  drachefn  oddi 

*Âct2.21. 


ID,  XIII.  ddyledswyddau. 
wrth  y  meirw  ein  Harglwydd 
lesu,  'BugaiI  mawr  y  defaid, 
trwy  waed  y  ||  cyfammod  tra- 
gywyddol, 

•Es.40.11.  Ezec.84.23.    loan  10. 11.  lPetr2.25. 
a  5.  4.      ">  Zech.  9. 11.      l  Nea,  IM<mml. 

21  "^A'ch  perffeithio  ym  niliob 
gweithred  dda,  i  wneuthur  ei 
ewyllys  ef;  gan  llweithìo  ynoch 
yr  hyn  sydd  gymmeradwy  yn 
ei  olwg  ef,  trwy  lesu  Grist:  i'r 
hwn  y  hyddo  y  gogoniant  yn 
oes  oesoedd.  Amen. 

•Phn.2.13.  lPetr5.10.  \mimû,v.r. 

22  Ac  yr  ydwyf  yn  attolwg 
i  chwi,  frodyr,  goddefwch  air 
y  cynghor:  oblegîd  ar  fyr 
eiriau  ^yr  ||  ysgrifenais  afctoch. 

"  1  Petr  5.  12.       |  carfonait. 

23  Gwybyddwch  ollwng  ein 
brawd  Timothëus  yn  rhydd; 
gyd  â'r  hwn,  os  daw  efe  ar 
fyrder,  yr  ymwelaf  â  chwi. 

24  Anherchwch  eich  lioll 
II  flaenoriaid,  a'r  holl  saint.  Y 
mae  y  rhai  o'r  Ital  yn  eich 

annerch.  I  lywodraethtcyr. 

25  Gras  fycìdo  gyd  â  chwî 
oll.  Amen. 

^  At  yr  Hebreaid  yr  y8grifen\^-yd  o'r  Itaí 
gyd  â  Thimothëus. 


L12 


EPISTOL  CYFFREDINOL 

lAGO  YR  APOSTOL. 


PBNNOD  I. 


A  D  cylch  60.-2  Oyngìu>r  i  lawenychu  r»e«m 
'bUnder:  5  i  ofyn  doelUneh  gan  Dduw:  li 
mfwrier  y  bai  amo  ef  o  ran  ein  gwendtd 
Tai  pechOau  ni :  22  i  wrandaw  a.  ^  fyfyno 
ar  air  Duw  ;  ac  i  wneuthur  ar  e%  ol:  ^b  os 
anuien,  fe  all  rhai  ymddango»  yn  grefyddol 
S^'Jun,  md  ni  alMnt  fod  feUy  meum 


IAGO,  gwasanaethwr  Duw 
a'r  Arglwydd  lesu  Grist, 
at  y  deuddeg  Uwyth  "sydd  ar 
wasgar,  annercli. 

aDeut.32.26.   Ioan7.35.   Act8.1.  IPetrl.l. 

2  "Cyfrifwch  yn  bob  Uawen- 
ydd,  fy  mrodyr,  pan  syrthioch 
mewn  amryw  brofedigaethan ; 

i.Matt.5.12.   Act.5.41.  Heb.10.34. 

3  "Gan  wybod  fod  profiad 
eich  ffydd  chwi  yn  gweithredu 
amynedd.     '^^-'■^■^-  '^''^]^',  . 

4  Ond  caffed  amynedd  et 
pherffaith  waith;  fel  y  bydd- 
och  berffaith  a  chyfan,  heb 
ddiffygio  mewn  dim. 

5  *  O  bydd  ar  neb  o  honoch 
eisieu  doethineb,  "gofyned  gan 
Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  rhoi 
vn  llhaeìiomis  i  bawb,  ac  heb 
ddannod;  a 'hi  a  roddir  iddo 


6  Eithr  gofyned  mewn  ffydd, 
heb  ammeu  dim :  canys  yr 
hwn  sydd  yn  ammeu,  sydd 
gyffelyb  i  dôn  y  môr,  a  chwelir 
ac  a  deflir  gan  y  gwynt.  _ 

7  Canys  na  feddylied  y  dyn 
hwnnw  y  derbyn  efe  ddim  gan 
yr  Arglwydd. 

8  Gwr  dau-ddyblyg  ei  feadwl 
9ydd  anwastad  yn  ei  holl  ffyrdd. 

9  Y  brawd  o  radd  isel,  llllawen- 
yched  yn  ei  oruchafiaeth : 

I  ytnffroitíed. 

10  A'r  cyfoethog,  yn  ei  ddar- 
ostyngìad :  canys  « megis  blod- 
euyn  y  glas-welltyn  y  diflanna 
efe. 


ef.  ûDiai.2.3.  •Matt.T.T.a^l.^. 

Marell.24.  Lucll.9.  loan  14. 13.  a  15.  7.  a  16.  23. 
1  rMti/ííd. 


tjer.  29. 12.   lIoan5. 14. 


»Jobl4.2.   Pb.103.16.  Es.40.6. 
l  Cor.  7. 31.  1  Petr  1.  24.  1  loan  2.  17. 

11  Canys  cyfododd  yr  haul 
gyd  â  gwres,  a  gwywodd  y 
glas-welltyn,  a'i  flodeuyn  a 
ewYmpodd,  a  thegwch  ei  bryd 
ef  a  gollodd:  felly  hefyd  y 
diflanna  y  cyfoethog  yn  ei 
ffyrdd.  , 

12  "Gwỳn  eî  fyd  y  gwr  sydd 
yn  goddef  profedigaeth :  can- 
ys  pan  fyddo  profsdig,  efe  a 
dderbyn  'goron  y  bywyd,  yr 

1    bjob5.17.  Diar.3.11.12.  Heb.  12  6.  Dat  a  19. 
'     .  lCor.9.25.  Pen.2.5.  lPetr5.4.  Dat.  2  10. 
I  k  Matt,  10. 22.  a  19. 28. 29. 


Am  wrandam,  a  lAGO, 

hon  a  addawodd  yr  Arglwydd 
i'r  rhai  a'i  carant  ef. 

13  Na  ddyweded  neb,  pan 
demtier  ef,  Gan  Dduw  y'm 
temtir:  canys  Duw  nis  gellir 
ei  denitio  â  lldrygau,  ac  nid 
yw  efe  yn  temtio  neb.    I  drwQ. 

14  Canys  yna  y  temtir  pob  un, 
pan  y  tynner  ef,  ac  y  Uithier, 
gan  ei  chwant  ei  hun, 

15  Yna  chwant,  wedi  ym 
ddvvyn,  a  esgor  ar  bechod . 
pechod  hefyd,  pan  orphener, 
a  esgor  ar  farwolaeth. 

16  Fy  mrodyr  anwyl,  na  chyf- 
eiliornwch. 

17  'Pob  rhoddiad  daionus, 
a  phob  rhodd  berflFaith,  oddi 
uchod  y  mae,  yn  disgyn  oddi 
wrth  Dad  y  goleuni,  -"gyd  â'r 
hwn  nid  oes  gyfnewidiad,  na 
chysgod  tröedigaeth. 

'loanS.  27.   lOor.4.  7.  «»Mal.3.6. 

18  "O'i  wir  ewyllys  yr  yn- 
nillodd  efe  nyni  trwy  air  y 
gwirionedd,  fel  y  byddem  ryw 
"flaen-ffrwyth  o'i  greaduriaid 

°Ioanl.l3.a8.3.  lCor.4.15.  lPetrl.23. 
•  Jer.  2. 3.  Dat.  14. 4. 

19  O  achos  hyn,  fy  mrodyr 
anwyl,  "bydded  pob  dyn  esgud 
1  wrandaw,  "dîog  i  lefaru,  'díoff 
i  ddigofaint : 

»  Preg.  5. 1.      1  Diar.  17.  27.      '  Pieg.  7.  9. 

20  Canys  digofaint  gwr  nid 
yw  yn  cyflawni  cyfiawnder 
Duw. 


grmeuthur  gair  Dun. 

21  O  herwydd  paham  'rhodd- 
wch  hcibio  bob  budreddi,  a 
helaetlirwydd  malais ;  a  thrwy 
addfwynder  derbyni  wch  y  r  imp- 
iedig  aír,  yr  hwn  a  ddichon 
gadw  eich  eneidiau. 

•Col.3.8.   lPetr2.  1. 

22  A  'byddwch  wneuthurwyr 
y  gair,  ac  nid  gwrandawyr  yn 
unig,  gan  eich  twyllo  eich 
hunain. 

«  Matt.  7.  21.   Lno  11.  28.   Rhuf.  2.  13. 

23  Oblegid  "os  yw  neb  yn 
wrandawr  y  gair,  ac  heb  fod 
yn  wneuthurwr,  y  mae  hwn  yn 
debyg  i  wr  yn  edrych  ei  wyn- 
ebpryd  naturiol  mewn  drych : 

"  Luc  6.  47,  &c.   Edrych  pen.  2. 14,  &c. 

24  Canys  efe  a'i  hedrychodd 
ei  hun,  ac  a  aeth  ymaith,  ac 
yn  y  man  efe  a  anghofiodd  pa 
fath  ydoedd. 

25  Eithr  "  yr  hwn  a  edrych  ar 
berffaith  ^gyfraith  rhyddid,  ac 
a  barhao  yììddi,  hwn,  heb  fod 
yn  wrandawr  anghofus,  oiid 
gwneuthurwr  y  weithred, '  efe  a 
fydd  dedwydd  yn  ei  llweithred. 

•  2  Cor.  3. 18.      J  Pen.  2. 12.      •  loan  13. 17. 
•  tt>eilkrediad. 

26  Os  yw  neb  yn  eich  mysg 
yn  cymmeryd  arno  fod  j-n 
giefyddol,  heb  rattal  ei  daf- 
od,  ond  twyllo  ei  galon  ei  hun, 
ofer  yw  crefydd  h\m. 

íjûiwmw.      •  Ps.  34. 13.  a  39. 1.   IPetrS.  10. 

27  Crefydd  bur  a  dihalogedig 

Li  ì  3 


Na  Miystyrer 

ffer  bron  Duw  a'r  Tad,  yw 
hyn  ;  Ymweled  â  'r  amdditaid 
a'r  gwragedd  gweddwon  yn 
eu  hadfyd,  a'i  gadw  ei  hun 
yn  ddifrychenlyd  oddi  wrth  y 
byd. 

PENNOD  II. 

\  D  cylch  60.-1  T>!oA  gweddol  i  Grüti<m>gion 
^  'dàyityyu  eu  hrodyr  tlodion,  lS  <md  hod  yn 
gariadas  ao  yn  drugarogion.  14  ìfa  ddyM 
ymffroslio  offydd  ìk  ni  hyddo  gweithred^edd 
da  :  17  nad  yw  y  ffydd  honno  md  ffydd 
farw,  19  a  ffydd  y  eythreuliaid ;  £1  «« 
nid  ffydd  Abraham,  25  a  Bahab. 

FY  mrodyr,  na  fydded  gen- 
nych  íFydd  ein  Harglwydd 
ni  lesu  Grist,  se/  Arglwydd 
y  gogoniant,  gyd  â  "derbyn 

Wyneb.         •Lef.W.lS.  Deut.l.  IT.aie.  w. 
Di»r.24.  23.  Matt.22.16.   Ad.  9. 

2  Oblegid  os  daw  i  mewn 
i'ch  II  cynnulleidfa  chwi  wr 
â  modrwy  aur,  mewn  dillad 
gwychion,  a  dyfod  hefyd  wi 
tlawd  mewn  diUad  gwael ; 

3  Ac  edrych  o  honoch  ar  yr 
hwn  sydd  yn  gwisgo  y  dillad 
gwychion,  a  dywedyd  wrtho, 
Eistedd  di  yma  llmewn  Ue  da; 
a  dywedyd  wrth  y  tlawd,  Saf 
di  yna,  neu  eistedd  yma  is  law 
fy  ystol-droed  i :  imdda. 

4  Onid  ydych  chwi  dueddol 
ynoch  eich  hunainl  ac  onid 
aethoch  yn  famwyr  meddyiiau 

drwg  î  „  . 

5  Gwrandêwch,  fy  mrodyr 


lAGO,  II.  ^  ^'''^^'^' 

anwyl;  "Oni  ddewisodd  Duw 
dlodion  y  byd  hwn  "yn  gyf- 
oethogion  mewn  ffydd,  ac  yn 
etifeddion  y  deyrnas  *yr  Uon 
a  addawodd  efe  i  'r  rhai  sydd 
yn  ei  garu  ef  ? 

b  loan  7. 48.  1  Cor.  1.  26, 28.     •  Luo  12. 21.  1  Tim. 
6  18.  Dat.2.9.     "Ei.aO.e.  1  Sam.  2.  30. 
Diar.8.17.   Matt.  5.  3.  Pen.  1. 12. 

6  Eithr  'chwithau  a  am- 
mharchasoch  y  tlawd.  Onid 
yw  y  cyfoethogion  yn  eich 
gorthrymmu  chwi,  ac  yn  eich 
tynnu  ger  bron  brawdleoedd  ? 

•  1  Oor.  11. 22. 

7  Onid  ydynt  hwy  yn  cablu 
yr  enw  rhagorol,  yr  hwn  a 
elwir  arnoch  chwi  ? 

8  Os  cyflawni  yr  ydych  y  gyf- 
raith  frenhinol  yn  ol  yr  ys- 
grythyr,  'Câr  dy  gymmydog 
fel  ti  dy  hun ;  da  yr  ydych  yn 
gwneuthur : 

fLef.19.18.  Matt.22.S9. 

9  Eithr  « os  derbyn  wyneb  yr 
ydych,  yr  ydych  yn  gwneuthur 
pechod,  ac  yn  cael  eich  argy- 
hoeddi  gan  y  gyfraith  megis 
troseddwyr.  *  ^^- 1 

10  Canys  pwy  bynnag  a  gadwo 
y  gyfraith  i  gyd  oU,  ac  a  ballo 
mewn  un  ptmgc,  "  y  mae  efe 
yn  euog  o'r  cwbl. 

!>  Deut.  27.  26.  Matt.  5. 19.  Gal.3.10. 

11  Canys  y  II  neb  a  ddywed- 
odd,  'Na  odineba,  a  ddywed- 
odd  hefyd,  Na  ladd,   Ac  os  ti 

II  Neu,  gufraUh.      '  Ei-  20. 13, 14. 


Amffydda  lAG 

nî  odinebi,  etto  a  leddi,  yr  wyt 
ti  yn  troseddu  y  gyfraith. 

12  Felly  dywedwch,  ac  felly 
gwnewch,  megis  rhai  a  fernir 
wrth  "^gyfraith  rhyddid. 

k  Pen.  1. 25. 

13  Canys  'barn  ddidrugaredd 
fydd  i'r  hwn  ni  wnaeth  dru- 
garedd ;  ac  ""y  mae  trugaredd 
yn  gorfoleddu  yn  erbyn  barn. 

»  Matt.  6. 15.  a  18.  35.  a  25.  41,  42.     ^\  loan  4. 17, 18. 

14  °  Pa  fudd  yw,  fy  mrodyr,  o 
dywed  neb  fod  ganddo  ffydd, 
ac  heb  fod  ganddo  weithred- 
oedd?  a  ddichon  flFydd  ei  gadw 

ef?  »Matt.7.26.  Pen.  1.23. 

15  Eithr  ''os  bydd  brawd  neu 
chwaer  yn  noeth,  ac  mewn  eis- 
ieu  beunyddiol  ymborth, 

«EdrychLuc3. 11. 

16  A  ^dywedyd  o  un  o  hon- 
och  wrthynt,  Ewch  mewn  hedd- 
wch,  ymdwymnwch,  ac  ymddi- 
gonwch ;  etto  heb  roddi  iddynt 
angenrheidiau  y  corph ;  pa  lês 

fydd  ?  P  1  loan  3. 18. 

17  Felly  flFydd  hefyd,  oni  bydd 
ganddi  weithredoedd,  marw 
ydy w,  a  hi  f  yn  unig. 

t  Gr.  vniìii  ei  hun. 

18  Eithr  rhyw  un  a  ddy^od, 
Tydi  flFydd  sydd  gennyt,  min- 
nau  gweithredoedd  sydd  gen- 
nyf :  dangos  i  mi  dy  flTydd  di 
II  heb  dy  weithredoedd,  a  min- 
nau  wrth  fy  ngweithredoedd  i 
a  ddangosaf  i  ti  fy  flFydd  innau. 

il  Neu,  wrth. 


X  II.  gweithredoedd. 

19  Credu  yr  wyt  ti  mai  un 
Duw  sydd;  da  yr  wyt  ti  yn 
gwneuthur :  "y  mae  y  cythreiil- 
iaid  hefyd  yn  credu,  ac  yn 
crynu.         i  Maw  i.  24. 

20  Eithr  a  fynni  di  wybod,  O 
ddyn  ofer,  am  ffydd  heb  weith- 
redoedd,  mai  marw  yw  ? 

21  Abraham  ein  tad  ni,  onid 
o  weithredoedd  y  cyfìawnhâ- 
wyd  ef,  'pan  offrymmodd  efe 
Isaac  ei  fab  ar  yr  allor  ? 

'  Gen.  22.  9, 12. 

22  II TÌ  a  weli  'fod  ffydd  yn 
cyd-weithio  â'i  weithredoedd 
ef,  a  thrwy  weithredoedd  fod 
ffydd  wedi  ei  pherffeithio. 

I  Nen,  A  leeU  cHf     •  Heb.  11. 17. 

23  A  chyflawnwyd  yr  ysgryth- 
yr  yr  hon  sydd  yn  dywedyd, 
'  Credodd  Abraham  i  Dduw,  a 
ch}  frifwyd  iddo  yn  gyfìawnder: 

a  "  Chyfaill  Duw  y  galwyd  ef.  v 

•Gen.15.6.  Bhuf.  4.  3.  Gal.  8.  6. 
•  2  Chron.  20.  7.   Es.  41.  8. 

24  Chwi  a  welwch  gan  hynny 
mai  o  weithredoedd  y  cyfiawn- 
hêir  dyn,  ac  nid  o  ffydd  yn 
unig. 

25  Yr  un  ffunud  hefyd,  '  Ea- 
hab  y  buttain,  onid  o  weith- 
redoedd  y  cyfìawnhâwyd  hi, 
pan  dderbyniodd  hi  y  cenhad- 
au,  a'u  danfon  ymaith  ffordd 
arall?     *jo8.2.i.  Heb.  11.31. 

26  Canys  megis  y  mae  y  corph 
heb  yr  ||  yspryd  yn  farw,  felly 

I  coìodí. 

LU 


Am  ffrmyno 


lAGO,  III. 


y  tafod. 


hefyd  ffydd  heb  weithredoedd, 
marw  yw. 

PENNOD  III. 

A  D  cylch  60.-1  Na  ddyUm  <d  fod  yn  brys- 
ur  i  feio  ar  eraiU ;  5  ond  yn  hytrach 
ffrwyno  y  tafod  ;  yr  hum,  er  nad  ydyw  ond 
ielod  bychan,  etto  y  mas  efe  yn  a^hos  ÌMwer 
o  ddaioni,  ac  o  ddmioni.  13  Y  rhai  sydd 
wir-synhwyrol,  y  maent  yn  fwymon,  yn  hedd- 
ycìdawn,  heb  genfigenna,  ao  heb  ymryson. 

Afyddwch  feistriaid  laNver, 


1  fy  mrodyr ;  "gan  wybod  y 
derbyniwn  ni  farnedigaeth  fwy. 

.Matt.23.8.   Rhuf.2.20,21.  i>Luc6.37. 

2  Canys  "  mewn  Uawer  o  beth- 
an  jr  ydym  ni  bawb  yn  Uithro. 
"  Od  oes  neb  heb  lithro  ar  air, 
«gwr  perffaith  yw  hwnnw,  yn 
gallu  ffrwyno  yr  hoU  gorph 

hefvd  oiBren.8.46.  2  Chron.  6. 36. 

•l)iar.20.9.      P-^g- 1;  ^O-      1  loan  l^. 
d  Pfl  34. 13.  Pen.  1. 26.     •  Matt.  12. 37.  ^ 

3  Wele,  'yr  ydym  ni  yn  rhoddi 
ffrwynau  ym  mhennau  y  meirch, 
i'w  gwneuthur  yn  ufudd  i  ni ; 
ac  yr  ydym  yn  troi  eu  hoU 
gorph  hwy  oddi  amgylch. 

fP8.32.9. 

4  Wele,  y  Uongau  hefyd,  er 
eu  mamt,  ac  er  eu  gyrru  gan 
wyntoedd  creulawn,  a  droir 
oddi  amgylch  â  Uyw  bychan, 
lle  y  mynno  y  Uywydd. 

5  Felly  hefyd  «y  tafod,  aelod 
bychan  yw,  ac  "yn  ffrostio 
pethau  mawrion.  Wele,  famt 
o  ddefnydd  y  mae  ychydig 
dân  yn  ei  ennyn  1 

.  Diar.l2.18.al5.2.      ^  Pb.  12.  3.  a  73.  8. 9. 


6  A'r  tafod,  tân  ydyw,  byd  o 
anghyfìawnder.  Felly  y  mae  y 
tafod  wedi  ei  osod  ym  mhhth 
ein  haelodau  ni,  fel  'y  mae 
yn  halogi  yr  hoU  gorph,  ac 
yn  gosod  II  troell  naturiaeth  yn 
íflam ;  ac  wedi  ei  wneuthur  yn 
ftìam  gan  uflfern. 

iMatt.15.11,18,19.  Marc7.15,20.23.  ìdmŷl- 

7  Canys  II  hoU  natur  gwỳllt- 
fìlod,  ac  adar,  ac  ymlusgiaid, 
a'r  pethau  yn  y  môr,  a  ddofir  ac 
a  ddofwyd  gan  t  natur  ddynol: 

1  pob  rhutc  0  wŷmrjm.     t  (Wÿnol  ryw- 

8  Eithr  y  tafod  ni  ddichon  un 
dyn  ei  ddofi ;  drwg  anlly wodr- 
aethus  ydyw,  yn  llawn  gwen- 
wyn  marwol. 

9  Ag  ef  yr  ydym  yn  bendithio 
Duw  a'r  Tad;  âg  ef  hefyd  yr 
ydym  yn  melldithio  dynion,  a 
wnaethpwyd  ar  lun  Duw. 

k  Gen.  1. 26. 

10  O'r  un  genau  y  mae  yn 
dyfod  allan  fendith  a  melldith. 
Fy  mrodyr,  ni  ddylai  y  pethau 
hyn  fod  felly. 

11  A  ydyw  ffynnon  o  r  un 
II  Uygad  5T1  rhoi  dwfr  melus  a 
chwerw  ?  ' 

12  A  ddichon  y  pren  fligys, 
fy    mrodyr,    ddwyn  ohfaid?. 
neu  winwydden,  ffigys?  feUyj| 
ni  ddichm  un  flfynnon  rodc 
dwfr  hallt  a  chroyw. 

13  Pwy  sydd  wr  doeth  a  II  dí 

I  éhyfaì-wtdd. 


Am  gmjigen,  lAGO,  IV 

allus  yn  eich  plith?  dangosed, 
trwy  ymarweddiad  da,  ei  weith- 
redoedd  mewn  mwyneidd-dra 
doethineb. 

14  Eithr  od  oes  gennych  'gen- 
figen  chwerw  ac  ymryson  yn 
eich  calon,  "na  fyddwch  fFrost- 
wyr  a  chelwyddog  yn  erbyn  y 
gwirionedd. 

'  Rhuf.  13. 13.      ■»  Bhuf.  2. 17,  23. 

15  Nid  yw  y  doethineb  hwn 
yn  disgyn  oddi  uchod;  ond 
daearol,  "anianol,  cythreuhg 

yW.  ■>  Judas  19. 

16  Canys  °lle  mae  cenfigen  ac 
ymryson,  yno  y  mae  II  terfysg, 
a  phob  gweithred  ddrwg. 

•lCor.3.3.   Gal.5.20.  iamüir^. 

17  Eithr  Py  ddoethineb  sydd 
oddi  uchod,  yn  gyntaf  pur 
ydyw,  wedi  hynny  heddych- 
lawn,  boneddigaidd,  hawdd  ei 
thrin,llawn  trugaredd  aflfrwyth- 
au  da,  II  diduedd,  a  diragrith. 

P  1  Cor.  2.  6,  7.      I  diddadìeugar. 

18  A  "fTrwyth  cyfiawnder  a 
heuir  mewn  heddwch  i'r  rhai 
sydd  yn  gwneuthur  heddwch. 

'  Diar.  11.  18.  Hos.  10. 12.   Heb.  12.  11. 

PENNOD  IV. 


A.D.  cylch  60.— 1  Bhaid  i  ni  ymryson  yn  er- 
byn  trachwant,  4  ac  am/hymmMrolder,  5  a 
balchder,  11  oo  erdUb,  a  bamu  ar  eraül ; 
13  oc  na  roddom  ormod  hyder  ar  Iwyddiarít 
bydol,  nae  ar  einioes  dyn  ;  ond  rhoi  y  cwU 
ar  Dduw. 


o 


BA  le  y  mae  rhyfeloedd 
ac  II  ymladdau  yn  eich 

I  vmgvnhennau. 


a  ihrachnant. 
plith  chwi?  onid  oddi  wrth 
hyn,  sef  eich  melus-chwantau 
'y  rhai  sydd  yn  rhyfela  yn 
eich  aelodau? 

•Bhuf.7.  23.  Gal.5. 17.  lPetr2.11. 

2  Chwennychu  yr  ydych,  ac 
nid  ydych  yn  cael :  II  cenfigeu- 
nu  yr  ydych  ac  eiddigeddn,  ac 
nid  ydych  yn  gallu  cyrlmedd- 
yd:  ymladd  a  rhyfela  yr  yd- 
ych,  ond  nid  ydycli  yiÌ  cael, 
am  nad  ydych  yn  gofyii.  \u,m. 

3  "Gofyn  yr  ydych,'  ac  nid 
ydych  yn  derbyn,  o  '  herwydd 
eich  bod  yn  gofyn  ar  gam,^  fel 
y  galloch  eu  treulio  ar  eicl) 
melus-chwantau. 

"  Job  27.  9.  a  35. 12.  Ps.  18.  41.  Es.  1.  15.  Jer.  11.  11 
Zech.7.13.      =Pe.66.18.   1  loan  3.  22.  a  5.  11 

4  "Chwi  odinebwyr  a  godineb- 
wragedd,  oni  wyddoch  chwi  fod 
!cyfeillach  y  byd  yn  eljiiiaoth 
1  Dduw?  'pwy  bynnag  gan 
hynny  a  ewyllysio  fod  yn  gyf- 
aill  i'r  byd,  y  mae  yn  elyn  i 

DdUW.  "^6.73.27.  «110^112.15. 

'  loau  15. 19.  a  17. 14.   Gal.  1. 10. 

5  A  ydych  chwi  jii  tybied 
fod  yr  ysgrythyr  yn  dywedyd 
yn  ofer,  «At  II  genfigen  y  mae 
chwant  yr  yspryd  a  gartrefa 
ynom  ni? 

«  Ediych  Gen.  6.  5.  a  8.  21.  Num.  11.  29.  Diar.  21. 10. 
\fioylhaM. 

6  Eithr  rhoddi  gras  m^yy  y 
mae :  o  herwydd  paham  y  mae 
yn  dy wedyd,  "  Y  mae  Duw  yn 

^P8.I38.6.   Diar.3.34.  lPetr5.5. 


lAGO,  V. 
13 


Am  ostyngeiddrwydd. 
gwrthwynebu  y  beilchion,  ond 
ýn  rhoddi  gras  i'r  rhai  gos- 

tyngedig. 

7  Ymddarostyngwch  gan  hyn- 
ny  i  Dduw.  'Gwrthwynebwch 
ddiafol,  ac  efe  a  flfy  oddi  wrth- 

ych.  •Eph.é.ar.  lPetr5.9. 

8  "'  Nesêwch  at  Dduw,  ac  efe 
a  nesâ  attoch  chwi.  'Glan- 
hêwch  eich  dwylaw,  chwi  bech- 
aduriaid ;  a  phurwch  etcŵ  cal- 
onnau,  chwi  "â'r  meddwl  dau- 
ddyblyg. 

»2Chn)n.l5.2.     '  E..  1. 16.     ■»  Pen.  1.  8. 

9  -Ymofidiwch,  a  galerwch, 
ac  wylwch:  tröer  eich  chwerth- 
Ìn  chwi  yn  alar,  a'c/i  llawen- 
ydd  yn  dristwch.  •Matts.é. 

10  °  Ymddarostyngwch  ger 
bron  yr  Arglwydd,  ac  efe  a  'ch 
dyrchafa  chwi. 

•Lvicl4.11.al8.14.  lPetr5.6. 

11  Na  ddywedwch  yn  erbyn 
eich  gilydd,  frodyr.  Y  neb 
sydd  yn  dywedyd  yn  erbyn  ei 
frawd,  ac  •'yn  barnu  ei  frawd, 
y  mae  efe  yn  dywedyd  yn  er- 
byn  y  gyfraith,  ac  yn  bamu  y 
gyfraith :  ac  od  wyt  ti  yn  barnu 
y  gyfraith,  nid  wyt  ti  wneuth- 
urwr  y  gyfraith,  eithr  bamwr. 

pMatt.7.1.  LUC6.87.   Khuf.2.1.  1Cot.4.5. 

12  Un  gosodwr  cyfraith  sydd, 
yr  hwn  a  ddichon  gadw  a 
cholli.  "Pwy  wyt  ti  yr  hwn 
wyt  yn  barnu  arall? 

Q  Ehuf .  14. 4. 


Breuder  einioes  dyn. 
„Iddo  yn  awr,  y  rhai  yd- 
ych  yn  dywedyd,  Heddyw  neu 
y  fory  ni  a  awn  i  gyfryw  ddin- 
as,  ac  a  arhoswn  yno  flwyddyn, 
ac  a  farchnattâwn,  ac  a  en- 

nillwn:      'Diar.Sí.l.  LUC12.18.     I ÍW/». 

14  Y  rhai  ni  wyddoch  beth  a 
fydd  y  fory.  Canys  beth  yd- 
yw  eich  einioes  chwi?  'Cunys 
tarth  ydyw,  yr  hwn  sydd  dros 
ychydig  yn  ymddangos,  ac  wedi 
hynny  yn  diflannu. 

•Job7.7.  P8.102.3.  Edrych  pen.  1. 10. 

15  Lle  y  dylech  ddywedyd, 
'  Os  yr  Arglwydd  a'i  myn,  II  ac 
08  byddwn  byw,  ni  a  wnawn 
hyn,  neu  hynny. 

«Act.  18. 21.  lCor.4. 19.    Ibydàumfyui.ae  amumt. 

16  Éithr  yn  awr  gorfoleddu  yr 
ydych  yn  eich  ymflfrost:  "pob 
cyfryw  orfoledd,  drwg  ydyw. 

»1  Cor.  6. 6. 

17  Am  hynny  M'r  neb  a  fedr 
wneuthur  daioni,  ac  nid  yw  yn 
ei  \vneuthur,pechod  ydyw  iddo. 

«LUC12.47.  Io«n9.41.al5.22.  Ehuf.  1.  20. 21. 32. 
a2. 17,18, 23. 


PENNOD  V. 

A  D  cylch  60.— 1  Bhaid  i  gyfoeíhogion  dryg- 
'ionus  oM  dtaledd  Duu).  7  Ni  a  ddyUm 
fod  yn  ddXoddefgar  meum  adfyd,  yn  ol  eiampl 
V  prophwydi,  a  Job;  12  a  goehelyd  tyngu; 
13  a  gweddto  meum  adfyd,  a  ehanu  meum 
hamldfyd:  16  «  ehyfadd^  ein 
aüydd,  a  gteedcRo  dros  em  gtíydd ;  1»  « 
dwyn  i'r  iaum  y  brawd  a  fyddo  yn  myned 
ar  gyfeiliom. 

II'TDDO  yn  awr,  chwi  gyf- 
J_  oethogion,  wylwch  ac  ud- 

tFMy.     •Diar.U.^S.  Luc  6.  24.  lTiin.6.S). 


Cyfoethogion  drygionm. 

wch  am  eich  trueiii  sjdd  yn 
dyfod  amoch. 

^2  Eich  cyfoeth  a  bydrodd, 
a'ch  gwisgoedd  a  fwyttâwyd 
gan  bryfed.  "Matt.e.M. 

3  Eich  aur  a'ch  arian  a  ryd- 
odd;  a'u  rhwd  hwynt  a  fydd 
yn  dystiolaeth  ||  yn  eich  erbyn 
chwi,  ac  a  fwytty  eich  cnawd 
chwi  fel  tân.  'Chwi  a  gasglas 
och  drysor  yn  y  dyddiau  diw 
eddaf.        i  ■  chm.    « Bhuf.  2. 5. 

4  Wele,  mae  cýflog  y 
gweithwyr,  a  fedasant  eich 
meusydd  chwi,  yr  hwn  a  gam- 
attehwyd  gennych,  yn  Ilefain : 
5 ,  llefam  y  rhai  a  fedasant  a 
ddaeth  1  mewn  i  glustiau  Ar- 
glwydd  y  lluoedd. 

*Lef.l9.13.  MaLS.6.  •Deut.aí.lô. 

5  'Moethus  fuoch  ar  y  ddae- 
ar,  a  thrythyll;  meithrin  eich 
calonnau  a  wnaethoch,  megis 
mewn  dydd  Uaddedigaeth. 

'Lucie.  19,  25.  lTim.6.6. 

6  Condemniasoch  a  Uaddas- 
och  y  cyfiawn;  ac  yntau  heb 
setyll  i'ch  erbyn. 

7  Byddwch  gan  hynny  yn 
Jymarhous,  frodyr,  hyd  ddy- 
fodiad  yr  Arglwydd.  Wele,  y 
mae  y  Ilafurwr  yn  disgwyl  am 
werthfawr  ffrwyth  y  ddaear, 
yn  dda  ei  amynedd  am  dano, 
nes  iddo  dderbyn  «y  gwlaw 
cynnar  a  diweddar. 

l«r^ra»ní<ü(Wr.       «Deut.  11.14.  Zeoh.  10. 1. 


lAGO,  V.         Canmol  amynedd  Job. 

8  Byddwch  chwithau  hefyd 
dda  eich  amynedd ;  cadarn- 
hêwch  eich  calonnau :  oblegid 
dyfodiad  yr  Arglwydd  a  nes- 
aodd. 

9  Na  llrwgnechwch  yn  erbyn 
eich  gilydd,  frodyr,  fel  na'ch 
condemnier:  wele,  y  mae  y 
Bamwr  "yn  sefyll  wrth  y  drws. 

I  roddwch  ochenaid  ar  eich  gäydd. 
"Matt.  2Í.83.  lCor.4.6. 

10  Cymmerwch,  fy  mrodyr, 
y  prophwydi,  y  rhai  a  lefaras- 
ant  yn  enw  yr  Arglwydd,  yn 
siampl  o  ddioddef  blinder,  ac 
o  hir-ymaros. 

11  Wele,  'dedwydd  yr  ydym 
yn  llgadael  y  rhai  sydd  ddî- 
oddefus.  Chwi  a  glywsoch  am 
^  amynedd  Job,  ac  a  welsoch 

ddmedd  yr  Arglwydd :  obleg- 
id  "tosturiol  iawn  yw  yr  Ar- 
glwydd,  a  thrugarog. 

'Matt.  5.10.11.       lcnfrif.       Mob  1. 21, 22 
'Job42.10.      ■»  Num.  14.  18.   Pe,  103.  8. 

12  Eithr  o  flaen  pob  peth,  fy 
mrodyr,  "na  tliyngwch,  nac  i'r 
nef,  nac  i'r  ddaear,  nac  un  llw 
arall:  eithr  bydded  eich  íe 
chwi  yn  îe,  a'cA  nag  ê  yu  nag 
e ;  fel  na  syrthioch  i  famedig- 

aeth.  «  Matt  5.  34. 

13  A  oes  neb  yn  eich  plith 
mewn  adfyd?  gweddíed.  Aoes 
neb  yn  esmwyth  arno  ?  "caned 
psalmau.       •Bpii.5.19.  coi.s.i6. 

14  A  oes  neb  yn  eich  pUth 


Am  daer  meddi 


I.  PETR,  I. 


y  cyfiawn. 


vn  fflafl  galwed  atto  henunaid 
yr  eglwys;  a  gweddîant  hwy 
Ìldrosto,  '■gan  ei  enneinio  et 
âg  olew  yn  enw  yr  Arglwydd : 

iumheihen.      p  Marc  6. 13.  a  16. 18. 

15  A  gweddi  y  ffydd  a  iachâ 
y  claf,  a'r  Arglwydd  a  'i  cyfyd 
ef  i  fynn ;  ac  os  bydd  wedi 
gwneuthur  pechodau,  hwy  a 
faddeuir  iddo. 

16  Cyffeswch  eich  camweddau 
bawb  i'ch  gilydd,  a  gweddiwch 
dros  eich  gilydd,  fel  y'ch  lach- 
âer.  'Llawer  a  ddichon  taer 
weddi  y  cyfiawn. 

«  Pe.  10. 17.  a  34. 15, 18.  a  145. 18.  Diar.  15.  29. 
a28.9.  Ioan9.31.  lIoan3.22. 

17  EUas  oedd  ddyn  '  yn  rhaid 
iddo  ddîoddef  fel  ninnau,  ac 


r  Aot.  14. 15. 


—   

"  mewn  gweddi  efe  a  weddiodd 
na  byddai  wlaw :  ac  ni  bu 
gwlaw  ar  y  ddaear  dair  blyn- 
edd  a  chwe  mis. 

•  1  Bren.  17. 1. 

18  Ac  efe  'a  weddîodd  dra- 
cheíh;  a'r  nef  a  roddes  wlaw, 
a'r  ddaear  a  ddug  ei  ffrwyth. 

« 1  Bren.  18.  42, 45. 

19  Fy  mrodyr,  "  od  aeth  neb 
o  honoch  ar  gyfeiliorn  oddi 
wrth  y  gwirionedd,  a  throi  o 
rywunef;  •Matti^m 

20  Gwybydded,  y  bydd  i  r 
hwn  a  drodd  bechadur  oddi 
wrth  gyfeihomi  ei  ffordd,^gadw 
enaid  rhag  angau,  a  ^chuddio 
Uîaws  o  bechodau. 

xBhuf.ll.l4.  lCor.9.22.  lTnn.4.16. 
iDiar.  10. 12.  lPetr4.8. 


EPISTOL  CYNTAF  CYFFREDINOL 

PETR  YR  APOSTOL. 


PENNOD  L 

A  D  cvlch  60.— 1  ymae  efe  yn  hendithio  Dttw 
'an  ei  amryw  rad  yspryM :  10  gan  ddangos 
nad  ydyw  yr  iacha'wdwriaeth  yng  Nghnst 
heth  newydd,  eithr  peth  a  brophwydwyd  am 
dano  er  ys  talm.  13  Cynghor  i  fÿw  yn 
dduwiol,  gan  eu.  hod  hwy  wedi  eu  gmt  o 
mwydd  trwy  air  Duw. 

PETR,  apostol  lesu  Grist, 
at  y  dîeithriaid  'sydd  ar 
wasgar  ar  hyd  Pontus,  Galatia, 
Cappadocia,  Asia,  a  Bithynia, 

*  loaD  7.  35.  lago  1. 1. 


2  Etholedigion  "yn  ol  rhag- 
wybodaeth  Duw  Dad,  Hrwy 
sancteiddiad  yr  Yspryd,  i  uf- 
udd-dod  aHhaenelliad  gwaed 
lesu  Grist:  'Gras  i  chwi  a 
heddwch  a  amlhâer. 

i>Khuf.8.29.     «2TheB8.2.13.     *  Heb.  12. 
•  Khuf.l.7.  2Petrl.2. 

3  'Bendigedig  fyddo  Du\ 
a  Thad  ein  Harglwydd  lesi 
Grist,  yr  hwn  yn  ol  ei  far 

1 2  Cor.  1. 8. 


Bendithio  Duw  am  I.  PETR,  I. 

drugaredd  «an  hadgenhedl- 
odd  ni  i  obaith  bywiol,  ''trwy 
adgyfodiad  lesu  Grist  oddi 
wrth  y  meirw, 

*Ioan3.3.6.   Iagol.18.     "  1  Cor.  15.  20. 

4  I  etifeddiaeth  anllygredig, 
a  dihalogedig,  a  diddiflanned- 
ig,  ac  'y'nghadw  yn  y  nefoedd 

1  llchwi,  'Col.1.5.  Im, 

5  rhai  trwy  allu  Duw 
[lydych  gadwedig  trwy  ffydd 
i  iachawdwriaeth,  parod  î 'w 
datguddio  yn  yr  amser  diw- 
eddaf. 

»Ioan  10. 28,29.8  17.11.12. 15.  Judaíl.  \yäim- 

6  Yn  yr  hyn  yr  ydych  yn 
mawr-lawenhâu,  er  eich  bod 

ychydig  yr  awrhon,  os  rhaid 
yw,  ""mewn  tristwch,  trwy 
amryw  brofedigaethau : 

'  2  Cor.  4. 17.      ■»  lago  1.  2. 

7  Fel  y  caffer  "profiad  eich 
ffydd  chwi,  yr  hwn  sydd  werth- 
fawrusach  na'r  aur  coUadwy, 
cyd  "profer  ef  trwy  dân,  er 
mawl,  ac  anrhydedd,  a  gogon- 
iant,  yn  ymddangosiad  lesu 
Grist : 

°lagol.3.  Pen.4.12.     •Diar.n.S.  Zech.  la». 

8  P  Yr  hwn,  er  nas  gwelsoch, 
yr  ydych  yn  ei  garu;  "yn  yr 
hwn,  heb  fod  yr  awrhon  yn  ei 
weled,  ond  yn  credu,  yr  ydych 
yn  mawr-lawenhâu  â  Uawenydd 
annhraethadwy  a  gogoneddus: 

» 1  loan  4.  20.      i  loan  20.  29.  2  Cor.  5  7 
Heb.  11. 1,27. 


ei  ddoniau  yffprydol 

9  Gan  dderbyn  diwedd  eich 
ffydd,  se/  iachawdwriaeth  eich 
eneidiau. 

10  'Am  yr  hon  iachawdwr- 
laeth  yr  ymofynodd,  ac  y 
nianwl-chwiliodd  y  prophwydi, 
y  rhai  a  brophwydasant  am  y 
gras  a  ddeuai  i  chwi : 

'Gen.49.  10.   Dan.  2.  44.   Hag.  2.  7.   Zech.  6.  12. 
Matt  13.  J7.  Luc  10.  24. 

11  Gan  chwilio  pa  bryd,  neu 
pa  ryw  amser,  yr  oedd  'Ys- 
pryd  Crist,  yr  hwn  oedd  yn- 
ddynt,  yn  ei  hysbysu,  pan 
oedd  efe  yn  rhag-dystiolaethu 

dîoddefaint  Ciist,  a'r  gogon- 
iant  ar  ol  hynny. 

•  Pen.  3. 19,  2  Petr  1.  21.      t  Pb.  22.  6.  E«.  53  3  4c 
Luc  24.  26. 

12  "I'r  rhai  y  datguddiwyd, 
'nad  iddynt  hwy  eu  hunam, 
ond  i  ni,  yr  oeddynt  yn  llgweini 
yn  y  pethau  a  fynegwyd  yn 
awr  i  chwi,  gan  y  rhai  a  ef- 
engylasant  i  chwi  ^trwy  yr 
Yspryd  Glân,  yr  hwn  a  ddan- 
foiiwyd  o'r  nef;  'ar  yr  hyn 
bethau  y  mae  yv  angeiion  yn 
chwennychu  edrych. 

.  Dan  9.  24.  a  12  9, 13.     «  Heb.  11. 13,  39.     l  tr<^ 
upelhiu.      7Act.2.4.  25.20.   Dm  8  13. 

al2.5,6.   Eph.3. 10. 

13  O  herwydd  paham,  'gan 
wregysu  Iwynau  eich  meddwl, 
a  "bod  yn  sobr,  gobeithiwch 
yn  berffaith  am  y  gras  a  ddrg- 
ir  i  chwi  yn  natguddiad  lèsu 

GrÌst  ;  •  Lue  12.  35.   Eph.  6.  14 

'LUC21.34.  Bhnf.lS.13.  lThe»5.6, 


C^Urify^  I.PBTK,I.  ,r", 

U  Fel  plant  uft.ad-dod,  heb  ]  21  Y  rhai  ydych  .t™yddo  ef 


ofvd-ymagweddu  â'r  trachwant- 
o'r  blaen  "yn  eich  anwyb- 
odaeth :         °  ^**- 

15  Eithr  megis  y  mae  y  neb 
a'ch  galwodd  chwi  yn  sanct- 
aidd,  byddwch  chwithau  hetyd 
sanctaidd  ym  mhob  ymar- 
weddiad :  .„ 

16  Oblegid  y  mae  yn  ys^t- 
eiiedig,  "^Byddwch  sanctaidd; 
canys 

sanctaidd  ydwyf  fi. 

«Lef.«.44.»19.2.a20.7. 

17  Ac  os  ydych  yn  galw  ar  y 
Tad,  'yr  hwn  sydd  heb  dder- 
byn  wyneb  yn  bamu  yn  ol 
gweithred  pob  un,  'ymddyg- 
wch  mewn  ofn  dros  amser  eich 
« ymdeithiad : 

.Act.10.34.    BM2.11  'äCor.'-l. 
PMl.2.12.      »2Cor.  5.6.  Heb.11.13. 

18  Gan  wybod  ''nad  â  phethau 
llygredig,  megk  arian  neu  aur, 
v'â  prynwyd  oddi  wrth  eich 
Ìfer  ymarweddiad,  'yr  hrni 
a  gawsoch  trwy  draddodiad  y 
tadau;    »100^.6.20.^7.23.  'Ezec.20.i8. 

19  Eithr  *â  gwerthfawr  waed 
Crist,  'megis  oen  difeius  a 
difrycheulyd :  kHeb.9.i2.i4.  Dat.6.9. 

iEi.12.5.  Ioanl.29,36.  1Cot.5.7. 

20  "Yr  hwn  yn  wir  a  llrag- 
ordeiniwyd  cyn  sylfaenu  y  byd, 
eithr  a  eglurwyd  -yn  yr  amser- 
oedd  diweddaf  er  eich  mwyn 
cliwi 

-Ehnf.3.25.al6.25,a6.    Col  1.26.  2Tto.l.lO. 
Tit.1.2.  Dat.13.8.    ìraa-uiŵu^-  ■Eph.l.lO, 


yn  credu  yn  Nuw, "  yr  hwn  a  i 
cyfododd  ef  oddi  wrth-y  meirw, 
ac  "a  roddodd  iddo  ef  ogon- 
iant,  fel  y  byddai  eich  ffydd 
chwi  a'ch  gobaith  yn  Nuw. 

•  Act.  2.  24.      i"  PWl.  2. 9. 

^^Gwedi'puro  eich  eneidiau, 
gan  ufuddhâu  i'r  gwirionedd 
trwy  yr  Yspryd,  'i  frawdgarwch 
diragrith,  cerwch  eich  gilydd  o 
galon  bur  yn  helaeth : 


*  Act.  15. 9.      '  Btaf.  12. 10.  1  Tim.  1.  5. 
Heb.  13.1.  Peii.2.  17. 

23  'Wedi  eich  ail-eni,  nid  o 
had  llygredig,  eithr  anllygr- 
edig,  'trwy  air  Duw,  yr  hwn 
sydd  yn  byw  ac  yn  parhâu  yn 
dragywydd. 

.Ioanl.l3.a3.6.     «lagol.lS.  lloan!».». 

24  Oanys  "pob  cnawd  fel  glas- 
welltyn  yw,  a  hoU  ogoniant 
dyn  fel  blodeuyn  y  glas-welltyn. 
Gwywodd  y  glas-welltyn,  a  i 
flodeuyn  a  syrthiodd : 

n  Es  40. 6.  lago  1. 10. 

25  Eithr  gair  yr  Arglwydd 
sydd  yn  aros  yn  dragywydd. 
A  hwn  y w  y  gair  a  bregethwyd 
i  chwi. 

PENNOD  11. 

A  D  cylch  60.  — 1  y  rnae  yn  m  cynghoH 
'na'umebmt  ádim  yn  erhyn  cariad :  Jí  yn 
dango»  mai  Crüt  ydyu,  y  sylf,um  yrjdeOad- 

«mgadu)  rhag  éhumntau,  enatedd;  13  a  bort 
l7ufuddiZyddogi<m.  18  ^«  ffl 

i  «e«on  ufuddhâu  i'w  meistriaid,  20  a  hod 
yn  ddtoddefgar,  «ríft  esampì  CrU,  erenhoA 
yn  caeí  eam. 


lem  Gh'ist  ym 


1.  PETR,  II. 


y  Pen-congl-faen. 


*Wh™v"'l;15Ŵ„J'^  ion,;y  maena„rthododd  yr 


hynny  bob  drygîoni,  a 
phob  twyll,  a  rhagrith,  a  chen- 
figen,  a  phob  gogan-air, 

•  Eph.  4.  22, 25.  Col.3.8.  Heb.12.1. 

2  Fel  rhai  bychain  newydd- 
eni,  chwennychwch  ||  ddidwyll 
laeth  y  gair,  fel  y  cynnyddoch 
trwyddo  ef : 

I V  rhesi/mmol  a'r  didmiia  laelh. 

3  Os  ''profasoch  /od  yr  Ar- 
glwydd  yn  dirion.  tb.sí.s. 

4  At  yr  hwn  yr  ydych  yn 
dyfod,  îwé^ẁ  at  faen  bywiol, 
•a  wrthodwyd  gan  ddynion, 
eithr  etholedig  gan  Dduw,  a 
gwerthfawr.        •  Pb.  ua  22. 

6  ''A  chwithau,  megis  meini 
bywiol,  llydych  wedi  eich  ad- 
eiladu  «yn  dŷ  ysprydol,  'yn 
ofFeiriadaeth  sanctaidd,  i  oflf- 
rymmu  aberthau  'ysprydol, 
"  cymmeradwy  gan  Dduw  trwy 
lesii  Grist. 

^  Eph.  2.  21, 22.        I  aMlaier  ehm.       •  Heb.  3  6 
'Es.  61.  6.  a  66.  21.  Ad.  9.    t  Hoe.  14. 3.  Mal  1  il' 
Bhuf.12.1.  Heb.  13. 15, 16.  *Pen.4.11. 

6  O  herwydd  paham  y  cyn- 
hwysir  yn  yr  ysgrythyr,  '  Wele, 
yr  wyf  yn  gosod  yn  Sîon  ben- 
congl-faen,  etholedig,agwerth- 
fawr:  a'r  hwn  a  gred  ynddo, 
nis  gwaradwyddir. 

■E«.2g.  16.  Bhuf.9.83. 

7  I  chwi  gan  hynny,  y  rhai 
ydych  yn  credu,  y  mae  yn 
II  urddas :  eithr  i  'r  t  anufudd- 

I  wertìrfam.      t  rhai  nid  ydynl  yn  credn. 


adeiladwyr,  hwnnw  a  wnaed 
yn  ben  y  gongl,        J  Pb.  118.  22. 

8  *Ac  yn  faen  tramgwydd, 
»c  yn  graig  rhwystr,  'iV  rhai 
sydd  yn  tramgwyddo  wrth  y 
gair,  gan  fod  yn  anuíudd ; 
"ir  hwn  beth  yr  ordeiniwyd 
hwynt  hefyd. 

'  Es  8. 14.  Lno  2. 34.  Bhuf.  9.  33.       '  1  Cor  1  23 
"■Ex.  9.16.  Bhnf.9.22.  1  The«,.  5.  9.  3Cda."4 

9  Eithr  chwychwi  ydych  ryw- 
ogaeth  etholedig,  "brenhinol 
offeiriadaeth,  cenedl  sanctaidd, 
pobl  II  brîodol  i  Dduw ;  fel  y 
mynegoch  rinweddau  yr  hwn 
a'ch  galwodd  allan  o  "dywyll- 
wch  i'\7  ryfeddol  oleuni  ef : 

IJ/Y  rhai  gynt  nid  oeddych 
bobl,  ond  yn  awr  ydych  bobl 
i  Dduw :  y  rhai  ni  chawsech 
drugaredd,  ond  yr  awrhon  a 
gawsoch  drugaredd. 

"  Hos.  1.  9, 10.  a  2.  23.   Rhuf.  9.  25. 

11  Anwylyd,  yr  wyf  yn  at- 
tolwg  *  chiüi,  "megis  dieithr- 
laid  a  phererinion,  'ymgedwch 
oddi  wrth  chwantau  cnawdol 
'y  rhai  sydd  yn  rhyfela  yu 
erbyn  yr  enaid ; 

'  ^  P  o^^-   P*- 39- 12.  B  119. 19.  Pen.1.17 

'Rhuf.13.14.  Gal.5.16.  •lagoli. 

_  12  *Gan  fod  a'ch  ymarwedd- 
iad  yn  onest  ym  mysg  y  Cen- 
hedloedd:  fel,  Ile  maent  yn 

•2Cor.  8.21.  Tit2.8.  Pen.  3. 16. 


jj  I  PFTTÎ   Tl  iP'  ol  esampl  Crist. 

Cwaluyr  i  amynedd,         í.  i  ìhi.ix,  li.  j 
i^yngiiu  ^  tristwcli,  gan 


eich  gogaimmegi8drwg-weith- 
redw|r,"ygallont,oherwydd 
eich  gweithredoedd  da  a  wel- 
ant,  ogoneddu  Duw  yn  nydd 
yr  ymweliad.        -«»«  5.16. 
13^  Ymddarostyngwch  obleg- 
id  hyn  i  bob  dynol  ordinhâd,  o 
hervvydd  yr  Arglwydd :  pa  un 
bvnnag  ai  i'r  brenhin,  megis 
goruchaf;     ^^^-^■^^■^-  ^".3.1.  ^ 

14  Aii'r  Uywiawdwyr,  megis 
trwyddo  ef  wedi  eu  danfon  '  er 
dîal  ar  y  drwg-weithredwyr,  a 
'mawl  i'r  gweithredwyr  da. 

jEhuf.  13.4.  •Bhuf.lS.S. 

15  Canys  felly  y  mae  ewyllys 
Duw,  fod  i  chwi  "trwy  wneuth- 
ur  daioni  ostegu  anwybodaeth 
dynionffolion:  'Tì^^.». 

16  "Megis  yn  rhyddion,  ac 
nid  a  rhyddid  gennych  megis 
cochl  malais,  eithr  fel  'gwasan- 
aethwyr  Duw. 

fcQal.5.1,13.  •lOor.7.22. 

Vj  *Perchwch  bawb.  *Cerwch 
y  brawdoliaeth.  'OfnwchDduw. 
Anrhydeddwch  y  brenhm. 

4Pen.l.22.  PWl.2.3.  •Pen.1.22. 
fMatt.22.21. 

18 « Y  gweision,  hyddwch  ddar- 
ostyngedig  gyd  â  phob  ofn  i_  cŵ 
meistîiaidlnidynunigirrÄa* 
da  a  chyweithas,  eithr  ir  rhai 
anghyweithas  hefyd. 

^     «Eph.6.5.  Col.3.22.  Tit.2.9. 

19  Canys  hyn  l^^^r 


1»  ^janys  uj'"  «y^^  À  ü^a  î 
yw  neb  o  herwydd  cydwybod  i 

'^bMatt.MO.  Ehtrf.13.5.      1  m..  neu.  <W.oiẃ. 


I^V*«TI   ^ 

ddîoddef  ar  gam. 
20  Oblegid  'pa  glod  yw,  os, 
pan  bechoch,  a  chael  eich 
cernodio,  y  byddwch  dda  eich 
amynedd?  eithr  os,  a  chwi  yn 
gwneuthur  yn  dda,  ac  yn  di- 
oddef,  y  byddwch  dda  eich 
amynedd,  hyn  sydd  llrasol  ger 
bron  Duw. 

'  Pen.  3. 14-     I ''««.  "«'^-  ^*^'^- 

21  Canys  "i  hyn  y'ch  galwyd 
hefyd :  oblegid  '  Crist  yntau  a 
ddîoddefodd  drosom  ni,  gan 
adael  i  II  ni  esampl,  fel  y  can- 
lynech  ei  ol  ef : 

kMatt.l6.24.  lThes8.3.3.  'Pen.3.18. 
"  loan  13. 15.      I  Nen,  ehm. 

22  "Yr  hwn  ni  wnaeth  bechod, 
ac  ni  chaed  twyll  yn  ei  enau : 

nE8.53.9.  2Cor.5.21. 

23  °Yr  hwn,  pan  ddifenwyd, 
ni  ddifenwodd  drachefn;  pan 
ddîoddefodd,  ni  fygythiodd ; 
eithr  rhoddodd  ar  y  neb  sydd 
yn  barnu  yn  gyfiawn : 

o  Matt.  27. 39.  Ioan8.48,49. 

24  PYr  hwn  ei  hun  a  ddug 
ein  pechodau  ni  yn  ei  gori^h 
II  ar  y  pren;  'fel,  gwedi  ein 
marw  i  bechodau,  y  byddem 
byw  i  gyfiawnder:  'trwy  gleis- 
iau  yr  hwn  yr  iachâwyd  chwi. 

pEb53.4,5,6.  Matt8.17.  Heb.9.28.  lot 
■  qEhuf.6.2,ll.a7.6.  'Eb.63.5. 

25  Canys  'yr  oeddych  megis 
defaid  yn  myned  ar  gyfeiliorn; 

■  £«.  63.  ^ 


Dyledswyddau 


eithr  yn  awr  chwi  a  ddychwel 
wyd  *at  Fugail  ac  Esgob  eich 
eneidiau. 

'E2ec.34.23.a37.24.  IwmlO.ll.  Heb.  18.  20. 

PENNOD  III. 

A.  D.  cylch  60.— 1  Y  mae  yn  dysgu  i  loŵr  a 
gwragedd  eu  dyled  i'w  gilydd:  8  yn  anma 
pawh  imdéb  a  chariad;  14  ae  i  ddtodóM 
erl%d;  19  ae  yn  adrodd  daioni  Buw  i'r  hen 
/yd  gynt. 

YR  un  ffunud,  ^hydded  y 
gwragedd  ostyngedig  i'w 
gwỳr  prîod ;  fel,  od  oes  rhai 
heb  gredu  i'r  gair,  "y  gaUer 
trwy  ymarweddiad  y  gwrag- 
edd,  "eu  hennill  hwy  heb  y 
gair, 

•  1  Oor.  14. 84.  Eph.  5.  22.  Col.  8. 18.  Tlt  2  5 
MOor.7.16.     -=  Matt.  18. 15.  1  Cor.  9. 19-22." 

2  Wrth  edrych  ar  eich  ymar- 
weddiad  diwair  chwi  ynghyd 
âg  ofn. 

3  "Trwsiad  y  rhai  bydded  nid 
yr  un  oddi  allan,  o  blethiad 
gwallt,ac  amgylch-osodiad  aur, 
neu  wisgad  diUad ; 

••1160.2.9.  Tit2.3. 

4  Eithr  bi/dded  'cuddiedig 
ddyn  y  galon,  mewn  anllygred- 
igaeth  yspryd  addfwyn  a  llon- 
ydd,  yr  hwn  sydd  ger  bron 
Duw  yn  werthfawr. 

•Pe.46.13.  Bhuf.2.29.a7.22.  2Cor.4.16. 

5  Canys  felly  gynt  yr  oedd 
y  gwragedd  sanctaidd  hefyd, 
y  rhai  oedd  yn  gobeithio  yn 
Nuw,  yn  ymdrwsio,  gan  fod 
yn  ddarostyngedig  i  'w  gwỳr 
prîod ; 


I.  PETR,  III. 


ffmf/r  a  gwragedd. 


^  6  Megis  yr  ufuddliaodd  Sara 
1  Abraham,  'gan  ei  alw  ef  yn 
arglwydd:  tmerched  yr  hon 
ydych  chwi,  tra  fyddoch  yn 
gwneuthur  yn  dda,  ac  heb  ofiii 
dim  dychryn.  'Qen.i8.12.  tor.píon/. 

7  « Y  gwŷr,  yr  un  ffunud,  cyd- 
gyfanneddwch  â  hwynt  yn  ol 
gwybodaeth,  gan  roddi  parch 
i'r  wraig  ''megis  i 'r  llestr 
gwannaf,  fel  rhai  sydd  gyd- 
etifeddion  gras  y  bywyd;  'rhag 
rhwystro  eich  gweddiau. 

» 1  Cor.  7. 3.  Eph.  6. 25.    "1  Cor.  12.  23.  1  The«.  4. 4 
'  Job  42.  8.  Matt.  5. 24.  a  18. 19. 

8  Am  ben  hyn,  ^byddwch  oll 
yn  unfryd,  yn  cyd-oddef  â  'ch 
gilydd,  yn  caru  llfel  brodyr,  yn 
drugarogion,  yn  fwynaidd : 

*  Bhuf.  12. 16.  a  15.  5.  Phil.  3. 16. 
I  Neu,  V  brodtr. 

9  'Nid  yn  talu  drwg  am 
ddrwg,  neu  sèn  am  sên :  eithr 
y'ngwrthwyneb,  yn  bendithio! 
gan  wybod  mai  i  hyn  y  ch 
galwyd,  -fel  yr  etifeddoch 
lendith. 


'  Diar.  17.  13.  a  20.  22.   Matt  5.  89. 

■»  Matt.  25.  34. 


Rhuf.  12. 17. 


1  %Pu^^^.  ^  *  ewyllysio 
hoffi  bywyd,  a  gweled  dyddiau 
da,  attahed  ei  dafod  oddi  wrth 
ddrwg,  a'i  wefusau  rhag  ad- 
roddtwyll:        -  Pt.  34. 12.  &c. 

1 1  °GocheIed  y  drwg,  a  gwnaed 
y  da;  ceisied  heddwch,  a  di- 
lyned  ef.   «^..37.27.  E..1.16.  sioanu. 


M  m 


Daîoni  Duro  I-  PBTR,  IIL 

12  Canys  y  rnm  Uygaid  yr 
Ardwydd  ar  y  rhai  cyfiawn, 
a'i  fflustiau  ef  tu  ag  at  eu 
gweddi  hwynt:  eithr  y  rrim 
wyneb  yr  Arglwydd  yn  erbyn  } 
rhai  sydd  yn  gwneuthur  drwg. 

13  A  phwy  a'ch  dryga  chwi, 
os  byddwch  yn  dilyn  yr  hyn 

^U^pEithr  o  bydd  i  chwi  hefyd 
ddîoddef  o  herwydd  cyfiawn- 
der,  dedwydd  ydyeh :  ond  "nac 
ofhwch  rhag  eu  hofn  hwynt, 
acna'ch  cynhyrfer; 

PMatt.5.10,n,  12.  Pen.2.19.a4.14. 
1^8.8.12.13.  Jer.1.8. 

16  Eithr  sancteiddiwch  yr  Ar- 
glwydd  Dduw  yn  eich  calon- 
nau  -  a  'byddwch  barod  bob 
amser  i  atteb  i  bob  un  a  ofyno 
Ì  chwi  reswm  am  y  gobaith 
sydd  ynoch,  gyd  âg  addfwyn- 
der  II  ac  ofn : 

•  Pb  119.46.   Act.4.8.  Col.  4. 6.  tapUrch. 

16  'A  chennych  gydwybod 
dda;  fel  yn  yr  hyn  y  maent  yn 
eich  goganu  megis  drwg-weith- 
redwirr  y  cywilydd^o  y  rhai 
sydd  yn  beio  ar  eich  ymar- 
weddiad  da  chwi  yng  Nghnst. 

•  Pen.  2. 19, 21. 

17  Canys  gwell  ydyw,  os  e- 
wyllys  Duw  a'i  myn,  i  çhwi 
ddîoddef  yn  gwneuthur  daioni, 
nag  yn  gwneuthur  drygioni. 

18  Oblegid  Crist  hefyd  'un- 

•  Ehuf.5.6.   Heh.9.  26.28. 


í  V  henfyd. 

waith  a  ddîoddefodd  dros 
bechodau,  y  Cyfiawn  dros  yr 
anghyfiawn,  fel  y  dygai  m  at 
Dduw,  "wedi  ei  farwolaethu  yn 
y  cnawd,  eithr  ei  fywhâu  yn  yr 

Yspryd:  »Ehuf.l.4.  2Cor.l3.4. 

19  Trwy  yr  hwn  yr  aeth  efe 
hefyd  ac  "a  bregethodd  i'r 
ysprydion  y'ngharchar ; 

»  Pen.  1. 12.  a  4. 6. 

20  Y  rhai  a  fu  gynt  anufudd, 
pan  unwaith  yr  oedd  hir-amyn- 
edd  Duw  yn  aros  yn  nyddiau 
Nöe,  tra  'y  darperid  yr  arch, 
«yn  yr  hon  ychydig,  sef  wyth 
enaid,  a  achubwyd  trwy  ddwtr. 

1  Gen.  6. 3, 13.     •  Heb.  11.  7.     •  Gen.  7. 7. 
a8.18.  2Petr2.5. 

21  "  Cyffelybiaeth  cyfattebol 
Ì'r  hwn  sydd  yr  awrhon  yn  ein 
hachub  ninnau,  sef  bedydd, 
(nid  bwrw  ymaith  fudreddi  y 
cnawd,  eithr  ymatteb  cydwyb- 
od  dda  tu  ag  at  Dduw ;)  trwy 
adgyfodiad  lesu  Grist : 

i>  Eph.  5.  26. 

22  Yr  hwn  sydd  "  ar  ddeheu- 
law  Duw,  wedi  myned  i  'r  nef ; 
a'r  *ai^elion,  aV  awdurdodau, 
a  'r  galluoedd,  wedi  eu  daros- 
twng  iddo. 

•  Pb.  110.1.  Eph.  1.20,21.  <>Ehuf.8.38. 

PENNOD  IV 


A  D  CYlch  60.— 1  Y  tnae  yn  e«  hanrwg  hwy 
'i  heidio  â  pheehu,  trwy  esampl  Gnst,  a  thrwy 
ystyried  fod  diwedd  poh  peth  yn  P^«y^o  yn 
agos.    12  Y  mae  yn  eu  eysuro  yn  <'rhyn 
erlid. 


rr  ap,M.vn  anno,        ,.  PETK,  IV.  i  .„4r,c,,,M. 

AVSnrJ^^t''^.\.l^^-.\'i^-^'^  pob  peth  a 


Grist  drosom  ni  yn  y 
cnawd,  chwithau  hefyd  bydd- 
wch  wedi  eich  arfogi  â  'r  un 
oblegid  'yr  hwn  a 
ddioddefodd  yn  y  cnawd,  a 
beidiodd  â  phechod ; 

•  Rliiif.  G.  7. 

2  "Fel  na  byddo  mwyach 
iyw  1  chwantau  dynion,  ond  i 

ewyllys  Duw,  dros  yr  amser 
sydd  yn  ol  yn  y  cnawd. 

«•  Ehuf.  14. 7.     o  Gal.  2. 20. 

3  Canys  digon  i  ni  "yr  amser 
a  aeth  heibio  o 'r  einioes  'i 
we^^jiredu  ewyllys  y  Cenhedl- 
oedd,  gan  rodio  mewn  tryth- 
yllwch,  trachwantau,  meddw- 
dod  cyfeddach,  ||  dîotta,  a 
maidd  eilun-addoliad : 


"  Ezec.  44.  6.  a  45.  9.  Act  17. 30. 
«Eph.  4.  17.  imyfed. 

4  Yn  yr  hyn  y  maent  yn  ddî- 
eithr  yn  eich  cablu  chwi,  am 
nad  ydych  yn  cyd-redeg  gyd 
â  hwynt  i  'r  unrhyw  ormod 
rhysedd:  'Act.i3.45.ai8.6. 

5  Y  rhai  a  roddant  gyfrif  i  'r 


ìarnu 


hwn  sydd  barod 
byw  a'r  meirw. 

«  Act  10.  42.   1  Cor.  16.  51.  SB. 

6  Canys  er  mwyn  hynny  yr 
efengylwyd  i  'r  meîrw  hefyd ; 
fel  y  bernid  hwy  yn  ol  dynion 
yn  y  cnawd,  ac  y  byddent  fyw 
yn  ol  Duw  yn  yr  yspryd. 

"  Pen.  3.  19 


nesaodd:  ^am  l.ynny  byddwch 
sobr,  a  gwyliadu  rus  i  weddíau 

'Matt.  24.13.  R   Hhul.13,12.   Phil.  4. 5.   2  Pet, 
3-9.11.      »Matt.26.41.  Col.  4.  2.   Pen.  5.  8 

8  Eithr  o  flaen  pob  peth, 
bydded  gennych  gariad  '  hel- 
aeth  tu  ag  at  eich  gilydd  • 

canys'cariad  aguddia  Uaws  o 
bechodau. 

I  amemg  pmhaut.      i  Diar.  10.  1%   lago  5  20 

1  r  llall,  "heb  rwgnach. 

!       ■»Ehuf.l2.13.  Heb.l3.  2.  ■■Phü.2.14 

•  ^ìl^''^^'^'  "^^^^^  y  ^erbyn- 
^r^/^  cyfrennwch  â'ch 
gilydd,  p  fel  daionus  oruchwyl- 
wyr  "amryw  ras  Duw. 

•Bhnf.126    PMatt.25.14.  Lucl2.42.  lCor.4.1.a 
Tit.1.7.      ílCor.12.4.   Eph.  4. 11. 

i}l  llefiiru  a  ^Tia  neb, 
Uefared  uiegis  llgeiriau  Duw' 
os  gweini  y  mae  ueb,  gwnaed 
megis  o  r  gallu  y  mae  Duw  yn 
ei  roddi:  fel  'ym  mhob  peth 
y  gogonedder  Duw  trwy  lesu 
(^rist ;  i'r  hwn  y  byddo  y  so- 
goniant  a'r  gallu  yn  oes"  oes- 
oedd,  Amen. 

I        'Bh«f.l2.6,7.8.  lCor.3.10.      X  aracìan 
!  •  Eph.  5.  20.      <  1  Tün.  6. 16. 

,  12  Anwylyd,  na  fydded  ddí- 
eithr  gennych  am  "y  profiad 
tanllyd  sydd  TOoch,  yr  hwn  a 
wneir  er  profedigaeth  i  chui, 
lel  pe  bai  betli  dieithr  yn  di- 

gWydd  Ì  Chwi  :    - 1  Cor.  S.  13.  Pen.  1. 7 
M  m  8 


Cymro  yn  erbyn  erhd.      L  ^^^^^  ^  •  y  y 

13  Eithr  Mlawenhêwch,jniB^ddynJio^^^^ 


a.yinmamt  a  'ch  ^2^!^^^^' 
rannoffion  o  ddîoddefiadan 
rrist  fel,  pan  ddatguddier 
S  ogònSnt  li,  y  byddoch  yn 
llawen  ac  yn  gorfoleddn. 

.Act.6.41.  Iagol.2.     ' 2 C»r 

2Tim.2.12.  Dat.1.9. 

14  •  Os  difenwir  chwi  er  mwyn 
enw  Orist,  gwỳn  eicŵ  byd ;  o- 
bîiid  y  mae  Yspryd  y  gogon- 
rant,  ac  Duw  yn  gor- 

nhwys  arnoch:  ar  en  rhan 
Cnt  yn  wir  efe  a  geblir,  ond 

areich  rhan  chwi  efe  a  ogon- 

eddir.  5.11.  Pen.2.20.a3.14. 

16  Eithr  'na  ddîoddefed  neb 
o  honoch  fel  Uofrudd,  neu 
leidr,  neu  ddrwg-weithredwr. 
neu  fel  un  yn  yîSy^»*^,^^^ 
matterion  rhai  eraill : 
16  Eithr  os  fel  Cnstion,  na 
fydded  gywilydd  ganddo ;  ond 
gogonedded  Dduw  yn  hyn  o 

^17'Oanys  yr  amser  M 

ddechreu  o'r  farn  o  dŷ  Dduw: 
ac  'os  dechreu  hi  yn  gyntat 
amom  ni,  '  beth diwedd 
y  rhai  nid  ydynt  yn  llcredu  1 
ftfenaryl  Duw  'i 

b  eT  \0  12    Jer.  25.  29.  a  49. 12    Mal.  8.  5^ 

18  •  Ac  os  braidd  y  mae  y  cyt- 
iawn  yn  gadwedig,  pa  le  yr 
ymddengys  yr  annuwiol  a  r 

pechadur^  '^"T.?vd 

19  Am  hynny  y  rhai  hetyd 


Duw,  'gorchymynant  eu  hen- 
eidiau  iddo  ef,  megis  i  Gre- 
awdwr  ffyddlawn,  gan  wneuth 
ur  yn  dda. 

iPb.31.5.  Luc23.46.  2Tim.l.M. 

PENNOD  V. 


A.D.cylch  60.-1  Y  ^  f".  ^""^  yî,^ 
uriaà  i  horthi  defaid  CrMÍ  ;  5  a  r  uur 

fodmi  mhr,  ac  yn  ddtanwadal  yn  y  ffydd  ' 
ébwr  creiHawn, 

YR  henuriaid  sydd  yn  eich 
plith,  attolwg  iddynt  yr 
ydwyf  fi,  yr  bwn  wyf  'gyd- 
Sriad,  a'^thyst  o  ddîoddef- 
iadau  Orist,  yr  hwn  hefird  wut 
■'gyfrannog  o 'r  gogoniant  a 
ddatguddir : 

.PUiJs.  ^L«c24.48.  .Rhuf.8.17.18.D.tl.a 

2  «Porthwch  braidd  Duw,  llyr 
hwn  sydd  yn  eich  plith,  gan 
fwrw  golwg  arnyni;  nid  trwy 
gymmell,  eithr  yn  ewyllysgar ; 
•  nid  er  mwyn  budr-elw,  eithr 
o  barodrwydd  meddwl ; 

«  Aot  20. 2B.     •  M  tf 
•  lTim.8.3,8.  Tit.1.7. 

3  Nid  fel  rhai  'yn  tra-ar- 
glwyddiaethu  ar  « etifeddiaeth 
]>uw,  ond  gan  fod  yn  esampl- 
au  i  'r  praidd.         '  Matt.  20. 25  26. 

Q  a    2  Cor  1  24.      «  Pb-  33. 12.  a  74. 2. 
l?SÄ.ÄÌÎ9.^Tim.4.12.Tit2.7. 

4  A  phan  'ymddangoso  y  Fen- 
bugail,  chwi  a  gewch  dderbyn 
anniflannedig  goron  y  gogon- 

iant.  •Heb.tó.^O.  ncor.9.25. 


Amryw  gyngharion^  I.  PI 

6  Yr  un  ffunud  yr  îeuaîngc, 
byddwch  ostyngedîg  i'r  hen- 
urîaîd.  A  byddwch  ^bawb  yn 
ostyngedîg  i'ch  gilydd,  ac  ym- 
drwsiwch  oddi  fewn  â  gostyng- 
eiddrwydd:  oblegid  ""y  mae 
Duw  yn  gwrthwynebu  y  beilch- 
ion,  ac  yn  rhoddi  gras  i  'r  rhai 
gostyngedig. 

»  Bhuf.  12.  20.   Eph.  5.  21 .      »  lago  4.  6. 

6  "  Ymddarostyngwch  gan 
hynny  dan  alluog  law  Duw, 
fel  y  'ch  dyrchafo  mewn  am- 
ser  cyfaddas  :       °  lago  4.  lo. 

7  ^Gan  fwrw  eich  holl  ofal 
arno  ef ;  canys  y  mae  efe  yn 
gofalu  drosoch  chwi. 

•P§.37.  5.  a56.22.    Matt.  6.  26.  Phü.4.6. 

8  ^Byddwch  sobr,  gwyliwch: 
oblegid  y  mae  ''eich  gwrthwyn- 
ebwr  diafol,  megis  Uew  rhu- 
adwy,  yn  rhodio  oddi  amgylch, 
gan  geisio  y  neb  a  aUo  ei 
lyngcu. 

PLiic21.36.   lThe88.6. 6.  Pen.4.7. 
«  Job  1.  7.  a  2.  2. 

9  '  Yr  hwn  gwrthwynebwch  yn 
gadarn  yn  y  ffydd  ;  gan  wybod 
fod  yn  cyflawni  yr  un  blinderau 

'Eph.6.11,18.  Iago4.7. 


rR,  V.  anherchion. 
yn  eîch  ||  brodyr  y  rhai  sydd  yn 

y  byd.  ^brmodoHafihurhoniydd, 

10  A  Duw  pob  gras,  yr  hwn 
a  'ch  galwodd  chwi  i  'w  dragy- 
wyddol  ogoniant  II  trwy  Grist 
lesu,  wedi  i  chwi  ddíoddef 
•ychydig,  'a'ch  perffeîthio  chwi, 
a  'ch  cadarnhao,  a  'ch  cryf  hao, 

a  'ch  Sefydlo.  I  vng  ^ghnst  lem. 

■2Cor.4.  17,   Pen.  1.6.      »Heb.  13.  21. 

11  "  Iddo  ef  y  hycldo  y  gogon- 
iant  aV  gallu  yn  oes  oesoedd. 
Amen.         "Pen.  4.  n.  Dat.  1.  e. 

12  Gyd  â  Sîlfanus,  brawd 
ffyddlawn  î  chwî,  fel  yr  wyf 
yn  tybied,  *yr  ysgrifenais  ar 
ychydig  eiriau.  gan  gynghori, 
a  thystiolaethu  mai  gwir  ras 
Duw  yw  yr  hwn  yr  ydych  yn 
sefyll  ynddo.        « Heb.  13. 22. 

13  Y  mae  yr  eglioys  sydcl 
yn  Babilon,  yn  gyd-etholedîg 
d  chwi^  yn  eich  annerch;  a 
^Marc,  fy  mab  i.     ^  Act.  12. 12. 25. 

14  'Anherchwch  eich  gilydd 
â  chusan  cariad.  Tanirnefedd 
i  chwi  oll  y  rhai  ydych  yng 
Nghrist  lesu.  Amen. ' 

■  Rhuf.  16.  16.    1  Cor.  16.  2U.   2  Cor.  13. 12. 
1  Thees.  5.  26 


M  m  I 


AIL  EPISTOL  CYFFREDINOL 

PETR  YR  APOSTOL. 


PENNOD  I. 

^D.  66.-1  y  --/^         -  " 

gohaith  o  gynnydd        ^Td'ia^th  yn  ricr 

ogZi<^nt  ef  a  thrwy  dyst^olaeth  y  Tad,  a 

prophwydi. 

SIMON  Petr,  gwasanaethwr 
ac  apostol  lesu  Grist,  at  y 
rliai  a  gawsant  •gyflelyb  werth- 
fawr  ffYcld  a  ninnau,  tr^yy  gyt- 
îawnder  ein  Dnw  l|m,  a  n 
Hachubwr  lesu  Grist : 

.Bhuf.1.12.  2  0».  4. 13.  Tit.1.4.  .a.Ä. 

2  "  Gras  i  chwi  a  thangn^edd 
a  amlhâer,  trwy  adnabod  Duw, 
a  lesu  ein  Harglwydd  ni, 

i>lPetrl.2.  Judasa 

Q  Mesis  y  rhoddes  ei  dduwiol 
aUu  ef  i  ni  bob  peth  a  berthyn 
i  fywyd  a  duwioldeb,  Hrwy  ei 
adnabod  ef  yr  hwn  a  'n  galw- 
odd  ni  II  i  ogoniant  a  rhmwedd: 

.Ioanl7.3.  lPetr2.9.  I 

4  Trwy  yr  hyn  y  rhoddwyd  i  : 
ni  addewidion  mawr  iawn  a  i 
gwerthfawr;  fel  trwy  y  rhai 
hvn  y  byddech  *  gyfrannogion 

2Cor.3.18.  Eph.4.24.  Heb.  12. 10.  lIoau3.2. 


o  'r  duwiol  anîan,  -wedi  diangc 
oddi  wrth  y  llygredigaeth  sydd 
yn  y  byd  trwy  drachwant. 

•  Pen.  2. 18,20. 

5  A  hynyma  hefyd,  gan  roddi 
cwbl-ddiwydrwydd  chwaneg- 
wch  II  at  eich  öydd,  "nw'edd, 
ac  +  at  rinwedd,  wybodaeth ; 

I  ^      ♦  meum  rhinwM 

6  Ac  II  at  wybodaeth,  gym- 
medrolder;  ac  +  at  gymmedrol- 
der,  amynedd;  ac  tat  amyn- 
edd,  dduwioldeb ; 

ImewnmcuMaeth.     *  .mwn  c,imr,Mn.  tm»m. 

7  Ac  at  dduwioldeb,  gared- 
igrwydd  brawdol;  ac  'at  gar- 
edigrwydd  brawdol,  ganad. 

íGal.6.10.  1  TheBS.  3. 12. »  5. 15. 

8  Canys  os  yw  y  pethau  hyn 
gennych,acynllamlhwynt,  y 
maeiit  yn  peri  na  byddoch  na 
segur  ''na  difí-rwyth  yngvvyb- 
odaeth  ein  Harglwydd  lesu 

GrÌst.  lÄŵwft.  «Tit.3.14. 

9  Oblegid  yr  hwn  nid  y 
rhai  hyn  ganddo,  "dall  ydyw 
heb  weled  ym  mhell,  wed 
gollwng  dros  gôf  ei  lanhau 
oddi  wrth  ei  bechodau  gynt. 

h  1  loan  2. 9,  U. 

10  O  herwydd  paham  yn  hytr- 


Ithyhmldio  ifod  II.  P 

ach,  frodyr,  byddwch  ddiwyd 
'  i  wiieuthur  eich  galwedigaeth 
a  'ch  etholedigaeth  yn  sicr : 
canys,  tra  fyddoch  yn  gwneuth- 
ur  y  pethau  hyn,  ni  lithrwch 
chwi  ddim  byth :      '  i  loan  3. 19. 

11  Canys  felly  yn  helaeth 
y  trefhir  i  chwi  fynediad  f 
mewn  i  dragywyddol  deyrnas 
ein  Harglwydd  a'n  Hachubwr 
lesu  Grist. 

12  O  herwydd  paham  "nid 
esgeulusaf  eich  coffâu  bob 
amser  am  y  pethau  hyn,  er 
eich  bod  yn  eu  gwybod,  ac 
wedi  eich  sicrhâu  yn  y  gwir- 
ionedd  presennol. 

k  Rhuf.  15. 15,  lIoan2.21. 

13  Eithr  yr  ydwyf  yn  tybied 
fod  yn  iawn,  tra  fyddwyf  yn 

y  tabernacl  hwn,  "  eich  cyffrôi 
chwi,  trwy  ddwyn  ar  gôf  i 

ChwÌ  ;  1 2  Cor.  5.  1 .      »■  Pen.  3. 1. 

14  "  Gan  wybod  y  bydd  i  mi 
ar  frys  roddi  fy  nhabernacl 
hwìi  heibio,  megis  ag  yr  hys- 
bysodd  "ein  Harglwydd  lesu 
Grist  i  mi. 

"  Deut.  4.  21,  22.  a  31. 14.  2  Tim.  4.  6. 
<■  loan  21.  18, 19. 

15  Ac  mi  a  wnaf  fy  ngoreu 
hefyd  ar  allu  o  honoch  bob 
amser,  ar  ol  fy  ymadawiad  i, 
wneuthur  coffa  am  y  pethau 
hyn. 

16  Canys  nid  gan  ddilyn 
''chwedlau   cyfrwys,  yr  hys- 

P  1  Cor.  1. 17.  a  2. 1. 


ETR,  I.  yn  ddianwadal. 

bysasom  i  chwi  iierth  a  dy- 
fodiad  ein  Harglwydd  Icsu 
Grist,  eithr  wedi  gweled  ei 
fawredd  ef  â  'n  Uygaid. 

1  Matt.  17. 1, 2.  loan  1. 14.  1  loan  1. 1.  s  4. 14. 

17  Canys  efe  a  dderbyniodd 
gan  Dduw  Dad  barch  a  go- 
goniant,  pan  ddaeth  y  cyfryw 
lef  atto  oddi  wrth  y  mawr- 
ragorol  Ogoniant,  'Hwn  yw 
fy  anwyl  Fab  i,  yn  yr  hwn 
y'm  boddlonwyd. 

'  Matt.  3.  17.  a  17.  5. 

18  A'r  llef  yma,  yr  hon  a 
ddaeth  o  'r  nef,  a  glywsoni  ni, 
pan  oeddym  gyd  âg  ef  yn  'y 
mynydd  sanctaidd. 

'Ex.  3.  5.  J08.  5. 15. 

19  Ac  y  mae  gennym  air 
sicrach  y  prophwydi;  yr  hwn 
da  y  gwnewch  fod  yn  dal  arno, 
megis  ar  'ganwyll  yn  Uewyi-chu 
mewn  lle  tywyll,hyd  oni  wawrio 
y  dydd,  ac  oni  chodo  y  "  seren 
ddydd  yn  eich  calonnau  chwi : 

'  Pb.  119.  105.    loan  5.  35.      »  Dat.  2.  28.  a  22. 16. 

20  Gan  wybod  hyn  gyntaf, 
*nad  oes  un  brophwydoìiaeth 
o'r  ysgrythyr  o  ddehongliad 

prîod.  '  Rhuf.  12. 6. 

21  Canys  'nid  trwy  ewyllys 
dyn  y  daeth  II  gynt  brophwyd- 
oliaeth;  eithrdynion  sanctaìdd 
Duw  a  lefarasant  megis  y  cyn- 
hyrfwyd  hivy  gan  yr  Ỳspiyd 
Glân. 

'2Tim.3. 16.   IPetrl.U.  lunoouer. 
M  m  4 


J.Î»  athramon 

PENNOD  II. 

^.O.  66.-1  Y  -ÄÍÄnÄ'^« 
dîaUdd  fc«î/  «•«  ^fyrZ0Ìd  /el  y  g^redr 


U  PETR,  II. 

5  Ac  onid  arbedodd  efe  yr 
henfyd,  eithr^Noe  pregeth^ 
cyfiawnder,  a  g^dwodd  ete 
arei  wythfed,  pan  ddug  efe  y 
diluw  ar  fyd  y  rhai  anwir ; 

*Geii.7.1.7.23.  lPetr3.20. 

^  A  'chan  droi  dinasoedd 
Sodom  a  Gomorrah  yn  Undw 

a'u  lldamniodd  hwy  a  dym- 
ŵUad,  -gan  gosod  yn 
esampli'r  rhaiafyddentyn 

annuwiol ; 


iQen.l9.24.  Judai7.  \haimoM. 
■n  Num.  26. 10. 

7  Ac  -a  waredodd  Lot  gyf- 


awer  e?»  fi-w-»*.-  ^ 

IITHB  'bu  gau-brophwydi 
I  'J  h5Yd  ym  mhlith  y  bobl, 
•  0^*-^  bvdd  gau-athraw- 

^heSu  din^Ä  l 
mewn  heresiau  y^y  ^  , ,  a 

«chan  wadu  yr  j^^gi^^     <J^.  i       .        waredodd  L.01  gyi- 

vu  trigo  yn  eu  mysg  bwynt, 
C^eted  ac  yn  clywed  yd- 

oSd  yn  poeni  ei  enaid  cyf- 
i^wn  TdSydd  i  ddydd  trwy 
Thanehyfreithlawn  weithred- 

ÌîlSL  ì     .P..119.1S8.  E«c.9.4. 

oedd  hwym  •)         „  ,  warpd 
Q  PYr  Arglwydd  a  fedr  warea 
y  rhai  duwiol  rhag  profedig- 

Lth,  a  chadw  y  rhai  anghyf- 
iawniddyddyfami'wpoem. 

p  1  Cor.  10. 13. 

1 0  Ac  vn  bennaf "  y  rhai  sydd 
yÄ^arolycnawdmewn 

chwant  aflendid,  ac  yn  diystyru 
«flywodraeth.  Bhyfygus  ydyiú^ 
'|^ndyn;nidydyntynarswydo 

cabluurddas: 

,J«d««4.7.8.10.1fi  lar^mMrẅ. 


"hitf.H  24  11    Act.20.30.  lCor. 

ST^bli/ffordd  y  gvnr.on- 
3Âc-mewncybydd-dod,trwy 

4  Canys  "^onid  arbedodd  Duw 
yíangelion''abeçhasent,eithr 

rhoddi  i  gadwynau  tywyllwch, 
i'wcadwifarnedigaeth; 

.JẂ4.18.  J«d..6.     '■Ioa»8.44.  lIoan3.8. 
i  IjUO  8. 81. 


Nodau  y  II. 

11  Lle  nid  yw  yr  'angelion, 
y  rhai  sydd  fwy  mewn  gallu  a 
nerth,  yn  rhoddi  cablaidd  fam 
yn  eu  herbyn  II  hwynt  ger  bron 

yr  Arglwydd.     '  Jndas  9.     I  m,  Jnmain. 

12  Bithr  y  rhai  hyn,  'megis 
anifeiliaid  anrhesymmol  anian- 
ol,  y  rhai  a  wnaed  i  'w  dal  ac 
î'w  difetha,  a  gablant  y  pethau 
ni  wyddant  oddi  wrthynt,  ac  a 
ddifethir  yn  eu  llygredigaeth 
eu  himaîn ;      ■  jer.  12. 3.  judas  10. 

13  Ac  a  dderbyniant  gyflog 
anghyfiawnder,  a  hwy  yn  cyf- 
rif  moethau  t  beunydd  yn  hy- 
frydwch.  *Brychau  a  meflau 
ydynt,  yn  ymddigrifo  yn  eu 
twyll  eu  hunain,  "gan  wledda 

gyd  â  Chwi  ;    t  Or.     »,  neu,  trm  v  dÿàd. 
« JndM  12.     «  1  Cor.  11. 20, 21. 

14  A  Uygaîd  ganddynt  yn 
Uawn  tgodineb,  ac  heb  fedru 
peidio  â  phechod;  yn  Uithio 
eneidiau  anwadal:  a  chan- 
ddynt  galon  wedi  ymgynnefino 
â  chybydd-dra;  plant  p  fell- 

dith:  t  Gr.  0  'r  odinẁ-wraig, 

15  Wedi  gadael  y  flbrdd 
uniawn,  hwy  a  aethant  ar 
gyfeiliorn,  gan  ganlyn  ffbrdd 
"  Balaam  nwb  Bosor,  yr  hwn  a 
garodd  wobr  anghyfiawnder ; 

'  Num.  22. 6, 23,  28.  JudasU. 

16  Ond  efe  a  gafodd  gerydd 
am  ei  gamwedd:  asen  fad 
arferol  â'r  îau,  gan  ||  ddywedyd 

I  Wani. 


II'  gau-athrawon. 
â  Ilef  ddynol,  a  waharddodd 
ynfydrwydd  y  prophwyd. 

17  'Y  rhai  hyn  ydynt  ffyn- 
honnau  diddwfr,  cymmylau  a 
yrrid  gan  dymmestl ;  i'r  rhai  y 
mae  niwl  ty wyllwch  y  'nghadw 
yn  dragywydd.        '  Jndaê  12, 13. 

18  Canys  'gan  ddywedyd 
chwyddedig  eiriau  gorwagedd, 
y  maent  hwy,  trwy  chwantau 
y  cnawd,  a  thrythyllwch,  yn 
Ilithio  y  rhai  "a  ddîangasai  ||yn 
gwbl  oddi  wrth  y  rhai  sydd  yn 
byw  ar  gyfeiliom. 

■JudaBie.      »^01.2.40.  Idrotmnÿd. 

19  Gan  addaw  ''rhyddid  idd- 
ynt,  a  hwythau  eu  hunain  'yn 
wasanaethwyr  Ilygredigaeth : 
canys  gan  bwy  bynnag  y  gorch- 
fygwyd  neb,  i  hwnnw  hefyd  yr 
aeth  efe  yn  gaeth. 

''lPetr2.16.     «loanS.Sl  Bhuf.6. 16. 

20  Canys  'os,  wedi  iddynt 
*  ddîangc  oddi  wrth  halogedig- 
aeth  y  byd,  trwy  adnabydd- 
iaeth  yr  Arglwydd  a  'r  Achub- 
wr  lesu  Grist,  y  rhwystrir  hwy 
drachefn  â  'r  pethau  hyn,  a  'u 
gorchfygu ;  aeth  diwedd  y  rhai 
hynny  yn  waeth  na  '  u  de- 
chreuad. 

*Matt.l2.45.  Heb.  6.  4.  a  10.  26.      «Pen.  1.  4. 

21  Canys  'gwell  fnasai  idd- 
ynt  fod  heb  adnabod  ffordd 
cyfiawnder,  nag,  wedi  ei  had- 
nabod,  troi  oddi  wrth  y  gor- 

'Lnol2.47,48. 


TT  PlH^TTÍ  III  Cristi'rfarn, 


CXIiV  \M^^J^  

chymyn  sanctaidd  yr  hwn  a 
draddodwyd  iddynt. 
22  Eithr  digwyddodd  iddynt 
^  oly  wir  ddîareb,  'Ycia 
^chw'elodd  at  ei  chwydiad  ei 
hun-  a'r  hwch  wedi  ei  golchi, 
i  V  hymdreiglfa  yn  y  dom. 

g  Diar.  26. 11. 

PENNOD  III. 

ysgrifenodd  Paul  attynt 


YR  ail  epistol  hwn,  anwyl- 
yd,  yr  ydwyf  yn  awr  yn  ei 
ysgrifenu  attoch;  liyn  yr  hwn 
^4  ydwyf  yn  cyffrôi  eich 
Ädwl  puraidd,  trwy  ddwyn 
ar  gôf  i  chwi : 

i^mwMbmo'rdAin.  •Pen.l.lS. 

2  Fel  y  byddo  cofus  gennych 
y  geiriau  a  rag-ddywedwyd  gan 
V  prophwyd  sanctaidd,  a  n 
gorchymyn  ninnau,  apostohon 
vr  Arglwydd  a'r  lachawdwr  : 
^3  -  Gan  wybod  hyn  yn  gyntaf, 
y  daw  yn  y  dyddiau  diweddaf 

watwarwyr,  yn  rhodio  yn  ol  eu 

chwantau  eu  liunam, 

biTim.4.1.  2Tiin.3.1.  JudaslS. 

mae  addewid  ei  ddyfodiad  ef  ? 

.E..5.19.  Jer.17.15.  Ezec,.  12.  22.  27. 


ífel  yr  oeddynt  o  ddechreuad 
y  creadigaeth.  *f^'-^- 
5  Canys  y  mae  hyn  yn  ddi- 
arwybod  iddynt  o'u  gwirfodd, 
mai  nrwy  air  Duw  yr  oedd  y 
nefoeddèrystalm  a'rddaear 

« yn  cyd-sefyll  o'r  dwfr  a  thrwy 

V  dwfr  *Gen.l.6.9.  Ps.83.6. 

^  .Ps.24.2.al36.6.  Col.1.17. 

6  'O  herwydd  paham  y  byd  a 
oedd  y  pryd  hwnnw,  wedi  ei 
orchuddFo  â  dwfr,  a  ddifeth- 

wyd.  'Gen.7.11. 

7  Eithr  «y  nefoedd  a'r  ddaear 
^dd  yr  awrhon,  ydynt  trwy  yr 
un  gair  wedi  eu  rhoddi  i  gadw 
-i  dân,  erbyn  dydd  y  farn,  a 
distryw  yr  anwir  ddynion. 

gAd.lO.  "21^688.1.8. 

8  Eithr  yr  un  petl^  °f 
fvdded  yn  ddîarwybod  i  chwi, 

ArfflwYdd  megis  mil  ?  tlyn 
tddoedd,  a  mil  o  flynyddoedd 
Legisundydd.  ^ 

9  hìà  ydyw  y^/Ý^y^  Se 
oedi  ei  addewid,  fel  y  mae 

iSyncyfrif  oed;  ond  hir- 
'  ÇmLhous  yw  efe  tu  ^  attom 
n  "heb  ewyllysio  bod  neb  yn 
gÄon^dyfodobawbi 

IdifeirWCh.  /Hab.JB^Heb^^O^- 

10Eithr°dydd  yr  Arglwydd 

.Matt.24.43.   lThe8e.5.2.  Dat.  3.  3.  a  16. 15. 


^^^noç  i  11.  PETR,  ril. 

a  ddaw  mo^'s  Ileidr  y  nos ;  yn 
yr  hwn  nefoedd  a  ânt  heib- 
îo  gyd  â  thwrf,  a  'r  II  defnydd- 
iau  gan  wir  wres  a  doddant, 
a'r  ddaear  a'r  gwaith  a  fyddo 
ynddi  a  losgir. 


i"Pí.l02.26.  Es.  51.6.  Matt.  24. 35.  Bhnf,  8. 20. 
Dat.  20. 11.  a  21.  1.      I  dfmrum. 

11  A  chan  fod  yn  rhaid  i  hyn 
i  gyd  ymollwng,  pa  ryw  fath 
ddynion  a  ddylech  chwi  fod 
mewn  sanctaidd  ymarweddiad 
a  duwioldeb, 

12  Yn  disgwyl  ac  yn  llbrysio 
at  ddyfodiad  dydd  Duw,  tyn 
yr  hwn  y  nefoedd  gan  losgi  a 
ymoUyngant,  a  'r  f  defnyddiau 
gan  wir  wres  a  doddant  ? 

i  prymro  dÿfoâiad.      ỳtrwyi/r.  t^fentum. 

13  Eithr  "  nefoedd  newydd,  a 
daear  newydd,  yr  ydym  ni,  yn 
ol  ei  addewid  ef,  yn  eu  disgwyl, 
yn  y  rhai  y  mae  cyfiawnder  yn 
cartrefu.  «es.  es.  17.  a  66.22.  Dat.21. 1, 27. 

14  O  herwydd  paham,  anwyl- 
yd,  gan  eich  bod  yn  disgwyl 
y  pethau  hyn,  gwnewch  eich 
goreu  'ar  eich  cael  ganddo  ef 
mewn  tangnefedd,  yn  ddifrych- 
eulyd  ac  yn  ddîargyhoedd. 

'  1  Oor.  1.  8.  a  16.  58.  Phil.  1.  lo.  1  Thess.  3. 18 
a6.23w 


sancteiddrwì/dd. 
15  A  chyfrifwch  •hir-amynodd 
ein  Harglwydd  yn  iachawdwr- 
laeth;  megis  ag  yr  ysgrifenodd 
em  hanwyl  frawd  Paul  attoch 
chwi,  yn  ol  y  doethineb  a 
rodded  iddo  ef ; 


•Rhuf.  2.4.  lPetrS.20.  Ad.  9. 

16  Megis  yn  ei  hoU  epistolau 
hefyd,  'yn  llefaru  ynddynt  am 
y  pethau  hyn:  yn  y  rhai  y 
mae  rhyw  bethau  anhawdd  eu 
deall,  y  rhai  y  mae  yr  an- 
nysgedig  a  'r  anwastad  yn  eu 
gẃyrdroi,  megis  yr  ysgrythyrau 
eraill,  i  'w  dinystr  eu  hunain. 

»Khu£8.19.  lCor.15.24.  1  Thess.  4. 15 

17  Chwychwi  gan  hynny,  an- 
wylyd,  a  "chwi  yn  gwybod  y 
pethau  hyn  o  'r  blaen,  ymged- 
wc'lí  rhag  eich  arwain  ymaith 
trwy  amryfusedd  yr  annuwiol, 
a  chwympo  o  honoch  oddi 
wrth  eich  sicrwydd  eich  hun. 

•  Marc  13.  23. 

18  Eithr  cynnyddwch  mewn 
gras  a  gwybodaeth  ein  Har- 
glwydd  a  'n  Hiachawdwr  lesu 
Grist.  Iddo  ef  y  hyddo  gogon- 
iant  yr  awrhon  ac  Hyn  dra- 
gywyddol.  Amen. 

I  hyd  ddydd  tragilwyddoidA. 


EPISTOL  CYNTAF  CYFFREDINOL 

lOAN  YR  APOSTOL. 


PENNOD  I. 

YR'hyii  oeddo'r  dechreu- 
ad,yrhynaglyw8om,yr 
hyna  welsomâ'nllygaid,  yr 
hyn  a  edrychasom  amo,  ac  a 
dlimlodd  em  dwylaw  am  Air 
y  bywyd ; 


.'loanl.14.  2Petrl.l6.  Pen.4.14. 
«Lnoa4.39-  loan2ü.  27. 


2(0anysybywyd^aeglurha. 
wyd,  ac  ni  a  welsom,  ac  ydym 
yl  tystiolaethu,  ac  yn  myiiegi 
Tchli  y  bywyd  tragywyddol 
•yr  hwn  oedd  gyd  a  r  Tad,  ac 
a  eglurhâwydini;) 

dtTim.3.16.      •loan  1.1.2 

3  Yr  hyn  a  welsom  ac  a  glyw- 

eyd  â'r  Tad,  a  chyd  a  i  Fab 

pf  lesu  Grist. 
4  A'r  petbau  hyn  yr  ydym  yn 

eu  hysgrifenu  attoch,  tel  y 
byddo  eich  Uawenydd  yn  gyf- 
lawn. 


I  5  •  A  hon  yw  y  gennadwn  a 
'  fflywsom  ganddo  ef,  ac  yr  yd- 
|r4eihadroddichwi;Mai 

^goleuni  yw  Duw,  ac  nad  oes 
ynddo  ddim  tywyllwch. 

.P«..3.11.  .Ioanl.9.a8.12.a9.5.al2.35.36. 

6  'Os  dywedwn  fod  i  ni  gym- 
deithas  âg  ef  a  rhodio  yny 
tywyllwch,  celwyddog  ydym, 
ac  nid  ydym  yn  gwneuthur  y 
gwirionedd: 

7  Eithr  os  rhodiwn  yn  y  gol- 
euni,  megis  y  mae  efe  yn  y 
goleini,  y  mae  i  ni  gymdeithas 
l'n  gilydd,  a  "^gwaed  lesu  Grist 
ei  Fab  ef,  sydd  yn  em  glanhau 
ni  oddi  wrth  bob  pechod. 

^lCor.6.11.  Heb.9.14.  lPetrl.19. 
Dat  1.5 

8  'Os  dywedwn  nad  oes  ynom 
bechod,  yr  ydym  yn  ein  twyl  o 
em  hunain,  a'r  gwirionedd  nid 

VW  ynom.       ilBien.8.46.  2Chion.6.86. 
^         Diar.20.9.  Pieg.7.20.  Iago3.2. 

9  »0s  cyfaddefwn  ein  pech- 
odau,  ffyddlawn  yw  efe  a  chj^t^ 
î«wn  fel  y  maddeuo  i  ni  em 
Sŵufacy'nglanhaooddi 

wrth  bob  anghyfiawnder. 

-P8.32.5.  Diar.28.13. 

10  Oa  dywedwn  na  phech- 
allrydymyBeiwneuthur 


Crist  yn  Eirìolmr.  I.  10 

ef  yn  gelwyddog,  a  'i  air  ef  nid 
yw  ynom. 

PENNOD  II. 

A.  D.  Gwedi  90. — 1  Y  mae  yn  eu  eyturo  hwy 

yn  erbyn  peehodau  o  weiidid.  3  Adnahod 
Duv)  yn  iawn,  yw  eadw  ei  orchymynion  ef, 
9  o  charu  ein  brodyr,  15  ac  na  roddom  ein 
tereh  ar  y  hyd.  18  Bhaid  i  ni  ochelyd  twyllr 
wyr  ;  20  y  rhai  y  mae  y  dweid  yn  ddîogel 
oddi  wrth  eu  twytt,  trwy  harhâu  yn  y  ffydd, 
ae  meum  taneteiddrwydd  huchedd. 

FY  mhlant  bychain,  y  peth- 
au  hyn  yr  wyf  yn  eu  hys- 
grifenu  attoch,  fel  na  phech- 
och.  Ac  o  phecha  neb,  'y 
mae  i  nî  Eiriolwr  gyd  â  'r  Tad, 
lesu  Grist  y  Cyfiawn : 

•  Bhuf.  8. 34.    1  Tim.  2.  5.    Heb.  7.  25.  a  9.  24. 

2  Ac  "  efe  y  w  yr  ||  iawn  dros 
ein  pechodau  ni :  ac  níd  dros 
yr  eiddom  ni  yn  unig,  eithr 
*dros  bechodau  yr  hoU  fyd. 

'•Bhuf.S.^S.  2Cor.6.18.  Pen.4.10. 
I  eymmod.     "=  loan  4.  42.    Pen.  4. 14. 

3  Ac  wrth  hyn  y  gwyddom  yr 
adwaenom  ef,  os  cadwn  ni  ei 
orchymynion  ef. 

4  Tr  hwn  sydd  yn  dywedyd, 
Mi  a'i  hadwaen  ef,  ac  heb 
gadw  ei  orchymynion  ef,  cel- 
wyddog  yw,  a'r  gwirionedd  nid 
yw  ynddo.  '"Pen.i.6.»4.2o. 

5  Eithr  'yr  hwn  a  gadwo  ei 
air  ef,  yn  wir  'yn  hwn  y  mae 
cariad  Duw  }tì  berffaith:  «wrth 
hyn  y  gwyddom  ein  bod  ynddo 

ef.     •  loan  14.  21,  23.   f  Pen.  4. 12.   »  Pen.  4. 13. 

6  Yr  hwn  a  ddywed  ei  fod  yn 


A.N,  II.  Am  (jaru  y  brodyr. 

aros  ynddo  ef,  "  a  ddylai  yntau 
felly  rodio,  megis  ag  y  rhod- 
iodd  ef. 

Matt.  n.  29.  loui  13. 15.  1  Petr  2.  21. 

7  Y  brodyr,  'nid  gorchymyn 
newydd  yr  wyf  yn  ei  ysgrifenu 
attoch,  eithr  gorchymyn  hen 
"yr  hwn  oedd  gennych  o 'r 
dechreuad.  Yr  hen  orcliymyn 
yw  y  gair  a  glywsoch  o'r  de- 

Chreuad.     '2Ioan5.   »Pen.3.  n.  2  loan  5. 

8  Trachefn,  'gorchymyn  neu  - 
ydd  yr  wyf  yn  ei  ysgrifenu  at- 
toch,  yr  hyn  sydd  wir  ynddo 
ef,  ac  ynoch  chwithau :  ""obleg- 
id  y  tywyllwch  II  a  aeth  heibio, 
"  a  'r  gwir  oleuni  sydd  yr  awr- 
hon  yn  tywynnu. 

•  loan  IS.  14.     »  Bhuf.  13. 12.   1  TheM.  5.  5, 8. 
•  íj/ád  vn  muned.      n  loan  1.  9.  a  8. 12. 

9  "Yr  hwn  a  ddywed  ei  fod 
yn  y  goleuni,  ac  a  gasao  ei 
frawd,  yn  y  tywyllwch  y  mae 
hyd  y  pryd  hwn. 

0 1  Cor.  13.  2.  2  Petr  1.  9.   Pen.  3.  14, 15. 

10  'Yr  hwn  sydd  yn  caru  ei 
frawd,  sydd  yn  aros  yn  y  gol- 
euni,  ac  'nid  oes  rhwystr  yn- 

ddo.         f  Pen.  8. 14.     1 2  Petr  1. 10. 

^  11  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  cas- 
âu  ei  frawd,  yn  y  tywyilwch  y 
mae,  ac  'yn  y  tywylìwch  y  mae 
yn  rhodio;  ac  ni  \ỳjt  i  ba  le 
y  mae  yn  myned,  oblegid  y 
mae  y  tywyllwch  wedi  dallu  ei 

lygaÌd  ef.  'Ioanl2.35. 

12  Ysgrifenu  yr  wyf  attoch 


I.  lOAN,  II. 


Peidio  c/jrii  y  hyd. 
chwi,  blant  bycbam,  oblegid 
•maddeu  i  chwi  eich  pechodau 
er  mwyn  ei  enw  ef. 

.L,ic24.47.  Act.4.12.al3.38. 

13  Yssçrifenii  yr  wyf  attoch 
chwi,  dadau,  am  adnabod  o 
honoch  yr  hwn  sydd  o  r  de- 
chreuad/  Ysgrifenu  .  yr  wyf 
attoch  chwi,  wŷr  /euamgc  am 
orchfygu  o  honoch  yr  un  drwg. 
Ysgrifenu  yr  wyf  attoch  chwi, 
rai  bychain,  am  i  chwi  adna- 

bod  y  Tad  ,     ,  . 

14  Ysgrifenais  attoch  chwi, 
cladau,lm  adnabod  o  honodì 
yr  hwn  sydd  o'r  dechreuad. 
Wifenais  attoch  chwi,  wŷr 
ieuaingc,  am  'eich  bod  yn 

gryfion,  a  bod  gair  Duw  yn 

aros  ynoch,  a  gorchfygu  o 

honoch  yr  un  drwg. 

»Epb.  6.10. 

15  Na  cherwch  y  byd  na^ 
pethau  sydd  yn  y  byd.  U 
«.V.  V  hvd.  nid  yw  cariad 


Oofíhelyd  anghrist. 

18  0  blant  bychain,  ^yr  awr 
ddiweddaf  ydyw:  ac  megis  y 
clywsoch  'y  daw  anghnst,  yr 
awrhon  hefyd  y  mae  anghrist- 
iau  lawer;  wrth  yr  hyn  y 
gwyddom  mai  yr  awr  ddiw- 
eddaf  ydyw. 

íHeb.1.2.      '2X^688.2.8,««!.  Pen.4.8. 

19  'Oddi  wrthym  ni  yr  aeth- 
ant  hwy  allan,  eithr  nid  oedd- 


ynt  o  honom  ni:  canys  pe 
buasent  o  honom  ni,  hwy  a 
arhosasentgydâni:eithrÄyn 

afu,  ^fel  yr  eghirid  nad  ydynt 
hwy  oU  o  honom  m. 

.Deut.l3.13.Ps.41.9.  Act.20.30.^  Mat.24.24. 
Ioan6.37.al0.28.29.      -=  1  Oor.  11. 19. 

20  Eithr  *y  mae  gennych 
chwi  enneiniad  oddi  wrth  y 
Sanctaidd  hwnnw,  a  •chwi  a 
wyddoch  bob  peth. 

a2Cor.l.21.  Heb.1.9.     •  loan  10. 4. 5.  a  14. 26. 
al6.13.  Ad.27. 

21  Ni  ysgrifenais  attoch  obleg- 


pethau  sydd  yn  y  byd;  wyddech  y  gwirionedd, 

?hâr  neb  y  byd  md  yw  cariad  ^^^^^  id  eich  bod  yn  ei 
V  Tad  ynddo  ef.  1     .    ,      .  „„j  cel- 


«Matt.6.24.  Iago4.4. 

16  Canys  pob  peth  a'r  sydd 
yn  y  byd,  rmg^  chwant  y 
Sîawd,  a  chwant  y  lygaid^f 
balchder  y  bywyd  nid  yw  o  r 
Tad,  eithr  o  'r  byd  y  mae. 

17  ^A'r  byd  sydd  yn  myned 
hJbio,a'i  chwanthefyd:  ond 
y?  hm  sydd  yn  gwneuthur 
wUys  Dnw,  sydd  yn  aros  yn 
dmgywydd.     --.7.31.  u.oi.10. 


wybod,  aí'nad  oes  un  cel- 
wyddo'rgwirionedd, 
22  'Pwy  yw  y  celwyddog, 
ond  yr  hwn  sydd  yn  gwadu 
nad  lesu  yw  y  Crist?  Efe 
yr  anghrist,  yr  hwn  sydd  yn 
gwadu  y  Tad  a'r  Mab. 

í  Peiì.  4.  3.    2  loan  7. 

23'^Pobuna'rsyddyngwadu 
y  Mab,  nid  oes  ganddo  y  iaa 

g  loan  15.  23.    2  loan  9. 


Am  yr  ennemiad. 


chwaith:  \(md'\  ^yr  hwn  sydd 
yn  cyffesu  y  Maò,  y  mae  y  Tad 
ganddo  hefyd. 

"  loan  14.  7,  9, 10.   Pen.  4.  15. 

24  Arhosed  gan  hynny  ynoch 
chwi  'yr  hyn  a  glywsoch  o  'r 
dechreuad.  Od  erys  ynoch  yr 
hyn  a  glywsoch  o'r  dechreuad, 
chwithau  hefyd  a  gewch  aros 
yn  y  Mab  ac  yn  y  Tad.  '2ioan e. 

26  A  hon  yw  yr  addewid  a 
addawodd  efe  i  ni,  sef  bywyd 
tragywyddol. 

26^  Y  pethau  hyn  a  ysgrif- 
enais  attoch  ynghylch  y  rhai 
sydd  yn  eich  hudo. 

27  Ond  y  mae  yr  "  enneiniad 
a  dderbyniasoch  ganddo  ef, 
yn  aros  ynoch  chwi,  ac  'nid 
oes  arnocli  eisieu  dysgu  o  neb 
chwi:  eithr  fel  y  uiae  yr  un 
enneiniad  "yn  eich  dysgu  chwi 
am  bob  peth,  a  gwir  y w,  ac  nid 
yw  gelwydd;  ac  megis  y'ch 
dysgodd  chwi,  yr  arhoswch 
II  ynddo.         » Ad.  20.    >  jer.  31. 33, 34. 

Heb.  8. 10, 11.      m  loan  14.  26.  a  16.  18.     I  unddo  ef. 

28  Ac  yr  awrhon,  blant  bych- 
ain,  arhoswch  ynddo ;  fel,  "pan 
ymddangoso  efe,  y  byddo  hy- 
der  gennym,  ac  ||na  chywil- 
yddiom  ger  ei  fron  ef  yn  ei 
ddyfodiad. 

"  Pen.  3.2.      ìna'n  eÿU'iluddier  ganddo. 

29  Os  gwyddoch  ei  fod  ef  yn 
gyfiawn,  II  chwi  a  wyddoch  fod 


L  lOAN,  IIL 


Carìady  Tad. 


'pob  un  a  'r  sydd  yn  gwneuth- 
ur  cyíìawnder,  wedi  ei  eni  o 

honO  ef.  °Pen.3.7.10. 

PENNOD  III. 

A.  D.  Gwcdi  90.—]  y  mae.  yn  dangos  rhagorol 
ganad  Duw  tu  ag  attom  ni,  yn  PÁn  gimieuthur 
yn  hlant  iddo  ei  hun ;  8  ac  am  hynny  y 
hyddai  raid  i  ninnau  fod  yn  ufuM  i  yarlw 
e%  orchymynion,  U  a  charu  bawh  ein  gihjdd 
fel  hrodyr. 

GWELWCH  pa  fath  gariad 
a  roes  y  Tad  llaniom, 
fel  "y'n  gelwid  yn  feibion  i 
Dduw :  oblegid  hyn  nid  edwj-n 
y  byd  chwi,  "oblegid  nad  ad- 
nabu  efe  ef.      i,„,.  .ioani.12. 

loan  15. 18, 19.  a  16.  3.  a  17.  25. 

.  2  Anwylyd,  "yr  awrhon  meib- 
ion  i  Dduw  ydym,  ac  "nid 
amlygwyd  etto  beth  a  fydd^Ti : 
eithr  ni  a  wyddom,  pan  ym- 
ddangoso  efe,  "y  byddwn  gy- 
ffelyb  iddo;  oblegid  'ni  agawn 
ei  weled  ef  megis  ag  y  mae. 

■=  Es.  56. 5.  Rhuf.  8. 15.  Gal.  3. 26.  a  4. 6.   "  Ehní  8. 18 
2Cor.4.  17.    •Rhuf.  8.29.  1  Cor.  15.  49.  Phil.S.21 
Col.3.4.      fP8.16.11.   lCor.13.12.  2  Cor.  5.  7. 

3  Ac  y  mae  pob  un  sydd  gan- 
ddo  y  gobaith  hwn  ynddo  ef, 
yn  ei  buro  ei  hun,  megis  y 
mae  yntau  yn  bur. 

4  Pob  un  a'r  sydd  yn  gwneuth- 
ur  pechod  sydd  hefyd  yn 
gwneuthur  anghjŵaith*:  ||  o- 
blegid  «anghyfraith  yw  pechod. 

lac.      íEhuf.4. 15.   Pen.  5. 17. 

5  A  chwi  a  wj^ddoch  ''ym- 

"  Es.  53.  tì.  &c.   1  Tim.  1.  15. 


I.  lOAN,  111. 

Annog  t  • 
ddangosohonoef,felydileai 

ein  pechodau  ni:  ac  ynddo 

6  Pob  un  a'r  sydd  yn  aros 
ynddo  ef,  nid  yw  yn  pechu . 
Cb  un  a'r  sydd  yn  pechu^ 
nis  gwelodd  ef,  ac  nis  adnabu 

7  0  blant  bychain,  na  thwyU- 
ednebchwi-.'yrhwnsyddyn 

gwneuthur  cyfiawnder  jdd  ^ 
lyfiawn,  megis  y  mae  yntau 
yÌgyfiawn.  'f'-^-®- 
^8  "  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuth- 
ur  pechod,  o  ddiafol  y  mae; 
can?s  y  mae  diafol  yn  pechu 
o^^dechreuad.  I  hyn  yr  ym- 

ddangosodd  Mab  D^^'  / 
dattolaiweithredoedddiafol. 

mM«itt.l3.88.  Io«n8.44. 

9  -Pob  un  a  aned  o  Dduw, 
nid  yw  yn  gwneuthur  peẁod^ 
obleffid  "y  mae  ei  had  ei 

10  Yn  hyn  y  5? 
nldiit  Duw,  a  phlant  diatol. 

föuna'rWẂbwneutto 
cyfiawnder,  nid  yw  o  Dduw, 
?na'r  hwn  nid  yw  yn  caru  ei 

U  dblegid  ;ilhon  yw  ygen- 
nadwri  a  glywsoch  o  r  de 
chreuad;  'bod  i  m  garu  em 

•1    J  ;i  a  Pan  1  5  a  2. 7.      l  hvm  tju)  y 


gariad  brawdoL 

12  Nid  fel  'Cain,  yr  «edd 
oV  drwff,  ac  a  laddodd  ei 
frawd  Ì  phaham  y  Ua-ddodd 
ef*  Oblfgi^  bod  ei  weithred- 
oedd  ef  yn  ddrwg,  a'r  eiddo 
ei  frawd  ýn  dda.  •Gen.^.s.  Ju^u- 

13  Na  rVfeddwch,  n^^odyr 
os  'yw  y  byd  yn  eich  casau 

Vfc  titÍ  *  loan  15. 18. 

14  -Nyni  a  wyddom  ddarfod 
ein  symmud  ni  o  farwolaeth  i 
?ỳwyd,  oblegid  ein  bod  yn 
ca^  ỳ  brod|r.  ^Yr  hwn  nid 
ywV  caru  ei  frawd,  y  mae  yn 
aros  ym  marwolaeth. 

.Pen.2.10.  'Pen.2.9.U. 

lö^Pobuna'rsyddyncasau 

ei  frawd.  Ueiddiad  dyn  yw  \ 
rcLiawyddochnadoeBj 

•un  Ueiddiad  dyn  fywyd  tra- 
eywyddol  yn  aros  ynddo. 

^    ,Matt.5.21.22.  •«»1.5.21. 

1«  •Yn  hvn  yr  adnabuom 

hono  ef  ei  einioes  drosom  ni . 
a Tnnau  a  ddylem  ddodi  e^n 
heinioes  dros  y  brodyr. 

aIoan3.1C..15.13.Bhnf.6.8.Eph.5.a.Pe«^^9. 

17  Eithr  V  hwn  sydd  ganddo 
ddâ  V  byd  hwn,  ac  a  welo  ei 
C.d  mewn  e^ieu,  a«  a  gauo 

ei  lldosturi  oddi  wrtho  pa 
fodd  y  mae  canad  Duw  yu 
arosynddoef?  ..i>.«ti6.T.  i--»  "- 

lymiaaroedd.     •Pen.4.a0.  ^ 

18  Fy  mhlant  bychain,  na 

aE«c.33.31.  Ehuf.12.9.  Eph.115.  Ia8o2.15. 


Am  gariad  brawdol.         I.  10 AN,  IV. 
charwn  ar  air,  nac  ar  dafod  yn 
unig,  eithr  niewn  gweithred  a 
gwirionedd. 

19  Ac  II  wrtli  hyn  y  gwyddom 
em  'bod  o'r  gwirionedd,  ac  y 
t  sicrhâwn  ein  calonnau  ger  ei 
fron  ef. 

Iim.     •IoBnl8.37.  Pen.1.8.     \  Gt.  persmuìiwn. 

20  Oblegid  os  eín  calon  a'n 
condemnia,  mwy  yw  Duw  na'n 
calon,  ac  efe  a  ŵyr  bob  peth. 

21  Anwylyd,  os  ein  calon  ni'n 
condemnia,  'y  mae  gennym 
hyder  ar  Dduw. 

'Heb.  10.  22.  Pen.  4. 17. 

22  A  «pha  beth  bynnag  a 
ofynom,  yr  ydym  yn  ei  dder- 
byn  ganddo  ef;  oblegid  ein 
bod  yn  cadw  ei  orchymynion 
ef,  ac  yn  gwneuthur  y  pethau 
sydd  yn  rhyngu  bodd  yn  ei 

Olwg  ef.      (îMatt.7.8.  loan  14. 13.  a  15.  7. 
» 16.  23.  lago  5. 16.   Pen.  5. 14. 

23  A  ''hwn  yw  ei  orchymyn 
ef;  Gredu  o  honom  ||yn  enw 
ei  Fab  ef  lesu  Grist,  a  '  charu 
ein  gilydd,  megis  y  rhoes  efe 
orchymyn  i  ni. 

loan  6.  29.  a  17.  3.      1 1.      '  Ad.  11.  Pen.  4.  21. 

24  ''A'r  hwn  sydd  yn  cadw  ei 
orchymynion  ef,  sydd  yn  trigo 
ynddo  ef,  ac  yntau  ynddo  yn- 
tau.  Ac '  II  wrth  hyn  y  gwyddom 
ei  fod  ef  yn  aros  ynom,  sef  o'v 
Yspryd  a  roddes  efe  i  ni. 

»  loan  14.  23.  a  15. 10.  Pen.  4.  12.      i  Ehuf.  8.  9. 
Pen.  4. 13.      I  un. 


Am  hrofi  yr  ysj/rydoedd. 
PENNOD  IV. 

A.  D.  Gwedi  90.-1  Y  mae  yn  eu  rhjhuddio 
tiwynl  na  wnaenl  god  ar  boh  alhraw  sydd  yn 
ymýrostio  o'r  Yspryd,  eithr  eu  proji  hwy  yn 
hylrach  trwy  reolau  y  ffydd  gatholiy.  1  Ac  y 
mae  trwy  amryw  retymmau  yn  eu  hannoo 
»  gariad  brawdol. 

ANWYLYD,  'na  chredwch 
-  bob  yspryd,  eithr  "prof- 
wch  yr  ysprydion  ai  o  Dduw 
y  maent :  oblegid  '  y  mae  gau- 
brophwydi  lawer  wedi  myned 
allan  i'r  byd. 

'c^-  5o5-  ^*-  '  í  The».  5.  21.  Dat  2. 2. 
°Matt.24.5,24.  1  Tin..  4.  1.  2Petr2.1.  2  loan  7 

2  llWrth  hyn  adnabyddwch 
Yspryd  Duw :  "Pob  yspryd 
a'r  sydd  yn  cyffesu  ddyfod 
lesu  Grist  yn  y  cnawd,  o 
Dduw  y  mae. 

>Tn.     1 1  C!or.  12. 3.  Pen.  5. 1. 

3  A  'phob  yspryd  a'r  nid  yw 
yn  cyffesu  ddyfod  lesu  Grist 
yn  y  cnawd,  nid  yw  o  Dduw : 
eithr  hwn  yw  yspryd  anghrist, 
yr  hwn  y  clywsoch  ei  fod  yii 
dyfod,  'a'r  awrhon  y  mae  efe 
yn  y  byd  eisoes. 

'  Pen.  2.  22.   2  loan  7.      '  2  Thesg.  2.  7 
Peu.  2.  18,  22. 

4  Chwychwi  ydych  o  Dduw, 
blant  bychain,  ac  a'u  gorch- 
fygasoch  hwy:  oblegid  mwj 
yw  yr  hwn  sydd  ynoch  chm 
na'r  Miwn  sydd  yn  y  byd. 

»Ioanl2.31.   1  Cor.  2. 12.  Eph.  2.  2.  a  6. 12 

5  "Hwynt-hwy,  o'r  bvd  y 
maent:  am  hynny  y  llefarant 
am  y  byd,  'a'r  byd  a  wrendy 

arnynt.  » loan  S.  31.      '  loan  15. 19. 

Nn 


T  TOAN  IV         Cynheddfau  cariad. 

>yr  W  sydd  yn  adnabod 
Daw.  sydd  'yn  ein  gwrandaw 


ni:  yr  hwn  nm       ^  ^  - 

nid  yw  yn  ein  gwrandaw  m. 
îwrth  hyn  yr  adwaenom  ys- 
pTyd  y  gwirionedd,  ac  yspryd 

Y  cyfeiliorni. 

\lL8.47..10.2r.  XOor.l4^.  2Cor.l0.7. 
1E8.8.20.  Ioanl4.17. 

7  /Inwylyd,  carwn  ein  gUydd: 
oble5dcLiad,oDdnwymae; 

a  Ŵ  un  a'r  sydd  yn  caru,  o 
Ä  y  ganwyd  ef,  ac  y  mae 
pfe  vn  adnabod  Duw. 

8  Fr  hwn  nid  yw  yn  caru, 
™  nid  adnabu  Dduw :  oblegid 
»Duw,  cariad  yw. 

mpen.2.4.a3.6.     -Ad.ie.  ^ 

9oYnhynyreglurwydcariad 
Duw  tu  ag  attom  ni,  oblegid 
din  o  Dduw  ei  unig-anedig 
FaM'rbyd,felybyddemfyw 

trwyddoef.    '•i-"»-^^  Pen.3.i6. 

10^  Yn  hyn  y  mae  cariad ; 
-nid  am  i  ni  garu  Duw  ond 

flTYì  iddo  ef  em  caru  ni,  ac 
SondFab'í/oáyiilli»™ 

^■^^.i'sräŵ": ...... 

II  gymmod. 

11  Anwylyd,  'os  felly  y  car- 
(>dd  Duw  ni,  mnnau  hefyd  a 
ddylem  garu  ein  gilydd. 

r  Matt.  18.  33.  loan  15. 12,  ló. 

12  'Ni  welodd  neb  Dduw 
erioed.  Os  carwn  ni  em  güydd, 

•  Ioftnl.18.  lTiin.6.16. 


^rÄi^Äry^^i- 

ein  bod  yn  trigo  ynddo  et, 
ac  yntau  ynom  _,nmnau,  am 
ddarfod  iddo  roddi  i  m  o  i 
YsnrYd.       «y"-  ''^«•^•«•^- 
U  A  'nmnau  a  welsmn,  ac 
ydym  yn  tystiolaethu,  ddarfod 
['r  Tad  ddanfonyMabt/oá 
yn  lachawdwr  i'r  byd. 

xpen.l.l. 

15  Pwy  bynnag  a  gyffeso  fod 
lesu  yn  Fab  Duw,  y  mae  Duw 
yn  aros  ynddo  ef,  ac  yntau  yn 
Nuw. 

16  A  nyni  a  adnabuom  ac  a 
gredasom  y  cariad  sjdd  gan 
Dduw  lltuagattomm.  jDuw, 
cariadyw:'a'rhwnsyddyn 
aros  mewn  canad,  sydd  yn 
Sos  yn  Nuw.  a  D«w  ynddo 

^rÝn'S^Ty^erffeithiwyd 

t  ein  cariad  ni,  fel  'y  ef»» 
hyderddyddyfa™:  oblegid 

mesis  ag  y  mae  efe,  yr  ydym 
SS«  Ẃ  yn  y  M  hwn. 

.  .  .T»„«9.  1S.  Pen.  2. 88. 


,  Gr.  cariad  m^Anmi^  ^^'^»  2- » 

18  Nid  oes  ofh  mewn  cariad ; 
Pithr  y  mae  perffaith  ganad 
alÄ:  oblegìd  y 
W  i  ofii  b«enedi^aeth.  A  r 
hwn  sydd  yn  ofhi,  m  pher 
ffeithiwyd  mewn  cariad. 


Caria4  at  Dduw  a'i  Uant.  I.  lOAN,  V.    Mai  lem      Mab  Durc. 


caru  ni 

20  "Os  dywed  neb,  Yr  wyf 
yp  caru  Duw,  ac  efe  yn  casâu 
ei  trawd,  celwyddog  yw;  can- 
ys  yr  hwn  nid  yw  yn  caru  ei 
írawd  yr  hwn  a  welodd,  pa 
íodd  y  gall  efe  garu  Duw  yr 
hwn  nis  gwelodd  ? 

*  Pen.  2.  4.  s  8. 17. 

21  A'r  'gorchymyn  hwn  sydd 
gennym  oddi  wrtho  ef;  Bod 
i'r  hwn  sydd  yn  caru  Duw, 
garu  ei  frawd  hefyd. 

•M8tt.22.37,39.  loan  13. 34.  a  15.  M. 
Pen.  3.  U,  23. 

PENNOD  V. 

>ydd  yn  caru  et  blant  e/  he/yd,  ac  yn  cadu,  ei 
orchymymon  e/,  3  y  rhai  sydd  ysga/n,  ae  nid 
tryrmm,  i'r  ffyddUmiaid.  9  Y  lie  ìem  yn 
Fah  Dim,  ac  yn  abl  i'n  haehub  ni ;  14  ac  » 
rZ  f«'«'^'*»aM,  y  rhai  yr  ydym  yn  eu 

gwneuthur  dromm  ein  hunain,  a  thro' eraiU 


POB  un  a'r  sydd  yn  credu 
mai  "lesu  yw  y  Crist,  o 
Dduw  y  "ganed  ef :  a  phob  un 
a  r  sydd  yn  caru  yr  hwn  a  gen- 
hedlodd,  sydd  yn  caru  hefyd 
yr  hwn  a  genhedlwyd  o  hono. 

•Io«nl.l2.    ^Pen.2.22.23.a4.2.16.    «  loan  1. 13. 

2  Yn  ^hyn  y  gwyddom  em 
bod  yn  caru  plant  Duw,  pan 
fyddom  yn  caru  Duw,  ac  yn 
cadw  ei  orchymynion  ef 

*  Io«i  14. 15,  21.  23.     2  loaa  6. 

3  Canys  hyn  yw  cariad  Duw; 
bod  1  ni  gadw  ei  orchymynion : 


4  Oblegid  'beth  bynnag  a 
aned  o  Dduw,  y  mae  yn  gorch- 
fygu  y  byd :  a  hon  y w  yr  or- 
uchafiaeth  sydd  yn  gorchfyffu 
ybyd,«/ein  ífydd  ni. 

'  Pen.  3.  9.  a  4.  4. 

6  Pwy  yw  yr  hwn  sydd  yn 
gorchfygu  y  byd,  ond  «yr  hwn 
^yad  yn  credu  mai  lesu  yw 

MabDuW?      .lCor.15.S7.  Pen.4.15 

6  Dyma  yr  hwn  a  ddaeth 
trwy  ddwfr  a  gwaed,  sef  lesu 
(^rist;  nid  trwy  ddwfr  yn  unie 
ond  trwy  ddwfr  a  gwaed.  A'r 
Yspryd  yw  yr  hwn  sydd  yn 
tystiolaethu,  oblegid  yr  Yspryd 
sydd  wirionedd. 

7  Oblegid  y  mae  tri  yn  tyst- 
lolaethu  yn  y  nef;  y  Tad,  "y 
Gair,  a'r  Yspryd  Glân:  a'r  tri 
hyn  un  ydynt.  "loani.i. 

8  Ac  y  mae  tri  yn  tystiol- 
aethu  ar  y  ddaear ;  yr  yspryd, 
y  dwfr,  a'r  gwaed  :  a'r  tri  hyn 
yn  un  y  maent  yn  eytttino. 

9  Os  'tystiolaeth  dynion  vr 
ydym  yn  ei  derbyn,  y  mae 
tystiolaeth  Duw  yn  fvry:  can- 
ys  hyn  yw  tystiolaeth  Duw,  yr 

•\  t  <^ystiolaethodd  efe  am 

J^ab.  '  Io«n  8.  17,  18. 

^^iJ't.^^^  ^y^^  credu 
y  dystiolaeth  ynddo  ei  hun: 

*Bhnf.8.16.  Gal.4.6. 

Nn2 


am  ei  Fah. 


Tysüolaeth  Duw  I-  ^^^^'7*       ^  AAf^ì^yf  ac  'efe  a 

y  dystiolaeth  a  dys^^^^^^^^       Änw  yr  wyf  yn  dy wedyd 


buw  am"ei  Fab. '  . 

11  A  hon  yw  y  dystiolaetti , 
roddi  o  Dduw  i  ni  fywyd  ra- 

a.ywyddol:  "a'r  bywyd  hwn 
sydd  yn  ei  Fab  ef.     "^-"^Y  , 

12  "Yr  hwn  y  mae  y  MaD        ^  lai  wwi»^»^"- 
o-anddo,  y  mae  y  bywyd  gan-         Ni  a  wyddom  nad  yw  y 
ddo;  «'r  hwn  nid  yw  ganddo  L  ^^i^,   a  aned   o  Dd^^' 
Fab  Duw,  nid  oes  ganddo  |  ^^^Yìw,  eithr  y  mae  yr  hwn 

fyWyd  -Ioan3.36.a5.a4 


am  hwnnw  yr  wyf  yn  dy wedyd 
ar  ddeisyf  o  hono. 

,I«^5.14.15.     'Matt.  12^31^32.  Ma»S.29. 
Heb.  6. 4.  a  10. 26. 

17  'Pob  anghyfiawnder,  pech- 
od  yw:  ac  y  mae  pechod  md 
yw  i  farwolaeth.  •Pe»-»-*- 


 ,  ,pecnu  ;  eithr  y  mae  yr  hwn 

vwvd.       -ioan3.36.a5.24.  ^  ^^ed  o  Dduw,  yn  ci  gadw 

13  »Y  pethau  hyn  a  ysgrifen-  ^y^,  a'r  drwg  hwnnw  nid 
ais  attoch  chwi,  y  rhai  ydych  eyfifwrdd  âg  ef. 

vn  credu  yn  enw  Mab  Daw;  .ipetoi.23.  Pen.3.9. 

fel  V  gwypoch  íod  i  chwi  fywyd     19  Ni  a  wyddom  ein  boa  o 


tralywyddol,  ac  fel  y  credoch 
ynenwMabDuw.  -^-^-^, 
^4  A  hyn  yw  yr  hyfder  sydd 
gennym  lltu  ag  atto  ef ;  ei  tod 

.1    ^i^    «.«rffinílaw   ni,  "^OS 


Dduw,  ac  y  mae  yr  hoU  tyd 
yn  gorwedd  mewn  drygiom. 
20  Ac  a  wyddom  ddyfod  Mab 
Duw,  ac  efe  "«   ^"^s  1  ni 


P-ennvmítu  ag  atto  ef ;  ei  fod  U)  ac  efe  "a  roes  1  m 
irTein  gwrandaw  ni,  ^  os  "^eàá^,  fel  yr  adnabyddona  yr 
S)fYnwn  ddim  yn  ol  ei  ewyllys  gydd  gywir;  ac  yr  ydym 

^       ^mMoef.    ppeu.3.22.  „  Cywir  hwnuw,  sef  yn  ei 

I5  Ac  os  gwyddom  ei  fod  1  «tt.^  vw 

ef  yn  ein  gwrandaw  ni,  pa 
heth  bynnag  a  ddeisyfom,  n 
a  wyddom  ein  bod  yn  cae^ 
y  deisyfiadau  a  ddeisyfasom 

ganddo.  j  ,rv. 

16  Os  gwel  neb  ei  frawd  yn 
pechupechodnidî/wifarwol- 


Fab  ef 'lesu  Grist.  'H^m  yw 
y  gwir  Dduw,  a'r  bywyd  tra- 


gywyddol. 


Rhuf.9.6.  lTim.3.16.   Tit.  2. 13. 

21  T  plant  bycham,  ''ymged^ 
wch  oddi  wrth  eilunod.  Amen. 

T 1  Cor.  10. 14. 


AIL  EPISTOL  CYFFREDINOL 

lOAN  YR  APOSTOL. 


A.  D.  Gwedi  90.— 1  Y  mae  efe  yn  annog  rhyw 
arglwyddes  urddasol  a'i  phlant  i  harhâu 
memi  eariad  a  ffydd  Crist,  8  rhag  iddynt 
golh  gwobr  eu  proffea  o'r  blaen:  10  ae  na 
hyddai  iddynt  a  wneleni  â'r  ttcyllwyr  nid 
oeddynt  yn  dysgu  guiir  athraioiaeth  Orid  lem. 

YR  henuriad  at  yr  etholedig 
arglwyddes  a'i  phlant, 
rhai  yr  wyf  fi  yn  eu  cani  yn 
y  gwirionedd ;  ac  nid  myfi  yn 
unig,  ond  pawb  heíyd  a  ad- 
nabuant  y  gwirionedd ; 

"lloanS.  18.  Sloanl.  Ad.  8. 

2  Er  mwyn  y  gwirionedd,  yr 
hwn  sydd  yn  aros  ynom  ni,  ac 
a  fydd  gyd  â  ni  yn  dragywydd. 

3  tBydded  gyd  â  chwi  ras, 
trugaredd,  a  thangnefedd,  oddi 
wrth  Dduw  Dad,  ac  oddi  wrth 
yr  Arglwydd  lesu  Grist,  Mab 
y  Tad,  mewn  gwirionedd  a 

CharÌad.         t  Or.  Gra»  á/ydd  gyd  ä  ebui. 

4  Bu  lawen  iawn  gennyf  i 
mí  gael  o'th  blant  di  rai  "yn 
rhodio  mewn  gwirionedd,  fel 
y  derbyniasom  orchymyn  gan 
y  Tad.  "sioana 

5  Ac  yn  awr  yr  wyf  yn  at- 
tolwg  î  ti,  arglwyddes,  °nid  fel 
un  yn  ysgrifenu  gorcliymyn 
newydd  i  ti,  eithr  yr  hwn  oedd 
gennym  o'r  dechreuad,  "garu 
o  honom  ein  gilydd. 

°  ^  lo'^ä.  7,  8.  a  3. 11.       i  loaii  13.  34.  a  15  12 
Eph.5.2.  lPetr4.8.  1  loan  3.  23. 


6  A  ^hyn  yw  y  cariad ;  bod  î 
ni  rodio  yn  ol  ei  orchymynion 
et     Hwn  yw  y  gorchymyn  ; 

Megis  y  clywsoch  o 'r  de- 
chreuad,  fod  1  chwi  rodlo 
ynddo. 

•Ioanl5.10.  lloanS.S.  MIoan2.24. 

7  Oblegid  y  mae  twyllwyr 
"  lawer  wedi  dyfod  i  mewn  i  'r 
byd,  •'y  rhai  nid  ydynt  yn 
cyffesu  ddyfod  lesu  Gríst  yn 
y  cnawd.  '  Hwn  yw  y  twyllwr 
a'r  anghrist. 

«lloanll.    "  1  loan  4.  2,  3.    '  1  loan  2.  22.  a  4.  8. 

8  Edrychwch  arnoch  eich 
hunain,  ^fel  na  choUom  y 
pethau  a  II  wnaethon),  ond  bod 
i  ni  dderbjii  Uawn  wobr. 

'Gal.3.4.   Heb.10.22.       I  mmWatcm,. 

9 'Pob  un  a'r  sydd  yn  tros- 
eddu,  ac  heb  aros  yn  nysgeid- 
iaeth  Crist,  nid  yw  Duw  ganddo 
ef  Yr  hwn  sydd  yn  aros  yn 
nysgeidiaeth  Crist,  hwnnw  y 
mae  y  Tad  a'r  i\Iab  ganddo. 

'  1  loan  2.  23. 

10  Od  oes  neb  yn  dyfod  at- 
toch,  ac  heb  ddw^Ti  y  ddysg- 
eidiaeth  hon,  na  dderbj-niwch 
ef  1  dŷ,  ac  "na  ddywedwch, 
Duw  yn  rhwydd,  wrtho ; 

"  Rhnf.  16. 17.  1  Cor.  5. 11,  a  16.  22    Gal  1  &  9 
2Tim.3.5.  111.3.10. 


Canmol  Gaius 

11  Canys  . 
wedyd  wrtho 
sydd  gyfrannog 

^^f-ÄÍgennyflawero 
bethau  iV  bysgrifenu  attoch, 
nid  oeddwn  yn  ewyllysio  ys- 

n  8  loan  18. 


III.  10  AN. 


am  d  ddumoldeh. 


attocn,  a  uümi"  ,  .v"r~  ^ 
wyneb,  °fel  y  byddo  ein  Ua- 
wenydd  yn  gyflawn. 

tOr.  13.  110«  1.4. 

13  Y  mae  plant  dy  chwaer  e- 
tholedigyndyannerch.  Amen. 


TRYDYDD   EPISTOL  CYFFREDINOL 

10 AN  YR  APOSTOL 


A  n  awedi  90.-1  Y  mae  efe  yn  canmol 
^'Sâi^  amH^^^  ö  ac  am  groesawu 

q  Y  mae  yn  achwyn  rha^  ang- 
C:S^yääí  ZJr  I>iotrepkes  11 
hZ  ni  ddylid  düvn  ei  ddr^cg  efarnpl.  12  Y 
,Z  yn  rUi  canmoUaeth  mau,r  x  Demetr^us. 

YR  henuriad  at  yr  anwyl 
Gaiu8,''yrhwnyrwyfyn 
ei  garu  llmewn  gwinonedd. 

•  2  loan  1.      «  Neu,  u»  ÿj/iwr. 

2  Yr  anwylyd,  yr  ydwyf  yn 
bennaf  dim  yn  lldymuno  dy 
fod  yn  llwyddo  ac  yn  lach,  tel 
y  mae  dy  enaid  yn  llwyddo. 

I  gweddto. 

3  Canys  mi  a  lawenychais  yn 
fawr,  pan  ddaeth  y  brodyr  a 
thystiolaethu  am  dy  wirionedd 
di,  megis  ag  ^r  ydwyt  yn  rhod- 
io  mewn  gwirionedd.    "  2  loan  4. 

4  Mwy  llawenydd  na  hyn  nid 
oes  gennyf,  sef  cael  clywed 
bod  'fy  mhlant  yn  rhodio  mewn 
ffwirionedd.    .icor.iis  phiiem.io. 

5  Yr  anwylyd,  yr  ydwyt  yn 


ffwneuthur  yn  ffyddlawn  yr 
hyn  yr  ydwyt  yn  ei  wneuthur 
tu  agatybrodyr,athuagat 

ddîeithriaid ; 

6  Y  rhai  a  dystiolaethasant 
am  dy  gariad  di  ger  bron  yr 
edwYS :  y  rhai  os  hebryngi  fel 
V  gweddai  i  Dduw,  da  y  gwnei. 

7  Canys  er  mwyn  ei  enw  yr 
aethant  allan,  heb  gymmeryd 
dim  gan  y  Cenhedloedd. 

8  Ni  a  ddylem  gan  hynny 
dderbyn  y  cyfryw  rai,  fel  y 
byddom  ígyd-gynnorthwywyr 
i'r  gwirionedd.  . 

9  Mi  a  ysgrifenais  at  yr  eg- 
Iwys:  eithrDiotrephes,  yrhwn 
syddyn  chwennych  y  blaen  yn 
eupUthhwy,nidderbynddim 

o  honom.  - 
10  O  lierwydd  hyn,  os  deuat, 
mi  a  ddygaf  ar  gôf  ei  weith- 
redoedd  y  mae  efe  yn  eu 


Anmg  i  broffesu  ffydd 

gwneuthur,  gan  wag-siarad  i'n 
herbyn  â  geiriau  drygionus : 
ac  heb  fod  yn  foddlawn  ar 
hynny,  nid  yw  efe  ei  hun  yn 
derbyn  y  brodyr;  a'r  rhai  sydd 
yn  ewyllysio,  y  mae  yn  eu  gwa- 
hardd,  ac  yn  bwrw  allan  o'r 
eglwys. 

H  Anwylyd,  *na  ddilyn  yr  , 
hyn  sydd  ddrwg,  ond  yr  hyn 
sydd  dda.  «Yr  hwn  sydd  yn  ' 
gwneuthur  daioni,  o  Dduw  y 
mae:  ond  yr  hwn  sydd  yn 
gwneuthur  drygioni,  ni  welodd 
Dduw. 

«Pi.37.2r.  lPetr3.11.  •lIoan3.6.9. 

12  Y  mae  i  Demetrius  air  da 


JUDA8.  Crist  yn  ddianwadal. 

gan  bawb,  a  chan  y  gwirion- 
edd  ei  hun :  a  ninnau  hefyd  ein 
hunain  ydym  yn  tystiolaethu  ; 
a  chwi  a  wyddoch  fod  ein  tyst- 
lolaeth  ni  yn  wir. 

13  'Yr  oedd  gennyf  lawer  o 
bethau  i'w  hysgrifenu,  ond  nid 
wyf  yn  chwennych  ysgriíenu  âg 
mgc  a  phin  attat  ti :     '2  io«i  iT' 

14  Eithr  gobeithio  yr  ydwyf 
gael  dy  weled  ar  fyrder,  ac  ni 
a  ymddiddanwn  twyneb  yn 

wyneb.  t  Gr.  enau  wríh  enau. 

15  Tangnefedd  i  ti.  Y  mae 
y  cyfeillion  i'th  annerch.  An- 
nerch  y  cyfeillion  wrth  eu 
henwau. 


EPISTOL  CYFFREDINOL 

JÜDAS  YR  APOSTOL. 


•r  '^^^^^^  ^  hannoo  i 

broffesu  fydd  Crist  yn  ddtanwadal:  4  hod 
gau  athrawon  wedi  ymlusgo  i  mewn  i*w  hudo 
hwynt ;  a  hod  dtaledd  creulawn  wedi  ei  ddar- 
paru  i  w  hathrawiaeth  a'u  cynheddfau  meU- 
dtgedtg  hwynt:  20  rnid  hod  y  rhai  duwiol 
trwy  gynnmthiüy  yr  Yspryd  Glân,  a  thitoy 
weddto  ar  Dduw,  yn  ahl  i  harhâu,  ae  i  gyn- 
nyddu  mewn  gras,  ac  i'w  eadic  eu  hunain, 
ac  t  achuh  eraill  rhag  maglau  y  twyUwyr 
hynny.  i'      s>  9 

JUDAS,  gwasanaethwr  lesu 
Grîst,  a  "brawd  lago,  at  y 
rhaî  a  sancteiddiwyd  ganDduw 
Dad,  ac  'a  gadwyd  ||yn  lesu 
Orrist,  ac  a  alwyd : 


•Luc6. 16.   Act.  1. 13. 
1  Petr  1.  5. 


^  loan  17.  11, 12,  15. 

•  lesu  Gì-ist. 


2  Trugaredd  i  chwi,  a  thang- 
nefedd,  a  chariad,  a  líosoger. 

3  Anwylyd,  pan  roddais  bob 
diwydrwydd  ar  ysgrifenu  at- 
toch  am  yr  iachawdwriaeth 
gyífredinol,  anghenraid  oedd  i 
mi  ysgrifenu  attoch,  gan  eich 
annog  M  ymdrech  ym  mhlaid 
y  ífydd,  yr  hon  a  rodded  un- 
waith  i'r  saint. 

"Phil.l.^T.  1  Tùn.  1.  ig.  »  6. 12.  2  Tim.  4.  7. 

4  Canys  y  mae  rhyw  ddynion 
wedi  ymlusgo  i  mewn,  '  y  rhai 
a  rag-ordeiniwyd  er  ys  talm 

"•Bhut  9.21,22.  lPetr2.8. 

Nii4 


,    .  JUDAS. 

Darlunio  y 

i'r  farnedigaeth  hon ;  annuw- 
iJlion,  'yn  troi  gras  ein  Duw 
Äythyllwch,  ac  >  gwadu 
í  yÌ  unig  Arglwydd  pduw,  a  n 

Harglwydd  lesu  Gr^s  . 

5  Ewyllysio  gan  hynny  yr  yd- 
wyf  eich  coffâu  cbwi,  gan  eich 
bod  unwaith  yn  gwybod  hyn , 
r'rArglwydd,wedi^ddowaredu 

V  bobl  o  dir  yr  Aipht,  « ddis- 
trywio  eilwaith  y  rhai  ni  chred- 
asant.  „  ^  <»  «  lo 

gN«m.l4.29,87.»26.64.  Heb.3.17.19.  ^ 

6  •'Yr  angelion  hefyd,  y  rhai 
ni  chadwasant  eu  1!  dechreuad, 
eithr  a  adawsant  eu  trigfa  eu 
hun  'a  gadwodd  efe  mewn 
cadẁynau  tragy  wyddol  dan  dy- 
wyllwch,  i  farn  y  dydd  mawr. 

.Ioan8.4*.      ■  aomoha.ŵ»*'..  '2Petr2.4. 

7  Megis  y  mae  "  Sodom  a 
Gomorrah,  a'r  dinasoedd  o  u 
hamgylch  mewn  cyffelyb  fodd 
a  hwynt,  wedi  putteimo,  a 
myned  ar  ol  cnawd  11  arall, 
wedi  eu  gosod  yn  esampl,  gan 
ddîoddef  dîaledd  tan  tragy- 

^  gI^iÍm.  Deut.  29. 23.  2  Petr  2.  6  1 

8  '  Yr  un  ffunud  hefyd  y  mae 
V  llbreuddwydwyr  hyn  yn  hal- 
ogi  y  cnawd,  yn  dîystyru  +  Uy  w- 
odraeth,  ac -yn  cablu  y  rhai 

sydd  mewn  X  awdurdod. 

1  O  PAtr  2  10  »  «  '■'«'•  ''î^  ^ 


gau-athramon. 

9  Eithr  "  Michael  yr  arch- 
angel,  pan  oedd  efe,  wrth  ym- 
ddadieu  â  diafol,  yn  ymres- 
ymmu  ynghylch  corph  Moses, 
^ni  feiddiodd  ddwyn  barn 
llgablaidd  arno,  eithr  e/e  a 
ddywedodd,  "Cerydded  yr  Ai- 
glwy dd  dydi.        ■     «>• «  » 12. 1. 


Datl2.7.    °2Pete2.11.    lcMM.  PZecli.3.2. 

10  "  Eithr  y  rhai  hyn  sydd  yn 
cablu  y  pethau  nis  gwyddant: 
a  pha  bethau  bynnag  y  maent 
yn  anianol,  fel  anifeiliaid  di- 
reswm,  yn  eu  gwybod,  yn  y 
rhai  hynny  ymlygru  y  maent. 

q2Petr2. 12. 

11  Gwae  hwynt-hwyl  oblegid 
hwY  a  gerddasant  yn  ffordd 
'Cain,  11  ac  ^a'u  collwyd  trwy 
dwYll  gwobr  Balaam,  ac  a  u  cii- 
fethwyd  'y'ngwrth-ddywediad 

riore       'Gen.4.5.     í  aOwm  Otẅiji^ 
uZar.^äaJlnan.    ' Num. 22. 7, 21 .  2Petr2.15. 
t  Num.  16. 1. 

12  "Y  rhai  hyn  sydd  ftychau 
vn    eich    ^  cariad-wleddoedd 
chwi,  yn  cyd-wledda  â  chwi, 
yn  ddîofn  yn  eu  pes^^  ^J^ 
hunam:  ^  cymmylau  diddwfr 
ydyrẃ,  a  gylch-arweimr  gan 
wyntoedd;  prennau  ditìanned- 
xÌ  heb  ffrwyth,  dwywaith  yn 
feirw,  'wedi  eu  diwreiddio; 

.2Petr2.13.      xlCor.ll.21.  'Diar.25.14. 
2Petr2.17.     •  Matt.  15.  lá. 

13  "Tonnau  cynddeiriog  y 
môr,  yn  ewynnu  allan  eu  cy- 

•  Eb.  3ì.  20. 


Prophmydoliaeth  Emch.  JUDAS 
wilydd  eu  hunain;  sêr  gwib- 
íog,  i'r  rhai  y  cadwyd  niwl  y 
tywyllwch  yn  dragywydd. 

14  Ac  Enoch  hefyd,  "y  seith- 
fed  o  Adda,  a  brophwydodd 
am  y  rhai  hyn,  gan  ddywedyd, 
Wele,  «y  mae  yr  Arglwydd  yn 
dyfod  gyd  â  myrddiwn  o'i 

Saint,  b  Gen.  5.  18.        "  Dan.  7. 10. 

Zech.  14. 5.  Matt.  25.  31.  2  These.  1.  7. 

15  I  wneuthur  barn  yn  erbyn 
pawb,  ac  i  Iwyr-argyhoeddi  yr 
holl  rai  annuwiol  o  honynt  am 
holl  weithredoedd  eu  hannuw- 
îoldeb,  y  rhai  a  wnaethant  hwy 
yn  annuwiol,  ac  am  yr  holl 
eiriau  ^caledion,  y  rhai  a  lef- 
arodd  pechaduriaid  annuwiol 
yn  ei  erbyn  ef. 

"18^111.2.3.  P8.31.18.a94.4.  Mal.3.13. 

16  Y  rhai  hyn  sydd  rwgnach- 
wyr,  tuchanwyr,  yn  cerdded 
yn  ol  eu  chwantau  eu  hunain ; 
ac  'y  mae  eu  genau  yn  Ilefaru 
geìriau  chwyddedig,  yn  mawr- 
ygu  wynebau  dynion  er  mwyn 

budd.  •2Petr2. 18. 

17  Eithr  chwi,  O  rai  anwyl, 
cofiwch  y  geiriau  a  rag-ddy- 
wedwyd  gan  apostolion  ein 
Harglwydd  lesu  Grist; 

18  Ddywedyd  o  hoiiynt  i 

bwi.  'v  bvdd  vn  vr  nmcov  /i;«r_ 


Amryw  gynghorion. 

yn  ol  eu  chwantau  II  annuwiol 
eu  hunain.  lannwẁjirid,. 
19  Y  rhai  hyn  yw  «y  rhai  sydd 


yn  eu  didoli  eu  hunain,  "yn 
amanol,  heb  fod  yr  Yspryd 
ganddynt. 

»Djar.l8.1.  Ezec.  14.  7.  Hos.  4. 14.  a  9  10 
"100^.2.14.   lagoS.  15. 

20  Eithr  chwychwi,  anwylyd, 
gan  eich  adeiladu  eich  hunain 
ar  eich  sancteiddiaf  ífydd,  a 
gweddîo  yn  yr  Yspryd  Glân, 

21  Ymgedwch  y'nghariad 
Duw,  gan  ddisgwyl  trugaredd 
em  Harglwydd  lesu  Grist  i 
fywyd  tragywyddol. 

22  A  thrugarhêwch  wrth  rai, 
gan  wneuthur  rliagor : 

23  Eithr  rhai  '  cedwch  ||  trwy 
ofh,  gan  eu  cipio  hwy  allan  o'r 
tân ;  gan  gasâu  hyd  yn  nod  *y 
wisg  a  halogwyd  gan  y  cnawd. 

Ehiif.ll.  14.   lTim.4.  16.      I  mwn. 
"  Zech.  3.  4,  5,   Dat.  3.  4. 


chwi,  'y  bydd  yn  yr  amser  diw- 
eddaf  wntwarwyr,  yn  cerdded 

flTiia.4.1.  2Tim.3.1.  2Petr3.a 


24  '  Eithr  i'r  hwn  a  ddichon 
eich  cadw  chwi  yu  ddigwymp, 
n'ch  gosod  ger  bron  ei  ogon- 
iant  ef  yn  ddifeius  mewn  gor- 
foledd, 

'  Rhuf.  16. 25.  Eph.  3.  20.  1  Tim.  1. 17. 

25  "rr  unig  ddoeth  Dduw, 
ein  Hiachawdwi'  ni,  y  byddo 
gogoniant  a  mawredd,  gallu  ac 
awdurdod,  yr  awrhon  ac  yn 
dragywydd.  Amen.     ^  Ehuf:  16.  27. 


D ATGUDDI AD 

SANT  lOAN  Y  DIFINYDD. 


PENNOD  I. 

A  D,  96.-4  íoan  yn  yegnfena  ei  BdatgtM- 

fodiad  Grisl:  U  ei  aUn  gogoneddm,  ai 
ardd,erchou!gru)ydd  ef. 

DATGUDDIAD  lesu  Grist, 
yr  hwn  a  roddes  Duw  iddo 
ef  i  ddangos  i'w  wasanaethwyr 
V  pethau  sydd  raid  eu  dyfod  i 
ben  ar  fyrder;  a  'chan  ddan- 
fon  trwy  ei  angel,  efe  a  t  hys- 
bysodd  i'w  wasanaethwr  loan : 

•  Pen.  22.16. 

2  Yr  hwn  a  dystiolaethodd 
air  Duw,  a  Hhystiolaeth  lesu 
Grist,  a'r  hoU  bethau  "a  wel- 
odd.  , ,    ,  , 

biCor.l.6.Pen.6.9.al2.17.  Ad.9.  .lloan^l. 

3  ^Dedwydd  yw  yr  hwn  sydd 
yn  darUen,  a'r  rhai  sydd  yn 
gwrandaw  geiriau  ybrophwyd- 
oliaeth  hon,  ac  yn  cadw  y 
pethau  sydd  yn  ysgnfenedig 
^ddi:  canys  'y  mae  jv  amser  I 

yn  agOS.         *Pen.22.7.     «Rhuf.  13.11. 
I»go5.8.  lPeh-4.7.  Pen.  22. 10. 

4  TOAN  at  y  saith  eglwys 
IsyddynAsia:  Gras/rfo 
î  chwi,  a  thangnefedd  oddi 
wrth  'yr  hwn  sydd,  "a'r  hwn 

fEi.3.14.  Ad.8.  iloanl.l. 


a  fu,  a'r  hwn  sydd  ar  ddyfod , 
ac  oddi  wrth  "y  saith  Yspryd 
sydd  ger  bron  ei  orsedd-faingc 

ef.  hZech.3.9.a4.10.  Pen.  4. 5.  a  5. 6. 

5'  Ac  oddi  wrth  lesu  Grist, 
'yrhwnywj  Tyst  flfyddlawn, 
4  Cyntaf-anedig  o'r  meirw, 
a  '  Thywysog  brenhinoedd  y 
ddaear.  Iddo  ef  yr  hwn  a  'n 
carodd  ni,  "ac  a'n  golchodd 
ni  oddi  wrth  ein  pechodau  yn 
ei  waed  ei  hun. 


T      ai4   Pen.3  14.     klCor.l5.20.  Col.  1. 18. 
14.ató  -Heb.9.14.  lloanl.7. 

6  Ac  a'n  -gwnaeth  ni  ynfren- 
hinoedd  ac  yn  offeiriaid  i  pduw 
a'i  Dadef;  "iddo  eî  y  byddo 
y  gogoniant  a'r  llgallu  yn  oes 
oesoedd.  Amen. 

aiPetr2.5,9.  Pen. 5. 10.  a 20. 6.    "IThn  e^f 
Heb  13.21.  lPetr4.ll.a5.ll.     i  ììmodraäh. 

7  pWele,  y  mae  efe  yn  dyfod 
ficyd  â'r  cymmylau ;  a  phob 
llygad  a'i  gwel  ef,  le,  Jy  rhai 
al  gwanasantef:  a  hoU  Iwyth- 
au  y  ddaear  a  alarant  o  i  bleg- 
idef.  Felly,  Amen. 

p  Dan.  7. 13.  Matt.  24.  30.  a  26.  64.  Act.  1.  U. 
4  Zech.  12. 10.  loan  19.  87. 

8  'Mi  yw  Alpha  ac  Omega,  y 
dechreu  a'r  diwedd,  medd  yr 

rE..41.4.a44.6.a48.12.  Pen.  21. 6.  a  22. 13. 


loan  yn  Patmos. 

Arglwydd,  'yr  hwn  sydd,  a'r 
hwn  oedd,  a  'r  hwn  sydd  i 
ddyfod,  yr  HoUalluog. 

•  Ad.  4.  Pen.  4.  8.  •  11. 17.  a  16.  6. 

9  Myfi  loan,  yr  hwn  wyfhefyá 
eieh  brawd,  *a'ch  cydymmaith 
mewn  cystudd,  ac  ""yn  nheymas 
ac  amynedd  lesu  Grist,  oeddwn 
yn  yr  ynys  a  elwir  Patmos,  *am 
air  Duw,  ac  am  dystiolaeth 
lesu  Grist. 

•Phil.l.7.a4.14.  2Tim.l.8.  «Ehnf.8.17. 
2Tim.2.12.     »Pen.6.  9.  Ad.  2. 

10  ''Yr  oeddwn  i  yn  yr  ys- 
pryd  ar  'ddydd  yr  Arglwydd; 
ac  a  gly wais  o  'r  tu  ol  i  mi  lef 
fawr  fel  llais  udgom, 

1  Pen.  4. 2.  a  17. 3.  a  21. 10.     '  loon  20. 26. 

Act.  20.  7.  1  Oor.  16.  2. 

11  Yn  dywedyd,  Mi  yw  Alpha 
ac  Omega,  y  cyntaf  a  'r  diw- 
eddaf:  a'r  hyn  yr  wyt  yn  ei 
weled,  ysgrifena  mewn  Uyfr,  a 
danfon  i  'r  saith  eglwys  y  rhai 
sydd  yn  Asia;  i  Ephesus,  ac 
i  Smyrna,  ac  i  Pergamus,  ac 
i  Thyatira,  ac  i  Sardis,  a  Phil- 
adelphia,  a  Laodicea. 

12  Ac  mi  a  droais  i  weled  y 
llef  a  lefarai  wrthyf  Ac  wedi 
i  mi  droi,  mi  a  welais  saith 
ganhwyllbren  aur; 

13  Ac  y'nghanol  y  saith  gan- 
hwyllbren,  'm  tebyg  i  Fab  y 
dyn,  ''wedi  ymwisgo  â  gwisg 
laes  hyd  ei  draed,  ac  'wedi 

•  Ej»c.  1. 26.  Dan.  7. 13.  a  10. 16.  Pen.  14. 14. 
"Dan.  10.5.     •  Peu.  15. 6. 


DATGUDDiAD,  I.         Gogoniant  Crist. 

ymwregysu  ynghylch  ei  fron- 
nau  â  gwregys  aur. 

14  Ei  ben  ef  a't  "wallt  oedd 
wỳnion  fel  gwlan,  llcyn  wỳnned 
a;r  eira;  «a'i  Iygaid  fel  fflam 

^^•^î  'Dan.7.9.  \owänMeira. 

•  Dan.  10. 6.  Pen.  2. 18  a  19. 12. 

15  'A'i  draed  yn  debyg  i  bres 
coeth,  megis  yn  Ilosgi  mewTi 
ffwrn;  «a'i  lais  fel  swn  Ilawer 
o  ddyfroedd. 

'Ezecl.7.  Dan.10.6.  •Pen.14.2. 

16  Ac  yr  oedd  ganddo  yn  ei 
law  ddehau  saith  seren :  ac 
"o'i  enau  yr  oedd  cleddau  Ilym 
dau-finiog  yn  dyfod  allan :  a  'i 
wynebpryd  fel  yr  haul  yn  dis- 
gleirio  yn  ei  nerth. 

»^0.49.2.  Heb.4.12.  Pen.  2. 12. 16.  •  19. 15,  21. 

Vî  A  'phan  welais  ef,  mi  a 
syrthiais  wrth  ei  draed  ef  fel 
marw.  Ac  ^efe  a  osododd  ei 
law  ddehau  arnaf  fi,  gan  ddy- 
wedyd  wrthyf,  Nac  ofha;  'myfi 
yw  y  cyntaf  a'r  diweddaf: 

'  Ezec.  1.  28.     »  Dan.  8.  18.  a  10.  10.    '  Eä.  41. 1 
•  44.6.  Pen.2.  8. 

18  M  'r  hwn  wuf  fyw,  ac  a 
íum  farw ;  ac  wele,  by w  ydwyf 
yn  oes  oesoedd,  Amen ;  ac  "  y 
mae  gennyf  agoriadau  uffera 
a  marwolaeth. 

"■Bhní.ü.  9.      •Pí.68.20.  Pen.  20.  L 

19  Ysgrifena  y  pethau  a  wel- 
aist,  a'r  pethau  sydd,  a'r  pethau 
a  fydd  ar  ol  hyn ; 

20  Dirgelwch  y  saith  seren 


a  Smyma. 


Phil.  2. 15. 


a  welai8t  yn  IJfW  ddeliaì^ 
a'r  saitli  ganhwyllbren  aur.  Y 
saith  seren,  "  angelion  y  saith 
eXysydynt:  "a'rsaith  gan^ 
hwyllbrÌn  a  welaist,  y  saith 
cglwys  ydynt. 

.Mal.2.7.    PZeŵ.4.2.  Matt.  5. 15, 

PENNOD  II. 

.   -n  qfi  — Pa  heth  a  orchymynir  ei  . 

í*» « 

neu  ddiffygiol  yrìddynt. 

AT  angel  yr  eglwys  sydd 
yn  Ephesns,  ysgrifena ;  1 
pethau  hyn  y  mae  ^  yr  hwn 
sydd  yn  dal  y  saith  seren  yn 
ei  law  ddehau,  yr  hwn  sydd 
yn  rhodio  y'nghanol  y  saith 
o-anhwyllbren  aur,  yn  eu  dy- 

\  "W  a  adwaen  dy  weithred 
oedd  di,  a'th  lafur,  a'th  amyn- 
edd?  ac  na  elli  oddef  y  rhai 
drwg:  a-phrofìohonoty  rhai 
sydd  yn  dywedyd  eu  bod  yn 
apostolion,' ac  nid  ydynt;  a 
chael  o  honot  hwynt  yn  gel 

^Äal'w.  Pen.3.1.8,15.  »lIoaB4.1. 

3  A  thi  a  oddefaist,  ac  y  mae 
amynedd  gennyt,  ac  a  gym- 
meraist  boen  er  mwyn  fy  enw 
i,  ac  ni  ddiffygiaist. 

4  Eithr  y  mae  gennyf  betfi 
yii  dy  erbyn,  am  i  ti  ymadael 
â'th  gariad  cyntaf. 

5  Cofia  gan  hynny  o  ba  le  y 


syrthiaist,  ac  edifarhâ,  a  gwna 
y  eweithredoedd  cyntaf :  ac 
Knìà  ê,  yr  wyf  fi  yn  dyfod 
attat  ti  ar  frys,  ac  mi  a  sym- 
mudaf  dy  ganhwyllbren  di  all- 
an  o'i  le,  oni  edifarhei  di. 

4  Matt.  21.  41,  43. 

6  Ond  hyn  sydd  gennyt  ti,  dy 
fod  di  yn  casâu  gweithredoedd 
•y  Nicolaiaid,  y  rhai  yr  wyl  ü 
hefyd  yn  eu  casâu.  •Ad.m 

7  ^  Yr  hwn  sydd  ganddo  gUist, 
ffwrandawed  pa  beth  y  mae  yr 
Ŷspryd  yn  ei  ddywedyd  wrth 
yr  eglwysi;  I'r  hwn  sydd  yn 
?orchfygu,  y  rhoddaf  iddo 
^fwytta  o  •'bren  y  bywyd,  yr 
hwn  sydd  y'nghanol  paradwys 
Duw.  „   - « 

8  1f  Ac  at  angel  yr  eglwya 
sydd  yn  Smyrna,  ysgnfena;  \ 
pethau  hyn  y  mae   y  cyutaf 
a'r  diweddaf,  yr  hwn  a  fu  farw, 
acsyddfyw,yneudywedyd; 

iPen.l.8,17,18. 

9  '^Mi  a  adwaen  dy  weithred- 
oedd  di,  a'th  gystudd,  a  th 
dlodi,  (eithr  '  cyfoethog  wyt,) 
ac  mi  a  adwam  \Ja 
rhai  sydd  yn  dywedyd  eu  bod 
yn  luddewon,  ac  nid  ydynt 

28,29.  a  9.  6. 

10  Nacoíha  ddim  o 'r  pethau 
yr  ydwyt  i'w  dîoddef.  Wele,  y 


At  eglwysi  Pergamus,  DATGUDDIAD,  11. 
cythraul  a  fwrw  rai  o  honoch 
chwi  i  garchar,  fel  y'ch  profer ; 
a  chwi  a  gewch  gystudd  ddeng 
niwrnod.  Bydd  ffyddlawn  hyd 
angau,  ac  mi  a  roddaf  i  ti 
"  goron  y  by wyd. 

"lagol.l^.    Pen.  8.  U. 

11  "Yr  hwn  sydd  ganddo 
glust,  gwrandawed  beth  y  mae 
yr  Yspryd  yn  ei  ddywedyd 
wrth  yr  eglwysi ;  Yr  hwn  sydd 
yn  gorchfygu,  ni  chaiff  ddim 
mwed  gan  '■yr  ail  farwolaeth. 

•  Ad.  7, 17.     P  Pen.  20. 14.  a  21. 8. 

12  1í  Ac  at  angel  yr  eglwys 
eydd  yn  Pergamus,  ysgrifena ; 
Y  pethau  hyn  y  mae  "  yr  hwn 
sydd  ganddo  y  cleddyf  Uym 
dau-íìniog,  yn  eu  dywedyd ; 

0  Pen.  1. 16. 

13  'Mi  a  adwaen  dy  weith- 
redoedd  di,  a  pha  le  yr  wyt 
yn  trigo ;  sef  Ue  mae  gorsedd- 
faingc  Satan :  ac  yr  wyt  yn  dal 
fy  enw  i,  ac  ni  wedaist  fy  ffydd 
i,  îe,  yn  y  dyddiau  y  bu  Anti- 
pas  yn  ferthyr  flyddlawn  i  mi, 
yr  hwn  a  laddwyd  yn  eich 
plith  chwi,  lle  y  mae  Satan 
yn  trigo.  .Ad.9. 

14  Eithr  y  mae  gennyf  ych- 
ydjg  bethau  yn  dy  erbyn  di, 
oblegid  bod  gennyt  yno  rai  yn 
dal  athrawiaeth  'Balaam,  yr 
hwn  a  ddysgodd  i  Balac  fwrw 
rhwystr  ger  bron  meibion  Is- 

•  Num.  24. 14.  a  25. 1.  »81.16. 


a  Thyatira. 
rael,  'i  fwytta  pethau  wedi  eu 
haberthu  i  eihmod,  ac  i  od- 
mebu.  .Ad.2o. 

15  Felly  y  mae  gonnyt  tithau 
hefyd  rai  yn  dal  athrawiaeth 

y  JNicolaiaid,  yr  hyn  beth  yr 
wyí  fi  yn  ei  gasâu.  .Ad.e. 

16  Edifarhâ;  ac  os  amgen,  vr 
wyf  fi  yn  dyfod  attat  ar  frys, 
ac  "a  ryfelaf  ||yn  eu  herlnTi 
hwynt  â  chleddyf  fy  ngenau. 

'Es.ll.4.  2Thee8.2.8.   Pen.  19.  15,  21. 
>  à  ìmynl. 

17  'Yr  hwn  sydd  ganddo 
glust,  gwrandawed  beth  y  mae 
yr  Yspryd  yn  ei  ddywedyd 
wrth  yr  eglwysi;  I'r  hwn  sydd 
yn  gorchfygu,  y  rhoddaf  iddo 
fwytta  o'r  manna  cuddiedig 
ac  a  roddaf  iddo  garreg  wèn' 
ac  ar  y  garreg  'enw  newydd' 
wedi  ei  ysgrifenu,  yr  hwn  nid 
edwyn  neb,  ond  yr  hwn  sydd 
yn  ei  dderbyn. 

'Ad.7,29.      •Peu.a.  12.  al9.12. 

18  1í  Ac  at  angel  yr  eo-lwys 
sydd  yn  Tliyatira,  ysgrífena : 
^  pethau  hyn  y  mae  Mab 
Duw  yn  eu  dywedyd,  ^jr  hwn 
sydd  a'i  lygaid  feì  fflam  dân, 
a'i  draed  yn  debyg  i  bres 

COeth;^  •Pen.l.U.lò 

19  "  Mi  a  adwaen  dy  weithred- 
oedd  di,  a'th  gariad,  a'th  was- 
aiiaeth,  a'th  flydd,  a'th  amm- 
edd  di,  lla'th  weithredoedd ; 

"  Ad.  2.     labod  ây  uyiihraìoedd  dnoeJUU^f  yn 
fwìi  na'r,  &c. 


DATGUDDIAD,  III.  Thyatira. 
a  lod  y  rhai  diweddat  yn  iwy       ^^^^^  ^^^^^  11^^.^,^  ^r^H. 

na'r  rliai  cyntat.  „„\,^a  ' 

20  Eithr  y  mae  gennyf  ychyd- 
ifbethauVndyerbyn,oblegid 

dy  fod  yn  gadael  i'r  wraig  hon- 
SÄfl,yrhonsyddy^^^^ 
Ulw  ei  hnn  yn  brophwydes, 
fldysgn  a  thwyllo  fy  ngwa^- 
aethwyr  M  odmebu,  ac  «i  fwyt- 
îa  pethau  wedi  eu  haberthu 
i  eilunod 


21  Ac  mi  a  roddais  id^  am- 
ser  i  edifarhâu  II  am  ei  godmeb 
ac  nid  edifarhaodd  bi. 

I  oddiwríh. 

22Wele,yrwyffi5?eib^^^ 
hî  ar  wely,  a'r  rhai  sydd  yn 
^Òdtoebu  gyd  â  hi,  i  gystudd 
fnaẁr!onidedifarhântllameu 

gweithredoedd.  ^  ""îf-'*, 
23  A'i  phlant  hi  a  laddaf  a 
marwolaeth:  a'r  holl  eglwysi 
a  gânt  wybod  mai  'myfì  yw 
yr  hwn  sydd  yn  chwúio  yr 
arennaua'rcalonnau:  ac  nn 
a  roddaf  i  bob  un  o  honoch 
yn  ol  eich  gweithredoedd. 

r  1  Sam.  16. 7.    1  Chron.  28.  9  a  P"-  '-^- 

Pen.  20.  i^. 

24  Eithr  wrthych  chwi  yr  wyf 
yn  dywedyd,  ac  wrth  y  UeiU 
L  Thyatira,  y  sawl  nid  oes 
Ìanddynt  y  ddysgeidiaeth  h^. 
a'r  rhai  ni  adnabuant  ddytn- 


Ni  fwriaf  amoch  llfaich  arall. 

25  Eithr  "yr  hyn  sydd  gen- 
nych,  deUwch  hyd  oni  ddelwyt. 

h  Pen.  3. 11. 

26  A'r  hwn  sydd  yn  gorch- 
fygu,  ac  yn  cadw  'fy  ngweith- 
redoedd  hyd  y  diwedd  mi  a 
roddaf  'iddo  awdurdod  ar  y 
cenhedloedd:  xy^^^^ 

.Matt.  19.28.  LUC22.29.  lCor.6.3.  Peu.3.21. 

27  'Ac  efe  a'u  bugeiha  hwy 
â  gwîalen  haiarn;  fel  Uestri 
pridd  y  drylUr  bwynt:  Jel  y 
derbyniais  innau  gan  fy  nhad. 

.P..2.8.9.a49.14.  Pen.  12. 5.  a m5. 

28  Ac  mi  a  roddaf  iddo  y 
seren  fore.    -aPet.y9.  ^---^f- 

29  °Yr  hwn  sydd  ganddo 
glust,  gwrandawed  beth  y  mae 
f r  YsWd  ddywedyd 
wrth  yr  eglwysi. 

PENNOD  III.  ^ 

A  D  96.-2  Argyhoeddi  angd  eglwÿs  Sardẁ. 
%  â'i  annoo  i  edifarhâu:  a'i  fygwth 
^v   hT»  Anad  ealwys  Phüadelphta  10 
-  i  ääiu,yär^  a'i 

1  ryhiddio  i  fod  yn  fwy  e»  zel.  20  Cmt  yn 
'     «e/ÿH  wHh  y  drws,  ae  yn  euro. 


íefyu  wrm  y  «ic*»,  —  - 

AC  at  angel  yr  eglwys  sydd 
yn  Sardis,  ysgnfena;  ^ 
pethau  hyn  y  mae  '  yr  hwn 
^ydd  a  saith  Yspryd  Duw  a  r 
saith  seren  ganddo,  yn  eu 
dywedyd;  "Mi  a  adwaen  dy 

.Pen.  1.4.16.    "Pen.  2.2. 


Argyhoeddi  angd      DATGUDDIAD,  III 
weithredoedd   di,  oblegid  y 
mae  gennyt  enw  dy  fod  yn 
fyw,  a  marw  ydwyt. 

2  Bydd  wyliadwrus,  a  sicrhâ 
y  pethau  sydd  yn  ol,  y  rhai 
sydd  barod  i  farw:  canys  ni 
chefais  dy  weithredoedd  yn 
gyflawn  ger  bron  Duw. 

3  Cofia  gan  hynny  pa  fodd 
y  derbyniaist  ac  y  clywaist,  a 
chadw,  ac  'edifarhâ.  "Os  tydi 
gan  hynny  ni  wyli,  mi  a  ddeuaf 
arnat  ti  fel  Ueidr,  ac  ni  chei  di 
wybod  pa  awr  y  deuaf  attat. 

/Matt.24.<2,48.    Lr,c  12.  89, 40. 
lTheiB.5.2.  2Petr3.10.  Pen.  16. 15. 

4  Eithr  y  mae  gennyt  ychydig 
enwau,  îe,  yn  Sardis,  y  rhai  ni 
•halogasant  eu  diUad;  a  hwy 
a  jodiant  gyd  â  mi  mewn  dill. 
ad  gwỳnion:  oblegid  teilwnff 
ydynt.  ^ 

•  Judas  28.       f  Pen.  4. 4.  a  6. 11.  a  7.  9, 18. 

5  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu, 
hwnnw  a  wisgir  mewn  diUad 

gwỳnion;   ac  ni  "ddüeaf  ei 
enw  ef  allan  o  'fyfr  y  bywyd 
ond  Jmi  a  gyífesaf  ei  enw  ef 
ger  bron  fy  Nhad,  a  cher  bron 
ei  angelion  ef. 

»  Ad.  18.      b  Ex.  32.  32.   Ps.  69.  28.      '  Phü  4  3 
Pen.  20. 12.  «21.27.     JMatt.10.88.  Lucl2.  8.' 

6  'Yr  hwn  sydd  ganddo  glust, 
gwrandawed  beth  y  mae  yr 
Yspryd  yn  ei  ddywedyd  wrth 
yr  eglwysi.  HAd.w. 

7  ir  Ac  at  angel  yr  eglwys 
sydd  yn  Philadelphia,  ysgrif- 


eglreyg  Sardis. 
ena;  Y  pethau  hyn  y  mae  y 
feanctaidd,  'y  Cywir,  yn  eu  dy- 
wedyd,  "yr  hwn  sydd  ganddo 
agonad  Dafydd,  yr  hwn  sydd 
yn  agoryd,  ac  nid  yw  neb  yn 
cau;  ac  "yn  cau,  ac  nid  yw 
neb  yn  agoryd ; 

'Ad.l4.   Pen.1.5.  Ee.  22.  22.  Lncl.  32. 

Pen.1.18.  •Jobl^.H. 

^  *  adwaen  dy  weithred- 
oedd  :  wele,  rhoddais  ger  dy 
tron  ddrws  agored,  ac  ni  ddich- 
on  neb  ei  gau :  canys  y  mae 
gennyt  ychydig  nerth,  a  thi  a 
gedT^^ist  fy  ngair,  ac  ni  wed- 
aist  fy  enw.  .Ad.i. 

9  Wele,  mi  a  wnaf  ''iddynt 
hwy  o  synagog  Satan,  y  rhai 
sydd  yn  dywedyd  eu  bod  yn 
luddewon,  ac  nid  ydynt,  ond 
dywedyd  celwydd  y  maent : 
wele,  imddaf,  "gwnaf  iddynt 
ddyfod  ac  addoli  o  flaen  dy 
draed,  a  gwybod  fy  mod  i  yii 
dy  garu  di. 

PPen.2.9.       '£8.49.28.8  60.14. 

10  O  achos  cadn  o  honot 
air  fy  amynedd  i,  'mmnau  a'th 
gadwaf  di  oddi  wrth  awr  y 
brofedigaeth,  yr  hon  a  ddaw 
ar  yr  holl  fyd,  i  brofi  y  rhai 
sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear. 

'  2  Petr  2.  9. 

^  yn  dyfod 
ar  frys:  'dal  yr  hyn  sydd 
gennyt,  fel  na  ddygo  neb  dy 
goron  di.  *^ 

•Phn.4.5.   Pen.l.3.a22.7,12.  •Pen.2.25. 


;    .   DATGUDDIAD,  III.       eglwys  Laodicea. 
Llythyrataml       DAit.^^_  ^^^^^  1^^!^ 

ac  yn  dlawd,  ac  yn  ddall,  ac 

yn  noeth.  i.^^; 
18  Yr  wyf  yn  dy  gynghori  i 
brynu  gennyf  fi  a«r  wedi  ei 
buro  trwy  dân,  fel  y'th  gyf- 


12  Yr  hwn  sydd  yn  gorch- 
mi  a'i  gwnaf  ef  "yn  gol- 

aUan^d  â  efe  mwyach  :  ac 
yBgrifenaf  -no  ef  enw 
fv  Nuw  i,  ac  enw  dmas  îy 

^newydd,3jhon8ydd3^d^8 
ffvn  o'r  nef  oddi  wrth  ty  íNuw 
f fac  mi  a  ysgrifemf  arrw  ef 
fy  enw  newydd  i.        ^  ^  , 

7  21      xpen.2.17.a  14.1.  »22.4. 

13  »Yr  hwn  sydd  ganddo 
glust,gwrandawedbethy^^^^ 

|r  Yspryd  y^.  ei  ^l^yj,^^^'^ 
wrth  yr  eglwysi.         '^^  ^ 

u/Icat  angel  e^^s  y 
Laodiceaid,  ysgrŵna;  Y  peth 
au  hvn  y  mae  Amen  eu 


apen.l.  5.  a  l9.11.  a22.  6. 


b  Ck)l.  1. 15. 


15  «Mi  a  adwaen  dy  weith- 
redoedd  di,  nad  y/wyt  nac 
oernabrwdtmiafynnwnpe 

bait  oer  neu  frwd.  «p-^^ 

16  FeUy,  am  dy  fod  yn  glaiar, 
ac  nid  yn  oer  nac  yn  frwd, 
^íth^wydafdiallano'm 

^lîoblegid  dy  fod  yn  dywed- 
vd,  "Goludog  wyf,  ac  mi  a 
lyfoethogais,  ac  nid  oes  arnaf 
Sieudim;  ac  ni  wyddost  dy 

J  1  Cor.  4.  8. 


oeinogei  ,  »   — —  o  - 
fel  y'th  wisger,  ac  fel  nad  ym 
ddangoso  gwarth  dy  noe  hder 
di ;  ira  hefyd  dy  lygaid  ag  eh 
Uygaid,  fel  y  gwelech. 

.E..55.1.  Matt.13.44.a25  9.  ;2Cor.5.3. 
Pen.6.n.  a7.13.al6.15.  al9.8. 

19  « Yr  wyf  fi  yn  argyhoeddi, 
ac  yn  ceryddu  y  sawl  yr  wyf 
^eucaru-.amhynnybydded 

gennyt  zêl,  ac  edifarha. 

fjob5.Ì7.  Diar.3.11.12  Heb.12.5,6.  Iagol.12. 

20Wele,yrwyfynsefyUwrth 
y  drws,  ac  yn  curo  :  os  clyw 
Ìeb  fy  llais  i,  ac  agoryd  y 
drws,  ^mi  a  ddeuaf  i  mewn 
atto  ef,  ac  a  swpperaí  gyd  ag 
ef,  ac  yntau  gyd  â  mmnau. 

hCan.  5.2.  loanl4.23. 

21  Yr  hwn  sydd  yn  gorch- 
fvou,  'rhoddaf  iddo  ef  eistedd 
Ìyd  â  mi  ar  fy  ngorsedd-famgc 
meeis  V  gorchfygais  mnau,  ac 
^iTstldlaisgyÌâ'm  Tadar 
ei  orsedd-faingc  et. 


.Matt.19.28.  ^^^^, 

Pen.  2.  ẃb,  ai  . 

22  "Yr  hwn  sydd  ganddo 
fflust,  gwrandawed  beth  y  mae 
|r  Yspryd  yn  ei  ddywedyd 
^rth  /v  eglwysi-      ^r-^  '- 


GroeUdìgaeth  DATGUDDIAD,  IV 

PENNOD  IV. 


'n?;  "^"       S"**'^  gorsedd-/ainqe 

Vuw  yny  nsf:  éÿ  pedwar  henuriad  'ar 
nugam  :  6  y  pedwar  am/att  yn  llawn  Uyg- 
TnuT  'î'r"  henuriaid 
hwn  oedd  yn  eietedd  ar  yr  or>edlfaingc. 

ol  y  pethau  hyn  yr 
edrychais ;  ac  wele  ddrws 
wedi  ei  agoryd  yn  y  nef:  a'r 
üais  cyntaf  a  gly  wais  oedd  fel 
ll(m  udgorn  yn  ymddjddan  â 
ju,  gan  ddywedyd,  Dring  i 
tynu  yma,  a  mi  a  ddangosaf 

I  ti  y  pethau  sydd  raid  eu 

II  bod  ar  ol  hyn. 

•Pen.  1. 10.  igmeuíhm. 

2  Ac  yn  y  man  V  oeddwn 
yn  yr  yspryd:  ac  wele,  >r 
oedd  gorsedd-faingc  wedi  ei 
gosod  yn  y  nef,  ac  un  yn  eis- 
tedd  ar  yr  orsedd-faingc. 

*P«.  1.10.  8  21.10.  •Ezec.l.26.al0.l 

3  A  'r  hwn  oedd  yn  eistedd 
oedd  yn  debyg  yr  olwg  arno 
*  '1  ®"  jaspis  a  sardin :  ac  yr 

enfys  o  amgylch  yr  or- 
sedd-faingc,  yn  debyg  yr  olwg 
amo  1  smaragdus. 

4  Ac  ynghylch  yr  orsedd- 
taingc  yr  oedd  pedair  gorsedd- 
faingc  ar  hugain :  ac  ar  y  gor- 
sedd-femgciau  y  gwelais  bed- 
war  henuriad  ar  hugaiu  yn 
eistedd,  owedi  eu  gwisgo  mewn 
dillad  gwymon ;  ac  yr  oedd 
ganddynt  ar  eu  pennau  gorou- 

auaur.  -Pen.3.4.5.a6.11.:7.9  H 


yr  (yi'sedd-faingc. 
5  Ac  yr  oedd  yn  dyfod  allan 
o  r  orsed,  -fuingc  «fellt,  a  thar- 
anau,  a  lleisiau  :  ac  yr  oedd 
saitíi  o  lampau  tân  yn  Ilosffi 
ger  bron  yr  orsedd-faingc,  y 
rhai  yw  'saith  Yspryd  Duw 

•Pen.16.18.  'Pen.l.4.a.5,6. 

S    ff^"^  orsedd-faingc 
yr  ydoedd  -  môr  o  wydr,  % 

debygillgrystal:  ac  y'nghknol 
yr  orsedd-faingc,  ac  ynghylch 
yr  orsedd  fainge,  yr  J^d  ped- 
war  anifail  yn  llawn  o  lyLid 
ortublaen  aco'r  tu  ol 

debygi  lew,  a 'r  aü  anifail  yn 

oedd  ganddo  wyneb  fel  dyn 
a  r  pedwerydd  anifail  oedd 
debyg  i  eryr  yn  ehedeg. 

''  Jidiycli  Ezec.  1. 10.  s  lo.  14 

8  A  'r  pedwar  anifaii  oedd 
pndd^t,  bob  «n  o  honynt 
chw^ech  o  adenydd  o  u  ham- 
gylch;  &c  yroeddyta  oddi  fewn 
yn  llawnllygaid:  acnidtoedd- 
ynt  yn  gorphwys  ddydd  a  nos. 
gan  ddywedyd,  ^Sanct,  Sanct. 
feanct,  Arglwydd  Dduw  HoII- 
Ŵ^' ,  ^  oedd,  a  'r  hwn 
sydd,  a  r  hwn  sydd  i  dd^-fod. 

9  A  phan  fyddo  yr  anífeiliaid 
yu  rhoddi  gogoniant,  ac  an- 
rhydedd  adíoIch,i'rhwn  oedd 
yn  eistedd  aryr  orsedd-famgc, 

O  o 


y  llÿfr  seliedig. 

yr  hwn  sydd  yn  byw  yn  oes 
'lÄe  y  pedwar  henuriad 


DATGUDDIAD,  V.  Yr  h.mriaid 

wng  i  agoryd  ac  i  ddarllen  y 
llyfr,  nac  i  edrych  arno. 
5  Ac  un  o  'r  henuriaid  a  ddy- 
wedodd  wrthyf,  Nac   wyla : 
wele^^yl^lewyrhwnsy^^^^ 


yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr  ^eie^  y        aé^.^eiddyn  Da- 

orsedd-faingc,  ac  yn  addob  yr  Iwyth        ^  .         i  ^goryd  y 

hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oeB  y^d  a  orc^^Jg         ^^^^  ,^1 

oedd,  ac  yn  bwrw  eu  coronau  uyu,  dBs  n.i.io.  Pen.22.i6. 

g'er  bron  yr  orsedd-faingc,  gan  el  ^ --^^^^yeh^^^  ac  wele, 

'írÄg  wyt,0  Arglwydd,  y'-f -^]^/^^^^^^^^^^ 

i  Iderbyn  |ogoniant,  P^^Î:^^  JÌf ' ^lá^  '  ^en 

rhydedd;  a  gallu  :  canys  ti  a  yr  J^^'f ei  ladd,  a 

^g^ìList  bob  peth  a^  o  hpy^^^  jn  se^^  -gjs  ^  , 

dy.  ^''fl^'Jl  ^    lp!n  .'12.     ^   lygad,  y  rhai  ydyw  ^«aith  Ys- 

pryd  Duw,  wedi  eu  danfon  all- 

an  i  'r  hoU  ddaear.     .  loan  1. 29.  se. 

lPetrl.19.    'Zech.3.9.a4.10.    «  Fen.  4.  5. 

7  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  a  gym- 

ar  yr  orsedd-faingc,  iyu  v  pedwar  anifail  a'r  ped- 

ei  Ysgrifenu  II  od<i\.*®!^"  -ÎS  P^^*^' Umiriad  ar  hugain  a 
oddi  alan,  wedi  ei  seho  a  saith   ^^^  ^^^'^l^  ^^^^  y?  Oen ; 
.E.ec.2.10.    ^0^2^^  cryf  a^chr  bob^n  o  honynt  yr 

2  Ac  mi  a  welais  angel  cryi   a  cnan  u  piiîalau  aur 

ŴSMÇe/yt  Wf- ^^^^^^^^ 

3  Ac  nid  oedd        yn  y  net,  ganasant  ganiad 

aciagorydeisehauef:obleg- 

-    Pen.14.3.      '  Pen.  4.  U. 


cíëwyd  bwynt.  '    "P-^  ^^- 
PENNOD  V. 

A.  D.  9b.-l     "jy      ^    ^  laddesid  ÿn 


nac  edrych  arno.  "  '"^d-i» 
4  Ac  mi  a  wylais  lawer,  o 
achos  na  chaed  neb  yn  deil- 


k  Ps.  40.  3. 


DATGUDDrAD,  VI.        A.oryä  „  seliau. 


aist  ni  1  Dduw  trwy  dy  waed 
allao  o  bob  llwyth,  ||  ac  iaith' 
aphobl,  achenedl;    .icor6  2o 

«  7.  23.  Eph.  1.  7.  Col,  1.  14.   1  Petr  l^g.  î» 
lloanl.7.   Pen.  14.4.  iaOuifod. 

10  "Ac  a'n  gwnaethost  ni  i'n 
Dm\  ni,  yn  frenhinoedd,  ac  yn 
offeiriaid;  ac  ni  a  deyrnaswn 
ar  y  ddaear. 

■"Eí  .W.e.   lPetr2.5.9.   Pen.  1.  6.  a  20.  6. 

11  Ac  mi  a  edrychais,  ac  a 
glywais  lais  angelion  lawer 
ynghylch  yr  orsedd-faingc,  a  'r 
anifeiliaid,  a'r  henuriaid:  a'u 
rhifedi  hwynt  oedd  "íyrddiyn- 
au  o  fyrddiynau,  a  miloedd  o 

filoedd  ;         •  Dan.  7. 10.    Heb.  12.  22. 

Yn  dywedyd  â  Uef  lluchel, 
:  ^^^îlwng  yw  yr  Oen,  yr  hwn  a 
laddwyd,  i  dderbyn  gallu,  a 
cliyfoeth,  a  doethineb,  a  chad- 
ermd,  ac  anrhydedd,  a  gogon- 
lant,  a  bendith.    \fam.  ppen.4.11. 

13  A  ''phob  creadur  a  'r  sydd 
jn  y  nef,  ac  ar  y  ddaear,  a 
than  y  ddaear,  a'r  pethau  sydd 
yn  y  môr,  ac  oll  a  'r  sydd  yn- 
ddynt,  a  glywais  i  yn  dy wedyd, 

1  r  hwn  sydd  yn  eistedd  ar  yr 
orsedd-faingc,  ac  i'r  Oen,  </ 
hyddo  y  fendith,  a 'r  anrh>- 
dedd,  a'r  gogoniant,  a'r  gallu, 
yn  oes  oesoedd.  <.phu.2ioAd3 

•  1  Chron.  29.  U.  1  Tim.  6. 16.   Pen.  1.  6. 

14  A  'r  pedwar  anifail  a  ddy- 
wedasant,  Amen.  A  'r  pedwar 
henuiiad  ar  hugain  a  syrthias- 


hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oes- 
oedd. 

PENNOD  VI. 

«aM     a  yha  heth  a  ddvju,ydd,M  ar  hynny 

A  C  mi  a  welais  pan  agorodd 
yr  Oen  un  o  'r  seliau,  ac 
o'r  pedwar 
anifail  yn  dywedyd,  fel  trwst 
taran,  Tyred,  a  gwel. 

2  Ac  mi  a  welais;  ac  wele 
íarch  gwỳn:  a'r  hwn  oedd  yn 

eistedd  arno,  a  bwa  ganddo  • 
a  rhoddwyd  iddo  goron :  ac 
ete  a  aeth  allan  yu  gorchíygu, 

aCÌorchfygU.     ■Zech.6.3.  Pen.l9*i.' 

3  A  phan  agorodd  efe  yr  ail 
sêl,  mi  a  glywais  yr  ail  anifaü 
yn  dywedyd,  Tyred,  a  gwel. 

4  Ac  fe  aeth  allan  farch  arall 
w  coch:  a'r  hwn  oedd  yn  eis- 
tedd  amo,  y  rhoddwyd  iddo 
gj'iumeryd  heddwch  oddi  ar  v 
ddaear,  fel  y  lladdent  eu  gil- 
ydd  :  a  rhoddwyd  iddo  ef 
gleddyf  mawr. 

5  A  phau  agorodd  efe  y  dryd- 
^  gbwais  >  tiyd- 

ydd  amfail  yn  dy  wedyd,  Tyred 
a  gwel.  Ac  mi  a  welais ;  ac 
wele  farch  du :  a  'r  hwn  oedd 
yn  eistedd  amo,  a  chlorian 
ganddo  yn  ei  law. 

6  Ac  mi  a  glywais  lais  vng 
nghanol  y  pedwar  anifail,'jS 

Oo2 


Yseliauyn  DATGUDDIAD,  VL 

dywedyd,  II  Mesiir  o  wenith  er 
ceÌDÌog,  a  thri  mesur  o  haidd 
erceiniog;  "a'rolewa'r  gwm, 
na  wna  niwed  iddynt.  i 

gwto,a8aithddegfedraupmt.    »  i  en.  9^. 

7  A  phan  agorodd  efe  y  bed- 
waredd  sêl,  mi  a  glywais  lais 
y  pedwerydd  anifail  yn  dywed- 
yd,  Tyred,  a  gwel. 
s  Ac  miaedrychais;  ac  wele 
farch  II  gwelwlas :  ac  enw  yr 
hwn  oedd  yn  eistedd  arno  oedd 
Marwolaeth;  ac  yr  oedd  Uö- 
ern  yn  canlyn  gyd  ag  et.  A 
rhoddwyd  tiddynt  awdurdod 
ar  y  bedwaredd  ran  o'r  ddaear, 
i  ladd  â  chleddyf,  ac  â  newyn, 
ac  â  marwolaeth,  ac  a  bwyst- 
filod  T  ddaear.  •««'ỳ»^ 
9  A  phan  agorodd  efe  y  bum- 
med  sêl,  mi  a  welais/dan  yr 
allor  'eneidiau  y  rhai  a  ladd- 
esid  'am  air  Duw,  ac  arn  y 
dystiolaeth  oedd  ganddynt. 

.Pen.8.3.a9.13.al4.18.  "Pen.mé. 
epen.1.9.  'Pen.19.10. 

10  A  hwy  a  lefasant  â  llef 


II  uchS,  "gan  "ddywedyd,  ^Pa 
hyd  Arglwydd,  sanctaidd  a 
chywir,  nad  ydwyt  yn  barnu  ac 
yn  dîal  ein  gwaed  ni  ar  y  rhai 
sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear? 

I  fam.      *  Edrych  Zech.  1. 12. 

11  A  "gynau  gwỳnion  a  roed  î 
bob  un  o  honynt;  a  dywedwyd 
wrthynt,  ar  iddynt  orphwys 

h  Pen.  3.  4, 5.  a  7. 9, 14. 


cael  eu  hagor. 

etto  ychydig  amser,  hyd  oni 
chyflawnid  rhifeu  cyd-weision 
a'u  brodyr,yrhai  oedd  i  gael 
eu  lladd,  megis  ag  y  cawsent 
hwythau.  . 

12  Ac  mi  a  edrychais  pan  ag- 
orodd  efe  y  chweched  sêl;  ac 
wele,  bu  daear-gryn  mawr; 
«a'r  haul  a  aeth  yn  ddu  fel 
sacîhlen  flew,  a'r  lleuad  a  aeth 
fel  gwaed ;  » .  o 

.J^12.10,31.a3.15.  Matt.a4.29.  Act.2.20. 

13  A  sêr  y  nef  a  syrthiasant  ar 
y  ddaear,  fel  y  mae  y  ffigysbren 
yn  bwrw  ei  ffigys  gleision,  pan 
ei  hysgydwer  gan  wynt  mawr. 

14  ^  A  'r  nef  a  aeth  heibio  fel 
llyfr  wedi  ei  blygu  ynghyd;  a 
'  phob  mynydd  ac  ynys  a  sym- 
mudwyd  allan  o  'u  Ueoedd. 

»Es.34  4.      .Jer.3.23.a4.24  Pen.l6.!».^ 

15  A  brenhinoedd  y  ddaear,  a  r 
gwŷr  mawr,  a'r  cyfoethogion, 
a'r  pen-capteniaid,a'r  gwỳr  ced- 
vrn,  a  phob  gwr  caeth,  a  phob 
ewr  rhydd,  "'a  ymguddiasant  yn 
yr  ogofeydd,  ac  y  'nghreigiau  y 
mynyddoedd;  -^■'■'^- 

16  °Ac  a  ddywedasant  wrth 
y  mynyddoedd  a 'r  creigiau, 
Syrthiwch  arnom  ni,  a  chudcl- 
iwch  ni  o  ŵydd  yr  hvvn  sydd 
yn  eistedd  ar  yr  orsedd-tamgc, 
ac  oddi  wrth  lid  yr  Oen  : 

■.HoB.10.8.  Luc23.30.  Pen.9.6. 

11  Canys  daeth  dydd  mawr  ei 
ddigter  ef;  a  phwy  a  ddichon 
sefyll  ì 


Angel  yn  selio  DATGUDDIAD,  VII.  ,r.eision  Duro 

PENNOD  VII. 


A.  D.  96.-3  Angel  yn  selio  gwatanaethwyr 
Uuw  yn  eu  talcennau.  4  Ni/er  y  rhai  a 
tehwyd  :  o  luiylhau  Iirael  rhifedi  hyihysol : 
9  o  bob  eenhedloedd  eraiU  tyrfa  aneirif  y 
rhai  sydd  yn  lefyü  ger  hron  yr  oriedd-faime 
a  gynau  gwŷnion  am  danynt,  ae  â  phalml 
wydd  yn  eu  dwylau,.  U  Bod  eu  gynau  u,edi 
eu  golchi  y'ngwaed  yr  Oen. 

AC  ar  ol  y  pethau  hyn,  mi  a 
-  welais  bedwar  angel  yn 
eefyU  ar  bedair  congl  y  ddaear, 
yn  dal  pedwar  gwynt  y  ddaear, 
fel  na  ehwythai  y  gwynt  ar  y 
ddaear,  nac  ar  y  môr,  nac  ar 
un  pren. 

2  Ac  mi  a  welais  angel  arall 
yn  dyfod  i  fynu  oddi  wrth 
godiad  haul,  a  sêl  y  Duw  byw 
ganddo.  Ac  efe  a  lefodd  â 
jlef  II  uchel  ar  y  pedwar  angel, 
1  r  rhai  y  rhoddasid  gallu  i 
ddrygu  y  ddaear  a  'r  môr, 

i/oipr. 

3  Gan  ddywedyd,  "Na  ddryg- 
wch  y  ddaear,  na'r  môr,  na'r 
prennau,  nes  darfod  i  ni  "solio 
gwasanaethwyr  ein  Duw  ni  yn 
eu  talcennau. 

•Pen.6.6.a9.4.     "^»0.9.4.  Pen.14.1. 

4  Ac  mi  a  glywais  nifer  y  rhai 
a  seliwyd :  yr  oecld  wedi  eu 
selio  gant  a  phedair  a  deugain 
o  filoedd  o  holl  Iwythau  meib- 
lon  Israel. 

5  O  Iwyth  Juda  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio.  O 
J,^yth  Reuben  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio.  O 


Iwyth  Gad  yr  oedd  deuddeng 
mil  wedi  eu  solio. 

6  O  Iwyth  Aser  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eii  selio.  O 
Iwyth  Nephthali  yr  oedd  deu- 
ddeng  míl  wedi  eu  selio.  O 
Iwyth  Manasses  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio. 

7  O  Iwyth  Simeon  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 
O  Iwyth  Lefi  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio.  O 
Iwyth  Issachar  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio. 

8  O  Iwyth  ZabuIon  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 
O  Iwyth  Joseph  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio.  O 

Senjamin  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio. 

9  Wedi  hyn  mi  a  edrychais; 
ac  wele  dyrfa  fawr,  yr  hon  ni 
allai  neb  ei  rhifo,  o  bob  cen- 
edl,  a  Ilwythau,  a  phobloedd, 
II  ac  leithoedd,  yn  sefyll  o-er 
bron  yr  orsedd-faingc,  a  cher 
bron  yr  Oen,  ^vedi  eu  gwisgo 
mewn  gynau  gwỳuion.  a  phalui- 
wydd  yn  eu  dwylaw ; 

I  a  Ẅt^fodm.      «  Ad.  14. 

10  Ac  yn  Ilefain  â  Ilef  II  uchel. 
4?y"edyd,   ^  lachawdwi- 

laeth  1  n  Duw  ni,  yr  hwn  sydd 
yn  eistedd  ar  yr  orsedd-fainso 
ae  i'r  Oen. 

\Jam.      i  Ps.  3.  8. 
Ee.  43.  11.  Jer.  3.23.  Hos.  13.  4. 

11  A'r  holl  angelion  a  saf- 


a  nìt 


Dedwyddmch  y 


asaiit  o  amgylch  jr  orsedd- 
fainffc  a'r  henunaid,  a  r  peû- 
wranifail,  ac  a  syrthiasan 
ger  bron  yr  orsedd-faingc  ar 
lu  hwynebau,  ac  a  addolasant 

^lt^Gan  ddywedyd,  Amen: 
y  fendith,  a  'r  gogoniant,  a  r 
doethineb,  a'r  dîolch,  a  r  an- 
rhydedd,  a'r  galln,  a'r  nerth 
a  fyddo  i  'n  Duw  m  yn  oes 
oesoedd.  Amen.  ^ 
13  Ac  un  o'r  henuriaid  a  at- 

tebodd,  gan  ddy/^^y^^^^^^^^'i 
Pwy  ydyw  y  rhai  hyn  sydd 
wedi  eu  gwisgo;mewn  gynau 
gwỳnion?  ac  oba  le  y  daeth- 

?ptJ.3.M8.a6.n.al6.15,al9.8.  Ad.9  14. 

14  Ac  mi  a  ddywedais  wrtho 
ef  Arglwydd,  ti  a  wyddost.  Ac 
efe  a^  ddywedodd  wrthyf,  Y 
rhai  hyn  yw  y  rhai  a  ddaethant 
allan  o  'r  cystudd  mawr,  ac  a 
olchasant  eu  gynau,  ac  a  u  can- 
nasant  hwy  y'ngwaed  yr  Oen. 

.Es.1.18.  Heb.9.14.  lloan  l.J.  PeB.  1.  5. 
Edrych  Zech.  3.  3, 4,  5, 


DATGUDDIAD,  VIII.        rMi  a  sdiwyd. 


mwyach,  na  syched  mwyach  ; 
ac  'ni  ddisgyn  amynt  na  r 
haul,  na  dim  gwres.  •P''1^«|^ 
17  Oblegid  yr  Oen,  yr  hwn 
gydd   y'nghanol   yr  orsedd- 
faingc,  ^a'u  bugeilia  hwynt, 
ac  a'u  harwain  hwynt  at  ttyn- 
honnau  llbywiol  o  ddyfroedd: 
"  'Duw  a  sych  ymaith  bob 
wrth   eu  llve-aid 


a 


deigr  oddi 
hwynt. 


llygaid 


k  Ps.  23.  1.  loan  10.  U.  ' 
E8.25.8.  Pen.21.4. 


PENNOD  VIII. 

A  D  96— 1  Wrth  agoryd  y  íeUhfed  »êl,  2 
\  rUddm,d  saîth  o  udgym  i  sa^th  o  angcU 

Zdavrn  •  a  pfctöa»  mawr  yn  cardyn  3 
S  amB  ynrhoddi  arcglrdaHh  at  «,edd^au 
y  saint  ar  yr  oHor  aur. 

APHAN  agorodd  efe  y 
seithfed  sêl,  yr  ydoedd 
llgosteg  yn  y  nef  megis  dros 
hannerawr.  ^äúu^^. 
2  Ac  mi  a  welais  y  saith  angel 
y  rhai  oedd  yn  seíyll  ger  bron 
Duw:  a  rhoddwyd  iddynt  saith 

'  ''3''Af  angel  arall  a  ddaeth, 


iEb1.18.  Heb.».  1*.  ia"»"'-  "    ÿ  A-C  üng^A  ia..^.^"  -  -  - 

Edryci.zech.3.3,4,5.  «afodd  gcr  bron  yr  allor,  a 

15  O  herwydd  hynny  y  maent  a  sa  ^^^^^ 

ger  bron  gorsedd-famgc  D„vas  ^  .  i^do  arogl-darth  lawer  fel 

ac  yn  ei  wasanaethu  ef  ddydd  ,|^ofFrymmai  e/gyd  â 'gweddi- 


a  nos  yn  ei  deml :  a'r  hwn 
sydd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd- 
?aingc  *  a  11  drig  yn  eu  phth 

hwynt.  8E8.4.5.6.  Pen.21.3. 

íeínidei  hahell  ammi.  neu,  trodynt. 

16  'Ni  fydd  arnyiit  na  newyn 

b  Eb.  49. 10. 


Ilẁ  oíFrymmai  e/gyd  a  'gweddi- 
au  yr  hoU  saint  ar  yr  allor 
aur,  yr  hon  oedd  ger  bron  yr 
orsedd-faingc. 

I  y  rhoddai  at  wedáiaa.      '  Pen.  5.  8. 

4  Ac  fe  aeth  'mwg  yr  arogl- 

bPB.  141.  2.  Lucl.lO. 


p 


rmMayel  DATGÜDDIAD,  IX.  \n  u,J,„nn. 


o  lawyr  angel  i  fynu  ger  bron 
Duw. 

5  A'r  angel  a  gymmerth  y 
thusser,  ac  a  'i  Uanwodd  hi  o 
dân  yr  allor,  ac  a 'i  bwriodd 
II 1  'r  ddaear :  a  '  bu  lleisiau,  a 
tharanau,  a  mellt,  a  daear-gryn 

6  A'r  saith  angel,  y  rhai  oedd 
a  r  saith  udgorn  ganddynt,  a 
ymbarottoisant  i  udganu. 

7  A  'r  angel  cyntaf  a  udgan- 
odd  ;  a  bu  cenllysg  a  thân 
wedi  eu  cymmysgu  â  gwaed, 
a  hwy  a  fwriwyd  i'r  ddaear: 
a  thraian  y  llprennau  a  losg- 
wyd,  a'r  holl  laswellt  a  losg- 

Wyd.  I  ddaear. 

8  A'r  ail  angel  a  udganodd; 
a  megis  mynydd  mawr  yn 
llosgi  gan  dân  a  fwriwyd  i 'r 
môr :  a  thraian  y  môr  a  aeth 
yn  waed ; 

9  A  bu  farw  traian  y  cread- 
uriaid  y  rhai  oedd  yn  y  môr, 
ac  â  byw  ynddynt ;  a  thraian 
y  llongau  a  ddinystriwyd. 

10  A  'r  trydydd*  angei  a  ud- 
ganodd ;  a  syrthiodcl  o  'r  uef 
seren  fawr  yn  llosgi  fel  lamp, 
a  hi  a  syrthiodd  ar  draian  yr 
afonydd,  ac  ar  ffynhonnau  y 
(fyfroedd ;  ^ 

11  Ac  enw  y  seren  a  elwir 
Wermod:  ac  aeth  traian  y 


y  dyfroedd,  oblegid  eu  myned 
yn  chwerwon. 

12  A'r  pedwerydd  angel  a 
udganodd ;  a  tliarawyd  traian 
yr  haul,  a  thraiun  y  Ileuad,  a 
thraian  y  sêr;  fel  y  tywyllwyd 
eu  traian  hwynt,  ac  ni  lew- 
yrchodd  y  dydd  ei  druian, 
a  r  nos  yr  un  ffunud. 

13  Ac  mi  a  edrychais,  ac  a 
glywais  angel  yn  ehedeg  ^-ng 
nghanol  y  nef,  gan  ddywedyd 
a  llef  lluchel,  Gwae,  gwàe, 
gwae,  i'r  rhai  sydd  yn  trigo 
ar  y  ddaear,  rhag  lleisiuu  er- 
aill  udgorn  y  tri  angel,  y  rhai 
sydd  etto  i  udganu !  «/««r. 

PENNOD  IX. 

A.D.  96.— 1  Seren  yn  syrthio  o'r  nef,  lerth 
udganu  o  r  pummed  arujel,  i  'r  hwn  ỳ  rhmUì- 
wyd  agoriad  y  piM  heb  waelod  :  2  nntau  un 
agorydy  ptoll,  a  locu.tlaid /el  ysgorpionaH 
yn  dyfod  allan.  12  Y  mae  y  wae  gyntaf  wedi 
myned  heibio.  13  T  chweched  udgorn  yn 
carm  :  14  a  goìlwng  pedwar  angel  yw  rhydd 
y  rhai  oedd  wedi  eu  rhioymo. 


dyfroedd  y„  we^odrrffâŵeî 

O  o  4 


A'R  pummed  angel  a  ud- 
ganodd;  ac  mi  a  welais 
seren  yn  syrthio  o  'r  nef  i  'r 
ddaear:  a  rhoddwyd  iddo  ef 
agoriad  \y  pydew  heb  w  aelod. 

•  Luc  8.  31.   Pen.  17.  a   Ad.  2,  II. 

2  Ac  efe  a  agorodd  y  pydew 
heb  waelod;  a  chododd  mwsr 
o'r  pydew,  fel  mwg  ffwrn  fawr : 
a  thy wyllwyd  yr  liaul  a  'r  awyr 


,  V         DATGUDDIAD,  IX.        chweched  angel. 


3  Ac  o'r  mwg  y  daeth  allan 
locustiaid  ar  y  ddaear  ;  a 
rhoddwyd  awdurdod  iddynt, 
fel  y  mae  gan  ysgorpionau  y 
ddaear  awdurdod. 

4  A  dywedwyd  wrthynt,  na 
wnaent  niwed  i  lasweUt  y 
ddaear,  nac  i  ddim  gwyrddlas, 
naciunpren;  ondynunigir 
dynionoedd  heb^sêlDuwyn 
eii  talcennau.   «•Pen.e.e.  'Pen.7.3. 

Edrych  Ex.  12.  23.  Ezec.9.4. 

5  A  rhoddwyd  iddynt  na 
laddent  hwynt  ond  bod  idd- 
ynt  eu  blino  bwy  bum  mis. 
ac  V  byddai  eu  gofìd  hwy  fel 
gofid  oddi  wrth  ysgorpion,  pan 
ddarfyddai  iddi  frathu  dyn. 

6  Ac  yn  y  dyddiau  hynny 
«V  cais  dynion  farwolaeth,  ac 
nis  cânt;  ac  a  chwennychant 
farw,  a  marwolaeth  a  gina 
oddi  wrthynt. 

ajob3.21.  Es.2.19.  Pen.6.16. 

7  A  'dull  y  locustiaid  oedd 
debyg  i  feirch  wedi  eu  parot- 
tôi  i  ryfel;  ac  yr  oedd  ar  eu 
pennau  megis  coronau  yn 
debyg  i  aur,  a'u  hwynebau  tel 
wynebau  dynion.  'J<^'^^^ 

8  A  gwallt  oedd  ganddynt 
fel  gwallt  gwragedd,  a'u  dan- 
nedd  oedd  fel  dmnedd  llewod. 

« Joel  1. 6. 

9  Ac  yr  oedd  ganddynt  lur- 
igau  fel  Uurigau  baiarn;  a 
lîais  eu  hadenydd  oedd  fel  Uais 


cerbydau  Uawer  o  feirch  yn 
rhedeg  i  ryfel. 

10  Ac  yr  oedd  ganddynt  gyn- 
ffonnau  tebyg  i  ysgorpionau, 
ac  yr  oedd  colynnau  yn  eu 
cynffonnau  hwy :  a 'u  gallu 
oeddì  ddrygu  dynion  bummis. 

11  Ac  yr  oedd  ganddynt  fren- 
hin  arnynt,  sef « angel  y  pydew 
diwaelod:  a'i  enw  ef  yn  Heb- 
raeg  ydyw  Abàdon,  ac  yn 
Rofg  ymae  iddo  enw  llApòl- 
yon.        '^'^■^-  •sef,dí)H»»ín/<M.^ 

12  "Un  wae  a  aeth  heibio; 
wele,  y  mae  yn  dyfod  etto 
ddwy  wae  ar  ol  hyn.  "  p*»-  ^  « 

13  A'r  chweched  angel  a  ud- 
ganodd;  ac  mi  a  glywais  let 
aUan  o  bedwar  comyr  allor  aur, 
yr  hon  sydd  ger  bron  Duw, 

14  Yn  dywedyd  wrth  y 
chweched  angel,  yr  hwn  oedd 
a'r  udgorn  ganddo,  GoUwng 
yn  rhydd  y  pedwar  angel  sydd 
>n  rhwym  yn  yr  afon  fawr 
Euphrates.  , 

15  A  goUyngwyd  y  pedwar 
angel,  y  rhai  oedd  wedi  eu 
paíottôi  ilerbyn  awr  a  diwr- 
nod,  a  mis,  a  blwyddyn,  fel  y 
Uaddent  y  traian  o'r  dynion. 

I  droi. 

16  A  'rhifedi  y  Uu  o  wỳr 
meirch  oedd  ddwy  fyrddiwn  o 
fyrddiynau:  ac  mi  a  glywais 
eu  rhifedi  hwynt. 

1P8.68.17.  Dan.7. 10- 


Dìdl  y  nieirch, 

17  Ac  fel  hyn  y  gwelais  i  y 
meirch  yn  y  weledigaeth,  a  'r 
rhai  oedd  yn  eistedd  arnynt, 
a  chanddynt  lurigau  tanllyd, 
ac  o  liw  hyacinth  a  brwmstan: 
a  phennau  y  meirch  oedd  fel 
pennau  llewod;  ac  yr  oedd 
yn  myned  allan  o 'u  safnau, 
dan,  a  mwg,  a  brwmstan. 

18  Gan  y  tri  hyn  y  Hllâs 
traian  y  dynion,  gan  y  tân, 
a  chan  y  mwg,  a   chan  y 
brwmstan,  oedd  yn  dyfod  all 
an  o'u  safnau  hwynt. 

19  Canys  eu  gallu  hwy  sydd 
yn  eu  safii,  ac  yn  eu  cynffon- 
nau :  canys  y  cynffonnau  oedd 
aebyg  i  seirph,  a  phennau 
ganddynt;  ac  â 'r  rhai  hynny 
y  maent  yn  drygu. 

20  A'r  dynion  eraiU,  y  rhai 
ni  laddwyd  gan  y  pläau  hyn 
nid  edifarhasant  oddi  wrth 
weithredoedd  eu  dwylaw  eu 
hun,  fel  nad  addolent  ^gy- 
threuliaid,  a  'delwau  aur,  ac 
anan,  a  phres,  a  main,  a  phren- 


DATGüDDrAD,  X.  Yr  angel  cryf. 

PENNOD  X. 

A.  D.  96.-  1  Angel  cryf  cwlam  yn  ymMango,, 
a  Uyfr  agored  yn  ei  law  :  6  ac  yn  tynqu  Vr 
hwn  >ydd  yn  byw  yn  dragywydd,  ,«i  bydd 
arn^r  mwy  8  Gorchymyn  i  loan  gymmeryd 
V  Uyfr,  a'i  fwytta.  " 

mi^  a  welais  angel  cryf 


arall  yn  disgyn  o 'r  nef 
wedi  ei  wisgo  â  chwmmwl :  ac 
enfys  oedd  ar  ei  ben,  ^  a  'i 
wyneb  ydoedd  fel  yr  haul,  "a  'i 
draed  fel  colofhau  o  dân : 

•  Matt.  17.  2.      b  Pen.  1. 15. 

2  Ac  yr  oedd  ganddo  yn  ei 
law  lyfr  bychau  wedi  ei  aír- 
oryd.  Ac  efe  a  osododd  ei 
droed  dehau  ar  y  môr,  a  'i 
aswy  ar  y  tir ; 

8  Ac  a  lefodd  â  llef  II  uchel, 
tel  y  rhua  Uew:  ac  wedi  iddo 
leíam,  y  saith  darau  a  lefaras- 
ant  eu  Uefau  hwythau.  1/«^. 
4  Ac  wedi  darfod  í  'r  saith 
daran    lefaru   eu   Uefau,  yr 
oeddwn  ar  fedr  ysgrifenu :  ac 
mi  a  glywais  lef  o  'r  nef  yn 
dywedyd  wrthyf,  ^Selia  y  peth- 
au  a  lefarodd  y  saith  'darau. 


„  a  mam,  a  pùren-   au  a  lefarodd  y  saitl 

nau,  y  rhai  ni  allant  nagweled,  ac  na  ysgrifena  hwynt 
na  cniywed.  na  rhodîn  • 


na  chlywed,  na  rhodio 

'  Lef.  17.  7.  Deut.  82. 17.  Pg.  106.  87.  1  Cor.  10  20 
'  Ps.  116.  4.  a  135.  15.  Dan.5.23. 

21  Ac  nid  edifarhasant  oddi 
wrth  eu  Uofruddiaeth,  nac 
oddi  wrth  eu  cyfareddion,  nac 
oddi  wrth  eu  godineb,  nac 
oddi  wrth  eu  Uadrad. 


*=  Dan.  8.  26.  a  12.  4,  9. 

5  A'r  angel  yr  hwn  a  welais 
yn  sefyll  ar  y  môr,  ac  ar  y  tir, 

a  gododd  ei  law  i  'r  nef,  ' 

Dan.  12.  7. 

6  Ac  a  dyngodd  i'r  hwn  sydd 
yn  byw  yn  oes  oesoedd,  yr 
hwn  a  greodd  y  nef  a'r  pethau 


Y  Uÿfr  bychan 

gydd  ynddi,  a 'r  ddaear  a  'r 
pÄu  sydd  ynddi,  a'r  mor 
a'r  pethau  sydd  ynddo,  na 
byddai  amser  mwyach : 
7  Ond  ^yn  nyddiau  llef  y 
seithfed  angel,  pan  ddechreuo 
efe  udganu,  gorphenir  dirgel- 
wch  dSw,  fel  y  mynegodd  efe 
i'w  wasanaethwyr  y  prophwydi. 

•  Pen.  11. 15. 

8  A'r  aief  a  glywais  o 'r  nef, 
a  lefarodd  drachefn  wrthyf,  ac 
a  ddywedodd,  Dos  cymmer 
V  llyfr  bychan  sydd  wedi  ei 
Loryd  yn  Uaw  yr  angel  yr 
h?vn  sydd  yn  sefyll  ar  y  mor, 
acarytir. 

9  Ac  mi  a  euthum  at  yr 
ano-el,  gan  ddywedyd  wrtho, 
'fes^  mi  y  U:M^  bych^^^^ 
pfe  a  ddywedodd  wrthyf,  'Oym- 
feíaLyttaefynllwyrja^^ 

efe  a  chwerwa  dy  fol  di,  eithr 
yn  dy  enau  y  bydd  yn  fehis  fel 

mêl.  .E«c.2.8.a3.1,2.3. 

10  Ac  mi  a  gymmerais  y  Uytr 
bychan  o  law  yr  angel,  ac  a  i 
bwytteaisef;acyroeddefe 


DATGUDDI  AD,  XI.  Y  ddau  dyst, 


PENNOD  XI. 

A  D  96-3  r  ddau  dyst  yn  prophwydo  & 
lÌTheiL  irYsäthfed^ornyncanu. 

ARHODDWYD  i  mi  'gors- 
en  debyg  i  wialen.  A  r 
angel  a  safodd,  gan  ddywedyd, 
CŴd,  a  mesura  deml  Dduw, 
a'r  ailor,  a 'r  rhai  sydd  yn 
addoli  ynddi. 

•  Ezeo.  40.  3,  &c.  Zech.  2. 1.  ^ 

2  Ond  y  cyntedd  sydd  o  r  tu 
allan  i 'r  deml,  llbwrw  allan, 
ac  na  fesura  ef;  oblegid 
Troddwydi'r  Cenhedloe^^^^ 

a'r  ddinas  sanctaidd  a  tatnr 
ant  hwy  Mdeufis  a  deugam. 

lNeu,flácíaiìa».  "Pen.lS.S. 

3  Ac  mi  a  roddaf  Wallu  i  m 
dau  dyst,  a  hwy  a  brophwyd- 
ant^filadeucantathriugain 

o  ddyddiau,  wedi  ymwisgo  a 

sachlîan. 

li'ndmdv>tfelvprotmid«»t.  =Pen.l2^b. 

Y  rhai  hyn  yw  *y  ddwy 


bwytteais  ef ;  ac  yr  oedd  ete     J    ^^^^en,  a  'r  ddau  gan 


felus :  ac  wedi  i  mi  ei  fwytta 
ef,  fy  mol  a  aeth  yn  chwerw 
11  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthyf,  Rhaid  i  ti  drachefti 
bíopÌnvydo  i  boboedd,  a 
chenhedloedd,  11  ac  leithoedd, 
a  brenhinoedd  lawer 

i  a  íhafodau. 


bron  Duw  y  ddaear. 

*Jer.ll.l6.  Zech.4,3,ll.l4. 

5  Ac  os  ewyllysia  neb  wneiith- 
ur  niwed  iddynt,  y  mae  tan 
yn  myned  allan  o'u  genau  hwy, 
Lyn  difethaeugelynion:  ac 
os  ewyllysia  neb  eu  drygu 


a  'm  hawdurdod. 

hwynt,  fel  hyn  y  mae  yn  rhaid 
ei  ladd  ef. 

6  "Y  mae  gan  y  rhai  hyn 
awdurdod  i  gau  y  nef,  fel  ria 
wlawio  hi  yn  nyddiau  eu  pi  o- 
phwydoliaeth  hwynt :  ac  'awd- 
urdod  sydd  ganddynt  ar  y 
dyfroedd,  i  'w  troi  hwynt  yn 
waed,  ac  i  daro  y  ddaear  â 
phob  pla,  cyn  fynyched  ag  y 
mynnont.  ^  ^ 

•lBren.17.1.  lago  6. 16, 17.  'Ex.7.19. 

A  phan  ddarfyddo  idd- 
ynt  orphen  eu  tystiolaeth,  «^y 
bwystfil,  yr  hwn  sydd  yn  dyfod 


allan  o  r  pwll  diwaelod,  a  ry- 
Jela  â  hwynt,  ac  a'u  fforchfyga 
hwynt,  ac  a'u  lladd  hwynt. 

«Pen.  13. 1,11.8 17.  8.     ■>  Dan  7  21 
Zech.  14. 2.  ■  ■ 

8  A'u  cyrph  hwynt  a  orwedd 
ar  heolydd  'y  ddinas  fawr,  yr 
hon  yn  ysprydol  a  elwir  Sodom 
a  r  Aipht;  lle  hefyd  y  croes- 
hoehwyd  ein  Harglwydd  ni. 

'Pen.l7. 1.5.  «18. 10. 

9  A  'r  rhai  o  'r  bobloedd,  a  'r 
llwythau,  a  'r  ||  ieithoedd,  a  'r 
cenhedloedd,  a  welant  eu  cyrph 
û;»ynt  dridiau  a  hanner,  ac  ni 
oddefant  roi  eu  cyrph  hwv 
mewnbeddau.  Woŵ.„. 

'r  rhai  sydd  yn  trigo  ar 
y  ddaear  a  lawenychant  o  'u 
plegid,  ac  a  ynihyfrydant,  ac 
a  antonant  roddion  i'w  <y\hf^^  • 
oblegid  y  ddau  brophwyd  hyu 


DATGUDDIAD,  XI.        Y  seühfed  anoel. 

oedd  yn  poeni  y  rhai  oedd  vn 
trigo  ar  y  ddaear. 

11  Ac  ar  ol  tridiau  a  hanner, 
Yspryd  bywyd  oddi  wrth  Ddtiw 
a  aeth  i  mewn  iddynt  hwy  a 
hwy  a  safasant  ar  eu  traed  ;  'ac 
ofn  mawr  a  syrthiodd  ary  rliai 
a  u  gwelodd  hwynt. 

12A  hvvyaglynsantlef lluchel 
o  r  nef  yn  dywedyd  wrthynt, 
Douwch  1  fynu  yma.  A  hwy  a 
aethant  i  fynu  i  'r  nef  mewn 
cwmmwl;  a'u  gelynion  a  ed- 
rychasant  arnynt.  \/av>r. 

13  Ac  yn  yr  awr  honno  y  bu 
**^«^r^ryn  mawr,  a  degfed  ran 
y  ddmas  a  syrthiodd  ;  a  Iladd- 
wyd  yu  y  ddaear-gryn  saith  mil 
o  twỳr:  a  'r  Ileill  a  ddychryn- 
asant,  ac  a  roddasant  ogoniant 
iDduwynef       t  Qr.  i^.,;, 

14  'Yr  ail  wae  a  aeth  heibio  ; 
wele,  y  mae  y  drydedd  wae 
yn  dytod  ar  frys. 

*  Pen.  8.  13.  a  9.  12.  a  15. 1. 

15  A'r  'seithfed  angel  a  ud- 
ganodd ;  a  bu  llefau  ||  uchel 
yu  y  nef,  .>Ti  dywedyd,  "Aeth 
teyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo 
eui  Harglwydd  ni,  a'i  Grist  ef- 

,^fe  a  deyrnasa  jti  oes  oes-' 

Oedd.    'Pen.10.7.    \mcMricm.       Pen.  12.  10. 

16  A'r  "pedwar  henuriad  ar 
hugam,  y  rhai  oedd  ger  bron 
Diiw  yn  eistedd  ar  eu  gorsedd- 
temgciau,  a  syrthiasant  ar  eu 

"  Pen.  4.  4.  a5.  8.  a  19  4. 


Mgaetn  DATGIIDDIAD,  XIL 

hwyneban,  ac  a  addolasant 

^lf  Gan  ddy wedyd,  Yr  ydym 
aolch  i  ti,  O  Arglwydd 
Dduw  Hollalluog, yr  hwn  wyt, 
a'r  hwû  oeddit,  a'r  hwn  wyt 
yn  dyíod;  oblegid  ti  a  gym- 
^eraist  dy  allu  mawr,  ac  a 

deyrnesaist.  AA\cr 
18  A'r  cenhedloedd  a  ddig. 

iasant;  a  daeth  dy  ddig  di, 
laTamserifarnnymeirw.ac 

i  roi  l^obr  i'th  wasanaethwyr 

V  prolhwydi'      ^     ^T^'  ^ 
irZi  sydd  yn  ofni  dy  enw, 

fjrchain  a  mawrion;  ac  1^+^«^ 
fetha  y  rhai  sydd  yn  tdifetha 

V  ddaear. 

19  Ac  agorwyd  Heml  Dduw 
i  y  nef?  a  gwelwyd  arch  ei 
^fommodefyneidemlef-.a 

f^u  mellt,  a  Uefau,  a  tharan- 
au?adaeàr-gryn,a'chenllysg 

mawr.  ^  „ 

,Pen.t5.5.8.  'Pen.16.21. 

PENNOD  XII. 

.  p  96.-1  (h^aig  ^àiý  g^^o  4^«^ 

VÄ  ac  yn  myned  yn  drech 

ÄŴ-ÍÍ  e\  thaflu  iV  ääaear. 
yn  erlid  y  wraig. 

II  4  TIHYFEDDOD  mawr  a 
"Awelwydynynef;gwraig 

K  Ac  amudd. 


y  wraig, 

  ^ 

wedi  ei  gwisgo  â'r  haul,  a  r 
Ueuad  dan  ei  thraed,  ac  ar  ei 
phen  goron  o  ddeuddeg  seren: 
2  A  hi  yn  feichiog,  a  lefodd, 
gan  fod  mewn  gwewyr,  a  goüd 

'  sTgwelwyd  II  rhyfeddod  ar- 
all  vn  y  nef;  ac  wele  ddraig 
gocrfawr,a*saithbeniddi 
Ideg  corn;  ac  ar  ei  phennau 
saith  goron. 

lonn/ád.  •Pen.18.1. 

4  A'i  chynfí'on  hi  a  dynnodd 
draiansêrynef,aca'ubwr. 

iodd  hwynt  i  'r  ddaear.  A  r 
ddraig  a  safodd  ger  bron  y 
wraig  yr  hon  ydoedd  yn  barod 
res|oî,  i  ddifa  ei  phlentyn  hi 
pan  esgorai  hi  arno. 
5  A  hi  a  esgorodd  ar  fab 
o-wrww  "yr  hwn  oedd  i  tu- 
IS  ỳr  hoU  genhedloedd  â 
lÄenhaiarn  :  a'i.phlent^ 
hi  a  gymmerwyd  i  fynn  at 
Dduw,  ac  at  ei  orsedd-famgc 

pf  b  Pb  2  9.  Pen.  2. 27.  a  19. 15. 

6  'A'r  wraig  a  fifodd  i'r  di- 
fifaethwch,  Ue  mae  ganddi  le 
IwedieibarottôiganDduwfel 

'  y  porthent  hi  yno  *  61  a  deu- 
cant  a  thri  ugain  o  ddyddiau. 

.Ad.M.     "Pen-ll-^-  Ad.l4. 

TAburhyfelynynef:  Mi- 
chaela'iangelionaryfelasant 

ynerbynyddraiga'rddmg^ 

ryfelodd  a'i  hangehon  hithau, 

.Dan.l0.13,21.al2.1.  J«daB9. 


a  r  ddraig.  DATGUDDIAD  XIII  v ; 

8  Acni  orfuant ;  a'u  Ue  hwvnt  I  iorlrí  v  ,  '^'^-^ 


nis  cafwyd  mwyach  yn  y  nef. 

9  A  bwriwyd  allan  'y.ddraií? 
fawr,  'yr  hen  sarph,  yr  hon 
a  elwir  Diafol  a  Satan,  yr  hwn 
sydd  yn  twyllo  yr  holl  fyd :  efe 
a  fwriwyd  allan  i  'r  ddaear,  a  'Ì 
angehon  a  fwriwyd  allan  evd 
âg  ef. 

f  Luc  10. 18.  loan  12. 31.    .  Gen.  3. 1, 4.  Pen.  20  2 

10  Ac  mi  a  glywais  lef  II  uche 
yn  dywedyd  yn  y  nef,  "Yr 
awrhon  y  daeth  iachawdwr- 
laeth,  a  nerth,  a  theymas  ein 
Duw  ni,  a  gallu  ei  Grist  ef: 
canys  cyhuddwr  ein  brodyr  ni 
a  fwnwyd  i'r  Ilawr,  'yr  hwn 
oedd  yn  eu  cyhuddo  hwy  ger 
bron  ein  Duw  ni  ddydd  a  nos. 

■/««r.      ■.P,n.ll.l5.»19.l.      '  Job  1.  9.  a  2.  6. 
Zech.  8. 1. 

11  A  ^hwy  a'i  gorchfygasant 
ef  trwy  waed  yr  Oen,  a  thrwy 
air  eu  tystiolaeth  hwynt;  ac 
ni  charasant  eu  heinioes  hyd 
angau.       » Ehuf.  8. 33, 34, 37.  a  le.  20. 

12  O  herwydd  hyn  'llawen- 
hewch,  y  nefoedd,  a  'r  rhai  yd- 
ych  yn  trigoynddynt.  Gwae  y 
rhaisyddyntngoaryddaea/, 
a  r  mor !  canys  y  diafol  a  ddis- 
fy^of.^  attoch  chwi,  a  chan- 
ddo  hd  mawr,  o  herwydd  ei 
tod  yn  gwybod  nad  oes  iddo 
ond  ychydig  amser. 

'P8.96.il.   E8.49.18.  Pen.18.20 

13  A  phan  welodd  y  ddraig 
ei  bwrw  1  'r  ddaear,  hi  a  erlid^ 


mab. 

i  'r  wraig  ddwy 
o  adenydd  eryr  nmwr,  -fel  vr 
ehedai  hi  i 'r  diíiaethwch,  i'w 
«1  hun  ;  lle  yr  ydys  yn  ei 
maethu  hi  yno  "díos  amser, 
ac  amseroedd,  a  hanner  am- 
ser,  oddi  wrth  wyneb  y  sarph. 

■Ad.6.      -080.7.25,8  12.7. 

15  A'r  sarph  »a  fwriodd  allau 
o  1  satn,  ar  ol  y  wraig,  ddwfr 
megis  afon,  fel  y  g^^nai  % 
dwynhiymaithgydâ'r  afon. 

•£8.59. 19. 

16  A'r  ddaear  a  gyiinorthNw- 
odd  y  wraig;  a 'r  ddaear  a  aÌ- 
orodd  ei  genau,  ac  a  Iyngcodd 
yr  afon,  yr  hon  a  fwriJdd  y 
ddraig  allan  o'i  safo. 

17  A  Uidiodd  y  ddraig  wrth  y 

T^T,'  n^.'',  ^  »  «Tieuthur 

rhyfel  'r  Ueill  o 'i  had  hi,  y 
rhai  sydd  yn  cadw  gorohymyn- 

aeth  lesu  Grist  ganddynt. 

^àotcedäHleihadhi       p  1  Co,.  2.  1.   I  loau  5. 10 
Pen  1.  2,  9.  a  6.  9.  a  20.  4. 

PENNOD  XIII. 

a  mith  ben  yanddo,  a  deg  com  :  i  V  hwn  y  maí 
y  ddraig  yn  rhoddi  ei  gallu.     U  Bicum 
aralì  yn  dyfod  i  fynuaUan  o'r  Maear 
14  aç  yn  peii  gwneuthur  delw  y  bwy.iríì 

et,  Ib  o  derbyn  e\  nod  ef. 

A  C  mi  a  sefais  ar  dywod  y 
^  môr ;  ac  a  welais  "  fMystfi] 

*  Dan.  7.  2,  7. 


„     .     f,l       DATGUDDIAD,  XIII.        Br^ystjil  araU^ 

yn  codi  o'r  môr,      chanddo       rhyt^;  a  ^i^oddwyd  iddo 

Sth  ben,  a  deg  corn;  ac  ar  ei  1  fjg^  v..v.  lUwth,  II  ac 
oym  ddeg  coron,  ac  ar  ei  ben- 
uau  II  enw  cabledd. 

2A'rbwystfilawelaÌ8Ì'oedd 
debygilewpard,a'idraedfel 
S  arth,  a'i  safn  fel  safn 
^a'r  ddraiga  roddodd 

ddo  ef  ei  gallu,  a'i  gorsedd- 
faâgc!  ac  a'wdurdod  mawr. 

rEdrychDaB.7.4.5.6.  ''Pen.12.9^ 

^  \c  mi  a  welais  un  o  'i  ben- 
nauefmegiswedieillladdyn 

farw-  a'i  friw  marwol  ef  a 
Sâwyd:  -a'r  boll  ddaear  a 
ŵfeddodd  ar  ol  y  bwystfil. 

^fHwoifarwẁẃ.      « Pen.  17. 8.  _ 

4  A  hwy  a  addolasant  y  ddraig, 
yrhonaroesallui'rb^stfil: 
rcaaddolasantybwystfil,gan 
ddywedyd,  'Pwy  ^?/^^^debyg 
Ì'r  bwystfin  pwy  a  ddichon 

ttrtíwydiddoef^.enau 
yn  llefaru  pet^iau  mawrion  a 

Ìhabledd;   a  rbo^d^y/ 
awdurdodillweithio   ddau  hs 

adeUgain.         «Da„.7.8,ll.  25.  a  lL3b. 
,W,!«.ueu,r«/*.  ^Pen.ll.2.al2.b. 

6  Ac  efe  a  agorodd  ei  enau 
mewn  cabledd  7« /rbyn  mw 
i  írablu  ei  enw  ef,  a  i  daber- 
nacl,a't  rhai  sydd  yn  trigo  yn 

^T^'a'  rhoddwyd  iddo  '  wneuth- 

iDftn.7.21.   Fen.  11.  7. 


Jldurdod  ar  bob  Uwyth, 
iaith,  a  chenedl.  ''"^^.^^ 
8  A  hoU  drigohon  y  ddaear 
a'i  haddolant  ef,  ^y  ẁai  n  d 
vw  eu  henwau  yn  ysgrifenedig 
^yn  llyfr  bywyd  yr  Oen  yr  hwn 
i  laddwyd  'er  dechreuad  y 

byd.  »Ex.32.32.  Pha.4.3.  Pen.3.5. 

a20.12.  a21.2f7.  iPen.17.8. 

9  "•Od  oes  gan  neb  glust, 
gwrandawed.  "P-f;  . 
^IO  "Os  yw  neb  yn  II  tywys  i 
gaethiwed,  +  efe  a  â  i  gaeth^ 
iwed:  °os  yw  neb  3?  /^^ddj 
chleddyf,  rhaid  yw  ei  ladd  yn- 
îauâcSeddyf.  ^Dymaamyn- 
edd  a  fíydd  y  samt. 

-Eb.33.1.      iWucoetWÄ  t«.«a^^«« 
r.^.    oGen.9.6.Matt.26.52.  .Pen.14.12. 

1  11  Ac  mi  a  welais  fwystfil 
arall  "yn  codi  o'r  ddaear;  ac 
Çr  oedd  ganddo  ddau  gorn 
tebygioen,  allefaru^yr  oedd 

^^2  A  hoU  allu  ỳ  bwÿstfil  cynt- 
af  y  mae  efe  yn  ei  wneuthur 
ger  ei  fron  ef,  ac  yn  peri  i  r 
ddaear  ac  i'r  rhai  sydd  yn 
trtgo  ynddi  addoli.  y  bwystó 
cyntaf/yrhwn  yr  lachawyd  ei . 
glwyfmarwol.       '^^-^-  ' 
13  Ac'y  mae  efe  yn  gwneuth- 
ur  II  rhyfeddodau  mawrion,  hy<^ 

.Deut.  13. 3,  Matt.  24.  24.  2  The».  2.  9.  Pen.  16.  lif 

II  arwyddion. 


PENNOD  XIV 


oiiid  yw  yn  peri  i  dân  ddisffyn 
o  r  nef  i 'r  ddaear,  y'ngolwff 
dymon;  ^    »  & 

14  Ac  'y  mae  e/e  yn  twyilo  y 
rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear, 
trwy  II  y  rhyfeddodau  y  rhai  a 
roddwyd  iddo  ef  eu  gwneuth- 
ur  ger  bron  y  bwystfil;  gan 
ddywedyd  wrth  drigolion  y 
ddaear,  am  iddynt  wneuthur 
delw  i  'r  bwystfil  yr  hwn  a  gaf- 
odd  friw  gan  gleddyf,  ac  a  fu 

ty  W.         '  Peu.  12.  9.  «  19.  20.       I  amuddim. 

15  A  chaniattâwyd  iddo  ef 
roddi  II  anadl  i  ddelw  y  bwyst- 
Sí'  r^^y  "efarai  delw  y  bwyst- 
m  hetyd,  ac  y  parai  gael  o  'r 
sawl  nid  addolent  ddelw  v 
bwystfil,  eu  Iladd.  leMce,. 

16  Ac  y  mae  yn  peri  i  bawb, 
iycham  a  mawrion,  cyfoethog 
lon  a  thlodion,  rhyddion  a 
chaethion,  Hdderbyn  nôd  ar 
eu  llaw  ddehau,  neu  ar  eu  tal 
cennau:  i,-oddi. 

lì  Ac  na  allai  neb  na  phryim 
na  gwerthu,  ond  yr  hwn  a 
ryddai  ganddo  nôd,  neu  "enw 
y  bwystfil,  neu  rifedi  ei  enw  ef. 

■  Pen.  14.  11. 

18  "  Yiiia  y  uiae  doethineb. 


Yr  hwn  sydd  ganddo  ddeall, 
bwried  ^  rifedi  y  b^yystfil :  canys 
rhifedi  dyu  ydyw;  a'i  rifedi 
etyw,  Chwe  chant  a  tliri  ugain 
a  ehwech. 

'  Peu.  17.  a.      »  i'eu.  15.  2. 


íynyU  SJon  gyd  á'i  firUai,  6  arujel  ynprZ 
^O^Gvnr.^ynhau^f,  a  gMn-wrŷf  digofaint 

A  C  mi  a  edrychais,  ac  wele 
^  Oen  yn  sefyll  ar  fjiiydd 
bion  a  chyd  âg  ef  "bedair  mU 
a  saith-ugeinmil,  a  chanddynt 
enw  eiDad  ef  yn  ysgrifenedig 
yn  eu  talcennau.  '^60.7.4. 
ì      ^\  ^Ẅwais  lef  o  'r  nef, 
fel  Ilef  dyfroedd  lawer,  ac  fel 
llet  taran  fawr :  ac  mi  a  glyw- 
ais  lef  Helynorion  yn  canu  ar 
eu  telynau: 

"  Pen.  1. 15.  a  19.  6.      <=  Pen.  6.  8. 

3  A  *hwy  a  ganasant  megis 
caniad  newydd  ger  bron  yr 
orsedd-faingc,  a  cher  bron  y 
pedwar  anifail,  a'  r  heuuriaid  • 
ac  ni  allodd  neb  ddysgu  y  gân 
ond  y  pedair  mil  a>  saith- 
ugeinmil,  y  rhai  a  brjnwyd 
oddi  ar  y  ddaear. 

*  Pen,  5.  9.  a  15.  8. 

4  Y  rhai  hyn  yw  y  rhai  ni 
halogwyd  II  â  gwragedd ;  •canys 
gwyryfon  ydynt.  Y  rliai  hýn 
yw  y  rhai  'sydd  311  dilyn  yr 
Oen  pa  le  b\Tmag  yr  elo  Y 

""^lij^/^  brynwyd  oddi 
wrth  ddynion,  "yn  flaeu-ŵwyth 
'  Dduw  ac  i  'r  Oen. 

iävdä.     •2Cor,11.2.      fPen.3.4.  8  17.14. 
«  Pen.  5.  9.      "  lago  1. 18. 


bwnirmeTO-ttoabrwrasteB 


A.C  Wn  eu  genau  ni  chaed 
twytl:  Janys  ^  difai  ydynt  ger 
bTon  gorsedd-faingc  Duw. 

6  Ac  mi  a  welais  angel  araU 
ynehedegy'ngliano^^yn^^^^^ 

Irito  M  T  ddaear,  ac  i  bob 

Ŵddywedydâlleflluchel 
OfnwchDduw,a  rhoddwch  iddo 
ogo^nt;  oble^d  daeth  awr 
ei  farn  ef  :  ac  ^addolwch  yr 
hwn  a  wnaeth  y  nef,  a  r  ddae 
ar  a'r  môr,  a'r  fiPynhonnau 
dyfroedd.  '««^-^  ^ 

8  Ac  angel  arall  a  ddilynodd, 
in   dd/wedyd,  '"Syrthiodd 
fwthiodd  Babilon,  ;y.ddmas 
?^rhonno;  obleg  d  hi  a  ddi- 
ododd  yr  holl  genhedloedd  a 
gwin  llid  ei  godineb. 

.Es.21.9.  Jer.51.8.  f,- / 

a  16. 19.  »17.5.  a  18. 10,  21. 

9  A'r  trydydd  angel  a'u  dUyn- 
odd  hwynt,  gan  ddywedyd  a 
Uef  lluchel,  08  addola  neb  y 
bvvy8tfila'iddelwef,aderbyn 

ei  nôd  ef  yn  ei  dalcen,  neu  yn 

lOHwnnw  ŴŴíí»aỳf  o  win 
digofaint  Duw,  yr  hwn  yn  ddi- 
^ymmysg        dywaUtwyd  yn 

!p«75.8    E..51.17.    Jer.-^.15.      -Pen.  18. 6. 


;idd,acy'ngolwgyrOen: 

,Pen.l6.19.     'P».20W-  'Pe-'W»'- 

11  A  'mwg  eu  poenedigaeth 
hwvtYdd  3^  myned  1  fynu  yn 
oIJoÄ:  ac'nidydynthwy 
vn  cael  gorphwysdra  ddydd  na 
^o8  y  rhai  sydd  yn  addoh  y 
bwỳ8tfila'iddelwef,aco8yw 

neb  yn  derbyn  nôd  ei  enw  ef. 

t  Es.  34. 10.    Pen.  19.  3. 

12  "Yma  y  mae  amynedd  y 
saint:  yma  i/ w«e  y  rhai  sydd 
Tcadw  gorchymynion  Duw, 

Ìfíyddlesu.         "rfî'-  V 

13  Ac  mi  a  glywais  lef  o  r 
nef  vn  dywedyd  wrthyt,  is- 
^ifena,  GVỳn  eu  byd  y  meirw 
y  rhai  'sydd  yn  marw  yn  yr 
Arglwydd,  o  hyn  aUan,  medd 
yr  Yspryd,  fel  y  gorphwyspnt 

oddiwrtheuUafur;  a'ugweith- 
redoedd  sydd  II  yn  eu  canlyn 

hwynt.  .10or.i6.18.  lThes8.4.16. 

I     canlyn.  gud  â  ìm»*" 

14  Ac  mi  a  edrychais,  ac  wele 
ewmmwl  gwỳn,  ac  ar  y  cwm- 
un  ÿn  eistedd ;  tebyg  i 
Fab  y  dyn,  a  chanddo  ar  ei 
ben  goron  o  anr,  ac  yn  ei  law 

WŴarau'Tddaetb 

Ifam. 


PENNOD  XV. 


jn  eistedd  ar  y  cwmmwl, 
Bwrw  dy  grymman  i  mewn, 
a  II  meda:  canys  daeth  yr  am- 
ser,  t,  i+fedi;  oblegidtadd- 
fedodd  cynhauafyddaear. 

■JoelS  lS.  Matt.13.39.  lchynhaWa. 
T  mhauaju.     t  tuchodd. 

16  A'r  hwn  oedd  yn  eistedd 
ar  y  cwmmwl  a  fwriodd  ei 
grymman  ar  y  ddaear;  a'r 
ddaear  a  fedwyd. 

17  Ac  angel  arall  a  ddaeth 
aÜMi  o  r  deml  sydd  yn  y  nef 
achan^oyntauhefydlrym: 


I  A  C  m,  a  welais  arwydd  arall 
t}.  ^"1  "^^^^  a  rliyfedd- 
^  L  î,  ^^î^^'  »  clianddynt 
y  8a,th  bla  diweddaf ;  obleÌid 

Duw^*  ^^^y  y  cyflawnwyd  íìid 

2  Ac  mi  a  welais  megis  •môr 
o  wydr  wedi  ei  gymmysgu  â 
than;  a'r  rhai  oedd  yn  cae^ 
y  maes  ar  y  bwystfil,  ac  ar  ei 

ar  rifed,  e,  enw  ef,  yn  sefyll 


allan  odFwrtrTr  anotT  11  f mî      T  f '  ^ 

f^raí :  ffidTtìpí  "'"^" 

lluchel  ar  yr  hwn  oedd  a 'r     ^  Tt"'  ''- 
crymman  llym  ganddo    e-an  °"  ^  ^aent  =gân 

ddywedyd,  éwrw^i  me^nT  lZZ  ^^^^«anaethwr  Dun^  a 
grymman  llym,  a  chasgl^ang^  Ŵwr  ddywedyd, 
hennau  gwinwydden  y  ddleaf  •  r^TSA  "^^^ý^  ^  ^^oith- 
obledd  addfp*^n^^  I  g^,<?edd,  0  Arglwydd  Dduw 

tì.OllalluOS' î   •oTrfioTT^  „  . 


ÁÌ.Ì  gyyiuwyuaen  y  ddaear; 
oblegid  addfedodd  ei  grawn 

ûl.  Ifam. 

19  A'r  angel  a  fwriodd  ei 
grymman  ar  y  ddaear,  ac  a 
gasglodd  wmwydden  y  ddaear 
aç  a'*  bwriodd  i  'gerfyyn  fawr 

20  A  r  gerwyn  a  sathrwyd  o'r 
tu  allan  î'r  ddinas;  a^waed 
a  ddaeth  allan  o'r  g^rwy^Td 
at  ffrwynau  y  meiîch,  ir  hyd 
mil  a  chwe  chant  o  ystadau?^ 

"Ee.es.a  Galar.1.15. 


TÍ^ilo,,         .^ígíwyad  Dduw 
Hollalluog;  •cyfiawn  a  chywir 
dy  flÿrdd  di,  Brenhin^Ty 

Pen.16.7.      •  «nÄ«.  nen.  oj^ 

4  'Pwy  ni'th  oíha  di,  O  Ar- 

!n7?  '  uí''  ogonedda  dy 
enw?  oblegid  íyŵ'  yn  unií 
^yt  sanctaidd;  oblegid  «  y? 
holl  genhedloedd  a  ddeuant 
^f,*?Ì^j>lantgerdyfron  di 
oblegid  dy  farnau  di  a  eo-l„r. 

'^..15.14,15.  Jer.10.7.  .EÌm.^ 
Pp 


DATGUDDIAD,  XVI.  a«yẁ 
Tmith  phwl.  comwyd  drwg  ablm 


vn  affored: 

i.pen.U.W.  EdrychNtm.1.60. 

6  A  daeth  y  saith  angel,  y 
rhai  yr  oedd  y  saitli  bla  gan- 
ddynt,  allan  o'r  deml,  wedi  eu 
gwisgò  mewn  Uîan  pur  a  dis- 
|lae?,  a  'gwregysu  eu  dwy- 
fronnau  â  g^^regysau  aur- 

.B..28.6,8.  E«..44.17.18. 

7  Ac  un  o'r  pedwar  amiaü  a 

Äw,'y^ír^^''^''' 

fd^:rtrneÄe?r:c^ 

b,ntdÄCM 
bla  y  saith  angel. 

.Ex.40.34.  lB.«n.8.10.  B..6.4. 


PENNOD  XVI. 

4  C  miaglywaislefllucbel 
A  allan  o'r  dem  yn  dy- 
wedyd  wrth  y  saith  angel, 
Ewch  ymaith,  a  thywelltwch 
phîolau  digoíaint  Duw  ar  y 

^tTx  cyntan  aeth,  ac  a 
dywalltodd  oi  phîol  ar  y  ddae- 


ar'y  dynion  ''oedd  a  nôd  y 
bwystfil  arnynt  a'r  rhai  a 
addolasent  ei  ddelw  et. 

3  A'r  ail  angel  a  dywalltodd 
ei  phîol  ar  y  môr;  ac   ete  a 
Tet^  fel  gwaed 
phob  enaid  byw  a  fu  tarw  yn 

\r  ìVìôr  dEi.7.17,20. 

^4  A'r  trydydd  angel  a  dyw- 
aîltodd  ei'pMol  ar  yr  afony^^^^^ 
ac  ar  y  ffynhonnau  dyfroedd , 
a  hwy  a  aethant  yn  waed. 

5  Ac  mi  a  gly^^«^T  y 
dyfroeddyndywedydÇyfiawn^ 
OArglwydd,ydwyt  ti,  yr^^ 

wvt,  a'r  hwn  oeddit,  »» i[  nwu 
IVddi;oblegidbarnuohonot 

R  Oblesrid  'gwaed  samt  » 
plrophwfdi  l  dy^" 
hwY,  a  gwaed  a  roddaist  idd- 
ynt^  i'w  yfed;  canys  y  maen 

^^ihaeddu.  ;Mat..3.a.  Pe.«-^ 

\  Ac  mi  a  glywais  un  araU 
allan  o'r  allor  yn  dywedyd,  le, 
« Arglwydd  Dduw  Hollalluog, 
cy wfr  a  chyfiawn  yw  dy  farnau 

Á  .Peii.15.3. 

8  A'r  pedwerydd  angel  a  dyw- 
aUtodíei  Pl^iol  ar  yr  hau^ 
a  gallu  a  roed  iddo  i  boetni 

dvnion  á  thân.  -i 

9  Allphoethwydy  dynion 

I  llrìarnMtd. 


yntywaUt  DATGUDDIAD,  XVI.  y  j,uiolau 


ant  enw  Duw,  jr  hwn  sydd  ag 
awdurdod  ganddo  ar  y  pläuu 
nyn :  ac  nid  ediíarhasant,  i  roi 
gogoniant  iddo  ef. 

"  Ad.  11,  21. 

10  A'r  pummed  angel  a  dyw- 
alltodd  ei  phîol  ar  orsedd- 
faingc  y  bwystfil ;  a'i  deyrnas 
ef  a  aeth  yn  dy wyll :  a  hwy  a 
gnoisant  eu  tafodau  gan  ofid, 

11  Ac  'a  gablasant  Dduw  y 
nef,  o  herwydd  eu  poenau,  ac 
o  herwydd  eu  cornwydydd;  ac 
nid  edifarhasant  oddi  wrth  eu 
gweithredoedd.  'Ad.9,21. 

12  A'r  chweched  angel  a  dyw- 
alltodd  eî  phíol  ar  yr  afon 
fawr  Euphrates;  a  'sychodd  ei 
dwfr  hi,  fel  y  parottôid  ffordd 
brenhinoedd  f  y  dwyrain. 

»  Edrych  Jer.  50. 38.  a  51.  36.  Pen.  17. 16. 
t  Gr.  I/  rhai  Bydd  o  godiad  haal. 

13  Ac  mi  a  welais  dri  yspryd 
aflan  tebyg  i  lyffaint  yn  dyfod 
allan  o  safn  'y  ddraig,  ac  allan 
o  safn  y  bwystfil,  ac  allan  o 
enau  ""y  gau-brophwyd. 

'  Pen.  12.  9.     »  Pen.  19.  20.  a  20. 10. 

^  14  Canys  ysprydion  cythreul- 
laid,  "yn  gwneuthur  gwyrthiau, 
ydynt,  y  rhai  sydd  yn  myned 
allan  at  frenhinoedd  y  ddaear, 
a'r  holl  fyd,  i'w  casglu  hwy  i 
"ryfel  y  dydd  hwnnw,  dydd 
mawr  Duw  Hollalluog. 

-  2  Thesí.  2.  9.  Pen.  13.  13.  a  19.  20.      •  Pen  17  14. 
» 19. 19.  a  20. 8. 


fel  lleidr.  Gwỳn  ei  fyd  yr  1nvn 
5víi  ^  ac  yn  cadu  ei 

adiilad,  fel  na  rodio  yn  noeth 
ac  iddynt  weled  ei  anliardd' 

WCh  ef.  PMatt.24.46.  Pen.  3.  3. 

<2Cor.  5.  3.  Pen.  3.  4, 18. 

16  Ac  efe  a'u  casglodd  hwynt 
yiighyd  i  le  a  elwir  yn  Heb- 
raeg,  Armagèdon. 

17  A'r  seithfed  angel  a  dyw- 
alltodd  ei  phiol  i'r  awyr;  a 
daeth  Ilef  II  uchel  allan  o  dènil 
y  nef,  oddi  wrth  yr  orsedd- 
faingc,  yn  dywedyd,  '  Darfu. 

l/oiOT.       'Peu.  21.  6. 

18  Ac  'yr  oedd  Ueisiau,  a 
tharanau,  a  mellt ;  ac  yr  oedd 
daear-gryn  mawr,  y  fath  ni  bu 
er  pan  yw  dynion  ar  y  ddaear, 
cymmaint  daear-gryn,  ac  mor 

fawr.  i  Pen.  4.  6.  a  8.  5.  a  11. 19. 

19  A  'gwnaethpwyd  y  ddinas 
tawr  yn  dair  rhan,  a  dinasoedd 
y  cenhedloedd  a  syrthiasant :  a 
Babilon  fawr  '  a  ddaeth  mewn 
côf  ger  bron  Duw,  'i  roddi 
iddi  gwppan  gwin  digofaint  ei 

lld  ef.  «Pen.  14.8.       •  Pen.  18. 5. 

•Efcöl.  23.  Jer.  25. 16, 16.  Pen.  14.  lo. 

20  A  'phob  ynys  a  ffodd 
ymaith,  ac  ni  chafwyd  y  myn- 
yddoedd.         » Pen.  í  u. 

21  '  A  chenllysg  mawr,  ||  fel 
talentau,  a  syrthiasant  o'r  nef 
ar  ddynion :  a  *  dynion  a  gabl- 

•Pen.  11. 19.      \ohicytlolentaH       •  Ad.  9,  U. 


i^\rrrTTTìmA.Ü  XVIL  yhuminfanr 


oblegid  mawr  lawn  ydoedd  eu 
pla  hwynt. 

PBNNOD  XVII. 

ADAETH  un  o'r  saith  angel 
oedd  a'r  saith  phiol  gan- 
ddynt,  ac  a  ymddiddanodd  a 
mi;  gan  ddywedyd  wrthyf,  Ty- 
red,  mi  a  ddangosaf  1  ti  farn- 

edigaeth » y  bnttain  fawr  sydd 
vn  listedd  ar  ddyfroedd  lawer ; 

.Nah.3.4.  P«n.l9.2.        Jer.  61. 13.  Ad.  16. 

2  "=  Gyd  â'r  hon  y  putteiniodd 
brenhinoedd  y  ddaear,  ac  y 
meddwyd  y  rhai  sydd  yii  trigo 
ar  y  ddaear  gan  win  ei  phut- 
teindra  hi. 

.Pen.18.3.     "Jer.ei.T.  Pen.  14. 8  •  18.  8.  ^ 

3  Ac  efe  a'm  dygodd  i  ir 
diffaethwch  yn  yr  yspryd :  ac 
mi  a  welais  wraig  yn  eistedd 
ar  fwystfil  o  Uw  ysgarlad,  yn 
Uawn  o  'enwau  cabledd,  a 
^saith  ben  'iddo,  a  deg  corn. 

.P«I.13.1.     'Ad.9.  •Ad.l2. 

4  A'r  wraig  "oedd  wedi  ei 
düladu  â  phorphor  ac  ys- 
sarlad,  ac  wedi  ei  ilgwychu 
L  aur,  ac  â  mam  gwerthfawr, 
a  pherlau,  a  chanddi  gwppan 
aur  yn  ei  Haw,  yn  Uawn  o 

b  Pen.  18. 12,  lö.      '  »or««wo- 


teindra.  ,  , , 

5  Ac  ar  ei  thalcen  yr  oedd 
enw  wedi  ei  ysgnfenu,  DIR- 
GELWCH,  BABILON  FAWR, 
MAM  IIPUTTEINIAID  A  FFI- 
EIDD-DRA  Y  DDAEAR. 

1 2  Thess.  2. 7.      I  p^Mndra, 

6  Ac  mi  a  welais y  wraig  yn 
feddw  gan  waed  y  saint,  a  chan 
waed  merthyron  lesu:  a  phan 
ei  gwelais,  mi  a  ryfeddais  a 
rhyfeddod  mawr.     '     i»  ^*- 

7  A'r  angel  a  ddywedodd 
wrthyf,  Pahani  y  rhyfeddaist  1 
myfi  a  ddywedaf  i  ti  ddirgel- 
wch  y  wraig,  a'r  bwystfil  sydd 
yn  ei  dwyn  hi,  yr  hwn  sydd 
a'r  saith  ben  ganddo,  a  r  deg 

com.  ,  .  , 

8  Y  bwystfil  a  welaist,  a 
fu,  ac  nid  yw;  a  'bydd  iddo 
ddyfod  i  fynu  o'r  pydew  heb 
waelod,  a  "myned  i  ddistryw  : 
a  "  rhyfeddu  a  wna  y  rhai  sydd 
yn  trigo  ar  y  ddaear,  "y  rhai 
iûi  ysgrifenwyd  eu  henwau  yn 
Uyfr  y  bywyd  er  seiUad  y  byd, 
pan  welont  y  bwystfil,  yr  hwn 
a  fu,  ac  nid  yw,  II  er  ei  tod. 


1  Pen.  13. 1.        Pen.  13. 10.     »  Pen.  18. 3. 
oPen.18.8.  laeo/lẃt 

9  "DYma  y  meddwl  sydd  a 
doethineb  ganddo.  '  Y  saith 
ben,  saith  fynydd  ydynt,  Ue 
mae  y  wraig  yn  eistedd  arnynt. 

p  Pen.  13. 18.      «  Pe»  13. 1. 


ä'r  Oen.     DATÖUDDIAD,  XVIII.     Cmj,„p  BMUm. 

hi  a  twyttant  hwy,  ac  'a'i  IIohü-- 


10  Ac  y  llmae  saith  frenlíhi : 
pump  a  gwympasant,  ac  un 
sydd,  a'r  llall  ni  ddaeth  etto; 
a  phan  ddêl,  rhaid  iddo  aros 

ychydig.  I  mcuíìíìt  yn. 

11  A'r  bwystfil,  yr  hwn  oedd, 
ac  nid  ydyw,  yntau  yw  yr 
wythfed,  ac  o'r  saith  y  mae, 
ac  1  ddistryw  y  mae  yn  myned. 

12  '  A'r  deg  corn  a  welaist, 
deg  brenhin  ydynt,  y  rhai  ni 
dderbyniasant  frenhiniaeth  et- 
to;  eithr  awdurdod  fel  bren- 
hmoedd,  un  awr,  y  maent  yn 
ei  dderbyn  gyd  â'r  bwystfil. 

'Dan.7.20.  Zech.  1. 18, 19, 21.  Pen.lS.l. 

13  Yr  un  meddwl  sydd  i'r  rhai 
hyn,  a  hwÿ  a  roddant  eu  nerth 
a  u  hawdurdod  i'r  bwystfil. 

14  '  Y  rhai  hyn  a  ryfelant  â'r 
Uen,  a'r  Oen  a'u  gorchfyga 
hwynt ;  oblegid  'Arglwydd  ar- 
gjwyddi  ydyw,  a  Brenhin  bren- 
Innoedd ;  a'r  rhai  sydd  gyd  âg 
(iUjÿdd  alwedig,  ac  etlioledig, 
a  ffyddlawn.      •  Pen.  le.  h.  a  19. 19 

'Deut.10.17.   lTim.6.15.   Pen.  19.  16. 

-  V  ^  ddywedodd  wrthyf, 

y  dyfroedd  a  welaist,  lle  mae 
y  buttam  yn  eistedd,  pobloedd 

*  í^í^y^.^  y^y»*'  a  chenhedl- 
oedd  II  ac  leithoedd. 

"  Es.  8.  7.      I  a  Ouifodau. 

16  A'r  deg  corn  a  welaist  ar 
y  bwystfil,  y  rhai  hyn  a  gasânt 
y  buttam,  ac  a'i  gwnant  hi  vn 
uûig  ac  yn  noeth,  a'i  chnaẁd 


ant  hi  â  thân.       «Pen.  ig,  s. 

17  Canys  Duw  a  roddodd  yn 
eu  caloiinau  hwynt  wnouthur 
ei  ewyllys  ef,  a  gwnouthur  yr 
un  ewyllys,  a  rhoddi  eu  teymas 
1  r  bwystfil,  hyd  oni  chyflawner 
geiriau  Duw. 

18  A'r  wraig  a  welaist,  "yw  y 
ddmas  fawr,  sydd  jti  teyrnasu 
ar  írenhinoedd  y  ddaear. 

r  Pen.  16. 19. 

PENNOD  XVIII. 

Pohl  Dduw  t  gilio  allan  o  honi:  9  hrenhL 
oedd  V  ddaear,  U  gyd  â'r  maniandwyr, 
<^rlUmgwyr,  yn  ddrwg  ga,Mynt  drJti. 
M  Ysamt  yn  Uawenychu  o  achos  barn  Duie 
arm  nt. 

ar  ol  y  pethau  hyn  mi 


„  j  „ 

a  welais  angel  arall  yn 
dyíod  1  waered  o'r  nef, 
awdurdod  niawr  ganddo ;  a  V 
ddaear  a  oleuuyd  gan  ei  oí^on- 
iant  ef.  * 

2  Ac  efe  a  lefodd  yn  groch 
â  Ilef  II  uchel,  gan  ddywedyd, 
teyrthiodd,  syrthiodd  Babilon 
tawr  honno,  ac  "aeth  yn  drigfa 
cythreuliaid,  ac  yn  gadwriaeth 
pob  yspryd  aflan,  ac  'yn  gad- 
wnaeth  pob  aderjTi  aflau  ac 

a^gaS.  •Ee.21.9.  Jer.518 

Pen.  14.  8.     »  Es.  13. 21.  a  21. 8,  a  34. 14.  Jer.  50  39 
»51.37.      c  E8.34.il.  Mare5.2,3. 

^^?^legid  yr  holl  genhedl- 
oedd    a  }fasant  o  wm  digof- 

"  Pen.  14.  8.  a  17,  2-  * 


Brenhinoedd,  a 

aint  ei  godineb  hi,  a  bi  enliiu- 
oedd  y  ddaear  a  buttemiasant 
ffvd  â  hi,  a  marchnattâwyr  y 
ddaear  a  gyfoethogwyd  gan 
II  amlder  ei  moethau  hi. 

I  mrih, 

4  Ac  mi  a  glywais  lef  arall 
o'r  nef  yn  dywedyd,;Deuwch 
allan  o  houi  hi,  fy  mhobl  i,  tel 
na  byddoch  gyd-gyfrannogion 
o  'i  phechodau  hi,  ac  na  dder- 
bynioch  o  'i  phläau  hi. 

.  K8  48.  S».  a  52. 11.  Jer.  50. 8.  a  51.  6. 45. 
2  Oor.  6. 17. 

5  Oblegid  ei  phechodau  hi 
a  gyrhaeddasant  hyd  y  net;  a 
'  Duw  a  gofiodd  ei  hauwiredd- 

aU  hÌ.  'Pen.16.19. 

6  "Telwch  iddi  fel  y  talodd 
hithau  i  chwi,  a  dybhvch  iddi 
y  dau  cymnuiint  yn  ol  ei 
gweithredoedd :  '  yn  y  cwppan 
a  lanwodd  hi,  llenwch  iddi  yn 
ddau-ddyblyg. 

IP6.137.8.  Jer.  50. 15, 29.  2  Tim.  4. 14. 
Pen.  13. 10.        Pen.  14. 10. 

7  Cymmaint  ag  yr  ymogon- 
eddodd  hi,  ac  y  bu  mewn 
moethau,  y  cymmaint  arall 
rhoddwch  iddi  o  llofid  a  galar: 
oblegid  y  mae  hi  yn  dywedyd 
yn  ei  chalon,  Yr  wyf  yn  eis- 
tedd  yn  'frenhines,  a  gweddvv 
nid  ydwyf,  a  galar  nis  gwelat 

ddÌin.  '  homediifaelh.       *  Eb.  47.  7, 8. 

8  Am  hynny  yn  uu  dydd  y 
daw  ei  phläau  hi,  sef  uiarwol- 


DATGUDDIAD,  XVIII.  înarchnattdwyr, 
aeth,  a  galar,  a  newyn;  a  Miî 
a  Iwyr-losgir  á  thân :  oblegid 
cryf  yw  yr  Arglwydd  Dduw, 
yr  hwn  sydd  yn  ei  barnu  hi. 

»  Pen.  17. 16. 

9  Ac  wylo  am  danî,  a  galaru 
drosti,  a  wna  '  brenhmoedd  y 
ddaear,  y  rhai  a  butteimasant 
ac  a  fuant  fyw  yn  foethus  gyd 
â  hi,   pan  welónt  fwg  ei  Uosg- 

Ìad  hi,      >E2»c.26.16.17.  Pen.17.2.  Ad.S. 
mAd.  18.  Pen.  19. 3. 

10  Gan  sefyll  o  hirbell,  gan 
ofn  ei  llgofid  hi,  a  dywedyd, 
-Gwae,  gwae,  y  ddinas  fawr 
houno,  Babilon,  y  ddmas  gad- 
arnl  oblegid  mewn  un  awr 
y  daeth  dy  farn  di. 

IpWdiíMJ..      "^8.21.9.  Pen.14.8. 

11  A  "marchnattâwyr  y  ddaear 
a  wylant  ac  a  alarant  drosti ; 
oblegid  nid  oes  neb  "»wyach 
yn  prynu  eu  marsiandiaeth 

hwynt:  .Ezec.27.27^.  Ad.3. 

12  Marsiandîaeth  o  aur,  ac 
arian,  a  meini  gwerthfawr,  a 
pherlau,  a  llîan  mam,  a  phor- 
phor,  a  sidan,  ac  ysgarlad,  a 
phob  coed  llthynon,  a  phob 
llestr  o  ifori,  a  phob  Uestr  o 
goed  gwerthfawr  iawn,  ac  o 
-bres,  ac  o  haiarn,  ac  o  faen 
marmor,  ìperam. 

13  A  smamon,  a  phêr-aroglau, 
ac  ennaint,  a  thus,  a  gwm,  ao 
olew,  a  pheilHaid,  a  gwemth, 
ac  ysgrubliaid,  a  deíaid,  a 


yn  yalaru  am        DATGÜDDIAD,  XVIII. 
meirch,  a  cherbydaii,  a  II  chaetli- 
weision,  ac  "  eneidiau  dynion. 

•  ehìiríh.       r  Ezec.  27.  13. 

14  A'r  aeron  a  chwennychodd 
dy  enaid  a  aetliant  ymaith 
oddi  wrthyt,  a  phob  peth  dant- 
eithiol  a  gwych  a  aethant 
ymaith  oddi  wrthyt ;  ac  ni  chei 
nwynt  ddim  mwyach. 

15  Marchnattâwyr  y  pethau 
hyn,  y  rhai  a  gyfoethogwyd 
ganddi,  a  safant  o  hirbell  oddi 
wrthi,  gan  ofn  ei  II  gofid  hi,  gan 
wylo  a  galani, 

I  phoeiiedigaeth. 

A  dywedyd,  Gwae,  gwae, 
7  ddmas  fawr  honno,  'yr  hon 
oedd  wedi  ei  gwisgo  â  Uían 
mam,  a  phorphor,  ac  ysgarlad, 
ac  wedi  ei  ||  gwychu  âg  aur,  a 
memi  gwerthfawr,  a  pherlau  1 

1  Pen.  17.  4.      «  goreuro. 

17  Oblegid  mewn  un  awr  yr 
anrlieithiwyd  cymuiaint  cyf- 
oeth.  A  'phob  Uong-lywydd,  a 
phob  cwmpemi  mewn  llougau, 
a  Uongwyr,  a  chynnifer  ag  ŷ 
sydd  a'u  gwaith  ar  y  môr,  a 
safasant  o  hirbell, 

'Eg.  23.14.  Ezec27.29. 

18  Ac  a  lefasant, '  pan  welsant 
twg  ei  Ilosgiad  hi,  gan  ddy- 
wedyd,  'Pa  ddinas  debyg  i'r 
ddinas  fawr  honno ! 

■  Ad.  9.       «  Pen.  13.  4. 

19  A  "hwy  a  fwriasant  Iwch 

"  Joe.  7.  6.  Job  2. 12. 


gwìmp  BabUon. 
ar  eu  pennau,  ac  a  lefasarit, 
gan  wylo  a  galaru,  a  dywedyd, 
Gwae,  gwae,  y  ddinas  fawr 
honno,  yn  yr  hon  y  cyfoeth- 
ogodd  yr  holl  rai  oedd  gan- 
ddynt  longau  ar  y  niôr,  ||  trwy 
ei  chost  hi !  oblegid  mewn  un 
awr  yr  anrheithiwyd  hi. 

I  o  herwìidil  e»  thrwd  hi. 

20  'LIawenhá  o'i  phlegid  hi, 
y  nef,  a  chwi,  apostolion  sanct- 
aidd  a  phrophwydi ;  oblegid 
il'díalodd  Duw  ami  drosoch 
chwi. 

'  Es.  44.  23.  a  49.  13.  Jer.  51.  48.    |  bamodd  IMm, 
oam  chwi  aam  0  honi  bi.  '  Lncll.49,50.  Pen.19.2. 


21  Ac  aiigel  cadam  a  gododd 
faen  megis  maen  melin  mawr, 
ac  a'i  bwriodd  i 'r  môr,  gan 
ddywedyd,  'Fel  hvn  gyd  á 
rliuthr  y  teíiii  Babilon,  y  ddin- 
as  fawr,  ac  ni  cheir  hi  m'wyach. 

■  Jer.  61.  64. 

22  A  *  Ilais  telynorion,  a 
cherddoriou,  a  phibyddion,  ac 
udganwyr,  ni  chlỳwir  ynot 
mwyach ;  ac  un  cre'fltwr,  o  ba 
grefft  bynnag  y  bo,  ni  cheir 
ynot  mwyach ;  a  thrwst  maen 
melin  ni  chly wir  ynot  mwyach ; 

•Bi2t8.  Jer.  7.  84.  a  16.  9.  •  25. 10.  Eiec.  26. 18. 

23  A  Ilewyrch  canwyll  ni  welir 
ynot  mwyach ;  a  llais  prîodas- 
fab  a  phríodas-ferch  ni  chlywir 
ynot  mwyach;  oble^d  "dy 
farchnattâ\\Tr   di    oedd  wỳr 

»  Ei.  23.  8. 


Clodf<yri  Dum. 

mawr  y  ddaear ;  oblegid  trwy 
dy  swyn-gyfaredd  di  y  twyll- 
wyd  yr  holl  genhedloedd. 
24  Ac  'ynddi  y  caed  gwaed 
prophwydi  a  saint,  a  phawb 
a'r  a  laddwyd  ar  y  ddaear. 


0  Pen.  17. 6. 


PENNOD  XIX. 

A  D  96  — 1  Clodfori  Duw  yn  y  nefoedd  om 
'farnu  y  huttain  fawr,  a  d'ial  gwaed  ei  8aint. 
7  Priodas  yr  Om.  10  Yr  angel  heh  fynnu 
ei  addoli.  17  Galw  yr  ehediaid  %  r  lladdfa 
fawr, 

AO  ar  ol  y  pethan  hyn  mi  a 
glywais  megis  ilef  uchel 
gan  dyrfa  fawr  yn  y  nef,  yn 
dywedyd,  Aleluia;  'lachawd- 
wriaeth,  a  gogoniant,  ac  anrhy- 
dedd,  a  gallu,  i'r  Arglwydd 
ein  Duw  ni : 

»Pen.  7.10.  «12. 10. 

2  Oblegid  "  cy wir  a  chyfiawn 
yw  ei  farnau  ef :  oblegid  efe  a 
farnodd  y  buttain  fawr,  yr  hon 
a  lygrodd  y  ddaear  â'i  phut- 
teindra,  ac  'a  ddîalodd  waed 
ei  weision  ar  ei  Uaw  hi. 

fcP6n.l5.3.al6.7.      «Deut.32.48.  Pen.18.20. 

3  Ac  eilwaith  y  dywedasant, 
Aleluia.  *  A'i  mwg  hi  a  god- 
odd  yn  oes  oesoedd. 

Es.  34. 10.  Pen.  14. 11.  » 18. 9, 18. 

4  A  syrthiodd  'y  pedwar  hen- 
wriad  ar  hugain  a'r  pedwar 
anifail  i  lawr,  ac  a  addolasant 
Dduw,  yr  hwn  oedd  yn  eistedd 

•Pen.4.4.6. 


DATGÜDDIAD,  XIX.      Priodas  yr  Oen. 

ar  yr  orsedd-faingc ;  gan  ddy- 
wedyd,  Amen;  Aleluia. 

5  A  llef  a  ddaeth  allan  o'r 
orsedd-faingc,  yn  dywedyd, 
Moliennwch  eîn  Duw  ni,  ei  holl 
weision  ef,  a'r  rhai  ydych  yu 
ei  ofni  ef,  bycham  a  mawnon 
hefyd. 

6  Ac  mi  a  glywais  megis 
llef  tyrfa  fawr,  ac  megis  llef 
dyfroedd  lawer,  ac  megis  liet 
taranau  cryfíon,  yn  dywedyd, 
Aleluia:  'oblegid  teyrnasodd 
yr  Arghvydd  Dduw  Hollaii- 

UOg.  fPen.  11.15.  al2.10. 

7  Llawenychwn,  a  gorfoledd- 
wn,  a  rhoddwn  ogoniant  iddo 
ef:  oblegid  daeth  «prîodas  yr 
Oen,  a'i  wraig  ef  a'i  parottôdd 
ei  hun.       «Matt.  22. 2.^25.10. 

8  A  "chaniattâwyd  iddi  gael 
ei  gwisgo  â  llîan  main  glâu  a 
disglaer:  canys  y  Uîan  main 
ydyw  cyfiawnder  y  saint. 

hPB.45.13.14.  Ezec.l6.10.  Pen.  3. 18. »  21. 2, 9. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
yf,  Ysgrifena,  'Bendigedigj/to  y 
rhai  a  elwir  i  swpper  neithior 
yr  Oen.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthyf,  'Gwir  eiriau  Duw  yw 
y  rhai  hyn. 

i  Matt.  22.  2.  Luc  14. 15.      »  Pen.  21.  5.  a  22.  6.  ^ 

10  Ac  'mi  a  syrthiais  wrth  ei 
draed  ef,  i'w  addoli  ef.  Ac  efe 
a  ddywedodd  wrthyf,  "Gwel 
na  wnelych  hyn:  cyd-was  yd- 

iPen.22.8.      -  Act  10.  26.  a  14. 14.  Pen.22.9. 


Y  marchgwỳn.        DATGUDDIAD,  XIX 


î  ti,  ac  i'th  frodjr  "y 
rhai  sjdd  gaMddynt  dystiolaeth 
iesu  Addola  Dduw:  canys 
tystiolaeth  lesu  ydyw  yspryd 
y  brophwydoliaeth.  ^ 

'  1  loan  5. 10.  Pen.  12. 17. 

11  Ac  mi  a  welais  y  nef  yn 
a^ored,  ac  wele  "farch  gwýn- 
a  r  hwn  oedd  yn  eistedd  arno 
a  elwid  "Ffyddlawn  a  Chywir 
ac  mewn  cyfiawnder  y  maè 
ele  yn  bamu  ac  yn  rhyfela. 

•  Pen.  6.  2.     p  Pen.  3. 14. 

12  <«A  'i  lygaid  oedd  fel  fflam 
aan,  ac  ar  ei  ben  yr  oedd  cor- 
onau  lawer:  ac  yr  oedd  íçan- 
ddo  enw  yn  ysgrifenedig,  yr 
hwn  ni  wyddai  neb  ond  efe 
eihun:        »Pen.i.  14..2.18. 

13  Ac  'yr  oedd  wedi  ei  wisgo 
a  gwisg  wedi  ei  throchi  mewn 
gwaed :  a  gelwir  ei  enw  ef, 

Uair  Duw. 

'Eb.63.2,8.     .Ioanl.l.  lloan  8.  7 

14  A  'r  Uuoedd  oedd  yn  y  nef 
ai  canlynasant  ef  ar  feirch 
gwỳnion,  «wedi  eu  gwisgo  â 
llian  mam,  gwỳn,  a  glân. 

'  Matt.  28.  8.  Peu.  4.  4.  s  7. 9. 

15  Ac  "allan  o'i  enau  ef  yr 
oedd  yn  dyfod  gleddyf  Ilym,  i 
daro  y  cenhedloedd  âg  ef  •  àc 
efe  «a'u  bugeilia  hwynt  â  gwî- 
alen  haiarn:  ac  ^efe  sydd  jn 
sathru  cenvyn  win  digofaint  a 
Ihd  Duw  HoIIalluog. 

"Pen.1.16.  Ai21.      .  Pe.  2.  9.   Pen.  2.  27. 
»12.6.      fE8.68.3.   Pen.lt  19,  20. 


Daly  hmjstfll. 
16  Ac  y  mae  gaiiddo  ar  ei 
wisg,  ac  ar  ei  forddwyd,  enw 

(xLWYDD  ARGLWYDDI. 

■I)an.2.47.    1  Tim.  6.  15.   Pen.  17.  14. 


17  Ac  mi  a  welais  angel  yn 
j  efe  alef- 

odd  a  llef||uchel,ganddyvved- 
Jd  wrth  yr  holl  adar  oedd  vi) 
fíjf^g^+trwy  ganol  y  nef, 
Deuwch  ac  yuigesglwch  vng- 
hyd  1  swpper  y  Duw  mawr ; 

•  fam.      t  ìínghand.      -  Ezec.  39. 18. 

18  Fel  y  bwyttaoch  gig  breu- 
hmoedd  a  chig  pen-Sapten- 
lam,  a  chig  y  cedyrn,  a  cliig 
meirch,  a'r  rhai  sydd  yn  eis 
tedd  arnynt,  a  chig  holl  rydd- 
lon  a^  chaethion,  a  bychain  a 
mawrion. 

lÌ^  K?  mi  a  «eiais    bwystfil,  a 
brenhmoedd  y  ddaear,  a'u  llu- 
pedd,  vvedi  ymgynnuU  ynghyd 
1  wneuthur  rhyfel  yn  erbVn 
yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  y 
march,  ac  yn  erbyn  ei  lu  ef 
Ì^A  daliy^  y  bwj'stfil,  n 
cbyd  âg  ef  'y  gau-brophw^d, 
yr  hwn  a  wnaeth  wyrthiau  ger 

odd  efe  y  rhai  a  dderbynias- 
eutnodybwystfil,  «a'ríhaia 
addolasent  ei  ddelw  ef.  «Yn 
íyw  y  bwriwyd  hwj  iH  dau  i  'r 

^Pen.20.10.      c  Pe^.  13.  15.      .  Pen.  20.  la 
Ediych  Dsai,  7.  n 


Rhwymo  Satan. 

Uyn  tân  -yn  Uosgi  â  brwm 

«tan  .Pen.14.10. 

^T'at  lleill  a  laddwyd  â 
'  chleddyf  yr  liwn  oedd  yn  eis- 
tedd  ar  y  march  yr  hwn  oedd 
yndyfodallano'ienauef.  a  i 
holl  adar  a  gawsant  en  gwala 
o'ucighwynt. 

PENNOD  XX. 

A  r»  96-2  BMnymo  Satan  dros  M  o  fiyn- 

^  'ffu  ù  vr^^y<^  ^^y^  gyfran  ynr 
S    7  äÎAÍ  ŵtal  yn  rhydd  drachefn 

0  2  â  bZft«».  12  Yr  adggodiad  d^u,- 
eddaf  cyffredind. 


AO  mi  a  welais  angel  yn  dis 
,  gyn  o'r  nef,  a  'chanddo 
agoriad  y  pydew  diwaelod,  a 
chadwyn  fawr  yn  ei  law. 

•  Pen.  1. 18. 

^Acefeaddaliodd-yddraig, 
yr  hen  sarph,  yr  hon  y  w  Diatol 
i  Satan,  ac  a'i  rhwymodd  ef 
dros  fil  o  flynyddoedd, 

bPen.12.9.  Edrych  2  Petr  2. 1. 

3  Ac  a'ibwrioddefi'r  pydew 
diwaelod,  ao  a  gauoM  arno, 
ac  a  seUodd  arno  ef,  fel  na 
thwyUai  efe  y  cenhedloedd 
mwyach,  nes  cyflawni  y  mil  o 
flynyddoedd:  ac  ar  ol  hynny 
rhaid  y w  ei  oUwng  ef  yn  rhydd 
dros  ychydig  amser. 

•  Pen.  16. 14. 16.    Ad.  8. 

4  Ac  nü  a  welais  'orsedd- 
feîiigciau,  a  hwy  a  eisteddas- 

.Dan.  7.9.22,1«.  Matt.19.28.  Luc22.30. 


DATGUDDIAD,  XX.    Y  mil  blynyddoedd. 

ant  arnynt,  a  'barn  a  roed 
îddynt  hwy  :  ac  mi  a  welais 
'eneidiau  y  rhai  a  dorrwyd  e« 
pennau  am  dystiolaeth  lesu, 

lc  am  air  ^^^'  '^  y^^^ 
addolasent  y  bwystfil  na  i 
ddelw  ef,  ac  ni  dderbyniasent 
ei  nôd  ef  ar  eu  talcennau,  neu 
ar  eu  dwylaw  ;  a  hwy  a  fuant 
fyw  ac  *  a  deyrnasasant  gyd  a 
Christ  fil  o  flynyddoedd. 

Pen.  5. 10. 

5Eithr  yUeiU  o'r  meirw  ni 
fuant  fyw  drachefn,  nes  cyf- 
lawni  y  mU  blynyddoedd.  Dy- 
1  ma  yr  adgyfodiad  cyntat. 
'   6  Gwỳnfydedig  a  sanctaidd 
yw  yr  hwn  sydd  a  rhan  iddo 

yr  adgyfodiad  cyntaf 
rhai  hyn  nid  oes  1  r  tarw 
olaeth  awdurdod  arnynt,  eithr 
hwy  a  fyddant  'offeinaid  i 
Dduw  ac  i  Grist,  ac  a  deyrn- 
asanrgydâgeffiloflynydd- 

Oedd.  »Pen.2.11..21.8.     "^- «»  «■ 


I  Es.  61. 6. 
lPetr2.9.  Pen.  1. 6.  •  5. 10. 

1  A  phan  gyflawner  y  mü 
blynyddoedd,  goUyngir  Satan 
aUan  o'i  garchar ;  ^ 

8  Ac  efe  a  â  aUan  i  dwyUo  y 
cenhedloedd  sydd  ym  mhedair 
^nglyddaear,-GogaMagèg, 

-i'w  casglu  hwy  yngbyd  i  ry- 
fel'  rhif  y  rhai         fel  tywod 

V  mÔr         Ei^c.  38.  2. »  39. 1.      "  P«n-  « 

9  A  'hwy  a  aethant  i  tynu  ar 


rr  adgufodiad.       DATGÜDDIAD,  XXI.  Nef  a  da^ar  nervydd. 


led  y  ddaear,  ae  a  amgylchas- 
ant  wersyll  y  saint,  a  'r  ddinas 
anwyl:  a  thân  a  ddaeth  oddi 
wrth  Dduw  i  waered  o'r  nef, 
ac  a  'u  hysodd  hwynt. 

10  A  diafol,  yr  hwn  oedd  yn 
eu  twyllo  hwynt,  a  fwriwyd 
i'r  Uyn  o  dân  a  brwmstan,  "lle 
y  mxe  y  bwystfil  a  'r  gau- 
brophwyd;  II  a  "hwy  a  boenir 
ddydd  a  nos,  yn  oes  oesoedd. 

•  Pen.  19. 


íU.       t  aey  poenir 

0  Peu.  14. 10. 

11  Ac  mi  a  welais  orsedd- 
faingc  wèn  fawr,  a  'r  hwn  oedd 
yn  eistedd  arni,  oddi  wrth 
wyneb  yr  hwn  y  ífodd  "y  ddae- 
ar  a'r  uef;  a  Ile  ui  chafwyd 

iddjTlt.  «  2  Petr  3.  7, 10, 11. 

12  Ac  mi  a  welais  y  meirw, 
fychain  a  niawriou,  yu  sefyll 
ger  bron  Duw ;  'u'r  Uyfrau 
a  agorwyd  :  'a  llyfr  arall  a 
agorwyd,  yr  hwn  yw  Uÿfr  y 
bywyd  :  a  barnwyd  y  meirw 
wrth  y  pethau  oedd  wedi  eu 
hysgriferiu  yn  y  Ilyfrau,  *yn  ol 
eu  gweîthredoedd. 

'Daii.7.10.    'ren.3.5.a  13.8.8  21.27.    «Jei  17  10 
a32.  19.  Matt.  16.27.  Bhuf.  2.  6.  Peii.2.28'. 

13  A  rhoddodd  y  niôr  i  fynu 
y  meirw  oedd  j^nddo ;  a  marw- 
olaeth  II  ac  ufrern  a  roddasant 
i  fynu  y  meirw  oedd  ynddynt 
hwytlian:  a  hwy  a  farnwyd  bob 
uu  yn  ol  eu  gweithredoèdd. 

1  tt  'f  btiUL 


14  A  -marwolaeth  ac  uffeni 
a  fwriwyd  Ì 'r  llyn  o  dâii. 
'  Hon  yw  yr  ail  farwolaeth. 

■  1  Cor.  1.5.  26,  .54.  55.        «  Pen.  21.  8. 

15  A  phwy  bynnag  ni  chaf- 
wyd  wedi  ei  ysgrifenu  yn  Ilyfr 
y  bywyd,  bwriwyd  ef  i  'r  IIvn 
o  dân. 

PENNOD  XXI. 

A.  D.  96.— 1  Ne/  newydd,  a  daear  newydd. 
10  Jerm>alem  nefol,  a'i  chyflaum  boHreiad. 

Ntd  rhatd  iddi  wrth  haul :  gogonianl 
Buw  yw  ei  goleuni  hi.  24  Brenhinoedd  y 
ddaear  yn  dwyn  eu  cy/oeth  iddi  hi. 

\C  'mi  a  welais  nef  newydd, 
a  daear  newydd :  canys  y 
nef  gyntaf  a'r  ddaear  gyntaf  a 
aeth  heibio;  a'r  môr  nid  oedd 
mwyach. 

•  Eb.  65. 17.  a  66.  22.  2  Petr  3.  13. 

2  A  myfì  loan  a  welais  "y 
ddinas  sanctaidd,  Jerusalem 
newydd,  yn  dyfod  oddi  wrth 
Dduw  i  waered  o  'r  nef,  wedi 
ei  pharottôi  'fel  príodas-ferch 
wedi  ei  thrwsio  i  'w  g\yr. 

►  Eb.  52  1.  Gal.  4.  26.  Heb.  11.  10.  .  12.  22.  a  13  14 
Peií.3.12      «E8.61. 10.  2Cor.ll.2. 

3  Ac  mi  a  glywais  lef  II  uchel 
allan  o  r  nef,  yn  dywedyd, 
Wele,  ij  ìììm  "  pabell  Duw  gyd 
â  dyuion,  ac  efe  a  drig  gyd  â 
hwjTit,  a  h^^y  a  fyddaut  bobl 
iddo  ef,  a  Duw  ei  hun  a  fydd 
gyd  â  hujiit,  ac  a  fydd  yn 
Dduw  iddynt. 

ìtatcr.        "161.26.11,12.   Eîec.  43.  î. 
2  Cor.  6.  Itì.   Pen.  7. 15. 


bob  deigr  oddi  wrth  j^^^^^^^^^^^^       IJos  ^.^  ^^^^^^^^^^^ 


bob  deigr  oaui  ,"",r*'^. 
aid  hwynt;  a  'marwolaeth  m 

illefain,  na  phoeu  m  bydd 
mwyach:  oblegid  y  pethau 
cyntaf  a  aeth  heibio. 

^Es.25.8.  Pen.7.17.  ŵr.  15.  26.  64. 

g  Eb.  35. 10.        •  0^^' 

5  Adywedodd-yr  hwn  oedd 
yn  eistedd  ar  yr  orsedd-famgc, 

'Wele,  yr  wyf  g^^^^^H^ 
pob  peth  yn  newydd.  Ac  ete 
a  ddywedodd  wrthyf,  Ysgrif- 
ena:canysy  mae^y  gemavi 

hyn  yn  gywir  ac  yn  ffyddlawn. 

'pen.l2.a20.11.      'Eb.  43.19.  2  Cor.  5. 17. 
»  Pen.  19.  9. 

6  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrthyf, 
'Darfu.  "'Myfi  yw  Alplia  ac 
Omega,  y  dechreu  a  r  diwedd. 
"I'r  hwn  sydd  sychedig  y 
rhoddaf  o  ffynnon  dwfr  y  byw- 
vd  yn  rhad. 

i  Peu  16  17.      »■  Pen.  1. 8.  a  22. 13.      »  Eb.  55. 1. 
Ioan4.10.14.a7.37.  Pen.22.17. 

7  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu, 
aetifedda  11  bob  peth :  ac  "  mi 
a  fyddaf  iddo  ef  yn  Dduw,  ac 
yntau  a  fydd  i  minnau  yn  tab. 

1 1/  petìwu  hm-     '  Heb.  8. 10. 

8  »Ond  i'r  rhai  ofnog,  a'r 
digred,  a'r  ffiaidd,  a'r  Uof- 
ruddion,  a'r  putteinwyr,  a  r 
swYn-gyfareddwyr,  a  r  eilun- 
addolwyr,  a'r  holl  gelwyddwyr, 

MCor.6.9.   Gal.5.  21.  Eph.  5.  5_  1  Tim.  1.  9. 
Ueb.  12. 14.  Peu.  22.  15. 


yn  UOSgl  a  uiaii  "  — - 

yr  hwn  yw  yr  ail  farwolaeth. 

q  Peu.  20.  14, 15. 

9  Adaethattafuno'r'saith 
angel  yr  oedd  y  saith  phiol 
galddfnt  yn  llawn  o'r  saith 
bla  diweddaf,  ac  a  ymddiddan- 
odd  â  mi,  gan  ddywedyd  iy- 
red,  mi  a  ddangosaf  i  ti  y 
briodas-ferch,  gwraig  yr  Uen. 

.Pen.15.1.6.7.  •Pen.19.7. 

10  Ac  efe  a'm  dug  i  ymaith 
*yn  yr  yspryd  i  fynydd  mawr 
ac  uchel,  ac  a  ddangosodd  i 
mi  "y  ddinas  fawr,  Jerusalem 
sanctaidd,  yn  disgyn  allan  o  r 
nef  oddi  wrth  Dduw, 

.Pen.1.10.  al7.3.  •Ad.a. 

11  A  gogoniant  Duw  gan- 
ddi-  a  'i  goleu  hi  oedd  debyg 
i  faen  o'r  gwerthfawroccat, 
megis  maen  jaspis,  yn  loyw 
fel  grisial;  ,  , 

12  Ac  iddi  fur  mawr  ac  uchel, 
ac  iddi  ^ddeuddeg  porth,  ac 
wrth  y  pyrth  ddeuddeg  angel, 
Ic  enwau  wedi  eu  hysgrifenu 
arnynt,  y  rhai  yw  mwau  deu- 
ddeg  Uwyth  plant  Israel. 

X  Ezec.  48.  31. 

13  O  du  y  dwyrain,  tri  phorth; 
o  du  y  gogledd,  tri  pborth;  o 
du  y  dehau,  tn  phorth ;  o  du 
y  fforllewin,  tri  phorth. 
14.  Ac  yr  oeâd  mm  j  àdmiiB 

a  deuddeg  sylfaen  iddo,  ac 


Portreiaâ,  ij 

II '  ynddynt  enwau 
apostol  yr  Oen. 

lamimí.     »  Matt.  16. 18.  Eph.2.  20. 

16  A'r  hwn  oedd  yn  ym- 
ddiddan  â  mi,  'oedd  a  chorsen 
aur  ganddo,  i  fesuro  y  ddinas, 
a'i  phyrth  hi,  a'i  mur. 

•  Ezec.  40.  3.  Pen.  11. 1. 

16  A'r  ddînas  sydd  wedi  ei 
gosod  yn  bedeirongl,  a'i  hŷd 
sydd  gymmaint  a'i  Ued.  Ac 
efe  a  fesurodd  y  ddinas  â  r 
gorsen,  yn  ddeuddeng  mil  o 
ystadau.  A'i  hỳd,  a 'i  lled, 
a  1  huchder,  sydd  yn  offvm- 
uíaint. 

17  Ac  efe  a  fesurodd  eî  mur 
hi  yn  gant  a  phedwar  cufydd 
a  deugain,  wrth  fesur  dyn, 
hynny  yw,  eiddo  yr  angel. 

18  Ac  adeilad  ei  mur  hi  oedd 
o  faen  jaspis;  a'r  ddinas  oeM 
aiir  pur,  yn  debyg  i  wydr 
gloyw. 

19  A  seiliau  mur  y  ddinas 
oedd  wedi  eu  harddu  â  phob 
rhyw  faen  gwerthfawr.  Y  sail 
cyntaf  oeM  faen  jaspis ;  yr  ail, 
saphir;  y  trydydd,  chalcedon; 
y  pedwerydd,  smaragdus ; 

20  Y  pummed,  8ardonyx;  y 
chweched,  sardius ;  y  seithfed, 
chrysolithus ;  yr  wythfed,  ber- 
yl ;  y  nawfed,  topazion ;  y  deg- 
fed,  chrysoprasus;  yr  unfed  ar 
ddeg,  hyacintlius ;  y  deuddeg- 
fed,  amethystus. 


DATGUDDÍAD,  XAI 
deuddeg 


ddirim  sanctnidd. 

21  A  'r  deuddog  porth,  deu- 
ddeg  perl  oeddynt;  a  pliob  un 
o  r  pyrth  oedd  o  un  perl :  a 
heol  y  ddinas  oedd  aur  pnr 
rel  gwydr  gloyw. 

22  A  theml  ni  welais  yn- 
ddi :  canys  yr  Arglwydd  Dduu 
Hollalluog,  a'r  Oen,  yw  ei 
theml  hi. 

23  "A  'r  ddinas  nid  rhaid  iddi 
wrth  yr  haul,  na 'r  Ileuad,  i 
oleuo  ynddi:  "canys  gogon- 
lant  Duw  a  'i  goleuodd  hi,  a  i 
goleuni  hi  ydyw  yr  Oen. 

•  Eg.  24.  23.  a  60.  19.      »  Pen.  22.  5. 

24  'A  chenhedloedd  y  rhai 
cadwedig  a  rodiant  yn  ei  goleu- 

ií  •  ^  brenhinoedd 
y  ddaear  yn  dwyn  eu  gogon- 
lant  a'u  hanrhydedd  iddi  hi. 

'  Eg.  60. 3. 5.  •  66. 12. 

25  "A  'i  phyrth  hi  ni  cheuir 
ddim  y  dydd:  canys  'ni  bydd 
nos  yno. 

"^8.60.11.    •Ei.60.20.  Zech.l4.7.  Pen.  22. 5. 

26  A  hwy  a  ddygant  ogoniant 
ac  anrhydedd  y  cenhedloedd 
iddi  hi. 

27  'IIAc  nid  â  i  mewn  iddi 
ddim  aflan,  nac  yn  g^meuthur 
ffieidd-dra,  na  chelwydd:  ond 
y  rhai  sydd  wedi  eu  hjsgrifenu 
'yn  Ilyfr  bywyd  yr  Oèn. 

fEg.85.8.a52.1.a60.21.  Joel  3. 17.  Pen.22.H.15. 
\Aphcbpeth  aftan,  ae  m  ffimeuthur  ffiádcUdTa  a  éhä- 
«*<?ii,  nid  (î  ddim  i  metrn  iddi:  ond,  &c.    f  Phü.  4.  3, 
Pen.  3.  ô.  a  20. 12. 


^        nÂ.TGUDÜIAD,  XXII. 


Selio  y  llyfr- 


PENNOD  XXII 

diw  oMi  wrtho. 

AO  efe  a  ddangosodd  i  mi 
'afon  bur  o  ddwfr  y  byw- 
yd,dÌ8glaerfelgrÌ8ial,yndyfod 

allan  o  orsedd-faingc  Duw  ar 

Qgjj  .Emc.47.1.  Zech.l4.8.  ^ 

2  llW'ngbanol  ei  heol  hi,  ac 
o  ddau  tu  yr  afon  yr  oedd 
«prenybywyd,  dwyn  deu- 
d^eg  rhylo  ffrwyth,  bob  mis 
vn  rhoddi  ei  ffrwyth:  a  dail 
y  pren  oedd  i  iachâu  y  cen- 
hedloedd : 

Pen.  2.  7. 

3  A  *phob  melldith  ni  bydd 
mwyach:  llondgorsedd-famgc 

Suw  a'r  Oen  a  fydd  ynddi  hi; 
a'i  weision  ef  a'i  gwasanaeth- 
ant  ef         ■»zech.i4.ii.  «<». 

4  A'^hwy  a  gânt  weled  ei 
wynebef;  '  a 'i  enw  ef  a 
yn  eu  talcennau  hwynt. 

.Matt.5.8.  lCor.13.12.  lIo«n3.2. 
fPen.8.12.  al4. 1. 

6  «Ac  ni  bydd  nos  yno:  a« 
nid  rhaid  iddynt  wrth  ganwyll, 
na  goleuni  haul;  oblegid  y 
mae^  yr  Arglwydd  Dduw  yn 
goleuo  iddynt :  a  hwy  a  deym- 
asant  yn  oes  oesoedd. 

»Pen.21.23.25.  '•Pb.86.9. 


6  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf 
fì  <Y  geiriau  hyn  sydd  flydcl- 
làwn  a  chywir:  ac  Arglwydd 
Dduw  y  prophwydi  sanctaidd 
"a  ddanfonodd  ei  angel  i  ddang- 
os  i'w  wasanaethwyr  y  pethau 
sydd  raid  iddynt  fod  ar  frys. 

iPen.l9.9.a21.5.  'Pen.l.l. 

7  >Wele,  yr  wyf  yn  dyfod  ar 
frv8-  "gwỳn  ei  fyd  yr  hwn 
3d  yn  cadw  geiriau  pro- 
phwydoüaeth  y  Uyfr  hwn. 

iPen.3. 11.      ""Pen.  1.3. 

8  A  myfi  loan  a  welais  y 
pethau  hyn,  ac  a'w  clywais.  A 
phan  ddarfu  i  mi  glywed  a 
Cîed,  "mi  a  syrthiais  i  lawr 
f  addoU  ger  bron  traed  yr 
angel  oedd  yn  dangos  i  mi  y 

pethau  hyn.         :^Tf  '\^ 
9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf 
fi,  "Gwel  na  wmlych  j  jriy^ 
cvd-wasydwyfiti,aci'ŵfrod- 

S  y  prophwydi,  ac  i'r  rhai 
svdd  yn  cadw  geiriau  y  Uyfr 
îìwn.  Addola  Dduw.  -Pon^" 

10  -'Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthyf  fi,  Na  selia  eiriau  pro- 
phwydoliaethyllyfrhwn:  'o- 
blegid  y  mae  yr  amser  yn 

agOS.  ,DM..8.26.al2.4.  Pen.10.4. 

fBhnf.13.11.  I«P.6.8.  lPetr4.7.  Pen.1.8. 

11  'Yr  hwn  sydd  anghyfiawn, 
bydded  anghyfiawn  etto ;  a  r 
hwn  sydd  frwnt,  bydded  frwnt 
etto;  a'r  hwn  sydd  gyfiawn, 

f  aTim.  3. 13. 


CHstyndyfod.       DATGUDDIAD,  XXII.  Y  div.edrl-glo 

bydded  gyfiawn  etto  ;  a'r  hwn    briodas-forch  yn  dywcdyd  Tv 


sydd  sanctaidd,  bydded  sanct- 
aidd  etto. 

12  Ac  wele,  yr  wyf  yn  dyfod 
ar  frys;  'a'ra  gwobr  »ydd  gyd 
â  mi,  î  roddi  H  bob  un  fel  y 
byddo  ei  waith  ef.  .^,^.,0. 

a  62.  li.     « Bhnf.  2. 6.  a  14. 12.  Matt.  16.  27. 

13  "Myfi  yw  Alpha  ac  Oraega, 
y  dechreu  a  'r  diwedd,  y  cyntaf 
a  'r  diweddaf. 

"  Es.  41.  4.  a  44. 6.  Pen.  1.  8, 11.  a  21. 6. 

14  Gwỳn  eu  byd  y  rhai  sydd 
yn  gwneuthur  ei  orchyraynion 
ef,  fel  y  byddo  iddynt  II  fraint 
ym  mhren  y  bywyd,  ac  y  gall- 
ont  fyned  1  mewn  trwy  y  pyrth 

1  r  ddÌnaS.        •  mŴMeníìer,  nen,  a«id«rŵxi. 

16  *  Oddí  allan  y  mae  y  cwn, 
a'r  swyn-gyfareddwyr,  a'r  put- 
temwyr,  a  'r  llofruddion,  a  'r 
eilun-addolwyr,  a  phob  un  a'r 
sydd  yn  caru  ac  yn  gwneuthur 

Celwydd.  .,Cor.6.9.10.  Gal.5.21. 

Col.  3. 6.  Pen.  9. 20. 21.  a  21. 8. 

16  'Myfi  lesu  a  ddanfonais 
fy  angel  i  dystiolaethu  i  chwi 
y  pethau  hyn  yn  yr  eglwysi. 
•  Myfi  yw  Gwreiddyn  a  Hiliog- 
aeth  Dafydd,  a'r  •Seren  fore 

eglur.     jpen.1.1.    .Pen.6.5.  •Num.a^.lT 
Zech.  6. 12.  2Petrl.  19.  Pen.  2.  28. 

17  Ac  y  mae  yr  Yspryd  a  'r 


red.  A'r  hwn  sydd  yn  clywed, 
dy weded,  Tyred.  "  A  'r  hwn 
sydd  a  syched  amo,  deued. 
A'r  hwn  sydd  yn  ewyllysio, 
cymmered  ddwfr  y  bywyd  yn 
rhad.  "Eì.s^.i.  Pen.21.6. 

18  Canys  yr  wyf  fi  yn  tystiol- 
aethu  i  bob  un  sydd  jíi  clyw- 
ed  geiriau  prophwydoliaeth  y 
Uyfr  hwn,  'Os  rhydd  neb  ddim 
at  y  pethau  hyn,  Duw  a  rydd 
atto  ef  y  pläau  sydd  wedi  eu 
hysgrifenu  yn  y  \\yív  hwn : 

=  Deut.  4.  2.  a  12.  82.   Diar.  30.  6. 

19  Ac  o  thỳn  neb  ymaith 
ddim  oddi  wrth  eiriau  llyfr 
y  brophwydoliaeth  hon,  "  Dùw 
a  dỳn  ymaith  ei  ran  ef  llallan 
o  lyfr  y  bywyd,  ac  allan  o  'r 
ddmas  sanctaidd,  ac  oddí  wrth 
y  pethau  sydd  wedi  eu  hys- 
grifenu  yn  y  Uyfr  hwn. 

''Ex.32.33.  P8.69.28.      \  odäitoríhbrenybytnid. 

20  Yr  hwn  sydd  yn  tystiol- 
aethu  y  pethau  hyn,  sydd  yn 
dywedyd,  Yn  wir^  yr  wyf  ^tj 
dyfod  ar  frys.  Amen.  Yn  wir, 
tyred,  Arglwydd  lesu. 

21  'Gras  ein  Harglwrdd  ni 
lesu  Grist  fyddo  gyd  â  chwi 
oU.  Amen. 

•Rhuf.16.20,24.  2The*s.3.  1& 


D  I  W  E  D  D. 


ITi  l!NIG  PDUW  Y  BYDDO  Y  GOGONIANT. 


LLYFR  Y  PSALMAU. 


KHUF.  i.  16. 


"  i  BOB  UN  A-B  SYDÛ  YN  CREDÜ. 


RHYDYCHEN 

TKOS  Y  B  BL  GYMDEITHAS  FHYTA^AIDB  A  THRAAroi, 

1901. 


Cí'j/  PniriLEGio. 


^LLYFR  Y  PSALMAU. 


PSALM  I. 

1  Dedwtjddwch  y  duwiól.   4  Annedwyddwch  yr 
annuwîoh 

GWYN  ei  fyd  gwr  ni  rod- 
ia  y'nghynghor  yr  annuw- 
iolion,  ac  ni  saif  yn  ífordd 
pechaduriaid,  ^ac  nid  eistedd 
yn  eisteddfa  gwatwarwyr, 

Diar.  4. 14, 15.      ^  Ps.  26.  4.  Jer.  15. 17. 

2  Ond  Sì/dd  a'i  ewyllys  yng 
nghyfraith  yr  Arglwydd  ;  ac 
yn  myfyrio  yn  ei  gyfraith  ef 
ddydd  a  nos.    «Jos.i.8.  P6.119.97. 

3  Ac  ^efe  a  fydd  fel  pren 
wedi  ei  blannu  ar  làn  afonydd 
dyfroedd,  yr  hwn  a  rydd  ei 
ffrwyth  yn  ei  bryd ;  a'i  ddalen 
ni  ^  wy wa ;  a  pha  beth  bynnag 
a  wnel,  efe  a  Iwydda, 

d  Jer.  17.  8.  Ezec.  47. 12.      ^  Heb.  ddiflanna. 

4  Nid  felly  y  hydd  yr  annuw- 
îol ;  ond  ^  fel  mân  us  yr  hwn 
a  chwal  y  gwynt  ymaith. 

•  Job  21. 18.  Ps.  35. 5.  Es.  17. 13.  a  29.  5.  Hos.  13.  3. 

5  Am  hynny  yr  annuwiolion 
ni  safant  yn  y  farn,  na  phech- 
aduriaid  y'nghynnuUeidfa  y 
rhai  cyfiawn. 

6  Canys  ^yr  Arglwydd  a  ed- 
wyn  ffbrdd  y  rhai  cyfiawn :  ond 
fiordd  yr  annuwiolion  a  ddif- 

ethir.  fNali.1.7. 


PSALM  II. 

1  Brenhiniaeth  Crist.    10  Cynghori  hrenhin- 
oedd  Vw  derhyn. 

PAHAM  *y  terfysga  y  cen- 
hedloedd,  ac  y  myfyria  y 
bobloedd  beth  ofer  ? 

aPs.46.6.   Act.4.  25. 

2  Ymae  brenhinoedd  yddaear 
yn  ymosod,  a'r  pennaethiaîd 
yn  ymgynghori  ynghyd,  yn 
erbyn  yr  Arglwydd,  ac  yn 
erbyn  ei  ^Grist  ef,  gcui  ddy- 
imdyd^  ^  Ps.  45. 7. 

3  ''Drylliwn  eu  rhwjniau  hwy, 
a  thaflwn  eu  rheffynnau  oddi 
wrthym.        cjer.0.5.  luc19.i4. 

^  d  Yr  hwn  sydd  yn  preswylio 
yn  y  nefoedd  a  chwardd:  yr 
Arglwydd  a'u  gwatwar  hwynt. 

d  Ps.  37. 13.  a  59.  8.  Diar.1.26. 

5  Yna  y  Uefara  efe  wrthynt 
yn  ei  lid,  ac  yn  ei  ddigilon- 
rwydd  y  ^  dychi  jTia  efe  hwjTit. 

2  Neu,  ÌÀina. 

6  Minnau  a  ^osodais  fy  Mren- 
hin  ar  Sîon  *  fy  mynydd  sanct- 

aÌdd.        s  jieb.  ejiíjei/iírtís.    *  Heb.  î)í|/7íyrî<i/i/ 
sancteiddnnjdd. 

7  Mynegaf  ^y  ddeddf:  dywed- 
odd  yr  Aeglwydd  wrthyf,  'Fy 
Mab  ydiüyt  ti;  myfi  heddyw 
a'th  genhedlais.    ^  xeu,  im  ue  ded<v- 

e  Act.  13.  33.    Heb.  1.  5.  a  5.  5. 


Diofielwch  nawdd  PSALMAU 

8  *Gofyn  î  mî,  a  rlioddaf  j 
cenhedloedd  yn  etifeddiaeth  i 
ti,  a  therfynau  y  ddaear  i'th 
feddiant. 

»  Ps.  22.  27.  a  72.  8.  a  89.  27.  Edrycli  loan  17. 4, 5. 

9  sDryllî  hwynt  â  gwîalen 
haiarn ;  maluri  hwynt  fel  Uestr 

pridd.  8  Dat.  2.  27.  a  12.  5.  a  19. 15. 

10  Gan  hynny  yr  awr  hon, 
frenhinoedd,  byddwch  syn- 
hwyrol:  barnwyr  y  ddaear, 
cymmerwch  ddysg. 

11  Gwasanaethwch  yr  Ar- 
GLWYDD  mewn  ofn,  ac  ym- 
lawenhêwch  mewn  dychryn. 

12  Cusenwch  y  Mab,  rhag 
iddo  ddigio,  a'ch  difetha  chwi 
o'r  ffordd,  pan  gynneuo  ei  lid 
ef  ond  ychydig.  Gwỳn  eu 
byd  pawb  a  ymddiriedant  yn- 

ddO  ef.      "P8.34.8.  Diar.16.20.  Es.  30.18. 
Jer.17.7.  Ehuf.  9.  33.  a  10. 11.  lPetr2.6. 

PSALM  III. 

Diogelwch  nawdd  ac  arìiddiffyn  Duw, 
Psalm  Dafydd,  ''pan  ffodd  efe  rhag  Absalom 
•  ei  fab. 

•  2  Sam.  15.  a  16.  a  17,  a  18. 

ARGLWYDD,  mor  aml  yw 
JLlL  fy  nhrallodwyr !  llawer  yiv 
y  rhai  sydd  yn  codi  i'm  herbyn. 

2  Llawer  yw  y  rhai  sydd  yn 
dywedyd  am  fy  enaid,  Nid  oes^ 
iachawdwriaeth  iddo  yn  ei 
Dduw,  Selah, 

3  Ond  tydi,  Arglwydp,  ydwyt 

4 


ac  amddiffyn  Duio. 

darian  M  mi ;  fy  ngogoniant,  a 
dyrchafydd  fy  mhen. 

2  Neu,  drosofA      ^  Ps.  27.  6. 

4  A'm  Uef  y  gelwais  ar  yr 
Arglwydd,  ac  efe  a'm  cfybu 
o'i  fynydd  sanctaidd.  Selah. 

5  "^  Mi  a  orweddais,  ac  a  gysg- 
ais,  ac  a  ddeffroais :  canys  yr 
Aeglwydd  a'm  cynhaliodd.  ) 

c  Lef.  26.  6.  Ps.  4.  8.  Diar.  3,  24. 

6  ^Nid  ofnaf  fyrddiwn  o  bobl, 
y  rhai  o  amgylch  a  ymosod-» 
asant  i'm  herbyn.     ^  ps.  27. 3. 

7  Cyfod,  Aeglwydd;  achub 
fi,  fy  Nuw :  canys  Harewaist  fy 
holl  efynion  ar  garr  yr  ên ; 
torraist  ddannedd  yr  annuw- 

ÌolÌon.  eJobie.lO.  Ps.58.6. 

8  ^lachawdwriaeth  sydd  eiddo 
yr  Aeglwydd  :  dy  fendith  sydd 
ar  dy  bobl.  Selah. 

fDiar.21.3L   Es.43.11.  Jer.  3.  23.  Hos.  13.  4. 
Ioan2.9.   Dat.  7. 10.  a  19.  L 

PSALM  IV. 

1  Dafydd  yn  gioedd'io  ar  gael  ei  lorandaw  :  2  yn 
ceryddu  ac  yn  cynghori  ei  elynion,  6  Yn 
ý'afr  Duw  y  mae  dedwyddwch  dyn, 

Ti  2  Pencerdd  ar  Neginoth,  Psalm  Dafydd. 
2  Neu,  fiFẄö'WT.  Hab.  3. 19. 

GWRANDO  fi  pan  alwyf, 
O  Dduw  fy  nghyfiawnder: 
mewn  cyfyngder  yr  ehengaîst 
arnaf;  Hrugarhâ  wrthyf,  ac 
erglyw  fy  ngweddi. 

'  Neu,  bydd  rasol  i  mi. 

2  O  feibion  dynion,  pa  hyd 
y  trowch  fy  ngogoniant  yn 


Dafydd  yn  gwedd'io,  ac 

ẅarth  ?  yr  hofFwch  wegî,  ac  yr 
argeisîwch  gelwydd  ?  Selah. 

3  Ond  gwybyddwch  i'r  Ab- 
GLWYDD  neiUduo  y  duwiol  iddo 
ei  hun :  yr  Aeglwydd  a  wrendy 
pan  alwyf  arno. 

4  *  Ofnwch,  ac  na  phechwch : 
^  ymddiddenwch  â'ch  calon  ar 
eich  gwely,  a  thewch.  Selah. 

»  Eph.  4. 26.      b  Pfi.  77.  6. 

5  Aberthwch  ^ebyrth  cyfiawn- 
der ;  a  gobeithiwch  yn  yr  Ar- 

GLWYDD.    ^  Deiit.  33. 19.  Ps.  50. 14.  a  51. 19. 

6  Llawer  sydd  yn  dywedyd, 
Pwy  a  ddengys  i  ni  ddaioni? 
^Arglwydd,  dyrcha  arnom 
lewyrch  dy  wyneb. 

^  Num.  6. 26.  Ps.  80.  3,  7. 19.  a  119. 135. 

7  Ehoddaist  lawenydd  yn  fy 
nghalon,  mwy  na'r  amser  yr 
amlhaodd  eu  hŷd  a'u  gwin 
hwynt. 

8  ^Mewn  heddwch  hefyd  y 
gorweddaf,  ac  yr  hunaf :  canys 
ti,  Arglwydd,  yn  unig  a  wnei 
î  mi  ^  drigo  mewn  dîogelwch. 

•  Job  11. 18,  19.  Ps.  3.  5.      '  Lef.  25. 18, 19.  a  26.  5. 
Deut.  12. 10. 

PSALM  V. 

1  Dafydd  yn  gwedd'io,  ac  yn  datgan  ei  ddiwyd- 
rwydd  yn  gwedd'io.  4  Ni  ý'afria  Duw  yr 
enwir.  7  Dafydd  yn  dangos  ei  ffydd,  ac  yn 
gweddîo  ar  Dduw  ani  ei  gyfarwyddo  e/,  10 
a  difetha  ei  elynion,  11  a  chadw  y  duwiol, 

I'r  Pencerdd  ar  Neliiloth,  Psalm  Dafydd. 

GWRANDO  fy  ngeiriau, 
Arglwydd;  deall  fy  my- 
fyrdod. 


PSALMAU.  yn  datgan  ei  ddiwydrwydd, 

2  Erglyw  ar  lef  fy  ngwaedd, 
fy  Mrenhin,  a'm  Dlw  :  canys 
arnat  y  gweddíaf. 

3  ^Yn  fore,  Arglwydd,  y 
clywi  fy  Uef;  yn  fore  y  cyf- 
eiriaf  fy  ngweddi  attat,  ac  yr 
edrychaf  i  fynu.     ^  Ps.  30  5  a  m.  c. 

4  O  herwydd  nid  Vjyt  ti  Dduw 
ynewyllysio  anwiredd:  a  drwg 
ni  thrig  gyd  â  thi. 

5  ^  Ynfydion  ni  safant  -  yn  dy 
olwg:  caseaist  holl  weithred- 
wyr  anwiredd. 

b  Hab.  1. 13.      2  Heb.  ojìaen  dy  lygaid, 

6  Difethi  y  rhai  a  ddywedant 
gelwydd:  ""yr  Arglwydd  a 
íîìeiddia  y  gwr  gwaedlyd  a'r 
twyllodrus.  ^  ps  55  23. 

7  A  minnau  a  ddeuaf  i'th  dŷ 
di  yn  amlder  dy  drugaredd; 
ac  a  addolaf  tu  ^a'th  deml 
sanctaidd  yn  dy  ofn  di. 

3  Heb.  a  theml  dy  sancleiddnrydd. 

8  Arglwydd,  arwaîn  íì  yn  dy 
gyíìawnder,  o  achos  ^fy  ngel- 


ynion;  ac  "uniona  dy  ffordd 
o'm  blaen. 

*  Heb.  fy  ngwyhcyr.      ^  Ps.  25.  4.  a  27.  11. 

9  Canys  nid  oes  ^uniondeb 
yn^eu  genau;  eu  ceudod  sydd 
anwireddau:  'bedd  agored  yw 
eu   ceg;    gwenhieithiant  â'u 

tílfod.  5  Jiíeu^ffyddlond^b,  neu,  sîcruydd. 

6  Neu,  ei  enan.      •  Luc  11.  44.    Rbuf.  3.  13. 

10  ^Distrywia  hwynt,  O  Ddi  w; 
syrthiant  oddi  wrth  eu  cy- 

Neu,  Gwna  hwynt  ipi  euog. 


Dafydd  yn  achwyn  PSALMAU. 
nghorion :  gyrr  hwynt  ymaith 
yn  amlder  eu  camweddau: 
canys  gwrthryfelasant  i'th  er- 

l>yn.  ,  . 

11  Ond  Uawenhâed  y  rhai 
oll  a  ymddiriedant  ynot  ti: 
Uafar-ganant  yn  dragywydd, 
am  i  ti  orchuddio  drostynt: 
a'r  rhai  a  garant  dy  enw,  gor- 
foleddant  ynot. 

12  Canys  ti,  Aeglwydd,  a  fen- 
dithi  y  cyfiawn:  â  charedig- 
rwydd  megis  â  tharian  y  coroni 
dief. 


PSALM  VI. 

1  Achwynion  Dafijdd  yn  ei  glefyd.   8  Y  mae 
efe  trwy  ffydd  yn  ymorfoleddu  ar  ei  elynion. 

I'r  Pencerdd  ar  Neginoth  ar  Seminith, 
Psalm  Dafydd. 
2  vr  wythfed :  Edrycli  1  Cliroii.  15.  21. 

A  EGLWYDD,  "na  cherydda 
J\.  fi  yn  dy  lidiowgrwydd,  ac 
na  chospa  fi  yn  dy  lid. 

»  Pa.  38. 1.   Jer.  10. 24.  a  46.  28. 

2  Trugarhâ  wrthyf,  Aeglwydd; 
canys  Uesg  ydwyf  fi :  iachâ  fi, 
O  Aeglwydd  ;  canys  fy  esgyrn 
a  gystuddiwyd. 

3  A'm  henaid  a  ddychrynwyd 
yn  ddirfawr:  tithau,  Aeglwydd, 
pa  hyd  ì 

4  Dychwel,  Aeglwydd,  gwared 
fy  enaid:  achub  fi  er  mwyn 
dy  drugaredd. 

5  ''Canys  yn  angau  nid  oes 

0  Ps.  30. 9.  a  88. 11.  a  115. 17.  a  118. 17.  Ea.  38. 18. 
6 


yn  ei  gl(fyd. 
yn  y  bedd 


gofla  am  danat : 
pwy  a'th  folianna  ì 

6  Diffygiais  gan  fy  ochain; 
bob  nos  yr  ydwyf  yn  gwneuth- 
ur  fy  ngwely  yn  foddfa:  yr 
ydwyf  fi  yn  gwlychu  fy  ngor- 
weddfa  â'm  dagrau. 

7  "Treuliodd  fy  Uygad  gan 
ddigter:  heneiddiodd  o  her- 
wydd  fy  hoU  elynion. 

c  Job  17.  7.  Ps.  31.  9.  a  38. 10.  a  88.  9.   Galar.  5. 17. 

8  ^Ciliwch  oddi  wrthyf,  holl 
weithredwyr  anwiredd:  canys 
yr  Aeglwydd  a  glywodd  lef  fy 
wylofain. 

<•  Ps.  119. 115.  Matt.  7.  23.  a  25.  41.  Lucl3.27. 

9  Clybu  yr  Aeglwydd  fy  neis- 
yfiad :  yr  Aeglwydd  a  dderbyn 
fy  ngweddi. 

10  Gwaradwydder  a  thra- 
Uoder  yn  ddirfawr  fy  holl  elyn- 
ion:  dychweler  a  chywilydd- 
ier.hwynt  yn  ddisymmwth. 

PSALM  VII. 

1  Dafydd  yn  gwedd'io  yn  erhyn  malais  ei  élyn- 
ion,  ac  yn  dangos  ei  wiriondeh  ;  10  a  thrioy 
ffydd  yn  gweled  yr  amddiffynnid  e/,  ac  y 
difethid  ei  elynion, 

*  Sigaion  Dafydd,  yr  hwn  a  ganodd  efe  i'r 
Arglwydd  oblegid  ^geiriau  Cus  mab 
Jemini. 

«  Hab.  3. 1.     2  Neu,  achosion. 

4RGLWYDD  fy  Nuw,  ynot 
J\.  yr  ymddiriedais :  achub 
fi  rhag  fy  hoU  erlidwyr,  a  gwar- 
ed  fi. 

2  Rhag  iddo  larpio  fy  enaid 


Yn  gwedd'io  yn  erbyn  PSALMAU, 


malais  ei  elynion. 


fel  llew,  gan  ei  rwygo,  pryd  na 
hyddo  gwaredydd. 

3  O  Arglwydd  fy  Nuw,  os 
gwneuthum  hyn;  od  oes  an- 
wîredd  yn  fy  nwylaw ; 

4  O  thelaîs  ddrwg  i'r  neb 
oedd  heddychol  â  mi,  (îe,  ^  mî 
a  waredaîs  yr  hwn  sydd  elyn  i 

mî  heb  achoS  ;)    "  l  Sam.  24.  7,  a  26. 9. 

5  Erlidîed  y  gelyn  fy  enaid,  a 
goddîwedded :  sathred  hefyd 
fy  mywyd  i'r  Uawr,  a  gosod- 
ed  fy  ngogoniant  yn  y  Uwch. 
Selah. 

6  ^'Cyfod,  Arglwydd,  yn  dy 
ddîgllonedd,  ymddyrcha,  o 
herwydd  llid  fy  ngelynion: 
^  deíFro  hefyd  drosof  i'r  farn  a 
orchymynaist.    ^  p«  ^4. 2.  ^  ps.  44. 23. 

7  Felly  cynnulleidfa  y  bobl- 
oedd  a'th  amgylchynant :  er 
eu  mwyn  dychwel  dithau  i'r 
uchelder. 

8  Yr  Arglwydd  a  farn  y  bobl- 
oedd:  barn  fi,  O  Arglwydd, 
^yn  ol  fy  nghyfîawnder,  ac  yn 
ol  fy  mherffeithrwydd  sydd 
ynof.  •Ps.18.20, 

9  Darfydded  weithian  anwir- 
edd  yr  annuwiolion,  eithr  cyf- 
arwydda  di  y  cyfîawn:  ^canys 
y  Duw  cyfîawn  a  chwilîa  y  cal- 
onnau  a'r  arennau. 

flSam.  IG.7.  1  Chroii.  28.  9.   Ps.  139.1.  Jer.11.20. 
a  17. 10.  a  20. 12.  Dat.2.23. 

10  ^Fy  amddiffyn  sydd  o 

'  Heb.  Fu  nharian  sydd  ar  Dduic, 


rhai 


un- 


Dduw,  lachawdwr  y 
iawn  o  galon. 

11  Duw  *sydd  Farnydd  cyf- 
îawn,  a  Duw  sydd  ddigllawn 
beunydd  wrth  yr  annuwiol. 

*  afama  y  cyfiawn. 

12  Oni  ddychwel  yr  annuwiol^ 
efe  ^  a  hoga  ei  gleddyf :  efe  a 
annelodd  ei  fwa,  ac  a'i  par- 

OttÔdd.  8Deut.32.41. 

13  Parottôdd  hefyd  iddo  arf- 
au  angheuol:  ^efe  a  drefnodd 
ei  saethau  yn  erbyn  yr  erlid- 

^yp^  hDeut.  32.  23,42. 

14  'Wele,  efe  a  ymddẃg  an- 
wiredd,  ac  a  feichiogodd  ar 
gamwedd,  ac  a  esgorodd  ar 
gelwydd. 

iJobl5.35.  Es.  33. 11.  a  59.  4.  lago  1. 15. 

15  Torrodd  bwU,  cloddiodd 
ef,  ^syrthiodd  hefyd  yn  y 
clawdd  a  wnaeth. 

k  Job  4.  8.  Ps.  9. 15.  alO.  2.  a  35.  8.  a  94. 13.  al41. 10. 
Diar.  5.  22.  a  26.  27.   Preg.  10.  8. 

16  ^Ei  anwîredd  a  ymchwel 
ar  ei  ben  ei  hun,  aì  draha  a 
ddisgyn  ar  ei  goppa  ei  hun. 

1 1  Bren.  2.  32. 

17  Clodforaf  yr  Arglwydd  yn 
ol  ei  gyfiawnder,  a  chanmolaf 
enw  yr  Aeglwydd  goruchaf. 

PSALM  VIII. 

Mawì'ygu  gogoniant  Buw^  wrih  ei  weiihredoedd, 
ac  wrth  ei  gariad  tu  ag  at  ddyn. 
I'r  Pencerdd  «ar  Gittith,  Psalm  Dafydd. 
3  Ps.  81.  a  84,  titl. 

ARGLWYDD  ein  loR  nî, 
.  mor  ardderchog  yw  dy 


Mawrygu  Dum ; 

enw  ar  yr  hoU  ddaear!  yr  hwn 
»a  osodaist  dy  ogoniant  uwch 
ynefoedd. 

2  "O  enau  plant  bychain  a 
rhai  yn  sugno  y  ^peraist  nerth, 
o  achos  dy  elynion,  i  ostegu 
'  y  gelyn  a'r  ymddîalydd. 

»  Edrych  Matt.  11.  25.  a  21. 16.  1  Cor.  1. 27. 
»  Heb.  seiUaisl.     <=  Ps.  44. 16. 

3  Pan  edrychwyf  ar  y  nef- 
oedd,  gwaith  dy  fysedd ;  y 
Uoer  a'r  sêr,  y  rhai  a  ordein- 

4  ^Pa  beth  yw  dyn,  i  tî  i'w 
gofio?  a  mab  dyn,  i  ti  i  ym- 
weled  âg  ef  ? 

dJob7.17.  Ps.144.3.  Heb.  2.  6. 

5  Canys  gwnaethost  ef  yeh- 
ydîg  îs  na'r  angelion,  ac  a'i 
coronaist  â  gogoniant  ac  â 
harddwch. 

6  "Gwnaethost  iddo  arglwydd- 
iaethu  ar  weithredoedd  dy 
ddwylaw;  ^gosodaist  bob  peth 
dan  ei  draed  ef : 

e  Gen.  1.  26, 28.      '1  Cor.  15.  27.  Heb.  2.  8. 

7  Defaid  ac  ychain  oU,  ac  an- 
ifeiliaid  y  maes  hefyd ; 

8  Ehediaid  y  nefoedd,  a 
physgod  y  môr,  ac  y  sydd 
yn  tramwyo  Uwybrau  y  mor- 
oedd. 

9  Aeglwydd  ein  Ior,  mor  ar- 

dderchog  yw  dy  enw  ar  yr 

hoU  ddaear ! 
9 


PSALMAU,  a'i  glod/ori  ef. 

PSALM  IX. 

1  Dafydd  yn  móliannu  Duw  am  imeuthur 
harn  ;  11  ac  yn  annog  eraiU  i'w  glodfori  ef, 
13  ac  yn  gwedd'io  ar  iddo  gael  achos  Vw 
foliannu  ef, 

Tr  Pencerdd  ar  Mutb-labben, 
Psalm  Dafydd. 

CLODFORAF  di,  O  Ar- 
GLWYDD  â'm  holl  galon: 
mynegaf  dy  hoU  ryfeddodau. 

2  Llawenychaf  a  gorfoleddaf 
ynot:  canaf  ith  enw  di,  ^y 
Goruchaf.  ^^^.83.18. 

3  Pan  ddychweler  fy  ngelyn- 
ion  yn  eu  hol,  hwy  a  gwymp- 
ant  ac  a  ddifethîr  o'th  flaen 
di. 

4  Canys  gwnaethost  fy  marn 
a'm  matter  yn  clda :  eistedd- 
aist  ar  orsedd-faingc,  gan  farnu 
^yn  gyfiawn.       ^Heb.  cŵm?ẃ. 

5  Ceryddaist  y  cenhedloedd, 
distrywiaist  yr  annuwiol;  ^eu 
henw  hwynt  a  ddileaist  byth 

bythol.  i>Deut.9.14. 

6  ^  Ha  elyn,  darfu  am  ddîn- 
ystr  yn  dragywydd:  a  di- 
wreiddiaist  y  dinasoedd;  darfu 
eu  cofí'adwriaeth  gyd  â  hwynt. 

3  Neu,  Barfu  am  ddinystr  y  gdyn  yn  dì-a^ywydd. 

7  Ond  yr  Arglwydd  a  bery 
yn  dragywydd:  efe  a  barottôdd 
ei  orsedd-faingc  i  farn. 

8  Ac  ^  efe  a  farn  y  byd  mewn 
cyfiawnder :  efe  a  fam  y  bobl- 
oedd  mewn  uniondeb. 

c  Ps.  96. 13.  a  98.  9. 


Yn  anìiog  eraill  PSAl 

9  "^Yr  Arglwydd  hefyd  fydd 
*  noddfa   i'r  gorthrymmedîg, 

t    noddfa  yn  amser  trallod. 

Ps.  32.  7.  a  37.  39.  a  46. 1.  a  91.  2. 
4  Neu,  ucheìfa. 

10  A'r  rhaî  a  adwaenant  dy 
enw,  a  ymddiriedant  ynot: 
canys  ni  adewaist,  O  Ar- 
GLWYDD,  y  rhai  a'th  geisient. 

11  Canmolwch  yr  Aeglwydd, 
yr  hwn  sydd  yn  preswylio  yn 
Síon:  mynegwch  ym  mysg  y 
bobloedd  ei  weithredoedd  ef. 

12  ®Pan  ymofyno  efe  am 
waed,  efe  a'u  cofia  hwynt :  nid 
anghofia  waedd  y  cystuddiol. 

e  Geu.  9.  5. 

13  Trugarhâ  wrthyf,  Ab- 
GLWYDD ;  gwel  fy  mhnder  gan 
fy  nghaseion,  fy  nyrchafydd  o 
byrth  angau : 

14  Fel  y  mynegwyf  dy  hoU 
foliant  ym  mhyrth  merch  Sîon: 
Uawenychaf  yn  dy  iachawd- 
wriaetlì. 

15  cenhedloedd  a  soddas- 
ant  yn  y  ffbs  a  wnaethant :  yn 
y  rhwyd  a  guddiasant,  y  dal- 
îwyd  eu  troed  eu  hun. 

'  Ps.  7. 15, 16.  a  35.  8.  a  57.  6.  a  94. 13.   Diar.  5.  22. 
a  22.  8.  a  26.  27. 

16  Adweinir  yr  Aeglwydd 
wrth  y  farn  a  wna :  yr  annuw- 
îol  a  faglwyd  y'ngweithred- 
oedd  ei  ddwylaw  ei  hun.  ^  Hig- 
gaîon.  Selah.       ^  ps.  19.  i4.  a  92. 3. 

17  Y  rhai  drygîonus  a  ym- 


MAU,  t'w  glodfori  ef. 

chwelant  i  uffern,  a'r  holl  gen- 
hedloedd  a  anghofiant  Dduw. 

18  Canys  nîd  anghofir  y  tlawd 
byth :  gobaith  y  trueinîaid  ni 
choUir  byth. 

19  Cyfod,  Aeglwydd;  na  or- 
fydded  dyn :  bamer  y  cenhedl- 
oedd  ger  dy  fron  di. 

20  Gosod,  Aeglwydd,  ofn  ar- 
nynt :  fel  y  gwybyddo  y  cen- 
hedloedd  mai  dynion  ydynt. 
Selah. 

PSALM  X. 

1  Dafydd  yn  cwyno  lorth  Dduio  rhag  traha  yr 
annuwiol ;  12  ac  yn  gwedd'io  am  ymwared  ; 
1Q  ac  yn  dangos  ei  hyder, 

PAHAM,  Aeglwydd,  y  sefi 
o  bell?  yr  ymguddi  yn 
amser  cyfyngder? 

2  Yr  annuwiol  mewn  balchder 
a  erlid  y  tlawd :  ^  dalier  hwjnt 
yn  y  bwriadau  a  ddychymmyg- 
asant.      a  ps.  7.  le.  a  9. 15,  le.  Diar.  5. 22. 

3  Canys  yr  annuwiol  a  ym- 
ffrostia  am  ewyllys  ei  ^  galon ; 
^  ac  ^  a  fendithia  y  cybydd,  yr 
Jiwn  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ei 
flSeiddio.  2 

Heb.  enaid, 

^  Neu,  aV  cyhydda  vv\fendithia,ffieiddio  i/r  Ahglwydd 
V  mae.      ^  Diar.  28.  4.   Ehuf.  1.  32. 

4  Yr  annuwiol,  gan  uchder 
ei  ffroen,  ni  chaîs  JDdli^^:  ^nid 
ì/io  Duw  yn  ei  hoU  feddyliau 

ef.         *  Neu,  ei  holl  feddi/ìiau  y w,  Nad  oes  Duw. 
«Ps.  14. 1.  a53.1. 

5  Ei  ffyrdd  sydd  flîn  bob 
amser;  **uchel  yic  dy  farned- 

d  Diar.  24.  7. 

A  3 


PSALMAU. 
olwg  ef : 


Traha  yr  annumiol. 

igaethau  allan  o'i 
chwythu  y  mae  yn  erbyn  ei 
holl  elynion. 

6  Dywedodd  yn  ei  galon,  Ni  m 
symmudir :  o  herwydd  ni  hydd- 
a/mewn  drygfyd  hyd  genhedl- 
aeth  a  chenhedlaeth. 

7  *Ei  enau  sydd  yn  Uawn 
melldith,  a  dichell,  a  thwyll: 
dan  ei  dafod  y  mae  ^  camwedd 

*  ac  anwiredd. 

•  Ehuf.  3. 14.  °  Uinder.   6  a  gwagedd.  Heb.  a  thtcyìl- 

8  Y  mae  efe  yn  eistedd  yng 
ghynllwynfa  y  pentrefi:  ^mewn 
cilfachau  y  lladd  efe  y  gwirion: 
ei  lygaid  a  '  dremiant  yn  ddir- 
gel  ar  y  tlawd. 

'  Hab.  3. 14.     '  Heb.  lechant,  neu,  ymíiuddiant. 

9  Efe  a  gynllwyna  mewn  dir- 
gelwch  megis  Uew  yn  ei  fíau : 
cynllwyn  y  mae  i  ddal  y  tlawd: 
efe  a  ddeil  y  tlawd,  gan  ei 
dynnu  i'w  rwyd. 

10  Efe  a  ^ymgrymma,  ac  a 
ymostwng,  fel  y  cwympo  tyrfa 
trueiniaid  gan  eî  gedyrn  ef. 

8  Heb.  ymddryllia. 

11  Dywedodd  yn  ei  galon, 
Anghofiodd  Duw:  «cuddiodd 
ei  wyneb ;  ni  wêl  byth. 

e  Job  22. 13.  Ps.  73. 11.  a  94. 7. 

12  Cyfod,  Abglwydd;  O 
Dduw,  dyrcha  dy  law:  nac 
anghofia  y  cystuddiol. 

13  Paham  y  dirmyga  yr  an- 
nuwiol  Dduw?  dywedodd  yn  ei 
galon,  Nid  ymofyni. 

10 


Ymgysuro  yn  Nim. 

14  Gwelaist  hyn;  canys  ti  a 
ganiyddi  anwiredd  a  cham,  i 
roddi  tâl  â'th  ddwylaw  dy  hun: 
arnat  ti  y  gedy  y  tlawd;  "  ti  yw 
cynnorthwywr  yr  amddifad. 

b  Pe.  68.  5. 

15  'Torr  fraîch  yr  annuwiol 
a'r  drygionus:  cais  ei  ddryg- 
ioni  ef  hyd  na  chaffech  ddim. 

í  Ps.  37. 17. 

16  Yr  Arglwydd  sydd  fren- 
hin  byth  ac  yn  dragywydd: 
difethwyd  y  cenhedloedd  allan 
o'i  dir  ef.    »  ps-  sa.  lo.  a  145. 13.  a  i46. 10. 

Jer.10.10.  Galar.5.19.  Dan.  4. 34.  a  6. 26.  lTim.1.17. 

17  Abglwydd,  clywaist  ddy- 
muniad  y  tlodion:  'parottôi 
eu  calon  hwynt,  gwrendy  dy 
glust  arnynt ;  '  ^eu,  ücMì.^ 

18  I  farnu  yr  amddifad  a'r 
gorthrymmedig,  fel  na  chwan- 
ego  dyn  daearol  ^beri  ofn 

mwyach.  ^lSm^wihwmnm. 

PSALM  XL 

1  Dafydd  yn  ymgysuro  yn  Nuio  yn  erhyn  eî 
elynion.  4  Bhagddarhodaeth  a  chyfiawnder 
Duw, 

Vy  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 

YN  yr  Arglwydd  yr  wyf  yn 
ymddiried:  ^pafoddydy- 
wedwch  wrth  fy  enaid,  Eheda 
M'ch  mynydd/6Z  aderyn? 

a  Edrych  1  Sam.  26. 19.      2  iv. 

2  Canys  wele,  y  ^  drygîonns  a 
annelant  fwa,  parottoisant  eu 
saethau  ar  y  Uinyn ;  i  saethu 
^yn  ddirgel  y  rhai  uniawn  o 

galon.    ^  Pb.  64. 3,  4.    8  Heb.  meim  tywylhcch. 


Dafydd  yn  crfyh  PSAI 

3  *  Canys  y  seîlîau  a  ddînys- 
triwyd ;  pa  beth  a  ^  wna  y  eyf- 

îaWn  ?  *  Ofi.      ^  wnaelh  y. 

4  ""Yr  Arglwydd  sì/dcl  yn 
nheml  ei  sancteidcírwydd ; 
gorseddfa  yr  Arglwydd  sydd 
yn  y  nefoedd :  ^  y  mae  ei  lyg- 
aid  ef  yn  gweled,  ei  amrantau 
yn  profi  meibion  dynion. 

c  Eab.  2.  20.      ^  pg.  33. 13.  a  34. 15, 16.  a  66.  7. 

5  Yr  Arglwydd  a  brawf  y 
cyfiawn:  eithr  cas  gan  ei  enaid 
ef  y  drygionus,  a'r  hwn  sydd 
hoff  ganddo  drawsder. 

6  ®  Ar  yr  annuwiolion  y  gwlaw- 
îa  efe  faglau,  tân  a  brwmstan,  a 
phoethwynt  ystormus:  ^dyma 
ran  eu  phîol  hwynt. 

•  Gen.  19.  24.  Ezec.  38.  22.      ^  Ediych  Gen.  43.  34. 
1  Sam.  1.  4.  a  9. 23.  Ps.  75.  8. 

7  Canys  yr  Arglw^ydd  cyfiawn 
a  gâr  gyfiawnder :  ei  wyneb  a 
edrych  ar  yr  uniawn. 

PSALM  XII. 

1  Dafydd,  lieh  ganddo  ddîm  cysur  dynol^  yn 
erfyn  cymmorth  gan  Dduw,  3  ac  yn  ymgys- 
uro  â  harnedîgaethau  Duw  ar  yr  enwir^  a'i 
ymddirîed  ym  mhrofedig  addewidion  Duw. 

Ti'  Pencerdcl  ar  ^  Seminith,  Psalm  Dafydd. 
^yrwythfed:  Ps.  6,  titl. 

ACHUB,  Arglwydd;  canys 
.  *  darfu  y  trugarog :  o  her- 
wydd  pallodd  y  ffyddloniaid  o 
blith  meibion  dynion. 

•Es.oT.  1.   Mic.7.  2. 

2  Oferedd  a  ddywedant  bob 
un  wrth  ei  gymniydog: 

»>P8.28.3.  Jer.9.8. 


kl  AU.  cymhorth  gan  Ddiiw. 

gwcfus  wenhieithgar,ac  â  ^cha- 
lon  ddauddyblyg,  y  llefarant. 

3  líeb.  chalon  a  chalon. 

3  Torred  yr  Akglwydd  yr  holl 
wcfusau  gwenhieithus,  a'r  taf- 
od  a  ddywedo  fawrhydri : 

4  Y  rhai  a  ddywedant,  A'n 
tafod  y  gorfyddwn ;  ein  gwef- 
usau  sydd  *  eiddom  ni :  pwy 
sydd  arglwydd  arnom  ni  ? 

*  Heb.  gyd  â  ni. 

5  O  herwydd  anrhaîth  y  rhaî 
cystuddiedig,  oherwydd  uchen- 
aid  y  tlodion,  y  cyfodaf  yn  awr, 
medd  yr  Arglwydd  ;  rhoddaf 
mewn  îachawdwriaeth  yr  liicn 
y  ^  magler  iddo. 

®  chwúther  arno. 

6  ""Geiriau  yr  Aeglwydd  yd- 
ynt  eiriau  purion;  fel  arian 
wedi  ei  goethi  mewn  ffwrn 
bridd,  wedi  ei  buro  seithwaith. 

«=2Sam.22.31.  Ps.  18.  30.  a  119. 140.   Diar.  30.  5. 

7  Ti,  Aeglw^ydd,  a'u  cedwî 
hwynt:  cedwi  Miwynt  rhag  y 
genhedlaeth  hon  yn  dragy- 
wydd.  6Heb.^. 

8  Yr  annuwiolion  a  rodiant 

0  amgylch,  pan  ddyrchafer  y 
gwaelaf  o  feibion  dynion. 

PSALM  XIII. 

1  Dafydd  yn  cwyno  hod  yn  oedi  ei  ymwared  ef: 
3  yìi  gwedd'io  ain  ras  tw  ragflaenu  :  5  yn  ym" 
ŷ'rostio  yn  nhrugaredd  Duw. 

Tt  *  Pencerdd,  Psalm  DafydJ* 
2  Goìygwr. 

PA  hyd,  Arglwydd,  y'm 
hanghofi?   cii  yn  dragj- 


Llygredigaeth  dyn.  PSALMAU 
wydd?  pa  hyd  "y  cuddi  dy 
wyneb  rhagof  ? 

»Devit.31.17.  Jobl3.24.  Ps.  44.  24.  a  89. 46. 

2  Pa  hyd  y  cymmeraf  gy- 
nghorion  yn  fy  enaid,  gan  fod 
blinder  beunydd  yn  fy  nghal- 
on?  pa  hyd  y  dyrchefir  fy 
ngelyn  arnaf  ? 

3  Edrych,  a  chlyw  fì,  O  Ab- 
GLWYDD  fy  Nuw:  goleua  fy  Uyg- 
aid.  "rhag  i  mi  huno  yn  yr 
angau:  ..Jer.51.39. 

4  "  Khag  dywedyd  o'm  gelyn, 
Gorchfygais  ef ;  ac  i'm  gwrth- 
wynebwyr  lawenychu,  os  go- 
gwyddaf.  "p^^s^- 

5  Minnau  hefyd  a  ymddir- 
iedais  yn  dy  drugaredd  di ;  fy 
nghalon  a  ymlawenycha  yn  dy 
iachawdwriaeth :  canaf  i'r  Ak- 
GLWYDD,  am  iddo  synio  arnaf. 

PSALM  XIV. 

1  Dctfydd  yn  dangos  llygredigaeth  natur  dyn : 
4  yn  argyhoeddi  yr  annuwiol  trwy  oleuni  eu 
cydwyhod  eu  hun:  7  yn  ymogonedda  yn 
iachaicdwriaeth  Duw, 

I'r  Pencerdd,  Fsalm  Dafydd. 

YR  ^  ynfyd  a  ddy wedodd  yn 
ei  galon,  Nid  oes  un  Duw. 
Ymlygrasant ;  ífieiddwaith  a 
wnaethant:   nid  oes  a  wnel 

ddaîoni.  *Pa.  lO.  4.  a53.  l.  »»Rhiif.3.10,&c. 

2  ^Yr  Aeglwydd  a  edrychodd 
î  lawr  o'r  nefoedd  ar  feibion 
dynion,  i  weled  a  oedd  neb 
deallgar,  yn  ymgeisio  â  Duw, 

c  Ps.  102. 19. 

12 


Dinasyddion  Sion. 

3  Ciliodd  pawb;  cyd-ymddi- 
fwynasant:  '^nid  oes  a  wnel 
ddaioni,  nac  oes  un.  '^Rhuf.s.io. 

4  2  Oni  ẃyr  hoU  weithredwyr 
anwiredd?  y  rhai  sydd  'yn 
bwytta  fy  mhobl /eZ  y  bwyt- 
tâent  fara:  ^ni  alwasant  ar  yr 

Ae  GL  W  YDD .    ^Onidoes  wyhodaeth  gan  lioll  ? 
eAmosS.  4.   Mic.  3.  3.      ^Es.  64.7. 

5  Yno  y  dychrynasant  gan 
ofn;  canys  y  mae  Duw  yng 
ghenhedlaeth  y  cyfiawn. 

6  Cynghor  y  tlawd  a  warad- 
wyddasoch  chwi;^  fod  yr 
Aeglwydd  yn  obaith  iddo. 

7  ^Pwy  a  ddyry  iachawdwr- 
iaeth  i  Israel  o  Sîon!  pan 
Mdychwelo  yr  Aeglwydd 
gaethiwed  ei  bobl,  yr  ymhyf- 
ryda  Jacob,  ac  y  Uawenhâ 
Israel. 

g  Edrych  Rhuf.  11. 26.      ^  Job  42. 10.  Ps.  126. 1. 

PSALM  XV. 

Dafydd  yn  dangos  pa  fath  sydd  ar  ddinas- 
yddion  S'ion» 

Psalm  Dafydd. 

AEGLWYDD,  "pwy  a  Mrig 
xaL  yn  dy  babell  ?  pwy  a  bres- 
wylia  ym  mynydd  dy  sanct- 
eiddrwydd  ? 

»  Ps.  24. 3,  &c.     2  Heb.  ymdeithia. 

2  ^Yr  hwn  a  rodia  yn  ber- 
ffaith,  ac  a  wnel  gyfiawnder, 
ac  a  ddywed  wir  ^yn  ei  galon : 

•>  Es.  33. 15.     '  o'i  gahn. 

3  "Heb  absennu  â'i  dafod,  heb 

«Lef.  19.16.  P3.34.13. 


Cyrchu  at  Dduw 

wneuthur  drwg  i'w  gynimydog, 
ac  heb  *^dderbyn  enllib  yn  er- 
byn  ei  gymmydog.     ^  Exod.  23. 1. 

4  Yr  hwn  y  mae  y  drygionus 
yn  ddirmygus  yn  eî  olwg ;  ond 
a  anrhydedda  y  rhai  a  ofnant 
yr  Arglwydd  :  yr  liwn  a  dwng 
iw  niwed  ei  liun^  ac  ni  newidia. 

5  ®  Yt  hwn  ni  roddes  ei  arian 
ar  usuriaeth,  ac  ^ni  chymmer 
wobr  yn  erbyn  y  gwirion.  A 
Avnelo  hyn,  nid  ysgogir  yn 
dragywydd. 

•  Exod.  22.  25.  Lef.  25.  36.  Deut.  23. 19.  Ezec.  18.  8. 
a22. 12.      fExod.23.8.  Deut.  16. 19. 

PSALM  XVI. 

1  Dafydd^  o  anymddiried  i'w  Jiaeddedigaethau 
ei  hun^  ac  o  gas  ar  ddelw-addoliaeth^  yn 
cyrchu  at  Dduw  am  ymwared  ;  5  yn  dangos 
gohaith  ei  alwedigaeth^  yr  adgyfodiad,  a 
hywyd  tragywyddol. 

2  Michtam  Dafydd. 
«  Pealm  euraid.  Felly  Ps.  56,  a  57,  a  58,  a  59,  a  60. 

CADW  fì,  O  Dduw  :  canys 
ynot  yr  ymddiriedaf. 

2  Fy  enaid,  dywedaist  wrth 
yr  Aeglwydd,  Fy  Arglwydd  yd' 
wyt  ti :  ^  fy  nâ  nid  yiö  ddim  i 
ti: 

«  Job  22.  2, 3.  a  35.  7,  8.  Ps.  50.  9.  Khuf.ll.35. 

3  Ond  i'r  saint  sydd  ar  y  ddae- 
ar,  a'r  rhai  rhagorol,  yn  y 
rhai  y  mae  fy  holl  hyfrydwch. 

4  Gofidiau  a  amlhânt  i'r  rhai 
a  ^  frysiant  ar  ol  diiia  dîeithr : 
eu  díod-oíFrwm  o  waed  nid 
oíFrymmaf  fi,  ac  ^ni  chymmeraf 
eu  henwau  yn  fy  ngwefusau. 

Neu,  anrhegant  eraiìl.      ^  Jos.  23.  7.   Hos.  2.  16,  17. 
13 


PSALMAU. 

5  ^Yr 


Arglwydd  yw  rlian 

d 


am  ymiearcd. 

ti 


*  etifeddiaeth  i  ^  aVn  phíol 
a  gynheli  fy  nghoelbren. 

cDeut.32.9.  Pb.  73.  26.  a  142.  5.   Galar.  3.  24. 
*  Heb.  rJiandir.      ^  Pe.  11.  6. 

6  Y  llinynnau  a  syrthîodd  i 
mi  mewn  lleoedd  hyfryd  ;  íe,  y 
mae  i  mi  etifeddiaeth  dêg. 

7  Bendithiaf  yr  Arglwydd,  yr 
hwn  a'm  cynghorodd :  fy  aren- 
nau  hefyd  a'm  dysgant  y  nos. 

8  ^Gosodais  yr  Arglwydd  bob 
amser  ger  fy  mron:  am  ^  ei 
fod  ar  fy  neheulaw,  ni'm  hys- 
gogir. 

*  Act.  2.  25.      f  Ps.  73.  23.  a  110.  5.  a  121.  5. 

9  O  herwydd  hynny  llawen- 
ychodd  fy  nghalon,  ac  ^ynihyf- 
rydodd    fy   ngogoniant:  fy 

hefyd  a  ^  orphwys 


nghnawd 


mewn  gobaith. 

g  Ps.  30. 12.  a  57.  8. 


>  Heb.  hrencyìia  yn  ihì'io'jd. 


10  Canys  ni  adewi  fy  enaid 
yn  uffern;  ac  ni  oddefi  i'th 
Sanct  weled  llygredigaeth. 


11  Dangosi 


^  Act  2.  31.  a  13.  35. 

i  mi  Iwybr 


byw- 

yd:  'digonolrwydd  llawenydd 
sydd  ger  dy  fron,  ar  dy  dde- 
heulaw^  y  mae  digrifwch  yn 
dragywydd. 

i  Pe.  17.  15.  a  21.  G.   Matt.  5.  8.    1  Cor.  13. 12. 
1  loan  3.  2. 

PSALM  xyii. 

1  Dafydd,  o  hyder  ar  el  iciriondeh,  yn  gofyn 
cynimortJi  Daw  yn  erhyn  ei  elynion  ;  10  yn 
dangos  eu  halchder,  a'a  diclieU,  a'u  creuìon" 
deh  hwy  ;  13  yn  gwedd'io  yn  eu  Jierhyn  huy, 
meicn  hyder  ar  ei  óbaith. 


Yn  gofyn  cymlioì'th 

Gweddi  Dafydd. 

CLYW,  Aeglwydd,  gyfiawn- 
der;  ystyria  fy  llefain, 
ffwrando  fy  ngweddi  ^  o  wefus- 
au  didwyll.      ^  Heb.  m>  w4.mu  mii. 

2  Deued  fy  marn  oddi  ger  dy 
fron:  edryched  dy  lygaid  ar 
uniondeb. 

3  Profaist  fy  nglialon,  gofwy- 
aist/  y  nos;  "chwiliaist  fì,  ac 
ni  chei  ddim:  bwriedais  na 
throseddai  fy  ngenau. 

»Job23.10.  Ps.  26. 2.  a  66. 10.  Zech.l3.9. 
Mal.3.2.3.  lPetrl.7. 

4  Tu  ag  at  am  weithredoedd 
dynion,  wrth  eiriau  dy  wefusau 
yr  ymgedwais  rhag  Uwybrau 
yr  yspeilydd. 

5  "Cynnal  fy  ngherddediad 
yn  dy  Iwybrau, /eí  ^na  lithro 
fy  nhraed. 

i>  Ps.  119. 133.      '  Heb.  nad  y?gogo. 

6  "Mi  a  elwais  arnat;  canys 
gwrandewi  arnaf  fi,  O  Dduw  : 
gostwng  dy  glust  attaf,  ac  er- 
gly w  fy  ymadrodd.      "    "s.  2. 

7  ^  Dangos  dy  ryfedd  dru- 
gareddau,  O  Achubydd  y  rhai 
a  ymddiriedant  ynot,  rhag  y 
sawl  a  ymgyfodant  yn  erbyn 
dyddeheulaw.  <'Pb.3i.2i. 

8  "  Cadw  fi  fel  canwyll  llygad: 
'cudd  fi  dan  gysgod  dy  ad- 
enydd,  eDeut.32.10.  zech.2.8. 

tEuth2.12.  Pa.36.7.a57.1.  a63.7.a91.1,4. 
Matt.  23.  37. 

9  Rhag  yr  annuwiolion,  y 

14 


PSALMAU.  yn  erhyn  ei  elynion. 

rhai  a'm*gorthrymmant;  rliag 
fy  ngelynion  ^marwol,  y  rhai 
a'm  hamgylchant. 

*  Heb.  am  heüMant.      »  Heb.  i/n  ei  hm  W  maid. 

10  ^Cauasant  gan  eu  brasder: 
â'u  genau  y  Uefarant  mewn 
balchder. 

g  Deut.  32. 15.  Job  15. 27.  Ps.  73. 7.  a  119. 70. 

11  Ein  cynnîweirfa  ni  a  gylch- 
ynasant  hwy  yr  awrhon:  go- 
sodasant  eu  Uygaid  i  dynnu  i 
lawr  i'r  ddaear. 

12  ®Eu  dull  sydd  fel  Uew  a 
chwennychai  ysglyfaethu,  ac 
megis  ìlew  ieuangc  yn  aros 
mewn  Ueoedd  dirgel. 

8  Heb.  Ei  dduU. 

13  Cyfod,  Arglwydd,  achub 
ei  flaen  ef,  cwympa  ef:  gwared 
fy  enaid  rhag  yr  annuwiol,  ^  yr 
hwn  yw  dy  gleddyf  di ; 

Neu,  à'lh  gledduf. 

14  Rhag  dynion,  y  rhai  yw 
dy  law,  O  Abglwydd,  rhag  dyn- 
ion  y  byd,  ""y  rhai  y  mae  eu 
rhan  yn  y  bywyd  yma,  a'r  rhai 
y  Uenwaist  eu  boliau  â'th 
guddiedig  drysor :  Uawn  *  yd- 
ynt  o  feibion,  a  gadawant  eu 
gweddiU  i'w  rhai  bychain. 


>>  Luc  16. 25.     *  Neu,  nw  eu  meihion. 

15  Myfi  a  edrychaf  ar  dy  wyn- 
eb  mewn  cyfiawnder:  'digonir 
fi,  pan  ddihunwyf,  ath  ddelw 

1  Ps.  4.  6, 7.  a  16. 11.  a  65. 4. 


Dafydd  yn  moli  Duw 

PSALM  XVIII. 

Dafijdd  yn  moliannu  Duw  am  ei  amryw  ai 
ryfeddol  fendithion, 

Yx  Pencerdd,  Fsalm  Dafydd,  ^gwas  yr  Ar- 
GLWYDD,  yr  liwn  a  lefarodd  wrth  yr  Ar- 
GLWYDD  eiriau  ^y  gân  hon,  yn  y  dydd  y 
gwaredodd  yr  Arglwydd  ef  o  law  ei  holl 
elynion,  ac  o  law  Saul:  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd, 

a  Ps.  3G,  titl.      i>  2  Sam.  22.  . 

Arglwydd  fy 

c  Ps.  144. 1. 


CARAF  ^dî, 
nghadernîd. 

2  Yr  Arglwydd  yw  fy  nghraîg, 
a'm  hamddiíFynfa,  a'm  gwar- 
edydd;  fy  Nuw,  ^fy  nghad- 
ernid,  ^  yn  yr  hwn  yr  ymddir- 
îedaf;  fy  nharian,  a  chorn  fy 
îachawdwriaeth,  a'm  huchel- 

d  Ŵr .  ^^^-     nohraig.      ^  Heb.  2. 13. 

3  Galwaf  ar  yr  Arglwydd 
®  canmoladwy :  felly  y'm  cedwir 
rhag  fy  ngelynion.       *  ps.76.4. 

4  ^Gofidion  angau  a'm  cylch- 
ynasant,  ac  afonydd  ^y  fall  a'm 
dychrynasant  i. 

*■  Ps.  116.  3.      3  dunìon  annuwiól.  Heb.  BeìiaL 

5  *  Gofidiau  uffern  a'm  cylch- 
ynasant :  maglau  angau  a  ach- 
ubasant  fy  mlaen.  *  ^eu,  Bheffynnau, 

6  Yn  fy  nghyfyngder  y  gel- 
waîs  ar  yr  Arglwydd,  ac  y 
gwaeddaîs  ar  fy  Nuw:  efe  a 
glybu  fy  Uef  o'i  deml,  a'm 
gwaedd  ger  ei  fron  a  ddaeth 
î'w  glustiau  ef. 

7  Yna  y  siglodd  ac  y  crynodd 
y  ddaear ;  a  seiliau  y  mynydd- 

15 


PSALMAU.  a7n  ei  fendithion. 

oedd  a  gynhyrfodd  ac  a  ym- 
siglodd,  am  iddo  ef  ddigio. 

8  Dyrchafodd  mwg  ^o'i  ffroen- 
au,  a  thân  a  ysodd  o'i  enau: 
glo  a  ennynasant  ganddo. 

ö  Neu,  trwy  eijfroenau. 

9  ^Efe  hefyd  a  ostyngodd  y 
nefoedd,  ac  a  ddisgj^nodd:  a 
thywyllwch  oedd  dan  ei  draed 

ef.  5  Ps.  144.  5. 

10  Marchogodd  hefyd  ar  y 
cerub,  ac  a  ehedodd:  îe, 
^  efe  a  ehedodd  ar  adenydd  y 
gwynt.  »»P8.io4.3. 

11  'Efe  a  wnaeth  dywyllwch 
yn  ddirgelfa  iddo;  a  ì  babell 
o'i  amgylch  oedd  dywyllwch 
dyfroedd,  a  thew-gymmylau  yr 
awyr.  tP8.97.2. 

12  Gan  y  disgleirdeb  oedd 
ger  ei  fron,  ei  gymmylau  a 
aethant  heibio;  cenllysg  a 
marwor  tanllyd. 

13  Yr  Arglwydd  hefyd  a  dar- 
anodd  yn  y  nefoedd,  a  r  Gor- 
uchaf  a  roddes  ei  lef ;  cenllysg 
a  marwor  tanllyd. 

14  lë,  ^efe  a  anfonodd  eî 


saethau,  ac  a'u  gwasgarodd 
hwynt ;  ac  a  saethodd  ei  fellt, 
ac  a'u  gorchfygodd  hwynt. 

kJos.l0.10.  Ps.  144.  6.  Es.SO.  30. 

15  Gwaelodion  y  dyfi'oedd  a 
w  elwyd,  a  seiliau  y  byd  a  ddî- 
noethwyd  gan  dy  gerv'dd  di,  O 
Arglwydd,  a  chan  chwythad 
anadl  dy  ffì'oenau. 


Diolchgarmcli  PSALJ 

16  'Anfonodd  oddi  uchod, 
cymmerodd  fi,  tynnodd  fi  allan 
o  ddyfroedd  Mawer. 

'  Ps.  144. 7.     °  Neu.  mawrim. 

17  Efe  a'm  gwaredodd  oddi 
wrth  fy  ngelyn  cadarn,  a  rhag 
fy  nghaseion :  canys  yr  oedd- 
ynt  yn  drech  na  mi. 

18  Achubasant  fy  mlaen  yn 
nydd  fy  ngofid:  ond  yr  Ae- 
GLWYDD  oedd  gynhaliad  i 
mî. 

19  "Dug  fi  hefyd  î  ehangder: 
gwaredodd  fi;  canys  ymhofí"- 

Oddynof.  ".PB.31.8.all8.5. 

20  Yr  Arglwydd  a'm  gobr- 
wyodd  yn  ol  fy  nghyfiawnder; 
yn  ol  glendid  fy  nwylaw  y  tal- 
odd  efe  i  mi. 

21  Canys  cedwais  ffyrdd  yr 
Abglwydd,  ac  ni  chiliais  yn 
annuwiol  oddi  wrth  fy  Nuw. 

22  O  herwydd  ei  hoU  farned- 
igaethau  ef  oedd  ger  fy  mron 
i,  a'i  ddeddfau  ni  fwriais  oddi 
wrthyf. 

23  Bûm  hefyd  yn  berfíŵith 
gyd  âg  ef,  ac  ymgedwais  rhag 
fy  anwiredd. 

24  A'r  Abglwydd  a'm  gobr- 
wyodd  yn  ol  fy  nghyfiawnder, 
yn  ol  purdeb  fy  nwylaw  o  flaen 
eî  fygaid  ef. 

25  A'r  trugarog  y  gwnei  dru- 
garedd;  â'r  gwr  perffaith  y 
gwnei  berffeithrwydd. 

26  A'r  glân  y  gwnei  lendid ; 


iIA.XJ.  amrywiol 
ac  "â'r  cyndyn  yr  ymgyn- 
dynni. 

*^  »Lef.26.23,24,27,28. 

27  Canys  ti  a  waredi  y  bobl 
gystuddiedig :  ond  ti  a  os- 
tyngi "  ofygon  uchel. 

«P8.101.5.  Diar.6.17. 

28  O  herwydd  ti  a  oleuî  fy 
'nghanwyll:  yr  Abglwydd  fy 
Nuw  a  lewyrchafynhywyllwch. 

T  Neu,  Ump,  Job  29. 3. 

29  Oblegid  ynot  ti  y  ^rhedais 
trwy  fyddin;  ac  yn  fy  Nuw 
y  Uemmais  dros  fur.  » Neo,  (orraís.^ 

30  Duw  ^sydd  berffaith  eî 
ffbrdd:  'gair  yr  Abglwydd 
sydd  wedi  ei  buro :  tarian  yio 
efe  i  bawb  a  ymddiriedant 
ynddo. 

PDeut.32.4.  Dan.4.37.  Dat.  15.  3.      «  Pe.  12.  6. 
a  119. 140.  Diar.  30.  5. 

31  '  Canys  pwy  sydd  Dduw 
heb  law  yr  Abglwydd  ì  a  phwy 
sydd  graig  ond  ein  Duw  ni  ì 

r  Deiit.  32. 31, 39.  lSam.2.2.   P8.86.8.  Ea.  45.  5. 

32  Duw  'sydd  yn  fy  ngwreg- 
ysu  â  nerth,  ac  yn  gwneuthur 
fy  fí"ordd  yn  berffaith.  '  p«  2. 

33  *Gosod  y  mae  efe  fy  nhraed 
fel  traed  ewigod;  ac  °ar  fy 
uchel-fannau  y'm  sefydla. 

t2Sain.2.18.  Hab.3.19.     »  Deüt.  32. 13.  a  33. 29. 

34  "Efe  sydd  yn  dysgu  fy 
nwylaw  i  ryíel;  fel  y  dryllier 
bwa  dur  yn  fy  mreichiau. 

I  Pe.  144. 1. 

35  Ehoddaist  hefyd  i  mi  dar- 
ian  dy  iachawdwriaeth ;  a'th 


rcaredigaethati 

ddeheulaw  a'm  cynhalîodd, 
®  a'th  fwynder  a'm  Híosogodd. 

•  Neu,  ac  âHh  jwynder  tj'm  U'iosogaist. 

36  Ehengaîst  fy  ngherdded- 
îad  danaf;  fel  na  lithrodd  fy 

^  nhraed.  ^  Heb. #erau,  neu,  sodlau. 

37  Erlidîaîs  fy  ngelynion,  ac 
a'u  goddiweddais :  ac  ni  ddy- 
chwelais  nes  eu  difa  hwynt. 

38  ArchoUais  hwynt,  fel  na 
allent  godi:  syrthiasant  dan 
fy  nhraed. 

3  9  Canys  gwregy  saist  fi  â  nerth 
î  ryfel:  ^  darostyngaist  danaf 
y  rhai  a  ymgododd  i'm  herbyn. 

3  Heb.  plygaisti  neu,  crymmaist, 

40  Rhoddaist  hefyd  i  mi  warr- 
au  fy  ngelynion;  fel  y  difethwn 
fy  nghaseion. 

41  Gwaeddasant,  ond  nid 
oedd  achubydd:  ^sef  ar  yr 
Arglwydd,  ond  nid  attebodd 
efe  hwynt. 

y  Job  27. 9.  a  35. 12.  Diar.  1.  28.  Es.  1. 15.  Jer.  U.  11. 
al4.12.  Ezec.  8.18.  Mic.  3.  4.  Zech.  7. 13. 

42  Maluriais  hwynt  hefyd  fel 
Uwch  o  flaen  y  gwynt:  ''tefl- 
ais  hwynt  allan  megis  tom  yr 
heolydd.  'Zech.io.5. 

43  ^  Gwaredaist  fi  rhag  cyn- 
hennau  y  bobl;  ^gosodaist  fi 
yn  ben  cenhedloedd:  ^pobl 
nid  adnabûm,  a'm  gwasan- 
aethant.  » 2  sam.  2. 9, 10.  a  3. 1. 

»>  2  Sam.  8.  ^14.    c  Deut.  33.  29.  Ps.  66.  3.  a  81. 15. 

44  *Pan  glywant  am  danaf, 

*  Heb.  Wrtlì  glyictd  y  glusL 


PSALMAU.  a  hendttldon. 

ufuddhânt  i  mî:  ^mcibîon  dí- 
eithr  a  ^gymmerant  ainyntym- 
ddarostwng  i  mi. 

Míc.  7. 17.      5  Heb.  ddywedant  odtcydä  tcrlh.J. 

45  Meibion  díeithr  a  ballant, 
ac  a  ddychrynant  allan  o'u 
dirgel  fannau. 

46  Byw  yw  yr  Arglwydd,  a 
bendithier  fy  nghraig :  a  dyr- 
chafer  Duw  fyiachawdwriaeth. 

47  Düw  sydd  yn  rhoddi  i  mi 
állu  ymddíal,  ac  a  Mdarost- 
wng  y  bobloedd  danaf. 

6  Neu,  ddifetha. 

48  Efe  sydd  yn  fy  ngwared 
oddi  wrth  fy  ngelynion :  íe,  ^  ti 
a'm  dyrchefi  uwchlaw  y  rhai  a 
gyfodant  im  herbyn:  achub- 
aist  fi  ihag  y  gwr  traws. 

«Pe.o9. 1.      f  ìíleujrais. 

49  ^Am  hynny  y  ^molîannaf 
di,  O  Arglwydd,  ym  mhlith  y 
cenhedloedd,  ac  y  canaf  i'tìi 

enW.  '  Jihuf.  15. 9.      8  Neu.  cnfesa/. 

50  Efe  sydd  yn  gwneuthur 
mawr  ymwared  i'w  Frenhîn; 
ac  yn  gwneuthur  trugaredd 
i'w  enneiniog,  i  Dafydd,  ac 
i 'w  had  ef  ^  byth.     » 2  sam.  7. 13. 

PSALM  XIX. 

1  Bod  y  creaduriaid  yn  dangos  gogoniant 
DiLW  :  7  ai  (lir  yn  dangos  ei  ras  e/.  12 
Dafydd  yn  giceddto  am  ras. 

I'r  Pencerdd,  Psalni  Dafydd. 

Y^NEFOEDD  sydd  yn  dat- 
gan  gogoniant  Duw;  a'r 

•  Gen.  1.  6.  Es.  40.  22.  Ehuf.  1. 19,  2a 


Gogoniant  Dum. 

ffurfafen    sydd    yn  mynegi 
gwaith  ei  ddwylaw  ef. 

2  Dydd  i  ddydd  a  draetha 
ymadrodd,  a  nos  i  nos  a 
ddengys  wybodaeth. 

3  Nid  oes  iaith  nac  ymadrodd, 
HU  ni  chlybuwyd  eu  lleferydd 

hwynt.    2  ic5  y  rhai  hyn  v  Ẅẃ  «» ''«^  Awiflit. 

Heb.  Äẃ  olweà  eu  lleferydd. 

4  'Eu  Mlinyn  a  aeth  trwy  yr 
hoU  ddaear,  a'u  geiriau  hyd 
eithafoedd  byd:  i'r  haul  y  go- 
sododd  efe  babell  ynddynt; 

*  Ehuf.  10. 18.      ä  Neu,  rhed. 

5  Yr  hwn  sydd  fel  gwr  prîod 
yn  dyfod  allan  o'i  ystafell :  ac 
"  a  ymlawenhâ  fel  cawr  i  redeg 
gyrfa.  cpreg.1.5. 

6  O  eithaf  y  nefoedd  y  mae 
ei  fynediad  ef  allan,  a'i  am- 
gylchiad  hyd  eu  heithafoedd 
hwynt:  ac  nid  ymgudd  dim 
oddi  wrth  ei  wres  ef. 

7  **Cyfraith  yr  Aeglwydd 
sydd  berffaith,  yn  Hroî  yr 
enaid:  tystiolaeth  yr  Aeglwydd 
sijdd  sicr,  ac  yn  gwneuthur  y 
gwirion  yn  ddoeth. 

d  Ps.  111. 7.      *  Neu,  Áddysg.      *  Neu,  adfem. 

8  Deddfau  yr  Abglwydd 
sydd  uniawn,   yn  llawenhâu 
y  galon:  gorchymyn  yr  An 
glwydd  sydd  bur,  yn  goleuo  y 
Uygaid. 

9  Ofn  yr  Aeglwydd  sydd  lân, 
yn  parhâu  yn  dragywydd; 
barnau  yr  Arglwydd  ydynt 

18 


PSALMAU.  Bhagoriaeth  ei  Air. 

wirionedd,   cyfiawn  ydynt  î 
gyd. 

10  *Mwy  dymunol  ŷnt  nag 
aur,  îe,  nag  aur  coeth  lawer: 
^melysach  hefyd  na'r  mêl,  ac 
na  diferiad  dilîau  mêl. 

•Ps.  119. 72, 127.  Diar.8.10,11.19.  »Ps.ll9.103. 

11  Ynddynt  hwy  hefyd  y  rhy- 
buddir  dy  was:  o'u  cadw  y 
mae  gwobr  lawer. 

12  ^Pwy  a  ddeall  ei  gamwedd- 
au?  glanhâ  fì  oddi  wrth  fy 
meiau  cuddiedig. 

g  Ps.  40. 12.      "  Ps.  90.  8. 

13  Attal  hefyd  dy  was  oddî 
wrth  hechodau  rhyfygus;  'na 
arglwyddiaethont  arnaf:  yna 
y'm  perffeithir,  ac  y'm  glanhêir 
oddi  wrth  ^  anwiredd  lawer. 

Fs.  119. 133.  Ehuf.6.12,14.  i    «  yr  anwìredd  mam. 

14:  Bydded  ymadroddion  fy 
ngenau,  a  myfyrdod  fy  nghal- 
on,  yn  gymmeradwy  ger  dy 
fron,  O  Aeglwydd,  íy  nghraig 
a'm  prynwr. 

PSALM  XX. 

1  Yr  eglwys  yn  hendithio  yBrenhin  yn  eifawr- 
hydi.    7  Eì  hyder  hi  y'nghymmorth  Duw. 
I'r  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 

GWRANDAWED  yr  Ak- 
GLWYDD  arnat  yn  nydd 
cyfyngder:  enw  Duw  Jacob 
a'th  ^  ddiffyno.  "  ^"^-  ààmWo. 
2  Anfoned  ti  gymmorth 
o'r  cyssegr,  a  *nerthed  di  o 
Sîon. 

»  Heb.  dy  gymmorth.   *  Heb.  aUaged.  nen,  cynMted. 


Tdii  d'iolch  PSAI 

3  Cofied  dy  holl  oíFrymmaii, 
a  ^bydded  foddlawn  i'th  bocth- 
ofFrwm.  Selah. 

5  Heb.  gwnaed  yn  Uudw,  neu,  ynfras. 

4  Rhodded  î  ti  wrth  fodd  dy 
galon ;  a  chyflawned  dy  holl 
gynghor. 

5  Gorfoleddwn  yn  dy  îach- 
awdwriaeth  di,  a  dyrchafwn 
faner  ""yn  enw^  ein  Duw:  cy- 
flawned  yr  Aeglwydi)  dy  holl 
ddymuniadau. 

»Exod.  17.15.  Ps.60.4. 

6  Yr  awr  hon  y  gwn  y  gwar- 
ed  yr  Aeglwydd  ei  enneiniog : 
efe  a  wrendy  arno  o  nefoedd 
eî  sancteiddrwydd,  yn  nerth 
îechyd  ei  ddeheulaw  ef. 

7  ^  Ymddiried  rhai  mewn  cer- 
bydau,  a  rhai  mewn  meirch: 
ond  nyni  a  gofiwn  enw  yr  Ak- 
GLWYDD  ein  Duw. 

bPs.33.16.    Diar.21.31.   Es.  31. 1. 

8  Hwy  a  gwympasant,  ac  a 
syrthiasant ;  ond  nyni  a  gyfod- 
asom,  ac  a  safasom. 

9  Achub,  Aeglwydd:  gwran- 
dawed  y  Brenhin  arnom  yn  y 
dydd  y  llefom. 

PSALM  XXI. 

1  Tál  dtólclí  am  fuddugolîaeth  :  7  a  hyder  ar 
gael  ychwaneg  o  Iwyddîant. 

Tt  Pencerdd,  Psalm  I)afydd. 

AEGLWYDD,  yn  dy  nerth 
^  y  Uawenycha  y  Brenhin ; 
ac  yn  dy  iachawdwriaeth  di 
mor  ddirfawr  yr  ymhyfryda  ! 


MLAIJ.  ctm  fuddufjoliaeth. 

2  Deisyfìad  ei  galon  a  rodd- 
aist  iddo;  a  dymuniad  ei  wef- 
usau  nis  gommeddaist.  Selah. 

3  Canys  achubaîst  ei  flaen  ef 
â  bendithion  daioni :  gosodaîst 
ar  ei  ben  ef  goron  o  aur  coeth. 

4  *  Gofynodd  oes  gennyt,  a 
rhoddaist  iddo  :  'ie,  hir  oes, 
byth  ac  yn  dragywydd. 

•Ps.  61.  6.      »>  2  Sam.  7. 19.      2  Heb.  liir  dduddiau. 

5  Mawr  yw  ei  ogoniant  yn  dy 
iachawdwriaeth :  gosodaîst  ar- 
no  ogoniant  a  phrydferthwch. 

6  Canys  gwnaethost  ef  jn 
fendithion  yn  dragy wyddol ; 
llawenychaist  ef  â  llawenydd 
â'th  wynebpryd. 

7  O  herwydd  bod  y  Brenhîn 
yn  ymddiried  yn  yr  Aeglwydd, 
a  thrwy  drugaredd  y  Goruchaf 
nid  ysgogir  ef. 

8  Dy  law  a  gaiff*  afael  ar  dy 
holl  elynion :  dy  ddeheulaw 
a  gaiff*  afael  ar  dy  gaseîon. 

9  Ti  a'u  gwnei  hwynt  fel 
ff'wrn  danllyd  yn  amser  dy  lid  : 
yr  Aeglwydd  yn  ei  ddigllon- 
edd  a'u  Uwngc  hwjnt,  a'r  tân 
a'u  hysa  hwynt. 

10  ""Eu  ffrwyth  hwjTit  a  ddîn- 
ystri  di  oddi  ar  y  ddaear,  a'u 
had  o  blith  meibion  dynion. 

c  Job  18. 16, 19.   Ps.  37.  28.  a  109.  13. 

11  Canys  bwriadasant  ddrwg 
i'th  erbyn:  meddyliasant  am- 
can,  heb  allu  o  honynt  eigichl- 
ìiáii. 


Dafydd  yn  achwyn  PSALMAU. 

12  Am  hynny  *y  gwneî  idd- 
ynt  droi  eu  ^cefnau  :  ar  dy 
linynnau  y  parottôi  di  saethau 
yn  erbyn  eu  hwynebau. 

d  Edrych  Job  7.  20.  a  16. 12.   Galar.  3. 12. 
î^Heb.  ysgtcydd, 

13  Ymddyrcha,  Arglwydd, 
yn  dy  nerth :  canwn,  a  chan- 
molwn  dy  gadernid. 

PSALM  XXII. 

1  Dafydd  yn  achwyn  mewn  anghysur  mawr  ; 
9  yn  gioedd'io  mewn  cyfyngder  mawr  ;  23  ac 
yn  clodfori  Duw, 

I'r  Pencerdd  ar  ^Aieleth-hasahar, 
Psalm  Dafydd. 
2  ewig  y  hore, 

FY  ^Nuw,  fy  Nuw,  i^aham 
y'm  gwrthodaist?  paham 
yr  ydwyt  mor  bell  oddi  wrth 
fy  iachawdwriaeth,  a  ^geiriau 
fy  Uefain? 

•Matt.  27.  46.  Marcl5.34.      ^Heb.  5.  7. 

2  Fy  Nuw,  llefain  yr  ydwyf  y 
dydd,  ac  ni  wrandewi;  y  nos 
hefyd,  ac  ^  nid  oes  osteg  i  mi. 

8  nid  wyf  yn  tewi, 

3  Ond  tydi  wyt  sanctaidd,  0 
dydi  yr  hwn  wyt  yn  cyfan- 
neddu  ym  moliant  Israel. 

4  Ein  tadau  a  obeithiasant 
ynot :  gobeithiasant,  a  gwar- 
edaist  hwynt. 

5  Arnat  ti  y  llefasant,  ac 
achubwyd  hwynt :  ^  ynot  yr 
ymddiriedasant,  ac  nis  gwar 
adwyddwyd  hwynt 


cPs.25.2.  aSl.l.  a71. 1. 

20 


Es.  49.  23.    Rhuf.  9.  33. 


meimi  anghysuì\ 

6  A  minnau,  pryf  ydwyf^  ac 
nid  gwr ;  ^gwarthrudd  dynîon, 
a  dirmyg  y  bobl.        ^  es.  53. 3. 

7  'Pawb  a'r  a'm  gwelant,  a'm 
gwatwarant  :  *  llaesant  wefl, 
^ysgydwant  ben,  gan  ddywed- 

yd  «  Matt.  27. 39.      *  Heb.  agorant, 

'  fJobl6.4.  Pb.109.25. 

8  Ymddirîedodd  yn  yr  Ar- 
glwydd;  gwareded  ef:  ach- 
ubed  ef,  ^  gan  ei  fod  yn  dda 
ganddo. 

e  Matt.  27. 43.      ^  Heb.  Ttndreiglodd  at  yr, 
«  Heb.  os  yw, 

9  Canys  ^ti  a'm  tynnaist  o'r 
groth:  '^gwnaethost  i  mi  o- 
beithio  pan  oeddwn  ar  fron- 
nau  fy  mam. 

^  Ps.  71.  6.    Es.  46.  3.        Neu,  d'iogeìaistjì. 

10  Arnat  ti  y'm  bwriwyd  o'r 
bru :  o  groth  fy  mam  fy  Nuw 
ydwyt. 

11  Nac  ymbellhâ  oddi  wrthyf ; 

0  herwydd  cyfyngder  sydd 
agos :  canys  nid  oes  cynnorth- 
wywr. 

12  Teirw  lawer  a'm  cylch- 
ynasant :  gwrdd  deirw  '  Basan 
a'm  hamgylchasant. 

1  Deut.  32. 14.  Ps.  68.  30.  Ezec.  39. 18.  Amos  4. 1. 

13  ^  Agorasant  arnaf  eu  gen- 
au,fel  Uew  rheibus  a  rhuadwy. 

k  Job  16. 10.    Galar.  2. 16.  a  3.  46. 

14  Fel  dwfr  y'm  tywalltwyd, 
a'm  hesgyrn  oU  a  ymwahan- 
asant  :   ^  fy  nghalon  sydd  fel 

î  Jüb  23. 16. 


ac  yn  gweddio  PSAl 
cẃyr ;  hî  a  doddodd  y'nghanol 

fy  ^  mherfedd.  ^  ymymroedd, 

15  Fy  nerth  a  wywodd  fel 
prîddlestr;  "^am  tafod  a  lyn- 
odd  wrth  daflod  fy  ngenaii : 
ac  î  Iwch  angau  y'm  dygaîst. 

«n  Galar.  4. 4. 

16  Canys  cwn  a'm  cylchyn- 
asant :  cynnuUeidfa  y  dryg- 
îonus  a'm  hamgylchasant : 
"trywanasant  fy  nwylaw  a'm 

traed.  "Matt.27.35.  Marcl5. 24.  Liic23.  33. 

loan  19.  23,  37.  a  20.  25. 

17  Gallaf  gyfrîf  fy  holl  es- 
gyrn :  y  maent  yn  tremîo  ac 
yn  edrych  arnaf.        luc  23. 27. 

18  pY  maent  yn  rhannu  fy 
nîllad  yn  eu  mysg,  ac  ar  fy 
ngwîsg  yn  bwrw  coelbren. 

PLuc23.34.  Ioanl9.24. 

19  Ond  tydî,  Abglwydd, 
nac  ymbellhâ ;  fy  nghadernîd, 
brysîa  i'm  cynnorthwyo. 

20  Gwared  fy  enaid  rhag  y 
cleddyf,  fy  unig  enaîd  o 
^feddîant  y  cî, 

qPs.35.17.  ^Ueh.îaw. 

21  '  Achub  fi  rhag  safn  y 
llew:  canys  o  blith  cyrn  unî- 
corniaid  y'm  gwrandewaîst. 

'  2  Tim.  4. 17. 

22  •  Mynegaf  dy  enw  *  i'm 
brodyr:  y'nghanol  y  gynnuU- 
eidfa  y  th  folaf. 

»Heb.  2.12.      îloan20.17.  Rh\if.8.29. 

23  Y  rhai  sydd  yn  ofhî  yr  Ar- 


MAU.  mewn  cyfyngder. 

GLWYDD,  molwch  cf :  holl  had 
Jacob,  gogoneddwch  ef ;  a 
hoU  had  Israel,  ofnwch  ef. 

24  Canys  ni  ddirmygodd,  ac 
ni  ffieiddiodd  gystudd  y  tlawd ; 
ac  ni  chuddiodd  ei  wjTieb 
rhagddo  :  ond  pan  lefodd  efe 
arno,  efe  a  wrandawodd. 

«  Heb.  5.  7. 

25  ^  Fy  mawl  sydd  o  honot  tî 
yn  y  gynnulleidfa  fawr :  ^  fy 
addunedau  a  dalaf  ger  bron  y 
rhai  a'i  hofnant  ef. 

X  Pb.  35. 18.      y  Ps.  116. 14. 

26  ^  Y  tlodion  a  fwyttânt,  ac 
a  ddiwellir :  y  rhai  a  geisiant 
yr  Aeglwydd,  a'i  moliannant 
ef :  eich  calon  íydd  by w  jii 
dragywydd. 

«  Lef.  7. 11, 12, 15, 16.  Ps.  69.32.  Es.  65. 13. 

27  *  Holl  derfynau  y  ddaear  a 
gofiant,  ac  a  droant  at  yr  An- 
glwydd:  a  hoU  dylwythau  y 
cenhedloedd  a  addolant  ger 
dy  fron  di.     »  ps.  2.  s.  a  72. 11.  a  86. 9. 

28  Canys  eiddo  yr  Aeglwydd 
yw  y  deyrnas :  ac  efe  sydd 
yn  llywodraethu  ym  mhlith  y 
cenhedloedd. 

29  Yr  holl  rai  breîsion  ar  y 
ddaear  a  fwyttânt,  ac  a  addoL- 
ant :  ^  y  rhai  a  ddisgynant  i'r 
Uwch,  a  ymgrymmant  ger  ei 
fron  ef ;  ac  nid  oes  neb  a  all 
gadw  yn  fyw  ei  enaid  ei  hun. 

»>Es.  26. 19.   Phil.  2.10. 

30  Eii  had  ai  gwasanaetha 


Hyder  Dafydd. 

ef:  'cyfrifir  ef  i'r  Arglwydd 
yn  genhedlaeth.  «ps.87.6. 

31  Deuant,  ac  ^  adroddant  ei 
gyfiawnder  ef  i'r  bobl  a  enir, 
mai  efe  a  wnaeth  liyn. 

dEdrychEhuf.S.  21,22. 


PSALMAU.         Arglwyddiaeth  Daw. 

wyliaf  yn  nhỳ  yr  Apglwydd 
*  yn  dragy wydd. 

*  Heb.  dros  hir  ddyddiau. 


PSALM  XXIII. 

Byder  Dafydd  ar  ras  Diiw. 
Psalni  Dafydd. 

YR  Arglwydd  yw  ^fy  Mug- 
ail ;  ^  ni  bydd  eisieu  arnaf. 

•Esa.  40.n.    Jer.23.4.    Ezec.  34.  23.    loanlO.  11. 
lPetr2.25.  Dat.  7. 17.  bphil.4.19. 

2  Efe  a  wna  i  mi  orwedd 
mewn  porfeydd  gwelltog :  efe 
a  m  tywys  ger  Uaw  y  dyfroedd 

2  tawel.  ^  H®^'  llonyddwch. 

3  Efe  a  ddychwel  fy  en- 
aid :  ^  efe  a'm  harwain  ar  hyd 
Uwybrau  cyfiawnder  er  mwyn 
ei  enw.  cps.  5.8.^31.3. 

4  lë,  pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn 
^cysgod  angau/nid  ofnaf  niw- 
ed:  canys  yr  wyt  ti  gyd  â 
mi;  di  wîalen  a'th  ffon  a'm 
cysurant. 

<i  Job  3. 5.  a  10.  21, 22.  a  24. 17.   Ps.  44. 19. 
«  Ps.  3.  6.  a  118. 6. 

5  ^Ti  a  arlwyi  ford  ger  fy 
mron  y'ngŵydd  fy  ngwrthwyn- 
ebwyr:  ^iraist  fy  mhen  âg 
olew ;  fy  phîol  sydd  lawn. 

f  Ps.  104. 15.      ^  Heb.  h'aseaîst, 

6  Daioni  a  thrugaredd  yn 
ddíau  a'm  canlynant  hoU 
ddyddiau  fy  my wyd :  a  phres- 

22 


PSALM  XXIV. 

1  Ärglwyddiaeth  Duw  yn  y  hyd  hwn.  3  Dînas- 
yddion  ei  yshrydol  deyrnas  ef,  7  Cynghor 
iw  dderhyn  ef, 

Psalm  Dafydd. 

EIDDO  *yr   Abglwydd  y 
ddaear,  a'i  chyflawnder; 
y  byd,  ac  a  ìbreswylia  ynddo. 

a  Exod.  9.  29.  a  19.  5.  Deut.  10. 14.  Job  41. 11. 
Ps.  50. 12.    1  Cor.  10.  26, 28. 

2  ^  Canys  efe  a  i  seiliodd  ar  y 
moroedd,  ac  aì  sicrhaodd  ar 
yr  afonydd. 

bJob38.6.  Ps.  104.  5.  a  136.  6.  2Petr3.5. 

3  '  Pwy  a  esgyn  i  fynydd  yr 
Arglwydd  ?  a  phwy  a  saif  yn 
ei  le  sanctaidd  ef  ì     ^  ps.  i5.  i. 

4  ^  Y  glân  ei  ddwylaw,  a  r  pur 
ei  galon ;  yr  hwn  ni  ddyrchaf- 
odd  ei  ^  feddwl  at  wagedd,  ac 
ni  thyngodd  i  dwyllo. 

d  Es.  33. 15, 16.      2  Heb.  enaid, 

5  Efe  a  dderbyn  fendith  gan 
yr  Aeglwydd,  a  chyfiawnder 
gan  Dduw  ei  iachawdwriaeth.  ^ 

6  Dyma  genhedlaeth  y  rhai 
a'i  ceisiant  ef,  y  rhai  "  a  geis- 
iant  dy  wyneb  di,  Jacob. 

Selah.      ®  Ps.  27.  8.      3  Neu.  O  Dduw  Jacoh, 

7  O  byrth,  dyrchefwch  eich 
pennau;  ac  ymddyrchefwch, 
ddrysau  tragy wyddol ;  a  Bren- 
hin  y  gogoniant  a  ddaw  i  mewn. 

8  Pwy  yw  y  Brenhin  gogon- 


Gweddio  am  PSAL 

îant  hwn  ?  yr  Ahglwydd  nerth- 
ol  a  chadarn,  yr  Arglwydd 
cadarn  mewn  rhyfel. 

9  O  byrth,  dyrchefwch  eîch 
pennau;  ac  ymddyrchefwch, 
ddrysau  tragy wyddol ;  a  Bren- 
hin  y  gogoniant  a  ddaw  î 
mewn. 

10  Pwy  yw  y  Brenhin  gogon- 
iant  hwn?  Aeglwydd  y  Uuoedd, 
efe  yw  Brenhin  y  gogoniant. 
Selah. 

PSALM  XXV. 

1  Hyder  Dafydd  yn  ei  loeddî,  7  Y  mae  yn 
gioeddîo  am  faddeuant  pechodaUy  16  ac  am 
gymmorth  mewn  trallod, 

Psalm  Dafydd. 

ATTAT  ni,  O  Arglwydd,  y 
.  dyrchafaf  fy  enaid. 

•  Ps.  86.  4.  a  143.  8. 

2  O  fy  Nuw,  ^  ynot  tî  yr  ym- 
ddiriedais ;  na'm  gwaradwydd- 
er ;  na  orfoledded  fy  ngelyn- 
îon  arnaf. 

»>  Ps.  22.  5.  a  31. 1.  a  34. 8.  Es.  28. 16.  a  49.  23. 
Rhuf.  10. 11.     <=  Ps.  13.  4. 

3  lë,  na  waradwydder  neb 
sydd  yn  disgwyl  wrthyt  ti: 
gwaradwydder  y  rhaî  a  dros- 
eddant  heb  achos. 

4  ^  Pâr  i  mi  wybod  dy  ffyrdd, 
O  Arglwydd  :  dysg  i  mi  dy 
Iwybrau. 

d  Exod.  33. 13.  Ps.  5.  8.  a  27. 11.  a  86. 11.  a  119. 
a  143. 8, 10. 

5  Ty wys  fi  yn  dy  wirionedd,  a 
dysg  fi:  canys  ti  yw  Puw^  fy 

23 


M  AU.  faddeuant  pechod. 

iachawdwriaeth ;  wrthyt  ti  y 
disgwyliaf  ar  hyd  y  dydd. 

6  Cofia,  Arglwydd,  ^dy  ^  dos- 
turiaethau,  a'th  drugareddau : 
canys  erioed  y  maent  hwy. 

«  Ps.  103. 17.  a  106. 1.  a  107. 1.   Jer.  33. 11. 
2  Heb.  ymysfjaroedd. 

7  Na  chofia  *bechodau  fy 
ieuengctid,  na'm  camweddau : 
yn  ol  dy  drugaredd  meddwl 
di  am  danaf,  er  mwyii  dy 
ddaioni,  Arglwydd. 

f  Jobl3.  26.a20.ll.    Jer.  3.  2ô. 

8  Da  ac  uniawn  yio  yr  Aü- 
GLWYDD  :  o  herwydd  hynny  y 
dysg  efe  bechaduriaid  yn  y 
fíbrdd. 

9  Y  rhai  llariaidd  a  hyff^ordda 
efe  mewn  barn :  a'i  fí'ordd  a 
ddysg  efe  i'r  rhai  gostyngedîg. 

10  Holllwybrau  yr  Aeglwydd 
ydynt  drugaredd  a  gwirionedd, 
i'r  rhai  a  gadwant  ei  gyfam- 
mod  a'i  dystiolaethau  ef. 

11  Er  mwyn  dy  emv,  Ar- 
GLWYDD,  maddeu  fy  anwiredd  : 
^  canys  mawr  yw. 

§  Edrycli  Ehuf.  5.  20. 

12  Pa  wr  yw  efe  sydd  yn  ofni 
yr  Aeglw^ydd  ?  efe  a'i  dysg  ef 
yn  y  ffordd  a  ddewiso. 

13  Ei  enaid  ef  a  ^  erys  mewn 
daioni:  ^ai  had  a  etifedda  y 
ddaear.    ^  Heb.  uuŷa.    ^  ps.  37. 11, 22, 29. 

14  ^Diigelwch  jt  Aeglywdd 
sydd  gyd  â'r  rhai  a'i  hofnant 

i  Diar.  3.  32.   Edrych  Toan  7. 17.  a  15. 15. 


Hyder  Dafydd  yn  PSAL 
ef :  a'i  gyfammod  hefyd,  *i'w 
cyfarwyddo  hwynt. 

4  Heb.  í  leri  iâdynt  v>vboà. 

15  Fy  Uygaid  sydd  yn  wastad 
ar  yr  Arglwydd  :  canys  efe 
a  ddwg  fy  nhraed  allan  o'r 
rhwyd. 

16  Tro  attaf,  a  thrugarha 
wrthyf:  canys  unîg  a  thlawd 
ydwyf. 

17  Gofidiau  fy  nghalon  a  hel- 
aethwyd:  dwg  fi  allan  o'm 
cyfyngderau. 

18  Gwel  fy  nghystudd  a'm 
helbul,  a  maddeu  fy  holl 
bechodau. 

19  Edrych  ar  fy  ngelynîon; 
canys  amlhasant;  â  chasineb 
traẁs  liefyd  y'm  casasant. 

20  Cadw  fy  enaid,  ac  achub 
fi :  na'm  gwaradwydder;  canys 
ymddiriedais  ynot. 

21  Cadwed  perfíeithrwydd  ac 
uniondeb  fi :  canys  yr  wyf  yn 
disgwyl  wrthyt. 

22  O  Dduw,  gwared  Israel  o'i 
hoU  gyfyngderau. 

PSALM  XXVI. 

Dafydd  yn  cyrchu  at  Dduw,  mewn  hyder  oH 
ddiniweidrwydd, 

Psalm  Dafydd, 

BAEN  *  fì,  Aeglwydd  ;  canys 
rhodîaîs  yn  fy  mheríFeîth- 
rwydd ;  ymddîrîedais  hefyd 
yn  yr  Abglwydd:  am  hynny 
nilithraf.  •p^.^.s. 


MLAU.  ddiniweidrwydd. 

2  ^  Hola  fi,  Aeglwydd,  a 
phrawf  fi :  chwilîa  fy  arennau 
am  calon. 

b  Ps.  7.  9.  a  17.  3.  a  66. 10.  a  139.  23.  Zech.  13. 9. 

3  Canys  dy  drugaredd  sydd 
o  flaen  fy  Uygaid:  ac  mî  a 
rodiais  yn  dy  wirionedd. 

4  "  Nid  eisteddais  gyd  â  dyn- 
ion  coegion;  a  chyd  â'r  rhaî 
trofaus  nid  âf.    ^'Ps.  1 1-  Jer.  15. 17. 

5  Caseais  gynnulleidfa  y 
drygionus  ;  a  chyd  a  r  annuw- 
iolion  nid  eisteddaf. 

6  ^Golchaf  fy  nwylaw  mewn 
diniweidrwydd  :  a  th  allor,  O 
Aeglwydd,  a  amgylchynaf : 

d  Edrych  Exod.  30. 19,  20.  Ps.  73. 13. 

7  I  gyhoeddi  â  Uef  clodfor- 
edd,  ac  i  fynegi  dy  hoU  ryf- 
eddodau. 

8  Aeglwydd,  ^hoffais  drigfan 
dy  dŷ,  a  Ue  ^preswylfa  dy 

OgOnÌant.       «Ps.27.4.  ^l^^u^tabei'nacl. 

9  ^Na  chasgl  fy  enaid  gyd  â 
phechaduriaid,  nam  bywyd 
gyd  â  dynion  gwaedlyd : 

fEdryclilSain.25.29.  Ps.  28.  3. 

10  Y  rhai  y  mae  ysgelerder 
yn  eu  dwylaw,  a'u  deheulaw 
yn  Uawn  gwobrau. 

11  Eithr  mi  a  rodiaf  yn  fy 
mherfíeithrwydd :  gwared  fi, 
a  thrugarhâ  wrthyf. 

12  ^Fy  nhroed  sydd  yn  sefyll 
ar  yr  uniawn:  yn  y  cynnuU- 
eidfaoedd  ytli  fendithiaf,  O 

AeGLWYDD.  &PS.40.2. 


Yn  attegu  eiffydd  PSALMAU. 
PSALM  XXVII. 

1  Bafydd  yn  attegu  ei  J/ydd,  trwy  allii  Baw^ 
4  trwy  ei  serc/i  i  wasanaeth  Diiw,  9  a  thrwy 
weddi, 

Psalm  DafydiL 

YR  *Arglwydd  yw  fy  ngol- 
eunî  a'm  hîachawdwr- 
îaeth ;  rhag  pwy  yr  ofnaf  ?  ^yr 
Arglwydd  yw  nerth  fy  my- 
wyd ;  rhag  pwy  y  dychrynaf  ? 

»  Ps.  84. 11.  Es.  60. 19, 20.  Mic.  7.  8.        Ps.  118.  6. 

2  Pan  nesaodd  y  rhaî  dryg- 
îonus,  sef  fy  ngwrthwynebwyr 
a'm  gelynîon,  i'm  herbyn,  i 
fwytta  fy  nghnawd,  hwy  a 
dramgwyddasant  ac  a  syrth- 
îasant. 

3  '  Pe  gwersyllai  llu  i'm  her- 
byn,  nid  ofna  fy  nghalon :  pe 
cyfodai  câd  i'm  herbyn,  yn 
hyn  mi  a  fyddaf  hyderus. 

c  Ps.  3.  6. 

4  ^Un  peth  a  ddeisyfais  i  gan 
yr  Arglwydd,  hynny  a  geisiaf ; 
sef  caffael  trigo  yn  nhŷ  yr  Ar- 
glwydd  hoU  ddyddiau  fy  my- 
wyd,  i  edrych  ^  ar  ^  brydferth- 
wch  yr  Arglwydd,  ac  i  ymofyn 
yn  ei  deml. 

d  Ps.  26.  8.       e  Ps.  90. 17.      2  Neu,  hufrydicch. 

5  Canys  ^yn  y  dydd  blin  y'm 
cuddia  o  fewn  ei  babell :  yn 
nirgelfa  ei  babell  y'm  cuddia ; 
ar  graig  y'm  cyfyd  i. 

f  Ps.  31.  20.  a  83.  3.  a  91. 1. 

6  Ac  yn  awr  ^  y  dyrcha  efe  fy 

«  Ps.  3.  3. 

25 


trwy  allu  Duw. 

mhen  goruwch  fy  ngelynîon 
o'm  hamgylch :  am  hynny  yr 
aberthaf  yn  ei  babell  ef  ebyrth 
^gorfoledd;  canaf,  ie,  canmol- 
af  yr  Arglwydd. 

3  Heb.  hhedd. 

7  Clyw,  O  Arglwydd,  fy  lle- 
ferydd  pan  lefwyf :  trugarhâ 
hefyd  wrthyf,  a  gwrando  ar- 
naf. 

8  Pan  ddywedaist,  ^  Ceîsîwch 
fy  wyneb ;  fy  nghalon  a  ddy- 
wedodd  wrthyt,  Dy  wyneb  a 
geisiaf,  O  Arglwydd. 

^  Ps.  24.  6.  a  105.  4. 

9  ^  Na  chuddia  dy  wyneb  oddi 
wrthyf;  na  fwrw  ymaith  dy 
was  mewn  sorriant:  fynghym- 
morth  fuost;  na  âd  fi,  ac  na 
wrthod  fi,  O  Dduw  fy  iachawd- 
wriaeth.  >ps.69.i7. 

10  ^Pan  yw  fy  nhad  am 
mam  yn  fy  ngwrthod,  yr  Ar- 
GLWYDD  a'm  ^derbjTi. 

k  Es.  49.  15.      *  Heb.  cas^jl 

11  ^  Dysg  i  mi  dy  ffordd,  Ar- 
GLWYDD,  ac  arwain  fi  ar  hyd 
llwybrau  uniondeb,  o  herwydd 
fy  ^  ngelynion. 

1  Ps.  25.  4.  a  86. 11.  a  119.  33.      5  Heb.  nçmiìirur. 

12  Na  ddyro  fi  i  fynu  i  ewyll- 
ys  fy  ngeljiiion :  caiiys  gau 
dystion,  a  rhai  a  adroddant 
drawsder,  a  gyfodasant  i'm 
herbyn. 

13  hiffygiaswn,  pe  na  chred- 


PSALMAU. 

yr  Ab 


Dafydd  yn  çjweddio 

aswn  weled   daioni  ^ 
GLWYDD  °^  yn  nhir  y  rhai  byw. 

m  Ps.  56. 13.  a  116. 9.  a  142.  5. 

14  "Disgwyl  wrth  yr  An- 
glwydd:  ymwrola,  ac  efe  a 
nertha  dy  galon:  disgwyl, 
meddaf,  wrth  yr  Aeglwydd. 

aPB.31.24.alS0.5.  Es.25.9.  Hab.  2.  3. 

PSALM  XXVIII. 

1  Dafydd  yn  gieeddw  yn  daer  yn  erbyn  ei  elyn- 
ion  ;  6  yn  bendithio  Duw,  9  ao  yn  gweddio 
dros  y  hobl. 

Psalm  Dafydd. 

AENAT  ti,  Aeglwydd,  y 
Agwaeddaf;  fjnghraig/na 
ddistawa  wrthyf:  "rhag,  o 
thewi  wrthyf,  i  mi  fod  yn  gy- 
ffelyb  i  rai  yn  disgyn  i'r  pwll 

»  Ps.  83. 1.     *>  Ps.  143. 7. 

2  Erglyw  lef  fy  ymbil  pan 
waeddwyf  arnat,  pan  ddyrch- 
afwyf  fy  nwylaw  Hn  ag  at  ^dy 
gafell  sanctaidd. 

'  Ps.  138. 2.     *  Heb.  gci/ell  dy  gymgr. 

3  *  Na  thyn  fi  gyd  â'r  annuw- 
iolion,  a  chyd  â  gweithredwyr 
anwîredd;  *y  rhai  a  lefarant 
heddwch  wrth  eu  cymmydog- 
ion,  a  drwg  yn  eu  calon. 

'>P8.26.9.     •P8.12.2.a55.21.a62.4.  Jer.  9.8. 

4  'Dyro  iddynt  yn  ol  eu 
gweithred,  ac  yn  ol  drygioni 
eu  dychymmygion :  dyro  idd- 
ynt  yn  ol  gweithredoedd  eu 
dwylaw ;  tâl  iddynt  eu  haedd- 

edÌgaethaU.       '2Tim.4.14.  Dat.l8.6. 
26 


yn  erbyn  ei  elynion. 

5  Am  ^nad  ystyrîant  weith- 
redoedd  yr  Abglwydd,  na 
gwaith  ei  ddwylaw  ef,  y  dinys- 
tria  efe  hwynt,  ac  nis  adeilada 

hwynt.  .Job34.27. 

6  Bendigedig  fyddo  yr  Ab- 
glwydd:  canys  clybu  lef  fy 
ngweddîau. 

7  Yr  Abglwydd  yw  fy  nerth, 
a'm  tarian;  ynddo  ef  yr  ym- 
ddiriedodd  fy  nghalon,  a  myfi 
a  gynnorthwywyd:  o  herwydd 
hyn  y  Uawenychodd  fy  nghal- 
on,  ac  ar  fy  nghân  y  clodforaf 
ef. 

8  Yr  Abglwydd  sydd  nerth  i'r 
cyfry w  ^  rai,  a  chadernid  iach- 
awdwriaeth  ei  Enneiniog  yio 

8  Neu,  un. 

9  Cadw  dy  bobl,  a  bendithia 
dy  etifeddiaeth:  *portha  hwynt 
hefyd,  a  dyrcha  hwynt  yn 

dragy  Wydd.         *  Neu,  ttm>draelha. 

PSALM  XXIX. 

1  Dafydd  yn  annog  tywysogion  i  roi  gogoniant 
i  Ddnw:  3  o  herwydd  ei  fawr  allu,  11  o» 
amddiffyn  i'w  hóbl. 


w 


Psalm  Dafydd. 

OESWOH  "i'r  Abglwydd, 
jL.,^  chwi  feibion  cedyrn, 
moeswch  i'r  Aeglwydd  ogon- 
iant  a  nerth. 

»lChron.l6.2S,29.  P8.96.7,8,9. 

2  Moeswch  i'r  Aeglwydd 
ogonîant  ei  enw :  addolwch  yr 


Moíianim  Duw  PSALMAU 
Aeglwydd    "^ym  mhrydferth- 
wch  ei  sancteiddrwydcl. 

2  Neu,  yn  ei  In'ydfertJi  gyssegr. 

3  Llef  jr  Arglwydd  sydd  ar 
y  dyfroedd :  "  Duw  y  gogoniant 
a  darana;  yr  Aiíglwydd  sydd 
ar  y  dyfroedd  mawrion. 

■  ">  Job  37.  4, 5. 

4  Llef  yr  Arglwydd  sì/dd 
mewn  grym :  llef  yr  Arglwydd 
Sì/dd  mewn  prydferthwch. 

5  Llef  yr  Arglwydd  sì/dd  yn 
dryllio  y  cedrwydd :  îe,  drylha 
yr  Arglwydd  gedrwydd  Li- 
banus. 

6  Efe  a  wna  iddynt  lammu  fel 
llo;  Libaniis  a  "Sirion  fel  Uwdn 
unicorn.  «Dent.3.9. 


7  Llef  yr  Arglwydd  a  '  was- 
gara  y  fflammau  tân. 

ä  Neu,  dífîr  allan. 

8  Llef  yr  Arglwydd  a  wna  i'r 
anialwch*grynu:  yr  Arglwydd 
a  wna  i  anialwch  Cades  grynu. 

*  Neu,  ofidio. 

9  Llef  yr  Arglwydd  a  wna 
*i'r  ewigod  Iydnu,  ac  a  ddyn- 
oetha  y  coedydd:  ac  yn  ei 
deml '  pawb  a  draetha  ei  ogon- 
iant  ef. 

"^0^39.1,2,3.  5Neu,y<!tt«oW 

10  Yr  Aeglwydd  sydd  yn  eis- 
tedd  ar  y  Ilifeiriant;  îe,  "jr 
Arglwydd  a  eistedd  yn  Fren- 
hin  yn  dragy wydd.     •  ps.  10.  le. 

11  Yr  Arglwtdd  a  ddyry 


am  ymwared. 
nertli  i'w  bol)l:  yr  Arglwydd 
a  fendithia  ei  bobl  â  than^^- 
nefedd.  ° 

PSALM  XXX. 

1  Bafydd  yn  moU  Buw  am  ei  ymwared ;  4  yn 
annoij  eraill  i'w  glodfori,  w'rth  weled  fel  yr 
oedd  Duw  yn  gwneuthur  âg  ef. 


M 


Psalm  neu  Gân  o  ^gyssegriad  tŷ  Dafydd. 
*  Deut.  20.  5. 

AWEYGAF  di,  O  Ar- 
glwydd:  canys  djTchef- 
aist  fi,  ac  ni  lawenheaist  fy 
ngelynion  o'm  plegid. 

2  Aeglwydd  fy  Nuw,  llefais 
arnat,  a  thithau  a'm  hiach- 
eaist. 

3  Arglwydd,  "  djTchefaist  fy 
enaid  o'r  bedd :  cedwaist  fi  yn 
fyw,  rhag  disgyn  o  honof  i'r 
pwll.  "Ps.se.is. 

4  "  Cenwch  i'r  Arglwydd,  ei 
saint  ef;  a  chlodforwch  wrth 
goífadwriaeth  ei  sancteidd- 
rwydd  ef.      « 1  chron.  le.  4.  Ps.  97. 12. 

5  Canys  ''ennyd  fechan  y 
hydd  yn  ei  lid ;  yn  ei  foddlon- 
rwydd  y  mae  bywyd :  Mros 
brydnawn  yr  erys  wylofain,  ac 
erbyn  y  bore  y  hydd  'gorfoledd. 

•ÍP8.103.9.  Es.  26.  20.  a  54.  7,  8.   2  Cor.  4.  17. 
»  Heb.  yr  hwÿr.      '  Heb.  cân. 

6  *Ac  mi  a  ddywedaîs  yn 
fy  llwyddiant,  Ni'm  syflir  yn 
dragywydd.  «Job29.is. 

7  O'th  ddaioni,  Arglwydd,  y 
gosodaist  gryfder  yn  fy  myn- 


Dafydd  yn  dangos  PfeALJ 

ydd:  'cuddiaist  dy  wyneb,  a 
bûm  helbulus.  'Ps.104.29. 

8  Arnat  ti,  Arglwydd,  y  Uef- 
ais,  ac  â'r  Arlgwydd  yr  ym- 
biliais. 

9  Pa  fudd  sydd  yn  fy  ngwaed, 
pan  ddisgynwyf  i'r  fiFos?  ^a 
glodfora  y  Uwch  di?  a  fynega 
efe  dy  wirionedd  ? 

«  Pb.  6. 5.  a  88. 11.  a  115. 17. 

10  Clyw,  Arglwydd,  a  thru- 
garhâ  wrthyf :  Arglwydd,  bydd 
gynnorthwywr  i  mi. 

11  "  Troaist  fy  ngalar  yn  Ua- 
wenydd  i  mi:  dîosgaist  fy 
sachwisg,  a  gwregysaist  fi  â  Ua- 
wenydd;         h^sam.  6.14.  es.6i.3. 

12  Fel  y  cano  */y  ngogoniant 
i  ti,  ac  na  thawo.  O  Ar- 
GLWYDD  fy  Nuw,  yn  dragywydd- 
ol  y'th  foliannaf. 

*  Hynny  yw,  fy  nhafod,  neu,  fy  enaid.  Edrych 
Gen.  49.  6.  Ps.  16.  9.  a  57.  8. 

PSALM  XXXI. 

1  Dofydd  yn  dangos  ei  ymddiried  yn  Nuto,  ac 
yn  gofyn  ei  hélp  ef  ;  7  yn  ymlawenycìm  yn  ei 
dragaredd  ef ;  9  yn  gweàdio  yn  ei  adfyd, 
19  ac  yn  moUannu,  Duw  am  ei  ddaioni, 

I'r  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 

YNOT  ni,  Arglwydd,  yr 
ymddiriedais:  na'm  gwar- 
adwydder  yn  dragywydd : 
*■  gwared  fi  yn  dy  gyfiawnder. 

•P6.22.5.a25.2.a71.1.  Es.  49.  23.      bPs.  143.1. 

2  Gogwydda  dy  glust  attaf; 
gwared  fi  ar  frys:  bydd  i  mi 


lAU.         ei  ymddiried  yn  Nuw, 

yn  graîg  ^gadarn,  yn  dŷ  am- 
ddiffyn  i'm  cadw.  •^nẁ.caderaid. 

3  Canys  fy  nghraig  a'm  cas- 
tell  ydwyt:  gan  hynny  'er 
mwyn  dy  enw  tywys  fi,  ac  ar- 

WaÌnfi.  «Ps.23.3.a25.11. 

4:  Tyn  fi  allan  o'r  rhwyd  a 
guddiasant  i  mi:  canys  ti  yw 
fy  nerth. 

5  *  I'th  law  y  gorchymynaf  fy 
yspryd:  gwaredaist  fi,  O  Ab- 
GLWYDD  Dduw  y  gwirioncdd. 

d  Luc  23.  46.  Act.  7.  59. 

6  Caseais  y  rhai  *  sydd  yn  dal 
ar  ofer-wagedd :  minnau  a  ob- 
eithiaf  yn  yr  Arglwydd. 

'  Jonah  2.  8. 

7  Ymlawenhâf  ac  ymhyfrydaf 
yn  dy  drugaredd :  canys  gwel- 
aist  fy  adfyd;  adnabuost  fy 
enaid  mewn  cyfyngderau ; 

8  Ac  ni  warchaeaist  fi  yn 
Uaw  y  gelyn;  ond  ^gosodaist 
fy  nhraed  mewn  ehangder. 

fPs.4.1.  al8. 19. 

9  Trugarhâwrthyf,ARGLWYDD; 
canys  cyfyng  yw  arnaf:  ^dad- 
winodd  fy  llygad  gan  ofid,  le, 
fy  enaid  a'm  bol.       ^  ps-  e.  7. 

10  Canys  fy  mywyd  a  ballodd 
gan  ofid,  a'm  blynyddoedd  gan 
ochain:  fy  nerth  a  ballodd 
o  herwydd  fy  anwiredd,  "a'm 
hesgyrn  a  bydrasant. 

b  Ps.  32. 3.  a  102.  3. 

11  "  Yn  warthrudd  yr  ydwyf 

iPB.41.  8.  ÉB.  53.4. 


ac  yn  gofyn  ei  PSAI 

ym  mysg  fy  lioll  elynîon,  a 
hynny  ^yn  ddirfawr  ym  mysg 
fy  ngliymmydogîon ;  ac  yn 
ddychryn  i'r  rhai  a'm  hadwaen- 
ant :  y  rhaî  a'm  gwelent  allan, 
a  gîlient  oddî  wrthyf. 

kJobl9. 13.  Ps.  38. 11.  a  88.  8. 18. 

12  *  Anghofiwyd  fi  fel  nn  marw 
allan  o  feddwl :  yr  ydwyf  fel 
Uestr  methedig.        ^  p».  ss.  4,  s. 

13  ""Canys  clywais  ogan  llaw- 
eroedd ;  °  dychryn  oèdd  o  bob 
parth :  pan  gyd-ymgynghoras- 
ant  yn  fy  erbyn,  y  bwriadasant 
fy  níeneidio. 

«»  Jer.  20. 10.      »  Jer.  6.  25.  a  20.  3.   Galar.  2.  22. 

14  Ond  mi  a  obeithiais  ynot 
ti,  Aeglwydd  :  dywedais,  Fy 
Nuw  ydwyt. 

15  Yn  dy  law  dî  y  mae  fy 
amserau:  gwared  fi  o  law  fy 
ngelynion,  ac  oddi  wrth  fy 
erlidwyr. 

16  ^Llewyrcha  dy  wyneb  ar 
dy  was :  achub  fi  er  mwyn  dy 
drngaredd. 

o  Num.  6.  25,  26.  Ps.  4.  6.  a  67. 1. 

17  Arglwydd,  Pna  warad- 
wydder  fi;  canys  gelwais  ar- 
nat:  gwaradwydder  yr  annuw- 
iohon,  ^  torrer  hwynt  i'r  bedd. 

pPs.25.  2.      qlSam.  2.  9. 

18  'Gosteger  y  gwefusau  cel- 
wyddog,  y  rhai  '^a  ddywedant 
yn  galed,  trwy  falchder  a  dî- 
ystyrwch,  yn  erbyn  y  cyfìawn. 

'  Ps.  12.  3.      8 1  Sam.  2.  3.  Ps.  94.  4.  Judas  15. 
29 


^AU.  yyrnftarth  ef 

19  *  Mor  fawr  yw  dy  ddaîoni 
a  roddaist  i  gadw  i'r  sawl  a' th 
ofnant ;  ac  a  wnaethost  i'r  rhai 
a  ymddiriedant  ynot,  ger  bron 
meibion  dynîon ! 

tEs.  G4.4.   lCor.  2.  9. 

20  "  Cuddi  hwynt  yn  nirgelfa 
dy  wyneb  rhag  balchder  dyn- 
îon :  ^  cuddi  hwynt  mewn  pab- 
ell  rhag  cynnen  tafodau. 

«  Ps.  27.  5.  a  32.  7.      x  j^b  5.  21. 

21  Bendigedig  fyddo  yr  Ar- 
GLWYDD :  canys  Mangosodd  yn 
rhyfedd  ei  garedigrwydd  i  mi 
mewn  dinas  ^  gadarn. 

y  Ps.  17.  7.      3  Xeu,  oaerog. 

22  Canys  'mi  a  ddywedaîs  ya 
fy  firwst,  ^Fem  bwriwyd  alían 
o'th  olwo: :  er  hynny  ti  a  wran- 
dewaist  lais  fy  ngweddíau  pan 
lefais  arnat.  ^  i  sam.  23. 20.  Ps.  hg.  11. 

*Es.38.11,12.   Galar.3.54.  Jouah  2.  4. 

23  ^Cerwch  yr  Aeglwydd,  ei 
holl  saint  ef :  yr  Aeglwydd  a 
geidw  y  fíyddloniaid,  ac  a  dâl 
yn  ehelaeth  i  r  neb  a  wna  falch- 
der.  b  Ps.  34. 9. 

24  ^Ymwrolwch,  ac  efe  a 
gryfhâ  eich  calon,  chwychwi 
oll  y  rhai  ydych  yn  gobeithio 
yn  yr  Aeglwydd.     ^  p».  27.  m. 

PSALM  XXXIL 

1  Ym  maddeuant  pechodau  y  mae  dedwyddiceh 
yn  sefyU.  3  Bod  cyfaddef  pechodan  yn  es- 
intcythâu  ar  y  gydwyhod,  8  Addewidion 
Duw  yn  dwyn  Uaicenydd, 

Psalm  Dafydd,  ^  er  athrawiaeth. 
^Ueh.MaschiI. 


Maddeuant  pechodau  PSALMAU. 

GWYN  ei  fyd  ij  neh  madd- 
euwyd  ei  drosedd,  ac  y 
cuddiwyd  ei  bechod. 

»Ps.85.2.  Ehuf.  4. 6, 7, 8. 

2  Gwỳn  ei  fyd  y  dyn  nî  chyfrif 
yr  AiíGLWYDD  iddo  anwiredd, 
ac  ^mlydclo  dichell  yn  ei  ys- 
pryd.*  ^  ioQXi  1. 47. 

3  Tra  y  tewais,  heneiddiodd 
fy  esgyrn,  gan  fy  rhuad  ar  hyd 
y  dydd. 

4  Canys  trymhaodd  dy  law 
arnaf  ddydd  a  nos :  fy  irder  a 
dröwyd  yn  sychder  haf.  Selah. 

5  Addefais  fy  mhechod  wrth- 
yt,  a'mhadwiredd  ni  chuddiais: 
«dywedais,  Cyfifesaf  yn  fy  er- 
byn  fy  hun  fy  anwireddau  i'r 
Aeglwydd;  a  thi  a  faddeuaist 
anwiredd  fy  mhechod.  Selah. 

«  Diar.  28. 13.  Es.  65.  24.  1  loan  1. 9. 

6  Am  hyn  "y  gweddîa  pob 
duwiol  arnat  ti  yn  'yr  amser 
y'th  geffir:  yn  ddíau  yn  llif- 
eiriant  dyfroedd  mawrion,  ni 
chânt  nesâu  atto  ef. 

<iEs.55.  6.  Ioan7.34.      »  Heb.  amser  ea#ael 

7  ^Ti  ydwyt  loches  i  mi;  ced- 
wi  fì  rhag  ing  :  amgylchyni  fi 
â  chaniadau  ymwared.  Selah. 

*  Ps.  9.  9.  a  27. 5.  a  31. 20.  a  119. 114. 

8  Cyfarwyddaf  di,  a  dysgaf 
di  yn  y  fifordd  yr  efych:  â'm 
llygad  arnat  ÿth  gynghoraf. 

9  ^Na  fyddwch  fel  march,  neu 
ful,  heb  ddeall :  yr  hwn  y  mae 

'Diar.26.3.  Iago3.3. 
30 


tjìi  dwyn  dedwyddwch. 

rhaid  attal  ei  ên  â  genfa,  ac  â 
fifrwyn,  rhag  ei  ddynesâu  attat. 

10  «Gofìdiau  lawer  *fydd  i'r 
annuwiol:  ond  y  neb  a  ym- 
ddiriedo  yn  yr  Abglwydd,  tru- 
garedd  a'i  cylchyna  ef. 

s  Diar.  13.  21.      *  eydd. 

11  Y  rhai  cyfìawn,  ^byddwch 
lawen  a  hyfryd  yn  yr  An- 
glwydd:  a'r  rhai  uniawn  o 
galon  oU,  cenwch  yn  Uafar. 

"  Pb.  64. 10.  a  68.  3. 

PSALM  XXXIII. 

1  Bod  yn  rhaîd  moliannu  Buw,  am  ei  ddaîoni, 
6  am  ei  allu,  12  am  ei  ragluniaeth,  20  Är 
Dduw  y  mae  hyderu, 

YMLAWENHEWCH,  y 
rhai  cyfìawn,  *yn  yr  Ak- 
glwydd:  i'r  rhai  uniawn  gwedd- 
us  y w  ^  mawl.  •  pb.  97. 12.  ^  ps.  147. 1.^ 

2  Molwch  yr  Arglayydd  ar 
delyn:  cenwch  iddo  ar  nabl, 
ac  ar  degtant. 

3  Cenwch  iddo  ganiad  new- 
ydd :  cenwch  yn  gerddgar,  yn 
soniarus. 

cPs.96.1.a98.1.al44.9.  Es.42.10.  Dat.  5.  9. 

4  Canys  uniawn  yw  gair  yr 
Arglwydd;  a'i  holl  weithred- 
oedd  a  wnaed  mewn  ffydd- 
londeb. 

5  ^Efe  a  gâr  gyfìawnder  a 
barn:  ^o  drugaredd  yr  Ab- 
GLWYDD  y  mae  y  ddaear  yn 

gyflawn.  Ps-  45.  7.      ^  Ps.  119.  C4. 

6  ^Trwy  air  yr  Arglwydd  y 

fGen.l.6,7.   Heb.11.3.  2Petr3.5. 


Moliannu  Duw  PSAI 

gwnaethpwyd  y  nefoedd;  a'u 
%oll  luoedd  hwy  ^'trwy  yspryd 
ei  enau  ef.    « oen.  2. 1.     job  26. 13. 

7  ^Casglu  y  mae  efe  ddyfr- 
oedd  y  môr  ynghyd  megîs 
pentwr:  y  mae  yn  rhoddì  y 
dyfnderoedd  mewn  trysorau. 

íGen.I.9.  Job  26. 10.  a  38.  8. 

8  Ofaed  yr  hoU  ddaear  yr 
Aeglwydè:  holl  drîgolion  y 
byd  arswydant  ef. 

9  Canys  ^efe  a  ddywedodd,  ac 
felly  y  bu:  efe  a  orchymynodd, 
a  hynny  a  safodd. 

í^Gen.  1.3.  Ps.  148.  5. 

10  ^Yr  Aeglwydd  sydd  yn  di- 
ddymmu  cynghor  y  cenhedl- 
oedd:  y  mae  efe  yn  diddymmu 
amcanion  pobloedd.    »  es.  19. 3. 

11  ""Cynghor  yr  Aeglwydd  a 
saif  yn  dragywydd;  meddyliau 
ei  galon  o  genhedlaeth  i  gen- 
hedlaeth. 

«Job23. 13.   Diar.  19.  21.   Es.  46. 10. 

12  °Gwỳn  ei  byd  y  genedl  y 
mae  yr  Arglayydd  yn  Dduw 
iddi;  a'r  bobl  a  ddetholodd 
efe  yn  etifeddiaeth  iddo  ei 

hun.  n  Ps.  65.  4.  a  144. 15. 

13  ^'Yr  Arglwydd  sydd  yn 
edrych  i  lawr  o'r  nefoedd:  y 
mae^  yn  gweled  hoU  feibion 
dynion. 

o  2  Chron.  16.  9.  Job  28.  24.  Ps.  11.  4.  a  14.  2. 

14  O  breswyl  ei  drigfa  yr 
edrych  efe  ar  holl  drîgolion  y 
ddaear. 

31  , 


MAU.  am  ei  ddaioni. 

15  Efe  a  gyd-luniodd  eu  cal- 
onhwynt:  cfe  a  ddeall  eu  holl 
weithredoedd. 

16  ^Ni  waredir  brenhin  gan 
lîaws  llu:  ni  ddíangc  cadam 
trwy  ei  fawr  gryfder.    p  pb.  44. 6. 

17  ^Peth  ofer  yw  march  i  ym- 
wared :  ac  nid  achub  efe  neh 
trwy  ei  fawr  gryfder. 

<i  Ps.  147. 10.   Diar.  21.  31. 

18  'Wele,  y  mae  Uygad  yr 
Arglwydd  ar  y  rhai  a'i  hofnaìnt 
ef,  sef'^ar  y  rhai  a  obeithiant 
yn  ei  drugaredd  ef ; 

^Job36.7.   Ps.  34. 15.   1  Petr  3.  12.      ■Ps.  147. 11. 

19  I  waredu  eu  henaid  rhag 
angau,  ac  4'w  cadw  yn  fyw  }ti 
amser  newyn.    *  Job  5. 20.  Ps.  37. 19. 

20  ""Ein  henaid  sydd  yn  disg- 
wyl  am  yr  Arglayydd:  ^efe  yw 
eîn  porth  a  n  tarian. 

n  Ps.  62. 1,  5.  a  130.  6.      «  Ps.  115.  9, 10, 11. 

21  Canys  ynddo  ef  y  llawen- 
ycha  ein  calon,  o  herwydd  i  ni 
obeithio  yn  ei  enw  sanctaidd 
ef. 

22  Bydded  dy  drugaredd, 
Arglwydd,  arnom  ni,  megis  yr 
ydym  yn  ymddiried  ynot. 

PSALM  XXXIV. 

1  Dafydd  yn  dodfori  Duw,  ac  yn  anncg  eraill 
i  wneuthur  hynny^  wrth  a  hrofasai  efe.  8 
Dedwydd  yw  y  rhai  sydd  yn  ymddiried  yn 
Nuic.    11  Cynghor  i  ofni  Duw.    15  Rhagor- 

fraint  y  cyfiawn. 

Psahn  Dafydd,^  pan  newidiodd  efe  ei  wedd 
0  flaeii  *  Abimelecli ;  yr  hwn  a'i  gyrrodd 
ef  yinaith,  ac  efe  a  ymadawodd. 
2  Achis,  1  Sam.  21. 13. 


Dafydd  yn  canmol  Dwrc.  PSALMATJ. 

BENDITHIAF   "yr  Ab- ' 
GLWYDD  bob  amser:  ei 
foliant  fydd  yn  fy  ngenau  yn 
wastad. 

.Eph.5.20.  lThess.5.18.  2  Thess.  1.  3.  a  2. 13, 

2  Yn  yr  Aeglwydd  y  gorfol 
edda  fy  enaid:  ^y  rhai  gos 


Breintiau  y  cyfiaum, 

a.  geîsiant  yr  Aeglwydd,  ni 
bydd  arnynt  eisieu  dim  daioni. 

11  Deuwch,  blant,  gwran- 
dêwch  arnaf:  dysgaf  i  chwi 
ofn  yr  Aeglwydd. 

12  ''Pwy  yiv  y  gwr  a  chwen- 

gyd  ä  mi;  a  chyd-ddyrchafwn  twylí.^.^.^  ^^^.        ^^^^^  ^ 

efe  a'm  gw™ndawodd  ;  gwar-  nefedd  a  d  lyn  ta. 

edodd  fi  hefyd  o  m  holl  ofn.  .ps.37.2r.  E3.i.ib.i<. 

5  Edrychasant  arno,  a  hwy  15  'Llygaid  yr  Abglwydd 
a  oleuwyd;  a'u  hwynebau  m\sydd  ar  y  cyfiawn:  .ai  glust- 
ch^wilyddiiyd.  iau  sydd  yn  a^ored  1  w  llefam 

6  Y  tlawd  hwn  a  lefodd,  a'r  hwynt.  ■Joh^e.T.  Ps.33.m  iPetr3.i2. 
Abglwydd  a'í  clybu,  ac  a'i    le  "Wyneb  yr  Aeglwydd 
ffwaredodd  o'i  hoU  drallodau.    sydd  yn  erbyn  y  rhar  a  wna 

TAngelyrABGLWYDD'a  gast-  ddrwg,  i  dorri  eu  coffa  oddi 
ella  o  amgylch  y  rhai  a'î  hof-  ar  y  ddaear. 

 4.  «'«  o.wnrfid  hwvnt.     1  mLef.17.10.  Jer.44.11.  Atnos9.4. 


nant  ef,  ac  a'u  gwared  hwynt 

e  EdrychGen.32.1,2.  2Bren.6.17.  Zech.  9. 8 

8  "^Profwch,  a  gwelwch  mor 
dda  yw  yr  Aeglwydd:  'gwỳn 
ei  fyd  y  gwr  a  ymddiriedo 
ynddo. 


17  Y  rhai  cyfiawn  a  lefant; 
a'r  Aeglwydd  a  glyw,  ac  a'u 
o-wared  o'u  hoU  drallodau. 

18  "  Agos  yw  yr  Aeglwydd  at 
nddo.  ^iPetr2.3.  ePs.2.12.  1  y  rhai  dryiliedig  o  galon;  ^c 
r^Ofnwch  yr  Abglwydd,  ei  efe  a  geidw  y  rhai  briwedig  o 

saint  ef :  canys  nid  oes  eisieu  yspryd. 
ar  y  rhai  a'i  hofnant  ef.  "P-^i.it.  Es.5,.i5.a6i.i.a66.2. 

'Ps.31.23.  19  "Aml  ddrygau  a  gaiff  J 

10  ^  Y  mae  eisieu  a  newyn  ar  ^yfiawn :  ond  yr  A^^^^^  ai 
V  Uewod  ieuaingc :  ond  y  sawl  |  gwared  ef  oddi;^rthynt  oll. 


32 


K  Job4. 10,11. 


o  2  Tim.  3. 11. 12. 


Dafydd  yn  gweddio  am  PSAI 

20  Efe  a  geidw  eî  hoU  esgyrn 
ef :  Pni  tliorrîr  un  o  honynt, 

P  loan  19. 36. 

21  Drygioni  a  ladd  yr  an- 
nuwiol:  a'r  rhai  a  gasânt  y 
cyfiawn,  a  ^  anrheithir. 

<í  Ps.  94.  23.      3  Neu,  fudàmi  mog, 

22^  Yr  Aeglwydd  a  wared 
eneidiau  ei  weision:  ar  rhai 
/     oll  a  ymddiriedant  ynddo  ef, 
nîd  anrheithir  hwynt. 

PSALM  XXXV. 

1  Dafydd  yn  gweddio  am  dd'îogelwch  îddo  ei 
hun,  a  gwarth  i'w  élynion  :  11  yn  achwyn 
rhag  y  cam  a  lunaent  âg  ef.  22  Äc  wrth 
hynny,  yn  annog  Duw  yn  eu  herhyn  hwy, 

Psalm  Dafydd. 

DADLEU  '^fy  nadl,  Ak- 
GLWYDD,  yn  erbyn  y  rhai 
a  ddadleuant  i'm  herbyn ;  ym- 
ladd  â'r  rhai  a  ymladdant  â 

mi.  «  Ps.  43. 1.  a  119. 154.   Galar.  3.  58. 

2  Ymafael  yn  y  darian  a'r 
astalch,  a  chyfod  i'm  cym- 
morth. 

3  Dwg  allan  y  waywflFon,  ac 
argaea  yn  erbyn  fy  erlidwyr: 
dywed  wrth  fy  enaid,  Myfî  yio 
dy  iachawdwriaeth. 

4  "  Cy wilyddier  a  g-warad- 
wydder  y  rhai  a  geisiant  fy 
enaid :  ymchweler  yn  eu  hol  a 
gwarthâer  y  sawl  a  fwriadant 
fy  nrygii.    " ad.  26.  Ps.  4o.  14, 15.  a  70. 3. 

5  "Byddant  fel  us  o  flaen  y 

'  Jüb  21. 18.  Ps.  1. 4.  Es.  29.  5.  Ho8. 13  3 
33 


MAU.        dd'iogelwch  iddo  e-l  hun. 

gwynt :  ac  angel  yr  Aeglwydd 
yn  eu  herlid. 

6  Bydded  eu  ífordd  '^  yn  dy- 
wyllwch  ac  yn  Ilithrigfa:  ac 
angel  yr  Aeglwydd  yn  eu  hym- 

lid.  <"  Ps.  73. 18.  Jer.  23. 12. 

7  Canys  heb  achos  y  cudd- 
iasant  eu  rhwyd  i  mi  meiün 
pydew,  yr  hwn  heb  achos  a 
gloddiasant  i'm  henaid. 

8  Deued  arno  ddistryw  ni 
wypo;  *a'i  rwyd  yr  hon  a 
guddiodd,  a'i  dalio:  syrthied 
yn  y  distryw  hwnnw. 

6  Ps.  7. 15, 16.  a  57.  6.  a  141.  9.   Diar.  5.  22. 

9  A  llawenycha  fy  enaid  i  yn 
yr  Aeglwydd:  efe  a  ymhyfryda 
yn  ei  iachawdwriaeth  ef. 

10  ^Fj  holl  esgyrn  a  ddywed- 
ant,  O  Aeglwydd,  pwy  sydd 
fel  tydi,  yn  gwaredu  y  tlawd 
rhag  yr  hwn  a  fyddo  trech  nag 
ef;  y  truan  hefyd  a'r  tlawd, 
rhag  y  neb  a'i  hyspeilio  ? 

'Edryeh  Ps.  51.  8. 

11  Tystion  gau  a  gyfodasant : 
holasant  i  mî  yr  hyn  nis  gwn 
oddi  wrtho. 

12  ^  Talasant  i  mi  ddrwg  dros 
dda,  i  2  yspeilio  fy  enaid. 

B  Ps.  38.  20.  a  109. 3, 5.      2  Heb.  â.ìifticldio. 

13  A  minnau,  ''pan  glafychent 
hwy,  oeddiüìi  â'm  gwisg  o  sach- 
len:  ^gostyngais  fy  enaid  âg 
ympryd,  a'm  "gweddi  a  ddych- 
welodd  i'm  mjnwes  fy  hun. 

"JobSO.^ô.  Pb.  69.10,11.      »  Neu.  ci,s!ud(îíaí«. 
iMatt.10.13.  LnclO.6. 


PSALMAU. 

gan  ddywedyd,  'Ha,  ha,  gwel- 
odd  ein  Uygad. 

r  Pb.  40. 15.  a  54. 7.  a  70. 3. 

22  Gwelaist  hyn,  Abglwydd  : 
"na  thaw  dithau;  nac  ymbellha 

1  Jlî  í\^-.,f    C\  ÄT>fi.T.WYT). 


Dafydd  yn  achwyn 

14  "Ymddygais  fel  pe  buasai 
vn  gyfaill,  neu  yn  frawd  i  mi: 
ymostyngais  mewn  galarwisg, 
fel  un  yn  galaru  am  ei  lam. 

15  Ond  ymlawenhasant  hwy  oddi  wrthyf,  O  Abglwyd 


rhwygasant  ý,  ac  ni 
ient. 

0  Heb.  ngimni,  Ps.  38. 17.     "  Job  30. 1. 8, 12 

16  Ym  mysg  y  gwatwarwyr 
rhagrithiol  mewn  gwleddoedd, 
•  ysgyrnygasant  eu  dannedd 
arnaf  ips.37.12 

17  Arghyydcl'  "pa  hyd  yr 


giwydd. 

24  Barn  fi,  Abglwydd  fy  ìítjw, 
yn  ol  dy  gyfiawnder;  ac  na 
lawenhânt  o'm  plegid. 

25  Na  ddy wedant  yn  eu  calon, 
O  ein  ^gwỳnfyd:  na  ddywed- 
ant,  Llyngcasom  ef .    "  Heb. 

26  "Cywilydder  a  g\yarad- 


enaid  rhag  eu  distryw  hwynt, 
"  fy  unig  enaid  rhag  y  llewoa 

mHab.1.13.  "Pe.22.20. 

18  "Mi  a'th  glodforaf  yn  y 
o-ynnuUeidfa  fawr:  moliannaf 
di  ym  mhlith  pobl  *  lawer. 

«  P8. 22.  25. 31.  a  40. 9. 10.  a  111. 1.      «  Heb.  gedym. 


lawen  am  fy  nrygfyd:  ^gwisger 
â  gwarth  ac  â  chy wilydd  y  rhai 
a  ymfawrygant  i'm  herbyn. 

Bad.4.  Ps.40.14.  xps.l09.29.al32.18. 

27  Caned  a  Uawenyched  y 
rhai  a  hoff-ant  fy  nghyfiawnder: 
dywedant  hefyd  yn  wastad, 


Ps.  22.  25, 31.  a  40.  9, 10.  a  in.  i.  y^-- va j     v. v   "  \  -o  ^  t  w v-nr»     ^  Vr 


mi  '  heb  achos:  y  sawl  ^a  m 
casânt  yn  ddîachos,  nac  "am 
neidiant  â  Uygad. 

,  7  Heb.  or  gan.     p  Ps.  69. 4.  ^  109. 3.  a  119  161 
•Galar.3.52.  Ioanl5.25.      o  Diar.  6. 13.  a  10. 10. 

20  Gan  nad  ymddiddanant  yn 
dangnefeddus;  eithr  dychym- 
mygant  eiriau  dichellgar  yn 
erbyn  y  rìiai  llonydd  yn  y  tir. 

21  Lledasant  eu  safn  arnat, 

34 


y  Ps.  149. 4. 

28  Fy  nhafod  innau  a  lefara 
am  dy  gyfiawnder  a'th  foliant 
ar  hyd  y  dydd. 

PSALM  XXXVI. 

1  BUn  ayflwT  yr  annuwiól.  5  Godidowi,rwydd 
triarM  Duw.    10  Dafydd  yn  gwedd^o 
am  ffafr  i  hlant  Duw. 
I'r  Pencerdd,  Psalní  Dafydd  gwas  yr 
Aeglwydd. 


Blm  gyflwT  yr  annuwioL      PS ALM  AU.         Yn  annoy  i  amynedd. 


YMAE  anwiredd  yr  annuw 
iol  yn  dywedyd  o  fewn  fy 
Dghalon,  *nad  oes  oíh  Duw  o 
flaen  ei  lygaid  ef.  •nhuf.aia 

2  O  herwydd  '  ymwenhieithio 
y  mae  efe  iddo  ei  hun  yn  ei 
olwg  ei  hunan,  ^nes  cael  ei 
anwiredd  ^yn  atgas. 

*Deut.29.19.  Ps.  10.  3.  a  49. 18.  «Heb.iaarf. 
^  Heb.  i'ìD  gcísäu. 

3  Geiriau  ei  enau  pdynt  an- 
wiredd  a  thwyll:  peidiodd  â 
bod  yn  gall  i  wneuthur  daioni. 

4  *"Anwiredd  a  ddychymmyg- 
efe  ar  ei  wely :  efe  a'i  gesyd  ei 
hun  ar  ífordd  nid  yw  dda ;  nid 
ffiaidd  ganddo  ddrygioni. 

<  Neu,  Gwageild.      c  Diar.  4. 16.  Mic.  2. 1. 

5  ^  Dy  drugaredd,  Aeglwydd, 
sìjdcl  hyd  y  nefoedd,  a'th  wir- 
ionëdd  hyd  y  cymmylau. 

<•  Ps.  57. 10.  a  108. 4. 

6  Fel  mynyddoedd  ^  cedyrn  y 
mae  dy  gyfìawnder;  "dyfiider 
mawr  yw  dy  farnedigaethau : 

dyn  ac  anifail  a  gedwi  di, 

ArGLWYDD.  6w  k  r, 

°  Heb.  Diac. 

•Jobll.8.  Ehuf.11.33.    'Job7.20.  lTim.4.10. 

7  Mor  werthfawr  yw  dy  dru- 
garedd,  O  Dduw!  am  hynny 
yr  ymddiried  meibion  dynion 
^dan  gysgod  dy  adenydd. 

eRuth2. 12.  Ps.  17.8. 

S  '  Llawn-ddigonir  hwynt  â 
brasder  dy  dŷ ;  ac  'âg  afon  dy 
hyfrydwch  y  díodi  liwynt. 

«  Heb.  MeâiJicir,  neu,  Mwÿdir.      "  Ps  65  4 
'Job20. 17.  Dat.  22.1. 
35 


9  Canys  gyd  â  thi  y  mae  ffyn- 
non  y  by wyd :  yn  dy  oleuni  di 
y  gwelwn  oleuni. 

10  ^  Estyn  dy  drugarcdd  i'r 
rhaî  a'th  adwaenant,  a'th  gyf- 
iawnder  i'r  rhai  uniawn  o  galon. 

11  Na  ddeued  troed  balchder 
i'm  herbyn :  na  syfled  llaw  yr 
annuwiol  fi. 

12  Yno  y  syrthiodd  gweith- 
wyr  anwiredd:  gwthiwyd  hwynt 

1  lawr,  ac  ni  allant  gyfodi. 

PSALM  XXXVIL 

Bafyäd  yn  annog  i  amynedd,  ac  i  hyderu,  ar 
Dduw,  o  herwydd  y  rliagor  eydd  rhiciig  cyfiwr 
y  duwiol  a'r  annuwiol. 

Psalm  Dafydd. 

1Vr AC  » ymddigia  o  herwydd 
Xl  y  rhai  drygionus,  ac  na 
chenfigenna  wrth  y  rhai  a 
wnant  anwiredd. 

•  Ps.  73.  3.  Diar.  23. 17.  a  24, 1, 19. 

2  Canys  yn  ebrwydd  y  torrir 
hwynt  i'r  Ilawr  fel  glaswellt, 
ac  y  gwywant  fel  gwyrdd-lvs- 
iau. 

3  Gobeithia  yn  yr  Arglwydd, 
a  gwna  dda ;  felly  y  trigi  yn  y 
tir,  a  thi  a  borthir  yn  ddîau. 

4  Ymddigi'ifa  hèfyd  yn  jt 
Aeglwydd  ;  ac  efe  a  ddyry  i  ti 
ddymuniadau  dy  galon. 

5  "Treigla  dy  flbrdd  ar  yr 
Aeglwydd,  ac  ymddiried  yn- 
ddo ;  ac  efe  a't  dwg  i  ben. 

b  Pa.  55. 22.  Diar.  16. 3.  Mat.  6.  25.   Luc  12.  22. 
IPetrS.  7. 


Yrhagor  sydd  rhwng  y 

6  Efe  a  ddwg  allan  dy  gyf- 
îawnder  fel  y  goleuni,  a'th  farn 
*  fel  hanner  dydd.      "  Jo^'  ^ 

7  Distawa  yn  yr  Aeglwydd,  a 
disgwyl  wrtìio :  nac  ymddigia 
o  herwydd  yr  hwn  a  Iwyddo 
ganddo  ei  ffordd,  wrth  y  gwr 
sydd  yn  gwneuthur  ei  ddrwg 
ameanion. 

8  Paid  â  digofaint,  a  gâd  ym 
aith  gynddaredd:   ''nac  ym- 
ddigia  er  dim  i  wneuthur  drwg. 

dPB.73.3.  Eph.4.26. 


PS ALM AU.  duwiol  a  V  anmmiol. 

15  'Eu  cleddyf  a  â  yn  eu 
calon  eu  hunain,  a'u  bwäau  a 
ddryllir.  ìmìc.s.c. 

16  Gwell  yw  jr  ychydig  sydd 
gan  y  cyfiawn  na  mawr  olud 
annuwiolion  lawer. 

17  Canys  "breichiau  yr  an- 
nuwiolion  a  dorrir:  ond  yr 
Aeglwydd  a  gynnal  y  rhai  cyf- 
iawn. 

»Job38.15.  Ps.mlö.  Ezec.  30. 21,  &c. 

18  Yr  Aeglwydd  a  edwyn 
ddyddiau  y  rhai  períTaith :  a'u 
hetifeddiaeth  hwy  fydd  yn 


_  neiiieuu.iae; 

9  Canys  torrir  ymaith  y  drwg  (jragywydd. 
ddynion :  ond  y  rhai  a  ddis-  j^jg  gwaradwyddir  hwy  yn 
gwyliant  wrth  yr  Aeglwydd,  ^j^g^j.  (jj.ygfy(j .  ac 'yn  amser 
hwynt-hwy  a  etifeddant  y  tir.     newyn  y  cânt  ddigon. 

10  Canys  etto  ychydigyn,  ac  I  i  t.>,  ;;9í.  t  « as  i9. 
ni  weîir  yr  annuwiol :  a  *  thi  a 


1  Job5.20.  Ps.33.19. 

,   ^  aHhia     ^OEithrcoUir  yrannuwiolion, 

edrychi  am  ei  le  ef,  ac  ni  hydd       gelynion  yr  Abglwydd  fel 

^brasder  ẃyn  a  ddiflannant: 


cUm  o  hono.      « Joi>  7.  lo.  a  20. 9 

11  ^Eithr  y  rhai  gostyngedig 
a  etifeddant  y  ddaear;  ac  a 
ymhyfrydant  gan  lîaws  tang- 
nefedd.  íMatt.5.5. 

12  Ÿr  annuwiol  a  amcana  yn 
erbyn  y  cyfiawn,  ac^a  ysgyrn 
yga  ei  ddannedd  arno.  sps.35.i6. 

13  Yr  Aeglwydd  a  chwardd 
am  ei  ben  ef :  canys  gwel  fod 
ei  ddydd  ar  ddyfod.    "  p^-  2-  *. 

14  Yr  annuwiolion  a  dynnas 


yn  fwg  y  diflannant  liwy. 

2  Heb.  gwerthfawrowgrwydd. 

21  Yr  annuwiol  a  echwyna, 
ac  ni  thâl  adref:  ond  y  "cyf- 
iawn  sydd  drugarog,  ac  yn 
rhoddi.  »ps.ii2.5,9. 

22  Canys  y  rhai  a  fendigo 
efe,  a  etifeddant  y  tir;  a'r 
rhai  a  felldithio  efe,  a  dorrir 
ymaith. 

23  Yr  Arglwydd  a  'fí'orddia 


ant  eu  cleddyf,  ac  a  annelásant  gerddediad  gwr  da :  a  da  fydd 
eu  bwa,  i  fwrw  i  lawr  y  tlawd  ganddo  ei  fibrdd  ef.  'Neu,síc)7ia. 

rhai  1  2á  °Er  iddo  gwympo,  ni  hvyr- 

»P8.34.19,20.a91.12.   Diar.  24. 16.  2Cor.4.9, 


a'r  anghenog,  ac  i  ladd  y 
uniawn  eu  ffbrdd. 

36 


Diwedd  y  perffaith.  PSAL 

fwrîr  ef  i  lawr :  canys  yr  Ar- 
GLWYDD  sydd  yn  ei  gynnal  ef 
âì  law. 

25  Mi  a  fûm  ieuangc,  ac  yr 
ydwyf  yn  hen;  etto  ni  welais 
y  cyfiawn  wedi  ei  adu,  na'i  had 
''yn  cardotta  bara. 

0  Job  15. 23.  Ps.  59. 15.  a  109.  10. 

26  ^^Bob  amser  y  mae  efe  yn 
drugarog,  ac  yn  rhoddi  ben- 
thyg ;  a'i  had  a  fendithir. 

*  Heb.  Ar  hyd  y  dydd,  neu,  Boh  dydd. .  P  Ps.  112.  5,  9. 

27  ^  Cilia  di  oddi  wrth  ddrwg, 
a  gwna  dda;  a  chyfannedda 
yn  dragywydd.  <1ps.34.14. 

28  Canys  yr  Arglwydd  a  gâr 
farn,  ac  ni  edy  ei  saint ;  ced- 
wir  hwynt  yn  dragywydd:  ond 
""had  yr  annuwiol  a  dorrir  ym- 
aith.  '  Ps.  21. 10. 

29  ^  Y  rhai  cyfiawn  a  etifedd- 
ant  y  ddaear,  ac  a  breswyliant 
ynddi  yn  dragy wydd.  « Diar.  2. 21. 

30  Genau  y  cyfiawn  a  fynega 
ddoethîneb,  a'i  dafod  a  draetha 
farn. 

31  'Deddf  eî  Dduw  sydd  yn 
ei  galon  ef;  a'i  'gamrau  ni 
lithrant.    ^Deiite.e.  ps.  40. 8.  a  119. 98. 

Es.  51. 7.      5  Neu,  get'ddediaid. 

32  Yr  annuwiol  a  wylia  ar  y 
cyfiawn,  ac  a  gais  ei  ladd  ef. 

33  Ni  âd  yr  Aeglwydd  ef  yn 
ei  law  ef,  ac  ni  âd  ef  yn  euog 
pan  ei  barner. 

34  Gobeithia  yn  yr  Arglwydd, 
a  chadw  ei  fíbrdd  ef,  ac  efe 


MAU.  Diwedd  yr  annuwiolion. 
a'th  ddyrchafa  fel  yr  ctifcdd- 
ech  y  tir :  "  pan  ddifcther  yr  an- 
nuwiolion,  ti  a'i  gweli.    "  i-s.  ol  8. 

35  ^Gwelais  yr  annuwiol  yn 
gadarn,  ac  yn  frigog  fel  'y 
lawryf  gwyrdd.  ..1,1,53. 

6  Neu,pren  gwyrddlas  yn  tyfu  0  hono  ei  hun. 

36  Er  hynny  efe  a  aeth  ym- 
aith,  ac  wele,  nid  oedd  mwy  o 
hono :  a  mi  a'i  ceisiais,  ac  nid 
oedd  i'w  gael. 

37  Ystyr  y  perff'aith,  ac  edrych 
ar  yr  uniawn  :  canys  diwedd  y 
gwr  hwnniöfydd  tangnefedd. 

38  Ond  y  troseddwyr  a  gyd- 
ddistrywir:  diwedd  yr  annuw- 
iolion  a  dorrir  ymaith. 

39  A  iachawdwriaeth  y  cyf- 
iawn  sydd  oddi  wrth  yr  Ar- 
glwydd:  efe  yw  eu  nerth  yn 
amser  trallod. 

40  ^A'r  Aeglwydd  a'u  cym- 
morth  hwynt,  ac  a'u  gwared: 
efe  a'u  gwared  hwjiit  rhag 
yr  annuwiolion,  ac  a'u  ceidw 
hwynt,  am  iddynt  ymddiried 
ynddo.  yEs.si.  5. 

PSALM  XXXVIII. 

JDafydd  yn  erfyn  ar  Dduw  dosturio  wrth  ei 
dostur  gyflicr  ef. 
Psalm  Dafydcl,  ^er  coffa. 
*  Ps.  70,  titl. 

/i  EGLWYDD,  na  Vherydda 
XjL  fi  yn  dy  lid :  ac  na  chospa 
fi  yn  dy  ddigllonedd.    ^  fs.  e.  1. 

2  Canys  'y  mae  dy  saethau 

c  Job  6.  4. 


Dafydd  yn  erfyn  ar 
y'nglỳn  ynof,  a'tli  law  yn  drora 

arnaf.  „ 

3  Nid  oes  iechyd  jn  ty 
nglinawd,  o  herwydd  dy  ddig- 
Uonedd;  'ac  nid  oes  hedd- 
wch  i'm  hesgyrn,  oblegid  ty 
mhechod.  "P^e.^. 

4  Canys  'fy  nghamweddati  a 
aethant  dros  fy  mhen :  megis 
baich  trwm  y  maent  yn  rhy 
drwmimi.     «E^rao.e.  Ps.40.12. 

5  Fy  nghleisiau  a  bydrasant 
ac  a  lygrasant,  gan  fy  ynfyd- 
rwydd. 

6  Crymmwyd  a  .darostyngwyd 
fi  yn  ddirfawr:  ^beunydd  yr 
ydwyf  yn  myned  yn  alarus 

fjob30.28.  Ps.35.14.a42.9.a43.2. 

7  Canys  fy  Iwynau  a  lanwyd 
o  ^eìM-glwyf;  ac  nid  oes 
iechyd  yn  fy  nghnawd. 

8  Gwanhawyd,  a  drylliwyd 
fi  yn  dra-mawr:  ^^rhuais  -^"^ 
aflonyddwch  fy  nghalon. 

sJob3.24.  Es.59.11. 

9  O'th  flaen  di,  Aeglwydd,  y 
mae  fy  hoU  ddymuniad ;  ac  ni 
chuddiwyd  íy  uchenaid  oddi 
wrthyt. 

10  Fy  nghalon  sydd  yn  Uam- 
mu ;  fy  nerth  a'm  gadawodd ; 
a  Mlewyrch  fy  Uygaid  nid  yw 
chwaith  gennyf .    "    e.  7.  a  88. 9. 

11  '  Fy  ngharedigion  a'm  cyf- 
©illion  "a  safent  oddi  ar  gyfer 

'  Ps.  31. 11.     *  Luc  10. 31, 32. 
38 


PSALMAU.  Dduw  am  ei  dosturî. 

fy  ^mhla;  a'm  ^  cyfneseifiaid 
a  safent  o  hirbell. 

2  Heb.  nyrnod.     '  Neu,  Cÿmmydooion. 

12  Y  rhai  hefyd  a  geisient  fy 
einioes,  a  osodasant  faglau; 
a'r  rhai  a  geisient  fy  niwed. 


gan 


a  draethent  anwireddau,  ac 
a  ddychymmygent  ddichellion 
ar  hyd  y  dydd. 

13  A  'minnau  fel  byddar 
ni  chlywn ;  eithr  "  oeddwn  fel 
mudan  heb  agoryd  ei  enau. 

1  Edry ch  2  Sam.  IG.  10.      ">  Ps.  39. 2, 9. 

14  Felly  yr  oeddwn  fel  gwr 
ni  chlywai,  ac  heb  argyhoedd- 
ion  yn  ei  enau. 

15  O  herwydd  i  mi  obeithio 
ynot,  Abglwydd  ;  ti,  Aeglwydd 
"fy  Nuw,  a  *wrandewi.  *Neu,«íkM. 

16  Canys  dywedais,  Gwrando 
fi,  rhag  llawenychu  o  honynt 
'i'm  herbyn:  pan  lithrai  fy 
nhroed,  ymfawrygent  i'm  her^ 
byn. 

17  Canys  parod  wyfi  -glotti, 
a'm  dolur  sydd  ger  fy  mron  yn 
wastad.  "  ^^- 

18  Dîàu  y  mynegaf  fy  anwir- 
edd,  ac  y  pryderaf  o  herwydd 
fy  mhechod. 

19  Ac  y  mae  fy  ngelynion  yn 
fyw,  ac  yn  gedyrn :  amlhawyd 
hefyd  y  rhai  a'm  casânt  ar 

gam.  ,  - 

20  A'r  rhai  "  a  dalant  ddrwg 
dros  dda,  a'm  gwrthwyneb- 

0  Ps.  35. 12. 


Gofal  am  y  meddyliau. 
ant;    Pam  fy  mod  yn  dilyn 

uaiOn  1.     P  Edrych  1  Petr  3. 13.  a  1  loan  3. 12 

21  Na  âd  fi,  O  Arglwydd: 
fy  Nuw,  nac  ymbellhâ  oddi 
wrthyf. 

22  Brysia  i'm  cymmorth,  O 
Aeglwydd  fy  iachawdwriaeth. 


PSALM  XXXIX. 

toaetìiu  Daw,  10  a  gioeddi,  yn  ffrtouno  ei 
annioddefganocli  ef.  Ijrwyno  e% 

Psalm  Dafydd  i'r  Pencerdd,  se/  i  Jeduthun 
a  1  Chron.  IG.  41.  a  25. 1.  Ps.  62.  a  77,  tiü. 

■pwYWEDAIS,  Cadwaf  fy 
-1/  ffyrdd,  rhag  pechu  â'm 
tatod:  cadwaf  íîrwyn  yn  fy 
ngenau,  tra  fyddo  yr  annuwiol 
yn  fy  ngolwg. 

2  Tewais  yn  ddistaw,  ìe,  tew- 
ais  a  daioni;  a'm  dolur  a  s-yíf- 
rôdd. 

3  Gwresogodd  fy  nghalon  o'm 
mewn :  tra  yr  oeddwn  yn  myf- 
yno,  ennynodd  tân,  a  mi  a 
leferais  a  m  tafod. 

4  Aeglwydd,  "pâr  i  mi  wybod 
fy  niwedd,  a  pheth  yw  mesur 
fy  nyddiau;  fel  y  gwypwyf  ^o 
ba  oedran  y  hyddaf  fi. 

■>  Ps.  90. 12.  a  119. 84.      2  Ne„.  rru^fr^,,i  ydwyf 

^  5  Wele,  gwnaethost  fy  nydd- 
lau/eí  dyrnfedd ;  «'a'm  heinioes 
^jddmegm  diddym  yn  dy  olwg 
di :     díau  mai  cwbl  wagedd  I 

«Ps.90.4.      dad.ll.  Ps.62.9.al44  4 

39  •  •  I 


PSALMAU.  Byrdra  oes  dyn. 

yw  pob  dyn,  pan  fo  ^  ar  y  gor- 

eU .     Sclall .  =  Heb.  wedi  tnm''fu<Uu 

6Dyn  ynddíau  sydd  yn  rhodio 
mewn  cysgod,  ac  yn  ymdraff- 
erthu  yn  ofer:  «efe  a  dyrra 
oliid,  ac  nis  gvvyr  pwya'Ì  casgl. 

*  Heb.  eüm..    .  Job  27. 17.  Treg.  2. 18. 21, 26.  a  C.  14. 

7  Ac  yn  awr  beth  a  ddis- 
gwyhaf,  O  Aeglwydd  ?  fy  nffo- 
baith  sydd  ynot  ti. 

8  Gwared  fi  o'm  holl  gam- 
weddau ;  ac  na  osod  fi  yn  war- 
adwydd  i'r  ynfyd. 

9  'Euthum  yn  fud,  ac  nid 
agorais  fy  ngenau :  canys  ti  a 
wnaethost  hyn. 

*■  Job  40.  4,  5.  Ps.  38.  13. 

10  ^Tyn  dy  bla  oddi  wrthyf : 
gan  ^ddyrnod  dy  law  y  dar- 

lUm  Ì.     sJob9.34.al3.21.      =  Heb. /nrÿẁ. 

11  Pan  gospit  dd;^Ti  â  cher- 
yddon  am  anwiredd,  «Mattodit 
fel  gwjfyn  ei  ardderchowg- 
rwydd  ef :  'gwagedd  yn  ddîau 
y^^pobdyn.  Selah.  ^Heb. 

"^0^4.19.8  13.28.  Es.50.9.  Hos.  5.  12.  iad.5. 


12  Gwrando  fy  ngweddi,  Ar- 
glwydd,  a  chlyw  fy  Ilef;  na 
tliaw  wrth  fy  wylofain:  canys 

ymdeithydd  ydwijf  gyà  â  thi, 
ac  aUtud,  'fel  fy  hoU  dadau. 

''hÌ"!,?^  l  Chron.29.15.  Ps.119.19.  2Cor.5.6. 
Heb.  11. 13.  1  Petr  1. 17.  a  2. 11.      i  Gen  47  9 

13  '"Paid  â  mi.  fel  y  cryf- 
híxvryí  cyn  fy  myned,*ac  na 
byddwyf  mwy. 

JoblO.  20,  21.  al4.  5,6. 


Hyderu  ar  Ddtmu 


PSALM  XL. 

1  Y  nés  sydd  o  liyderu  ar  Dduw.  6  W»^- 
dod  yw  yr  ahei  th  goreu.  11  Drygau  Dafydd 
yn  peri  iddo  wedd'io  yn  daeraeh. 

I'r  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 

DISGWYLIAIS  'yn  ddyfal 
am  yr  Aeglwydd  ;  ac  efe 
a  ymostyngodd  attaf,  ac  a 
fflybu  fy  llefain.  meh.ganddimyi- 

2  Cyfododd  fi  hefyd  o'r  py- 
dew  'ercliyll,  allan  o'r  'pridd 
tomlyd;  ac  a  osododd  fy 
nhraed  ar  graig,  gan  hwylio 
fy  ngherddediad. 

sHeb.  írosf.  ''Pb.69.2. 

3  A  rhoddodd  yn  fy  ngenau 
ganiad  newydd  o  foliant  i'n 
Duw  ni :  Uawer  a  welant  hyn, 
ac  a  ofnant,  ac  a  ymddiriedant 
yn  yr  Aeglwydd. 

4  Gwỳn  ei  fyd  y  gwr  a  osodo 
yr  Abglwydd  yn  ymddiried 
iddo ;  ac  ni  thry  at  feilchion, 
nac  at  y  rhai  a  ẃyrant  at  gel 
wydd. 

5  "Lüosog  y  gwnaethost  ti, 
O  Abglwydd  fy  Nuw,  dy  ry- 
feddodau,  a'th  amcanion  tu  ag 
attom :  ni  ellir  yn  drefnus  eu 
cyfrif  hwynt  i  ti :  pe  mynegwn, 
a  phe  traethwn  äìüî/wí,  alhlach 
ydynt  nag  y  gellir  eu  rhifo. 

b  Job  5.  9.  a  9. 10.  Ps.  71. 15.  a  92.  5.  a  139.  6. 17. 

6  "  Aberth  ac  ofírwm  nid  ew- 
yllysiaist;  *agoraist  nghlust- 

«lSam.15.22.  Ps.  50.  8.  a  51. 16.  Es.  1. 11.  a  66. 3. 
Hoe.6.  6.  Matt.  12.7.  Heb.  10.5.  *Heh.  chddiaisl. 

40 


PSALMAU.  Ufuddod  yn  weU  nag  aberth. 
iau :  poeth-offrwn  a  phech-ab- 
erth  nis  gofynaist. 

7  Yna  y  dywedais,  Wele  yr 
ydwyf  yn  dyfod :  ^yn  rhol  y 
Ìlyfr  yr  ysgrifenwyd  am  danaf. 

*ÌIeu,  yrn  mhlyg. 

8  *  Da  gennyf  wneuthur  dy 


ewyllys,  O  fy  Nuw :  'a'th  gyf- 
raith  sijdd  "o  fewn  fy  nghalon. 

d  Ps.  119. 16. 24, 27,  92.    Ehuf.  7. 22.       «  Ps.  37. 31, 
Jer.31.33.  2Cor.3.  3.      ^Heb.  y'nghanólfy 
ymysgaroedd. 

9  ^Pregethais  gyfiawnder  yn 
y  gynnulleidfa  fawr :  wele,  nid 
atteliais  fy  ngwefusau ;  ti,  Ar- 
GLWYDD,  a'i  gwyddost. 

fPs.35.18. 

10  Ni  chuddiais  dy  gyfiawn- 
der  o  fewn  fynghalon;  traethais 
dy  ffyddloneb,  a'th  iachawd- 
wriaeth :  ni  chelais  dy  drugar- 
edd  na'th  wirionedd  yn  y  gyn- 
nulleidfa  hosog. 

11  Tithau,  Aeglwydd,  nac 
attal  dy  drugareddau  oddi 
wrthyf:  «cadwed  dy  drugar- 
edd  a'th  wirionedd  fi  byth. 

í  Ps.  43. 3.  a  57. 3.  a61.7. 

12  Canys  drygau  annifeiriol 
a'm  cylchynasant  o  amgylch: 
^  fy  mhechodau  a'm  daliasant, 
fel  na  allwn  edrych  i  fynu: 
amlach  ydynt  na  gwallt  fy 
mhen  ;  am  hynny  ^'y  pallodd 
fy  nghalon  gennyf. 

Ps.  38.  4.      '  Heb.  î/'m  gwrlhodcddfy  nghalm. 
iPs.73.26. 


Gofal  Duw  dros  y  tlawd.     PS AI 

13  ^  Rhynged  bodd  i  ti,  Ak- 
GLWYDD,  fy  ngwaredu:  brysia, 
Arglawdd,  i'm  cymmorth. 

Pa.  70. 1,  &c. 

14  '  Cyd-gywilyddier  a  gwar- 
adwydder  y  rhai  a  geisiant  fy 
einioes  i'w  difetha  ;  gyrrer  yn 
eu  hol  a  chywilyddier  y  rhai 
a  ewyllysiant  mi  i  ddrwg. 

'Ps.35.4,26.  a70.3.  a71. 13. 

15  Anrheithier  hwynt  yn 
wobr  am  eu  gwaradwydd,  y 
rhai  a  ddywedant  wrthyf,  Ha, 
ha. 

16  Llawenyched  ac  ymhyf- 
ryded  ynot  ti  y  rhai  oU  a'th 
geisiant:  dyweded  y  rhai  a 
garant  dy  iachawdwriaeth 
bob  amser,  Mawryger  yr  Ak- 
glwydd. 

17  Ond  ijr  wyf  fi  yn  dlawd 
ac  yn  anghenus;  etto  yr  Ar- 
GLWYDD  a  feddwl  am  danaf: 
fy  nghymmorth  a'm  gwared- 
ydd  ydwyt  ti;  fy  Nuw,  na  hir 
dris:. 

PSALM  XLI. 

1  Gofal  Baw  dros  y  tlaicd.  4  Dafydd  yn 
cmjno  rhwj  hrad  ei  elynion  ;  10  yn  cilio  at 
Bdiiw  am  gymmorth. 

Ti  Pencerdd,  Psalin  Dafydd. 

Q.WYN  fyd  a  ystyria 
V^  wrth  \y  tlawd :  yr  Ar- 
GLWYDD  a'i  gwared  ef  yn  ^am- 
ser  adfyd.  'Diar.ii^i. 

2  Neu.  I/ í/tísi7,  neu,  i;  rici/-.      'Ueb.  nydd  dncg. 

2  Yr  Arglwydd  a'i  ceidw,  ac 

.1-1  7 


MAÜ.  Cwyn  r/iag  òrad  gelynion. 
a'i  bywhâ;  gwỳnfydedig  fydd 
ar  y  ddaear :  na  ddod  dithau 
ef  wrth  ewyllys  ei  efynion. 

3  Yr  Arglwydd  a'i  nertha  ef 
ar  ei  glaf  wely :  *cyweiri  ei 
holl  wely  ef  yn  ci  glefyd. 

*  Heb.  Iroi. 

4  Mi  a  ddywedais,  Arglwydd, 
trugarhâ  wrthyf :  iachâ  fv  en- 
aid ;  canys  pechais  i'th  erbyn. 

5  Fy  ngefynion  a  lefarant 
ddrwg  am  danaf,  gan  ddywed- 
yd,  Pa  bryd  y  bydd  efe  farw, 
ac  y  derfydd  am  ei  enw  ef  ? 

6  Ac  os  daw  ì'm  hedrych.  efe 
a  ddywed  gelwydd ;  ei  galon 
a  gasgl  atti  anwiredd :  ^mn  êl 
allan,  efe  a'i  traetha. 

7  Fy  hoU  gaseion  a  gyd-hust- 
yngant  i'm  herbyn :  yn  fy  er- 
byn  y  dychymmygant  ddrwg  i 
mi. 

8  ^Aflwydd,  meddant,  a  Ijii 
wrtho :  a  chan  ei  fod  yn  gor- 
wedd,  ni  chyfyd  mwy. 

=  Heb.  Fe(h  i'rfall,  neu,  Btlial. 

9  ''Hefyd  y  gwr  oedd  «anwyl 
gennyf,  yr  hwn  jt  ymddiried- 
ais  iddo,  'ac  a  fwyttaodd  fy 
mara,  a  MdjTchafodd  eî  sawdì 
i'm  herbyn. 

i'JoblMD.  Ps, ;  5. 12, 13,  20.  Jer.  20. 10.     s  Heb. 
heddicchimi.    'loanlS.  IS.    '  Ueh.  fatcnjoocM. 

10  Eithr  ti,  Arglwydd,  tru- 
garhâ  wrthyf ;  a  chyfod  fi,  fel 
y  talwyf  iddjiit. 

11  Ẅrth  hjTi  y  gwn  hofíì  o 

B3 


Hiraeth  am  y  demL  PSAI 

honot  fì,  am  na  chaîíF  fy  ngel- 
yn  orfoleddu  i'm  herbyn. 

12  Ond  am  danaf  fi,  yn  fy 
mherffeîthrwydd  y'm  cynheli, 
ac  y'm  gosodi  ger  dy  fron  yn 
dragywydd. 

13  Bendigedig  fyddo  Ar- 
GLWYDD  Dduw  Isracl,  o  dragy- 
wyddoldeb  a  hyd  dragywydd- 
oldeb.  Amen,  ac  Amen. 

PSALM  XLII. 

1  Zel  Dafydd  i  wedd'io  Duw  yn  ei  deml,  5  Y 
mae  yn  cynhyrfu  ei  enaid  i  roi  ei  oglud  ar 
Dduw. 

Vt  Pencerdd,  ^  Mascliil,  i  feibion  *  Corah. 
2  Keu,  Psàlm  yn  rhoddi  athrawiaeth  meihîon  Corah. 
a  Edrych  1  Chron.  6.  33,  37.  a  25.  5. 

FEL  y  brefa  yr  hydd  am 
yr  afonydd  dyfroedd,  felly 
yr  hiraetha  fy  enaid  am  danat 
ti,  O  Dduw. 

2  ^  Sychedîg  y w  fy  enaid  am 
Dduw,  am  ''y  Duw  byw:  pa 
bryd  y  deuaf  ac  ýr  ymddang- 
osaf  ger  bron  Duw  ? 

b  Ps.  63. 1.  a  84.  2.      ^  i  Thess.  1. 9. 

3  ^  Fy  nagrau  oedd  fwyd  i  mi 
ddydd  a  nos,  Ura  dywedant 
wrthyf  bob  dydd,  Pa  le  y  mae 
dy  Dduw  ? 

d  Ps.  80.  5.  a  102.  9.     «  ad.  10.    Ps.  79. 10.  a  115. 2. 

4  ^Tywalltwn  fy  çnaid  ynof, 
pan  gofiwn  hynny :  canys  aeth- 
wn  gy  d  â'r  gy  nnulleidfa,  ^  cer  dd- 
wn  gyd  â  hwynt  i  dỳ  Dduw, 
mewn  sain  cân  a  moliant,  fel 
tyría  yn  cadw  gwyl. 

fJobSO.lG.  ^E8.30.29. 


HAU.  Goglud  ar  Dduw. 

5  ^Paham,  fy  enaid,  ^y'th 
ddarostyngir,  ac  yr  ymderfysgi 
ynof?  gobeithia  yn  Nuw:  o- 
blegid  moliannaf  ef  etto,  ^am 
iachawdwriaeth  ei  wynebpryd. 

^  Ps.  43.  5.      3  Heb.  yr  ymgrymmi.       *  Neu,  i«cÄ- 
awdwriaeth  yw  ei  wynéhprijd. 

6  Fy  Nuw,  fy  enaid  a  ym- 
ddarostwng  ynof :  am  hynny 
y  cofiaf  di,  o  dir  yr  lorddonen, 
a  r  Hermoniaid  ^  o  fryn  Misar. 

5  oV  h'yn  hychan. 

7  *  Dyfnder  a  eilw  ar  ddyfn- 
der,  wrth  swn  dy  bistylloedd 
di :  ^  dy  holL  donnau  a'th  lif- 
eiriaint  a  aethant  drosof  fi. 

i  Jer.  4.  20.    Ezec.  7.  2Ô.      ^  Ps.  S8.  7.   Jonah  2.  3. 

8  Utto  yr  Aeglwydd  ^a  orchy- 
myn  ei  drugaredd  liw  dydd, 
a'i  gân  fydd  gyd  â  mi  ™liw 
nos;  sef  gweddi  ar  Dduw  fy 
einioes. 

iLef.25.  21.  Deut.28.8.  Ps.  133.  3.    ^  Job  35. 10. 
Ps.  63.  6.  a  149.  5. 

9  Dywedaf  wrth  Dduw  fy 
nghraig,  Paham  yr  anghofiaist 
fi  ?  paham  °  y  rhodiaf  yn  alar- 
us  trwy  orthrymder  y  gelyn  ? 

n  Ps.  38.  6. 

10  Megis  â  ^chleddyf  yn  fy 
esgyrn  y  mae  fy  ngwrthwyn- 
ebwyr  yn  fy  ngwaradwyddo, 

pan  ddy wedant  wrthyf  bob 
dydd,  Pa  le  y  mae  dy  Dduw  ? 

^^GMjladdiad.      oad.  3.  Joel  2.  17.   Mic.  7. 10. 

11  Paham  y'th  ddarostyngir, 
fy  enaid?  a  phaham  y  terf- 


Gweddi  am  adferiad  PSALMAU. 


ysgî  ynof  ?  ymddiried  yn  Nuw . 
canys  etto  y  moliannaf  ef,  sef 
îachawdwriaeth  fy  wyneb,  a  m 
Duw. 


i  wasanaetli  Duw. 


PSALM  XLIIL 

1  Bafydd  yn  gwedd'io  am  gael  ei  ddwyn  dra- 
chefn  tr  deml;  ac  yn  addaw  gwasanaethu 
Vmo  yn  llawen  :  5  yn  cynhyrfa  ei  enaid  i 
ymddtried  yn  Nuw, 

"D  ARN  fi,  O  Dduw,  a  dadleu 
-l^  fy  nadl  yn  erbyn  y  gen- 
nedlaeth  annhrugarog :  gwar- 
ed  fi  rhag  y  dyn  twyllodrus 
ac  anghyfiawn. 

2  Canys  ti  yiv  Bh'w  fy  nerth: 
paham  y'm  bwri  ymaith  ?  "  pa- 
ham  yr  âf  yn  alarus  trwy  or- 
thrymder  y  gelyn  ?  « Ps.  42. 9. 
^  3  "  Anfon  dy  oleuni  a'th  wir- 
lonedd  :  tywysant  hwy  fi ;  ac 
arweiniant  fi  i  fynydd  dy  sanct- 
eiddrwydd,  ac  i'th  bebyll. 

Ps.  40. 11.  a  57.  3. 

4  Yna  yr  âf  at  allor  Duw,  at 
Dduw  hyfrydwch  fy  ngorfol- 
edd;  a  mi  a'th  foliannaf  ar  y 
aelyn,  O  Dduw,  fy  Nuw. 

5  "  Paham  y'th  ddarostyngir, 
fy  enaid  ?  a  phaham  y  terfysgi 
ynof?gobeithiaynNuw;  canys 
etto  y  moliannaf  ef,  se/  iach- 
a\vdwriaeth    fy    wyneb,  a'm 

-L'UW.  c  pg.  42.  5_  II 

PSALM  XLIV. 

1  Yr  e(,lwys,wrth  gofio  daioni  Duio  tu  aq  atti 
o  r  blaen  ,  yn  cicyno  rhag  ei  dryqfyd  pre- 
sennol;  17  yn  dangoe  ei  phurdeh,  2^ ac  yn 
gweddio  yn  ddi/ri/  am  gymmorth 
43 


 ^..^^^^y^,  i  luiuiuii  (^oraii,  Jiasci 

DUW,  clywsom  â'n  cl 
^  iau,  ein  tadau  a  fynei 


I'r  Pc-ncordd,  i  feibion  Corali,  Maschil. 

clust- 

^  ,     ^  j  negas- 

ant  1  m,  y  weithred  a  wnaeth- 
ost  yn  eu  hamser  hwynt,  yn  v 
dyddiau  gynt.  '  ^  J' 

2  *  Ti  a  th  law  a  yrraist  allan 
y  cenhedloedd,  ac  a'u  plen- 
naist  hwythau ;  ti  a  ddrygaist  y 
bobloedd,  ac  a'u  ^  cynnyddaist 
hwythau. 

•Ex.l5.17.  Ps.78.55.aS0.8.     ' g,jrraisl  vmailh. 

3  Canys  "nid  â'u  cleddyf  eu 
hun  y  goresgynasant  y  tir,  nid 
eu  braich  a  barodd  iachawd- 
wriaeth  iddynt;  eithr  dy  dde- 
heulaw  di,  a'th  fraich,'a  lle- 
wyrch  dy  wyneb,  <=o  herwydd 
1  ti  eu  hofíì  hwynt. 

«'Deut.S.n.  Jos.  24.  12.  cDeut.4.37. 

4  'Ti,  Dduw,  yw  fy  Mrenhin: 
gorchymyn  iachawdwriaeth  i 
Jacob.  <írs.  74. 12. 

5  Ynot  ti  y  cilgwthiwn  ni 
em  gelynion :  dy  enw  di 
y  sathrwn  y  rhai  a  gyfodant 
inherbyn. 

6  O  herwydd  «nid  yn  fy 
mwa  yr  ymddiriedaf ;  nid  fy 
nghleddyf  chwaith  a'm  hach- 

Ub.  «Ps.33.16. 

7  Eithr  ti  a'n  hachubaist  ní 
oddi  wrth  ein  gwrthwyneb- 
^^yr^.ac  a  waradwyddaist  ein 
caseion. 

8  Yn  Nüw  yr  ymflfrostiwn 


Yr  egliüi/s  yn  cwyno  PSAL 

trwy  y  dydd  ;  a  ni  a  glodforwn 
dy  enw  yn  dragywydd.  Selah. 

9  Ond  Ui  a'n  bwrîaîst  ni  ym- 
aîth,  ac  a'n  gwaradwyddaist ; 
ac  nid  wyt  yn  myned  allan  gyd 
â'n  Uuoedd. 

i  Ps.  60. 1, 10.  a  74. 1.  a  89.  38.  a  108. 11. 

10  Gwnaethost  i  ni  droi  yn  ol 
oddi  wrth  y  gelyn :  a'n  cas- 
eion  a  anrheithiasant  iddynt 
eu  hun. 

11  ^Rhoddaist  ni  fel  defaid 
î'w  bwytta;  a  gwasgeraist  ni 
ym  mysg  y  cenhedloedd. 

&  Rhuf.  8.  36. 

12  ^  Gwerthaist  dy  bobl  heb 
*elw,  ac  ni  chwanegaist  dy 
olud  o'u  gwerth  hwynt. 

hEs.52.3,4.  Jer.15.13.  '^B.ob.oìud. 

13  'Gosodaist  ni  yn  warth- 
rudd  i'n  cymmydogion,  yn 
watwargerdd  ac  yn  wawd  i'r 
rhai  ydynt  o  n  hamgylch. 

iDeut.28.37.  Ps.  79. 4.  a  80.  6. 

14  ^Gosodaist  ni  yn  ddîareb 
ym  mysg  y  cenhedloedd,  ^  yn 
rhai  i  ysgwyd  pen  arnynt  ym 
mysg  y  bobloedd. 

kJer.24.  9.      1  2  Bren.  19.  21.  Job  16.  4.   Ps.  22.  7. 

15  Fy  ngwarthrudd  sydd 
beunydd  ger  fy  mron,  a  chy- 
wilydd  fy  wyneb  a'm  tôdd : 

16  Gan  lais  y  gwarthruddwr 
a'r  cablwr ;  o  herwydd  y  gel- 
yn  a'r  ymddîalwr.         ps  s.  2. 

17  Hyn  oll  a  ddaeth  arnom ; 

etto  ni'th  anghofiasom  di,  ac 
44 


HAU.  rhag  ei  drygfyd. 

ni  buom  anffyddlawn  yn  dy 
gyfammod. 

18  Ni  throdd  eîn  calon  yn  ei 
hol,  ac  nid  aeth  ein  cerdded- 
iad  allan  o'th  Iwybr  di ; 

19  Er  i  ti  ein  curo  yn  ''nhrig- 
fa  dreigiau,  a  thoi  drosom  â 

chysgod  angau. 

D  Es.  34. 13.  a  35.  7.       <>  Ps.  23.  4. 

20  Os  anghofiasom  enw  ein 
Duw,  neu  ^estyn  ein  dwylaw 
at  Dduw  dîeithr : 

PJobll.  13.  Ps.  68.  31. 

21  ^Oni  chwilia  Duw  hyn 
allan  ì  canys  efe  a  ŵyr  ddirgel- 
oedd  y  galon.  qJob3i.i4. 

22  íë,  '^er  dy  fwyn  di  y'n 
Ueddir  beunydd;  cyfrifir  ni 
fel  defaid  i'w  Uadd.  '^Rhuf.s.se. 

23  '  Deffro,  paham  y  cysgî,  O 
Aeglwydd  ?  cyfod,  na  fívrw  ni 
ymaith  yn  dragywydd. 

8  Ps.  7.  6.  a  35.  23.  a  59.  4,  5.  a  78.  65. 

24  Paham  y  cuddi  dy  wyneb  ? 
ac  yr  anghofi  ein  cystudd  a'n 
gorthrymder  ? 

25  Canys  *gostyngwyd  ein 
henaid  i'r  Uwch :  glynodd  ein 
bol  wrth  y  ddaear.    *ps.  119. 25. 

26  Cyfod  yn  gynnorthwy  i  nî, 
a  gwared  ni  er  mwyn  dy  dru- 
garedd. 

PSALM  XLV. 

1  Mawrliydi  a  rliad  hrenhinîaeth  Crist.  10 
Dyledswydd  yr  eglwys,  aW  hudd  sydd  o 
hynny. 


Mawrhydi  a  rhad  PSAl 

Tr  Pencerdd   ar  Sosanninì,  i  feibion  Corah, 
2  Maschil,  Cân  cariadau. 
»  Ps.  69,  a  80,  titl.      2  Neu,  Aíhrawiaeth. 

«mRAETHA  fy  nghalon 
X  beth  da:  dywedyd  yr 
ydwyf  y  pethau  a  wneuthum 
i'r  brenliin:  fy  nhafod  sydd 
bin  ysgrifenydd  buan. 

*  Heb.  Maefy  nghaìm  yn  hemi  alìan  heth  da. 

2  Teccach  ydwyt  na  meibion 
dynion :  tywalltwyd  gras  ar  dy 
wefusau:  o  herwydd  hynny 
y'th  fendithiodd  Duw  yn  dra- 
gywydd. 

3  Gwregysa  dy  "gleddyf  ar 
dy  glun,  O  Gadarn,  a  th  ogon- 
iant  a'th  harddwch. 

"£8.49.2.  Heb.4.12.    Dat.  1. 16.  a  19. 15. 

4  Ac  yn  dy  harddwch  ^march- 
oga  yn  Uwyddiannus,  o  her- 
wydd  gwirionedd,  a  Uedneis- 
rwydd,  a  chyfiawnder;  a'th 
ddeheulaw  a  ddysg  i  ti  bethau 

ofnadwy.       *  Heb.  llwydda,  marchoga. 

5  Pobl  a  syrthiant  danat ;  o 
herwijdd  dy  saethau  llymion 
yn  glynu  y'nghalon  gelynion  y 
Brenhin. 

6  '^Dy  orsedd  di,  O  Dduw, 
sydd  byth  ac  yn  dragywydd: 
teyi-n-wíalen  uniondeb  yiü 
teyrn-wîalen  dy  frenhiniaeth 

dÌ'  «Ps.ga^.  Heb.1.8. 

7  ''Ceraist  gyfiawnder,  a 
chaseaist  ddrygioni :  am  hyn- 
ny  y'th  enneiniodd  *Duw,  sef 

dP6.33.5.  «Es.ül.1. 
45 


MAU.  brenhiniaeth  Crì.st. 

dy  Dduw  di,  âg  olew  llawen- 
ydd  yn  fwy  na'th  gyfeillion. 

8  Arogl  myrr,  aloes,  a  chasia, 
sydd  ar  dy  holl  wisgoedd: 
allan  o'r  palasau  ifori,  á'r  rhai 
y'th  lawenlìasant. 

9  Merched  brenhinoedd  oedd 
ym  mhlith  dy  bendefígesau: 
^safai  y  frenhines  ar  dy  dde- 
heulaw  mewn  aur  coeth  o 

Ophir.  t  Edrych  1  Bren.  2. 19. 

10  Gwrando,  ferch,  a  gwel,  a 
gostwng  dy  glust ;  ac  ^angliofia 
dy  bobl  dy  hun,  a  thỳ  dy  dad. 

s  Edrych  Deut.  21. 13. 

11  A'r  Brenhin  a  chwennych 
dy  degwch :  canys  ^  efe  yw  dy 
lor  di ;  ymostwng  dithau  iddo 

ef.  "Ps.  95.  G.   Es.  54.  ü. 

12  Merch  Tyrus  hefyd  fydd 
yno  âg  anrheg ;  'a  chyfoetliog- 
ion  y  bobl  a  ymbiíiant  â'th 
wyneb.    •P8.22.29.  a72.  lo.  Es.49.23. 

13  Merch  y  Brenhin  sydd  oll 
yn  ogoneddus  o  fewn:  gem- 
waith  aur  yw  ei  gwisg  hi. 

>■  Dat.  19.  7,  8. 

14  '  Mewn  gwaith  edau  a  nod- 
wydd  y  dygir  hi  at  y  Bren- 
hin:  y  morwynion  y  rhai  a 
ddeuant  ar  ei  hol,  yn  gj-feill- 
esau  iddi,  a  ddygh-  attat'ti. 

•  Can.  1.  4. 

15  Mewn  Ilawenydd  a  gorfol- 
edd  y  dygir  hwynt:  deuant  í 
Iys  y  Brenhin. 

16  Dy  feibion  fydd  yn  Ue  dy 


Yr  ymddiried  sydd  PSAl 

dadau,  "^y  rhai  a  wneî  yn  dy- 
wysogîon  yn  yr  hoU  dir. 

^  1  Petr  2.  9.    Dat.  1.  6.  a  5. 10.  a  20.  6. 

17  Paraf  gofio  dy  enw  ym 
mhob  cenhedlaeth  ac  oes :  am 
hynny  y  bobl  a'th  folîannant 
byth  ac  yn  dragywydd. 

PSALM  XLVI. 

1  Yr  ymddiried  sydd  gan  ijr  eglwys  yn  Nmo. 
8  Cynghor  i  ystyried  hynny. 

Tr  Pencerdd       feibion  Corah,  Cân  ar 
^  Alamoth. 
2  ifeihîon.      a  1  Chron.  15.  20. 

DJJW  sijdd  noddfa  a  nerth 
i  ni,  ^  cymmorth  hawdd 
ei  gael  mewn  cyfyngder. 

»>Deut.  4.  7.  Ps.  145.18. 

2  Am  hynny  nid  ofnwn  pe 
symmudai  y  ddaear,  a  phe 
treiglid  y  mynyddoedd  i  'gan- 

Ol  y  mÔr  :  ^  Heb.  gahn  y  moroedd. 

3  rhuo  a  therfysgu  o'i 
ddyfroedd,  er  crynu  o'r  myn- 
yddoedd  gan  ei  ymchwydd  ef. 
Selah. 

cPs.93.3,4.   Jer.5.22.   Matt.  7.  25. 

4  Y  mae  afon,  a'i  ffrydiau 
a  lawenhânt  ddinas  Duw; 
cyssegr  preswylfeydd  y  Gor- 
Wchaf. 

5  Duw  sydd  yn  ei  chanol ; 
nid  ysgog  hi :  Duw  a'i  cyn- 
northwya  ^yn  fore  iawn. 

Heb.  pan  icyneho  y  hore  :  Jldrych  Exod.  14.  24,  27. 
2  Chron.  20.  20.   Ps.  30.  5.  a  143.  8. 

6  ^  Y  cenhedloedd  a  derfysg- 


jMAU.      gan  yr  eglwys  yn  Nuw. 

asant,  y  teyrnasoedd  a  ysgog- 
asant:  efe  a  roddes  ei  lef, 
toddodd  y  ddaear. 

7  ^  Y  mae  Aeglwydd  y  Uu- 
oedd  gyd  â  ni;  mae  Duw 
Jacob  yn  ^amddiffynfa  i  ni. 

Selah.  •  ad.  11.      5  Heb.  uchelfa. 

8  ^Deuwch,  gwelwch  weith- 
redoedd  yr  Aeglwydd;  pa 
anghyfannedd-dra  a  wnaeth 
efe  ar  y  ddaear.        *^ps.  es.  5. 

9  Gwna  i  ryfeloedd  beidio 
hyd  eithaf  y  ddaear;  ^efe  a 
ddryllia  y  bwa,  ac  a  dyrr  y 
way wfFon,  efe  a  lysg  y  cerbyd- 
au  â  thân.  &ps.76.3. 

10  Peidiwch,  a  gwybyddwch 
mai  myfi  sydd  Dduw  :  dyrchefir 
fi  ym  mysg  y  cenhedloedd, 
dyrchefir  fi  ar  y  ddaear. 

11  ^  JT  ma6  Aeglwydd  y  llu- 
oedd  gyd  â  ni ;  amddiffynfa  i 
ni  yw  Duw  Jacob.  Selah. 

tad.7. 

PSALM  XLVII. 

Cynghori  y  cenhedloedd  i  groesaiou  teyrnas 
Crist  yn  llawen. 
Tr  Pencerdd,  Psalm  ^  i  feibion  Corah. 
2  Neu,  meihion. 

YR    hoU    bobl,  ^curwch 
ddwylaw :   Uafar  genwch 
i  Dduw  â  llef  gorfoledd. 

aEs.55. 12. 

2  Canys  yr  Aeglwydd  gor- 
uchaf  sydd  ofnadwy;  ^Bren- 
hin  mawr  ar  yr  holl  ddaear. 

bMal.  1.  14. 


Cynghor  Vr  cenhedloedd.  PSALMAU. 
3  Efe  a  ddwg  y  bobl  danom 
ni,  a'r  cenhedloedd  dan  ein 
traed. 

^  4  Efe  a  ddethol  ein  hetifedd- 
iaeth  i  ni,  ardderehowgrwydd 
Jacob,  yr  hwn  a  hoffodd  efe. 
Selah. 

5  "Dyrchafodd  Duw^  â  llawen- 
floedd,  yr  Arglwydd  â  sain 
udgorn.  «  ps.  es.  24, 25. 

6  Cenwch  fawl  i  Dduw,  cen- 
wch :  cenwch  fawl  i'n  Brenhin, 
cenwch. 

7  Canys  Brenhin  yr  holl 
ddaear  yw  Duw:  ^cenwch 
faw  1  ^  yn  ddeallus. 

"  1  Cor.  14. 15.      3  Heb.  bob  deaìlus. 

8  Duw  sydd  yn  teyrnasu  ar  y 
cenhedloedd:  eistedd  y  mae 
Duw  ar  orsedd-faingc  ei  sanct- 
eiddrwydd. 

9  *  Pendefigion  y  bobl  a  ym- 
gasglasant  ynghyd,  « sef  pobl 
Duw  Abraham:  canys  tar- 
iannau  y  ddaear  ydynt  eiddo 
Düw:  dirfawr  y  dyrchafwyd 

*  Neu,  Shai  euiyttysgar.     »  Neu,  at  hoU. 


Addurn  yr  eglwys. 

2  ''Tcgwch  bro,  llawcnydd 
yr  holl  ddaear,  yio  mynydd 
Sion,  ''yn  ystlysau  y  gogledd, 
°  dmas  y  Brenhin  mawr. 

•Ps.50.2.    Jer.3.19.    Galar.  2.  lô.    Ezec.  20  6 
Dan.  8.  9.  a  11.  IC.    b  Es.  14. 13.     o  Matt.  5.  35. 

3  Duw  yn  ei  phalasau  a  ad- 
waenir  yn  amddiffynfa. 

4  Canys  wele,  y  brenhin- 
oedd  a  ymgynnullasant,  aetli- 
ant  heibio  yngliyd. 

5  Hwy  a  welsant,  fclly  y  rhy- 
feddasant;  brawychasant,  ac 
aethant  ymaith  ar  ffrwst. 

6  Dychryn  a  ddaeth  arn\Tit 
yno,  a  dolur,  megis  gwraig'yn 


esgor 
■^A 


PSALM  XLVIII. 

Áddurn  a  rhagorfraint  yr  eglioys, 
Cân  a  Psalm     feibion  Corah. 
2  Neu,  meibion. 

MAWR  yw  yr  Aeglwtdd,  a 
thra  moliannus,  yn  ninas 
ein  Duw  ni,  íjn  ei  fynydd 
sanctaidd. 

47 


7  "A  gwynt  y  dnyrain  j 
drylli  longau  y  ^  môr. 

^  Jer.  18. 17.      e  Ezec.  27.  26.      s  Tanü. 

8  Megis  y  clywsom,  fellv  y 
gwelsom  yn  ^ninas  AeglwVdd 
y  Iluoedd,  yn  ninas  ein  Duw 
ni :  Dmv'  a 'i  sicrliâ  hi  jn  dra- 
gywydd.  Selah.       ^ ad.  i,  2. 

9  Meddyliasom,  O  Dduw,  am 
dy  drugaredd  y'nghanol  dy 
deml. 

10  Megîs  y  mae  dy  enw,  O 
Dduw,  felly  y  mae  dy  fawl  hrd 
eithafoedd  y  tir:  cyflawn' o 
gyfiawnder  yw  dy  ddeheulaw. 

11  Llawenyched  mynydd 
Sion,  ac  ymhjŵyded  merched 
Judah,  o  herwj-dd  dy  farned- 
igaethau. 

12  Amgylchwch    Sîon,  ac 


PSALMAU. 
rhîfwch 


Eirioí  difrifol. 

ewch  o'i  hamgylch  hî 
eî  thyrau  hî. 

13  ^Ystyriwch  ei  rhagfurîau 
^edrychwch  ar  ei  phalasau; 
fel  y  mynegoch  i'r  oes  a  ddelo 
ar  ol. 

*  Heb.  Gosodwch  eîcJi  calonnau  ar,  ^ìííeu,  dyrchefwch. 

14  Canys  y  Duw  hwn  yw  eîn 
Duw  ni  byth  acyn  dragywydd : 
efe  a'n  tywys  ni  hyd  angau. 

PSALM  XLIX. 

1  Eiì'iol  difrifi  adeiladuffydd  yr  adgyfodiad, 
nid  ar  allu  hìjdol,  ond  ar  Bduw.     16  ŵ 
ddylid  rhyfeddu  lorth  Iwtjddiant  hydol 
Tr  Pencerdd,  Psalm     feibion  Corah. 
2  Neu,  metbion, 

PLYWCH  hyn,  yr  holl 
vy  bobloedd;  gwrandêwch 
fufn,  hoU  drigolion  y  byd 

2  Yn  gystal  "gwreng  a  bon- 
heddig,  cyfoethog  a  thlawd 
ynghyd.  ''Ps.62.9 

3  Fy  ngenau  a  draetha 
ddoethineb;  a  myfyrdod  fy 
nghalonfÿdd  am  ddeall. 

4  "Gostyngaf  fy  nghlust  at 
ddiareb ;  fy  nammeg  a  ddat- 
guddiaf  gyd  â'r  delyn. 

''Ps.  78.  2.  Matt.  13.  35. 

5  Paham  yr  ofnaf  yn  amser 
adfyd,  pan  y'm  hamgylchyno 
anwiredd  fy  sodlau  ? 

6  Rhai  'a  ymddiriedant  yn 
eu  golud,  ac  a  ymffrostiant  yn 
Ihosowgrwydd  eu  cyfoeth. 

«10^31.24.  Pb.  52.  7.  a  62. 10.  Marc  10.  24. 
1  Tim.  6. 17. 
48 


Gwagedd  golud  hydol. 

7  Gan  waredu  nî  wared  neb 
ei  frawd,  ni  all  efe  roddi 
iawn  drosto  i  Dduav  ; 

8  (Canys  "gwerthfawr  yw 
pryniad  eu  henaid,  a  hynny  a 
baidbyth;)  ^  Job  se.  ìs,  19. 

9  Fel  y  byddo  efe  byw  byth, 
ac  *  na  welo  fygredigaeth. 

•Ps.89.48. 

10  Canys  efe  a  wél  fod  *y 
doethion  yn  meirw,  yr  un  ffun- 
ud  y  derfydd  am  ffol  ac  ynfyd, 
gadawant  eu  golud  i  eraill. 

'Preg.2. 16. 

11  Eu  meddwl  yio,  y  pery  eu 
tai  yn  dragywydd,  a'u  trig- 
feydd  hyd  genhedlaeth  a  chen- 
hedlaeth:  enwant  eu  tiroedd 
ar  eu  henwau  eu  hunain. 

12  Er  hynny  ^  dyn  mewn  an- 
rhydedd,  nid  erys ;  tebyg  y w 
i  anifeiliaid  a  ddifethir. 

sad.  20.  Ps.  82.  7. 

13  Eu  ffordd  yma  yw  eu  hyn- 
fydrwydd ;  etto  eu  hiliogaeth 
ydynt  foddlawn  i'w  ^hymad- 
rodd.    Selah.  3  Heb.  genau. 

14  Fel  defaid  y  gosodir  hwynt 
yn  *  uffern ;  angau  a  ymborth 
arnynt;  ''a'r  rhai  cyfiawn  a 
lywodraetha  arnynt  y  bore ; 

a'u  ^tegwch  a  dderfydd  *'yn 
y  bedd,  o'u  cartref. 

*  y  heâd.      h  Dan.  7.  22.    Mal.  4.  3.    Luc  22.  30. 
lCor.  6.2.    Dat.  2.  26.  a  20.  4.       «Job4.21.  Ps, 
39. 11.      6  Neu,  cryfder.      «  Neu,  y  ledd  yw  cartr^ 
pob  un  0  honynt. 


Mawrliydi  Duw 

^  15  Etto  Duw  a  wared  fy  enaid 
1  o  feddiant  'uífern:  canys 
efe  a  m  derbyn  i.  Selah. 

'  Heb.  law.      8  Neu,  y  hedd. 

16  Nac  ofna  pan  gyfoethogo 
un  pan  ychwanego  gogoniant 
ei  aỳ  ef : 

17  "Canys  wrth  farw  ni  ddwg 
efe  ddim  ymaith,  ac  ni  ddis- 
gyn  ei  ogoniant  ar  ei  ol  ef. 

18  Er  iddo  yn  ei  fywyd  fen- 
clithio  ei  enaid :  canmolant  di- 
thau,  o  byddi  da  wrthyt  dy  hun. 

19  Efe  a  â  at  genhedlaeth  ei 
aadau,acni  welant  oleuni  byth. 

20  'Dyn  mewn  anrhydedd, 

"sydd  gyíTelyb 
1  anifeihaid  a  ddifethir. 

•  ad.  12.      m  Preg.  3. 18. 


PSALM  L. 

1  Mawihydi  Dmv  yn  ei  eglwys.    5  Ei  drefn  ef 
am.  gasgU  y  saint  ynghyd.  7  Nad  oes  ewyllL 

S-ŵrr  ^*''»'^ 

Psalm  'Asaph. 
«  Neu,  i  Asaph,  Edrych  1  Chr.  15. 17  a  25  2 
2Chr.  29.30.  '  ' 

"piÜW  y  duwiau,  sef  jr  Ae- 
J-^  GLWYDD,  a  lefarodd,  ac  a 
alwodd  y  ddaear,  o  godiad 
haul  hyd  ei  fachludiad. 

2  AUan  o  Síon,  "perffeith- 
rwydd  tegwch,  ^y  Uewyrchodd 

JJUW.  a  Ps.  48.  2.      b  Ps.  80  1. 

Duw  ni  a  ddaw,  ac  ni 
bydd  distaw:  «tân  a  ysa  o'i 

"'Ps.  97.  3. 
49 


PSALMAU.  ,i 

flaen  ef,  a  thymmestl  ddirfawr 
iydd  o'i  amgylch. 

*  '^öilw  ar  y  nefoedd  oddi 
"^iî^íi         ^  ddaear,  i  farnu 

ei  bobl.  <'Deut.4.30.a31.28.a32.1. 

Eb.  1.  2.  Mic.  6. 1,  2 

5  Cesglwch  fy  saint  ynghyd 
dttat  íi,  y  rhai  a  wnaethant 
gyíammod  â  mi  trwy  aberth 

6  «A'r  nefoedd  a  fynegant'ei 
gyfiawnder  ef :  canys  ^Duw  ei 
hun  sydd  Farnwr.  Selah. 

•Pe.97.6.  íPs.75.7. 

,y^]:^^^;ch  fy  mhobl,  a  mia 
î^í^raf ;  O  Israel,  a  mi  a  dyst- 
lolaethaf  i'therbyn:  Duw,%e/ 

8  ÍJid  'am  dy  aberthau  y'th 
geryddaf,  na'th  boeth-offrym- 
mau,  am  nad  oeddynt  ger  fv 
mron  i  yn  wastad. 

"  Es.  1. 11.      i  Hos.  6.  6. 

9  ''Ni  chymmeraf  fustach  o'th 
dy,  na  bychod  o'th  gorlaunau. 

■■Mic.  6.  6.  Act.  17.  25. 

10  Canys  holl  fwrstfilod  y 
çoed  ydynt  eiddof  fi.  a'r  an- 
ifeihaid  ar  fil  o  fynrddoedd. 

11  Adwaen  holí  adar  v  myn- 
yddoedd:  a  gwŷUt  anifeiliaid 
y  maes  ydijnt  'eiddof  fi. 

'  Heb.  gud  â,  mi. 

12  Os  bydd  newyn  arnaf,  ni 
ddywedaf  i  ti :  '  cauvs  y  byd 
a  i  gyflawnder        eiddof  fi. 

Pe.  24. 1. 


iExod.l9.ô.  Deut.lO.  14.  Job  41. 11. 

lCor.  10.26,28. 


Abertliu  moliant. 

13  A  fwyttâf  fi  gig  teirw?  neu 
a  yfaf  fi  waed  bycliod  ? 

14  ""Abertha  foliant  i  Dduw  , 
a  nhâl  i'r  Goruchaí  dy  addun- 
edau :       m  hos.  14. 2.  Heb.  13 15 

'■  Deut.  23.  21.  Job  22.  27.  Ps.  76. 11.  Preg.  5.  4,  5 

15  A  "galw  arnaf  fi  yn  nydd 
trallod :  mi  a'th  waredaf,  a  thi 
a'm  gogoneddi. 

"  Job  22.  27.  Ps.  91. 15.  a  107.  6, 13, 19,  .„ 

16  Ond  wrth  yr  annuwiol  y 
dywedodd  Duw,  Beth  sydd  i 
ti  a  fynegech  ar  fy  neddfau, 
neu  a  gymmerech  ar  fy  nghyf- 
ammod  yn  dy  enau? 

17  PGan  dy  fod  yn  casâu  a- 
ddysg,  ac  yn  taflu  fy  ngeiriau 

i'th  ol.  P  Ehuf.  2.  21,  22. 

18  Pan  welaist  leidr,  cyttun- 
aist  âg  ef;  a'th  gyfran  oedd 
gyd  â'r  godinebwyr. 

19  GoUyngaist  dysafii  i  ddryg- 
loni,  la'th  dafod  a  gyd-bletha 
ddichell.  ipb.62.2. 

20  Eisteddaist,  a  dywedaist 
yn  erbyn  dyfrawd:  rhoddaist 
enllib  i  fab  dy  fam. 

21  Hyn  a  wnaethost,  a  'mi 
a  dewais:  'tybiaist  dithau 
íy  mod  yn  gwbl  fel  ti  dy 
hun:  ond'mì  a'th  argyhoedd- 
af,  ac  a'w  trefnaí  o  flaen  dy 
lygaid. 

'  Edryeh 


'  Preg.  8.  U,  12.   Es.  2G.  10.  a  57. 11 
Ehuf.  2.  4.    t  Ps.  90.  8. 


22  Deallwch  hyn  yn  awr,  y 
rhai  ydych  yn  anghofio  Duw : 


PSALMAU.  Gweddio  amfaddemnt. 
rhag  i  mi  eicìi  rhwygo,  ac  na 
byddo  gwaredydd. 

23  Yr  hwn  a  abertho  fol- 
lant,  a'm  gogonedda  i :  a'r  neb 
a  osodo  ei  fí'ordd  ijn  iawn, 
dangosaf  iddo  iachawdwriaeth 
Duw. 

PSALM  LI. 

1  Bafydd  yn  gweddto  am  faddeuant  peehodau 
ac  yn  gwneuthur  cyffes  ddifrif  o  honynt': 
b  yn  gweddío  am  ei  saneteiddio.  16  Nad 
oes  ewyllys  gan  Dduw  mewn  aherih,  ond 
mewn  purdeb  calon.  18  Y  mae  yn  gweddw 
aros  tjr  eglwys. 

^^^^  Dafydd,  »pan  ddaeth 
JNathan  y  prophwyd  atto,  wedi  iddo  bfyned 
1  mewn  at  Bathseba. 

«2Sam.  12.1.      •>  2  Sam.  11. 2, 4. 

TPtUGAEHA  wrthyf,  O 
Dduw,  yn  ol  dy  drugarowg- 
rwydd:  yn  ol  Ihaws  dy  dos- 
turiaethau,  "dilea  fy  anwir- 
eddau.  "ad.a  £8.43.  2.0.^44.22.  coi.2.14. 

2  "Golch  fi  yn  Uwyr-ddwys 
oddi  wrth  fy  anwiredd,  a  glan- 
hâ  fi  oddi  wrth  fy  mhechod. 

"îHeb.9.14.  lloanl.7.  Dat.  1. 5. 

3  Canys  yr  wyf  yn  cydnabod 
y  nghamweddau :  a'm  pechod 

Sì/dd  yn  wastad  ger  fy  mron. 

4  *Yn  dy  erbyn  di,  dydi  dy 
hunan,y  pechais,  ac  y  gwneuth- 
um  y^  drwg  7iwn  yn  dy  olwg : 
^fel  y'th  gyfiawnhâer  pan  lef- 
erych,  ac  y  byddit  bur  pan 
"arnech. 

•  Gen.  20.  6.  a  39. 9.  Lef.  5. 19.  a  6. 2.    'Ehuf.  3.  4, 

5  Wele,  ^mewn  anwiredd  y'm 

eJobl4.  4.  loanS.  6.  Ehuf.5. 12.  Eph.  2.  3. 


Cijffes  ddifrifol  PSAI 

lluniwyd ;  ac  mewn  pechod  y 
^  beichiogodd  fy  mam  arnaf. 

2  Heb.  cynliesoddýy  mam. 

6  Wele,ceraist  wirionedd  oddi 
mewn :  a  pheri  i  mi  wybod 
doethineb  yn  ^y  dirgel.  ^ddiraei. 

7  ^  Glanhâ  íì  âg  isop,  a  mi  a 
lanhêir:  golch  fi,  a  byddaf 
*wynnach  na'r  eira.  ^  Lef.  i4. 4,  e,  49. 

Niim.19.18.  Heb.9. 19.      iEs.  1.18. 

8  Pâr  i  mi  glywed  gorfoledd 
a  llawenydd ;  fel  y  llawenycho 
yr  esgyrn  a  ddrylliaist. 

9  Cuddia  dy  wyneb  oddi  wrth 
fy  mhechodau,  a  ^dilea  fy  hoU 
anwireddau.  ^  ad.  i. 

10  Crea  galon  lân  ynof,  O 
Dduw;  ac  adnewydda  yspryd 
^uniawn  o'm  mewn. 

*  Neu,  diamoadal. 

11  Na  fwrw  fì  ymaith  oddi 
ger  dy  fron;  ac  na  chym- 
mer  dy  yspryd  sanctaidd  oddi 
wrthyf. 

12  Dyro  drachefn  i  mi  orfol- 
edd  dy  iachawdwriaeth ;  ac 
d'th  hael  yspryd  cynnal  fi. 

13  rna  y  dysgaf  dy  ffyrdd  i 
rai  anwir;  a  phechaduriaid  a 
droir  attat. 

14  Gwared  fi  oddi  wrth  w^aed, 
O  Dduw,  Duw  fy  iachawdwr- 
îaeth:  a'm  tafod  a  gân  yn 
Uafar  am  dy  gyfiawnder. 

15  Arglwydd,  agor  fy  ngwef- 
usau,  a'm  genau  a  fynega  dy 
foliant. 


MAU.  Yspr?/d  dri/lliog. 

16  Canys  ^ni  chwennychi  ab- 
erth ;  ^  pe  amgen,  mi  a'/  rhodd- 
wn :  poeth-offrwni  ni  fynni. 

í  Num.  15.  27,  30.  Ps.  40.  6.  a  50.  8.  Es.  1.  11. 
J er.  7.  22.   Hos.  G.  G.      »  Neu,  fel  y  rhoddmi. 

17  Aberthau  Duw  ydynt  ys- 
pryd  drylliedig :  calon  ddi  yll- 
iog  gystuddiedig,  O  Dduw,  ni 
ddirmygi. 

^  Pb.  34. 18.   Es.  57. 15.  a  GG.  2. 

18  Gwna  ddaioni  yn  dy  ew- 
yllysgarwch  i  Síon:  adeilada 
furiau  Jerusalem. 

19  Yna  y  byddi  foddlawn  î 
''ebyrth  cyfiawnder,  i  boeth- 
offrwm  ac  aberth  llosg:  yna 
yr  offrymmant  fustych  ar  dy 

allor.  °Ps.4.5.   Mal.3.  3. 

PSALM  LII. 

1  Bafydd  yn  harnic  ar  goegni  Doeg,  ac  yn 
prophwydo  eî  ddinystr  ef,  6  ac  y  Uaicenhá  y 
cyfiaion  oH  hlegid.  8  Dafydd,  o'i  hyder  ar 
drugaredd  Duio,  yn  rhoddi  d'îolch. 

I'r  Pencerdd,  Maschil,  P&ahn  Dafydiì,  *'^pan 
ddaeth  Döeg  yr  Edomiad  a  mynegi  i  Saul, 
a  dywedyd  wrtho,  Daeth  Daf}-dd  i  dŷ 
Ahimelech. 

«ISam.  22.  9. 

PAHAM  yr  ymff'rostî  mewn 
drygionî,  O  ^gadarn  ?  y 
mae  trugaredd  J)\^  'yn  parliáu 
yn  wastadol.        ^ i  sam.  21. 7. 

2  ""Dy  dafod  a  ddycliymmyg 
ysgelerder ;  ^  fel  elljii  llym,  jti 
gwneuthur  twyll. 

c  Ps.  50. 19.      d  Ps.  57.  4.  a  59.  7.  a  64.  3. 

3  Hoffaîst  ddrygionî  yn  fwy 
na   daioni;   a  chelwydd  jt: 


PSALMAU.  Llygredigaeth  dijn. 

Tkom.i  bob  geinau  USfS'^dd: 
tryw. '  O  dafod  twyllodrus.  ffi»dd^nmre 

i>ieu,  1*1    j  aPc  in  4  al4  l,&c.      ^Rhuf.  3.  lU. 

yndragywydd:  f X  î)"  f  îon  nefoedd  ar  foibion  dymon,  i 
raŴdlrreiddTa  a.oedd  «e5  yn  ddeallns. 

ol"iV  Belah.  «  ^âlir  por™  o  honynt 

ac  a  ofnant,  ac  a  cnw  ddaioni,  nac  oes  nn. 

am  ei  ben.  .  '^^^  4  Oni  ẃyr  gweithredwyr  an- 

7  Wele  y  gwr       os^dodd    *  ^^^^,^^^1^!^    dd  yn  bwytta 

ppw  yn  g/.^^^^^^^*^^^^^  fy  mhobl>  y  bwyttâent  fara : 

ymddmedodd  yn   Ihoso wg_    y.  ^^^^^^^^^  ^^^^ 

rwydd  ei  olud,  ac  a  ymnen  ofnasant  öraíi  ofn, 

odd  yn  ei  *  ddrygioni  ^  ^^^^^ 

r  ;'^  ''fi  .  ,^1  fel  olew-  a  wasgarodd  esgym  yr  bv>J 

^  i^'''^  "^l^d  vf  nht  Ddw  :  a'thwarchaeodd:  gwaradwydd- 

wydden  werdd  yn  ^hyj^^^^  ^i^t  hwynt,  am  i  Dduw  eu  dir- 

ymddiriedaf  yn   nhrugareau  0^      y       ^  ^^.^^  ^s.  1. 

t)xjw  byth  ac  yn  dragy wydd.  «^^1^^^^'  ^^^^id  iachawdwr- 

9  Clodforaf  dî  ^n  dragywydd  i-^/^Ij-^^^^^^ 
o  hepvydd  i  ti  wnenthur  «^-^«^^^^^^^^^  ac  yr  ym- 

LntsŴt-  bíon        Wal-ael.  .h..p.«...- 


saint. 


PSALM  LIII. 


1  Bafydd  yn  gosod  allan  lygredigaeth  dyn  na- 
turiol;  4  yn  argyhoeddi  yr  «»»»«'»<'í  ^^'f' 
oleuni  eu  eydwyhod  eu  hun ;  6  yn  ymogon- 
eddu  yn  iachawdwriaeth  Duw. 
I'r  Pencerdd  ar  y  Mahalath,  Maschil, 
Psalm,  Dafydd. 
62 


PSALM  LIV. 

1  Dafydd  vn  cwyno  rhag  y  Ziphiaid,  ac  yn 
^  f:So  Ìl  ilchawdwriaeth:  4  ae  o  hyder 

ar  gymmorth  Buw,  yn  addaw  aherth. 
I'r  Pencerdd  ar  Neginoth,  Masçhil.  Psalm 

Dafydd  apan  ddaeth  y  Z^V^^\  ■ì,'^^' 

S  wrth  Sanl,  Onid  ydyw  Dafydd  yn 

ymguddio  gyd  â  ni  ? 

»  ISam.  23. 19.  a  26.1. 


Cwyno  rhag  y  Ziphiaid.  PSAI 

ACHUB  fì,  O  Dduw,  yn  dy 
_  enw;   a  barn  fì  yn  dy 
gadernîd. 

2  Duw,  clyw  fy  ngweddî; 
gwrando  yinadrodd  fy  ngenan. 

3  Canys  ^  dîeithrîaid  a  gyfod- 
asant  i'm  herbyn,  a 'r  trawsion 
a  geisiant  fy  enaid:  ni  osod- 
asant  Dduw  o'u  blaen.  Selah. 

b  Ps.  86. 14. 

4  Wele,  Duw  sydd  jn  fy 
nghynnorthwyo :  ""yr  Arglwydd 
sydd  ym  mysg  y  rhai  a  gyn- 
haliant  fy  enaid.       ^  ps.  iis.  ?. 

5  Efe  a  dâl  ddrwg  i'm  ^gel- 
ynion:  torr  hwynt  ymaith  yn 
dy  wirionedd.       ^  Heb.  gwyiww- 

6  Aberthaf  i  ti  yn  ewyllys- 
gar :  ^  clodforaf  dy  enw,  O  Ah- 
GLWYDD ;  canys  da  yw.  ^  pb.  52. 9. 

7  Canys  efe  a'm  gwaredodd 

0  bob  trallod ;  ®  a'm  Uygad  a 
welodd  ei  eimillys  ar  fy  ngel- 
ynion.  « Ps.  59. 10. 

PSALM  LV. 

1  Bafydd  yn  ei  loeddi  yn  cwyno  ei  gyflwr 
erchyll ;  9  yn  gwedd'io  yn  erhyn  ei  élynion, 
ac  yn  acliwyn  rliag  eu  lianwiredd  a\i  hrad 
hwy :  16  yn  ymgysuro,  o  herwydd  natodd 
Duw  yn  ei  gadw,  ac  o  herioydd  gioaradioydd 
ei  elynion. 

Tr  Peiicerdd  ar  Neginoth,  Mascliil,  Fsalm 
Dafydd. 

GWRANDO  fy  ngweddi,  O 
Dduw  ;  ac  nac  ymgiiddia 
rhag  fy  neisyfìad. 

2  Gwrando  arnaf,  ac  erglyw 
fi:  cwynfan  yr  ydwyf  yn  fy 
ngweddi,  a  thuchan, 


MAU.      (jrweddio  rhag  ei  elynion. 

3  Gan  lais  y  gelyn,  gan  or- 
thrymder  yr  annuwiol :  o  her- 
wydd  y  maent  yn  bwrw  anwir- 
edd  arnaf,  ac  yn  fy  nghasâu 
yn  llidiog. 

4  Fy  ughalon  a  ofidia  o'iu 
mewn :  ac  ofn  augau  a  syrth- 
iodd  arnaf. 

5  Ofn  ac  arswyd  a  ddacth 
arnaf,  a  dychryn  a'm  gor- 
chuddiodd. 

6  A  dywedaîs,  O  na  bai  i  mi 
adenydd  fel  colommen!  yna 
yr  ehedwn  ymaith,  ac  y  gor- 
phwyswn. 

7  Wele,  crwydrwn  ym  mhell, 
ac  arhoswn  yn  yr  auialwch. 
Selah. 

8  Brysiwn  i  ddíangc,  rhag  y 
gwynt  ystormus  ar  dymmestl. 

9  Dinystria,  O  Aeglwydd, 
a  gwahan  eu  tafodau:  canys 
gwelais  ^drawsder  a  chynuen 
yn  y  ddinas.  *  Jer.  g.  t. 

10  Dydd  a  nos  yr  amgylch- 
ant  hi  ar  ei  muriau :  ac  y 
mae  anwiredd  a  blinder  yn  ei 
chanol  hi. 

11  Anwireddau  sydd  yn  ei 
chanol  hi;  ac  ni  chilia  twyll  a 
dichell  o'i  heolydd  hi. 

12  Canys  nid  gelyn  a'm  dî- 
fenwodd ;  yna  y  díoddefaswn : 
nid  fy  nghasddyn  a  ymfawr- 
ygodd  i'm  herbyn;  yna  mi  a 
ymguddiaswn  rhagddo  ef : 

13  Eithr  tydi,  ddyu,  fy  nghyd* 


YmgysuTO  yn  Nuw.  PSALMAU.  Dafydd  yn  gweddio. 


radd,  ''fy  íforddwr,  a'm  cyd- 
nabod.  *ps.4i.9. 

14  Y  rhai  oedd  felus  gennym 
gyd-gyfrinachu,  ac  a  rodiasom 
i  dŷ  Dduw  ynghyd. 

15  Rhuthred  marwolaeth  ar- 
nynt,  a  disgynant  ^i  uflfern  yn 
fyw:  canys  drygioni  sydd  yn 
eu  cartref,  ac  yn  eu  mysg. 

2  Neu,  iV  hedd. 

í  6  Myfì  a  waeddaf  ar  Dduw  ; 
a  r  Aeglwydd  a  m  hachub  î. 

17  ^Hwyr  a  bore,  a  hanner 
dydd,  y  gweddîaf,  a  byddaf 
daer :  ac  efe  a  glyw  fy  Uefer- 

ydd.       cDan.6.10.  Act.  3. 1.  a  10. 3,  9,  30. 

18  Efe  a  waredodd  fy  enaid 
mewn  heddwch  oddi  wrth  y 
rhyfel  oedd  i'm  herbyn  :^  canys 
yr  oedd  Uawer  gyd  â  mî. 

19  Duw  a  glyw,  ac  a'u  dar- 
ostwng  hwynt,  yr  hwn  sydd  yn 
aros  erioed:  Selah:  ^am  nad 
oes  gyfnewidiau  iddynt, 
hynny  nid  ofnant  Dduw. 

3  Neu,  gyd  aV  rhai  nid  oes  gufnticidiau. 
4  Neu,  etto. 

20  Efe  a  estynodd  ei  law  yn 
«rbyn  y  rhai  oedd  heddych- 
lawn  âg  ef:  efe  a  Morrodd  ei 

gyfammod.  '  Heb.  halogoâd. 

21  ^Llyfnach  oedd  ei  enau 
nag  ymenyn,  a  rhyfel  yn  ei 
galon:  tynerach  oedd  ei  eir- 
iau  nag  olew,  a  hwynt  yn 
gleddyfau  noethion. 


'am 


«  Vs.  28. 3.  a  57. 4.  a  62.  4.  a  64.  3. 
54 


Diar.  5.  3,  4. 


22  *  Bwrw  dy  ^faich  ar  yr  Ar- 
GLWYDD,  ac  efe  a'th  gynnal  di : 
'ni  âd  i'r  cyfiawn  ysgogi  byth. 

e  Pb.  37. 5.  Matt.  6.  25.  Luc  12.  22.  1  Petr  5. 7. 
6Neu,r(xW.  fPs.37.24. 

23  Tithau,  Dduw,  a'u  disgyni 
hwynt  i  bydew  dinystr :  ^  gwŷr 
gwaedlyd  a  thwyllodrus  ni 
^byddant  byw  hanner  eu  dyẁl- 
iau ;  ond  myfi  a  obeithiaf  ynot 

^Ì,      ePs.  5. 6.  ''Heh.hamerattteudyddiau: 
EdrychDiar.10.27.  Preg.7.17. 

PSALM  LVI. 

1  Bafydd,  wrth  weddío  Duw  o  hyder  ar  ei  aír, 
yn  cwyno  rhag  ei  elynion :  9  yn  datgan  ei 
ymddiried  y'ngair  JDuw,  ac  yn  addaw  ei 
foliannu  e/. 
I'r  Peiicerdd  ar  Jonath  -  Elem  -  Eechocim, 
^Michtam  Dafydd,  pan  ddaliodd  ay  Phi- 
listiaid  ef  yn  Gath. 

2  Psalm  euraid,      » 1  Sam.  21. 11. 

TRUGARHA  wrthyf,  O 
Dduw:  canys  dyn  a'm 
Uyngcai:  beunydd,  gan  ym- 
ladd,  y'm  gorthrymma. 

2  Beunydd  j  m  llyngcai  ^fy 
ngelynion:  canys  llawer  sydd 
yn  rhyfela  i'm  herbyn,  O  I>dvw 

gOrUChaf .  '  ^^'^- ngtvyltew- 

3  Y  dydd  yr  ofnwyf,  mi  a 
ymddiriedaf  ynot  ti. 

^  b  Yn  Nuw  y  clodforaf  ei  air, 
yn  Nuw  y  gobeithiaf;  "nid 
ofnaf  beth  a  wnel  cnawd  i  mi. 

fcad.  10,11.     «Ps.118.6.  E8.31.3.  Heb.13.6. 

5  Beunydd  y  cam-gymmerant 
fy  ngeiriau :  eu  hoU  feddyliau 
sydd  i'm  herbyn  er  drwg. 


Hyderu  ar  air  Duw^  PSAI 

6  Hwy  a  yragasglant,  a  le- 
chant,  aG  a  wyliant  fy  ngham- 
rau,  pan  ddîsgwyliant  am  fy 
enaid. 

7  A  ddîangant  hwy  trwy  an- 
wiredd?  disgyn  y  bobloedd 
hyn^  O  Dduw,  yn  dij  lidiowg- 
rwydd. 

8  Ti  a  gyfrifaist  fy  symmud- 
îadau:  dod  fy  nagrau  yn  dy 
gostrel:  *^onid  ydynt  yn  dy 

lyfr  dÌ  ?  ^  Mal.  3. 16. 

9  Y  dydd  y  llefwyf  arnat^  yna 
y  dychwelir  fy  ngelynion  yn 
eu  gwrthol:  hyn  a  wn;  am 
fod  Duw  gyd  â  mi. 

10  ^Yn  Nuw  y  moliannaf  ei 
air :  yn  yr  Arglwydd  y  mol- 
iannaf  ei  air.  « ad.  4. 

11  Yn  Nuw  yr  ymddiriedais : 
nid  ofnaf  beth  a  wnel  dyn  i 
mi. 

12  Arnaf  íì,  O  Dduw,  y  mae  dy 
addunedau :  talaf  i  ti  f oliant. 

13  Canys  ^gwaredaist  fy  en- 
aid  rhag  angau :  oni  waredi 
fy  nhraed  rhag  syrthio,  fel  y 
rhodiwyf  ger  bron  Duw  yng 
ngoleuni  y  rhai  by  w  ? 

'Pb.116.8.      g  Job  33.30. 

PSALM  LVII. 

1  JDafydd  yn  cilio  at  Bduw  trwy  weddi,  ac  yn 
cwyno  ei  enhyd  gyflwr  ;  7  yn  ymgysuro  i  folr 
iannu  Duio, 

Ir  Pcncerdd,  ^  Al-taschitb,  Micbtara  Dafydd, 
^pan  ífodd  rbag  Saul  i'r  ogof. 
*  Neu,  Na  ddìj'etha.      »  1  Sam.  22. 1.  a  24. 3. 
Ps.l42,titl. 


MAU.  ac  yn  cilio  atto  ef. 

TRUGARHA  wrthyf,  O 
Dduw,  trugarhâ  wrthyf: 
canys  ynot  y  gobeîthiodd  fy 
enaid;  ië,  ^y  n<>:hysgod  dy  ad- 
enydd  y  gobeithiaf^  hyd  onid 
êl  yr  aflwydd  hwn  heibio. 

b  Ps.  17.  8.  a  63.  7. 

2  Galwaf  ar  Dduw  goruchaf; 
ar  Dduw  '  a  gwblhâ  â  mi. 

c  Ps.  138.  8. 

3  Efe  a  enfyn  o 'r  nefoedd,  ac 
^  a  m  gwared  oddi  lürth  warth- 
rudd  yr  hwn  a'm  llyngcaî.  Se- 
'lah.  ^Denfyn  Duw  ei  drugar- 

edd  a'i  wirionedd. 

3  Neu,  efe  a  warthrudda  yr  hwn,  &c.      ^  Ps.  40.  11. 
a  43.  3.  a  61.  7. 

4  Fy  enaid  sydcl  ym  mysg 
Uewod:  gorwedd  yr  wyf  ym 
mysg^  dynion  poethion,  sef 
meibion  dynion,  ®y  rhai  y 
mae  eu  dannedd  yn  wayw- 
fíyn  a  saethau,  ^a'u  tafod  yn 
gleddyf  llym. 

e  Diar.  30. 14.      f  Ps.  55.  21.  a  64.  3. 

5  ^Ymddyrcha,  Dduw,  uwch 
y  nefoedd ;  a  hydded  dy  ogon- 
iant  ar  yr  holl  ddaear. 

&ad.  11.   Ps.  108.  5. 

6  ^Darparasant  rwyd  i'm 
traed;  crymmwyd  fy  enaîd: 
cloddiasant  bydew  o'm  blaen ; 
syrthiasant  yn  ei  ganol.  Selah. 

^  Ps.  7. 15, 16.  a  9. 15. 

7  ^Parod  yw  fy  nghalon,  O 
Ddu^,  parod  yw  fy  nghalon: 
canaf  a  chanmolaf.  ^  ps.  los.  i.  &c 


Dafydd  ijn  argyhoeddi 

8  Deífro,  ''fy  ngogoniant; 
deífro,  nabl  a  thelyn :  deífroaf 

yn  fore.  ^  Edrych  Ps.  30. 12. 

9  Clodforaf  di,  Aeglwydd,  ym 
mysg  y  bobloedd:  canmolaf 
di  ym  mysg  y  cenhedloedd. 

10  ^  Canys  mawr  yw  dy  dru- 
garedd  hyd  y  nefoedd,  a'th 
wirionedd  hyd  y  cymmylau. 

'  Ps.  36. 5.  a  71. 19.  a  103. 11.  a  108. 4. 

11  "Ymddyrcha,  Dduw,  uwch 
y  nefoedd ;  a  hydded  dy  ogon- 
iant  ar  yr  hoU  ddaear.     ad.  s. 

PSALM  LYIII. 

1  Bafydd  yn  argylioeddî  harnwyr  enwir  ;  3  yn 
dangos  naturiaeth  yr  annmciol ;  6  ac  yn  tjm- 
roi  i  farnedigaethaii  Duw,  10  y  rhai  a  hâr 
i'r  ctjfiawn  lawenychu. 

I'r  Pencercld,  2»Al-taschith,  Michtam  Dafydd. 

2  Neu,  Na  ddifetlia,  Enraid  Psalm  Dafydd. 
a  Ps.  57,  titl. 

AI  cyfiawnder  yn  ddîau  a 
.  draethwch  chwi,  O  gyn- 
nulleidfa?  a  fernwch  chwi  un- 
iondeb,  O  feibion  dynion  ? 

2  Anwiredd  yn  hytrach  a 
weithredwch  yn  y  galon: 
Hrawsder  eich  dwylaw  yr  yd- 
ych  yn  ei  bwyso  ar  y  ddaear. 

«>Ps.  94.  20.  Es.lO.  1. 

3  «O'r  groth  yr  ymddîeithr- 
îodd  y  rhai  annuwiol :  o'r  bru 
y  cyfeiliornasant,  gan  ddywed- 
yd  celwy dd.     «  ps.  51. 5.  es.  48. 8. 

4  ^Eu  gwenwyn  sydd  ^fel 
gwenwyn  sarph:  y  maent  fel 

*Ps.l40.3.  Preg.  10.11. 

56 


PSALMAU.  barnwyr  annuwiol. 

* « y  neidr  fyddar  yr  hon  a  gau 
ei  chlustiau ; 

*  Neu,  yr  asp. 


s  Heb.  î/»  ol  cÿffelylrwÿdd. 

e  Jer.  8.  17. 

5  Yr  hon  ni  wrendy  ar  lais  y 
rhinwyr,  er  cyfarwydded  fyddo 
y  swynwr. 

6  ^Dryllia,  O  Dduw,  eu  dan- 
nedd  yn  eu  geneuau :  torr,  O 
Aeglwydd,  gilddannedd  y  Uew- 
od  ieuaingc.     fJob4.io.  Ps.3.7. 

7  Todder  hwynt  fel  dyfroedd 
sydd  yn  rhedeg  yn  wastad: 
pan  saetho  eu  saethau,  bydd- 
ant  megis  wedi  eu  torri. 

8  Aed  ymaith  fel  malwoden 
dawdd,  neu  ^erthyl  gwraig; 
fel  na  welont  yr  haul. 

gjobs.ie.  Preg.6.3. 

9  Cyn  i'ch  crochanau  glywed 
y  mîeri,  efe  a'u  cymmer  hwynt 
ymaith  megis  â  chorwynt,  *  yn 
fyw,  ac  yn  eî  ddigofaint. 

5  Heb.  megis  hyw,  megis  digofaint. 

10  Y  cyfiawn  a  lawenycha  pan 
welo  ddíal:  "efe  a  ylch  ei 
draed  y'ngwaed  yr  annuwiol. 

>>  Ps.  68.  23. 

11  Fel  y  dywedo  dyn,  Dîau 
fod  "  ffrwyth  i'r  cyfiawn :  dîau 
fod  Duw  a  farna  ar  y  ddaear. 

PSALM  LIX. 

1  Dafydd  yn  giveddîo  am  gael  eî  wared  oddi 
wrth  ei  elynion  :  6  yn  cwyno  rhag  eu  creu- 
londeb  hivy:  9  yn  ymddiried  yn  Nuw :  11 
yn  gwedd'io  yn  eu  herhyn  hwy ;  Ib  ac  yn 
clodfori  Duw. 


Yn  gwedd'io  am  gael  PSAI 

Fr  Pencerdd,  ^ » Al-taschith,  Michtam  Da- 
fydd,  ^pan  yrrodd  Saul  rai  i  gadw  y  tŷ 
i'w  ladd  ef. 

2  Neu,  Na  ddifetlia^  Euraid  Fsahn  Dafydd. 
»Ps.57,  titl.      i>  1  Sam.  19. 11. 

FY  Nuw,  ^gwared  fi  oddi 
wrth  fy  ngelynion:  ^am- 
ddiffyn  fi  oddi  wrth  y  rhai  a 
ymgyfodant  i'm  herbyn. 

c  Ps.  18.  48.      3  Heb.  dyrcliafafì. 

2  Gwared  fi  oddi  wrth  weith- 
redwyr  anwiredd,  ac  achub  fi 
rhag  y  gwŷr  gwaedlyd. 

3  Canys  wele,  cynllwynasant 
yn  erbyn  fy  enaid:  ymgasgl- 
odd  cedyrn  i'm  herbyn;  nid 
ar  fy  mai  na'm  pechod  i,  O 
Arglwydd. 

4  Rhedant,  ymbarottoant,heb 
anwiredd  ynof  fi:  ^deffro  di- 
thau  i'm  ^cymmorth,  ac  edrych. 

d  Ps.  44.  23.      *  Heb.  cyfarfod. 

5  A  thi,  Arglwydd  Dduw 
y  Uuoedd,  Duw  Israel,  deffì^o 
i  ymweled  â'r  holl  genhedl- 
oedd :  na  thrugarhâ  wrth  neb 
a  wnant  anwiredd  yn  faleisus. 
Selah. 

6  '  Dychwelant  gyd  â'r  hwyr, 
cyfarthant  fel  cwn,  ac  amgylch- 
ant  y  ddinas.  « ad.  14. 

7  Wele,  bytheiriant  â' u  gen- 
au:  ^cleddyfau  sydd  yn  eu 
gwefusau:  canys  ^pwy,  medd- 
ant.agljwì    fps.57.4.  Diar.12.i8. 

e  Ps.  10. 11, 13.  a  73. 11.  a  94.  7. 

8  Ond  ^tydi,  O  Arglwydd,  a'u 

^  1  Sam.  19.  16.   Ps.  2.  4. 

57 


MAU.     ei  wared  o  law  ei  ehjnion. 

gwatwari  hwynt;  ac  a  chwer- 
ddi  am  bcn  yr  holl  genhedl- 
oedd. 

9  O  herwydd  ei  nertli  ef,  y 
disgwyliaf  wrthyt  ti :  ^canys 
Duw  ijw  fy  '  amddiffynfa. 

i  ad.  17.      5  Heb.  ucMfa. 

10  Fy  Nuw  trugarog  a'm  rhag- 
flaena :  Duw  a  wna  M  mi  weled 
fy  ewyllys  ar  ^fy  ngelynion. 

k  Ps.  51.  7.  a  92. 11.      6  Heb.  fj  noicyìicyr. 

11  ^Na  ladd  hwynt,  rhag  i'm 
pobl  anghofio  :  gwasgar  hwynt 
yn  dy  nertli,a  darostwngliwynt, 
O  Arglwydd  eîn  tarian. 

i  Felly  Gen.  4.  12, 15. 

12  "^Äm  bechod  eu  genau,  ac 
ymadrodd  eu  gwefusau,  dal- 
ier  hwynt  yn  eu  balchder :  ac 
am  y  felldith  a'r  celwydd  a 
draethant.        Diar.  12. 13.  a  is.  7. 

13  Difa  hicynt  yn  dy  lid, 
difa,  fel  na  hijddont:  a  "gwy- 
byddant  mai  Duw  sydd  \n 
llywodraethu  yn  Jacob,  hyd 
eithafoedd  y  ddaear.  Selah.' 

"  Ps.  83. 18. 

14  A  ''dychwelant  gyd  â'r 
hwyr,  a  chyfarthant  fel  cwn, 
ac  amgylchant  y  ddinas.  °  ad.  e. 

15  ^Crwydrant  ^ani  fwyd;  ac 
onis  digonir,  ^  grwgnachant. 

P  Job  15.  23.   Ps.  109. 10.      ^  Heb.  ificiiUa. 
8  Neu,  Incy  a  arhosant  dros  nos. 

16  Minnau  a  ganaf  am  dy 
nerth,  íe,  llafu'-ganaf  am  dy 
drugaredd  yn  fore :  canys 
buost  yn  amddiffj^nfa  i  mi,  ac 


Dafydd  yn  gnedd'io  PSALMAU. 
yn  noddfa  yn  y  dydd  y  bu  cyf- 
yngder  arnaf. 

17  I  ti,  fy  nerth,  y  canat; 
canys  "iDuw  yw  fy  amddiffynfa, 
a  Düw  fy  nhrugaredd.  « a^.  9, 10. 


PSALM  LX. 

1  Dafydd  yn  cwyno  wrth  Bduw  am  farnediŷ- 
aethau  o'r  üaen:  4  ae  yr  awrhon,  ar  ohaith 
awell,  vn  gweddto  am  ymwared :  b  yn  ym- 
gysuro  yn  addewidion  Buw,  ac  yn  deisyf 
caél  yr  help  y  rhoisaî  ei  hyder  arno. 

I'r  Pencerdd  ''ar  Susan-eduth  ^  Michtam 
Dafydd,  i  ddysgu;  "pan  ymladdodd 
erbyn  Syriaid  Mesopotamia,  a  ^T^ma 
Sohah,  pan  ddychwelodd  Joah,  a  lladd 
deuddeng  mU  o'r  Edomiaid  yn  nyffryn 
yr  halen. 

»Ps  80  titl.      'Pudmeuraid.      •>  2  Sam.  8.  3, 13. 
1  Chron.  18. 3, 12. 

ODDUW,  "bwriaist  ni  ym- 
aith,  ^gwasgeraist  ni,  a 
sorraist:  dychwel  attom  dra- 

Chef n .        "  Pä.  44.  9.      '  Heb.  drylliaist. 

2  Gwnaethost  i'r  ddaear  gry- 
nu,  a  holltaist  hi:  iachâ  ei 
briwiau;  canys  y  mae  yn  crynu. 

3  ^Dangosaist  i'th  bobl  ga- 
ledi :  'diodaist  ni  â  gwin  *mad- 
rondod.    "  pb.  ti.  20.    «  es.  51. 17, 22. 

4  syndod, 

4  'Rhoddaist  faner  i'r  rhai 
a'th  ofnant,  i'w  dyrchafu  o  her- 
wydd  y  gwirionedd.  Selah. 

fPs.  20.5. 

5  s  Fel  y  gwareder  dy  rai  an- 
wyl :  achub  a  th  ddeheulaw,  a 
gwrandoíì.  .-Ps.ios.e.&c. 

6  Duw  a  lefarodd  yn  ei 
sancteiddrwydd,  Llawenychaf : 

58 


am  ymwared. 

rhannaf  Sichem,  a  mesuraf 
ddyffryn  Succoth. 

7  Eiddof  fì  yw  Gilead,  ac 
eiddof  íi  Manasseh :  ''Ephraim 
hefyd  yw  nerth  fy  mhen;  '  Ju- 
dah  yw  fy  neddfwr. 

b  Edrych  Deut.  33. 17.     '  Gen.  49. 1». 

8  Moab  ijw  fy  nghrochan 
golchi;  dros  Edom  y  bwriaf 
fy  esgid:  Philistîa,  ymorfol- 
edda  di 'o'm  plegid  i. 

5  Neu,  arnafjl. 

9  Pwy  a'm  dwg  i'r  ddinas 
gadarn?  pwy  a'm  harwain  hyd 
yn  Edom  ì 

10  Onid  tydi,  Dduw,  yr  hion 
''a'n  bwriaist  ymaith?  a  tliydi, 
O  Dduw,  yr  hwn  nid  âit  allan 
gyd  a  n  lluoedd  ì  "      9-  -  ^^- 1^- 

11  Moes  i  ni  gynnorthwy 
rhag  cyfyngder:  canys  ofer 
yw  ®  ymwared  dyn. 

1  Ps.  146.  3.      «  Neu,  nodded. 

12  Yn  Nuw  ""y  gwnawn  wrol- 
deb:  canys  efe  a  sathr 
gely nion .  "  Num.  24.  is. 

PSALM  LXT 

1 


em 

1  Chron.  19. 13. 


Dafydd  yn  cilio  at  Dduw,  wrth  a  hrofasa% 
o'r  hlaen;  4  ae  yn  addunedu  ei  wasanaethu 
ef  yn  wastadol,  o  herwydd  ei  addewidion. 
I'r  Pencerdd  ar  Neginoth,  Psahn  Dafydd. 

CLYW,  O  Dduw,  fy  Uefain; 
gwrando  ar  fy  ngweddi. 
2  O  eithaf  y  ddaear  y  Uetat 
attat,  pan  lesmeirio  fy  ngha- 
lon:  arwain  fì  i  graig  a  fyddo 
uwch  na  mi. 


Düfydd  yn  dangos  PSAI 

3  Canys  buost  yn  noddfa  î 
mî,  ac  yn  dẃr  cadarn  rhag  y 
gelyn. 

4  ''Preswylîaf  yn  dy  babell 
byth:  ^a'm  hymddirîed  fydd 
dan  orchudd  dy  adenydd.  Se- 

lah .      *  Ps.  27.  4.      b  Ps.  17.  8.  a  57. 1.  a  91.  4. 

5  Canys  tî,  Dduw,  a  glywaîst 
fy  addunedau:  rhoddaist  eti- 
feddiaeth  i'r  rhai  a  ofnant  dy 
enw. 

6  ^Ti  a  ^estyni  oes  y  Bren- 
hin ;  ei  fiynyddoedd  fyddant 
fel  ^  cenhedlaethau  lawer. 

«  Ps.  21.  4.  2  Heb.  ycJiwanegi  ddyddiau  at  ddyddiau 
y  hrenlnn.      3  Heb.  cenhedlaeth  a  chenhedlaeth. 

7  Efe  a  erys  byth  ger  bron 
Duw:  darpar  **drugaredd  a 
gwirionedd,/^Z  y  cadwont  e£ 

dpg.  40.11.   Diar.20.  28. 

8  Felly  y  canmolaf  dy  enw 
yn  dragywydd,  fel  y  talwyf  fy 
addunedau  beunydd. 

PSALM  LXII. 

1  Dafydd,  wrth  ddangos  ei  hyder  ar  JDduw,  yn 
digalonni  ei  eìynion  ;  5  ac,  yn  yr  un  hyder, 
yn  rhoi  cálon  yn  y  duwiol.  9  Nad  yio  i  neh 
roi  ei  oglud  ar  hethau  hydol.  11  Gallu  a 
thrugaredd  a  herthyn  i  Dduw. 

Ti  Peiicerdd,  i  ^  Jeduthun,  Psalm  Dafydd. 
« 1  Chron.  25. 1,  3. 

^disgwyl  ^fy  enaid :  o 
hono  ef  y  daw  fy  iachawd- 
wriaeth. 

2  Neii,  yn  dd'iau.      s  Heb.  distaica.    b  Ps.  33.  20. 

2  '  Efe  yn  unig  yiv  fy  nghraîg, 

c  ad.  6. 


MAU.  et  liyder  ar  Dduw. 

a'm  hîachawdwriaeth,  a'm 
^hamddiffyn;  nim  mawr  ys- 

gOgÌr.  *  Ileb.  huclidfa. 

3  Pa  hyd  y  bwrîedwch  aflwydd 
yn  erbyn  gwr?  lleddir  chwi 
oU;  a  hyddwcli  ^fel  magwyr 
ogwyddedig,  neu  bared  ar  ei 
ogwydd.  d  Es.  30. 13. 

4  Ymgynghorasant  yn  unîg 
\w  fwrw  ef  i  lawr  o'i  fawredd ; 
hoffasant  gelwydd :  ^  â'u  gen- 
euau  y  bendithiant,  ond  o'u 
mewn  y  melldithiant.  Selah. 

•  Ps.  28.  3. 

5  fy  enaid,  disgwyl  wrth 
Dduw  yn  unig :  canys  ynddo 
ef  y  mae  fy  ngobaith.    'ad.  1,2. 

6  Efe  yn  unig  yw  fy  nghraig, 
a'm  hiachawdwriaeth :  efe  yio 
fy  amddiff'ynfa :  ni'm  hysgogir. 

7  Yn  Nuw  y  mae  fy  iachawd- 
wriaeth  a'm  gogoniant:  craig 
fy  nghadernid,  a'm  noddfa, 
sydd  yn  Nmv. 

8  Gobeithiwch  ynddo  ef  bob 
amser ;  O  bobl,  ^  ty welltwch 
eîch  calon  ger  ei  fron  ef :  Duw 
sydd  noddfa  i  ni.  Selah. 

i  1  Sam.  1. 13.   Galar.  2.  19. 

9  ^Gwagedd  yn  ddíau  yio 
meibîon  dynion,  geudab  yio 
meibion  gwjT :  ì\c  gosod  yn  y 
clorian,  ysgafnach  ydynt  hwy 
i  gyd  na  gwegi. 

^  Ps.  39.  5, 11.   Es.  40. 15, 17.   Ehuf.  3.  4. 

10  Nac  ymddiriedwch  mewn 
trawsder,  ac  mewn  trais  na 


Hira.th  am  Dd«w.  PSALMAU.  Lhwa^ychu  ynddo. 

y  digonir  fy  enaid;  a  m  genau 


fyddwcli  ofer:  '  os  cynnydda 
golud,  na  roddwch  eicli  calon 

arilO.     '      31. 25.  Luc  12. 15.  1  Tim.  6. 17. 

11  Ûnwaith  y  dywedodd  Duw, 
clywais  hynny  ddwywaith;  mai 
eiddo  Duw  yw  cadernid. 

12  Trugaredd  hefyd  sydd 
eiddot  ti,  O  Arglwydd  :  canys 
Hi  a  deli  i  bob  dyn  yn  ol  ei 
weithred.        kjob  34.11.  rìar.  24.12. 

w  w  iq  Ezec  7.  27.  a  33. 20.  Matt.16.27.  Ehuf. 
2  6  lCor.il  2Cor.5.10.  Eph.6.8.  Col.3.2o. 
l'petrl.l7.  Dat.22.12. 

PSALM  LXIII 

1  Biradh  Dafÿdd  am  Ddnw.  4  Y  modd  y 
henditUai  efe  Dduw.  9  Ei  hyder  o  ddmystr 
ei  elynioH,  a'i  ddtogélweh  et  hun 

Psalm  Dafydd, 


pan  oedd  efe  yn  nififaethwch 
Judali. 
» 1  Sam.  22. 5.  a  23. 14, 15, 26. 

TI,  O  Dduw,  yw  fy  Nuw  i; 
yn  fore  y'th  geisiaf :  sych- 
edodd  fy  enaid  am  danat, 
hiraethodd  fy  nghnawd  am 
danat,  mewn  tir  cras  a  ^  sych- 
edig  heb  ddwfr ; 

b  Ps.  42. 2.  a  84. 2.  a  143. 6.     «  Heb.  lUn. 

2  I  weled  ^'dy  nerth  a'th 
ogoniant,  fel  y'th  welais  yn  y 

CySSegr.  cE(lrychlSam.4.21. 
1  Chron.  16. 11.  Pb.78.61. 

3  Canys  gwell  yw  dy  dru- 
garedd  di  na'r  bywyd  :  fy 
ngwefusau  a'th  foliannant. 

4  Fel  hyn  y'th  glodforaf  yn 
fy  my wyd :  dyrchafaf  fy  nwy- 
law  yn  dy  enw. 

5  Megis  ä  ^mer  ac  a  brasder 


a'íŵ  fawl  â  gwefusau  Uafar 

6  Pan  'y'th  gofiwyf  ar  ly 
ngwely,  myfyriaf  am  danat 
y'ngwyliadwriaethau  y  nos. 

d  Ps.  42.  8.  a  119.  55.  a  149.  5. 

7  Canys  buost  gynnorthwy  i 
mi;  am  hynny  «y'nghysgod  dy 
adenydd  y  gorfoleddaf. 

ePB.61.4. 

8  Fy  enaid  a  lŷn  wrthyt :  dy 
ddeheulaw  a'm  cynnal.  ^ 

9  Ond  y  rhai  a  geisiaiit  ty 
enaid  i  ddistryw,  a  ânt  i  isel- 
derau  y  ddaear. 

10  *Syrthiant  ar  fin  y  cledd- 
yf :  rhan  Uwynogod  fyddant. 

4  Heb.  Gwnaììt  iddo  Ufeirio  trwy  ddicylaw  V  cledduf. 

11  Ond  y  Brenhin  a  lawen- 
ycha  yn  Nuw :  gorfoledda  pob 
un  dyngo  iddo  ef:  eithr 
cauir  genau  y  rhai  a  ddywed- 
ant  gelwydd. 

íDevit.6.13.  Es.45.23.a65.16.  Seph.1.5. 


60 


3  Heb.  braider. 


PSALM  LXIV. 

1  Dafydd  yn  gwedd:io  am  ymwared,  ae  yn 
cwino  rhag  ei  elynion:  7  yn  addaw  tddo  ei 
hun,  y  cai  weled  y  fath  amlwg  ddmystr  ar 
ei  elynion,  ag  a  harai  i'r  cyfiawn  Uioenychu, 
o'i  hlegid. 

I'r  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 

CLYW  fy  llef,  O  Dduw,  yn 
fy  ngweddi :  cadw  fy  em- 
ioes  rhag  ofn  y  gelyn.  ^ 

2  Cudd  fi  rhag  cyfrmach  y 
rhai  drygionus;  rhag  terfysg 
gweithredwyr  anwiredd : 


Gwedd'io  am  ymwared.  PSALl 

3  •  Y  rhaî  a  hogant  eu  tafod 
fel  cleddyf,  ac^^  ergydîant  eu 
saethaii,  sef  geîriau  chwerwon : 

•  Ps.  11.  2.  a  57.  4.      b  Ps.  58.  7. 

4  I  saethu  y  perffaîth  yn  ddîr- 
gel :  yn  ddisymmwth  y  saeth- 
ant  ef,  ac  nid  ofnant. 

5  ^YmwroIant  meiün  ^peth 
drygionus,  ymchwedleuant  ^am 
osod  maglau  yn  ddirgel ;  ^  dy- 
wedant,  Pwy  a'u  gwel  hwynt  ì 

^  Edrych  Diar.  1. 11.      2  Neii,  gaiì\ 
3  Heb.  i  guddio  magìau,        pg,  59^  7^ 

6  Chwiliant  allan  anwiredd- 
au ;  ^  gorphenant  ddyfal  chwil- 
io:  ceudod  a  chalon  pob  un 

0  Jionynt  sydd  ddofn. 

♦  Neii,  treuìiasom  gan  yr  hyn  a  ddyfal  chwiliasant. 

7  Eithr  ^Duw  a'u  saetha 
hwynt;  ä  saeth  ddisymmwth 
^  yr  archoUir  hwynt. 

•  Ps.  7.  12, 13.      5  Heb.  fydd  eu  harcholî. 

8  Felly  hwy  a  wnant  i'w  taf- 
odau  eu  hun  syrthio  arnynt: 
^  pob  un  a'u  gwelo  a  gilia. 

fPs.  31.  Il.a52.  6. 

9  ^  A  phob  dyn  a  ofna,  ac  a 
fy nega  waith  Duw :  canys  doeth- 
ystyriant  ei  waith  ef. 

s  Ps.  32. 11. 

10  ^Y  cyfiawn  a  lawenycha 
yn  yr  Arglwydd,  ac  a  obeithia 
ynddo;  a'r  rhai  uniawn  o  galon 
oll  a  orfoleddant.     ^  ps.  ss.  lo. 

PSALM  LXV. 

1  Dcifydd  yn  molîannu  Duio  am  ei  ras.  4 
Dedwyddwch  etholedigîon  Duw,  ohlegid  am- 
ryio  ddoniau. 


[  AU.  Dedwyddwch  yr  etholedifjirm, 

Vx  Pcncerdd,  Psalm  a  Cliän  Dafydd. 

MAWL  ^a'th  erys  di  yn 
Sîon,  O  Dduw  :  ac  i  ti  y 

telir  yr  adduned.  2  Heb.  a  ddiètawa  i  íi. 

2  Ti  yr  hwn  a  wrandewi  weddî, 
attat  ti  y  daw  pob  cnawd. 

3  Pethau  anwir  a'm  gorchfyg- 
asant:  ein  camweddau  nî,  ti 
a'u  glanhêi. 

4  ^Gwỳn  ei  fyd  yr  Jiicn  a 
ddewisech,  ac  a  nesâech  attat ; 
fel  y  trigo  yn  dy  gynteddoedd : 
^nynî  a  ddigonir  â  daioni  dy 
dŷ,  sef  dy  deml  sanctaidd. 

a  Ps.  33. 12.  a  84.  4.  b  Ps.  36.  8. 

5  Attebi  i  ni  tricy  bethau  of- 
nadwy,  yn  dy  gyfiawnder,  O 
Dduw  ein  hiachawdwriaeth ; 
gobaith  holl  gyrrau  y  ddaear, 
ar  rhaî  sydd  bell  ar  y  môr. 

6  Yr  hwn  a  sicrhâ  y  myn- 
yddoedd  trwy  ei  nerth,  ac  ''a 
wregysir  â  chadernid.     c  ps.  93. 1. 

7  ^  Ÿr  hwn  a  ostega  dwrf  y 
moroedd,  twrf  eu  tonnau,  a 
^  therfysg  y  bobloedd. 

d  Ps.  89.  9.  a  107.  29.       e  y.s.  17. 12, 13. 

8  A  phreswylwyr  eithafoedd 
y  hyd  a  ofnant  dy  arwyddion : 
gwnei  î  derfyn  Ì^ore  a  hwyr 

^  lawenychu.  ^  JSeu,  ganu. 

9  Yr  wyt  yn  ymweled  â'r 
ddaear,  *  ac  ^  yn  eî  dyfrhâu  hi : 
yr  ydwyt  yn  ei  chyfoethogi 
hi  yn  ddirfawr  âg  afon  Duw, 

*  Neu,  ìcedi  i  ti  heri  iddi  chwennych  gwlaw. 
'Ps.  68.  9, 10.  a  104.  la 


Bafydd  yn  annog  PSALMAU. 
yr  lion  sydd  yn  llawn  dwfr : 
yr  wyt  yn  parottôi  ŷd  iddynt, 
pan  ddarperaist  felly  iddi. 

10  Gan  ddyfrhâu  ei  chefnau, 
a  ^  gostwng  ei  rhychau,  ^  yr 
ydwyt  yn  ei  *mwydo  hi  â 
chafodau,  ac  yn  bendithio  ei 

Chnwd  hi.  »Neu,p?ierítVgwlaw 
ddisgyn  yn  ei  rhyehan.  *  Heb.  dattod. 

11  Coroni  yr  ydwyt  y  flwydd- 
yn  â'th  ddaioni;  a'th  Iwybrau 
a  ddiferant  frasder. 

12  Diferant  ar  borfeydd  yr 
anialwch  :  a'r  bryniau  a  '  ym- 
wregysant  â  hyfrydwch. 

^  lawenychant  o  hób  tu. 

13  Y  dolydd  a  wîsgir  â  de- 
faîd,  a'r  dyffrynoedd  a  or- 
chuddir  âg  ỳd;  am  ìiynny  y 
bloeddiant,  ac  y  canant. 

PSALM  LXVI. 

1  JDafydd  yn  annog  i  foliannu  a  Duw,  5  i  ddal 
ar  ei  weithredoedd  ef,  8  i'to  fendithio  am 
ei  ddoniau  grasusol;  13  yn  addaw  drosto 
ei  hun  icasanaeth  crefyddol  i  Dduw ;  16  yn 
datgan  enwedig  ddoniau  Dun}  iddo* 
I'r  Pencerdd,  Cân  neu  Psalm. 

LLAWEN-FLOEDDIWCH 
i  Dduw,  yr  holl  ddaear : 

2  Datgenwch  ogoniant  ei 
enw:  gwnewch  ei  foliant  yn 
ogoneddus. 

3  Dyw  edwch  wrth  Dduw,  Mor 
ofnadwy  lüyt  yn  dy  weitiired- 
oedd !  o  herwydd  maint  dy 
nerth,  *y  cynimer  dy  elynion 
arnynt  fod  yn  ddarostyngedig 

î  tî.  »^6.18.44.^81. 15. 


i  foliannu  Duw. 

4  Yr  hoU  ddaear  a'th  add- 
olant  di,  ac  a  ganant  i  ti ;  'ie, 
canant  i'th  enw.  Selah. 

5  ''Deuwch,  a  gwelwch  weith- 
redoedd  Duw :  ofnadwy  yw  yn 
eî  weithred  tu  ag  at  feibion 
dynion.  ^t^ì&.8. 

6  "Trodd  efe  y  môr  yn  sych- 
dir:  "^aethant  trwy  yr  afon  ar 
draed:  yna  y  llawenychasom 
ynddo.       "  Exod.  14. 21.    *  Jos.  3. 14. 

I  Efe  a  lywodraetha  trwy  ei 
gadernid  byth;  "ei  lygaid  a 
edrychant  ar  y  cenhedloedd: 
nac  ymddyrchafed  y  rhai  an- 
ufudd.  Selah.         •p^  u-í- 

8  O  bobloedd,  bendithiwch 
ein  Duw,  a  pherwch  glywed 
Uais  ei  fawl  ef : 

9  Yr  hwn  sydd  yn  gosod  em 
henaid  mewn  bywyd,  ac  ni  âd 
i'n  troed  lithro. 

10  Canys  ^profaist  ni,  O 
Dduw  :  coethaist  ni,  fel  coethi 
arian.  'Ex.48.io.  Ps.17.3. 

II  Dygaist  ni  i'r  rhwyd :  go- 
sodaist  wasgfa  ar  ein  Uwynau. 

12  ^Peraist  i  ddynion  farch- 
ogaeth  ar  ein  pennau;  "aeth- 
om  trwy  y  tân  a'r  dwfr :  a  thi 
a'n  dygaist  allan  i  Miwall. 

eEs.51.23.     i>Es.43.2.     ^  nẁ.  dufradwy. 

13  "Deuaf  i'th  dŷ  âg  offrym- 
mau  poeth :  ^  talaf  i  ti  addun- 

edaU       ■     iPs.100.4.  >'Pres.5.4. 

14  Ỳ  rhai  a  ^adroddodd  fy 

'  Heb.  agorodd. 


Gweddi  am  helaethu  PSAI 

ngwefusau,  ac  a  ddywedodd 
fy  ngenau  yn  fy  nghyfyngder. 

15  Offrynimaf  i  tîboeth-offrym- 
mau  ^breisîon,  ynghyd  âg  ar- 
ogl-darth  hyrddod;  aberthaf 
ychain  a  bychod.  Selah. 

4Heb.  ofêr. 

16  Deuwch,  gwrandêwch,  y 
rhai  oU  a  ofnwch  Dduw;  a 
mynegaf  yr  hyn  a  wnaeth  efe 
i'm  henaid. 

17  Llefais  arno  â'm  genau,  ac 
efe  a  ddyrchafwyd  â'm  tafod. 

18  ^Pe  edrychaswn  ar  an- 
wiredd  yn  fy  nghalon,  ni  wran- 
dawsai  yr  Arglwydd. 

I  Diar.  28.  9.   Es.  1. 15.   loan  9.  31.  lago  4.  3. 

19  Duw  yn  ddíau  a  glybu, 
ac  a  wrandawodd  ar  lais  fy 
ngweddi. 

20  Bendigedîg  fyddo  Duw, 
yr  hwn  ni  throdd  fy  ngweddi 
oddi  wrtho,  na'i  drugaredd  ef 
oddi  wrthyf  finnau. 

PSALM  LXVII. 

1  Gweddi  am  helaethu  teyrnas  Bduw,  3  er 
llawenydd  %r  hohl,  Q  ac  er  amlhâu  hen- 
dithion  Duw, 

Tt  Pencerdd  ar  Neginoth,  Psalm  neu  Gán. 

DUW  a  drugarhao  wrth- 
ym,  ac  a'n  bendithio ;  a 
^thywynned  ei  wyneb  ^arnom: 

Selah.         *  Ps.  4.  6.     2  Heb.  gyd  â  ni. 

2  Fel  yr  adwaener  dy  flFordd 
ar  y  ddaear,  a'th  iachawdwr- 
iaeth  ym  mhlith  yr  hoU  gen- 
hedloedd. 


MAÜ.  teyrnaa  Dduw. 

3  Molianned  y  bobl  di,  O 
Dduw  ;  molianned  yr  holl  bobl 
dydi. 

4  Llawenhâcd  y  cenhcdloedd, 
a  byddant  hyfryd:  canys  "ti 
a  ferni  y  bobl  yn  uniawn,  ac 
a  Mywodraethi  y  cenhedlocdd 
ar  y  ddaear.  Selah. 

•>  Ps.  96. 13.      »  Heb.  (hjwjù. 

5  Molianned  y  bobl  di,  O 
Dduw  ;  molianned  yr  holl  bobl 
dydi. 

6  "Yna  y  ddaear  a  rydd  ei 
íFrwyth;  a  Duw,  sef  ein  Duw 
ni,  a'n  bendithia.     "  fs.  sô.  12. 

7  Duw  a'n  bendithia ;  a  lioll 
derfynau  y  ddaear  a'i  hofnant 
ef. 

PSALM  LXVIII. 

1  Giceddi  wrth  symmudo  yr  arch.  4  Cynghor 
i  foliannu  Duw  am  ei  drugareddau  ;  7  am 
ei  ofal  dros  ei  eglwys ;  19  am  ei  fawr  dru- 
gareddau. 

Tr  Pencerdd,  Psalm  neu  Gân  Dafvdd. 

CYFODED  ^Duw,  gwas- 
garer  ei  elynion :  a  fíbed 
ei  gaseion  ^  o'i  íiaen  ef. 

a  Num.  10.  35.      2  Heb.  rhag  ei  wyneb  ef. 

2  Chweli  liwynt  fel  chwalu 
mwg :  fel  y  tawdd  c^^yr  WTth 
y  tân,  difether  y  rhai  annuwîol 
o  flaen  Duw. 

3  Ond  Mlawenycher  y  rhai 
cyfiawn,  a  gorfoleddant  ger 
bron  Duw ;  a  byddant  hjŵyd 
o  lawenydd.  bps.30  n. 

4  Cenwch  i  Dduw,  canmolwch 


Psalm  o/aui  icrth 


PSALMAU. 


symmud  yr  arch. 


ei  enw:  dyrcliefwch  yr  hwn 
sydd  yn  marchogaeth  ar  y 
nefoedd,  a'i  enw  yn  JAH,  a 
gorfoleddwch  ger  ei  fron  ef. 

6  "Tad  yr  amddifaid,  a  Barn- 
wr  y  gweddwon,  yw  Duw,  yn 
ei  breswylfa  sanctaidd. 

c  Ps.  10. 14, 18.  a  146.  9. 

e^Duw  sydd  yn  gosod  yr  unig 
mewnteulu:  'yn  dwyn  allan^y 
rhai  a  rwymwyd  mewn  gefyn- 
nau ;  ond  y  rhài  cyndyn  a  bres- 
wyliant  gras-ŵ.     *  i  sam.  2. 5. 

Ps  113.9.  »Ps.l07.10.al4S.7.  ( Ps.  107.  34, 40. 

7Pan  aethost,0  Dduw,o  flaen 
dy  bobl,  pan  gerddaist  trwy 
yr  anialwch ;  Selah :  ^ 

8  8  Y  ddaear  a  grynodd,  a  r 
nefoedd  a  ddiferasant  o  flaen 
Duw :  Sinai  yntau  a  grynodd 
o  flaen  Duw,  se/Duw  Israel. 

e  Exod.  19. 16, 18.  Barn.  5.  4.  Bs.  64. 1, 3. 

9  "^Dyhidlaist  wlaw  graslawn, 
O  Dduw,  ar  dy  etifeddiaeth:  ti 
a'i  gwrteithiaist  wedi  ei  blino. 

h  Deut.  11. 11, 12. 

10  Dy  gynnuUeidfa  dî  sydd 
yn  trigo  ynddi:  yn  dy  ddaioni, 
O  Dduw,  yr  wyt  yn  darparu  i'r 
tlawd. 

11  Yr  Arglwydd  a  roddes  y 
gair;  mawr  oedd  ^mmisLÌ  y  rhai 
a'*  pregethent.       =  Heb.  iiu. 

12  Brenhinoedd  byddinog  a 
*  fíbisant  ar  ffrwst :  a'r  hon  a 
drigodd  yn  tŷ,  a  rannodd  yr 

ySpaÌl.  i'H'ìb.  ffoismü.ffoisant. 

64 


13  Er  gorwedd  o  honoch  ym 
mysg  y  crochanau,  hyddwch 
fel  esgyll  colommen  wedi  eu 
gwisgo  âg  arian,  a'i  hadenydd 
âg  aur  melyn. 

14  Pan  wasgarodd  yr  Holl- 
alluog  frenhinoedd  'ynddi,  yr 
oedd  hi  yn  wen  fel  eira  yn 

Salmon.  eNeu.eÄ 

15  Mynydd  Duw  sydd  fel 
mynydd  Basan;  yn  fynydd 
cribog/€Z  mynydd  Basan. 

16  Paham  y  llemmwch,  chwi 
fynyddoedd  cribog?  'dyma  y 
mynydd  a  chwennychoddDuw 
ei  breswylio ;  îe,  preswylia  yr 
Arglwydd  ynddo  byth, 

i  Ps.  87. 1.  a  132. 13, 14. 

1 7'=0erbydauDuWí/í?í/ní  ugain 
mil,se/'miloeddoangelion:  yr 
Arglwydd  sydd  yn  eu  plith, 
megis  yn  Sinai  yn  y  cyssegr. 

kDeut.33.2.  2  Bren.  6. 16, 17.  Dan.  7. 10. 
Heb.  12.  22.    Dat.  9. 16.      «  Neu,  Haicer  mil. 

18  ^Dyrchefaist  i'r  uchelder, 
caethgludaistgaethiwed:  der- 
byniaistroddion^iddynion;  le, 
í'rrhaicyndyn  hefyd,fely  pres- 
wyliai  yr  Arglwydd  Dduw  í/w  eu 

ptìth .        '  Eph.  4.  8.      '  Heb.  yn  v  dyn. 

19  Bendigedig  fyddo  yr  Ar- 
fflwydd,  yr  hwn  a'n  Uwytha 
beunydd  d  daîoni;  sef  Dvw 
ein  hiachawdwriaeth.  teelati. 

20  Ein  Duw  ni  sî/ŵ  Dduw 
iachawdwriaeth ;  ac  ""i'r  Ar- 

m  Dat.  1. 18.  a  20. 1. 


Duw  yn  y  cyssegr.  PS  Al 

GLWYDD  T>Dvw  y  perthyìi  dîang- 
fäau  rhag  marwolaeth. 

21  "Duw  yn  ddíau  a  archolla 
ben  ei  elynîon ;  a  choppa  wall- 
tog  yr  hwn  a  rodîo  rhagddo 
yn  ei  gamweddau. 

«^Ps.  110.  6.  Hab.  3. 13. 

22  Dywedodd  yr  Arglwydd, 
Dygaf  fy  mhohl  drachefn  ^  o 
Basan,  dygaf  hwynt  drachefn 
^  o  ddyfnder  y  môr ; 

o  Niim.  21 .  33.      P  Exod.  14.  22. 

23  ^Fel  y  Urocher  dy  droed 
y'ngwaed  dy  elynion,  a  thafod 
dy  gẃn  yn  yr  imrhyw. 

q  Ps.  58. 10.      8  Neu,  coclier. 

24  Gwelsant  dy  fynediad,  O 
Dduw;  mynediad  fy  Nuw,  fy 
Mrenhin,  yn  y  cyssegr. 

25  '  Ycantorion  a  aethant  o'r 
blaen,  a'r  cerddorion  ar  ol ;  yn 
eu  mysg  yr  oedd  y  llangcesan 
yn  canu  tympanau. 

r  1  Chron.  13.  8.  a  15. 16.   Ps.  47.  5. 

26  Bendithiwch  Dduw  yn  y 
cynnuUeidfaoedd,  sef  yr  Ar- 
glwydd,  y  rhai  ydych  o  'ffyn- 
non  Israel.      •Deut.sa^s.  es.48.i. 

27  Yno  y  mae  *  Benjamin  fy- 
chan  an  Uywydd,  tywysogion 
Judah  á'n  cynnulleidfa;  tywys- 
ogion  Zabulon,  a  thywysogion 
Naphtali.  *  i  sam.  9. 21. 

28  Dy  Dduav  a  orchymyn- 
odd  dy  nerth:  cadainhâ,  O 
Dduw,  yr  hyn  a  wnaethost  yn- 
om  nî. 

65 


MAU.         Gynghm^  Vvj  fendithio. 

29  ''Brenhînoedd  a  ddygant 
i  ti  anrhcg  er  mwyn  dy  deml 
yn  J erusalem.  ^  1  Bren.  10. 10, 24, 25. 

2  Chron.  32.  23.   Ps.  72. 10.  a  7G.  11. 

30  Cerydda  ^  dyrfa  y  gway w- 
ffyn,  cynnulleidfa  y  gwrdd- 
deirw,  gyd  â  lloi  y  bobl,/^Z  y 
delont  yn  ostyngedig  â  darnau 
arian  :  ^  gwasgar  y  bobl  sydd 
dda  ganddynt  ryfel. 

ö  Neu,  anifail  y  cyrs.      2  js^gr,^      ^  icasgar. 

31  Pendefigion  a  ddeuant  o'r 
Aipht;  Ethiopia  'a  estyn  ei 
dwylaw  yn  brysur  at  Dduw. 

»  Ps.  44.  20. 

32  Teyrnasoedd  y  ddaear, 
cenwch  i  Dduw;  canmolwch 
yr  Arglwydd,  Selah : 

33  Yr  hwn  ^ferchyg  ar  nef  y 
nefoedd,  y  rhai  oedd  erioed  : 
wele  ^efe  yn  ^anfon  ei  lef,  a 
honno  yn  llef  nerthol. 

y  Ps.  18.  10.  a  104. 3.      «  Ps.  2).  3,  &c.     s  Heb.  rlioi. 

34  Rhoddwch  i  Dduw  gadern- 
id:  ei  oruchelder  sydd  ar  Is- 
rael,  a 'i  nerth  yn  yr  wybrennau. 

35  Ofiiadwy  lüyt,  O  Dduw, 
o'th  gyssegr:  Duw  Israel  yio 
efe  sydd  yn  rhoddi  nerth  a 
chadernîd  i'r  bobl.  Bendig- 
edigfyddo  Duw. 

PSALM  LXIX. 

1  Dafìjdd  yn  cwyno  ei  gystudd  ;  13  yn  giceddto 
am  ymicared  ;  22  yn  diofrydii  ei  eìynion  % 
ddinystr;  30  yn  moliannu  Duw  gyd  â  diolch. 

I'r  Pencerdd  *ar  Sosannim,  Fsalm  Dafydd. 
•P8.45,  tiü. 
C 


Gweddi  Dafydd  PSALMAU.  yn  ei  gystudd 

^^HUB  fi,  O  Dduw;  canys     9  f  Canys  zêl  ,<iy  ^ŷ 


CHUB  fi,  O  Dduw  ;  canys 
"  y  dyfroedd  a  ddaethant  i 
mewn  hyd  at/í/  enaid. 

*ad.  2,14, 15.  JonaU2.  5. 

2  "Soddais  ^mewn  tom  dwfn, 
lle  nid  oes  sefyllfa:  deuthum 
i  ddyfnder  dyfroedd,  a'r  fifrwd 
a  lifodd  drosof. 

e  Ps.  43.  2.      *  Heb.  yn  nhom  y  dyfnder. 

3  Blinais  yn  Uefain,  sychodd 
fy  ngheg:  ^pallodd  fy  llygaid, 
tra  yr  ydwyf  yn  disgwyl  wrth 

íy  NUW.  dpB.119.82,123. 

4  Amlach  na  gwallt  fy  mhen 
yw  y  rhai  *a'ra  casânt  heb 
achos:  cedyrn  yw  fy  ngelynion 
dîachos,  y  rhai  a'm  difethent : 
yna  y  telais  yr  hyn  ni  chym- 
merais.  «loan  15.25. 

5  0  Dduw,  ti  a  adwaenost 
fy  ynfydrwydd;  ac  nid  yw 
äfy  nghamweddau  guddiedig 
rhagot .  °  ^®^-  ^"^ormidd. 

6  Na  chy wilyddier  o'm  plegid 
i  y  rhai  a  obeithiant  ynot  ti, 
Argiwydd  Dduw  y  Uuoedd :  na 
waradwydder  o'm  plegid  i  y 
rhai  a'th  geisiant  di,  O  Dduw 
Israel. 

7  Canys  er  dy  fwyn  di  y 
dygais  warthrudd,  ac  y  todd 
cywilydd  fy  wyneb. 

8  'Èuthum  yn  ddîeithr  im 
brodyr,  ac  fd  estron  gan  blant 
fy  mam. 

iPb.31.11.  E8.53.3.  loan  1. 11.  a  7.  5 
66 


odd;  a  i^gwaradwyddiad  y  rhai 
a'th  waradwyddent  di,  a  syrth- 
iodd  arnaf  fi. 

e  Ps.  119. 139.  loan  2. 17.      "  EUrych  Ps.  89.  50,  51. 
Ehuf.  15.  3. 

10  '  Pan  wylais,  gan  gystuddio 
fy  enaid  âg  ympryd,  bu  hynny 
yn  waradwydd  i  mi.    '  p^-  35.  i3.  w. 

11  Gwisgais  hefyd  sachhan; 
ac  euthum  yn  ddîareb  idd- 
ynt. 

12  Yn  fy  erbyn  y  chwedleuai 
y  rhai  a  eisteddent  yn  y  porth; 
'"ac  *i'r  meddwon  yr  oeddtm 
yn  ®  wawd.    "    ^o.  9.  ps.  35. 15,  le. 

*  Heb.  t  yfwyr  d^iod  gadarn.      '  gán. 

13  Ond  myfi,  fy  ngweddi  sydd 
attat  ti,  O  Abglwydd,  'ímwn 
amser  cymmeradwy:  O  Dduw, 
yn  Uîosowgrwydd  dy  drugar- 
edd  gwrando  fi,  y'ngwirionedd 
dy  iachawdwriaeth. 

iEs.49.8.a55.6.  2  Cor.  6.  2. 

14  Gwared  fi  o'r  dom,  ac  na 
soddwyf:  "'gwareder  fi  oddi 
wrth  fy  nghaseion,  ac  o'r  "dyfr- 
oedd  dyfnion. 

mPs.  144.7.      »ad.  1,2,15. 

15  Na  lifed  y  ffrwd  ddwfr 
drosof,  ac  na  lyngced  y  dyfn- 
der  fi;  na  chaued  y  pydew 
chwaith  ei  safn  arnaf. 

16  Clyw  fi,  Aeglwydd;  canys 
da  yw  dy  drugaredd:  yn  ol 
Uîaws  dy  dosturiaethau  ed- 
rych  arnaf. 


Yn  diofrydu  ei  elynion,  PSA] 

17  Ac  ''na  chiiddîa  dy  wyneb 
oddî  wrth  dy  was;  canys  y 
mae  cyfyngder  arnaf :  brysîa, 
gwrando  fi.       "  ps.  27. 9.  a  102. 2. 

18  Nesâ  at  fy  enaîd,  a  gwared 
ef:  achub  fi  o  herwydd  fy 
ngelynîon. 

19  Ti  a  adwaenost  ^fy 
ngwarthrudd,  am  cywilydd, 
a'm  gwaradwydd:  fy  holi  el- 
ynion  ydynt  ger  dy  fron  di. 

pPs.  22.  6,  7.   Es.  53.  3.   Heb.  12.  2. 

20  Gwarthrudd  a  dorrodd  fy 
nghalon;  yr  ydwyf  mewn  gofid: 
a  ^  disgwyliais  am  rai  dost- 
urio  wrùiyf,  ac  nid  oedd  neb ; 
ac  am  gysurwyr,  ac  ni  chefais 

neb.  <iPs.l42.4.  Es.63.5. 

6  Heb.  i  (jyd'gwynjaìi  â  mi. 

21  ^Rhoddasant  hefyd  fustl 
yn  fy  mwyd,  ac  a' m  dîodasant 
yn  fy  syched  â  finegr. 

r  Matt.  27.  3i,  48.   Marc  15.  23.  loan  19.  29. 

22  'Bydded  eu  bwrdd  yn 
fagl  ger  eu  bron,  a'u  Uwydd- 
iant  yn  dramgwydd.  ^Rhuf.  11.9,10. 

23  'Tywyller  eu  llygaid,  fel 
na  welont ;  a  gwna  i  w  llwynau 
grynu  bob  amser. 

*  Es.  6.  9, 10.  loan  12.  39, 40.  Rhuf.  11. 8.  2  Cor.  3. 14. 

24  Tywallt  dy  ddig  arnynt; 
a  chyrhaedded  llidiowgrwydd 
dy  ddigofaint  hwynt. 

25  ^Bydded  eu  'preswylfod 
yn  anghyfannedd ;  ac  na  fydd- 
ed  a  drîgo  yn  eu  pebyll. 

^  Act.  1.  20.        Heb.  palas. 


iMAU.         ac  yn  moliannu  Duw. 

26  Canys  ^eilidiasMnt  ^yr  hwn 
a  darawsit  ti;  ac  arn  ofid  ^y 
rhai  a  archollaist  ti,  y  chwed- 

leUant.    *  Edrych  2  Chron.  28.  O.    r  Efi.  .03.  4. 
8  Heb.  dy  arcltolledigion. 

27  Dod  ti  ^anwiredd  at  eu 
hanwiredd  hwynt ;  ac  na  ddel- 
ont  i'th  gyfiawnder  di. 

^  Neu,  gosp  aniriíedd. 

28  ^Dilëer  hwynt  o  lyfr  j 
rhai  byw;  ac  ^na  ysgrifener 
hwynt  gyd  â'r  rhai  cyfiawn. 

2  Exod.  32.  32.  Dat.  13.  8.   «  Luc  10.  20.  Heb.  12.  23. 

29  Minnau,  truan  a  gofidus 
ydwyf  :  dy  iachawdwriaeth  di, 
O  Dduw,  a'm  dyrchafo. 

30  Moliannaf  enw  Duw  ar  gân, 
a  mawrygaf  ef  mewn  mawl. 

31  ^A  liyn  fydd  well  gan  yr 
Arglwydd  nag  ỳch  neu  fustach 
corniog,  carnol.     ps.  00. 13, 14, 23. 

32  Y  trueiniaid  a  lawenych- 
ant  pan  welant  liyn:  *^eich 
calon  chwithau,  y  rhai  a  geisi- 
wch  Dduw,  a  fydd  byw. 

«  Ps.  34.  2.      d  Ps.  22.  26. 

33  Canys  gwrendy  yr  Ae- 
GLw  YDD  ar  dlodion,  ac  ni  ddî- 
ystyra  efe  ei  garcharorion. 

34  ^  Nefoedd  a  daear,  y  môr, 
a'r  hyn  oU  a  ymhisgo  ynddo, 
molant  ef. 

e  Pfi.  96. 11.   Ee.  44.  23.  a  49.  13. 

35  Canys  Duw  a  achub  Sîon, 
ac  a  adeilada  ddinasoedd  Ju- 
dah;  fel  y  trigont  jtlo,  ac  y 
meddiannont  hi. 


Dafijdd  mewn  hyderffydd  PSALMAU 

36  'A  hiliogaeth  ei  weision 
a'i  meddiannant  hi :  a'r  rhai 
a  hoffant  ei  enw  ef,  a  bres- 
wyliant  ynddi.       fps.  102.28. 

PSALM  LXX. 

Dafydd  yn  ymhil  &  Duw  mn  gyflym  ddînystr 
i'r  annuwîól,  a'i  nawdd  i'r  duwiol. 
I'r  Peiicerdd,  Psalm  Dafydd  ''i  goffa. 
»  Ps.  38,  titl. 

O^DDTJW,  prysura  i'm 
gwaredu ;    brysia,  Ak- 
GLWYDD,  i'm  cymmorth. 

b  Ps.  40. 13,  &c.  a  71. 12. 

2  "Cywilyddiera  gwarthrudd- 
er  y  rhai  a  geisiant  fy  enaid : 
tröer  yn  eu  hol  a  gwarad- 
wydder  y  rhai  a  ewyllysiant 
ddrwg  i  mi.     "  ps-     26-  a  71. 13. 

3  Dattröer  yn  Ue  gwobr  am 
eu  cywilydd,  y  rhai  a  ddywed- 
ant,  Ha,  ha. 

4  Llawenyched,  a  gorfoledd- 
ed  ynot  ti  y  rhai  oU  a'th 
geisiant ;  a  dy  weded  y  rhai  a 
garant  dy  iachawdwriaeth  yn 
wastad,  Mawryger  Duw. 

5  Minnau  ydwyf  dlawd  ac 
anghenus;  O  Dduw,  brysia 
attaf:  fy  nghymmorth  a'm 
gwaredydd  ydwyt^  ti,  O  Ar- 
GLWYDD ;  na  hir  drig. 

PSALM  LXXI. 

1  Dijfydd,  mewn  liyder  ffydd,  a  phrawf  o  ffafr 
Daw,  yn  gwedd'io  drosto  eî  hun,  ac  yn  erbyn 
gelynion  ei  enaid:  14  yn  addaw  hod  yn 
ddîanwadal :  17  yn  gwedd'io  am  nerth  i  har- 
Mu:  19  yn  moliannu  Duw,  ac  yn  addaw 
gwneuthur  hynny  yn  llateen. 

68 


yn  gwedd'io  ar  Dduw, 

YNOT  Hi,  O  Aeglwydd,  y 
gobeithiais;  na'm  cywil- 
yddier  by th.      »  p^.  25. 2. 3.  a  31. 1. 

2  Achub  íì,  a  gwared  fi  yn  dy 
gyfiawnder :  gostwng  dy  glust 
attaf,  ac  achub  fi. 

3  Bydd  i  mi  yn  '  drigfa  gad- 
arn,  i  ddyfod  iddi  bob  amser : 
gorchymynaist  fy  achub ;  can- 
ys  ti  yw  fy  nghraig  a'm  ham- 

ddiffynfa.  ^  Heb.  graio  gyfannedd. 

4  "Gwared  fi,  O  fy  Nuw,  o 
law  yr  annuwiol,  o  law  yr  an- 
ghyfiawn  a'r  traws.    *  ps.  i4o.  1. 4. 

5  Canys  ti  yw  fy  ngobaith,  O 
Arglwydd  Dduw;  fy  ymddir- 
ied  o'm  hieuengctid. 

6  •'Wrthyt  ti  y'm  cynhaliwyd 
o'r  bru ;  ti  a'm  tynnaist  o  groth 
fy  mam :  fy  mQ.y\fydd  yn  was- 
tad  am  danat  ti. 

oPs.  22.  9,10.  Es.  46.3. 

7  ^  Oeddwn  i  lawer  megis  yn 
rhyfeddod:  eithr  tydi  ijw  fy 
nghadarn  noddfa.  "26011.3.8. 

8  Llanwer  fy  ngenau  «'th  fol- 
iant,  ac  ath  ogoniant  beu- 
nydd. 

9  *  Na  fwrw  fi  ymaith  yn  am- 
ser  henaint :  na  wrthod  fi  pan 
ballo  fy  nerth.  'ad.i8. 

10  Canys  fy  ngelynion  sydd 
yn  dywedyd  i'm  herbyn;  ar 
rhai  a  ddisgwyliant  am  fy  en- 
aid  a  gydymgynghorant, 

11  Gan  ddywedyd,  Duw  ai 
gwrthododd  ef:  erlidiwch  a 


drosto  ei  hun^  ac  yn 

delîwcli  ef;  canys  nid  oes  gwar- 
edydd. 

12  0  Dduw,  na  fydd  bell  oddi 
wrthyf:  fy  Nuw,  ^brysia  i'm 
cy mmorth .  ^  rs  ^o.  i. 

13  ^Cywilyddier  a  difether  y 
rhai  a  wrthwynebant  fy  enaid: 
â  gwarth  ac  á  gwaradwydd  y 
gorchuddier  y  rhai  a  geisiant 
ddrwg  i  mi. 

&  ad.  24.  Ps.  35.  4,  26.  a  40. 14.  a  70,  2. 

14  Minnau  a  obeithiaf  yn 
w^astad,  ac  a'th  foliannaf  di 
fwyfwy. 

15  Fy  ngenau  a  fynega  dy 
gyfiawnder  a'th  iachawdwr- 
iaeth  beunydd;  canys  ^ni  wn 
rif e di  arnynt.  ^  re.  4o.  5.  a  139. 17,  is. 

16  Y'nghadernid  yr  Arglwydd 
Dduw  y  cerddaf :  dy  gyfiawn- 
der  di  yn  unig  a  gofiaf  fi. 

17  O'm  hieuengctid  y'm  dysg- 
aist,  O  Dduw:  hyd  yn  hyn  y 
mynegais  dy  ryfeddodau. 

18  ^  Na  wrthod  fi  chwaith,  O 
Dduw,  ^  mewn  .henaint  a  phen- 
Uwydni ;  hyd  oni  fynegwyf  dy 
*nerth  i'r  genhedlaeth  hon, 
ai\\  gadernid  i  bob  un  a  ddelo. 

iad.  9.      SHeb.  7ii/d.      *Heb./í  mc/i. 

19  Dy  gyfiawnder  hefyd,  O 
Dduw,  sydd  uchel,  yr  hwn  a 
wnaethost  bethau  mawrion : 
pwy,  ^O  Dduw,  sydd  debyg  i 

ti  ?  ^  Ps.  S9.  8. 

20  '  Ti^  yr  hwn  a  wnaethost  i 

I  Ps.  60.  3. 

69 


PSALMAU.  erbyn  ei  elynion. 

mi  weled  aml  a  blin  gystudd- 
iau,  a'm  bywhei  drachcfn,  ac 
a'm  cyfodi  drachefn  o  orddyfn- 
der  y  ddaear. 

21  Amlhêi  fy  mawrcdd,  ac 
a'm  cysuri  oddi  amgylch. 

22  Minnau  a'th  foliannaf  ar 
offeryn  nabl,  sef  dy  w  irionedd, 
O  fy  Nuw:  canaf  i  ti  â' r  delyn, 
O  Sanct  Israel. 

23  Fy  ngwefusau  a  fyddant 
hyfryd  pan  ganwyf  i  ti;  a'm 
henaid,  yr  hwn  a  waredaist. 

24  Fy  nhafod  hefyd  a  draeth- 
a  dy  gyfiawnder  beunydd: 
o  herwydd  cywilyddiwyd  a 
gwaradwyddwyd  y  rhai  a  geis- 
iant  niwed  i  mi.  ^  ad.  13. 


PSALM  LXXII. 

1  Dafijíld,  wrt/i  wedd'io  dros  Solomon,  yn  dang' 
os  daioni  a  (jo[;oniant  ei  dejrnas  ef  yn  y 
cysgod,  ond  mewn  gicîrionedd,  teyrnas  Crist: 
18  yn  hendithio  Duw. 

Psalm  2  i  Solonion. 
2  Ps.  127,  titl. 

ODDUW,  dod  i'r  Brenhin 
dy  farnedigaethau,  ac  î 
fab  y  Brenhin  dy  gyfiawnder. 

2  Efe  a  farn  dy  bobl  mewn 
cyfiawnder,  a'th  drueiniaid  â 
barn. 

3  ^  Y  mynyddoedd  a  ddygant 
heddwch  i'r  bobl,  a'r  brynîau, 
trwy  gyfiaw  nder. 

»P8. 85. 10.  Es.52.7. 

4  Efe  a  farn  drueinîaîd  y 
bobl,  efe  a  achub  feibion  yr 


Gogoniant  teijrnas  Crist  PSAL 

anglienus,  ac  a  ddryllia  y  gor- 
thrymmydd. 

5  Tra  fyddo  haul  a  lleuad 
y'th  ofnant,  yn  oes  oesoedd. 

b  ad.  7, 17.  Ps.  89.  36,  37. 

6  *  Efe  a  ddîsgyn  fel  gwlaw 
ar  ^gnu  gwlan;  fel  cawodydd 
yn  dyfrhâu  y  ddaear. 

c  2  ^am.  23.  4.   Hos.  6.  3.      '  Neu.  îr-wair. 

7  Yn  ei  ddyddiau  ef  y  blodeua 
y  cyfiawn ;  ac  amlder  o  hedd- 
wch  fydd  ^  tra  fyddo  Ueuad. 

*  Heb.  hyd  oni  bo  héb  leiiad. 

8  ^Ac  efe  a  lywodraetha  o 
fôr  hyd  fôr,  ac  o'r  afon  hyd 
derfynau  y  ddaear.    ^  Edrych  Exod. 

23.31.   Ps.  2.  8.  a  80. 11.  a  89.  25.  Zech.  9. 10. 

9  01  flaen  ef  yr  ymgrymma 
trîgolion  yr  anialw  ch  :  ®  a  i 
elynion  a  lyfant  y  llwch. 

eEs.  49.  23.   Mic.7. 17. 

10  ^Brenhinoedd  Tarsîs  ar 
ynysoedd  a  dalant  anrheg: 
brenhinoedd  Sheba  a  Seba  a 
ddygant  rodd. 

f  Ps.  45.  12.  a  68.  29.   Es.  49.  7.  a  60.  9. 

11  lë,  yr  holl  frenhinoedd 
a  ymgrymmant  iddo:  yr  hoU 
genhedioedd  a'i  gwasanaeth- 
ant  ef. 

12  Canys  efe  ^a  wared  yr  ang- 
henog  pan  waeddo:  y  truan 
hefyd,  aV  Jiwn  ni  byddo  cyn- 
northwy wr  iddo.       « Job  29. 12. 

13  Efe  a  arbed  y  tlawd  a'r 
rheidus,  ac  a  achub  epeidiau 
y  rhai  anghenus. 


MÍAU.  Dcifydd  yn  benditJiio  Duw. 

14  Efe  a  wared  eu  henaid 
oddi  w  rth  dwyll  a  thrawsder : 
a  ^  gwerthfawr  fydd  eu  gwaed 
yn  ei  olwg  ef.        ^  ps.  iie.  15. 

15  Byw  hefyd  fydd  efe,  a 
rhoddir  iddo  o  aur  Seba: 
gweddîant  hefyd  drosto  ef  yn 
wastad:  beunydd  y  clodforir 
ef. 

16  Bydd  dyrnaid  o  ŷd  ar  y 
ddaear  ym  mhen  y  mynydd- 
oedd :  ei  ffrwyth  a  ysgwyd  fel 
Libanus ;  a  pJioU  y  ddinas  a 
flodeuant  fel  gwellt  y  ddaear. 

ŸJ  Ei  enw  fydd  yn  dragy- 
wydd :  ei  enw  a  bery  tra  fyddo 
haul;  ac  '  ymfendithiant  yn- 
ddo  :  yr  holl  genhedloedd  a'i 
galwant  yn  wỳnfydedig. 

iGen.12.3.  a22. 18.  Jer.  4.  2. 

18  Bendigedig  fyddo  yr  Ak- 
GLWYDD  Dduw,  Duw  Isracl,  ^yr 
hwn  yn  unig  sydd  yn  gwneuth- 
ur  rhyfeddodau.     ^  ps.  i36.  4. 

19  Bendigedig  hefyd  fyddo 
ei  enw  gogoneddus  ef  yn 
dragywydd ;  a'r  hoU  ddaear  a 
lanwer  o'i  ogoniant.  Amen,  ac 
Amen. 

20  Gorphen  gweddîau  Dafydd 
mab  Jesse. 

PSALM  LXXIII. 

1  Y  prophwîjd,  wedi  gorfod  rhyw  brofedigaeth, 
2  ar  yr  achlysyr  hwnnw,  yn  dangos  Ihüydd' 
iant  yr  enwir  ;  13  aV  hriw  a  gafodd  efe  wrth 
hyìiny,  sef  anymddiried.  15  Ei  orfodaeth,  sef 
gtmjììod  amcan  Duw,  yn  difetha  yr  annuwiol, 
ac  yn  cynnal  y  cyflawn. 


Byr  Iwyddiant  PSAL. 

Psalm  ^Asaph. 
3  Neu,  i  Asaph,  Ps.  50,  titl. 

^"VrN  ddîau  da  yw  Duw  î 
X   Israel;  sef  ir  rhai  glân 

O  galon.  ^ìííeu,  Etto  da. 

2  Minnau,  braidd  na  lithrodd 
fy  nhraed :  prin  na  thripiodd 
fy  ngherddediad, 

3  *  Canys  cenfigennais  wrth  y 
rhai  ynfyd,  pan  welais  Iwydd- 
iant  y  rhai  annuwiol. 

a  Job  21,  7.   Ps.  37.  1.   Jer.  12. 1. 

4  Canys  nid  oes  rhwymau  yn 
eu  marwolaeth;   a'u  cryfder 

Sì/dd  *  heÌnÌ.        *  Neu,  ŵ/,  neu,  fras. 

5  Nid  ydynt  mewn  blinder/6? 
dynion  eraill;  ac  ni  ddîaleddir 
arnynt  hwy  gyd  â  dynion  eT" 
aill. 

6  Ani  hynny  y  cadwynodd 
balchder  hwynt,  ac  y  gwisg 
trawsder  am  danynt  fel  di- 
lledyn. 

7  ^  Eu  llygaid  a  saif  allan  gan 
frasder:  aethant  dros  feddwl 
calon  0  gyfoetli. 

b  Job  15.  ét.  Ps.  17. 10.  a  119.  70. 

8  Y  maent  wedi  Uygru,  ''yn 
chwedleua  yn  ddrygionus  am 
drawsder;    yn   dywedyd  yn 

UChel.  °  Ho9.  7. 16. 

9  Gosodasant  eu  genau  yn 
erbyn  y  nefoedd :  a  u  tafod  a 
gerdd  trwy  y  ddaear. 

10  Am  hynny  y  dychwel  ei 
bobl  ef  yma;  ac  y  gwesgir 
îddynt  pMol  lawn. 


flAU.  yr  annuwioL 

11  Dy wedant  hefyd,  "^Pa  fodd 
y  gŵyr  Duw?  a  oes  gwybod- 
aeth  gan  y  Goruchaf  ? 

d  Job  22. 13.   Pb.  10. 11.  a  04.  7. 

12  Wele,  dyma  y  rhai  annuw- 
iol,  a'r  rhai  sydd  Iwyddiannus 
yn  y  byd,  ac  a  amlhasant  olud. 

13  ^  Dîau  mai  yn  ofer  y  glan- 
heais  fy  nghalon,  ac  y  ^  golch- 
ais  fy  nwylaw  mewn  diniweid- 
rwydd. 

e  Job  21. 15.  a  34.  9.  a  35.  3.   Mal.  3.  14.    '  Ps.  26.  6. 

14  Canys  ar  hyd  y  dydd 
y'm  maeddwyd;  fy  ngherydd 
a  ddeuai  bob  bore. 

15  Os  dywedwn,  Mynegaf  fel 
hyn ;  wele,  a  chenhedlaeth  dy 
blant  di  y  gwnawn  gam. 

16  Pan  amcenais  wybod  hyn, 
blin  oedd  hynny  yn  fy  ngolwg  i; 

17  Hyd  onid  ^  euthum  i  gys- 
segr  Duw:  yna  y  deallais  eu 
diwedd  hw  ynt.       ^  ps.  77. 13. 

18  Díau  ^osod  o  honot  hwynt 
mewn  Uithrigfa,  a  chwympo  o 
honot  hwynt  i  ddinystr. 

i^Ps.35.  6. 

19  Mor  ddisymmwth  yr  aeth- 
ant  yn  anghyfannedd !  pallas- 
ant,  a  darfuant  gan  ofn. 

20  ^Fel  breuddwyd  wrth  ddi- 
huno  iin;  felly,  O  Arglwydd, 
pan  ddeffroech,  y  dirmygi  eu 
gwedd  hwynt.    '  Job  20.  s.  ps.  90. 5. 

21  Fel  hyn  y  gofidiodd  fy 
nghalon,  ac  y  m  pigwyd  yn  fy 
arennau. 


Y  prophwìjd  yn  cwyno  PSALMAU. 

22  ^Mor  ynfyd  oecldwn,  ac 
lieb  wybod;  anifail  oeddwn 
^  o'th  flaen  di. 

k  Ps.  92.  6.  Diar.  30. 2.      ^  Heb.  gyd  â  thi. 

23  Etto  yr  ydwyf  yn  wastad 
gyd  â  thi :  ymaflaist  yn  fy  Uaw 
ddehau. 

24  A'th  gynghor  y'm  har- 
weini;  ac  wedi  hynny  y'm  cym- 
meri  i  ogoniant. 

25  Pwy  sydd  gennyf  fi  yn  y 
nefoedd  ond  tydi?  ac  ni  ewyll- 
ysiais  ar  y  ddaear  neb  gyd  â 
thydi. 

26  Pallodd  fy  nghnawd  am 
calon :  ond  ^  nerth  fy  nghalon 
^a'm  rhan  yw  Duw  yn  dragy- 

Wydd.  ^  Heb.  craig.      i  Ps.  16.  5. 

27  Canys  wele,  difethir  y  rhai 
a  bellhânt  oddi  wrthyt :  torr- 
aist  ymaith  bob  un  ""a  but- 
teinio  oddi  wrthyt. 

mExod.34.15.  Num.  15.39.  Iago4.  4. 

28  Minnau,  nesâu  at  Dduw 
sydd  dda  1  mi:  yn  yr  Ar- 
glwydd  Dduw  y  gosodais  fy 
ngobaith,  i  draethu  dy  hoU 
weithredoedd. 

PSALM  LXXIV. 

1  Y  prophwyd  yn  cimjno  anrheithio  y  cyssegr  : 
10  yn  erfyn  cymmorth  gan  Dduw,  wrth  ystyr- 
ied  ei  allUy  18  a'i  elynîon  enllibus,  ai  hlant, 
ai  gyfammod, 

^  Maschil  Asaph. 

2  Neu,  Psalm  i  Äsaph  i  roddi  athrawiaeth. 

PAHAM,  Dduw,  yn  bwr- 
iaist  heibio  yn  dragywydd, 

72 


anrheithio  y  cyssegr^ 

ac  y  myga  dy  ddigofaint  yn 
erbyn  defaid  dy  borfa  ? 

a  Ps.  95.  7.  a  100.  3. 

2  Cofia  dy  gynnuUeidfa,  yr 
lion  a  brynaist  gynt ;  a  ^^llwyth 
dy  etifeddiaetli,  yr  ^liimi  a 
waredaist ;  mynydd  Sîon  hwn, 
y  preswyli  ynddo. 

3  Neu,  £/MaZe/î.       peut.  32.  9.  Jer.  10. 16.  ^hon. 

3  Dyrcha  dy  draed  at  an- 
rhaith  dragy wyddol ;  sef  at  yr 
hoU  ddrwg  a  wnaeth  y  gelyn 
yn  y  cyssegr. 

4  Dy  elynion  a  ruasant 
y'nghanol  dy  gynnuUeidfa- 
oedd;  gosodasant  eu  bannerau 
yn  arwyddion. 

5  Hynod  oedd  gwr^  fel  y  co- 
dasai  fwyiU  mewn  dyrys-goed. 

6  Ond  yn  awr  y  maent  yn 
dryllio  ''ei  cherfiadau  ar  un- 
waith  â  bwyiU  ac  â  morth- 

WylÌOn.  1  J^ren.  6. 18,  29, 32, 35. 

7  ^  Bwriasant  dy  gyssegroedd 
yn  tân;  hyd  lawr  yr  halogas- 
ant  breswylfa  dy  enw. 

d  2  Bren.  25.  9, 

8  Dywedasant  yn  eu  calon- 
nau,  ^  Cyd-anrheithiwn  hwynt : 
Uosgasant  hoU  synagogau  Duw 
yn  y  tir. 

6  Heb.  Cydrddrylliwn,  neu,  cyd-dorrwn. 

9  Ni  welwn  ein  harwyddion : 
^nid  oes  brophwyd  mwy,  nid 
oes  gennym  a  ẃyr  pa  hyd. 

« 1  Sam.  3. 1.  Amos  8. 11. 

10  Pa  hyd,  Dduw,  y  gwarth- 


ac  yn  taer  erfyn  PSAl 

rudda  y  gwrthwynebwr  ?  a  ga- 
bla  y  gelyn  dy  enw  yn  dragy- 
wydd  ? 

11  Paham  y  tynnî  yn  eî  hol 
dy  law,  sef  dy  ddeheulaw  ?  tyn 
M  allan  o  ganol  dy  fynwes. 

12  Canys  'Duw  yw  fy  Mren- 
hîn  o'r  dechreuad,  gwneuthur- 
wr  îachawdwrîaeth  o  fewn  y 

th\  'Ps.44.4. 

13  ^Ti  yn  dy  nerth  a  ^  berth- 
aîst  y  môr:  drylliaist  bennau 
^  ^  dreigiau  yn  y  dyfroedd. 

g  Exod.  14.  21.      6  Heb.  donaist.      ^  Es.  51.  9, 10. 
Ezec.  29.  3.  a  32.  2.      7  Neu,  môrfeirch. 

14  Tî  a  ddrylliaist  ben  lef- 
iathan;  rhoddaist  ef  yn  fwyd 
i'r  bobl  yn  yr  anialwch. 

15  '  Ti  a  hoUtaist  y  ffynnon 
aV  afon;  ^ti  a  ddyhysbydd- 
aist  afonydd  cryíìon. 

i  Exod.  17.  5.   Num.  20. 11.    Ps.  105.  41.  Es.  48.  21. 
k  Jos.  3.  13,  &c. 

16  Y  dydd  sydd  eiddot  ti,  y 
nos  hefyd  sydd  eiddot  ti:  Hi 
a  barottoaist  oleuni  a  haul. 

1  Gen.  1. 14,  &c. 

17  Ti  a  osodaist  holl  derfyn- 
au  y  ddaear:  ""^ti  a  luniaist 
haf  a  gauaf. 

'»  Geu.  8.  22.      3  Heb.  hâf  a  gauaf  ti  a\i  ìh.miaist. 

18  "Cofìa  hyn,  iv  gelyn  gab- 
hi,  O  Aeglwydd,  ac  ir  bobl 
ynfyd  ddifenwi  dy  enw. 

°  ad.  22. 

19  Na  ddyro  enaid  dy  durtur 
i  gynnulleidfa  y  gelynion:  nac 


MCAU,  cymhfyìih  gan  Ditw. 

anghofia  gynnulleidfa  dy  dru- 
einiaid  byth. 

20  Edrych  ar  y  cyfammod : 
canys  llawn  yw  tywyll-leoedd 
y  ddaear  o  drîgfannau  traws- 
der. 

21  Na  ddychweled  y  Ulawd 
yn  waradwyddus:  molîanned 
y  truan  a  r  anghenus  dy  enw. 

^  gorthrymmeâig. 

22  Cyfod,  O  Ddlw,  dadleu  dy 
ddadl:  ^'cofia  dy  waradwydd 
gan  yr  ynfyd  beunydd. 

oad.  18.   Ps.  89.  51. 

23  Nac  anghofia  lais  dy  elyn- 
ion :  dadwrdd  y  rhai  a  god- 
ant  ^'th  erbyn  sydd  yn  dringo 
yn  wastadol. 

PSALM  LXXV. 

1  Y prophici/d  yn  molianmi  Buw  ;  2  yn  addaw 
harnu  yn  gyflawn ;  4  yn  ceryddu  y  heilch- 
ion,  trioy  ystyried  rhagluniaeth  Duic  ;  9  yn 
moliannu  ì)uio,  ac  yn  addaw  gwneuthur  cyf- 
iawnder, 

I'r  Pencerdd,  ^  Al-taschitli,  Psalm  neu  Gân 
^  Asapb. 

2  Neu,  Na  dâifelha,  Ps.  57,  titl.      3  Xei],  t  Asaph. 

CLODFOEWN  dydi,  O 
Dduw,  clodforwn ;  canys 
agos  yio  dy  enw;  dy  ryfedd- 
odau  a  fynegant  hynny. 

2  Pan  *  dderbyniw}^'  y  gyn- 
nulleidfa,  mi  a  farnaf  yn  un- 

ia\\T3  •        *  Neu,  gymmertcuf  amser  nodedig. 

3  Ymddattododd  y  ddaear, 
a'i  hoU  drigolion :  myfi  sydd 
jn  cynnal  ei  cholofnau.  Selah. 

4  Dywedais  wrth  y  rhai  yn- 

C3  " 


Datgan  mawredd  Duw 
îyd,  Nac  ynfydwch;  ac  wrth  y 
rhai  annuwiol,  "Na  ddyrchef- 
wch  eich  corn :       *  zech.  i.  21. 

5  Na  ddyrchefwch  eich  corn 
yn  uchel:  na  ddywedwch  yn 
warsyth. 

6  Canys  nid  o'r  dwyram,  nac 
o'r  gorllewm,  nac  o'r  ^  dehau, 
y  daw  goruchafiaeth. 

5  Heb.  anialwcli. 

7  "  Ond  Duw  sydd  yn  barnu ; 
« efe  a  ostwng  y  naiU,  ac  a  gyf- 
yd  y  llall. 

t>  Ps.  50.  6.  a  53. 11.      "  1  Sam.  2.  7. 

8  Oblegid  ^y  mae  phîol  yn  Uaw 
yr  Aeglwydd,  a'r  gwin  sydd 
goch;  "yn  Uawn  cymmysg;  ac 
efe  a  dywalltodd  o  hono :  etto 
hoU  annuwiolion  y  tir  a  wasg- 
ant,  ac  a  yfant  ei  waelodion. 

dJob21.  20.  Ps.  60.3.  Jer.  25. 15.  Dat.  14. 10. 
a  16. 19.      o  Diar.  23. 30. 

9  Minnau  a  fynegaf  yn  dra- 
gywydd,  ac  a  ganaf  i  Dduw 
Jacob. 

10  Torraf  hefyd  holl  'gyrn 
y  rhai  annuwiftll  «*  «chyrn  y 
rhai  cyfiawn  a  ddj-rchefir. 

fP8.101.  8.  Jer.48.2ô.      b  Pa.  89. 17.  a  148. 14. 

PSALM  LXXVI. 

1  Datgan  mawredd  Duw  yn  eî  eglwys.  11 

Cynghor  %w  wasanaethu  ef  yn  harchedig. 
I'r  Pencerdd  ar  Negiiioth,  Psalm  neu  Gân 
2  Asaph. 
2  Neu,  i  Asaph. 

HYNOD  yw  Duw  "yn  Ju- 
dah ;  raawr  yw  ei  enw  ef 
yn  Israel.  »ps.48.i.&c 

^  74 


PSALMAU.  eglwys. 
2  Ei  babell  hefyd  sydd  yn 


Salem,  a'i  drigfa  yn  Sîon. 

3  Yna  ^  y  torrodd  efe  saethau 
y  bwa,  y  tarian,  y  cleddyf 
hefyd,  a'r  frwydr.  Selah. 

i>Ps.46.9.  Ezec.39.9. 

4  Gogoneddusach  wyt  a  chad- 
arnach  na  mynyddoedd  yr  ys- 
pail. 

5  Yspeiliwyd  y  cedyrn  galon, 
hunasant  eu  hûn :  a'r  holl  wỳr 

0  nerth  ni  chawsant  eu  dwy- 
law. 

6 "  Gan  dy  gerydd  di,  O  Dduw 
Jacob,  y  rhoed  y  cerbyd  a'r 
march  i  gysgu. 

«Exod.l5.1,21.  Ezec.39.20.  Nah.2.13.  Zech.l2.4. 

7  Tydi,  tydi,  wyt  ofhadwy ;  a 
phwy  a  saif  o'th  flaen  pan  en- 
nyno  dy  ddigter  ? 

8  O'r  nefoedd  y  peraist  gly w- 
ed  barn ;  ofnodd,  a  gostegodd 
y  ddaear, 

9  Pan  gyfododd  Duw  i  farn, 

1  achub  hoU  rai  Uednais  y  tir. 
Selah. 

10  ^Dîau  cynddaredd  dyn 
a'th  folianna  di :  gweddiU  cyn- 
ddaredd  a  waherddi. 

d  Ediych  Exod.  9. 16.  a  18. 11.  Pe.  65.  7. 

11  «Addunedwch,  a  thelwch 
i'r  Aeglwydd  eich  Duw:  *y 
rhai  oll  ydynt  o'i  amgylch  ef, 
dygant  anrheg  H'r  Ofnadwy. 

«  Preg.  5.  4, 5,  6.      '  Ps.  68.  29.  a  89.  7. 
»  Heb.  t  qfn. 

12  Efe  a  dyrr  ymaith  yspryd 


Ymdrech  y  Psalmydd,  PSAl 

ty  wysogîon  :  y  mae  yn  ofnadwy 
i  frenhinoedd  y  ddaear. 

PSALM  LXXVII. 

1  Y  Fsalmydd  yn  dangos  pa  ymdrech  creulawn 
a  f  uasai  rhyngddo  ac  anóbaith ;  10  ar 
oruchafiaeth  a  gafodd,  wrth  ystyrîed  mawr 
a  grasusol  weithredoedd  Duw, 

Tr  Pencerdd,  i  *  Jeduthun,  Psalm  ^  Asaph. 
*  Ps.  39,  a  62,  titl.       2  ^eu,  i  Asaph. 

A'M  llef  y  gwaeddais  ar 
XjL  Dduw,  â'm  llef  ar  Dduw  ; 
ac  efe  a'm  gwrandawodd. 

2  Yn  nydd  fy  nhrallod  y  ceis- 
iaîs  yr  Arglwydd  :  fy  ^  archoll 
a  redodd  liw  nos,  ac  ni  pheid- 
iodd :  fy  enaid  a  wrthododd  ei 
ddiddanu.  » 

Heb.  lîaw. 

3  Cofiais  Dduw,  ac  a'm  cyth- 
ryblwyd :  cwynais,  a  therfysg- 
wyd  fy  yspryd.  Selah. 

4  Deliaist  fy  llygaid  yn  nefí*- 
ro :  synnodd  arnaf,  fel  na  allaf 
lefaru. 

5  ^Ystyriais  y  dyddiau  gynt, 
blynyddoedd  yr  hen  oesoedd. 

bPs.143.5.  Es.51.9. 

6  Cofio  yr  ydwyf  fy  nghân  y 
nos :  yr  ydwyf  yn  ymddiddan 
â'm  calon ;  fy  yspryd  sydd  yn 
chwilio  yn  ddyíal.       <^  ps.  4. 4. 

7  Ai  yn  dragywydd  y  bwrw 
yr  Arglwydd  heibio?  ac  oni 
bydd  efe  boddlawn  mwy  ? 

8  A  ddarfu  ei  drugaredd  ef 
dros  byth  ?  a  balla  ei  addewid 
^yn  oes  oesoedd? 

9  A  anghofiodd  Duw  drugar- 


iMAU.  a'i  orucliafiaeth. 

hâu  ?  a  gauodd  efe  eî  drugar- 
eddau  rnewn  sorriant?  Selah. 

10  A  dywcdaîs,  Dynia  fy 
ngwendid  :  etto  cofiaf  flynydd- 
oedd  deheulaw  y  Gorucliaf. 

11  Cofiaf  weithredoedd  yr 
Aeglayydd;  îe,  cofiaf  dy  wyrth- 
iau*  gynt. 

12  Myfyriaf  hefyd  ar  dy  hoU 
waith,  ac  am  dy  weithredoedd 
y  chwedleuaf. 

13  'Dy  ffbrdd,  O  Dduw,  sydd 
yn  y  cyssegr:  pa  dduw  mor 
fawr      Duw  ni  ?      ^Pe.  t3.  it. 

14:  m  yio  j  D  u  w^  sydd 
yn  gwneuthur  rhyfeddodau : 
dangosaist  dy  nerth  ym  mysg 
y  bobloedd. 

15  ^Gwaredaist  â'íA  fiaîch  dy 
bobl,  meibion  Jacob  a  Joseph. 
Selah.  *  Exod.  6. 6. 

16  ^Y  dyfroedd  a'th  welsant, 
O  Dduw,  y  dyfroedd  a'th  wel- 
sant :  hwy  a  ofnasant ;  y  dyfn- 
derau  hefyd  a  gynhyrfwyd. 

fExod.l4.21.   Pe.ll4.  3.   Hab.  3.  .S  &c. 

17  Y  cynimylau  a  ^dywallt- 
asant  ddwfr  :  yr  wybrennau  a 
roddasant  dwrf :  dy  saethau 
hefyd  a  gerddasant. 

*  Heb.  âìfícalliiciid  gan  ddicjr. 

18  Twrf  dy  daran  a  glywyd 
^o  amgylch :  ^mellt  a  oleuas- 
ant  y  byd ;  cyfli'ôdd  a  chryn- 
odd  y  ddaear. 

5  Xeu,  yn  ur  icybr.      e  Ps.  97.  4. 

19  Dy  flbrdd  sydd  yn  y  môr 


Cìjnglior  i  ddysgu  ac  i 

a  th  Iwybrau  yn  y 
maw  rion ;  ac  nid 
dy  ol. 

20  ^Tywysaist  dy 


PSALMAU 


dyfroedd 
adweinir 


bobl 


law  Moses 


fel 

ac 


defaid,  trwy 
Aaron. 

hExoá.l4.19.  Ps.  78.  52.  Hos.  12. 13. 

PSALM  LXXVIIL 

1  Cynfjhor  i  Mysgu  ac  i  bregethu  cyfraith 
Dduw  9  Eistori  digofaint  Duto  yn  erhyn 
yr  anghrediniol,  a'r  anufudd.  67  Wedi  hwrw 
heibio  yr  Israéliaid,  y  mae  Buw  yn  deiois 
Judah,  S'ion,  a  Bafydd. 

^Maschil  i  Asapli. 
»  Ps.  74,  titl. 

GWRANDO  fy  nghyfraith, 
fy  mhobl:  gostyngwch 
eich  clust  at  eiriau  fy  ngenau. 

2  *Agoraf  fy  ngenau  mewn 
dîareb :  traethaf  ddamhegion 
o'r  cynfyd :    *  ps.  49. 4.  Matt.  13. 35. 

3  rhai  a  glywsom,  ac  a 
wybuom,  ac  a  fynegodd  ein 
tadauini.  '^^■'^■'^- 

4  Ni  chelwn  rhag  eu  meibion, 
gan  fynegi  i'r  oes  a  ddêl  fol- 
iant  yr  Abglwydd,  a'i  nerth,  a'i 
ryfeddodau  y  rhai  a  wnaeth  efe 

5  Canys  ''efe  a  sicrhaodd  dyst- 
iolaeth  yn  Jacob,  ac  a  osod 
odd  gyfraith  yn  Israel,  y  rhai 
a  orchymynodd  efe  i'n  tadau 
•  eu  dysgu  i'w  plant : 

dpg.  147. 19.     eDeut.4.9.a6. 7.  all.  19. 

6  Fel  y  gwybyddai  yr  oes 
a  ddêl,  sef  y  plant  a  enid;  a 
phan  gyfodent,  y  mynegent 
hwy  i'w  plant  hwythau  : 

76 


bì-egethu  cyfraìtJi  Dduw. 

7  Fel  y  gosodent  eu  gobaith 
ar  Dduw,  heb  anghofio  gweith- 
redoedd  Duav,  eithr  cadw  ei 
orchymynion  ef : 

8  Ac  na  byddent  fel  eu  tadau, 
yn   genhedlaeth   gyndyn  a 

gwrthryfelgar;  yn  genhedlaeth 
ni  s^osododd  ei  chalon  yn  un- 
iawn,  ac  nid  yw  ei  hyspryd 
ffyddlawn  gyd  â  Duw. 

t  Exoa.  32. 9.  a  33.  3.  a  31.  9.  Deut.  9. 6, 13.  a  31.  27. 
g  ad.  37.      ^  Heb.  pharottôdd  ei  chalon. 

9  Meibion  Ephraim,  yn  arfog 
ac  yn  saethu  «  bwa,  a  droisant 
eu  cefnau  yn  nydd  y  frwydr. 

10  Ni  chadwasant  gyfammod 
Duw,  eithr  gwrthodasant  rodio 
yn  ei  gyfraith  ef ; 

11  Ac  anghofiasant  ei  weith- 
.edoedd  a'i  ryfeddodau,  y  rhai 
a  ddangosasai  efe  iddynt. 

12  Efe  a  wnaethai  wyrthiau 
o  flaen  eu  tadau  hwynt  yn  nhir 
yr  Aipht,  ym  maes  ^  Soan. 

hGen.32.3.   Num.  13.  22.  Eb.  19. 11, 13. 
Ezec.  30. 14. 

13  'Efe  a  barthodd  y  môr, 
ac  a  aeth  â  hwynt  drwodd ; 
"gwnaeth  hefyd  i'r  dwfr  sefyll 
felpentwr.  'E^od.  14.21.  «.Exod.i5.s. 

14  'Y  dydd  hefyd  y  tywysodd 
efe  hwynt  â  chwmmwl,  ac  ar 
hyd  y  nos  â  goleuni  tân. 

lExod.l3.21.al4.  24.    Ps.  105.  39. 

15  '"Efe  a  holltodd  y  creigiau 
yn  yr  anialwch;   a  rhoddes 

m  Exod.  17.6.  Num.  20.  U.  Vs.  105.  41.  1  Cor.  10.  4. 


Digofaint  Duw  yn 

ddîod  oddi  yno  megîs  o  ddyfn- 
derau  dîrfawr. 

16  Canys  efe  a  ddug  "ffryd- 
iau  allan  o'r  graig,  ac  a  dyn- 
nodd  i  lawr  megis  afonydd  o 
ddyfroedd.    «^Deuto.  21.  ps.  103.41. 

17  Er  hynny  chwanegasant 
etto  bechu  yn  ei  erbyn  ef,  gan 
Mdigio  y  Goruchaf  yn  y  di- 
ffaethwch.  ^  pb  95. 8. 

18  themtiasant  Dduw  yn 
eu  calon,  gan  ofyn  bwyd  wrth 
eu  blys.  pExod.i6.2. 

19  ^Llefarasant  hefyd  yn 
erbyn  Duw;  dywedasant,  A 
ddichon  Duw  ^arlwyo  bwrdd 
yn  yr  anialwch  ? 

q  Num.  11.  4.      '  Heb.  drefnu. 

20  "^Wele,  efe  a  darawodd  y 
graig,  fel  y  pistyllodd  dwfr, 
ac  y  Uifodd  afonydd;  a  ddi- 
chon  efe  roddi  bara  hefyd?  a 
ddarpara  efe  gig  fw  bobl  ? 

r  Exod.  17.  6.    Num.  20. 11. 

21  Am  hynny  y  clybu  yr  Ar- 
GLWYDD,  ac  '  y  digiodd :  a  thân 
a  ennynodd  yn  erbyn  Jacob, 
a  digofaint  hefyd  a  gynneuodd 
yn  erbyn  Israel ;    •  Num.  ii.  i,  lo. 

22  Am  na  chredent  yn  Nuw, 
ac  na  obeithient  yn  ei  iach- 
awdwriaeth  ef : 

23  Er  iddo  ef  orchymyn  i'r 
wybrennau  oddi  uchod,  ac 
*  agoryd  drysau  y  nefoedd, 

t  Mal.  3.  la 
77 


PSALMAU.        cròìjn  yr  anylirediniol. 

24  A  gwlawio  manna  arnynt 
i'w  fwytta,  a  rhoddi  iddynt  ỳd 
y  nefoedd.    Exod.  ig.  4, 14.  ph.  100.  ^). 

loan  G.  31.   1  Ccr.  10.  3. 

25  ^Dyn  a  fwytíaodd  fara 
angelion :  anfonodd  iddynt 
fwyd  yn  ddigonol. 

*  Neu,  Pawh  a  fwyttaodd  fara  y  cedyrn,  Ve.  10\  20. 

26  ""Gyrrodd  y  dwyrein-wynt 
yn  y  nefoedd ;  ac  yn  ei  nerth 
y  dug  efe  ddeheu-wynt. 

»  Num.  11.  31. 

27  Gwlawiodd  hefyd  gîg  ar- 
nynt  fel  llwch,  ac  adar  asgell- 
og  fel  tyw  od  y  môr. 

28  Ac  a  wnaeth  iddynt 
gwympo  o  fewai  eu  gwersyll, 
o  amgylch  eu  preswylfeydd. 

29  Felly  y  bwyttasant,  ac 
y  llwyr-ddiwallwyd  hwynt ;  ac 
efe  a  barodd  eu  dymuniad 
iddynt ; 

30  Ni  ommeddwyd  hwynt  o*r 
hyn  a  flysiasant:  er  hynny, 
^  tra  yr  ydoedd  eu  bwyd  yn  eu 
safnau,  yNum.  11.33. 

31  Digllonedd  Duw  a  gynneu- 
odd  yn  eu  herbyn  hwynt,  ac  a 
laddodd  y  rhai  brasaf  o  hon- 
ynt,  ac  a  ^gwynipodd  ®ethol- 
edigion  Israel. 

^  Heb.  gryrmnodd,  neu,  hìy<jodd.    •  Neu,  trŷr  ûuaiugc. 

32  Er  hyn  oU  'pechasant 
etto,  ac  ni  chredasant  i'w  ryf- 
eddodau  ef.      » ^'^"1 » >  ^  17. 

33  Am  hynny  y  treuliodd  efe 
eu  dyddiau  h^yynt  mewn  ofer- 


Wedi  bwrw  heibio 


PSALMAU. 


yr  Israeliaid^ 


edd,  a'u  blynyddoedd  mewn 
dychryn. 

34  ^Pan  laddaî  efe  hwynt, 
hwy  a'i  ceisîent  ef,  ac  a  ddych- 
welent,  ac  a  geisient  Dduw  yn 

fore.  ^  Edrych  Hos.  5. 15. 

35  Cofient  hefyd  mai  ^Duw 
oedd  eu  Craig,  ac  mai  y  Gor- 
uchaf  Dduw  oedd  eu  Gwared- 
ydd.  ^  i^®^*-  4. 

36  Er  hynny,  rhagrithio  yr 
oeddynt  iddo  ef  â'u  genaii,  a 
dywedyd  celwydd  wrtho  âu 
tafod : 

37  'A'u  calon  heb  fod  yn 
uniawn  gyd  âg  ef,  na'u  bod  yn 
ffyddlawn  yn  ei  gyfammod  ef. 

c  ad.  8. 

38  Er  hynny  efe  yn  drugar- 
og  a  faddeuodd  eu  hanwiredd, 
ac  ni  ddifethodd  hwynt :  îe, 
'^trodd  ymaith  ei  ddigofaint 
yn  fynych,  ac  ni  chyfírôdd  ei 

ìioll  lid.  dEs.48.9. 

39  Canys  ^efe  a  gofiai  ^mai 
cnawd  oeddynt,  a  gwynt  yn 
myned,  ac  heb  ddychwelyd. 

eJob7.7,16.   Ps.  103.14.      fGen.  6.3.   loan  3.  6. 

40  Pa  sawl  gwaith  ^y  Migias- 
ant  ef  yn  yr  anialwch,  ac  y 
gofidiasant  ef  yn  y  diffaeth- 

WCh?      sPs.  95.9, 10.   Es.7. 13.  Epli.  4.  30. 

7  Neu,  gwrthrufeìasant  Vw  erhyn. 

41  lë,  ^troisant  a  phrofasant 
Dduw,  ac  a  osodasant  derfyn  i 
Sanct  yr  Israel.       ^  Num.  14. 22. 

42  Ni  chofiasant  ei  law  ef, 

78 


na'v  dydd  y  gwaredodd  efe 
hwynt  oddi  wrth  ^  y  gelyn. 

8  Neu,  gyfyngdra. 

43  Fel  'y  gosodasai  efe  ei 
arwyddion  yn  yr  Aipht,  ai 
ryfeddodau  ym  maes  Soan : 

i  Ps.  105.  27,  &c. 

44  ^  Ac  y  troisai  eu  hafonydd 
yn  waed;  a'u  ffrydiau,  fel  na 
allent  yfed.  ^  Exod.  7. 20. 

45  ^Anfonodd  gymmysgbla 
yn  eu  plith,  yr  hon  a'u  difaodd 
hwynt ;  a  "^llyffaint  i'w  difetha. 

1  Exod.  8.  24.  Ps.  105. 31.         Exod.  8.  6. 

46  ''Ac  efe  a  roddodd  eu 
cnwd  hwynt  i'r  lindys,  a'u  Ua- 
fur  i'r  locust. 

«Exod.  10.13.  Ps.  105.34. 

47  ^  ^  Distry wiodd  eu  gwin- 
wydd  â  chenllysg,  a'u  sycomor- 
wydd  â  'rhew.         oExod.9.  '.3. 

Ps.  105.  33.      9  Heb.  Lladdodd.      2  ^eu,  chesair. 

48  ^Rhoddodd  hefyd  eu  han- 
ifeiliaid  i'r  cenllysg,  a'u  gohid 
i'r  mellt.  ^  camdd. 

49  Anfonodd  arnynt  gynddar- 
edd  ei  lid,  Uidiowgrwydd,  a 
digter,  a  chyfyngder,  trwy  an- 
fon  angelion  drwg. 

50  Cymhwysodd  ffbrdd  i'w 
ddigofaint :  nid  attaliodd  eu 
henaid  oddi  wrth  angau ;  oîid 
eu  ^bywyd  a  roddodd  efe  iv 

haint.  *  ^®^'  hanifeiJiaîd. 

51  ^Tarawodd  hefyd  bob 
cyntaf-anedig  yn  yr  Aipht ;  sef 

P  Exod.  12.  29.  Ps.  105.  36. 


yn  dewis  Judah^ 

blaenîon  eu  nerth  Jtwynt  ym 
^  mhebyll  Ham : 

q  Ps.  106. 22. 

52  Ond  '  efe  a  yrrodd  eî  bobl 
ei  hun  fel  defaîd,  ac  a'u  har- 
weiniodd  hwynt  fel  praidd  yn 
yr  anialwch.  ^  ps.  77. 20. 

53  Tywysodd  hwynt  hefyd  yn 
ddîogel,  fel  nad  ofnasant :  a'r 
môr  '  a  orchuddiodd  eu  gelyn- 
îon  h wynt.    ■  Exod.  14. 27, 28.  a  15. 10. 

54  Hwythau  a  ddug  efe  i 
oror  ei  sancteiddrwydd ;  i'r 
mynydd  hwn,  *a  enniUodd  ei 
ddeheulaw  ef-  *  ^^-  44. 3. 

55  Ac  efe  a  yrrodd  allan  y 
cenhedloedd  o'u  blaen  hwynt, 
ac  "  a  rannodd  iddynt  etifedd- 
iaeth  wrth  linyn,  ac  a  wnaeth 
i  Iwythau  Israel  drigo  yn  eu 
pebyll  hwynt. 

n  Jos.  13. 7.    Ps.  136.  21,  22. 

56  Er  hynny  temtiasant  a 
digiasant  Dduw  goruchaf,  ac 
ni  chadwasant  ei  dystiolaeth- 
au : 

57  Eithr  ciliasant  a  buant 
anffyddlawn  fel  eu  tadau : 
troisant  ^  fel  bwa  twyllodrus. 

*  Hos.  7. 16. 

58  ^Digiasant  ef  hefyd  â'u 
huchelfannau ;  a  gyrrasant 
eiddigedd  arno  âu  cerfiedig 
ddelwau.  y  i>eut  32.  le.  21. 

59  Clybu  Duw  liÿu,  ac  a  ddig- 
îodd,  ac  a  ffieiddiodd  Israel 

yn  ddirfawr : 

^  79 


PSALMAU.  S'ion,  a  Da/ydd 

60  ''Fel  y  gadawodd  cfe  da- 


bernacl  Siloh,  y  babell  a  osod- 
asai  efe  ym  mysg  dynion ; 

2  1  Sam.  4. 11.  Jer.  7. 12, 14.  a  2G.  6,  9. 

61  Ac  y  rhoddodd  ^ei  nerth 
mewn  caethiwed,  ^a'i  bryd- 
ferthwch  yn  llaw  y  geljii. 

^eu.      ^  a*u  pryrljerthwch. 

62  Ehoddes  hefyd  ei  bobl 
i'r  cleddyf ;  a  digiodd  wrth  ei 
etifeddiaeth. 

63  Tân  a  ysodd  eu  gwỳr 
ieuaingc;  ^a'u  morwynion  ni 
^  phrîodwyd. 

a  Jer.  7.  31  a  16.  9.  a  25. 10.      ^  Heb.  chanmoìicyd. 

64  Eu  hoffeiriaid  a  laddwyd 
â'r  cleddyf;  ^a'u  gwragedd 
gweddwon  nîd  wylasant. 

bJob27. 15.   Ezec.  24.  23. 

65  Yna  ^  y  deíFrôdd  yr  Ar- 
glwydd  fel  un  o  gysgu,  fel 
cadarn  yn"^  bloeddio  gwedi 
gwin.  44-  23. 

66  Ac  ^efe  a  darawodd  ei 
elynion  o'r  tu  ol :  rhoddes 
iddynt  warth  tragywyddol. 

dlSam.  5.  6, 12.  a  6.  4. 

67  Gwrthododd  hefyd  babell 
Joseph,  ac  ni  etholodd  Iwyth 
Ephraim : 

68  Ond  efe  a  etholodd  Iwyth 
Judah,  mynydd  Síon,  yr  hwn 
a  hoöbdd. 

69  Ac  a  adeiladodd  ei  gyssegr 
fel  llìjs  uchel,  fel  y  ddaear  yr 
hon  a  seiliodd  efe  yn  dragy- 
wydd. 


Y  Psalmydd  yn  cwyno  PSAL 

70  'Etholodd  hefyd  Dafydd 
eî  was,  ac  a'i  cymmerth  o  gor- 
lannau  y  defaid : 

elSam.l6.n.  2Sam.7.8. 

71  Oddi  ar  ol  ^y  defaid  cyf- 
ebron  y  daeth  âg  ef  ^  i  borthi 
Jacob  ei  bobl,  ac  Israel  ei 
etifeddiaeth.        '  Gen.  33. 13. 

Es.40. 11.      g2Sam.  5.  2.  1  Chron.  11.  2. 

72  Yntau  a'u  porthodd  hwynt 
yn  ol  perflFeithrwydd  ei  galon  ; 
ac  a'u  trinodd  wrth  gyfar- 
wyddyd  ei  ddwylaw. 

PSALM  LXXIX. 

1  Y  Psalmydd  yn  cwijno  difrod  Jerusalem  ;  8 
yn  gweddîo  am  ymioared  ;  13  ac  yn  addaw 
d'iolcli, 

Psalm  ^Asaph, 
2  Neu,  i  Asaph, 

YCENHEDLOEDD,  O 
Dduw,  a  ddaethant  i'th 
etifeddiaeth ;  ^halogasant  dy 
deml  sanctaidd:  gosodasant 
Jerusalem  yn  garneddau. 

a  Ps.  74.  7. 

2  Rhoddasant  gelanedd  dy 
weision  yn  fwyd  i  adar  y  nef- 
oedd,  a  chig  dy  saint  i  fwyst- 
filod  y  ddaear. 

3  Tywalltasant  eu  gwaed  fel 
dwfr  o  amgylch  Jerusalem  : 
^ac  nid  oedd  ù,'u  claddai. 

b  Ps.  141.  7.  Jer.  14. 16.  a  16. 4. 

4  Yr  ydym  ni  yn  warthrudd 
î'n  cymmydogion;  dirmyg  a 
gwatwargerdd  i'r  rhai  sydd  o'n 
hamgylch .  ps.  44. 13.  a  so.  6. 


iIAU.  difrod  Jerusalem, 

5  "^Pa  hyd,  Arglwydd?  a 
ddigi  di  yn  dragywydd?  a  lysg 
dy  eiddigedd  di  fel  tân  ì 

d  Ps.  89. 46. 

6  ^Tywallt  dy  lid  ar  y  cen- 
hedloedd  ni'th  adnabuant,  ac 
ar  y  teyrnasoedd  ni  alwasant 
ar  dy  enw.  «Jer.10.25. 

7  Canys  ysasant  Jacob,  ac 
a  wnaethant  ei  breswylfa  yn 
anghyfannedd. 

8  ^Na  chofia  yr  anwireddau 
gynt  i'n  herbyn :  brysia,  rhag- 
flaened  dy  dostur  drugaredd- 
au  ni:  canys  llesg  iawn  y'n 
gwnaethpwyd.        'Es.  64. 9. 

9  Cynnorthwya  nî,  O  Dduw 
ein  hiachawdwriaeth,  er  mwyn 
gogoniant  dy  enw :  gwared  ni 
hefyd,  a  thrugarhâ  wrth  ein 
pechodau,  er  mwyn  dy  enw. 

10  ^Paham  y  dywed  y  cen- 
hedloedd,  Pa  le  y  mae  eu  Duw 
hwynt?  bydded  hysbys  ym 
mhlith  y  cenhedloedd  yn  ein 
golwg  ni,  wrth  ddîal  gwaed  dy 
weision  yr  hwn  a  dywalltwyd. 

s  Ps.  42. 10.  a  115.  2. 

11  ^Deued  uchenaid  y  car- 
charorion  ger  dy  fron :  yn  ol 
mawredd  dy  ^nerth  cadw  blant 
mar wolaeth.   ^  ps-  102. 20.  ^  Heb. /m/cÄ. 

12  A  thâl  i'n  cymmydogion 
ar  y  seithfed  4'w  mynwes,  eu 
cabledd  trwy  yr  hon  y'th  gabl- 
asant  di,  O  Arglwydd. 

iGen.4.15.  Es.  65.  6,  7.    Jer.  32. 18.    Luc  6.  38. 


Trueni  yr  Eijlwys.  PSAl 

13  A  ^  ninnau  dy  bobl  a  defaid 
dy  borfa,  a'tli  foliannwn  di  yn 
dragy wydd :  datganwn  dy  fol- 
iant  o  genhedlaeth  i  genhedl- 

aeth.  kps.95.7.al00.3. 

PSALM  LXXX. 

1  Dafydd  yn  ei  weddi  yn  cwyno  trueni  yr 
eglwys.  8  Daioni  Daw  o^r  ìjlaen  yn  troi  yn 
farnedigaeihau.  14  Y  mae  yn  gwedd'io  am 
ymwared, 

Tt  Pencerdd  ^ar  Sosaiinim  Eduth^  Psalm 
2  Asaph. 
»  Ps.  45,  a  69,  titl.      2  ^eu,  *  Asaph. 

GWRANDO,  O  Fugail  Is- 
rael,  yr  hwn  wyt  yn  ar- 
wain  Joseph  fel  praidd ;  ^  ym- 
ddisgleiria,  ^yr  hwn  wyt  yn 
eistedd  rhwng  j  cerubiaid. 

>>Deut.  33.  2.  Ps.  50.  2.  a  94.  1.      cExod.  25,  20. 
lSam.4.4.    2Sam.  6.  2.  Ps.  99. 1. 

2  Cyfod  dy  nerth  o  flaen  E- 
phraim  a  Benjamin  a  Manas- 
seh,  a  thyred  yn  iachawdwr- 
iaeth  i  ni. 

3  ^Dychwel  ni,  O  Dduw,  a 
^  llewyrcha  dy  wyneb ;  a  ni  a 
achubir.   <iad.7,i9.  Gaiar.5.21.  eps.4.6. 

4  O  Aeglwydd  Dduw  y  Uu- 
oedd,  pa  hyd  y  ^sorri  wrth 

weddi  dy  bobl  ?     ^  Heb.  myoi,  Ps.  74.  1. 

5  ^Porthaist  hwynt  â  bara 
dagrau;  a  dîodaist  hwynt  â 
dagrau  wrth  fesur  mawr. 

íPs.  42.  3.al02.  9. 

6  ^Gosodaist  ni  yn  gynnen 
i'n  cymmydogion  ;  a  n  gelyn- 
ion  a 'n  gwatwarant  yn  eu  mysg 
eu  hun.  sps.  44. 13.^79.4. 


iMAU.  Daiom  Dnrc. 

7  O  Dduw  y  Uuoedd,  dycli- 
wel  ni,  a  llewyrcha  dy  wyneb ; 
a  ni  a  achubir.  ^ad  3. 10. 

8  Mudaist  'winwydden  o'r 
Aipht:  ^bwriaist  y  cenliedl- 
oedd  allan,  a  phlennaist  hi. 

» Es.  5. 1, 7.  Jer.  2.  21.  Ezec.  17.  6.       ^  Pe.  44.  2. 

9  Arloesaist  o'i  blaen,  a  pher- 
aist  i'w  gwraidd  wreiddio,  a  hi 
a  lanwodd  y  tir. 

10  Cuddiwyd  y  mynyddoedd 
gan  ei  chysgod ;  a'i  changlien- 
nau  oeddfel  cedrwydd  S^liag- 

Orol.  *Heb.  DuîT. 

1 1  Hi  a  estynodd  ei  changau 
hyd  y  môr,  a'i  blagur  4ìyd  yr 
afon.  ips.72.8. 

12  Paham  y  ""rhwygaist  ei 
chaeau,  fel  y  tj^nno  pawb  a 
elo  heibio  ar  hyd  y  íFordd 
ei  grawn  hi  ? 

™Ps.  89.  40,41.   Es.  5.  5.   Nah.  2.  2. 

13  Y  baedd  o'r  coed  a'i 
turia,  a  bwystfil  y  inaes  a'i 
pawr. 

14  O  DDmv  y  lluoedd,  dych- 
wel,  attolwg:  °edrych  o'r  nef- 
oedd,  a  chenfydd,  ac  ymwêl 
â'r  w  inwydden  hon  ;     ^es.  63. 15. 

15  A'r  winllan  a  blaniiodd  dy 
ddeheulaw,  ac  â'r  planhigyn  a 
gadarnheaist  i  ti  dy  hun. 

16  Llosgwj^d  hi  â  thân;  tor- 
rwyd  hi  i  lawr :  gan  gerydd 
dy  wyneb  y  difethîr  hwynt. 

17  Bydded  dy  law  dros  wr 

oPs.  89.  21. 


Annogaeth  i  roddi  PSAL 

dy  ddeheiilaw,  a  thros  fab  y 
dyn  yr  hwn  a  gadarnheaist  i 
ti  dy  hun. 

18  Felly  ni  chiliwn  yn  ol  oddi 
wrthyt  ti:  bywhâ  ni,  a  ni  a 
alwn  ar  dy  enw. 

19  O  Aeglwydd  Dduw  y  Uu- 
oedd,  Pdychwel  ni,  Uewyrcha 
dy  wyneb ;  sini  a  achubir. 

pad.3,  7. 

PSALM  LXXXI. 

1  y  mae  yn  annoy  i  roi  cylwedd  ddtolch  t 
Dduw.  4  Bod  DuiD  yn  gofyn  liynny  o  ddyl- 
ed,  ohlegid  ei  ddoniau.    8  Buw,  lerth  annog 

1  'u/udd-dod,  yn  cwyno  rhag  eu  hanufudd- 
dod  hwy,  yr  hwn  sydd  niweidiól  iddynt. 

I'r  Pencerdd  ar  *  Gittith,  Psalm  ^  Asaph. 
»  Ps.  8,  titl.      2  Neu,  í  Asaph. 

CENWCH  yn  Uafar  i  Dduw 
ein  cadernid :  cenwch  yn 
Uawen  i  Dduw  Jacob. 

2  Cymmerwch  psalm,  a  moes- 
wch  dympan,  y  delyn  fwyn  a'r 
nabl. 

3  Udgenwch  udgorn  yn  y 
lloer  newydd,  yn  yr  amser 
nodedig,  yn  nydd  ein  huchel- 
wyl. 

4  Canys  *  deddf  yio  hyn  i  Is- 
rael,  a  defod  i  Dduw  Jacob. 

líLef.  23.  24.  Num.  10. 10. 

5  Efe  a'i  gosododd?/w  dystiol- 
aeth  yn  Joseph,  pan  aeth  efe 
allan  Hrwy  dir  yr  Aipht :  Ue  y 
cly  wais  "  iaith  ni  ddeallwn. 

3  Neu,  î/îi  eẁn.      »Ps.  114. 1. 

6  •'Tynnais  ei  ysgwydd  oddi 

•ì  Eb.  9.  4.  a  10.  27. 


IMAU.  d'iolch  i  Ddum. 

wrth  y  baich:  ei  ddwylaw  a 
ymadawsant  â'r '  crochanau. 

eExod.  1. 14. 

7  ^Mewn  cyfyngder  y  gel- 
waist,  ac  mi  a'th  waredais : 
gwrandewais  di  yn  nirgelwch 
y  daran:  ^profais  di  wrth 
ddyfroedd  *  Meribah.  Selah. 

fExod.  2.23.  al4.10.  Ps.  50. 15.    s  Exod.  IT.  6,  7. 
Kum.  20. 13.      *  Neu,  y  gynnen. 

8  "Clyw,  fy  mhobl,  a  mi  a 
dystiolaethaf  i  ti:  Israel,  os 
gwrandewi  arnaf;  "ps.50.7. 

9  Na  fydded  ynot  dduw  arall ; 
ac  nac  ymgrymma  i  dduw 
dîeithr. 

10  *Myíì  yr  Aeglwydd  dy 
Dduw  yw  yr  hwn  a'th  ddug  di 
allan  o  dir  yr  Aipht:  Mleda 
dy  safn,  a  mi  a'i  Uanwaf 

iEx.20.2.      kPs.37.4.  Eph.  3.  20. 

11  Ond  ni  wrandawai  fy 
mhobl  ar  fy  Uef;  ac  Israel 
ni'm  mynnai. 

12  'Yna  y  goUyngais  hwynt 
y'nghyndynrwydd  eu  calon  : 
aethant  wrth  eu  cynghor  eu 

hunaÌn.  lAct.7.42.al4.16.^ 

13  ""O  na  wrandawsai  fy 
mhobl  arnaf ;  na  rodiasai  Is- 
rael  yn  fy  ífyrdd ! 

m  Deut.  5.  29.  a  10. 12, 13.  a  32. 29.  Es.  43.  8. 

14:  Buan  y  gostyngaswn  eu 
gelynion,  ac  y  troiswn  fy  Uaw 
yn  erbyn  eu  gwrthwynebwyr. 

15  Caseion  yr  Aeglwydd  a 


Cynghori  y  barnwyr.  PSA] 

^ "  gymmerasent  arnynt  ymost- 
wng  iddo  ef :  a'u  hamser  hwy- 
thau  fuasaî  yn  dragywydd. 

5  Heb.  ddywedasent  gehoudd.      »  Ps.  18.  44.  a  GG.  3. 

16  ""Bwydasai  hwynt  hefyd  â 
^  brasder  gwenith :  ac  â  mêl 
^  o'r  graig  y'th  ddiwallaswn. 

o  Deiit.  32. 13, 14.     p  Ps.  147. 14.      q  Job  29.  6. 

PSALM  LXXXII. 

1  Dafydd,  wedî  cyngliori  y  harnwyr,  5  a  cher- 
yddu  eu  hesgeulusdra  hwy,  8  yn  erfyn  ar 
Dduw  farnu. 

Psalm  ^  Asapli. 
2Neu,  i  Asaph. 

DUW  sydd  ^yn  sefyll  yng 
nghynnuUeidfa  y  galluog: 
ym  mhlith  y  duwiau  y  barn 

efe.  a2Chroii.  19.  6.   Preg.  5.  8. 

2  Pa  hyd  y  bernw  ch  ar  gam  ? 
ac  ^y  derbyniwch  wyneb  y 
rhaî  annuwiol  ?  Selah. 

i>Deut.l.l7.  2Chr.l9.7. 

3  ^Bernwch  y  tlawd  a'r  am- 
ddifad:  cyfiawnhêwch  y  cys- 
tuddiedig  a'r  rheidus. 

3  Ymddiffynnwch. 

4  ^'Gwaredwch  y  tlawd  a'r 
anghenus :  achubwch  liiüynt  o 
law  y  rhai  annuwiol.   «Diar.  24.11. 

5  Ni  wyddant,  ac  ni  ddeall- 
ant;  mewn  tywyllwch  y  rhod- 
iant:  hoU  sylfaenau  y  ddaear 
a  symmudwyd  ou  Ue. 

6  ^Myfi  a  ddywedais,  Duw- 
iau  ydych  chwi;  a  meibion  y 
Goruchaf  ydycli  chwi  oll. 

dloan  10.  34. 


MAU.         Aclíwyn  rhay  y  ydyn. 

7  Eithr  ^byddwch  feirw  fel 
dynîon,  ac  fel  un  o'r  tywys- 
ogion  y  syrthiwch. 

öPs.49.  12.   Ezec.  31.  14. 

8  Cyfod,  O  Dduw,  barna  y 
ddaear :  canys  ti  a  etifeddi  yr 
hoU  genhedloedd. 

PSALM  LXXXIII. 

1  Achìcyn  wrth  Dduw  rhag  hrad  y  gelyn.  9 
Gweddi  yn  erhyn  y  rhai  sydd  yn  gorthrym-' 
mu  yr  eglwys. 

Cân  neu  Psalm  ^  Asaph. 
2Neu,  i  Asaph. 

ODDUW,  ^na  ostega:  na 
thaw,  ac  na  fydd  lonydd, 

O  DdUW.        »Ps.  28. 1.  a  a5.  22.  a  109. 1. 

2  Canys  w^ele,  dy  elynion 
sydd  yn  terfysgu ;  a'th  gaseion 
yn  cyfodi  eu  pennau. 

3  Ymgyfrinachasant  yn  ddich- 
ellgar  yn  erbyn  dy  bobl,  ac 
ymgynghoiasant  yn  erbyn  ^dy 
rai  dirgel  di.       ^    27. 5.  a  31  20. 

4  Dywedasant,  Deiiweh,  a 
""difethwn  hwynt  fel  na  hydd- 
ont  yn  genedl ;  ac  na  chofier 
enw  Israel  mwyach. 

cEdrychJer.il.  19.  a  31.  SG. 

5  Canys  ymgynghorasant  \\\ 
^  unfryd ;  ^  ac  ymwnaethant  \  Ú\ 
erbyn ; 

3  Heb.  un  galon.      * a  gwnaeOiant  gyfammod. 

6  'Pebyll  Edom,  a'r  Ismael- 
iaid;  y  Moabiaid,  a'r  Hagar- 

ÌaÌd  ;  «iEdrych  2  Chr.  20. 1,  \\  11. 

7  Gebal,  ac  Ammon,  ac  Am- 


Gweddi  rhag  gortìirijmicì/ 

alec;  yPhilistiaid,  gyd  â  phres- 
wylwyr  Tyrus. 

8  Assur  hefyd  a  ymgwplys- 
odd  â  hwynt :  buant  fraich  i 
blant  Lot.  Selah. 

9  Gwna  di  iddynt  fel  i  '  Mid- 
îan;  megis  i  ^Sisera,  megis  i 
Jabin,  wrth  afon  Cison  : 

e  Barn.  7.  22.      ^Barn.  4. 15,  24.  a  5. 21. 

10  Yn  Endor  y  difethwyd 
hwynt  :  ^aethant  yn  dail  i'r 

ddaear.  «2Bren.9.37.   Seph.l.  17. 

11  Gwna  eu  pendefigion  fel 
^Oreb,  ac  fel  Zeeb;  au  hoU 
dywysogion  fel  ^Zebah,  ac  fel 
Salmunnah : 

h  Barn.  7.  25.      ^  Bam.  8. 12, 21. 

12  Y  rhai  a  ddywedasant, 
Cymmerwn  i  ni  gyfanneddau 
Duw  i'w  meddiannu. 

13  Gosod  hwynt,  O  fy  Nuw, 
^fel  olwyn;  fel  sofl  o  flaen  y 

gWynt.  k  Es.  17. 13, 14. 

14  Fel  y  llysg  t«an  goed,  ac 
fel  y  goddeithia  ffiam  fynydd 
oedd ; 

15  Felly  erlid  di  hwynt  â'th 
dymmestl,  a  dychryna  hwynt 
â' th  gorwynt. 

16  Llanw  eu  hwynebau  ä 
gwarth ;  fel  y  ceisiont  dy  enw 
O  Arglwydd. 

17  Cywilyddier  a  thralloder 
hwynt  yn  dragy wydd ;  îe,  gwar 
adwydder  a  difethir  hwynt : 

18  'Fel  y  gwypont  mai  tydi,  yr 

1  Ps.  59. 13. 
84 


M' 


PSALMAIJ.       Hiraethu  am  y  cyssegr. 

hwn  yn  unig  wyt  JEHOFAH 
wrth  dy  enw,  wyt  Oruchaf  ar 
yr  holl  ddaear. 

PSALM  LXXXIV. 

1  Dafi/dd  yn  hîraetha  am  gyfundeh  y  cyssegr; 
4  ac  yn  dangos  mor  ddedwydd  yw  y  rhai 
sydd  yn  aros  ynddo :  8  ac  yn  gioedd'io  ar 
gaél  o  hono  yntau  fyned  yno  drachefn. 

I'r  Pencerdd  ar  *  Gittith,  Psalm  ^  meibion 
Corah. 

*  Ps.  8,  a  81,  titl.      2  îí-eu,  i  feihion. 

OR  hawddgar  yio  dy  beb- 
yll  di,  O  Arglwydd  y 
Uuoedd ! 

2  ^  Fy  enaid  a  hiraetha,  îe,  ac 
a  flysia  am  gynteddau  yr  Ar- 
GLWYDD :  fy  nghalon  a'm  cnawd 
a  waeddant  am  y  Duw  byw. 

b  Ps.  42. 1,  2.  a  63. 1.  a  73.  26.  a  119.  20. 

3  Aderyn  y  tô  hefyd  a  gafodd 
dŷ,  a'r  wennol  nyth  iddi,  lle  y 
gesyd  ei  chy wion ;  sef  dy  allor- 
au  di,  O  Aeglwydd  y  lluoedd, 
fy  Mrenhin,  a'm  Duw. 

4  Gwỳn  fyd  preswylwyr  dy 
dŷ :  yn  wastad  y'th  foliannant. 
Selah. 

5  Gwỳn  ei  fyd  y  dyn  y  mae 
ei  gadernid  ynot;  a'th  fíyrdd 
yn  ^eu  calon:  ^eigahn, 

6  Y  rhai  yn  myned  trwy 
ddyffryn  *  Bacha  a'i  gwnant  yn 
ffynnon :  a'r  gwlaw  a  ^  leinw  y 

UynnaU.      ^Maiwŷdd,  ^Hob.mchuddîa. 

7  Ant  o  ^  nerth  i  nerth ;  ym- 
ddengys^oö  un  ger  bronDuw 

yn  Síon.  '  -^^^»  ^wíaî  i  Jìntai. 

8  O  Aeglwydd  Dduw  y  Uu- 


Gweddi  am  harhad  PSAI 

oedd,  clyw  fy  ngweddî:  gwran- 
do,  O  Dduw  Jaeob.  Selah. 

9  O  Dduw  eîn  tarîan,  gwel, 
ac  edrych  ar  wyneb  dy  En- 
neînîog. 

10  Canys  gwell  yw  dîwrnod 
yn  dy  gynteddau  dî  na  mil : 
dewîswn  ^  gadw  drws  yn  nhỳ  fy 
Nuw,  o  flaen  trîgo  ym  mhebyll 
annuwîoldeb. 

Heb.  eistedd  wrth  y  rhiniog. 

11  Canys  haul  a  Hharîan  yw 
yr  Aeglwydd  Dduw:  yr  Ae- 
GLWYDD  a  rydd  ras  a  gogonîant : 
'^nî  attal  efe  ddim  ddaioni 
oddi  wrth  y  rhai  a  rodiant  yn 
berffaith.      « oen.  is.  i.  Ps.  iis.  9, 10, 11. 

a  119. 114.  Diar.  2. 7.      d  Pg.  34.  9^  10. 

12  O  Aeglwydd  y  lluoedd, 
^  gwỳn  fyd  y  dyn  a  ymddiried 
ynot,  « Ps.  2. 12. 

PSALM  LXXXV. 

1  Dofydd,  u'edi  profi  trugareddau  Diiiü  o*r 
hlaen,  yn  gwedd'io  ar  iddynt  harhâii ;  8  ac, 
o  hyder  ar  ddaioni  Duw,  yn  addaio  disgwyl 
torthynt, 

Ty  Peiicerdd,  Psalm  ^  meibion  Corah, 
2  Neu.  ifeihion,  Ps.  42,  titl. 

GRASLAWN  fuost,  O  Ar. 
GLWYDD,  i'th  dir :  dy- 
cliwelaist  gaethiwed  Jacob. 

3  Heb.  Boddlaiün, 

2  *Maddeuaist  anwiredd  dy 
bobl:  cuddiaist  eu  hoU  be- 
chod.  Selah.  « Ps.  32. 1. 

3  Tynnaist  ymaith  dy  hoU 


\IAU.  trugareddan  Duvỳ. 

lid  :  *  troaist  oddi  wrth  lidiowg- 
rwydd  dy  ddigter. 

*  Heb.  tröaist  dy  ddigter  rhag  ìlidio. 

4  Tro  ni,  O  Dduw  ein  hiach- 
awdwriaeth,  a  thorr  ymaith  dy 
ddigofaint  oddi  wrthym. 

5  Ai  byth  y  digi  wrthym  ?  a 
estyni  di  dy  soriîant  hyd  gen- 
hedlaeth  a  chenhedlaeth  ? 

6  Oni  throi  di  a'n  bywhâu 
ni,  fel  y  llawenycho  dy  bobl 
ynot  ti? 

7  Dangos  î  ni,  Arglwydd,  dy 
drugaredd,  a  dod  i  ni  dy  iach- 
awdwriaeth. 

8  Gwrandawaf  beth  a  ddy wed 
yr  Aeglwydd  Dduw  :  canys 
^efe  a  draetha  heddwch  i'w 
bobl,  ac  i'w  saint :  ond  na 
throant  at  ynfydrwydd. 

b  Zech.  9. 10. 

9  Dîau  fod  ei  iechyd  ef  yn 
agos  i'r  rhai  a'i  hofnant;  feí  y 
trigo  gogonîant  yn  ein  tir  ni.' 

10  Trugaredd  a  gwirionedd 
a  ymgyfarfuant ;  ^cyfîawnder 
a  heddwch  a  ymgusanasant. 

cPs.  72.  3.   Es.32. 17. 

11  "^Gwirionedd  a  dardda  o'r 
ddaear ;  a  chyíìawnder  a  edrych 
i  lawr  o'r  nefoedd.     ^  es.  45.  s. 

12  Yr  Arglwydd  hefyd  a 
rydd  ddaioni;  ®a'n  daear  a 
rydd  ei  chnwd.        «Ps.e^.  e. 

13  ^Cyfiawnder  a  â  o'i  flaen 
ef ;  ac  a  esyd  ei  draed  ef  ar 
y  ffordd.  'Ps.  &3.14. 


Gweddi  Dafydd  aìn  PSAI 
PSALM  LXXXVI. 

1  Dafydd  yn  cadarnhâu  ei  weddi,  tywy  wyhod 
fod  ganddo  ffydd  ;  5  trwy  ddaioni  a  gallu 
Duio:  11  yn  deisyf  parhâu  o'r  gras  cyntaf. 
14  Ac,  wrth  gwyno  rhag  y  halch,  yn  erfyn 
rhyw  arwydd  o  ddaioni  Duw. 

^Gweddi  Dafydd. 

2  Neu,  Fsaìm. 

GOSTWNG,  O  Aeglwydd, 
dy  glust,  gwrando  fi : 
canys  truan  ac  anglienus  y& 
wyf. 

2  Cadw  fy  enaîd;  canys 
^sanctaidd  ydwyf  :  achub  dî 
dy  was,  O  fy  Nuw,  yr  hwn  sydd 
yn  yrnddiried  ynot. 

8  Neu,  un  a  gafodd  .fafr. 

3  Trugarhâ  wrthyf,  Aeglwydd  : 
canys  arnat  y  Uefaf  ^beunydd. 

*  Keu,  trwy  y  dydd. 

4  Llawenhâ  enaid  dy  was : 
canys  ^attat  ti,  Arglwydd,  y 
dyrchafaf  fy  enaid. 

a  Ps.  25. 1.  a  143.  8. 

5  ^Canys  ti,  O  Arglwydd, 
ydwyt  dda,  a  maddeugar;  ac 
o  fawr  drugaredd  i'r  rhai  oU 
a  alwant  arnat. 

t)  ad.  15.   Ps.  145.  9.  Joel  2. 13. 

6  Cly  w,  Arglwydd,  fy  ngwedd- 
î;  ac  ymwrando  â  Uais  fy 
ymbil. 

7  ''Yn  nydd  fy  nghyfyngder 
y  Uefaf  arnat :  canys  gwran- 
dewi  fi.  CP6.Ô0.15. 

8  ^Nid  oes  fel  tydi  ym  mysg 
y  duwiau,  O  Aeglwydd  ;  na 

dEx.  15. 11.   Deut.  3.  24.   Ps.  80.  6. 


\IAU.       bar/idd  o  ddaioni  Duiö. 

gweitìiredoedd  fel  dy  weithred- 
oedd  di. 

9  Yr  hoU  genhedloedd  y  rhai 
a  wnaethost  a  ddeuant,  ac  a 
addolant  ger  dy  fron  di,  O 
Arglwydd;  ac  a  ogoneddant 
dy  enw. 

10  Canys  ydwyt  fawr,  ac  ^yn 
gwneuthur  rhyfeddodau :  ^  tî 
yn  unig  wyt  Dduw. 

e  Ps.  72. 18.  a  77. 14.  f  Deut.  6.  4.  a  32.  39.  Es.  37. 
16.  a  44.  6.  Marcl2.  29.  1  Cor.  8.  4.   Eph.  4.  6. 

11  ^Dysg  i  mi  dy  fíbrdd,  O 
Arglwydd  ;  mi  a  rodiaf  yn  dy 
wirionedd:  una  fy  nghalon  î 
ofni  dy  enw. 

&  Ps.  25.  4.  a  27. 11.  a  119.  33.  a  143.  8. 

12  MoUannaf  di,  O  Arglwydd 
fy  Nuw,  â'm  hoU  galon  :  a  go- 
goneddaf  dy  enw  yn  dragy- 
wydd. 

13  Canys  mawr  yw  dy  dru- 
garedd  tu  ag  attaf  fi :  a  gwar- 
edaist  fyenaid  ^o  uffern  ^isod. 

ö  Neu,  oV  hedd.      ^  isaf. 

14  ^Ehai  beilchion  a  gyfod- 
asant  i'm  herbyn,  O  Dduw,  a 
chynnuUeidfa  "^y  trawsion  a 
geisiasant  fy  enaid;  ac  ni'th 
osodasant  di  ger  eu  bron. 

^  Ps.  54.  3.       Heb.  yr  ofnadwy. 

15  ^Eithr  ti,  O  Arglwydd,  wyt 
Dduw  trugarog  a  graslawn; 
hwyrfrydig  i  Ud,  a  helaeth  o 
drugaredd  a  gwirîonedd. 

iExo(1.34.  6.  Num.  14. 18.   Neh.  9. 17.  ad.  5. 
Pb.  103.  8.  a  111.  4.  a  130.  4,  7.  a  145.  8.  Joel  2. 13. 


Gogoìiiant  yr  eglwys.  PSA^ 

16  Edrych  arnaf,  a  thrugarhâ 
wrthyf :  dyro  dy  nerth  i'th  w  as, 
ac  achub  ^fab  dy  wasanaeth- 
ferch.  ^  Ps.  116. 16. 

17  Gwna  i  mi  arwydd  er 
daioni :  fel  y  gwelo  fy  nghasei- 
on,  ac  y  gwaradwydder  hwynt; 
am  i  ti,  O  Aeglwydd,  fy  nghyn- 
northwyo  a'm  diddanu. 

PSALM  LXXXVII. 

1  Naturiaeth  a  gogoniant  yr  eglwys,  4  Cyn- 
nyddj  a  pharch^  a  diddaniüch,  aelodau  yr 
eglwys. 

Psalm  neu  Gân  ^meibion  Corali. 
2  Neu,  ifeihion. 


I  saîl  sydd  ar  y  mynydd- 
oedd  sanctaidd. 


^  Ps.  48. 1,  2. 

2  ^  Yr  Arglwydd  a  gâr  byrth 
Sîon  yn  fwy  na  hoU  breswyl- 
feydd  Jacob.       ^  ps.  78. 67, 68. 

3  Gogoneddus  bethau  a  ddy- 
wedir  am  danat  tî,  O  ddinas 
Duw.  Selah. 

4  Cofiaf  ^Eahab  a  Babilon 
\vrth  fy  nghydnabod :  wele 
Philistia,  a  Thyrus,  ynghyd  âg 
Ethiopia.  Yno  y  ganwyd  hwn. 

c  Ps.  89. 10. 

5  Ac  am  Sîon  y  dywedir,  Y 
gwr  a'r  gwr  a  anwyd  ynddi: 
a'r  Goruchaf  ei  hun  a'i  sicrhâ 
hi. 

6  ^  Yr  Arglwydd  a  gyfrif  pan 
ysgrifeno  y  bobl,  eni  hwn  yno. 
Selah.  dps.22.30. 

7  Y  cantorion  a'r  cerddorion 


MAU.  Gweddi  y  Psahnydd. 

a  fyddant  yno :  fy  hoU  íî'yn- 
honnau  sydd  ynot  ti. 

PSALM  LXXXVIIL 

Gweddi  yn  cynnwys  achwyn  chwerw'dost. 

Psalm  neu  Gân  ^mcibiori  Corali,  i'r  Pencerdd 
ar  Mahalath  Leannoth,  ^Maschil  ^Heman 
yr  Ezrahiad. 

2  Neu,  i  feihiort.  s  Neii,  Ps.  Heman,  &c.  yn  rhoi 
athrawiaeth.      »  1  Bren.  4.  31.   1  Chron.  2.  6. 

OARGLWYDD  Dduw  fy 
iachawdwriaeth,  gwaedd- 
aîs  o'th  flaen  ddydd  a  nos. 

2  Deued  fy  ngweddî  ger  dy 
fron:  gostwng  dy  ghist  at  fy 
Uefain. 

3  Canys  fy  enaid  a  lanwyd  o 
flinderau ;  a'm  heinioes  a  nesâ 
i'r  beddrod. 

4  ^  Cyfrifwyd  fi  gyd  â'r  rhai  a 
ddisgynant  i'r  pwll :  yd^Ayf  fel 
gwr  heb  nerth.        ^  ps.  31. 12. 

5  Yn  rhydd  ym  mysg  y  meirw, 
fel  rhai  wedi  eu  lladd,  jn  gor- 
wedd  mewn  bedd,  y  rhai  ni 
chofi  mwy;  a  hwy  a  dorrwyd 
*  oddi  wrth  dy  law. 

*  Neu,  gan. 

6  Gosodaist  fi  yn  y  pwll  isaf, 
mewn  tywyllwch,  yn  y  dyfn- 
derau. 

7  Y  mae  dy  ddigofaint  yu 
pwyso  arnaf:  ac  ''â'th  hoU 
donnau  y'm  cystuddiaisí.  Se- 
lah.  <^  Ps.  42. 7. 

8  '  Pellheaist  íy  nghydnabod 
oddi  wrthyf ;  gwnaethost  fi  yn 

d  Jüb  19. 13.   Fs.  31. 11.  a  142.  4. 


Achwyniad  cliwerW'dost  PSALI 

flaeîdd-dra  îddyiit :  gwarchae- 
wyd  fi^  fel  nad  awn  allan. 

9  Fy  llygad  a  ofidiodd  gan 
fy  nghystudd:  Uefais  arnat, 
ARGLWYDD,beunydd;  "estynais 
fy  nwylaw  attat. 

•  Jobn.13.  Ps.143.  6. 

10  'Ai  i'r  meirw  y  gwnei 
ryfeddod?  a  gyfyd  y  meirw 
a'th  foliannu  di?  Selah. 

f  Ps.  6.  5.  a  30.  9.  a  115. 17.  a  118. 17.  Es.  38. 18. 

11  A  draethir  dy  drugaredd 
mewn  bedd?  a'th  wirionedd 
yn  nistryw? 

12  A  adweînir  dy  ryfeddod  yn 
y  tywyllwch?  ath  gyfiawnder 
yn  nhir  anghof  ? 

13  Ond  myfi  a  lefais  arnat, 
Aeglwydd;  ^yn  fore  yr  achub 
fy  ngweddi  dy  flaen.     ^  ^s.  5. 3. 

14  Paham,  Aeglwydd,  y 
gwrthodi  fy  enaid?  y  cuddi 
dy  wyneb  oddi  wrthyf  ? 

15  Truan  ydwyf  fi,  ac  ar 
drangcedigaeth  o'm  hieuengct- 
id :  ^  dygais  dy  ofn,  ac  yr  yd- 
wyf  yn  petruso.        ^  Job  6. 4. 

16  Dy  sorriant  a  aeth  drosof ; 
dy  ddychrynedigaethau  a'm 
torrodd  ymaîth. 

17  Fel  dwfr  y'm  cylchynasant 
^beunydd,  ac   y'm  cyd-am- 

gylchaSant.  *  ^eu,  ar  hyd  y  dydd, 

18  ^Câr  a  chyfaill  a  yrraîst 
ym  mhell  oddi  wrthyf,  a'm 
cydnabod  i  dywyllwch. 

iPs.  31. 11.  a38. 11. 


lAU.  Dafydd  yn  molianmi  Duw, 
PSALM  LXXXIX. 

1  Dafydd  yn  molîannu  Duio  am  ei  gyfammod, 
5  am  ei  ryfeddol  allu,  15  am  ei  ofal  dros 
ei  eglwys,  19  am  ei  ffafr  i  frenhiniaeih 
Dafijdd ;  38  yna  y  cwyno  am  yr  hyn  a 
ddigwyddasai  yn  y  gwrthwyneh,  46  yri  ym- 
ymliw  â  Duw,  yn  ei  wedd'ío^  ac  yn  ei  fen- 
diihio, 

2  Maschil  *  Ethan  yr  Ezrahiad. 

2  Neu,  Tscàra  i  Ethan,  &c.  i  roi  athrawiaeth, 
a  1  Bren.  4.  31.  1  Chron.  2.  6. 

TRUGAREDDAU  yr  Ak- 
GLWYDD  a  ddatganaf  byth: 
â'm  genau  y  mynegaf  dy  wir- 
ionedd  o  genhedlaeth  hyd 
genhedlaeth. 

2  Canys  dywedais,  Adeiledir 
trugaredd  yn  dragywydd:  'yn 
y  nefoedd  y  sicrhêi  dy  wir- 
ionedd.  bPs.ii9.89. 

3  Gwneuthum  ammod  â'm 
hetholedig,  Hyngais  i'm  gwas 

Dafydd.  c2Sain.7.11,&c. 

4  ^Yn  dragywydd  y  sicrhâf 
dy  had  di ;  ac  "  o  genhedlaeth 
i  genhedlaeth  yr  adeiladaf  dy 
orsedd-faingc  di.  Selah. 

d  ad.  29, 36.      »  Edrych  ad.  1. 

5  ^A'r  nefoedd,  O  Aeglwydd, 
a  foliannant  dy  ryfeddod ;  a'th 
wirionedd  y'nghynnuUeidfa  y 
saint. 

6  Canys  «pwy  yn  y  nef  a 
gystedlir  ar  Aeglwydd?  pwij 
a  gyffelybir  i'r  Aeglwydd  ym 
mysg  meibion  y  cedyrn  ì 

í  Ps.  40.  5.  a  71. 19.  a  86.  8.  a  113. 5. 

7  ''Duw  sydd  ofnadwy  iawa 

b  Ps.  76. 11. 


am  ei  gyfammod,  PSA] 

y'nghynnulleidfa  y  saint,  ac 

I  w  arswydo  yn  ei  holl  am- 
gylchoedd. 

8  O  Arglwydd  Dduw  y  IIu- 
oedd,  pwy  sydd  fel  tydi,  yn 
gadam  Ior?  a'th  wirionedd 
o'th  amgyleh? 

9  'Ti  wyt  yn  Ilywodraethu 
ymchwydd  y  môr :  pan  gyfodo 
ei  donnau,  ti  a'u  gostegi. 

•Ps.65.  7. 

10  "Ti  a  ddrylliaist  Aipht, 
fel  un  lladdedig:  trwy  *nerth 
dy  fraich  y  gwasgeraist  dy  el- 
ymon.    »Exod.  14.26.  Ps.87.4.  Es.30.7. 

'  Baháb.      *  Heb.  fraîeh  dy  nerth. 

II  'Ynefoedd  ydynt  eiddot 
ti,  a  r  ddaear  sydd  eiddot  ti :  ti 
a  seiliaist  y  byd  a'i  gyflawnder. 

•  Gen.  1. 1.  Ps.  24. 1.  a  50. 12. 

12  Ti  a  greaist  ogledd  a 
dehau:  Tabor  a  Hermon  a 
lawenychant  yn  dy  enw. 

13  Y  mae  i  ti  fraich  a  chad- 
ernid:  cadarn  yw  dy  law,  ac 
uchel  yw  dy  ddeheulaw. 

14  "Cyfiawnder  a  barn  yw 
trigfa  dy  orsedd-faingc :  °tru- 

garedd  a  gwirionedd  a  rao-- 
flaenant  dy  wyneb. 

■»  Ps.  97.  2.      6  Neu,  siaMd.      n  Pg.  §5. 13. 

15  Gwỳn  eu  byd  y  bobl  a 
adwaenant  °yr  Iiyfrydlais:  yn 
Ilewyrch  dy  wyneb,  O  Ar- 
GLWYDD,  y  rhodiant  hwy. 

»  Num.  10. 10.  a  23.  21. 
89 


/MAU.  tíi  ryfeddol  aüu. 

16  Yn  dy  enw  di  y  gorfoledd- 
ant  beunydd;  ac  yii  dy  gyf- 
iawnder  yr  ymddyrchafant. 

17  Canys  godidowgrwydd  eu 
cadernid  hwynt  ydwyt  ti;  ac 
yn  dy  ewyllys  da  "y  dyrchefir 
em  corn  ni. 

Pad.  24.  Ps.  75. 10.  a  132.  17. 

18  Canys  *yr  Aeglwydd  yw 
em  tarian ;  a  Sanct  Israel  yw 
ein  Brenhin. 

«  Neu,  o'r  Argluydd  y  mae  ein  tarian;  ac  0  Sancl 
Isi  ael  y  mae  ein  brenìän. 

19  Yna  yr  ymddiddenaist 
mewn  gweledigaeth  â'th^Sanct, 
ac  a  ddywedaist,  Gosodais 
gymmorth  ar  un  cadarn  : 
dyrchefais  un  etholedig  o'r 

bobl.  7  Xeu,  saint. 

20  "Cefais  Dafydd  fy  ngwas- 
anaethwr:  enneiniais  ef  â'm 
holew  sanctaidd :     1 1  sam.  le.  i,  12. 

21  '  Yr  hwn  y  sicrhêir  fy  llaw 
gyd  âg  ef:  a'm  braich  a'i 
nertha  ef  rpg.80.17. 

22  ^Ni  orthrymma  y  gelyn 
ef;  a'r  mab  anwir  nis  cystudd- 

Ìíl  ef.  •  2  Sam.  7. 1. 

23  Ac  mi  a  goethaf  ei  elynion 
o'i  flaen;  a'i  gaseion  a  darawaf. 

24  'Fy  ngwirionedd  hefyd 
am  trugaredd/?/ŵ;  gyd  âg  ef ; 
ac  °yn  fy  enw  y  dyrchefir  eî 
gorn  ef.       tps.61.7.  «ad.u. 

25  A  ^gosodaf  ei  law  yn  y 
môr,  a'i  ddeheulaw  }ii  yr  afon- 

ydd.  »  Ps.  72.  S.'a  SO.  U. 


Oofal  Dam  am  Dafydd 

26  Efe  a  lefa  arnaf,  Ti  yw 
fy  Nhad,  fy  Nuw,  a  Chraig  fy 
iachawdwriaeth. 

27  Minnau  a'i  gwnaf  yntau  yn 
gynfab  goruwch  brenhinoedd 
y  ddaear. 

28  "  Cadwaf  iddo  fy  nhrugar- 
edd  yn  dragywydd;  a'm  cyfam- 
mod  fydd  sicr  iddo.  yEs.55.3. 

29  '  Gosodaf  hefyd  ei  had  yn 
dragywydd;  a'i  orsedd-faingc 
*  fel  dyddiau  y  nefoedd. 

I  ad.  4, 36.      •  Deut.  11.  21. 

30  Os  ei  feibion  a  adawant  fy 
nghyfraith,  ac  ni  rodiant  yn 
fy  marnedigaethau ; 

31  Os  fy  neddfau  a  halogant, 
a'm  gorchymynion  ni  chadw- 
ant:  , 

32  Yna  ''mi  a  ymwelaf  âu 
camwedd  â  gwîalen,  ac  au 
hanwiredd  â  ffrewyllau. 

i>  2  Sam.  7. 14. 

33  Ond  ni  thorrarf  fy  nhrug- 
aredd  oddi  wrtho,  ac  *  ni 
phallaf  o'm  gwirionedd. 

8  Heb.  ni  ddiddymmaf  fu  ngwirionedd. 

34  Ni  thorraf  fy  nghyfammod, 
ac  ni  newidiaf  yr  hyn  a  ddaeth 
allan  o'm  genau. 

35  Tyngais  unwaith  i'm  sanct- 
eiddrwydd,  ná  ddywedwn  gel- 
wydd  i  Dafydd. 

36  "  Bydd  ei  had  ef  yn  dragy- 
wydd,  a'i  orsedd-faingc  "^fel  yr 
haul  ger  fy  mron  i. 

c  2  Sam.  7. 16.  ad.  4,  29.  Luc  1.  33.  Ican  12.  34. 
iPs.72.5,17. 
90 


PSALMAU.  difrènhiniaeth. 

37  Sicrhêir  ef  yn  dragywydd 
fel  y  Ueuad,  ac  fel  tyst  ffydd- 
lawn  yn  y  nef.  Selah. 

38  Ond  ti  a  wrthodaist  ac  a 
ffieiddiaist,  ti  a  ddigiaist  wrth 
dy  Enneiniog. 

39  Diddymmaist  gyfammod 
dy  was;  halogaist  ei  goron, 
gan  ei  thaflu  i  lawr. 

40  *Drylliaist  ei  hoU  gaeau 
ef;  gwnaethost  ei  amddiífyn- 
feydd  yn  adwyau.     «ps.  80.12. 

41  Yr  hoU  fforddolion  a'i  hys- 
peiliant  ef :  aeth  yn  warthrudd 
i'w  gymmydogion. 

42  Dyrchefaist  ddeheulaw  ei 
wrthwynebwyr  ;  Uawenheaist 
ei  hoU  elynion. 

43  Troaisthefyd  fin  ei  gleddyf, 
ac  ni  chadarnheaist  ef  mewn 
rhyfel. 

44  Peraist  i'w  ^  harddwch  ddar- 
fod,abwriaist  ei  orsedd-faingc 

Ì  laWr.  '  ^*^'  MisgUirdeh. 

45  Byrheaist  ddyddiau  ei 
ieuengctid:  toaist  gywilydd 
drosto  ef.  Selah. 

46  ^Pa  hyd,  Abglwydd,  yr 
ymguddi?  ai  yn  dragywydd? 
a  lysg  dy  ddigofaint  di  fel 
tân?  'P«-79-5. 

47  ^Cofia  •'pa  amser  sydd  1 
mi :  paham  y  creaist  holl  blant 
dynion  yn  ofer  ? 

s  Job  7. 7.      >■  Ps.  39.  4,  5.  a  119.  84. 

48  *  Pa  wr  a  fydd  by w,  ac 

1  Ps.  49.  9. 


Rhaghmiaeth  Diiw.  PSA' 

^wêl  farwolaeth?  a  wared  efe 
eî  enaid  o  law  y  bedd  ?  Selah. 

^  Heb.  11.  5. 

49  Pa  le  y  mae  dy  hen  dru- 
gareddau,  O  Arglwydd,  y  rhai 
^a  dyngaist  i  Dafydd  yn  dy 
wiiionedd  ? 

í  2  Sara.  7. 15.  Es.  55.  3. 

50  Cofia,  O  Aeglwydd,  w^ar- 
adwydd  dy  weîsion,  "^yr  liimi 
a  ddygais  yn  íy  mynwes  gan 
yr  holl  bobloedd  fawrion; 

^  Ps.  69.  9. 

51  A'r  hwn  y  gwaradwyddodd 
dy  elynion,  O  Aeglwydd  ;  â'r 
hwn  y  gwaradwyddasant  ol 
troed  dy  Enneiniog. 

52  Bendigedig  fyddo  yr  Ae- 
GLWYDD  yn  dragywydd.  Amen, 
ac  Amen. 

PSALM  XC. 

1  Moses  yn  datgan  rhagluniaeth  Diiw  :  3  yn 
cwyno  rhag  breuolder  dyn,  7  a  cheryddon 
Vuw,  10  a  hyrred  yr  einioes :  12  ac  yn 
gwedd'io  am  gael  gwyhodaeth  a  phraicf  a 
ddaionus  ragluniaeth  Duw, 

*  Gweddi  Moses  •  gwr  Duw. 
2  Neu,  Psahn,    »  Deiit.  33. 1. 

TI,  Aeglwydd,  ^fuost  yn 
breswylfa  i  ni  ^ym  mhob 
cenhedlae th .   ^  Deut.  as.  27.  Ezec.  n.  le. 

3  Heb.  y'nghenhedlaeth  a  chenhedîaeth . 

2  'Cyn  gwneuthur  y  mynydd- 
oedd,  a  llunio  o  honot  y  ddaear, 
a'r  byd ;  ti  hefyd  îvì/t  Ddüw,  o 
dragywyddoldeb  hyd  dragy- 
wyddoldeb.  « Diar.  s.  25. 

91 


jMAU.        Tireuolder  einioes  dyn. 

3  Troi  ddyn  i  ddînystr ;  a 
dywedi,  '  Dycliwelwch,  feibion 

dynÌOn.  dGen.  3.  19.  Pre-.12.7. 

4  "Canys  mil  o  flynyddocdd 
ydynt  yn  dy  olwg  di  fel  doe, 
wedi  yr  êl  lieibio,  ac  fel  gwyl- 
iadwriaeth  nos.        « 2  Petr  x  8.  ^ 

5  Dygi  hwynt  ymaith  megis 
â  llifeiriant;  ^y  maent/^/  hûn: 
y  bore  maent  fel  llysieuyn 
a  newidir. 

fP8.73.2O.      gPs.  103.  15.   Es.  40.  6. 

6  Y  bore  y  blodeua,  ac  y  tyf ; 
prydnawn  y  torrir  ef  ymaith, 
ac  y  gwywa. 

7  Canys  yn  dy  ddig  y  difeth- 
wyd  ni,  ac  yn  dy  lidiowgrwydd 
y 'n  brawychwyd. 

8  ^Gosodaist  ein  hanwiredd 
ger  dy  fron,  ein  '  dirgel  hechod- 
aií  y'ngoleuni  dy  wyneb. 

^  Ps.  50.  21.      i  Ps.  19.  12. 

9  Canys  ein  holl  ddyddiau  ni 
à  Mdarfuant  gan  dy  ddigofaint 
di:  treuliasoni  ein  blynydd- 
oedd  fel  ^chwedl. 

*  Heb.  droisant  eu  hwynehau.      5  Xeu,  mnfyidod, 

10  ^  Yn  nyddiau  ein  blynydd- 
oedd  y  mae  deng  mlynedd  a 
thri  ugain :  ac  os  o  gryfder  // 
cyrheuddîr  pedwar  ugain  mlyn- 
edd,  etto  eu  nerth  sydd  boen  a 
blinder ;  canys  ebrwydd  y  der- 
fydd,  a  ni  a  ehedwn  ymaith. 

^  Xeu,  Dyddian  ein  hlynìjddoedd,  yììudynt  y 
mae,  dc. 

11  Pwy  a  edwyn  nerth  dy 


Cyflwr  y  duwiol  PSALMAU.  diogdwcli. 

sorriant?  canys  fel  \j  mae  dj   o  fagl  yr  lieliwr,  ac  oddi  wrtli 


ofn,  y  'inae  dy  ddigter. 

12  "  Dysg  i  ni  felly  gyfrif  ein 
dyddiau,  fel  y  dygom  ein  cal- 
on  i  ddoethineb.  -Ps.39.4. 

13  Dychwel,  Abglwydd,  pa 
hyd?  ac  edifarhâ  o  ran  dy 
weision. 

14  Diwalla  ni  yn  fore  ath 
drugaredd ;  fel  y  gorfoleddom 
ac  y  Uawenychom  dros  ein  hoU 
ddyddiau. 

15  Llawenhâ  ni  yn  ol  y  dydd- 
iau  y  cystuddiaist  ni,  a'r  blyn- 
yddoedd  y  gwelsom  ddrygfyd. 

16  Gweler  dy  waith  tu  ag  at 
dy  weision,  a'th  ogoniant  tu  ag 
at  eu  plant  hwy. 

17  A  bydded  '  prydferthwch 
yr  Arglwydd  ein  Duw  arnom 
ni:  a  tlirefna  weithred  ein  dwy- 
law  ynom  ni ;  îe,  trefna  waith 
ein  dwylaw.  ips.27.4. 

PSALM  XCI. 

1  Cyflwr  y  duwiol,  3  à'u  d'iogelwch^  9  a'w 
trigias  ;  11  eu  gweision^  14  a'u  caredigion  ; 
a  diwedd  y  cwhl. 

YR  hwn  ^  sydd  yn  trîgo  yn 
nirgelwch  y  Goruchaf,  a 
^erys  y'nghysgod  yr  HoUall- 

UOg.  *  í^s.  27. 5.      2  Heb.  leltŷa. 

2  ^  Dy wedaf  am  yr  Arglwydd, 
Fy  noddfa  a'm  hamddiffynfa 
ydy  w :  fy  Nuw ;  ynddo  yr  ym- 
ddiriedaf.  ^fb.u2.5. 

3  Canys   efe  a'th  wareda  di 

c  Ps.  124.  7. 

92 


haint  echryslawn 

4  "^A'i  asgell  y  cysgoda  efe 
trosot,  a  than  ei  adenydd  y 
byddi  dîogel:  ei  wirîonedd 
fydd  darian  ac  astalch  i  ti. 

d  Ps.  17.  8.  a  57. 1.  a  Gl.  4. 

5  'Nid  ofni  rhag  dychryn 
nos ;  na  rhag  y  saeth  a  ehedo 
Y  dydd :        ®  Job  5. 19,  &c.  Ps.  121.  e. 

Diar.3.23.  Es.  43.  2. 

6  ]^a  rhag  yr  haint  a  rodio 
yn  y  ty  wyllwch ;  ìia  rhag  y  di- 
nystr  a  ddinystrio  ganol  dydd. 

7  Wrth  dy  ystlys  y  cwymp 
mil,  a  deng  mil  wrth  dy  dde- 
heulaw :  ond  ni  ddaw  yn  agos 
attat  ti. 

8  Yn  unig  Hi  a  ganfyddi  a  th 
lygaid,  ac  a  weli  dâl  y  rhai 
annuwiol.  fPs.37.34. 

9  Am  i  ti  wneuthur  yr  Ar- 
GLWYDD  fy  noddfa,  sef  y  Gor- 
uchaf,  ^yn  breswylfa  i  ti ; 

g  Ps.  90. 1. 

10  Ni  ddigwydd  i  ti  niwed,  ac 
ni  ddaw  pla  yn  agos  i'th  babell. 

11  ^Canys  efe  a  orchymyn 
i  w  angelion  am  danat  tî,  dy 
gadw  yn  dy  holl  ffyrdd. 

h  Ps.  34.  7.  a  71.  3.   Matt.  4.  6.  Luc  4. 10. 

12  Ar  eu  dwylaw  y'th  ddygant 
'  rhag  taro  dy  droed  wrth  gar- 

reg.  iJobS.  23.  Ps.37.  24. 

13  Ar  y  llew  a'r  ^asp  y  cerddî: 
y  cenaw  llew  a'r  ddraig  a  fethrî. 

3  neidr. 


Dafydd  yn  annog 

14  Am  îddo  roddî  ei  serch 
arnaf,  am  hynny  y  gwaredaf  ef : 
dyrchafaf  ef,  am  iddo  adna- 
bod  fy  enw. 

15  ^Efe  a  eilw  arnaf,  a  mi 
a'i  gwrandawaf:  mewn  ing  y 
hyddafíi  gyd  âg  ef,  y  gwared- 
af,  ac  y  gogoneddaf  ef. 

k  Ps.  50. 15. 

16  Digonaf  ef  â  hir  ddyddiau; 
a  dangosaf  iddo  fy  iachawd- 
WTÌaeth. 

PSALM  XCIL 

1  Bafydd  yn  annog  i  foliannu  Duio,  4  am  ei 
fawr  weühredoedd,  6  am  ei  farnedigaetliau 
ar  yr  enivîr,  10  aH  ddaioni  iV  duiüiol. 

Psalm  neu  Gân  ^ar  y  clydd  Sabbath. 
2  Neu,  i'r  dydd. 

iA  yw  moliannu  yr  Ar- 
GLWYDD,  a  chanu  maiul 
i'th  enw  di,  y  Goruchaf : 

aPs.  147.1. 

2  A  mynegi  y  bore  am  dy 
drugaredd,  a  th  wirionedd  y 
nosweithiau ; 

3  Ar  ddegtant,  ac  ar  y  nabl ; 
ae  ar  y  delyn  ^yn  fyfyriol. 

3  Heb.  Higgaion, 

4  Canys  llawenychaist  fi,  O 
Aeglwydd,  â'th  weithred :  yng 
ngwaith  dy  ddwylaw  y  gor- 
foleddaf. 

5  "Mor  fawredig,  O  Ae- 
GLWYDD,  yw  dy  weithredoedd ! 
'dwfn  iawn  yw  dy  feddyh'aii. 

Ps.  40.  5.  a  139. 17.      c  mmí.  11.  S4. 

6  ''Gwr  annoeth  ni  \\jr,  a'r 
ynfyd  ni  ddeall  hyn.    <»  ps.  94.  s. 

93 


PSALMAU. 

7  Pan 


D 


ifoliannu  Duw. 

flodeuo  y  rhai  an- 
nuwiol  fel  y  llysieuyn,  a  blaguro 
holl  weithredwyr  anwiredd ; 
hynny  sydd  i'w  dinystrio  byth 
bythoedd, 

e  Job  12.  6.  a  21  7.   Jer.  12.  1,  2.   Mal.  3. 15. 

8  Tithau,  Aeglwydd,  löyt 
ddyrchafedîg  yn  dragywydd'. 

9  Canys  wele,  dy  elynion,  O 
Aeglwydd,  wele,  dy  elynion 
a  ddifethir :  gwasgerir  hoU 
weithredwyr  anwiredd. 

10  Ond  ^fy  nghorn  i  a  ddyrcli- 
efi  fel  unicorn :  âg  olew  îr  y'm 
henn  einîr .         ^  ps.  so.  n,  24. 

11  ^Fy  llygad  hefyd  a  wêl 
fy  ngwŷnfyd  ar  fy  ngwrthwyn- 
ebwyr:  fy  nghlustiau  aglywant 
fy  ewyllys  am  y  rhai  drygionus 
a  gyfodant  i'm  herbyn. 

&  Ps.  54.  7.  a  59. 10.  a  112.  8. 

12  cyfiawn  a  flodeua  fel 
palmwydden ;  ae  a  gynnydda 
fel  cedrwydden  yn  Libanus. 

í^Es.65.  22.   Hos.  14.5. 

13  Y  rhai  a  blannwyd  yn  nh}' 
yr  Aeglwydd,  a  flodeuant  yng 
nghynteddoedd  ein  Duw. 

14  Ffrwythant  etto  yn  eu  hen- 
aint;  tirfion  ac  iraidd  fyddant : 

15  I  fynegi  mai  uniawn  yiö 
yr  Aeglwydd  ^fy  nghraig;  ac 
^nad  oes  anwiredd  ynddo. 

i  Deut.  32.  4.      k  Eliuf.  9. 14. 

PSALM  XCIII. 

Mawrhydif  gallu,  a  sancfeiddricgdd  teyrnoê 
Crisf. 


Mawrhìjdi  ieyrnas  Crist  PSAI 

•~Y7"E  Arglwydd  sydd  yn 
X  teyrnasu,  ^efe  a  wisgodd 
arddercliowgrwydd ;  gwisgodd 
yr  Arglwydd  nerth,  ac  ym- 
wregysodd :  y  byd  hefyd  a 
sîcrhâwyd,  fel  na  syflo. 

•  Fs.  96. 10.  a  97. 1.  a  99. 1.  Es.52.7.     »>Ps.  104.1. 

2  Darparwyd  dy  orsedd- 
faîngc  ^  erioed  :  ti  wyt  er 
tragywyddoldeb. 

cPs.  45.6.  Diar.  8.  22,  &c.      ^  cynL 

3  Y  Uifeiriaint,  O  Arglwydd, 
a  ddyrchafasant,  y  Uifeiriaint 
a  ddyrchafasant  eu  twrf ;  y 
Uîfeiriaint  a  ddyrchafasant  eu 
tonnau. 

4  Yr  Arglwydd  yn  yr  uchel- 
der  sydd  gadarnach  na  thwrf 
dyfroedd  lawer,  na  chedyrn 
donnau  y  môr. 

5  Sicr  iawn  yw  dy  dystiol- 
aethau :  sancteiddrwydd  a 
weddai  i'th  dŷ,  O  Arglayydd, 

^  byth.  ^  Heb.  dros  liir  ddyddiau. 

PSALM  XCIV. 

1  Y  proplmyd,  wrth  alw  am  gyfiawnder,  yn 
cwyno  rha^  trais  ac  annimioldéb :  8  yn 
dysgu  rhagliiniaeth  Duw :  12  yn  dangos 
dedwyddwch  cystudd,  16  Mai  Duw  yw 
amddiffynnwr  y  cystaddiedig, 

OARGLWYDD  Dduw  y 
Mîal,  O  Dduw  y  dîal, 
^  ymddisgleiria. 

*Deut.32.35.   Nah.  1.  2.      i>  Ps.  80. 1. 

2  ^'Ymddyrcha,  ^Farnwr  y 
byd:  tàl  eu  gwobr  i'r  beilchion. 

«  Pb.  7.  6.     d  Gen.  18.  25. 


il AU.         Y  prophwyd  yn  dysgu 

3  Pa  hyd,  Arglwydd,  y  caiff 
yr  annuwioHon,  pa  hyd  y  caiff 
yr  annuwiol  orfoleddu  ? 

4  Pa  liyd  ^y  siaradant  ac  y 
dywedant  yn  galed?  yr  ym- 
fawryga  hoU  weithredwyr  an- 
wiredd  ?  ®  rs.  31. 18.  Judas  15. 

5  Dy  bobl,  Arglwydd,  a 
ddrylliant;  ath  etifeddiaeth 
a  gystuddiant. 

6  Y  weddw  a'r  dîeithr  a  ladd- 
ant,  a'r  amddifad  a  ddîeneid- 
iant. 

7  ^Dywedant  hefyd,  Ni  wêl 
yr  Arglwydd;  ac  nid  ystyria 
Duw  Jacob  líiyn. 

^Ps.lO.  11, 13.  a59.  7. 

8  ^Ystyriwch,  chwi  raî  an- 
noeth  ym  mysg  y  bobl :  ac 
ynfydion,  pa  bryd  y  deallwch  ? 

6  Ps.  73. 22.  a  92.  6. 

9  ^  Oni  chlyw  yr  hwn  a  blan- 
nodd  y  glust  ?  oni  wêl  yr  hwn 
a  luniodd  y  Uygad  ? 

^  Exod.  4. 11.  Diar.  20. 12. 

10  Onî  cherydda  yr  hwn  a 
gospa  y  cenhedloedd  ?  oni  wyr 
yr  hwn  sydd  yn  dysgu  gwy- 
bodaeth  î  ddyn  ? 

11  ^Gẃyr  yr  Arglwydd  feddyl- 
iau  dyn,  mai  gwagedd  \jdynt. 

i  1  Cor.  3.  20. 

12  ^Gwỳn  ei  fyd  y  gwr  a 
geryddi  di,  O  Arglwydd,  ac 
a  ddysgi  yn  dy  gyfraith : 

k  1  Cor.  11.  32.  Heb.  12.  5,  &c. 


rhagluniaeth  Diiw.  PSAl 

13  I  berî  iddo  lonydd  oddi 
with  ddyddiau  drygfyd,  hyd 
oni  chloddier  íFos  i'r  annuw- 
iol. 

14  ^  Canys  ni  âd  yr  Arglwydd 
ei  bobl,  ac  ni  wrthyd  efe  ei 
etifeddiaeth. 

niSam.12.22.   llhuf.  11. 1,  2. 

15  Eithr  barn  a  ddychwel  at 
gyfìawnder:  a'r  holl  rai  un- 
iawn  o  galon  a  ânt  ar  ei  ol. 

16  Pwy  a  gyfyd  gyd  â  mi  yn 
erbyn  y  rhai  drygionus  ?  pwy 
a  saif  gyd  â  mi  yn  erbyn 
gweithredwyr  anwiredd  ? 

17  Oni  huasai  yr  Arglwydd 
yn  gymmorth  i  mi,  braidd  na 
thrigasai  fy  enaid  mewn  dis- 
tawrwydd. 

18  Pan  ddywedais,  Llithrodd 
fy  nhroed:  dy  drugaredd  di, 
O  Arglwydd,  a'm  cynhaliodd. 

19  Yn  amlder  fy  meddyliau 
o  m  mewn,  dy  ddiddanwch  di 
a  lawenycha  fy  enaid. 

20  A  "^fydd  cyd-ymdeithas  i 
ti  â  gorsedd-faingc  anwiredd, 
yr  hon  ''a  lunia  anwiredd  yn 
lle  cyfraith? 

n»Amos6.3.      >»P8.58.2.  Es.  10. 1. 

21  Yn  fìnteioedd  y  deuant 
yn  erbyn  enaid  y  cyfìawn,  a 
gwaed  gwirion  a  farnant  yn 
euog. 

22  Eithr  yr  Arglwydd  sydd 
yn  amddiífynfa  i  mi ;  a  m  Duw 
yio  craîg  fy  nodded. 

95 


iMAU,  Cynghor  i  foliannu. 

23  Ac  ^efe  a  dâl  iddynt  eu 
hanwiredd,  ac  a'u  tyrr  ymaitli 
yn  eu  drygioni:  yr  Arglwydd 
eîn  Duw  a'u  tyrr  hwynt  ym- 
aith.  Ps.  7. 16. 

PSALM  XCV. 

1  Cynrjhor  i  foliannu  Duw,  3  o  herwydd  ei 
fawredd,  6  a'i  ddaioni  ;  8  ac  na  themiier  ff, 

DEUWCH,  canwn  i'r  Ar- 
GLWYDD  :  ^ymlawenhâwn 
^yn  nerth  ein  hiechyd. 

*  Ps.  100. 1.      2  Heb.  yngltraig. 

2  ^Deuwn  ger  ei  fron  ef  â 
dîolch:  canwn  yn  llafar  iddo 
â  psalmau. 

3  Heb.  Rliaçflaenwn  ei  wunéb  ef. 

3  Canys  ^yr  Arglwydd  sydd 
Dduw  mawr,  a  Brenhin  mawr 
goruwch  yr  hoU  dduwiau. 

^  Ps.  96.  4.  a  97.  9.  a  135.  5. 

4  Yr  hwn  y  mae  gorddyfn- 
derau  y  ddaear  yn  ei  law/*ac 
uchelderau  y  mynyddoedd  yn 

eÌddo.  *  Neu,  a  nerth  y. 

5  Y  môr  si/dd  eiddo,  ac  efe 
a'i  gwnaeth :  a'i  ddwylaw  a 
luniasant  y  sychdir. 

6  Deuwch,  addolwn,  ac  ym- 
grymmwn  :  gostyngwn  ar  ein 
gliniau  ger  bron  yr  Arglwydd 
ein  Gwneuthurwr. 

7  Canys  efe  yia  eîn  Duw  ni ; 
a  ^ninnau  ŷ^n  bobl  ei  borfa, 
a  defaid  ei  law.  ^  Heddyw,  os 
gwrandêwch  ar  ei  leferydd, 

«  Pe.  79. 13.  a  80.  1.  a  100.  3.      ^  Heb.  3.  7.  a  4.  7. 


Annogaetli  i  PSAL 

8  Na  clialedwch  eîcli  calon- 
nau, '  megis  yn '  yr  ymrysonfa, 
fel  yn  nydd  profedigaeth  yn 
yr  anialwch :    e  Exod.  17. 2, 7.  Num.  14. 

22,  &c.  a  20. 13.   Deut.  6. 16.      ^  Heb.  y  gunnen. 

9  Pan  ^demtîodd  eich  tadau 
fì,  y  profasant  fi,  ac  y  gwelsant 
fy  ngweithredoedd. 

fPs.78.18,40,56.  1  Cor.  10.  9. 

10  Deugain  mlynedd  yr  ym- 
rysonais  â'r  genhedlaeth  Jion, 
a  dywedais,  Pobl  gyfeiliornus 
yn  eu  calon  ydynt  hwy,  ac  nid 
adnabuant  fy  fíyrdd : 

11  Wrth  y  rhai  y  tyngais  yn 
fy  Uid,  ^na  ddelent  i'm  gor- 
phwysfa.  ^  ^^^-  ^^^«^^- 

PSALM  XCVI. 

1  Cynghor  i  glodforî  Duw,  4  am  ei  fawredd, 
8  aifrenliinîaeth,  11  aH  farn  gyffredinol, 

^piENWCH  i'r  Arglwydd 
\J  ganiad  newydd:  cenwch 
i'r  Aeglwydd,  yr  hoU  ddaear. 

a  1  Chron.  16.  23.    Ps.  33.  3. 

2  Cenwch  i'r  Abglwydd,  ben- 
digwch  ei  enw;  cyhoeddwch 
o  ddydd  i  ddydd  ei  iachaw^d- 
wriaeth  ef. 

3  Datgenwch  ym  mysg  y 
cenhedloedd  ei  ogoniant  ef, 
ym  mhlith  yr  hoU  bobloedd 
ei  ryfeddodau. 

4  Canys  ^mawr  yw  yr  Ar- 
glw  YDD,  a  ^  chanmoladwy  iawn : 
^ofnadwy  yw  efe  goruwch  yr 
hoU  dduwiau. 

b  Ps.  145.  3.      c  Ps.  18.  3.      d  ps.  95.  3. 


^AU.  glodfori  Duw. 

5  Canys  ^hoU  dduwiau  y  bobl- 
oedd  ydynt  eilunod:  ond  yr 
Arglwydd  a  wnaeth  y  nef- 

Oedd.  ^  Edrych  Jer.  10. 11, 12. 

6  Gogoniant  a  harddwch  sydd 
o'i  flaen  ef;  nerth  a  hyfrydwch 
sydd  yn  ei  gyssegr. 

7  Tylwythau  ybobl,rhoddwch 
ir  ArglwydÎd,  rhoddwch  i'r 
Arglwydd  ogoniant  a  nerth. 

8  ^Ehoddwch  i'r  Arglwydd 
ogoniant  ei  enw:  dygwch  o- 
ffrwm,  a  deuwch  i'w  gyntedd- 
oedd.  íps.29.1,2. 

9  Addolwch  yr  Arglwydd 
^^mewn  prydferthwch  sanct- 
eiddrwydd:  yr  hoU  ddaear, 
ofnwch  ger  ei  fron  ef. 

2  Neu,  yn  y  cyssegr  iwydfen'th.      s  Ps.  29.  2.  allO.  3. 

10  Dywedwch  ym  mysg  y 
cenhedloedd,  ^Yr  Arglwydd 
sydd  yn  teyrnasu;  a'r  byd  a 
sicrhaodd  efe,  fel  nad  ysgogo: 
efe  a  farna  y  bobl  yn  uniawn. 

h  Ps.  93. 1.  a  97. 1. 

11  ^Llawenhâed  y  nefoedd,  a 
gorfoledded  y  ddaear ;  ^  rhued 
y  môr  a'i  gyflawnder. 

1  Ps.  69.  34.      ^  Ps.  98. 7,  &c. 

12  Gorfoledded  y  maes,  a'r 
hyn  oU  y  sydd  ynddo :  yna  hoU 
brennau  y  coed  a  ganant 

13  O  flaen  yr  Arglwydd: 
canys  y  mae  yn  dyfod,  canys 
y  mae  yn  dyfod  i  farnu  y  ddae- 
ar:  ^efe  a  farna  y  byd  trwy 

iPs.  67.4.  Dat.  19. 11. 


Mawrhydi  teyrnas  Dduw.  PSAI 

gyfiawnder,  a'r  bobloedd  â'î 
wîrîoiiedd.     ips.67.4.  Dat.19.11. 

PSALM  XCVII. 

1  Mawrhydi  teyrnas  Dduw.  7  Yr  eglwys  yn 
llawenyclm  o  herwydd  harnedîgaethau  Duw 
ar  ddelw'addolioyr,  10  Cynghor  i  dduwiol- 
deh  a  llawenydd, 

*"Y7"R  Arglwydd  sydd  yn 
X    teyrnasu ;  gorfoledded 
y  ddaear :  llawenyched  ynys- 
oedd  '^lawer. 

■  Ps.  96. 10.      2  Neii,  mawrion. 

2  ^'Cymmylau  a  tliywyllwch 
sydd  o ì  amgylch  ef :  cyfiawn- 
der  a  barn  yw  ^trigfa  ei  or- 
sedd-faîngc  ef.      b  i  Bren.  s.  12. 

Ps.  18. 11.      c  Ps.  89. 14.      3  Neu,  sîcrhâd. 

3  Tân  a  â  allan  o'i  flaen  ef,  ac 
a  lysg  ei  elynion  o  anigylch. 

4^^Ei  fellt  a  lewyrchasant  y 
byd :  y  ddaear  a  welodd,  ac  a 
grynodd.        ^  ps.  77.  is.  a  104. 32. 

5  ^  Y  mynyddoedd  a  doddas- 
ant  fel  cẃyr  o  flaen  yr  Ak- 
GLWYDD,  o  flaen  Arglwydd  yr 
hoU  ddaear. 

eBaru.  5.  5.  Mic.  1.  4.  Nali.  1.  5. 

()  nefoedd  a  fynegant  ei 
gyfiawnder  ef,  a'r  hoU  bobl  a 
welant  ei  ogoniant. 

f  Ps.  19. 1.  a  50.  6. 

7  ^  Gwaradwydder  y  rhai  oU 
u  wasanaethant  ddelw  ger- 
fiedig,  y  rhai  a  ymffrostiant 
mewn  eilunod :  ^  addohych  ef, 
yr  holl  ddnwiaii. 

iExod.  20.  4.  Lef.  26. 1.   Deut.  5.  8.        Heb.  1.  6. 
97 


>IAU.         Cynyííor  i  dduwioldeh. 

8  Sîon  a  glywodd,  ac  a  la- 
wenychodd;  a  merched  Judah 
a  orfoleddasant,  o  herwydd 
dy  farnedigaethau  di,  O  Ak- 

GLWYDD. 

9  Canys  tî,  Arglwydd,  wyt  or- 
uchel  goruwch  yr  holl  ddae- 
ar :  '  dirfawr  y'th  ddyrchafwyd 
goruwch  yr  hoU  dduwiau. 

»  Ps.  95.  3.  a  96. 4. 

10  Y  rhai  a  gerwch  yr  Ar- 
GLWYDD,  ^casêwch  ddrygîoni: 
efe  sydd  yn  cadw  eneidiau  ei 
saint ;  efe  a  u  gwared  o  law  y 
rhai  annuwiol. 

k  Ps.  34. 14.  a  101. 3.   Amoe  5. 15.   Rìiuf.  12.  9. 

11  ^Hauwyd  goleuni  i'r  cyf- 
iawn,  a  llawenydd  i'r  rhai  un- 
iawn  o  galon.  ^  ps.  112. 4. 

12  Y  rhai  cyfiawn,  "^llawen- 
ychwch  yn  yr  A  n  g  l  w  y  d  d  ; 
a  moliennwch  wrth  goffadwr- 
iaeth  ei  sancteiddrwydd  ef. 

mPs.  33.1. 

PSALIM  XCVIII. 

1  Dafydd  yn  annog  yr  luddewon,  4  a'r  ceuhedl- 
oeddf  7  ar  holl  greaduriaid,  %  glodfori  Duw. 
Psalm. 

^i^ENWCH  ir  Aeglwydd 
\^  ganiad  newydd:  canys  efe 
a  wnaeth  bethau  rhyfedd :  ^  ei 
ddeheulaw  a  i  fraich  saiietaidd 
a  barodd  iddo  fuddugohaeth. 

a  Ps.  33.  3.  a  96. 1.   Es.  42. 10.     ^  Es.  59.  IG.  a  63.  5. 

2  ^Hysbysodd  yr  Arglwydd 
ei  iachawdwriaeth :  datgudd- 

c  Es.  52.  10. 

D 


Annog  i  glodfori  Dim.  PSAI 

îodd  eî  gyfiawnder  y'ngolwg  y 
cenhedloedd. 

3  Cofiodd  eî  drugaredd  a'i 
wirîonedd  î  dŷ  Israel:  hoU 
derfynau  y  ddaear  a  welsant 
iachawdwriaeth  ein  Duw  ni. 

4  Cenwch  yn  Uafar  i'r  Ae- 
GLWYDD,yrhollddaear:  Uefwch, 
ac  ymlawenhêwch,  a  chenwch. 

5  Cenwch  i'r  Arglwydd  gyd 
â' r  delyn ;  gyd  â'r  delyn,  a 
Uef  psalm. 

6  Ar  udgyrn  a  sain  cornet, 
cenwch  yn  Uafar  o  flaen  yr 
Arglwydd  y  Brenhin. 

7  ^Ehued  y  môr  a'i  gyflawn- 
der ;  y  byd  a'r  rhai  a  drigant 
o'i  fewn.  dpg.96.ii,&c. 

8  Cured  y  llifeiriaint  eu  dwy- 
law ;  a  chyd-ganed  y  mynydd- 
oedd 

9  O  flaen  yr  Arglwydd  :  can- 
ys  y  mae  yn  dyfod  i  farnu  y 
ddaear:  efe  a  farna  y  byd  â 
chyfiawnder,  a'r  bobloedd  âg 
uniondeb. 

PSALM  XCIX. 

1  Bafydd  yn  gosod  allan  deyrnas  Dduw  yn 
Sion:  5  ac  yn  annog  pawh,  wrth  esampl 
yr  Jien  dadau^  i  addolî  Duw  yn  ei  fynÿdd 
sanctaidd, 

YR  ^Arglwydd  sydd  yn 
teyrnasu ;  cryned  y  bobl- 
oedd :  ^  eistedd  y  mae  rhwng 
y  cerubiaid;  ymgynhyrfed  y 
ddaear. 

•Ps.93.1.       ExOd.  25.  22.  Ps.SO.l. 


kIAU.      Teyrnas  Dduw  yn  Sion, 

2  MawT  yw  yr  Arglayydd 
yn  Sîon,  a  dyrchafedig  yw 
efe  goruwch  yr  hoU  bobl- 
oedd. 

3  Moliannant  dy  enw  mawr 
ac  ofnadwy;  canys  sanctaidd 
yw. 

4  A  nerth  y  Brenhin  a  hoffa 
farn:  ti  a  sicrhêi  uniondeb, 
barn  a  chyfiawnder  a  wnei  di 
yn  Jacob.  cjob36.5. 

5  ^Dyrchefwch  yr  Arglwydd 
ein  Drw,  ac  ymgrymmwch  o 
flaen  ^ei  ystôl-draed  ef :  canys 
sanctaidd  yw. 

d  ad.  9.    «1  Çhron.  28.  2. 

6  ^Moses  ac  Aaron  mhlith 
ei  ofleiriaid  ef ;  a  Samuel  ym 
mysg  y  rhai  a  alwant  ar  ei 
enw:  galwasant  ar  yr  Ar- 
glwydd,  ac  efe  a'u  gwrandaw- 
odd  hwynt.  fjer.  is.i. 

T  ^Llefarodd  wrthynt  yn  y 
golofn  gwmmwl :  cadwasant 
ei  dystiolaethau,  a'r  ddeddf  a 
roddodd  efe  iddynt.  « Exod.  S3. 9. 

8  Gwrandewaist  arnynt,  O 
Arglwydd  ein  Duw:  Duw 
oeddit  yn  eu  harbed,  îe,  pan 
^ddíelit  am  eu  dychymmyg- 

ÌOn.         h  Edrych  Ex.  32.  2.  Num.  20. 12,  24. 
Deut.  9.  20. 

9  *Dyrchefwch  yr  Arglwydd 
ein  Duw,  ac  ymgrymmwch  ar 
ei  fynydd  sanctaidd:  canys 
sanctaidd  yw  yr  Arglwydd 
ein  Duw.  '  ad.  5. 


Cynghor  ifoliannu  Daw 


PSALM  C. 

1  Cynglior  i  foUanna  Duw  yn  llawen-hyfryd, 
3  am  ei  fawredd^  4  ac  am  ei  allu. 

*  Psalm  *  0  foliant. 

•  Ps.  145,  titl.      2  jSTeu,  o  dd'iolcli. 

CENWCH  Vn  Uafar  i'r  Ar- 
GLWYDD,  yr  hoU  ddaear. 

b  Pb.  95. 1. 

2  Gwasanaethwcli  yr  Ar- 
G  L  w  Y  D  D  mewn  Uawenydd : 
deiiwch  o'î  flaen  ef  â  chân. 

3  Gwybyddwch  maî  yr  Ar- 
GLWYDD  sydd  Dduw:  ^efe  a'n 
gẃnaeth,  ac  ^nîd  ni  ein  hnn- 


PSALMAU.  yn  llawen  hyfryd. 

deui  attaf  ?  rhodiaf  mewn  per- 
ffeithrwydd  fy  nghalon  o  fewn 
fy  nhỳ. 

3  Ni  osodaf  ddîm  ^anwir  o 
flaen  fy  Uygaid:  *cas  gennyf 
waith  ^y  rhai  cildynnus;  ni 
lŷn  wrthyf  fi. 

2Neu,tV/aZZ.      llth.Belial.      •  Pb.  07. 10. 
b  Ps.  125.  5. 

4  Calon  gyndyn  a  giUa  oddi 
wrthyf :  nid  adnabyddaf  ddyn 
drygionus. 

5  Torraf  ymaith  yr  hwn  a 
enUibio  ei  gymmydog  yn  ddir- 


ain:  ^  ei  bobl  ef  ydym,  a  defaid 
ei  borfa. 

c  Ps.  119.  73.  a  139. 13,  &c.  a  149.  2.  Epli.  2. 10. 
5  Neu,  eîddo  efydym,    ^  Ps.  95.  7.  Ezec.  34.  30,  31. 

4  ^Ewch  i  mewn  i'w  byrth  ef 
â  dîolch,  ac  i'w  gynteddau  â 
mawl :  dîolchwch  iddo,  a  ben- 
dithiwch  ei  enw.       « Ps.  66. 13. 

5  Canys  da  yw  yr  Arglwydd  : 
^ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd ;  a'î  wirionedd  hyd  gen- 
hedlaeth  a  chenhedlaeth. 

fPs.l36.1,&c. 

PSALM  CL 

Dafydd  yn  gwneatlmr  addmed  a  'phoŷ'es  o 
dduwioldeb, 

Psalm  Dafydd. 

CANAF  am  drugaredd  a 
barn:  i  ti,  Arglwydd,  y 
canaf. 

2  Byddaf  ddeaUus  mewn 
ff'ordd  berffaith.    Pa  bryd  y 

99 


gel:  ^yr  uchel  o  olwg,  a'r 
balch  ei  galon,  ni  aUaf  ei  ddí- 

Oddef.  cPs.18.27.  Diar.6.17. 

6  Fy  Uygaid  fijdd  ar  ffydd- 
loniaid  y  tir,  fel  y  trigont  gyd 
â  mi :  yr  hwn  a  rodio  ^  meAAii 
ffbrdd  berffaith,  hwnnw  a'm 
gwasanaetha  i. 

8  Neu,  yn  herffaith  yn  yfordd. 

7  Ni  thrig  o  fewn  fy  nhj  yr 
un  a  wnelo  dwyU:  ni  ^thrig 
yn  fy  ngolwg  yr  un  a  ddy wedo 

gelwydd.  *  Heb.  siahêir. 

8  ^Yn  fore  y  torraf  ymaith 
hoU  annuwioUon  y  tir,  i  ddi- 
wreiddio  hoU  weithredw^T  an- 
wiredd  o  ddinas  yr  Aeglwydd. 

d  Ps.  75.  10.   Jer.  21.  12. 

PSALM  CII. 

1  Y prophwyd  yn  ei  weddì  yn  cwyno  t/n  chwenc^ 
dost :  12  yn  cymmeryd  cysur  o  dragyicydd- 
oldeb  «  thrugaredd  Duw.  18  Bod  yn  rhaid 
cadw  coŷ'a  o  drugareddau  Duw.  23  Y  rnae 
yn  attegu  ei  icendid  ág  anghyfnewidiolder 
Duw. 


Y prophwyd  yn  ei  weddi      PS ALMAU,         yn  cwyno  yn  chwenv. 

11  ^Fy  nyddîau  sydd  fel  cys- 
god  yn  cilio ;  a  ^  minnau  fel 
glaswelltyn  a  wywais. 

g  Es.  40.  6. 


Gwedclî  2y  cystuddieclig,  pan  fyddo  mewn 
blinder,  ac  yn  tywallt  ei  gŵyn  ger  bron 
yr  Arglwydd. 

2  Neu.  íV. 

ARGLWYDD,    clyw  fy 
.  ngweddi,  a  deled  fy  llef 
attat. 

2  *Na  chudd  dy  wyneb  oddi 
wrthyf  yn  nydd  fy  nghyfyng- 
der,  gostwng  dy  glust  attaf: 
yn  y  dydd  y  galwyf,  brysia, 
gwrando  fi.       «  ps.  27. 9.  a  69. 17. 

3  Canys  fy  nyddiau  a  ddar- 
fuant  ^íel  mwg,  ^a'm  hesgyrn 
a  boethasant  fel  aelwyd. 

3  Neu,  ynfwg,      ^  Job  30.  30. 

4  Fy  nghalon  a  darawyd,  ac 
a  wy wodd  fel  Uysieuyn ;  fel  yr 
anghofiais  fwytta  fy  mara. 

5  Gan  lais  fy  nhuchan 
glynodd  ^fy  esgyrn  wrth 
*  nghnawd. 

cJoblO.  20.  Galar.  4.  8.    ^  nghroen. 

6  ^Tebyog  wyf  i  belican 
anialwch  :  ydwyf  fel  dylluan  y 
diffaethwch.  ^  job  30. 29. 

7  Gwyliais,  ac  ydwyf  fel  ad- 
eryn  y  tô,  unig  ar  ben  y  tŷ. 

8  Fy  ngelynion  a 'm  gwarad- 
wyddant  beunydd:  y  rhai  a 
ynfydant  wrthyf,  a  dyngasant 
yn  fy  erbyn. 

9  Canys  bwytteais  ludw  fel 
bara,  a  ®  chymmysgais  fy  níod 
âg  wylofain ;       •  ps.  42. 3.  a  so.  5. 

10  O  herwydd  dy  lid  di  a'th 
ddigofaint :  canys  codaist  fi  i 
fynu,  a  theflaist  fi  i  lawr. 

100 


y 
fy 


f  Ps.  109.  23.  a  144.  4.   Pi  eg.  6. 12. 

lago  1. 10. 

12  ^Tithau,  Arglwydd,  a 
barhêi  yn  dragywyddol,  a'th 
'  goffadwriaeth  hyd  genhedl- 
aeth  a  chenhedlaeth. 

^  Galar.  5. 19.      »  Ps.  135. 13. 

13  Ti  a  gyfodî,  ac  a  dru- 
garhêi  wrth  Sîon:  canys  yr 
amser  i  drugarhâu  wrthi,  îe, 
yr  amser  nodedig,  a  ddaeth. 

14  Oblegid  y  mae  dy  weision 
yn  hoífi  ''ei  meini,  ac  yn  tos- 
turio  wrth  ei  Uwch  hi. 

k  Ps.  79. 1. 

15  Felly  y  cenhedloedd  a 
ofnant  enw  yr  Arglwydd,  a 
hoU  frenhinoedd  y  ddaear  dy 
ogoniant. 

16  Pan  adeilado  yr  Arglwydd 
Sîon,  y  gwelir  ef  yn  ei  ogon- 
iant. 

17  Efe  a  edrycli  ar  weddi  y 
gwael,  ac  ni  ddîystyrodd  eu 
dymuniad. 

18  Hyn  a  ysgrifenir  i'r  gen- 
hedlaeth  a  ddêl:  ^a'r  bobl 
a  grëir  a  foliannant  yr  Ar- 

GLWYDD.  iPs.22.31.  Es.  43.  21. 

19  Canys  ""efe  a  edrychodd 
o  uchelder  ei  gyssegr :  yr  Ar- 
GLWYDD  a  edrychodd  o'r  nef- 
oedd  ar  y  ddaear  ; 

mPs.  14.2.a33. 13, 


Dafydd  yn  cynghori  PSAI 

20  ""I  wrandaw  uchenaîd  y 
carcharorion ;  ac  î  ryddhâu 
plant  angau ;  «pb.  79. 11. 

21  I  fynegi  enw  yr  Aeglwydd 
yn  Síon,  a'i  folíant  yn  Jeru- 
salem : 

22  Pan  gasgler  y  bobl  yng- 
hyd,  a'r  teyrnasoedd  i  wasan- 
aethu  yr  Arglwydd. 

23  *  Gostyngodd  efe  fy  nerth 
ar  y  flfordd;    byrhaodd  fy 

nyddÌaU.  *Heb.  Cystuâdiodd. 

24  Dywedais,  Fy  Nuw,  na 
chymmer  fi  ymaith  y  nghanol 
fy  nyddiau:  dy  flynyddoedd 
di  sìjdd  yn  oes  oes'oedd. 

25  ""Yn  y  dechreuad  y  seil- 
îaist  y  ddaear ;  a  r  nefoedd 
ydynt  waith  dy  ddwylaw. 

oHeb.l.lO. 

26  ^Hwy  a  ddarfyddant,  a 
thi  a  ^barhêi:  îe,  hwy  oll  a 
heneiddiant  fel  dilledyn;  fel 
gwisg  y  newidi  hwynt,  a  hwy 
a  newidir.    p  es.  51.  o.  a  es.  17.  a  ee.  22. 

Rhuf.  8.  20.  2  Petr  3.  7, 10, 11.      »  Heb.  sefi. 

27  Tithau  yr  un  ydwyt^  a'th 
flynyddoedd  ni  ddarfyddant. 

28  ^Plant  dy  weision  a  bar- 
hânt,  a'u  had  a  sicrhêir  ger 
dy  fron  di.         <íPs.  69.36. 

PSALM  CIII. 

1  Cynghor  i  feiwiithio  Duw,  am  ei  drugaredd^ 
15  ai  dd'ianicadalwch, 

P.sa7m  Dafydd. 
101 


MAU.  ifendithio  Dmi\ 

FY  enaid,  'bendithia  yr  Aií- 
glwydd;  a  chwblsyddynof, 
ei  enw  sanctaidd  ef. 

«Ps.  104.1.  aHG.  1. 

2  Fy  enaid,  bendithia  yr  Ak- 
GLWYDD ;  ac  nac  anghofia  ei 
holl  ddoniau  ef : 

3  ^Yr  hwn  sydd  yn  maddeu 
dy  holl  anwireddau;  yr  hwn 
sydd  yn  iachâu  dy  holl  lesg- 

edd  :  ^  Ps.  ISO.  8.   Matt.  9.  2,  C. 

Marc  2. 11.   Luc  7.  47. 

4  Yr  hwn  sydd  yn  gwaredu 
fywyd  o  ddistry w :  yr  '  hwn 

sydd  yn  dy  goroni  â  thrugar- 
edd  ac  â  thosturi :      ^pb.  5. 12. 

5  Yr  hwn  sydd  yn  diwallu 
dy  enau  â  daioni ;  ^fél  yr  ad- 
newyddir  dy  ieuengctid  fel  yr 
eryr.  ^es.^o.  31. 

6  ^Yr  Arglwydd  sydd  yn 
gwneuthur  cyfiawnder  a  barn 
i 'r  rliai  gorthrymmedig  oll. 

«Ps.  146.  7. 

7  ^Hysbysodd  ei  ffHrdd  i 
Moses;  ei  weithredoedd  î 
feibion  Israel.  fps.147.19. 

8  ^Trugarog  a  graslawn  yw 
yr  Aeglwydd  ;  hwyrfi  ydig  i 
lid,a  mawr  o  drugarowgrwydd. 

E  Exod.  34.  6,  7.    Xum.  14.  IS.    Deut.  3. 10. 
Neli.9.17.   Ps.  86. 15.   Jer.  32.  18. 

9  ^  Nid  byth  jt  ymryson  efe : 
ac  nîd  byth  y  ceidw  efe  ei  ddi- 
gofaint. 

h  Ps.  30.  5.   Es.  57. 16.    Jer.  3.  5.   Mic.  7. 18. 


Benditliio  Diiw  PSA^ 

10  vNîd  yn  ol  eîn  pechodau 
y  gwnaeth  efe  â  nî ;  ac  nîd  yn 
ol  eîn  hanwîreddau  y  talodd 

efe  î  nî.  iEzra9.13. 

11  Canys  cyfuwch  ag  yw  y 
nefoedd  uwchlaw  y  ddaear,  y 
rhagorodd  eî  drugaredd  ef  ar 
y  rhaî  a'î  hofnant  ef. 

12  Cyn  belled  ag  yw  y  dwyr- 
aîn  oddî  wrth  y  gorllewin,  y 
pellhaodd  efe  eîn  camweddau 
oddi  wrthym. 

13  ^Fel  y  tosturia  tad  wrth 
ei  hldini,  felly  y  tosturia  yr  Ak- 
GLWYDD  wrth  y  rhai  a' i  hofnant 

ef.  ^Mal.  3.  17. 

lé  Canys  efe  a  edwyn  eîn 
defnydd  nî:  ^cofia  mai  Uwch 
ydym.  ips.  78.39. 

15  ^Dyddiau  dyn  sydd  fel 
glaswelltyn :  megis  blodeuyn 
y  maes,  felly  y  blodeua  efe. 

«»Ps.90.  5.      nJobX4.1,2.   lago  1.10,11. 

16  Canys  y  gwynt  a  â  drosto, 
ac  ni  bydd  mwy  o  hono ;  ^  a'i 
le  nid  edwyn  ddim  o  hono  ef 

mwy.  oJob7.10.a20.9. 

17  Ond  trugaredd  yr  Ak- 
GLWYDD  sydd  o  dragywyddol- 
deb  hyd  dragywyddoldeb,  ar  y 
rhai  a'i  hofnant  ef;  a'i  gyf- 
iawnder  ^  i  blant  eu  plant ; 

pExod.  20.  6.    Deut.7.  9. 

18  I'r  sawl  a  gadwant  ei  gyf- 
ammod  ef,  ac  a  gofiant  ei 
orchymynion  i'w  gwneuthur. 

19  Yr  Aeglwydd  a  barottôdd 

102 


iMAU.  am  ei  drugaredd. 

ei  orseddfa  yn  y  nefoedd :  a'î 
frenhiniaeth  ef  sydd  yn  llyw- 
odraethu  ar  bob  peth. 

20  ^Bendithiwch  yr  Aeglwydd, 
ei  angelion  ef,  'cedyrn  o  nerth, 
yn  gwneuthur  ei  air  ef,  gan 
wrandaw  ar  leferydd  ei  air  ef. 

«  Ps.  148.  2.      r  Edrych  Ps.  78. 25. 

21  Bendithiwch  yr  Arglwydd, 
ei  hoU  luoedd  ef;  '^ei  hoU 
weision  yn  gwneuthur  ei  e- 
wyllys  ef.         » Heb.  1. 14. 

22  Bendithiwch  yr  Arglwydd, 
ei  holl  weithredoedd  ef,  ym 
mhob  man  o'i  lywodraeth :  fy 
enaid,  bendîthia  yr  Arglwydd. 

PSALM  CIV. 

1  Myfyrdod  ar  gadarn  allu,  7  a  rhyfeddól 
ragddarhodaeth  Buw.  31  Bod  gogoniant 
Duw  yn  dragywyddól,  33  Y  propjìwyd  yn 
adduno  moliannu  Duw  yn  ddihaid, 

FY  enaid,  bendithia  yr  Ar- 
GLWYDD.     O  ArGLWYDD  fy 

Nuw,  tra  mawr  ydwyt ;  ^gwîsg- 
aist  ogoniant  a  harddwch. 

*Ps.  93. 1. 

2  Yr  hwn  wyt  yn  gwisgo 
goleuni  fel  diUedyn:  ac  ^jn 
taenu  y  nefoedd  fel  Uèn. 

»>Es.40.  22.  a45. 12. 

3  ^  Yr  hwn  sydd  yn  gosod 
tylathau  ei  ystafelloedd  yn  y 
dyfroedd;  "^yn  gwneuthur  y 
cymmylau  yn  gerbyd  iddo ; 
ac  ^yn  rhodio  ar  adenydd  y 

gWyn  t,      Amos  9.  6.   d  Es.  19. 1.    •  Ps.  18. 10. 


Myfyrdod  ar  allu,  PSALM AU. 

4  ^  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthnr 
eî  genhadon  yn  ysprydîon ;  à!\ 
weinidogîon  yn  dân  fflamllyd, 

fHeb.  1.  7. 

5  « Yr  liwn  a  seiliodd  y  ddae- 
ar  ar  ei  sylfeini,  féí  na  sym- 
mudo  byth  yn  dragywydd. 

»  Job  26.  7.  a  38. 4, 6.    Ps.  24. 2.  a  136.  6. 

6  ^  Toaist  hi  â'r  gorddyfiider, 
megis  â  gwisg:  y  dyfroedd  a 
safent  goruwch  y  mynyddoedd. 

hGen.7.19. 

7  *  Gan  dy  gerydd  di  y  ffois- 
ant :  rhag  swn  dy  daran  y  pry- 
surasant  y maith.        '  Gen.  s.  i. 

8  ^Gan  y  mynyddoedd  yr 
ymgodant :  ar  hyd  y  dyffryn- 
oedd  y  disgynant,  i'r  Ue  a  seil- 

iaist  iddynt.      2Neu,  T  mynyddoedd  a 

ymgodant  a*r  dyffrynoedd  a  ddîsgynant, 

9  ^  Gosodaist  derfyn,  fel  nad 
elont  drosodd  ;  ^  fel  na  ddych- 
welont  i  orchuddio  y  ddaear. 

iíPs.33.7.  Jer,  5.22.      i  Gen.  9. 11, 15. 

10  Yr  hwn  a  yrr  y  ffynhon- 
nau  i'r  dyffirynoedd,  y  rhai  a 
gerddant  rhwng  y  bryniau. 

11  Dîodant  hoU  fwystfilod  y 
maes:  yr  asynod  gwylltion  a 
dorrant  eu  syched. 

12  Adar  y  nefoedd  a  drigant 
ger  Uaw  iddynt,  y  rJiai  a  leis- 
îant  oddi  rhwng  y  cangau. 

13  ""Y  mae  efe  yn  dyfrhâu 
y  bryniau  o'i  ystafelloedd :  °  y 

mps.147. 8.  »»Ps.65.9. 
103 


a  rltagddarbodaeth  Dutö. 

ddaear  a  ddigonir  o  ffrwyth  dy 
weithredoedd. 

14  Y  mae  yn  peri  i'r  gwellt 
dyfu  i'r  anifeiliaid,  a  llysiau  i 
wasanaeth  dyn:  fel  y  dycco 
fara  allan  o'r  ddaear ; 

oGen.  1.  29,  30.  a  3. 18.  a  9.  3. 

15  A  Pgwin  yr  hwn  a  lawen- 
ycha  galon  dyn;  ac  ^olew,  i 
beri  \  w  wyneb  ddisgleirio  :  a 
bara,  yr  hwn  a  gynnal  galon 

dyn.         PBarn.9. 13,  Ps.  23.  5.  Diar.  31.  6,  7. 
3  Heb.  i  heri  i*w  wynéb  ddisgìeirio  âg  oìew,  neu,  ynfiüy 
nac  olew. 

16  Prennau  yr  Arglwydd 
sydd  lawn  sugn:  cedrwydd 
Libanus,  ^y  rhai  a  blannodd 

9^9  •  q  Num.  24.  6. 

17  Lle  y  nytha  yr  adar :  y 
ffynnidwydd  yio  tŷ  y  ciconia. 

18  Y  mynyddoedd  uchel  sydd 
noddfa  i'r  geifr;  ar  creigiau 
i'r  cwningod. 

19  '  Efe  a  wnaeth  y  lleuad  î 
amserau  nodedig:  yr  haul  a 
edwyn  ei  fachludiad.  ^  Gen.  1. 14. 

20  "  Gwnei  dy\>yllwch,  a  nos 
fydd:  ^ynddi  yr  ymlusga  pob 
bwystfil  coed.         ìEs.  45. 7. 

*  Heb.  y  mae  ei  hdl  fwystfilod  yn  ymlus'jo  yn  y  eoed. 

21  *Y  cenawon  llewod  a  ruant 
am  ysglyfaeth,  ac  a  geisiant 
eu  hvryd  gan  Dduw. 

tJob3S.39.  Joell.  20. 

22  Pan  godo  haul,  ymgasgl- 
ant,  a  gorweddant  yn  eu  Ilo- 
chesau. 


JBod  gogoniant  Dim  PSA] 

23  Dyn  a  â  allan  i  w  waîth, 
ac  i'w  orchwyl  hyd  yr  hwyr. 

24  Mor  Uíosog  yw  dy 
weîthredoedd,  O  Aeglwydd  ! 
gwnaethost  hwynt  oll  mewn 
doethineb :  Uawn  yw  y  ddaear 
o'th  gyfoeth. 

25  Felly  y  mae  y  môr  mawr, 
Uydan :  yno  y  mae  ymlusgîaid 
heb  rifedî,  bwystfilod  bychain 
a  mawrion. 

26  Yno  yr  â  y  Uongau :  yno 
y  mae  y  lefìathan,  yr  hwn  a 
luniaist  i  chwarae  ynddo. 

27  rhai  hyn  oU  a  ddis- 
gwyliant  wrthyt;  am  roddi 
iddynt  eu  bwyd  yn  ei  bryd. 

«Ps.  136.  25.  a  145. 15.  a  147.  9. 

28  A  roddech  iddynt,  a  gasgl- 
ant :  agori  dy  law,  a  diwellir 
hwynt  â  daioni. 

29  Ti  a  guddi  dy  wyneb,  hwy- 
thau  a  drallodir :  dygi  ym- 
aith  eu  hanadl,  a  threngant,  a 
dychwelant  i'w  llwch. 

»Job34.14, 15.  Ps.  146.4.  Preg.  12.7. 

^O^Pan  oUyngych dy yspryd, 
y  crëir  hwynt;  ac  yr  adnew- 
yddi  wyneb  y  ddaear. 

yEs.  32.15.   Ezec.  37.9. 

31  Gogoniant  yr  Aeglwydd 
fydd  yn  dragywydd :  yr  Ar- 
GLWYDD  a  lawenycha  yn  ei 
weithredoedd. 

32  Efe  a  edrych  ar  y  ddaear, 
a  hi  a  gryna  \  ^  efe  ^  gyffwrdd 

^  Ps.  141.  5. 

104 


MAU.  yn  dragywìjddoL 

âr  mynyddoedd,  a  hwy  a 
fygant. 

33  *Canaf  i'r  Arglwydd  tra 
fyddwyf  fyw:  canaf  i'm  Duw 
tra  fy dd wy f .      »  ps.  63. 4.  a  hg.  2. 

34  Bydd  melus  fy  myfyrdod 
am  dano :  mî  a  lawenychaf  yn 
yr  Arglwydd. 

35  Darfydded  y  pechaduriaid 
o'r  tir,  na  fydded  yr  annuwiol- 
ion  mwy.  Fy  enaid,  bendithia 
di  yr  Arglwydd.  Molwch  yr 
Arglwydd. 

PSALM  CV. 

1  Cynghor  i  foliannu  Buw,  ac  i  chicilîo  allan 
ei  weiihredoedd  ef.  7  Ystori  rhagluniaeih 
Duw  tu  ag  at  Ahraham,  16  a  Joseph,  23  a 
Jacób  yn  yr  Aipht,  26  a  Moses  yn  gwareda 
yr  Israeliaid^  37  aV  Israeliaid  wedi  eu 
dwyn  allan  or  Aipht,  eu  porthi  yn  yr  aiìr- 
ialwch^  au  plannu  y'ngwlad  Canaan. 

CLODFORWCH  yr  Ar- 
glwydd;  gelwch  ar  ei 
enw:  mynegwch  ei  weithred- 
oedd  ym  mysg  y  bobloedd. 

»1  Chron.  16.  8.  Es.  12.  4. 

2  Cenwch  iddo,  canmolvvch 
ef :  ymddiddenwch  am  ei  hoU 
ryfeddodau  ef. 

3  Gorfoleddwch  yn  ei  enw 
sanctaidd :  Uawenyched  calon 
y  rhai  a  geisiant  yr  Arglwydd. 

4  Ceisiwch  yr  Arglwydd  a'i 
nerth :  ceisiwch  ei  wyneb  ef 
bob  amser. 

5  Cofiwch  ei  ryfeddodau  y 
rhai  a  wnaeth  efe ;  ei  wyrthiau, 
a  barnedigaethau  ei  enau ; 


Hanes  rhagluniaeth  PSA] 

6  Chwî  had  Abraham  eî  was 
ef,  chwî  meibîon  Jacob  eî 
etholedîgîon. 

7  Efe  yw  jr  Aeglwydd  eîn 
Duw  nî:  eî  farnedigaethau  ef 
sìjdd  trwy  yr  hoU  ddaear. 

8  Cofiodd  ei  gyfammod  byth, 
j  gair  a  orchymynodd  efe  î  fil 
o  genhedlaethau: 

9  ^Yr  hyn  a  ammododd  efe 
âg  Abraham,  a'i  Iw  i  Isaac ; 

i>  Gen.  17.  2.  a  22.  16,  &c.  a  26.  3.  a  28. 13.  a  35. 11. 
Luc  1.  73,  Heb.  6.  17. 

10  AV  hpn  a  osododd  efe  yn 
ddeddf  i  Jacob,  ac  yn  gyfam- 
mod  tragywyddol  i  ísrael ; 

11  Gan  ddywedyd,  'I  ti  y 
rhoddaf  dir  Canaan,  ^rhandir 
eich  etifeddiaeth. 

c  Gen.  13. 15.  a  15. 18.      2  Heb.  lUnyn. 

12  ^Pan  oeddynt  ychydîg  o 
rifedi,  îe,  ychydig,  a  "  dîeithr- 
iaid  ynddi : 

<iGen.34.30.   Beut.  7.  7.  a  26.  5.     eReb.  1L9. 

13  Pan  rodient  o  genhedl- 
aeth  i  genhedlaeth,  o'r  naill 
deyrnas  at  bobl  arall : 

14  ^Ni  adawodd  î  neb  eu 
gorthrymmu;  îe,  ^ceryddodd 
frenhinoedd  o'u  plegid ; 

'  Gen.  35. 5.      g  Gen.  12. 17.  a  20.  3,  7. 

15  Gan  ddywedyd,  Na  chyfí*- 
yrddwch  â'm  rhai  ennein- 
iog,  ac  na  ddrygwch  fy  mhro- 
phwydi. 

16  ^'Galwodd  hefyd  am  new- 

^  Gen.  41.  54. 
105 


iM  AU.  tu  ag  at  y  patrieirch. 

yn  ar  y  tir;  a  ^dînystriodd 
holl  *^gynhaliaeth  bara. 

^tharrodd,      ^ffon.      «Lef.  26.  26.   Es.  3. 1. 
Ezec.  4. 16. 

17  ^Anfonodd  wr  o'u  blaen 
hwynt,  ^Joseph,  yr  liim  a 
werthwyd  yn  was. 

^  Gen.  45.  5.  a  50.  20.      i  Gen.  37.  28. 

18  Cystuddiasant  ei  draed 
ef  mewn  gefyn :  ei  enaid  a 
aeth  mewn  heiyrn : 

^Gen.  39.20.  a  40. 15. 

19  Hyd  yr  amser  y  daeth  eî 
air  ef :  gair  yr  Aeglwydd  a'i 
profodd  ef. 

20  brenhin  a  anfonodd, 
ac  a'i  gollyngodd  ef ;  llywodr- 
aethwr  y  bobl,  ac  a'i  rhydd- 
haodd  ef.         °  Gen.  41. 14. 

21  ^Gosododd  ef  yn  arglwydd 
ar  ei  dỳ,  ac  yn  llywydd  ar  ei 
hoU  ^  gyfoeth : 

oGen.  41.  40.  ^YLẁ.feddiant. 

22  I  rwymo  ei  dywysogion  ef 
wrth  ei  ewyllys ;  ac  î  ddysgu 
doethineb  i'w  henuriaid  ef. 

23  ^Aeth  Israel  hefyd  ir 
Aipht;  a  Jacob  a  ymdeith- 
iodd  ^  yn  nhk  Ham. 

PGen.46.  6.      ^Ps.l06.  22. 

24  Ac  'efe  a  gynnyddodd 
ei  bobl  yn  ddirfawr ;  *^  ac  a'u 
gwnaeth  yngryfach  na'u  g^Tth- 
wynebwyr.  'Exod.  i.  7. 

25  'Trodd  eu  calon  hwynt  î 

»Exod.  1.  8,  &c. 
D3 


Moses  yn  gwaredu  PS ALMAU.  yr  Israeliaid. 

gasâu  ei  bobl  ef,  î  wneuthur  ddifasant  ffrwy th   eu  daear 


yn  ddichellgar  â'i  weision 

26  *  Efe  a  anfonodd  Moses  ei 
was ;  ac  Aaron,  yr  hwn  a  dde- 

WÌSaSaÌ.  ^  Exod.  3. 10.  a  4. 12, 14. 

27  ""Hwy  a  ddangosasant  ^ei 
arwyddion  ef  yn  eu  plith 
hwynt,  a  rhyfeddodau  yn  nhir 

Ham.       uExod.  7,a8,a9.   Ps.  78.  43,  &c. 
^  Heb.  eirîau  ei. 

28  ^  Efe  a  anfonodd  dywyll- 
wch,  ac  a  dy wyllodd :  ac  ^  nid 
^  anufuddhasant  hwy  ei  air  ef. 

«  Exod.  10.  22.      y  Ps.  99.  7.      7  Neu,  oeddynt  ufudd 
i'w  air  ef. 

29  ^  Efe  a  drodd  eu  dyfroedd 
yn  waed,  ac  a  laddodd  eu 

pySgod.  *Exod.7.20. 

30  "Eu  tir  a  heigiodd  lyffaint 
yn  ystafelloedd  eu  brenhin- 

Oedd.  ÄExod.8.6. 

31  ^Efe  a  ddywedodd,  a  daeth 
cymmysgbla,  a  llau  yn  eu  hoU 
fro  hwynt.  ^  Exod.  8. 17, 24. 

32  ^  Efe  a  ^  wnaeth  eu  gwlaw 
hwynt  yn  genllysg,  ac  yn  ffliam- 
mau  tân  yn  eu  tir. 

c  Exod.  9.  23.      8  Heb.  roddes. 

33  Tarawodd  hefyd  eu  gwin- 
wydd,  a'u  ffiigyswydd ;  ac  a 
ddrylliodd  goed  eu  gwlad 
hwynt. 

34  ^Efe  a  ddywedodd,  a 
daeth  y  locustiaid,  a'r  lindys, 
yn  aneirîf ;         ^  Exod.  10. 4. 13. 

35  Y  rhai  a  fwyttasant  yr  hoU 
laswellt  yn  eu  tir  hwynt,  ac  a 

106 


hwynt. 

36  ^Tarawodd  hefyd  bob 
cyntaf-anedig  yn  eu  tir  hwynt, 
'blaenffrwyth  eu  holl  nerth 
hwynt. 

«Exod.l2.29.  Pb.78.51.      'Gen.  49.3. 

37  ^  Ac  a'u  dug  hwynt  allan 
âg  arian  ac  aur;  ac  heb  un 
Uesg  yn  eu  Uwythau.  gExod.12.35. 

38  ^  Llawenychodd  yr  Aipht 
pan  aethant  allan :  canys 
syrthiasai  eu  harswyd  arnynt 
hwy.  hExod.i2. 35. 

39  'Efe  a  daenodd  gwmmwl 
yn  dô,  a  thân  i  oleuo  liw  nos. 

iExod.  13.  21. 

40  ^Gofynasant,  ac  efe  a 
ddug  soflieir ;  ac  ^  a'u  diwall- 
odd  â  bara  nefol. 

k  Exod.  16. 12,  &c.      í  Ps.  78.  24,  25. 

41  "^Efe  a  hoUtodd  y  graig, 
a'r  dyfroedd  a  ddylifodd ;  cer- 
ddasant  ar  hyd  lleoedd  sych- 
ion  yn  afonydd.        n.Exod.  17. 6. 

Num.20.11.  Ps.78.16.  lCor.10.4. 

42  Canys  efe  a  gofiodd  ''eî 
air  sanctaidd,  ac  Abraham  ei 

WaS.  nGen.  15.14. 

43  Ac  a  ddug  ei  bobl  allan 
mewn  llawenydd;  ei  etholed- 
igion  mewn  ^  gorfoledd. 

»Heb.  câr^. 

44  ^'Ac  a  roddes  îddynt  dir- 
oedd  y  cenhedloedd :  a  medd- 
iannasant  lafur  y  bobloedd. 

oDeut.  6. 10,11.  Jos.  13.7. 


Y  Psalmydd  yn  annog       PSALM AU. 

45  "Fel  y  cadwent  eî  ddeddf- 
au  ef,  ac  y  cynlialient  ei 
gyfreithiau.    MoÌwch  yr  Ar- 

GLWYDD.        PDeut.  4. 1,40.  a6.21— 25. 

PSALM  CVL 

1  Y  Psalmydd  yn  annog  i  foliannu  Duw :  4 
yn  gwedd'io  am  faddeuani  pechodau,  megis 
y  gwnaeth  Duw  âW  tadau.  7  Ystori  o  lorth- 
ryfélgarwch  y  hóhl,  athrugaredd  JDuw,  47  Y 
mae  efe  yn  diweddu  â  gweddi  ac  â  molîant, 

^IY/rOLWCH  yr  Arglwydd. 
JjjL  *  Clodforwcli  yr  Ar- 
GLWYDD  ;  canys  da  yw :  o  her- 
wydd  ei  drugaredd  a  hery  yn 
dragywydd.  ^Heb.me/ẃÄ. 

Chron.  16.  34.   Ps.  107. 1.  a  118. 1.  a  136. 1. 

2  Pwy  a  draetha  nerthoedd 
yr  Arglwydd  ?  ac  a  fynega  ei 
hoU  fawl  ef  ? 

3  Gwỳn  eu  byd  a  gadwant 
farn,  aV  hwn  a  wnel  gyfìawn- 
der  bob  amser. 

4  ^Cofia  fi,  Arglwydd,  yn  ol 
dy  raslonrwydd  Tth  bobl ;  ym- 
wêl  â  mi  â'th  iachawdwriaeth. 

bPs.  119. 132. 

5  Fel  y  gwelwyf  ddaioni  dy 
etholedigion,  fel  y  Uawenych- 
wyf  yn  Uawenydd  dy  genedl 
di,  fel  y  gorfoleddwyf  gyd  â'th 
etifeddiaeth. 

6  'Pechasom  gyd  ân  tadau; 
gwnaethom  gamwedd,  anwir- 
eddusfuom.     MBreii.8.47.  Dan.9.5. 

7  Ein  tadau  ni  ddeallasant 
dy  ryfeddodau  yn  yr  Aipht, 
ni  chofiasant  h'osowgrwydd  dy 


ifoliannu  Duw. 

drugareddau  ;  ^  eithr  gwTth- 
ryfelgar  fuont  wrth  y  môr,  sef 
y  môr  coch.        ^  Exod.  14. 11, 12. 

8  Etto  efe  au  hachubodd 
hwynt  er  mwyn  ei  enw,  ^  i  beri 
adnabod  ei  gadernid.  eExod.o.i6. 

9  ^Ac  a  geryddodd  y  môr 
coch,  fel  y  sychodd  efe:  a 
Hhywysodd  hwynt  trwy  y  dy- 
fnder,  megis  trwy  yr  anialwch. 

f  Exod.  14.  21.      g  Es.  63. 11, 12, 13. 

10  Achubodd  hwynt  hefyd  o 
law  eu  digasog;  ac  au  gwar- 
edodd  o  law  y  gelyn. 

11  ^  A'r  dyfroedd  a  doisant  eu 
gwrthwynebwyr;  ni  adawyd  un 

O  honynt.  tExod.l4.  27.al5  5. 

12  *  Yna  y  credasant  ei  eiriau 
ef ;  canasant  ei  fawl  ef. 

*  Exod.  14.  31.  a  15. 1. 

13  ^  ^  Yn  y  fan  yr  anghofiasant 
ei  weithredoedd  ef;  ni  ddis- 
gwyliasant  am  ei  gynghor  ef : 

k  Exod.  15. 24.  a  17.  2.     s  Heb.  Uicy  a  /rysiasant, 
ac  a  anghofiasant,  &c. 

14  *Eithr  blysiasant  Stl  ddir- 
fawr  yn  yr  anialwch  ;  a  them- 
tiasant  Dduw  yn  y  diffaethwch. 

I  Niim.  11.  4,  33.    Ps.  78.  18.    1  Cor.  10.  6. 
*  Heb.  Jìifs  yiì  yr. 

15  Ac  efe  a  roddes  eu  dy- 
muniad  iddjTit;  eithr  efe  a 
anfonodd  guhìi  i  w  henaid. 

»°Num.  11.  31. 

16  ""Cenfigennasant  hefydwrth 

"Num.  16. 1,  &c. 


Gwrthryfel  y  hobl. 


PSALMAU. 


itj.2A.  u .  ö  thrugaredd  Duw. 

26  *Yna  y  dyrchafodd  efe  ei 
law  yn  eu  herbyn  hwynt,  i'w 
cwympo  yn  ^  yr  anialwch ; 

«Num.  14.28.   Ps.  05. 11.   Ezec.  20. 15. 
*  y  diffaethwch. 

27  ^  Ac  i  gwympo  eu  had  ym 
mysg  y  cenhedloedd;  ac  i'w 
gwasgaru  yn  y  tiroedd. 

bPs.44.11.  Ezec.20.23. 

28  Ymgyssylltasant  hefyd 
â  Baal-Peor,  a  bwyttasant  eb- 
yrth  y  meir w.    c  Num.  25. 2, 3.  a  31.  le. 

Deut.  32.17.   Hos.9. 10.  Dat.  2. 14. 

29  Felly  y  digîasant  ef  â'u 
dychymmygion  eu  hun;  ac  y 
tarawodd  pla  yn  eu  mysg  hwy. 

30  ^Yna  y  safodd  Phinees, 
ac  a  iawn-farnodd :  a'r  pla  a 
attaliwy  d.         ^  Num.  25. 7. 

31  A  chyfrifwyd  hyn  iddo  yn 
gyfìawnder,  o  genhedlaeth  i 
genhedlaeth  byth. 

32  ^  Llidiasant  ef  hefyd  wrth 
ddyfroedd  y  gynnen ;  fel  y  bu 
ddrwg  i   Moses  o'u  plegîd 

hwynt  :      ®  Num.  20.  3, 13.  Deut.  3. 26. 

33  O  herwydd  cythruddo  o 
honynt  ei  yspryd  ef,  fel  y  cam- 
ddywedodd  â'i  wefusau. 

34  ^Ni  ddinystrîasant  y  bobl- 
oedd,  ^  am  y  rhai  y  dy wedasai 
yr  Arglwydd  wrthynt : 


Moses  yn  y  gwersyll,  ac  wrth 
Aarou  sant  yr  Arglwydd. 

17^  Y  ddaear  a  agorodd,  ac  a 
lyngcodd  Dathan,  ac  a  orch- 
uddiodd  gynnuUeidfa  Abiram. 

PNum.16.31.  Deut.11.6. 

18  Cynneuodd  tân  hefyd  yn 
eu  cynnuUeidfa  hwynt :  flflam 
a  losgodd  y  rhai  annuwioL 

qKum.  16.  35,46. 

19  "^Llo  a  wnaethant  yn  Horeb ; 
ac  ymgrymmasant  i'r  ddelw 
dawdd.  rExod.  32.4. 

20  Felly  'y  troisant  eu  go- 
goniant  i  lun  eidion  yn  pori 

glaSWellt.         8jer.2.11.  Eliuf.1.23. 

21  Anghofiasant  Dduw  eu 
Hachubwr,  yr  hwn  a  wnelsai 
bethau  mawrion  yn  yr  Aipht ; 

22  Pethau  rhyfedd  *  yn  nhir 
Ham ;  pethau  ofnadwy  wrth  y 
môr  coch.     *ps.  78. 51.^105.23,27. 

23  ""Am  hynny  y  dywedodd 
y  dinystriai  efe  hwynt,  oni 
buasai  i  Moses  ei  etholedig 

sefyll  ar  yr  adwy  o'i  flaen  ef ; 
i  droi  ymaith  ei  lidiowgrwydd 
ef,  rhag  eu  dinystrîo. 

«  Exod.  32. 10, 11,  32.  Deut.  9. 19.  a  10. 10. 
^Ezec.  13.5.a22.30. 

24  Dîystyrasant  hefyd  ^  y  tir 
dymunol :  ni  chredasant  ei  air 

ef:  yjer.3.19. 

25  ^Ond  grwgnachasant  yn 
eu  pebyll ;  ac  ni  wrandawsant 
ar  lais  yr  Arglwydd, 


?  Num.  14.  2. 


íBam.  1.21,27.      e  Deut.  7.  2. 

35  ^  Eithr  ymgymmysgasant 
ar  cenhedloedd;  a  dysgasant 
eu  gweithredoedd  hwynt : 

bBarn.2.2.  a3.5,6. 


108 


ì 


Diweddu  a  giüeddi. 


PSALMAÜ. 


ac  a  moliant 


36  A  gwasanaethasant  eu 
delwau  liwynt ;  '  y  rhai  a  fu  yn 
fagl  iddynt,  ^E^od.  23.33.  Deut.7.16. 

37  ^  Aberthasant  hefyd  eu 
meibion  a'u  merched  i  gyth- 
reuliaid,      k2Bren.  las.  E8.57.5. 

Ezec.  16.  20.  a  20.  26.  1  Cor.  10.  20. 

38  Ac  a  dywalltasant  waed 
gwirion,  sef  gwaed  eu  meibion 
a'u  merched,  y  rhai  a  aberthas- 
ant  i  ddelwau  Canaan :  ^  a'r  tir 
a  halogwyd  â  gwaed.  iNum.35.33. 

39  Felly  yr  ymhalogasant  yn 
eu  gweithredoedd  eu  hun,  ac 
"^y  putteiniasant  gyd  â'u  dy- 
chymmygion.  «^Lef.  17.7.  Num.15.39. 

40  Am  hynny  y  cynneuodd 
dig  yr  Arglwydd  yn  erbyn  ei 
bobl*  fel  y  ffieiddiodd  efe  ei 
etifeddiaeth. 

41  Ac  efe  a 'u  rhoddes  hwynt 
yn  Uaw  y  cenhedloedd;  a'u 
caseion  a  lywodraethasant  ar- 
nynt. 

42  Eu  gelynion  hefyd  a'u  gor- 
thrymmasant;  a  darostyngwyd 
hwynt  dan  eu  dwylaw  hwj^ 

43  °Llawer  gwaith  y  gwar- 
edodd  efe  hwynt ;  hwythau  a'^' 
digiasant  ef  â'u  cynghor  eu 
hun,  a  hwy  a  ^wanhychwyd 
am  eu  hanwiredd. 

n  Bani.  2. 16.      ^  ^íeu,  âlodtDyd. 

44  Etto  efe  a  edrychodd  pan 
oedd  ing  arnynt,  pan  ''glyw  odd 
eu  llefaîn  hwynt. 


oBani.  3.  9.  a  4.  3.  a  6. 
109 


.  a  10. 10, 


45  Ac  efe  a  gofiodd  ei  gy- 
fammod  â  hwynt,  ac  a  edifar- 
haodd  yn  ol  llíosowgrwydd  ei 
drugareddau :        p  Deut.  30. 3. 

46  ^  Ac  a  Avnaeth  iddynt  gael 
trugaredd  gan  y  rhaí  oll  a'u 

CaethÌwaÌ.  4Ezra9.9.   Jer.42. 12. 

47  ""Achub  ni,  O  Arglwydd 
ein  Duw,  a  chynnuU  ni  o  blith 
y  cenhedloedd,  i  glodfoii  dy 
enw  sanctaidd,  ac  i  orfoleddu 
yn  dy  foliant.     ^i  chron.  le.  35, 36. 

48  Bendigedig  fyddo  Ar- 
GLWYDD  Dduw  Isracl  erioed  ac 
yn  dragywydd :  a  dyweded  yr 
hoU  bobl,  Amen.  Molwch  yr 
Arglwydd. 

PSALM  CVII. 

1  Dafydd  yn  annog  y  gwaredigion,  icrth  ylod- 
fori  DuWf  i  ystyried  ei  amryw  ragluniaeth 
ef,  4  ta  ag  at  ŷ'orddolion,  10  a  chaethion, 
17  a  rhai  cleijion,  23  a  moncyr,  33  ac  yn 
amrafael  ddamiceiníau  y  hyicyd  hwn, 

CLODFOEWCH  }t  Ar- 
GLW^YDD ;  canys  da  yw  :  o 
herwydd  ei  drugaredd  sìjdd  yn 
dragy wydd.  °'  ps.  loe.  i.  a  iis.  i.  a  13^;.  i. 

2  Pelly  dyweded  gwaredig- 
ion  yr  Aeglayydd,  y  rhai  a 
w  aredodd  efe  o  law  y  gehTi ; 

3  Ac  a  gasgiodd  efe  o'r  tir- 
oedd,  o'r  dwyrain,  ac  o'r  gor- 
Uewin,  o  r  gogiedd,  ac  o'r  ^  de- 

haU.  2  Heb.  inôr. 

4  Crwydrasant  yn  yr  anial- 
W'ch  mewn  ffordd  ddisathr^ 
heb  gael  dinas  i  aros  ynddi : 

5  Yn  newynog  ac  yn  sychedig, 


Rhagluniaeth  Duw  PSALMAU, 

eu   henaîd  a  lewygodd  yn- 
ddynt. 

6  ^  Yna  j  llefasant  ar  yr  Ar- 
GLWYDD  yn  eu  cyfyngder;  ac 
efe  a'u  gwaredodd  o'u  gor- 
thrymderau ; 

b  ad.  13, 19,  28.  Hos.  5. 15. 

7  Ac  a'u  tywysodd  hwynt  ar 
hyd  y  ífordd  unîawn,  î  fyned  i 
ddinas  gyfanneddol. 

8  "^O  na  foliannent  yr  Ar- 
GLWYDD  am  ei  ddaioni,  a'i  ry- 
feddodau  i  feibion  dynion  ! 

cad.  15.21,  31. 


9  Canys  efe  a  ddiwalla  yr 
enaid  sychedig,  ac  a  leinw  yr 
enaid  newynog  â  daioni. 

10  Y  rhai  a  breswyliant  yn  y 
tywyllwch  a  chysgod  angau, 
^yn  rhwym  mewn  cystudd  a 
haiarn ;  «ijob36.8. 

11  O  herwydd  anufuddhâu  o 
honynt  eiriau  Duw,  a  dirmygu 
*  cynghor  y  Goruchaf. 

«Ps.  73.  24.  a  119.  24. 

12  Am  hynny  yntau  a  ost- 
yngodd  eu  calon  â  bhnder: 
syrthiasant,  ac  nid  oedd  cyn- 
northwywr. 

13  ^  Yna  y  gwaeddasant  ar  yr 
Arglwydd  yn  eu  cyfyngder; 

efe  a'u  hachubodd  o'u  gor- 
thrymderau.       'ad.  e,  19. 28. 

14  ^Dug  hwynt  allan  o  dy- 
wyllwch  a  chysgod  angau;  a 
drylliodd  eu  rhwymau  hwynt. 

ePs.68.6.al46.7. 
110 


gofalu 

15  *'0  na  foliannent  yr  Ar- 
GLWYDD  am  ei  ddaioni,  a'i 
ryfeddodau  i  feibion  dynion ! 

h  ad.  8,  21. 31. 

16  Canys  efe  a  dorrodd  y 
pyrth  pres,  ac  a  ddrylliodd  y 
barrau  heiyrn. 

17  Ynfydion,  oblegid  eu  cam- 
weddau,  ac  o  herwydd  eu  han- 
wireddau,  a  gystuddir. 

18  '  Eu  henaid  a  ffieiddiai  bob 
bwyd ;  a  ^  daethant  hyd  byrth 
angau. 

í  Job  33.  20.      k  Ps.  9. 13.  a  88.  3. 

19  ^  Yna  y  gwaeddasant  ar  yr 
Aeglwydd  yn  eu  cyfyngder; 
ac  efe  a'u  hachubodd  o'u  gor- 
thrymderau.       » ad.  e,  is,  28. 

20  Anfonodd  ei  air,  ac  iach- 
aodd  hwynt  ac  a'u  gwaredodd 
o'u  dinystr.    mps.  147. 15,13.  Matt.8.8. 

21  °0  na  foliannent  yr  Ak- 
GLWYDD  am  ei  ddaioni,  a'i 
ryfeddodau  i  feibion  dynion ! 

i»ad.  8, 15,  31. 

22  ^Aberthant  hefyd  aberth 
moliant ;  a  mynegant  ei  weîth- 
redoedd  ef  mewn  ^  gorfoledd. 

oLef.7.12.  Ps.50. 14.  Heb.13.15.     sHeb.  caw. 

23  Y  rhai  a  ddisgynant  mewn 
Uongau  1  r  môr,  gan  wneuthur 
eu  gorchwyl  mewn  dyfroedd 
mawrion. 

24  Hwy  a  welant  weithred- 
oedd  yr  Aeglwydd,  a'i  ryfedd- 
odau  yn  y  dyfhder. 

25  Canys  efe  a  orchymyn,  a 


dros  boh  sefyllfa  PSAI 

chyfyd  tymmestl-wynt,  yr  hwn 
a  ddyrchafa  eî  donnau  ef. 

26  Hwy  a  esgynant  i'r  nef- 
oedd,  disgynant  i'r  dyfnder: 
p  tawdd  eu  henaid  gan  flînder. 

p  Ps.  22. 14.  a  119.  28.  Nah.  2. 10. 

27  Ymdroant,  ac  ymsym- 
mudant  fel  meddwyn :  a'u  holl 
ddoethineb  a  *  ballodd. 

*  Heb.  lyngcwyd. 

28  "^Yna  y  gwaeddant  ar  yr 
Aeglwydd  yn  eu  cyfyngder; 
ac  efe  a'u  dwg  allan  o'u  gor- 
thrymderau.       ^^ad.  e,  13, 19. 

29  'Efe  a  wna  yr  ystorm  yn 
dawel ;  a'i  thonnau  a  ostegant. 

rMatt.  8.26. 

30  Yna  y  llawenhânt  am  eu 
gostegu;  ac  efe  a'u  dwg  i'r 
porthladd  a  ddymunent. 

31  'O  na  foliannent  yr  Ar- 
GLWYDD  am  ei  ddaioni,  a'i 
ryfeddodau  i  feibion  dynion ! 

»ad.  8, 15,  2L 

32  A  dyrchafant  ef  y'nghyn- 
nulleidfa  y  bobl,  a  moliannant 
ef  yn  eisteddfod  yr  henuriaid. 

33  Efe  a  wna  afonydd  yn  ddi- 
ffaethwch,  a  ffynhonnau  dyfr- 
oedd  yn  sychdir ; 

34  A  thir  ffrwythlawn  yn 
^  ddiffrwyth,  am  ddrygioni  y 
rhai  a  drigant  ynddo. 

5  Heb,  halltineh. 

35  '  Efe  a  dry  yr  anialwch  yn 
llyn  dwfr,  a'r  tir  cras  yn  ffyn- 
honnau  dwfr.     tps.  114.8.  E8,4li8. 

111 


VIAXJ.  0  ddi/nion. 

36  Ac  yno  y  gwna  i'r  new- 
ynog  aros;  fel  y  darparont 
ddinas  i  gyfanneddu : 

37  Ac  yr  hauont  feusydd,  ac  y 
plannont  winllannoedd,  y  rhai 
a  ddygant  ffrwyth  toreithiog. 

38  ""Ac  efe  a'u  bendithia 
hwynt  fel  yr  amlhânt  yn  ddir- 
fawr,  ac  ni  âd  i'w  hanifeiliaid 
leihâu.  "Exod.L7. 

39  Lleîhêir  hwynt  hefyd,  a 
gostyngir  hwynt,  gan  gyfyng- 
der,  drygfyd,  a  chjni. 

40  ^  Efe  a  dy wallt  ddirmyg  ar 
foneddigion,  ac  a  wna  iddjnt 
grwydro  mewn  ^anialwch  heb 

ffbrdd.       ^  Job  12.  21,  24.      6 Neu.  gwagìe. 

41  ^  Ond  efe  a  gj^fyd  y  tlawd 
^o  gystudd,  ac  'a  wna  iddo 
deuluoedd  fel  praidd. 

y  1  Sam.  2.  8.   Ps.  113.  7,  8.       Neu,  ar  ol  cystuâd. 
zPs.  78.52. 

42  *Y  rhai  uniawn  a  welant 
hyn,  ac  a  lawenychant :  a  phob 
^  anwiredd  a  gau  ei  safn. 

aJob22. 19.      bjobô.lG.  Diar.lO.  11. 

43  ^  Y  neb  sydd  ddoeth.  ac  a 
gadwo  hyn^  hwy  a  ddeallant 
drugareddau  yr  Aeglwydd. 

cjer.9.12.  Hos.  14. 19. 

PSALM  CYIII. 

1  Dafydd  yn  ymicroli  î  foUannn  Duw  :  5  yn 
gwedd'io  am  gymmorth  Duw  yn  ol  ei  addewid. 
11  Ei  hyder  ef  ar  gynnorthwy  Duw, 
Cân  neu  Psalm  Dafydd. 

^  "PAROD  yw  fy  nghalon,  O 
JL  Ddltw  :  canaf  a  chanmolaf 
â'm  gogoniant.       •ps.  ôt.  t,  &c. 


Gweddi  am  gymliorth.  PSALMAU. 

2  Deífro,  y  nabl  a'r  delyn : 
mînnau  a  ddeíFroaf  yn  fore. 

3  Clodforaf  di,  Arglwydd, 
ym  mysg  y  bobloedd:  can 
molaf  di  ym  mysg  y  cenhedl- 
oedd. 

4  Canys  mawr  yw  dy  dru- 
garedd  oddi  ar  y  nefoedd: 
a'th  wirionedd  a  gyrhaedd  hyd 
yr  wybren. 

5 "  Ymddyrcha,  O  Ddüw,  uwch 
y  nefoedd :  a  bydded  dy  ogon- 
iant  ar  yr  hoU  ddaear ; 

''Ps.57.5,11. 

6  "Fel  y  gwareder  dy  raî  an- 
Vfj\ :  achub  a'th  ddeheulaw,  a 
gwrando  fî.      «Ps.  eo.  s,  &c. 

7  Duw  a  lefarodd  yn  ei  sanct- 
eiddrwydd,  Llawenychaf,  rhan- 
naf  Sichem,  a  mesuraf  ddy- 
ffryn  Succoth. 

8  EiddoffîyM?GiIead;  eiddof 
fi  Manasseh;  Ephraim  hefyd 
yw  nerth  fy  mhen :  Judah  yw 
fy  neddfwr. 

9  Moab  yw  fy  nghrochan 
golchi;  tros  Edom  y  taflaf 
fy  esgid:  buddugoliaethaf  ar 
Philistia. 

10  Pwy  a'm  dwg  i'r  ddinas 
gadarn  ?  pwy  a'm  dwg  hyd  yn 
Edom  ? 

11  Onid  tydi,  O  Dduw,  yr 
hwn  a'n  bwriaist  ymaith?  ac 
onid  âi  di  allan,  O  Dduw,  ffvd 
â'nlluoedd? 


Cwyno  ì'hag  enllib. 

cyfyngder :  canys  gau  yw  ym- 
wared  dyn. 

13  Trwy  Dduw  y  gwnawn 
wroldeb:  canys  efe  a  sathr 
ein  gelynion. 

PSALM  CIX. 

1  Bafydd  yn  cwyno  rliag  enllib  ei  elynion,  ac 
yn  rhilh  Judas  yn  eu  melldigo  hwy  :  1Q  yn 
dangos  eu  pechod  hwy .-  21  yn  cwyno  rhag 
ei  drueni  ei  hun  ;  ae  yn  gweddîo  am  help  : 
30  yn  addaw  bod  yn  dd'iohhgar. 
I'r  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 


12  Dyro^i^ni  gynnorthwy  rhag 


'  lVr4  ^  ^^^^^  fy  niol- 

-1-^  iant.  «P8.83.1. 

2  Canys  genau  yr  annuwiol 
a  ^genau  y  twyllodrus  a  ym- 
agorasant  arnaf :  â  thafod  cel- 
wyddog  y  Ilefarasant  i'm  her- 

byn.  2  Heb.  gejum  twyìl. 

3  Cylchynasant  fì  hefyd  â 
geîrîau  cas ;  ac  ymladdasant  â 
mî  ^heb  achos.  ^Pfi.69.4.  ioanio.25, 

4  Am  fy  ngharedîgrwydd  y'm 
gwrthwynebant :  mînnau  a  ar- 
feraf  weddî. 

5  "  Talasant  hefyd  î  mî  ddrwg 
am  dda,  a  chas  am  fy  nghar- 

Ìad.  «Ps.  35.  7, 12.  a  38.  20. 

6  Gosod  dithau  \m  annuwiol 
arno  ef ;  a  safed  ^^Satan  wrth 
ei  ddeheulaw  ef. 

d  Zech.  3. 1.     8  Neu,  y  gmthwynebwr. 

7  Pan  farner  ef,  eled  yn  euog ; 
^  a  bydded  ei  weddi  yn  bechod. 

«Diar.  28.  9. 

^  8  Ychydig  fyddo  ei  ddydd- 
iau;  a  ^chymmered  arall  ei 
swydd  ef.  fAct.1.20. 


Dafydd  yn  cwyno  rliag 

9  ^Bydded  eî  blant  yn  am- 
ddifaîd ;  a 'i  wraig  yn  weddw. 

«Exod.  22.24. 

10  Gan  grwydro  hefydcrwydr- 
ed  ei  blant  ef,  a  chardottant : 
ceisiant  hefyd  eu  hara  o'u 
hanghyfannedd-leoedd. 

11  ^Ehwyded  *y  ceisiad  yr 
hyn  oU  sydd  ganddo;  ac  an- 
rheithied  dîeithriaid  ei  lafur 

ef.  Job  5.  5.  a  18.  9.      *  Neu,  m'  occrwr. 

12  Na  fydded  neb  a  estyno 
drugaredd  iddo ;  ac  na  fydded 
neb  a  drugarhao  wrth  ei  am- 
ddifaid  ef. 

13  ^Torrer  ymaith  eî  hiliog- 
aeth  ef :  dilëer  eu  henw  yn  yr 
oes  nesaf.  ijobi8.i9. 

14  ^  Cofìer  anwiredd  ei  dadau 
o  flaen  yr  Arglwydd;  ac  na 
ddilëer  pechod  ei  fam  ef. 

kExod.  20.  5. 

15  Byddant  bob  amser  ger 
bron  yr  Arglwydd,  fel  ^  y  torro 
efe  ymaith  eu  coffadwriaeth 
o'r  tir  :       » Job  is.  17.  ps.  34.  le. 

16  Am  na  chofìodd  wneuthur 
trugaredd,  eithr  erlid  o  hono 
y  truan  a'r  tlawd,  a'r  cystudd- 
iedig  o  galon,  i  w  ladd. 

17  "^Hofí^odd  felldith,  a  hî  a 
ddaeth  iddo  :  ni  fynnai  fen- 
dith,  a  hî  a  bellhaodd  oddi 

Wrtho.  »"Ezec.35. 6. 

18  lë,  gwisgodd  felldith  fel 
dilledyn;  a  hi  a  ddaeth  fel 

]13 


PSALMAU.  enM  ei  elynion. 

dwfr  i'w  fewn,  ac  fel  olew  i'w 
esgyrn. 

19  Bydded  iddo  fel  dilledyn 
yr  hwn  a  wisgo  efc,  ac  fel 
gwregys  a'i  gwregyso  efe  yn 
wastadol. 

20  Hyn  fyddo  tâl  fy  ngwrth- 
wynebwyr  gan  yr  Arglwydd, 
a'r  rhai  a  ddywedant  ddrwg 
yn  erbyn  fy  enaid. 

21  Tithau,  Arglwydd  Dduw, 
gwna  erof  fi  er  mwyn  dy  enw^ : 
am/oí?  yn  dda  dy  drugaredd, 
gwared  fi. 

22  Canys  truan  a  thlawd  yd- 
wyf  fi,  a'm  calon  a  archollwyd 
o'm  mewn. 

23  Euthum  °fel  cysgod  pan 
gilio:  fel  locust  y'm  hysgydwir. 

«Ps.  102. 11.  a  144.  4. 

24  Fy  ngliniau  a  aethant  yn 
egwan  gan  jTnpryd ;  a'm  cnawd 
a  guriodd  o  eisîeu  brasder. 

25  Gwaradwydd  hefyd  oedd- 
wn   iddynt :  pan  welent  fi, 

siglent  eu  pennau.      «ps.  22. 7. 

26  Cynnorthwya  fi,  O  Ar- 
GLw^YDD  fy  Nuw ;  achub  fi  yn 
ol  dy  drugaredd : 

27  Fel  y  gw}^ont  mai  dy  law 
di  yio  hyn ;  mai  ti,  Arglwydd, 
a'i  gwnaethost. 

28  Melldithiant  hwy,ond  ben- 
dithia  di:  cywilyddier  hwynt, 
pan  gyfodant ;  a  Ilawenyched 
dy  was. 

29  Gwisger  fy  ngwrthwyneb- 


Brenhiniaeth  Crist.  PSAI 

wyr  â  gwartli,  ac  ymwîsgant 
â'u  cywilydd,  megîs  â  chochl. 

30  Clodforaf  yr  Aeglwydd  yn 
ddîrfawr  â'm  genau;  îe,  mol- 
îannaf  ef  ym  mysg  Uawer. 

31  O  herwydd  ^  efe  a  saîf  ar 
ddeheulaw  y  tlawd,  \w  achub 
oddi  wrth  y  rhaî  a  farnant  ei 

enaid.      P  Ps.  IG.  S.  a  73.  23.  a  110.  5.  a  121.  5. 

PSALM  CX. 

1  Brenìiinîaeth,  4  offeîriadaeth,  5  goruchaf- 

iaethy  7  a  d'ioddefaint  Grist, 

Psalm  Dafydcl. 

DYWEDODD  ^yr  Ar- 
GLWYDD  wrth  fy  Arglwydd, 
Eîstedd  ar  fy  neheulaw,  hyd 
onî  osodwyf  dy  elynion  yn 
faingc  i'th  draed. 

•  Matt.  22.  44.  Marc  12.  36.  Luc  20.  42.  Act.2.34. 
lCor.  15.25.  Heb.1.13.   lPetr3.  22. 

2  Gwîalen  dy  nerth  a  enfyn 
yr  Aeglwydd  o  Sîon :  Uyw- 
odraetha  di  y  nghanol  dy  el- 
ynion. 

3  Dy  bobl  a  fyddant  ewyll- 
ysgar  yn  nydd  dy  nerth,  mewn 
^  harddwch  sancteiddrwydd  ^  o 
groth  y  wawr:  y  mae  gwlith 
dy  ^  enedigaeth  i  ti. 

^  Ps.  96.  9.      2  ;^eu,  yn  fwy  na  chroth  y  wawr :  cei 
wliihj  &c.      3  ieuengctid, 

4  Tyngodd  yr  Arglwydd,  ac 
nid  edifarhâ,  Ti  ivì/t  oífeiriad 
yn  dragywyddol,  yn  ol  urdd 
Melchisedec. 

c  Heb.  5.  6.  a  7. 17,  21.  Edrych  Zech.  6. 13. 

5  Yr  Arglwydd  ^ar  dy  dde- 

«»P8.16.8. 
114 


MAU.      Annog  ifoliannu  Durv. 

heulaw  a  drywana  frenhinoedd 
yn  nydd  eî  ddigofaint. 

6  Efe  a  farn  ym  mysg  y 
cenhedloedd;  lleinw  leoedd  â 
chelaneddau  :  ^  archolla  ben 
*  Uawer  gwlad. 

«  Ps.  68.  21.    Hab.  3. 13.       *  Neu,  gwledydd  mawr. 

7  Efe  a  ŷf  o'r  afon  ar  y 
íFordd:  amhynnyy  dyrcha  efe 
ei  ben. 

PSALM  CXI. 

1  Y  Psalmydd^  trwy  ei  esampl  ei  hun,  yn  annog 
eraill  i  foliannu  Duw,  am  ei  ogoneddus  5  a'í 
rasusol  weithredoedd,  10  Mai  ofn  Duw  sydd 
yn  magu  gwir  ddoethineh. 

^JITOLWCH  yr  Arglwydd. 
ì.tjL  Clodforaf  yr  Arglwydd 
â'm  hoU  galon,  y'nghymmanfa 
y  rhai  uniawn,  ac  yn  y  gyn- 
nulleidfa.  2 

Heb.  Haléluiah. 

2  Mawr  yw  gweithredoedd  yr 
Arglwydd,  wedi  eu  ceisio  gan 
bawb  a'u  hofFant. 

3  Gogoniant  a  harddwch  yw 
ei  waith  ef ;  a'i  gyfiawnder 
sydd  yn  parhâu  byth. 

4  Gwnaeth  gofio  ei  ryfeddod- 
au :  *  graslawn  a  thrugarog  yw 

yr  ArGLWYDD.      * Ps.  86.  5.  a  103.  8. 

5  Rhoddodd  ^  ymborth  î'r 
rhai  a'î  hofnant  ef :  efe  a  gofia 
ei  gyfammod  yn  dragywydd. 

3  Heb.  ysgìyfaeth. 

6  Mynegodd  i'w  bobl  gadern 
id  ei  weithredoedd,  i  roddi 
iddynt  etifeddiaeth  y  cenhedl- 
oedd. 


Dedwyddwch  a  PSAL 

7  Gwîrîonedd  a  barn  yio 
gweitliredoedd  ei  ddwylaw  ef : 
^  ei  hoU  orchymynion  ydynt 
sicr  :  ^  Ps.  19. 7. 

8  ^'Wedi  eu  sicrhâu  byth  ac 
yn  dragywydd,  a'u  gwneuthur 
mewn  gwirionedd  ac  uniawn- 

der.  cEs.40.8.  Matt.5.18. 

9  Anfonodd  ymwared  i'w 
bobl  :  gorchymynodd  ei  gyf- 
ammod  yn  dragy  wyddol : 
sancteiddiol  ac  ofnadwy  yio 
eî  enw  ef. 

10  Dechreuad  doethineb  yw 
ofn  yr  Aeglwydd  :  *  deall  da 
sydd  gan  y  rhai  ^a  wnant  ei 
07x1iymynion  ef:  y  mae  ei  fol- 
iant  ef  yn  parhâu  byth. 

J  Deut.  4.  6.  Job  28.  28.  Diar.  1.  7.  a  9. 10.  Preg.  12. 
13.     *  Neu,  Uwyddiant.     ^  Heb.  a*u  giona  hwynt. 

PSALM  CXII. 

1  Dmoîoldeb  sydd  iddi  addewid  oV  hyioyd 
yma,  4  ac  o'r  hywyd  a  ddaio.  10  Y  hydd 
drwg  gan  yr  enwir  weled  llwyddiant  y 
duwiol, 

'  lVr^^^^^^  Arglwydd. 
XtJL  ^Gwỳn  ei  fyd  y  gwr  a 
ofna  yr  Aeglwydd,  ac  sydd 
yn  hoífi  ei  orchymynion  ef  yn 

ddirfawr.      2  Heb.  HalduiaJi.    ^  Ps.  128. 1. 

2  Ei  had  fydd  cadarn  ar  y 
ddaear  :  cenhedlaeth  y  rhai 
uniawn  a  fendithir. 

3  Gohid  a  chyfoeth  fydd  yn 
ei  dŷ  ef :  a'i  gyfiawnder  sydd 
yn  parhâu  byth. 

4  ^  Cyfyd  goleuni  i'r  rhai  un- 

bJobll.17.  Ps.97.11. 
115 


lAU.  diogelwch  y  duwiol. 

iawn  yn  y  tywyllwch :  trugar- 
og,  a  thosturiol,  a  chyfiawn, 
yw  efe. 

5  ""Gwr  da  sydd  gymmwyn- 
asgar,  ac  yn  rhoddi  benthyg : 
wrth  farn  y  llywodraetha  efe 
ei  achosion.    «^ps.s^.^g.  lucíj.sô. 

6  Yn  ddîau  nid  ysgogir  ef 
byth:  "^y  cyfiawn  fydd  byth 
mewn  coöadw  riaeth.  ^  Diar.  lo  7. 

7  ^  Nid  ofna  efe  rhag  chwedl 
drwg:  ei  galon  sydd  ddisigl, 
yn  ymddiried  yn  yr  Arglw  ydd. 

eDiar.l.  33. 

8  Attegwyd  ei  galon :  nid 
ofna  efe,  hyd  oni  welo  ei  ewyll- 
ys  ar  ei  elynion. 

9  ^  Gw  asgarodd,  rhoddodd  i'r 
tlodion ;  aì  gyfiawnder  sydd 
yn  parhâu  byth;  ^ei  gorn  a 
ddyrchefir  mewn  gogoniant. 

f2Cor.  9.9.      &Ps.  75.10. 

10  ^  Yr  annuwiol  a  wêl  îiyn, 
ac  a  ddigia ;  '  efe  a  ysgyinyga 
ei  ddannedd,  ac  ^  a  dawdd  ym- 
aith  :  ^  derfydd  am  ddymuniad 
y  rhaî  annuwiol. 

Edrych  Luc  13.  28.      ^  Ps.  37. 12.      k  Ps.  SS.  7.  3. 
iDiar.  10.  28. 

PSALM  CXIII. 

1  Cynghor  i  folianniL  Duw,  o  herwydd  ei 

ardderchowgncydd ,  6  a'i  drugaredd. 

^IY/rOLWCH  yr  Aeglwydd. 
-LtjL  Gweision  vr  Aeglw  ydd, 
molwch,  'ie,  molwch  enw  yr  Ar- 

GLWYDD.  2  Heb.  Ralehiah. 

2  ^  Bendigedig  fyddo  enw  yr 

•Dan.  2.  20. 


Anrhydedd  y  samt  PSALMAU.  Duw  ijn  ogoneddus 

Aeglwydd  o  liyn  allan  ac  yn 


dragywydd. 

3  ^  O  godîad  haul  hyd  ei  fach- 
ludiad,  moliannus  yw  enw  yr 

AeGLWYDD.        fEs.SS.lG.  Mal.  1. 11. 

4  Uchel  yw  yr  Aeglwydd  gor- 
uwch  yr  hoU  genhedloedd; 

a ì  ogonîant  sydd  goruwch  y 
nefoedd.  «Ps.8.i. 

5  ^  Pwy  sydd  fel  yr  Aeglwydd 
ein  Duw  ni,  yr  hwn  sydd  yn 
^preswylio  yn  uchel, 

^  Ps.  89.  6.      3  Heb.  ymddyrcTiafu  i  bresiüyliof 

6  ^Yr  hwn  a  ymddarostwng 
î  edrych  y  pethau  yn  y  nef- 
oedd,  ac  yn  y  ddaear  ? 

•Ps.  138.  6.  Es.57.15. 

7  ^Efe  sydd  yn  codi  y  tlawd 
or  Uwch,  ac  yn  dyrchafu  yr 
anghenus  o  r  dommen, 

'lSam.2.8.  Ps.107.41. 

8  I'w  ^  osod  gyd  â  phendef- 
igion,  'ie,  gyd  â  phendefìgion 

ei  bobl.  KJob36.7. 

9  ^  Yr  hwn  a  wna  î'r  am- 
mhlantadwy  *  gadw  tŷ,  a  hod 
yn  llawen  fam  plant.  Canmol- 
wch  yr  Arglwydd. 

>»lSam.  2.5.  P8.68.  6.      ^ìleb,  drigo  meim  tŷ. 

PSALM  CXIV. 

JDafydd,  trwy  esampl  y  creadurîaid  mudion, 
yn  annog  i  ofni  Duw  yn  ei  eglwys. 

PAN  ^aeth  Israel  o'r  Aipht, 
tŷ  Jacob  ^oddi  wrth  bobl 
anghy fiaith ;  •  Exod.  13. 3.  i»  Ps.  81. 5. 
2   Judah  oedd  ei  sancteidd- 


cExod.  6.  7.al9.6. 
116 


Deut.27.9. 


rwydd,  ac  Israel  ei  arglwydd- 
iaeth. 

3  ^Y  môr  a  welodd  hyn,  ac 
a  gîliodd;  ^yr  lorddonen  a 
drodd  yn  ol. 

dExod.l4.21.  Ps.77.16.  «^08.3.13,6. 

4  ^  Y  mynyddoedd  a  neidias- 
ant  fel  hyrddod,  a'r  bryniau 
fel  ŵyn  defaid.      ^ pb.  29. 6.  a  68.  le. 

5  «Beth  ddarfu  ì  ti,  O  fôr, 
pan  giliaist?  tithau,  lorddon- 
en,  paham  y  troaist  yn  ol  ? 

&Hab.  3.  8. 

^  6  Paham,  fynyddoedd,  y  neid- 
iech  fel  hyrddod  ?  a'r  bryniau 
fel  ŵyn  defaid  ? 

7  Ofiia,  di  ddaear,  rhag  yr 
Arglwydd,  rhag  Duw  Jacob : 

8  ^Yr  hwn  sydd  yn  troi  y 
graig  yn  llyn  dwfr,  a'r  gallestr 
yn  ffynnon  dyfroedd. 

iiExod.l7.6.  Num.20.11.  Ps.  107. 35. 

PSALM  CXV. 

1  0  herwydd  hod  Duw  yn  wir-ogoneddus,  4  ac 
eilunod  yn  wagedd,  9  y  mae  y  Psalmydd  yn 
cynghori  rhoi  hyder  ar  Dduw.  12  Y  dylid 
hendithio  Duw  am  ei  fendithion, 

ID  î  ni,  O  Aeglwydd,  nid 
ni,  ond  i'th  enw  dy 
hun  dod  ogoniant,  er  mwyn 
dy  drugaredd,  ac  er  mwyn  dy 
wîrionedd. 

•Edrych  Es.  48. 11.  Ezec.  36,  32. 

2  ^Taham  y  dywedai  y  cen- 
hedloedd,  Pa  le  yn  awr  y  mae 
eu  Düw  hwynt  ? 

bPs.  42.  3. 10.  a  79. 10.  Joel  2. 17. 


Gwagedd  eulunod.  PSAI 

3  Ond  eîn  Duw  nî  sydä  yn  y 
nefoedd  :  efe  a  wnaeth  yr 
hyn  a  fynnodd  olL     cpg.  135.6. 

4  ^  Eu  delwau  hwy  ydynt  0 
aur  ac  arîan,  gwaîth  dwylaw 
dynîon. 

d  Deut.  4.  28.  Ps.  135. 15.    Jer.  10.  3.  &c. 

5  Genau  sydd  îddynt,  ond 
nî  lefarant;  llygaid  sydd  gan- 
ddynt,  ond  ni  welant : 

6  Y  mae  clustiau  iddynt,  ond 
ni  chlywant;  íFroenau  sydd 
ganddynt,  ond  ni  aroglant : 

7  Dwylaw  sydd  iddynt,  ond 
ni  theîmlant;  traed  sydd  idd- 
ynt,  ond  ni  cherddant ;  ni  leis- 
iant  chwaith  â'u  gwddf. 

8  Y  rhai  a'u  gwnant  ydynt 
fel  hwythau,  a  phob  un  a  ym- 
ddiriedo  ynddynt. 

9  ^  O  Israel,  ymddiried  di  yn 
yr  Aeglwydd:  ^efe  yw  eu 
porth  a'u  tarian. 

«  Edrych  Ps.  118. 1,  2,  3,  4.  a  135. 12,  20. 
fPs.33.20.  Diar.  30.5. 

10  Tỳ  Aaron,  ymddîriedwch 
yn  yr  Aeglwydd:  efe  yw  eu 
porth  a'u  tarian. 

11  Y  rhai  a  ofnwch  yr  Ae- 
GLWYDD,  ymddiriedwch  yn  yr 
Arglwydd:  efe  yio  eu  porth 
a'u  tarian. 

12  Yr  Aeglwydd  an  cofiodd 
nî :  efe  a'n  bendithia  :  ben- 
dithîa  efe  dŷ  Israel ;  bendithîa 
efe  d5^  Aaron. 

13  ^Bendithia  efe  y  rhaî  a 

8Ps.  128.1,4. 

117 


MAU.  Bendithio  Duw. 

ofnant  yr  Arglwydd,  fychain 
^  a  mawrion.       ^  neb.  gyd  â. 

14  Yr  Arglwydd  a'ch  chwan- 
ega  chwi  fwyfwy,  chwychwi 
a'ch  plant  hefyd. 

15  Bendigedig  ydych  chwi 
gan  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a 
wnaeth  nef  a  daear. 

16  Y  nefoedd,  'ie,  y  nefoedd 
ydynt  eiddo  yr  Arglwydd  :  a'r 
ddaear  a  roddes  efe  i  feibion 
dynion. 

17  ^Y  meirw  ni  foliannant  yr 
Arglwydd,  na'r  neb  sydd  yn 
disgyn  i  ddistawrwydd. 

^  Ps.  6.  5.  a  88. 10, 11, 12.  Es.  38. 18. 

18  ^  Ond  nyni  a  fendithiwn  yr 
Arglwydd  o  hyn  allan  ac  yn 
dragywydd.   Molwch  yr  Ar- 

GLWYDD.  iDan.2.20. 

PSALM  CXVI. 

1  Bafydd  yn  dangos  ei  gariad  a'i  ddyled  tn 
ag  at  Dduw  am  ei  icared  ef  :  12  ac  yn  ym- 
egnio  ifod  yn  ddwlchgar. 

DA  gennyf  wrandaw  o'r  Ar- 
GLWYDD  ar  fy  Uef,  am 
gweddîau. 

2  Am  ostwng  o  hono  ei  glust 
attaf,  am  hynny  Uefaf  dros  fy 
nyddiau  arno  ef. 

3  *  Gofidion  angau  a'm  cylch- 
ynasant,  a  gofidiau  ufí'ern  a'm 
^  daliasant :  ing  a  bUnder  a 

gefaÌS.      »Ps.  18.  5,  6.      2Heb.  catcsant. 

4  Yna  y  gelwais  ar  enw  }t  Ar- 
glwydd;  Attolwg,  Arglwydd, 
gwared  fy  enaid. 


Yr  Arglwydd  yn  PSALMAU 

5  Graslawn  yiv  yr  Abglwydd, 
a  chyfiawn;  a  thosturîol  yw 
ein  Düw  nî. 

6  Yr  Aeglwydd  sydd  yn  cadw 
y  rhai  annichellgar :  tlodais, 
ac  efe  a'm  hachubodd. 

7  Dychwel,  O  íy  enaid,  i'th 
orphwysfa ;  canys  ^  yr  Ak- 
GLWYDD  fu  dda  wrthyt.  bPs.13.6. 

8  O  herwydd  i  ti  waredu  fy 
enaid  oddi  wrfch  angau,  fy  Uyg- 
aid  oddi  wrth  ddagrau,  a'm 
traed  rhag  Uithro.    ^  ps.  íq.  13. 

9  Rhodiaf  o  flaen  yr  Aeglwydd 
^  yn  nhir  y  rhai  byw.    «^ps.  27. 13. 

10  ^  Credais,  am  hynny  y 
lleferais:  cystuddiwyd  fi  yn 
ddirfawr.  «2001.4.13. 

11  ^  Mi  a  ddywedais  yn  fy 
fírwst,  ^  Pob  dyn  sydd  gel- 
wy  ddog.      'Ps.  31. 22.    í  Ehuf.  3. 4. 

12  Beth  a  dalaf  i'r  Arglwydd, 
am  ei  hoU  ddoniau  i  mi  ? 

13  Phîol  iachawdwriaeth  a 
gymmeraf,  ac  ar  enw  yr  Ar- 
GLWYDD  y  galwaf. 

14  ^Fy  addunedau  a  dalaf  i'r 
Arglwydd,  yn  awr  y'ngẃydd  ei 
holl  bobl  ef.       «»^8.22.25.  ad  is. 

15  *  Gwerthfawr  y'ngolwg  yr 
Aeglwydd  yw  marwolaeth  ei 
saint  ef.  »P8.72.i4. 

16  0  Arglwydd,  yn  ddîau  ^  dy 
was  di  ydwyf  fi ;  dy  was  di 
ydwyf  fi,  ^  mab  dy  wasanaeth- 
wraig :  dattodaîst  fy  rhwymau. 

*P8.mi2.     »Pe.86. 16.  ; 
118 


gwrandaw  gweddi. 

^  17  Aberthaf  i  ti  '^aberth  mol- 
iant ;  a  galwaf  ar  enw  yr  Ar- 

GLWYDD.  «»Lef.7.12. 

18  ^Talaf  fy  addunedau  i'r 
Arglwydd,  yn  awr  y'ngẃydd  eî 

holl  bobl,  «ad.  14. 

19  Y'nghynteddoedd  tŷ  yr 
Arglwydd,  yn  dy  ganol  dî, 

0  Jerusalem.  Molwch  yr  Ar- 

GLWYDD. 

PSALM  CXVII. 

Cytìghor  i /olîannu  Duw  am  ei  drugaredd 
à'i  wirionedd, 

'  "l/rOLWCH  yr  Arglwydd, 
ItJL  yr  hoU  genhedloedd: 
clodforwch  ef,  yr  holl  bobl- 
oedd.  «Rhuf.io.  11. 

2  O  herwydd  ei  drugaredd 
ef  tu  ag  attom  ni  sydd  fawr : 
a  gwirionedd  yr  Arglwydd  a 
hery  yn  dragywydd.  Molwch 
yr  Arglwydd. 

PSALM  CXVI1L 

1  Gynghor  i  foliannu  Duw  am  eî  drugaredd, 
5  Y  Psalmydd,  wrth  a  hrofasai  efe  ei  hun, 
yn  dangos  mor  dda  ydyw  hyderu  ar  Dduw, 
19  Mynegi  dyfodiad  Crist  yn  ei  deyrnas, 
dan  rith  a  chysgod  y  Psalmydd, 

CLODFORWCHyr  Ar- 
GLWYDD ;  canys  da  yw :  o 
herwydd  ei  drugaredd  a  hery 
yn  dragywydd. 

•  1  Chron.  16.  8.   Ps.  106. 1.  a  107. 1.  a  136.  1. 

2  **Dyweded  Israel  yr  awr 
hon,  fod  ei  drugaredd  ef  yn 
parJiáu  yn  dragywydd. 

bEdrych  Ps.115.  9,  &c. 

3  Dyweded  tỳ  Aaron  yn  awr, 


Cynghor  ijbli  Duw  PSAI 

fod  eî  driigaredd  ef  yn  par- 
hâu  yn  dragywydd. 

4  Yn  awr  dyweded  y  rhai 
a  ofnant  yr  Arglwydd,  fod  eî 
drugaredd  ef  yn  parhdu  yn 
dragywydd. 

5  ^  Mewn  ing  y  gelwais  ar  yr 
Arglwydd;  yr  Arglwydd  a'm 
clybu,  ac  ^  a'm  gosododd  mewn 
ehangder. 

c  Ps.  120. 1.      2  Heb.  Allan  o  ing.      ^  Ps.  18. 19. 

6  *Yr  Arglwydd  sijdd  gyd  â 
mi,  nîd  ofnaf :  beth  a  wna  dyn 

Ì  mi?  eps.27. 1.a56.4,ll. 

7  ^Yr  Arglwydd  sydd  gyd  â 
mi  ym  mhlith  fy  nghynnorth- 
wywyr :  am  hynny  y  caf  weled 
fy  ewyllys  ar  fy  nghaseion. 

fEs.  51. 12.   Heb.  13.6. 

8  ^Gwell  yw  gobeithîo  yn 
yr  Arglwydd,  nag  ymddiried 
mewn  dyn. 

e  Ps.  54.  4.  a  40.  4.  a  62.  8,  9.  Jer.  17.  5, 7. 

9  ^Gwell  yw  gobeithio  yn 
yr  Arglwydd,  nag  ymddiried 
mewn  tywysogion.    «^ps.  146.3. 

10  Yr  hoU  genhedloedd  a'm 
hamgylchynasant :  ond  yn  enw 
yr  Arglwydd  mi  a'u  torraf 
hwynt  ymaith. 

11  Amgylchynasantfi;  îe,  am- 
gylchynasant  fi:  ond  yn  enw 
yr  Arglwydd  mi  a'u  torraf 
hwynt  ymaith. 

12  Amgylchynasant  fi  *fel 
gwenyn ;  diffbddasant  ^  fel  tân 
drain:  o  herwydd  yn  enw  yr 

íDeut.  1.44.  kpreg.7.6. 
119 


MAU.  am  ei  druyaredd. 

Arglwydd  mi  a'u  torraf  hwynt 
ymaith. 

13  Gan  wthio  y  gwthiaist  fi, 
fel  y  syrthiwn:  ond  yr  Ar- 
GLWYDD  a'm  cynnorthwyodd. 

14  ^  Yr  Arglayydd  yio  fy  nerth 
a'm  cân;  ac  sydd  a  iachawd- 
wriaeth  i  mi.    1  Exod.  15. 2.  es.  12. 2. 

15  Llef  gorfoledd  a  iachawd- 
wTÌaeth  sydd  ym  mhebyll  y  cyf- 
iawn :  deheulaw  yr  Arglw  ydd 
sydd  yn  gwneuthur  grymmus- 
der. 

16  Deheulaw  yr  Arglw  ydd 
a  ddyrchafwyd:  deheulaw  yr 
Arglwydd  sydd  yn  gwneuthur 
grymmusder. 

17  ""Ni  byddaf  farw,  ond  by  w ; 
a  mynegaf  weithredoedd  yr 

ArGLWYDD.        ^Ps.  6.5.  Hab.1.12. 

18  Gan  gospi  y'm  cospodd  yr 
Arglwydd:  ond  ni'm  rhodd- 
odd  i  farwolaeth. 

19  Agorwch  i  mi  byrth  cyf- 
iawnder:  âf  i  mewn  iddynt,  a 
chlodforaf  yr  Arglw  ydd. 

^  Es.  26.  2. 

20  Dyma  borth  yr  Arglwydd; 
""y  rhai  cyfiawn  a  ânt  i  mewn 

Ìddo.      ^'Es.Sô.  8.   Dat.  21.  27.  a  22. 14, 15. 

21  Clodforaf  di;  o  herwydd  i 
ti  fy  ngwrandaw%  a  th  fod  yn 
iachawdwrîaeth  i  mi. 

22  P  Y  maen  a  w  rthododd  yr 
adeiladwyr,  a  aeth  yn  ben  i'r 

gOngl.    p  Matt.  21.  42.  Marc  12. 10.  Luc  20. 17. 
Act.4.11.   Epli.2. 20.  lPetr2.4,7. 


Myfyrdodau  a  PSAI 

23  O'r  Abglwydd  y  daeth 
hyn;  hyn  06(^6?  ryfedd  yn  eîn 
golwg  ni. 

24  Dyma  y  dydd  a  wnaeth 
yr  Aeglwydd;  gorfoleddwn  a 
llawenychwn  ynddo. 

25  Attolwg,  Aeglwydd,  achub 
yn  awr:  attolwg,  Arglwydd, 
pâr  yn  awr  Iwyddîant. 

26  ^Bendîgedig  yw  a  ddêl 
yn  enw  yr  Arglwydd:  ben- 
dithiasom  chwî  o  dŷ  yr  Ar- 

GLWYDD.   q  Matt.  21.  9.  a  23.  39.  Marc  11.  9. 
Luc  19.  38.  Edrych  Zech.  4.  7. 

27  Duw  yw  yr  Arglwydd,  yr 
hwn  a  lewyrchodd  i  ni:  rhwym- 
wch  yr  aberth  â  rhaíFau,  hyd 
wrth  gyrn  yr  allor. 

28  Fy  Nuw  ydwyt  ti,  a  mi 
a'th  glodforaf:  dyrchafaf  di, 
fy  Nuw. 

29  Clodforwch  yr  Arglwydd; 
canys  da  yw:  o  herwydd  yn 
dragywydd  y  pery  ei  drugar- 
edd  ef. 

PSALM  CXIX. 

YPsálm  hon  sydd  yn  cynnwys  amryw  weddiau, 
a  molîannaUj  ac  addewidîon  ufudd-dod, 

ALEPH. 

GWYN  fyd  y  rhai  perfFaith 
eu  ffordd,  *y  rhai  a  rod- 
iant  y'nghyfraith  yr  Arglwydd. 

a  Ps.  128.  1. 

2  Gwỳn  fyd  y  rhai  a  gad- 
want  ei  dystiolaethau  ef;  ac 
a'i  ceisiant  ef  â'u  hoU  galon. 

120 


MAU.        gweddiau  y  Psalmydd. 

3  rhai  hefyd  nî  wnant 
anwiredd,  hwy  a  rodiant  yn  ei 

ffyrdd  ef.  t>lIoan3.9.a5.18. 

4  Ti  a  orchymynaist  gadw  dy 
orchymynion  yn  ddyfal. 

5  O  am  gyfeirio  fy  fíyrdd  î 
gadw  dy  ddeddfau ! 

6  Yna  ni'm  gwaradwyddid, 
pan  edrychwn  ar  dy  hoU  or- 
chymynion. 

7  ^Clodforaf  di  âg  uniondeb 
calon,  pan  ddysgwyf  farnedig- 
aethau  dy  gyfiawnder.    ad.  171. 

8  Cadwaf  dy  ddeddfau;  O 
na  âd  fi  yn  hollol. 

BETH. 

9  Pa  fodd  y  glanhâ  llangc  ei 
Iwybr  ?  wrth  ymgadw  yn  ol  dy 
air  di. 

10  A'm  hoU  galon  y'th  geis- 
iais:  na  âd  i  mi  gyfeiUorni 
oddi  wrth  dy  orchymynion. 

11  ^Cuddiais  dy  ymadroddion 
yn  fy  nghalon,  fel  na  phechwn 
i'th  erbyn.    ^  ps.  37. 31.  luc  2. 19, 51. 

12  Ti,  Aeglayydd,  wyt  fen- 
dîgedig:  ^  dysg  i  mi  dy  ddeddf- 

aU.  ®  ad.  26,  33.  64.  68, 108, 124. 135. 

13  A'm  gwefusau  y  treuthais 
hoU  farnedigaethau  dy  enau. 

14  Bu  mor  Uawen  gennyf 
ffordd  dy  dystiolaethau,  a'r 
hoU  olud. 

15  Yn  dy  orchymynîon  y  my- 
fyriaf,  ac  ar  dy  Iwybrau  yr 
edrychaf. 


Proffes  0  ufudd'dod  PSAI 

16  Yn  dy  ddeddfau  yr  ym- 
ddigrîfaf:  nîd  anghofiaf  dy 
aîr. 

GIMEL. 

17  Bydd  dda  wrth  dy  was, 
fel  y  byddwyf  byw,  ac  y  cad- 
wyf  dy  aîr. 

18  Datguddîa  fy  llygaîd,  fel  y 
gwelwyf  bethau  rhyfedd  allan 
o'th  gyfraith  di. 

19  ^Dîeithr  ydwyf  fi  ar  y 
ddaear:  na  chudd  di  rhagof 
dy  orchymy nion.       r  Gen.  47. 9. 

lChr.  29. 15.   Ps.  39. 12.   2  Cor.  5.  6.   Heb.  11. 13. 

20  ^Drylliwyd  fy  enaid  gan 
awydd  i'th  farnedigaethau  bob 
amser.      5  ps.  42. 1. 2.  a  es.  1.  a  84. 2. 

21  Ceryddaist  y  beilchion 
^melldigedig,  y  rhai  a  gyfeil- 
iornant  oddi  wrth  dy  orchym- 

yniOn.      *  Neu,  a  mdldigedig  yw  y  rhai,  &c. 

22  Tro  oddi  wrthyf  gywilydd 
a  dirmyg :  oblegid  dy  dystiol- 
aethau  di  a  gedwais. 

23  Tywysogion  hefyd  a  eis- 
teddasant,  ae  a  ddywedasant 
i'm  herbyn:  dy  was  dithau  a 
fyfyriai  yn  dy  ddeddfau. 

24  ''A'th  dystiolaethau  oedd- 
ynt  fy  hyfrydwch  a'm  cyng- 
horwyr.  "8(1.77.92. 

DALETH. 

25  '  Glynodd  fy  enaid  wrth  y 
llwch :  "  by whâ  fi  yn  ol  dy  air. 

'Ps.44.  25.      »ad.  40.  Pb.  143. 11. 

26  Fy  fíyrdd  a  fynegais,  a 


MAU.  t^r  fjair  mnctaidd, 

gwrandewaist  fi:  Mysg  i  mi 
dy  ddeddfau. 

lad.  12.   Ps.25.4.  a27.  ll.a8C.  11. 

27  Gwna  i  mi  ddeall  fltbrdd 
dy  orchymynion;  a  mi  a  fy- 
fyriaf  yn  dy  ryfeddodau. 

28  ""Diferodd  fy  enaid  gan 
ofid :  nertha  fi  yn  ol  dy  air. 

^  Ps.  107.  26. 

29Cymmer  oddi  wrthyf  ffbrdd 
y  celwydd ;  ac  yn  raslawn  dod 
i  mi  dy  gyfraith. 

30  Dewisais  ffbrdd  gwirion- 
edd:  gosodaîs  dy  farnedîg- 
aethau  o'm  hlaen. 

31  Glynais  wrth  dy  dystiol- 
aethau :  O  Aeglwydd,  na'm 
gwaradwydda. 

32  Ffordd  dy  orchymynion 
a  redaf,  pan  °  ehangech  fy 
nghalon.  ^  es.  eo.  5. 

HE. 

33  ""Dysg  i  mi,  O  Aeglan  ydd, 
ff'ordd  dy  ddeddfau,  a  chad- 
waf  hi  liyd  y  diwedd.     °  ad.  12. 

34  Gwna  i  mi  ddeall,  a  chad- 
waf  dy  gyfraith ;  îe,  cadwaf  hi 
am  holl  galon. 

35  Gwna  i  mi  gerdded  yn 
llwybr  dy  orchymynion :  canys 
ynddo  y  mae  fy  ewyllys. 

36  Gostwng  fy  nghalon  at  dy 
dystiolaethau,  ac  nid  at  gy- 
bydd-dra. 

37  PTro  heibîo  fy  llygaid, 

P  Es.  33. 15. 


Amryw  ddeisyfiadaii.  PSAL 

rliag;  ^edrych  ar  wagedd;  a 
bywhâ  íì  yn  dy  ffyrdd. 

1  Diar.  23.  5. 

38  Sicrhâ  dy  air  i'th  was,  yr 
hwn  sydd  yn  ymroddi  i'th  ofn 
dî. 

39  Tro  heibio  fy  ngwarad- 
wydd  yr  wyf  yn  ei  ofni :  canys 
dy  farnedigaethau  sydd  dda. 

40  Wele,  awyddus  ydwyf  i'th 
orchymynion :  '  gwna  i  mi  fyw 
yn  dy  gyfiawnder. 

'ad.25,  88,107, 149,156, 159. 
FAU. 

41  Deued  i  mi  dy  drugaredd, 
Aeglwydd,  a'ih  iachawdwr- 
iaeth  yn  ol  dy  air. 

42  Yna  ^yr  attebaf  i'm  cabl- 
ydd:  o  herwydd  yn  dy  air  y 
gobeithîais. 

3  Neu,  yr  attehaf  heth  i'r  hmi  a*m  cerydâo. 

43  Na  ddwg  dithau  air  y  gwîr- 
ionedd  o'm  genau  yn  Uwyr :  o 
herwydd  yn  dy  farnedigaeth- 
au  di  y  gobeithiais. 

44  A'th  gyfraith  a  gadwaf  yn 
wastadol,  byth  ac  yn  dragy- 
wydd. 

45  Ehodiaf  hefyd  mewn  e- 
hangder:  o  herwydd  dy  or- 
chymynîon  di  a  geisiaf. 

46  'Ac  am  dy  dystiolaethau 
di  y  Uefaraf  o  flaen  brenhin- 
oedd,  ac  ni  bydd  cywilydd 
gennyf.      •Ps.m  i.  Matt.  lo.  is,  19. 

47  Ac  ymddîgrifaf  yn  dy  or- 

chymynion,  y  rhai  a  hoffais. 
122" 


iIAU,  Cysur  mewn  cystudd. 

48  A'm  dwylaw  a  ddyrchafaf 
at  dy  orchymynîon,  y  rhai  a 
gerais;  a  mi  a  fyfyriaf  yn  dy 
ddeddfau. 

ZAIN. 

49  Cofia  y  gair  wrth  dy  was, 
yn  yr  hwn  y  peraist  1  mi  o- 
í)eithio. 

50  Dyma  fy  nghysur  yn  fy 
nghystudd:  canys  dy  aîr  di 
a'm  bywhaodd  i. 

51  Y  beilchion  a'm  gwatwar- 
asant  yn  ddîrfawr:  er  hynny 
ni  throaîs  oddi  wrth  dy  gyf- 
raith  di. 

52  Cofiais,  O  Abglwydd,  dy 
farnedigaethau  erioed;  ac  ym- 
gysurais. 

53  Dychryn  a  ddaeth  arnaf, 
oblegid  yr  annuwiolion,  y  rhaî 
sydd  yn  gadu  dy  gyfraith  di. 

54  Dy  ddeddfau  oedd  fy 
nghân  yn  nhŷ  fy  mhererin- 
dod. 

55  *Cofiais  dy  enw,  Aeglwydd, 
y  nos ;  a  chedwais  dy  gyfraith. 

t  Ps.  63.  6. 

56  Hyn  oedd  gennyf,  am  gadw 
o  honof  dy  orchymynion  di. 

CHETH. 

57  "^O  Aeglwydd,  fy  rhan 
ydwyt;  dywedais  y  cadwn  dy 
eirîau.    '^Ps.ie.s.  jer.io.ie.  Gaiar.3.24. 

58  Ymbiliais  â'th  wyneb  â'm 
hoU  galon:  trugarhâ  wrthyf 
yn  ol  dy  air. 

59  Meddyliais  am  fy  flfyrdd. 


Gwyno  oblegid  PSAI 

a  throaîs  fy  nhraed  at  dy  dyst- 
îolaethau  dî. 

60  Brysîaîs,  ac  nid  oedaîs 
gadw  dy  orchymynîon. 

61  ^Mînteîoedd  yr  annuwîol- 
îon  a'm  hyspeîlîasant :  ond  nid 
anghofìais  dy  gyfraith  di. 

*  Neu,  Byddinoedd. 

62  Hanner  nos  y  cyfodaf  i'th 
foh'annu,  am  farnedigaethau 
dy  gyfìawnder. 

63  Cyfaill  ydicyf  fi  i'r  rhai  oU 
a'th  ofnant,  ac  i 'r  rhai  a  gad- 
want  dy  orchymynion. 

64  Llawn  yw  y  ddaear  o'th 
drugaredd,    O  Aeglwydd: 

dysg  i  mi  dy  ddeddfau. 

«  ad.  12, 26. 
TETH. 

65  Gwnaethost  yn  dda  a  th 
was,  O  Arglwydd,  yn  ol  dy 
air. 

66  Dysg  î  mi  iawn  ddeall  a 
gwybodaeth:  o  herwj^dd  dy 
orchymynion  di  a  gredais. 

67  ^Cyn  fy  nghystuddio  yr 
oeddwn  yn  cyfeiliorni:  ond 
yn  awr  cedwais  dy  aîr  di. 

yad.71.  Jer.  31. 18, 19. 

68  Da  ydimjt,  a  daionus: 
'  dysg  i  mi  dy  ddeddfau. 

«  ad.  12,  26. 

69  Y  beilchion  a  glytiasant 
gelwydd  i'm  herbyn;  minnau 
a  gadwaf  dy  orchymynion  â'm 
holl  galon. 

123 


yiAU.  traha  y  beilchion. 

70  *Cyn  frased  ar  bloneg  yw 
eu  calon:  minnau  a  ymddigrif- 
ais  yn  dy  gyfraith  di. 

«Fs.lT.  10.  E8.6.10. 

71  ^Da  yio  i  mi  fy  nghys- 
tuddio ;  fel  y  dysgwn  dy  ddedd- 

faU.  fead.67.  Heb.  12. 10, 11. 

72  ''Gwell  i  mi  gyfraith  dy 
enau,  na  miloedd  o  aur  ac 
arian.     «ad.127.  ps.  19. 10.  Diar.  s.  11. 

lOD. 

73  "^Dy  ddwylaw  a'm  gwnaeth- 
ant,  ac  a'm  Huniasant:  pâr 
i  mi  ddeall,  fel  y  dysgwyf  dy 
orchymynion. 

d  Job  10.  8.  Ps.  100.  3.  a  138.  8. 

74  rhai  ath  ofnant  a'm 
gwelant,  ac  a  lawenychant ;  o- 
blegid  gobeithio  o  honof  yn 
dy  air  dî.  «^9.34.2. 

75  Gwn,  Arglwydd,  mai  ^  cyf- 
iawn  yiü  dy  farnedigaethau ; 
ac  ^mai  mewn  ífyddlondeb  y'm 
cystuddiaist. 

5  Heb.  ciiüaicnder.      f  Heb.  12. 10. 

76  Bydded,  attolwg,  dy  dru- 
garedd  i'm  cysuro,  yn  ol  dy 
air  i'th  wasanaethwr. 

77  Deued  i  mi  dy  drugar- 
eddau,  fel  y  byddwyf  by w ;  o 
herwydd  ^dy  gyfraith  yw  fy 
nigrifwch .         ^  ad.  24, 47. 174. 

78  Cywilyddier  y  beilchion, 
canys  gwnant  gam  â  mi  yn 
ddîachos :  ond  myfi  a  fyfyriaf 
yn  dy  orchym^^ìion  di. 


Y  gair  yn  gysur  PSALM AU. 

79  Tröer  attaf  fi  y  rhaî  a'th 
ofnant  dî,  a'r  rhaî  a  adwaen- 
ant  dy  dystîolaethau, 

80  Bydded  fy  nghalon  yn 
berfíaith  yn  dy  ddeddfau;  fel 
na'm  cywilyddier. 

CAPH. 

81  ^DifFygiodd  fy  enaid  am 
dy  iachawdwriaeth :  wrth  dy 
air  yr  ydwyf  yn  disgwyl. 

Ps.  73.  26.  a  84.  2. 

82  '  Y  mae  fy  Uygaid  yn  pallu 
am  dy  air,  gan  ddywedyd,  Pa 
bryd  y'm  diddeni  ? 

iad.123.  Ps.69.3. 

83  Canys  ^ydwyf  fel  costrel 
mewn  mwg;  ond  nid  anghof- 
iais  dy  ddeddfau.  >^Job3o.3o. 

84  ^Pa  nifer  yw  dyddiau  dy 
was  ?  pa  bryd  y  gwnei  farn  ar 
y  rhai  a'm  herlidiant  ?   '  ps.  39. 4. 

85  ^  Y  beilchion  a  gloddias- 
ant  byllau  i  mi,  yr  hyn  nid  yw 
WTth  dy  gy fraith  di.      ps.  35. 7. 

86  Dy  hoU  orchymynion  yd- 
ynt  ^wirionedd:  ar  gam  y'm 
herlidiasant ;  cymmorth  fi. 

*  Neu^ffyddlondéb. 

87  Braidd  na'm  difasant  ar 
y  ddaear;  minnau  ni  adewais 
dy  orchymynion. 

88  "^Bywhâ  fi  yn  ol  dy  dru- 
garedd;  felly  y  cadwaf  dyst- 
iolaeth  dy  enau.         °  ad.  40. 

LAMED. 

89  ^Yn  dragywydd,  O  Ar- 

«^Pe.  89.  2.  Matt.  24.  34, 35. 
124 


mewn  trallod, 

GLWYDD,  y  mae  dy  air  wedi  ei 
sicrhâu  yn  y  nefoedd. 

90  Dy  wirionedd  sydd  hyd 
genhedlaeth  a  chenhedlaeth : 
seiliaist  y  ddaear,  a  hi  a  saif. 

91  Wrth  dy  farnedigaethau  y 
safant  heddyw:  canys  dy  weîs- 
ion  yw  pob  peth. 

92  Oni  bai  fod  ^dy  ddeddf  yn 
hyfrydwch  i  mi,  darfuasai  yna 
am  danaf  yn  fy  nghystudd. 

P  ad.  24. 

93  Byth  nid  anghofiaf  dy  or- 
chymynion:  canys  â  hwynt 
y  m  bywheaist. 

91  Eiddot  ti  ydwyf,  cadw  fi : 
o  herwydd  dy  orchymynion  a 
geisiais. 

95  Y  rhai  annuwiol  a  ddis- 
gwyliasant  am  danaf  i'm  di- 
fetha:  ond  dy  dystiolaethau  di 
a  ystyriaf  fi. 

96  ^  Yr  ydwyf  yn  gweled  diw- 
edd  ar  bob  perffeithrwydd : 
ond  dy  orchymyn  di  sydd  dra 
ehang.         « Matt.  5. 18.  a  24. 35. 

MEM. 

97  Mor  gu  gennyf  dy  gyfraith 
di!  'hi  yw  fy  myfyrdod  ^beu- 

nydd.  Ps.  1.  2.      ^  ar  hyd  y  dydd. 

98  A'th  orchymynion  yr  yd- 
wyt  yn  fy  ngwneuthur  yn 
ddoethach  na'm  gelynion:  can- 
ys  byth  y  ^maent  gyd  â  mî. 

8  Heb.  mae. 

99  Deallais  fwy  na'm  hoU 


Y  gair  yn  Uusern  PSAL 

atlirawon:  o  herwydd  dy  dyst- 
îolaethau  yw  fy  myfyrdod, 

100  Deallaîs  yn  well  na'r 
henuriaid,  am  fy  mod  yn  cadw 
dy  orchymynion  di. 

101  Atteliais  fy  nhraed  oddi 
wrth  bob  Uwybr  drwg,  fel  y 
cadwn  dy  air  di. 

102  Ni  chiliais  oddi  wrth  dy 
farnedigaethau :  o  herwydd  ti 
a'm  dysgaist. 

103  '  Mor  felus  yw  dy  eiriau 
^  i'm  genau  !  melusach  na  mêl 
i'm  safn. 

8  Pa.  19. 10.   Diar.  8. 11.     »  Heb.  i  daflod  fy  ngenau ! 

104  Trwy  dy  orchymynion  di 
y  pwyllais :  am  hynny  '  y  case- 
ais  bob  gau  Iwybr.      *  ad.  128. 

NUN. 

105  ^"Llusern  ì/iv  dy  air  i'm 
traed,  a  llewyrch  i'm  Uwybr. 

2  Neu,  CanwyU.      «  Diar.  6.  23. 

106  Tyngais,  a  chyflawnaf,  y 
cadwn  farnedigaethau  dy  gyf- 
îaw  nder.  ^  Neh.  lo.  29. 

107  Cystuddiwyd  íì  yn  ddir- 
fawr  :  ^  by whâ  fi,  O  Aeglwydd, 
}Ti  ol  dy  air.  yad.88. 

108  Attolwg,  Arglwydd,  bydd 
foddlawn  i  ewyllysgar  ofí^rym- 
mau  fy  ngenau,  a  'dysg  i  mi 
dy  famedigaethau.    *  ad.  12, 26. 

109  *  F  mae  fy  enaid  yn  fy 
llaw  yn  wastadol:  er  hynny 
nîd  wyf  yn  anghofio  dy  gyf- 
raith.  » Job  13 14. 

125 


AU.  i  roddi  goleuni. 

110  rhai  annuwiol  a  osod- 
asant  fagl  i  mi:  ond  ni  chyf- 
eiliornais  oddi  wrth  dy  or- 
chymynion.       ps-  ho.  5.  a  141  9. 

111  ''Cymmerais  dy  orchym- 
ynion  yn  etifeddiaeth  dros 
byth:  o  herwydd  "^llawenydd 
fy  nghalon  ydynt. 

c  Deut.  33.  4.        ad.  77,  92, 174. 

112  Gostyngais  fy  nghalon  î 
wneuthur  dy  ddeddfau  byth, 
liyd  y  dîwedd. 

SAMECH. 

113  Meddyliau  ofer  a  gaseais: 
a'th  gyfraith  di  a  hoff'ais. 

114  ^Fy  Uoches  a'm  tarîan 
ydwyt :  yn  dy  air  y  gobeithîaf. 

•Ps.  32.  7.a91.  1. 

115  'Ciliwch  oddi  wrthyf,  rai 
drygîonus:  canys  cadwaf  or- 
chymynîon  fy  Nuw. 

fPs.  6.  8.  al39. 19.   Matt.  7.  23. 

116  Cynnal  fi  yn  ol  dy  aîr,  fel 
y  byddwyf  by w :  ac  na  âd  i  mi 
gywilyddio  am  fy  ngobaith. 

117  Cynnal  fi,  a  díangol  fydd- 
af:  ac  ar  dy  ddeddfau  yr 
edrychaf  yn  wastadol. 

118  Sethraîst  y  rhai  oll  a 
gyfeiliornant  oddi  wrth  dy 
ddeddfau :  canys  t\>Tllodrus 
yìo  eu  dichell  hwjTit. 

119  ^Bwriaist  heibîo  hoU  an- 
nuwiolion  y  tir  ^fel  sothach: 
am  hynny  yr  hoffais  dy  dyst- 

ÌolaethaU.        s  Heb.  Gimaethost  i  holl  Szc, 
cUhrfod  fel,  Scc.      «  Ezec.  22.  18. 


^rddercliotcgrwydd  PSAl 

120  ^Dychrynodd  fy  nghnawd 
rhag  dy  ofn,  ac  ofnais  rhag  dy 
farnedigaethau.       ^  Hab.  3.  le. 

AIN. 

121  Gwneuthum  farn  a  chyf- 
iawnder:  na  âd  fì  i'ni  gor- 
thrymmwyr. 

122  Mechnîa  dros  dy  was  er 
daioni :  na  âd  i'r  beilchion  fy 
ngorthrymmu. 

123  'Fy  Uygaid  a  ballasant 
am  dy  iachawdwriaeth,  ac  am 
ymadrodd  dỳ  gyfiawnder. 

i  ad.  81.  82. 

124  Gwna  i'th  was  yn  ol  dy 
drugaredd,  a  ^dysg  i  mi  dy 
ddeddfau. 

125  Dy  was  ydwi/f  fi ;  pâr  i 
mi  ddeall,  fel  y  gwypwyf  dy 
dystiolaethau. 

126  Amser  yw  i'r  Aeglwydd 
Aveithio :  diddymmasant  dy 
gjdfraith  di. 

127  ^  Am  hynny  yr  hoöaîs  dy 
orchymynion  yn  fwy  nag  aur ; 
îe,  yn  fwy  nag  aur  coeth. 

íad.  72.  Pb.19.  10.  Diar.  8. 11. 

128  Am  hynny  uniawn  y  cyf- 
rifais  dy  orchymynion  am  bob 
peth;  a  ""chaseais  bob  gau 
Iwybr.  «ad.104. 

PE. 

129  Rhyfedd  yw  dy  dystiol- 
aethau :  am  hynny  y  ceidw  fy 
enaid  hwynt. 

130  Agoriad  dy  eiriau  a  rydd 

126 


iMAU.  cyfraith  Duw. 

oleuni:  "pair  ddeall  i  rai  an- 
nichellgar.  »  ps.  19. 7. 

131  Agorais  fy  ngenau,  a  dy- 
heais :  oblegid  awyddus  oedd- 
wn  i'th  orchymynion  dî. 

132  ^Edrych  arnaf,  a  thru- 
garhâ  wrthyf,  ^yn  ol  dy  arfer 
*i'r  rhai  a  garant  dy  enw. 

o  Ps.  106.  4.      P  2  Thess.  1.  6,  7.      *  Neu,  tu  ag  at 
V  rhai. 

133  ^Cyfarwydda  fy  ngham- 
rau  yn  dy  air :  ac  na  ly wod- 
raethed  dim  anwiredd  arnaf 

<iPs.  17.5.      'Ps.19.13.  Ehuf.6. 12. 

134  Gwared  fi  oddi  wrth  or- 
thrymder  dynion  :  felly  y  cad- 
waf  dy  orchymynion. 

135  "'Llewyrcha  dy  wyneb  ar 
dy  was:  a  *dysg  i  mi  dy 
ddeddfau.     ^  ps.  4. 6.    « ad.  12, 26. 

136  "  Afonydd  o  ddyfroedd  a 
redant  o'm  Uygaid,  am  na 
chadwasant  dy  gyfraith  di. 

«Jer.9. 1.al4. 17.  Edrych  Ezec.  9. 4. 
TSADI. 

137  Cyfiawn  ydwyt  ti,  O  Ar- 
GLWYDD,  ac  uniawn  yio  dy  farn- 
edigaethau. 

138  Dy  dystiolaethau  y  rJiai 
a  orchymynaîst,  ydynt  ^gyf- 
iawn,  a  flFyddlawn  iawn. 

ö  Heb.  oiìfiawndef  affyddlondéb. 

139  ^Fy  zêl  a'm  Mifaodd;  o 
herwydd  i'm  gelynion  anghofio 
dy  eiriau  di. 

*  Ps.  69.  9.   loan  2. 17.      «  Heb.  torrodd  ymaith 


Gwirionedd  y  PSAl 

140  ^Purwyd  dy  ymadrodd 
yn  ddîrfawr :  am  hynny  y  mae 
dy  was  yn  ei  hoffi. 

y  Ps.  12.  6.  a  18.  30.    Diar.  30.  5. 

141  Bychan  ydioyf  fì,  a  dîr- 
niygus :  ond  nîd  anghofiaîs  dy 
orchymynîon. 

142  Dy  gyfiawnder  sydd  gyf- 
îawnder  byth,  a'th  gyfraith 
sydd  wirionedd. 

143  Adfyd  a  chystudd  am 
goddiweddasant :     a'th  or- 

chymynion  oedd  fy  nigrifwch. 

Heb.  cawsant. 

144  Cyfiawnder  dy  dystiol- 
aethau  a  hery  yn  dragywydd : 
gwna  i  mi  ddeall,  a  byw  fyddaf. 

COPH. 

145  Llefais  â'm  holl  galon; 
cfyw  fi,  O  Arglwydd;  dy 
ddeddfau  a  gadwaf, 

146  Llefais  arnat;  achub  fi, 
^  a  chadwaf  dy  dystiolaethau. 

8  Neu,/eZ  y  cadwuf, 

147  'Achubais  flaen  y  cyf- 
ddydd,  a  gwaeddais ;  wrth  dy 
air  y  disgwyliais.    '  ps.  5. 3.  a  130.  e. 

148  *  Fy  Ifygaid  a  achubasant 
flaen  gwyliadwriaethau  y  iios^ 
i  fyfyrio  yn  dy  air  di.  »  ps.  63. 1,  e. 

149  Clyw  fy  Uef  yn  ol  dy 
drugaredd:  Arglwydd,  ^byw- 
hâ  fi  yn  ol  dy  farnedigaethau. 

ad.  40, 154. 

150  Y  rhai  a  ddifynant  ys- 
gelerder  a  nesasant  arnaf: 

127 


MAU.  tystiolaetliau. 

ymbellasant  oddi  wrth  dy  gjf- 
raith  di. 

151  Tithau,  Arglwydd,  löyt 
agos;  a'th  holl  orchymynîon 
sydd  wirionedd. 

152  Er  ys  tahn  y  gwyddwn 
am  dy  dystiolaethau,  seilio  o 
honot  hwynt  yn  dragywydd. 

EESH. 

153  Gwel  fy  nghystudd,  a 
gwared  fi:  canys  nid  anghof- 
iais  dy  gyfraith. 

154  Dadleu  fy  nadl,  a  gwar- 
ed  fi :  ^  by  whâ  fi  yn  ol  dy  air. 

cPs.35.1.   Mic.  7.  9.      dad.  40. 

155  ^Pell  yio  iachawdwrîaeth 
oddi  wrth  y  rhai  annuwiol: 
o  herwydd  ni  cheisiant  dy 
ddeddfau  di.      •Job  5.4. 

156  Dy  drugareddau,  Ar- 
GLWYDD,  sydd  aml:  ^bywhâ  fi 
yn  ol  dy  farnedigaethau. 

'ad.  149. 

157  Llawer  sijdd  yn  fy  erlid, 
ac  yn  fy  ngwrthwynebu ;  er 
liynny  ni  throais  oddi  wrth  dy 
dystiolaethau. 

158  Gwelais  y  troseddwjT,  a 
gresynais;  am  na  chadwent 
dy  air  di. 

159  Gwel  fy  mod  yn  hoflS  dy 
orchymynion :  Arglwydd, 
^bywhâ  fi  jai  ol  dy  drugar- 
owgTwydd.  » ad.  ss. 

160  ^Gwirionedd  oV  dechreu- 

^  Heb.  DechreuaÂ  dy  air  sydd  tcirionedd. 


Dafydd  yn  hiraethu  am  PSAI 

ad  yw  dy  aîr;  a  phob  un  o'tli 
gyfiawn  farnedigaethau  a  hery 
yn  dragywydd. 

SCHIN. 

161  Tywysogîon  a'm  herlîd- 
îasant  heb  achos :  er  hynny  fy 
nghalon  a  grynai  rhag  dy  aîr 
di. 

162  Llawen  ydwyf  fi  oblegîd 
dy  aîr,  fel  un  yn  cael  ysglyf- 
aeth  lawer. 

163  Celwydd  a  gaseaîs,  ac  a 
fläeiddiais:  a'th  gyfraith  di  a 
hoffais. 

164  Seithwaith  yn  y  dydd 
yr  ydwyf  yn  dy  glodfori;  o 
herwydd  dy  gyfiawn  farnedig- 
aethau. 

165  ^'Heddwch  mawr  fydd  i'r 
rhai  a  garant  dy  gyfraith :  ac 
nid  oes  dramgwydd  iddynt. 

^  Diar.  3.  2. 

166  'Disgwyliais  wrth  dy 
iachawdwriaeth  di,  O  Ak- 
GLWYDD ;  a  gwneuthum  dy  or- 
chymynion.      »Geii.49.i8.  ad.m. 

167  Fy  enaid  a  gadwodd  dy 
dystiolaethau ;  a  hoff*  iawn 
gennyf  hwynt. 

168  Cedwais  dy  orchymyn- 
ion  a'th  dystiolaethau :  canys 
y  mae  fy  hoU  ffyrdd  ger  dy 
fron  di. 

TAU. 

169  Nesâed  fy  ngwaedd  o'th 
flaen,  Arglwydd  :  gwna  î  mi 
ddeall  yn  ol  dy  air. 

128 


MAU.  yr  iachawdwriaeth. 

170  Deued  fy  ngweddi  ger 
dy  fron:  gwared  fi  yn  ol  dy 
air. 

171  ^Fy  ngwefusau  a  draetha 
foliant,  pan  ddysgech  î  mi  dy 
ddeddfau.  ^ad.?. 

172  Fy  nhafod  a  ddatgan  dy 
air:  o  herwydd  dy  hoU  or- 
chymynion  sydd  gyfiawnder. 

173  Bydded  dy  law  i'm  cyn- 
northwyo :  o  herwydd  *  dy  or- 
chymynion  di  a  ddewisais. 

iJo8.24.22.  Diar.l.  29. 

174  ""Hiraethais,  O  Arglwydd, 
am  dy  iachawdwriaeth ;  "a'th 
gyfraith  yw  fy  hyfrydwch. 

ad.  166.      «  ad.  16,  24, 47, 77, 111. 

175  Bydded  byw  fy  enaid,  fel 
y'th  folianno  di ;  a  chynnorth- 
wyed  dy  farnedigaethau  fi. 

176  ^  Cyfeiliornais  fel  dafad 
wedi  colli:  cais  dy  was;  o- 
blegid  nid  anghofiais  dy  or- 
chymynion.    «Es.53.6.  luc15.4,  &c. 

PSALM  CXX. 

1  Dafydd  yn  gioedd'io  yn  erbyn  Döeg ;  3  yn 
ceryddu  ei  dafod  ef :  5  yn  cwyno  fod  yn 
rliaid  iddo  gyttal  a  hucheddu  gyd  ar  anwir. 

Caniad  y  graddau. 

A  R  yr  Aeglwydd  y  gwaedd- 
xjL  ais  *yn  fy  nghyfyngder, 
ac  efe  a'm  gwrandawodd  i. 

a  Ps.  118.  5.  Jonah  2.  2. 

2  Aeglwydd,  gwared  fy  enaîd 
oddi  wrth  wefusau  celwydd- 
og,  ac  oddi  wrth  dafod  twyll- 
odrus. 


Diogelwch  y  duwiol. 

3  ^Beth  a  roddir  î  ti?  neu 
pa  beth  a  wneir  i  ti,  dydi  dafod 
twyllodrus  ? 

2  Neu,  Beíìi  a  rydd  tafod  twyllodrus  i  tiî  neu,  beíh  a 
ychicanega  i  ti  ? 

4  Llymion  saethau  cawr, 
ynghyd  â  marwor  meryw. 

5  Gwae  fi,  fy  mod  yn  pres- 
wylio  ym  Mesech,  yn  cyfan- 
neddu  ^ym  mhebyll  Cedar. 

»>  1  Sam.  25. 1.  Jer.49.29. 

6  Hir  y  trigodd  fy  enaid  gyd 
a  r  hwn  oedd  yn  casâu  tang- 
nefedd. 

7  Heddychol  ydicyf  fi :  ond 
pan  lefarwyf,  y  maent  yn  harod 
î  ryfel. 

PSALM  CXXL 

Mawr  dd'iogélwch  y  duwiol,  sydd  yn  hyderu 
ar  nawdd  ac  amddiffyn  Bim, 

Caniad  y  graçldau. 

^T^YRCHAFAF  fy  llygaid 
jLJ  i  r  mynyddoedd,  o 'r  Ue 
y  daw  fy  nghymmorth. 

2  Neu.  A  ddtfrcliafaffi.  Edrj^ch  Jer.  3.  23. 

2  *  Fy  nghymmorth  a  ddaw 
oddi  wrth  yr  Arglwydd,  yr 
hwn  a  wnaeth  nefoedd  a  dae- 
ar.  *  Ps.  124. 8. 

3  Ni  âd  efe  i'th  droed  lithro: 


ac  ^  ni  huna  dy  geidwad. 

VP8.127. 1.  E6.27.3. 

4  Wele,  ni  huna  ac  ni  chwsg 
ceidwad  IsraeL 

5  Yr  Aeglayydd  yv)  dy  geid- 

129 


PSALMAU.      Llawenydd  y  Psalmydd. 

wad:  yr  Arglwydd  yit^  ^dy 
gysgod  ^  ar  dy  ddeheulaw. 

«  Ee.  25. 4.      d  Pfl.  16.  8.  a  109.  31. 

6 'Ni'th  dery  yr  haul  y  dydd, 
na'r  lleuad  y  nos. 

V  •  Ps.  91.  5.   Eb.  49. 10.  Dat.  7. 16. 

7  Yr  Arglwydd  a'th  geîdw 
rhag  pob  drwg:  efe  a  geidw 
dy  enaid. 

8  Yr  Arglwydd  geîdw  dy 
fynediad  a'th  ddyfodiad,  o'r 
pryd  hwn  hyd  yn  dragywydd. 

íDeut.  23.  6. 

PSALM  CXXII. 

1  Bafydd  yn  dangos  ei  lawenydd  dros  yr  eglwys; 
6  ac  yn  gwedd'io  am  heddwch  iddi. 

Caniad  y  gi'addau,  o'r  eiddo  Dafydd. 

LLAWENYCHAIS  pan 
ddywedent  wrthyf,  Awn  i 
dỳ  yr  Arglwydd. 

2  Ein  traed  a  safant  o  fewn 
dy  byrth  di,  O  Jerusalem. 

3  Jerusalem  a  adeiladwyd  fel 
dinas  *wedi  ei  cliyd-gyssylltu 
ynddi  ei  hun.    *  Edrych  2  sam  3. 9. 

4  ^Yno  yr  esgyn  y  Uwythau, 
llwythau  yr  Arglwydd,  ^yn 
dystiolaeth  i  Israel,  i  foliannu 
enw  yr  Aeglwydd. 

^  Exod.  23. 17.   Deut.  16. 16.      c  Exod.  16.  34. 

5  Canys  yno  ^y  gosodwyd 
gorsedd-femgcîau  barn,  gor- 
sedd-feingciau  tŷ  Dafydd. 

2  Heb.  i/r  eistedd. 

6  Dymunwch  heddwch  Jeru- 
salem:  llwydded  y  rhai  ath 
hoífant. 

E 


Hyder  y  duwiol^  PSAI 

7  Heddwch  fyddo  o  fewn  dy 
ragfur,(^  ffyniant  yn  dybalasau. 

8  Er  mwyn  fy  mrodyr  a'm 
cyfeîUîon  y  dywedaf  yn  awr, 
Heddwch  fyddo  i  ti. 

9  Er  mwyn  tŷ  yr  Aeglwydd 
eîn  Duw,  ^y  ceisîaf  i  ti  ddaioni. 

dNeh.  2. 10. 

PSALM  CXXIII. 

1  Y  duwîol  yn  dangos  eii  hyder  ar  Ddaw;  3  ac 
yn  gwedd'io  ar  gael  eu  gwared  oddi  wrth 
ddirmyg. 

Caniad  y  graddau. 

ATTAT  ni  y  dyrchafaf  fy 
xjL  Uygaid,  ti  yr  hwn  ^  a  bres- 
wyli  yn  y  nefoedd. 

a  Ps.  121. 1.      b  Ps.  115.  3. 

2  Wele,  fel  y  mae  llygaid 
gweision  ar  law  eu  meistraid, 
neu  îe\  y  mae  Uygaid  llaw-for- 
wyn  ar  law  ei  meistres;  felly 
y  mae  ein  llygaid  ni  ar  yr 
Arglwydd  ein  Duw,  hyd  oni 
thrugarhao  efe  wrthym  ni. 

3  Trugarhâ  wrthym,  Ae- 
G  L  w  Y  D  D,  trugarhâ  wrthy m ; 
canys  Uanwyd  ni  â  dirmyg  yn 
ddirfawr. 

4  Yn  ddirfawr  y  Uanwyd  ein 
henaid  â  gwatwargerdd  y  rhai 
goludog,  ac  â  dîystyrwch  y 
beilchion. 

PSALM  CXXIV. 

Yr  eglwys  yn  bendithio  Duw  am  ei  ryfeddol 
ymwared, 
Cánîad  y  graddaii,  o'r  eiddo  Dafydd. 

ONI  huasai  yr  Arglwydd 
yr  hwn  a  fu  gyd  â  ni, 

130 


^ATJ.  a^u  d'iogelwch. 

*y  gall  Israel  ddywedyd  yn 
awr;  «ps.  129.1. 

2  Oni  huasai  yr  Aeglwydd  yr 
hwn  a  fu  gyd  â  ni,  pan  gyfod- 
odd  dynion  yn  ein  herbyn : 

3  Yna  y  n  llyngcasent  ni  yn 
fyw,  pan  ennynodd  eu  Uid 
hwynt  i'n  herbyn : 

4  Yna  y  dyfroedd  a  lîfasai 
drosom,  y  ffrwd  a  aethai  dros 
ein  henaid : 

5  Yna  yr  aethai  dros  ein  hen- 
aid  ddyfroedd  ^  chwyddedig. 

2  heilchion. 

6  Bendigedig  fyddo  yr  An- 
GLWYDD,  yr  hwn  ni  roddodd 
ni  yn  ysglyfaeth  i'w  dannedd 
hwynt. 

7  Ein  henaid  a  ddîangodd 
^  fel  aderyn  o  fagl  yr  adarwyr : 
y  fagl  ú  dorrwyd,  a  ninnau  a 
ddîangasom.     ««ps.gi.s.  Diar.6.5. 

8  Ein  porth  ni  sydd  yn  enw 
yr  Arglwydd,  yr  hwn  a  wnaeth 
nefoedd  a  daear.      «  ps.  121. 2. 

PSALM  CXXV. 

1  Dwgelwch  y  rhai  sydd  yn  ymddiried  yu 
Nuw.  4  Gweddi  dros  y  duwiol,  ac  yn  erhyn 
yr  annuwiol. 

Caniad  y  graddau. 

YEHAI  a  ymddiriedant  yn 
yr  AnGi^YYDB.fyddant  fel 
mynydd  Sîon,  yr  hwn  ni  sj^ir, 
ond  a  bery  yn  dragy  wydd. 

2  JP'el  y  mae  Jerusalem  a'v 
mynyddoedd   o'i   hamgylch ; 


Ymwared  o  gaethiwed.  PSAI 

felly  y  mae  yr  Arglwydd  o 
amgylch  ei  bobl,  o'r  pryd  hwn 
hyd  yn  dragywydd. 

3  Canys  *  nî  orphwys  gwîalen 
annuwîoldeb  ar  randir  y  rhai 
cyfiawn ;  rhag  i'r  rhai  cyfiawn 
estyn  eu  dwylaw  at  anwiredd. 

»Diar.22.  8.  Es.  14.  5. 

^  4  O  Arglwydd,  gwna  ddaionî 
î'r  rhai  daionus,  ac  i'r  rhai 
uniawn  yn  eu  calonnau. 

5  Ond  y  rhai  a  ymdroant  i'w 
''trofeydd,  yr  Arglwydd  a'u 
gyrr  gyd  â  gweithredwyr  an- 
wiredd:  a  hydd  Hangnefedd 
ar  Israel. 

t>Diar.  2. 15.      c  Pg.  128.  6.   Gal.  6. 16. 

PSALM  CXXVI. 

1  Yì'  eglwys,  lorth  ddangos  coffa  ó'i  rhyfeddól 
ymwared  allan  0  gaethiwed,  4  yn  gioedd'io 
am  Iwyddiant,  ac  yn  ei  hrophwydo, 

Caniad  y  graddau. 

PAN  ^  ddychwelodd  yr  Ar- 
GLWYDD  gaethiwed  Sîon, 
^yr  oeddym  fel  rhai  yn  breudd- 
wydio. 

2  Heb.  ddyclnceìodd  ddychweliad,      «  Act.  12.  9. 

2  Yna  ^y  llanwyd  ein  genau 
â  chwerthîn,  a'n  tafod  â  clianu: 
yna  y  dywedasant  ym  mysg  y 
cenhedloedd,  Yr  Arglwydd  a 
^wnaeth  bethau  mawrion  i'r 
rhai  hyn. 

b  Job  8.  21.      3  B.éb.  fawrhaodd  tmeutlmr  i*r,  &c. 

3  Yr  Arglwydd  a  wnaeth  i 
nî  bethau  mawrion;  ain  liynny 
yr  ydym  yn  llawen. 

131 


5IAU.       Rhinwedd  bendifh  Duw. 

4  Dychwel,  Arglwydd,  ein 
caethiwed  ni,  fel  yr  afonydd 
yn  y  dehau. 

5  '  Y  rhai  sydd  yn  hau  mewn 
dagrau,  a  fedant  mewn  *gor- 

foledd.   "  Edrych  Jer.  31.  9,  &c.  *  Neu,  cân. 

6  Yr  hwn  sydd  yn  myned 
rhagddo,  ac  yn  wylo,  gan 
ddwyn  ^had  gwerthfawr,  gan 
ddyfod  a  ddaw  mewn  gorfol- 
edd,  dan  gludo  ei  ysgubau. 

5  Neu,  hadrlestr. 

PSALM  CXXVII. 

1  Rhinicedd  hendithion  Duw,  3  Dawn  Duw  yw 
plant  rhinweddol. 

Caniad  y  graddau,  ^  i  Solonion. 
2  i^eu,  oV  eiddo,  Ps.  72,  titl. 

OS  yr  Arglwydd  nid  ad- 
eilada  y  tŷ,  ofer  y  llafuria 
ei  adeiladwyr  wrtho:  os  ^yr 
Arglwydd  ni  cheidw  y  ddinas, 
ofer  y  gwylia  y  ceidwad. 

a  Ps.  121.  3,  4,  5. 

2  Ofer  i  chwi  fore-godi,  myn- 
ed  jn  hwyr  i  gysgu,  bwytta 
bara  gofidiau:  felly  y  rhydd 
efe  hûn  i'w  anwylyd. 

3  Wele,  ^plant  ydyut  etifedd- 
iaeth  yr  Arglwydd  :  ei  wobr 
ef  yiv  fírwy th  y  groth. 

í>Gen.33.  5.a48.  4.  Jos.  24.  3,  4.      «  Deut.  28.  4. 

4  Fel  y  mae  saethau  yn  llaw 
y  cadarn;  felly  y  mae  plant 
ieuengctid.  • 

5  GwjTi  ei  fyd  y  gwr  a  lanwodd 
eî  gawell  saethau  â  hwynt: 

*E2  _ 


Gwynfyd  y  rJiai 


PSALMAU. 


a  ofnant  Dduw. 


^nîs  gwaradwyddîr  hwy,  pan 
^ymddîddanant   ar  gelynion 

yn  y  porth*  d  Edrych  Job  5.  4.  Diar.  27. 11. 
^Neu,  ddarostyngant  y  gdynion;  megís  Ps.  18.  47. 
neu,  ddifetliant, 

PSALM  CXXVIII. 

Yr  amryw  fendithion  sydd  yn  canlyn  y  rhai  a 
ofnant  JDduw. 

Caniad  y  graddau. 

WYN  ei  fyd  pob  un  sydd 
\jr  yn  ofni  yr  Arglwydd; 
yr  hwn  sydd  yn  rhodio  yn  ei 
jOFyrdd  ef.    *  ps.  122. 1.  a  115. 13.  a  119. 1. 

2  ^Canys  mwynhêi  lafar  dy 
ddwylaw:  gwỳn  dy  fyd,  a  da 
fycld  i  ti.  Es.  3. 10. 

3  Dy  wraig  fydd  fel  gwin- 
wydden  ffrwythlawn  ar  hyd 
ystlysau  dy  dỳ:  dy  blant  fel 
planhigion  olew-wydd  o  am- 
gylch  dy  ford. 

4  Wele,  fel  hyn  yn  ddîau  y 
bendithir  y  gwr  a  ofno  yr  Ar- 

GLWYDD. 

5  'Yr  Arglwydd  a'th  fen- 
dithia  allan  o  Sîon;  a  thi  a 
gei  weled  daioni  Jerusalem 
hoU  ddyddiau  dy  einioes. 

c  Ps.  134,  3. 

6  A  thi  a  gei  weled  plant  dy 
blant,  a  ^thangnefédd  ar  Is- 
rael.  ^  Ps.  125. 5. 

PSALM  CXXIX. 

1  Y  mae  yn  annog  i  foliannu  Duw,  am  gadw 
lerael  yn  ei  fawr  gystuddiau.    5  Melldithio 
;  y  rhai  a  gasânt  eglwys  Dduw. 

132 


Caniad  y  graddau. 


LLAWER  gwaith  y'm  cys- 
tuddiasant  *o'm  hieuengc- 
tid,  ^y  dichon  Israel  ddywedyd 

yn  awr:  »EdrychEzec.23.3. 
Hos.  2. 15.  a  11. 1.      t>  pg.  124. 1. 

2  Llawer  gwaith  y'm  cystudd- 
iasant  o'm  hieuengctid:  etto 
ni'm  gorfuant. 

3  Yr  arddwyr  a  arddasant  ar 
fynghefn:  estynasant  eu  cwys- 
au  yn  hirion. 

4  Yr  Arglwydd  gyfìawn: 
efe  a  dorrodd  raffau  y  rhai 
annuwiol. 

5  Gwaradwydder  hwy  oll,  a 
gyrrer  yn  eu  hol,  y  rhai  a  gas- 
ânt  Sîon. 

6^  Byddant  fel  glaswellt  pen 
tai,  yr  hwn  a  wywa  cyn  y  ^tyn- 
ner  ef  ymaith :  ^  ttifo. 

7  A'r  hwn  ni  leinw  y  pladur- 
wr  ei  law ;  na'r  hwn  fyddo  yn 
rhwymo  yr  ysgubau,  ei  fynwes. 

8  Ac  ni  ddywed  y  rhai  a  ânt 
heibio,  Bendith  yr  Arglwydd 
arnoch:  bendithiwn  chwi  yn 
enw  yr  Arglwydd.     ^  Ruth  2.4. 

PSALM  CXXX. 

1  Y  Psalmydd  yn  dangos  ei  óbaith  mewn 
gweddi  :  5  aH  dd^ioddefgarwch  mewn  gohaith» 
7  Y  mae  yn  annog  Israel  i  óbeithio  yn  Nuw. 

Caniad  y  graddau. 

O'R  ^dyfnder  y  Uefais  ar- 
nat,  O  Arglwydd. 

»Galar.  3.  55.   Jonah  2.  2. 

2  Arglwydd,  clyw  fy  Uefain  ; 


Gostyngeiddrwydd  Dafydd.  PSALMAU.  Gofal  dros  yr  arch. 

2  Eîthr  gosodais  a  gostegaîs 
fy  enaîd,  ^fel  un  wedi  ei  ddi- 
ddyfnu  oddi  wrth  ei  fam:  fy 
enaid  sydd  ynof  fel  un  wedi  ei 
ddiddyfnu.    tMatt.iB.s.  icor.14.20. 

3  Disgwylied  Israel  wrth  yr 
Aeglwydd,  o'r  ^  pryd  hwn  hyd 
yn  dragy wydd.      ^  Heb.  atcr  hon. 


ystyried  dy  glustiau  wrth  lef 
fy  ngweddîau. 

3  ^Os  creffi  ar  anwireddau, 
Arglwydd,  O  Arglwydd,  pwy 

a  SaÌf?  bPe.143.2. 

4  Ond  y  mae  gyd  â  thi  faddeu- 
ant,  fel  ^  y'th  ofner. 

clBren.  8.40.   Ps.  2. 11.  Jer.  33.  9. 

5  ^Disgwyhaf  am  yr  Ab- 
GLWYDD,  disgwyl  fy  enaid,  ac 
yn  ei  air  ef  y  gobeithiaf. 

ö  Ps.  27. 14.  a  33. 20.  a  40. 1.  Es.  8. 17.  a  30. 18. 

6  "Fy  enaid  sydd  yn  disgwyl 
am  yr  Aeglwydd  yn  fwy  nag 
y  mae  y  gwylwyr  am  y  bore ; 
^yn  fwy  nag  y  mae  y  gwylwyr 
am  y  bore.      e  pg.  63.  e.  a  119. 147. 

2  Neu,  y  rliai  sydd  yn  çwylied  am  y  hore, 

7  Disgwylied  Israel  am  yr 
Arglwydd  ;  o  herwydd  ^  y  mae 
trugaredd  gyd  a  r  Arglwydd, 
ac  aml  ymwared  gyd  âg  ef. 

fPs.  86.  5, 15. 

8  Ac  ^efe  a  wared  Israel  oddi 
wrth  ei  hoU  anwireddau. 

ePs.  103.  3,4. 

PSALM  CXXXL 

1  Bafydd  yn  dangos  ei  ostyngeiddrwydd  ;  3  ac 
yn  annog  Israel  i  óbeithio  yn  Nuiu. 

Caniad  y  graddau,  o'r  eiddo  Dafydd. 

OARGLWYDD,  nid  ym- 
falchîodd  fy  nghalon,  ac 
nid  ymddyrchafodd  fy  llygaid : 
^ni  rodiais  chwaith  mewn  peth- 
au  rhy  fawr,  a  rhy  hichel  i  mi. 

•  rUuf.  12. 16.      »  Heb.  ryfedd. 
133 


PSALM  CXXXIL 

1  Dafydd  yn  ei  weddi  yn  dangos  i  Dduìo  ei 
ddawiol  ofal  dros  yr  arch ;  8  yn  gweddto 
wrth  symmudo  yr  arch;  11  ac  yn  aiUadrodd 
addewidion  Duw  iddo. 

Caniad  y  graddau. 

OARGLWYDD,  cofia  Da- 
fydd,  a'i  hoU  flinder : 

2  Y  modd  y  tyngodd  efe  wrth 
yr  Aeglwydd,  ac  yr  addunodd 
1 "  rymmus  Ddvw  J acob ; 

»  Gen.  49.  24. 

3  Ni  ddeuaf  i  fewn  pabell  fy 
nhỳ,  ni  ddringaf  ar  erchwyn 
fy  ngwely ; 

4  "Ni  roddaf  gwsg  i'm  llyg- 
aid,  na  hûn  i'm  hamrantau, 

*  Diar.  6.  4. 

5  Hyd  oni  chaffwyf  le  i'r  Ar- 
GLWYDD,  ^preswylfod  i  rymmus 
Dnrfí-  Jacob.  inẁ.pre,itttUevdd. 

6  Wele,  clywsom  am  dani  yn 
Ephratah;  '^cawsom  hi  ym 
meusydd  y  coed.    '  i  sam.  7. 1. 

7  Awn  i'w  bebyll  ef;  ^ym- 
grymmwn  o  flaen  ei  faingc- 
draedef.        ^  ps.  5.  -  a  99. 5. 

8  '  Cyfod,  Aeglwydd,  i'th  or- 

«  Num.  10.  35.  2  Cliron.  6.  41, 42. 


Addewidion  Duiü.  PSAL 

phwysfa;  tî,  ac  arch  dy  gad- 
ernîd, 

9  ^  Gwisged  dy  ofFeîrîaîd  gyf- 
îawnder;   a   gorfoledded  dy 

Saînt,  fJob29.14.  E8.61.10. 

10  Er  mwyn  Dafydd  dy  was, 
na  thro  ymaîth  wyneb  dy  En- 
neîniog. 

11  ^Tyngodd  yr  Abglwydd 
meim  gwirionedd  i  Dafydd; 
ni  thry  efe  oddi  wrth  hynny ; 
^'O  íFrwyth  dy  ^gorph  y  gosod- 
af  ar  dy  orsedd-faingc. 

g  Ps.  89. 3.  4, 33,  &c.  a  110.  4.  ^  2  Sam.  7. 12. 
iBren.  8.25.  2  Cliron.  6. 16.   Lncl.69.  Act.2.30. 
3Heb./rM. 

12  Os  ceidw  dy  feibion  fy 
nghyfammod  a'm  *  tystiolaeth, 
y  rhai  a  ddysgwyf  iddynt;  eu 
meibion  hwythau  yn  dragy- 
wydd  a  eisteddant  ar  dy  or- 

Sedd-faÌngC.  *  tysUolaethau. 

13  Caiiys  dewisodd  yr  Ar- 
GLWYDD  Síon :  ac  a'í  chwen- 
nychodd  yn  drigfa  iddo  ei 
hun. 

14  ^Dyma  fy  ngorphwysfa  yn 
dragywydd:  yma  y^  trigaf; 
canys  chwennychais  hi. 

iP8.68.16. 

15  ^Gan  fendithio  y  ben- 
dithiaf  ei  lluniaeth:  diwallaf 
ei  thjodion  â  bara. 

kPB.147.14. 

16  'Ei  hoflfeiriaîd  hefyd  a 
wisgaf  âg  iachawdwriaeth:  a'î 
saint  dan  ganu  a  ganant. 

»2Cliron.6.4L  Ps.  149. 4. 
134 


dAtJ.  Cymmundeb  tj  sainL 

17  ™  Yna  y  paraf  i  gorn  Da- 
fydd  flaguro :  darperais  ^lamp 
i'm  Henneiniog. 

Ezec.  29. 21.  Lnc  1. 69.    ^  ^j-eu,  ganioyll :  Edrych 
lBren.ll.36.al5.4.  2Chron.2L7. 

18  Ei  elynion  ef  a  wisgaf 
â  chywilydd:  arno  yntau  y 
blodeua  ei  goron. 

PSALM  CXXXIII. 

Budd  cymmundéb  y  smnt, 
Canîad  y  graddaii,  o'r  eiddo  Dafydd. 

WELE,  mor  ddaionus  ac 
mor  hyfryd  yw  *  trigo  o 
frodyr  ynghyd  !       » Gen.  13.  s. 

2  Y  mae  fel  ^  yr  ennaint 
gwerthfawr  ar  y  pen,  yn  dîsgyn 
ar  hyd  y  farf,  sef  barf  Aaron ; 
yr  hwn  oedd  yn  disgyn  ar  hyd 
ymyl  ei  wisgoedd  ef : 

b  Exod.  30.  25, 30. 

3  Fel  gwlith  Hermon,  ac  fel 
y  gwlîth  yn  disgyn  ar  fynydd- 
oedd  Sîon:  canys  "^yno  y  gor- 
chymynodd  yr  ARGLwyDB  y 
fendith,  sef  bywyd  yn  dragy- 
wydd. 

«Deut.4.48.    dLef.25.21.  Dent.  28.  8.  Ps.  42.  8. 

PSALM  CXXXIV. 

Y  mae  yn  annog  i  fendUMo  Duw» 
Caniad  y  graddau. 

WELE,  *holl  weisîon  yr 
Aeglwydd,  bendithiwch 
yr  Arglwydd,  ^y  rhai  ydych 
yn  sefyll  yn  nhỳ  yr  x\eglwydd 

y  nOS.      ■  Ps.  135. 1, 2*      «»1  Chrou.  9. 33. 


Annogaeth  i  PSA J 

2  Dyrchefwch  eîch  dwylaw 
2  yn  y  cyssegr ;  a  bendithiwch 
yr  Aeglwydd. 

2  Neu,  mewn  sancteiddrwydd. 

3  ^'Yr  Arglwydd  yr  hwn  a 
wnaeth  nefoedd  a  daear,  a'th 
fendithio  di  allan  o  Sîon. 

«  Ps.  128.  5. 

PSALM  CXXXV. 

1  Y  mae  yn  annog  i  glodfori  Daw^  am  ei  dru- 
garedd,  5  am  ei  allu,  8  ac  am  ei  farnedig' 
aethau.  15  Ofered  yw  eilunod.  19  Y  mae 
yn  annog  i  fendithio  Duw, 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Molwch  enw  yr  Abglwydd; 
^gweision  yr  Arglwydd,  mol- 

WCh6/:  -Ps.  134.1. 

2  Y  rhai  ydych  yn  sefyll  yn 
nhỳ  yr  Arglwydd,  y'nghyn- 
teddoedd  tŷ  ein  Duw  ni, 

3  ^Molwch  yr  Abglwydd; 
canys  da  yw  yr  Abglwydd: 
cenwch  i'w  enw ;  canys  hyfryd 

yW.  bPg.  147.1. 

4  Oblegid  ^yr  Abglwydd  a 
ddetholodd  Jacob  iddo  ei  hun, 
dc  Israel  yn  brîodoriaeth  iddo. 

c  Exod.  19. 5.   Deut.  7.  6,  7.  a  10. 15. 

5  Canys  mi  a  wn  mai  *  mawr 
yw  yr  Abglwydd;  a  hod  ein 
Harglwydd  ni  goruwch  yr  holl 

dduwÌaU.  *  Ps.  95.  3.  a  97. 9. 

6  •  Yr  Abglwydd  a  wnaeth  yr 
hyn  oU  a  fynnai  yn  y  nefoedd, 
ac  yn  y  ddaear,  yn  y  môr,  ac 
yn  yr  hoU  ddyfiiderau. 

e  Pb.  115.  3. 

135 


MAU.       glodfmd  yr  Arglwydd. 

7  'Y  mae  yn  codi  tarth  o 
eithafoedd  y  ddaear;  ^mellt 
a  wnaeth  efe  ynghyd  â'r  gwlaw; 
gan  ddwyn  y  gwynt  allan  o'i 
drysorau.        f  jer.  lo.  13.  a  51.  ic. 

&  Job  28.  2.5, 26.  a  38.  24,  &c.   Zech.  10. 1. 

8  **Yr  liwn  a  darawodd  gyn- 
taf-anedig  yr  Aîpht,  ^yn  ddjTi 
ac  yn  anifail.    h  Exod.  12. 12, 29.  Ps.  78. 

51 .  a  136. 10.      2  Heb.  o  ddyn  hyd  anifaiL 

9  'Danfonodd  arwydclion  a 
rhyfeddodau  i'th  ganol  di,  yr 
Aipht;  ar  Pharaoh,  ac  ar  ei 
holl  weision. 

i  Exod.  7,  a  8,  a  9,  a  10,  a  14. 

10  ^  Yr  hwn  a  daraw  odd  gen- 
hedloedd  lawer,  ac  a  laddodd 
frenhinoedd  cryfion ; 

k  Num.  21.  24,  25,  26,  34,  35.   Ps.  136. 17,  &c. 

11  Sehon  brenhîn  yr  Amor- 
iaîd,  ac  Og  brenhin  Basan,  a 
^hoU  frenhiniaethau  Canaan : 

1  Jo8. 12.  7. 

12  ""Ac  a  roddodd  eu  tir 
hwynt  yn  etifeddiaeth,  yn  eti- 
feddiaeth  i  Israel  ei  bobl. 

m  Ps.  78.  55.  a  136.  21,  22. 

13  °Dy  enw,  O  Arglwydd,  a 
hery  yn  dragywydd;  dy  goífad- 
^yriaeth,  O  Arglwydd,  ^  o  gen- 
hedlaeth  i  genhedlaeth. 

n  Exod.  3. 15.   Pb.  102.  12.      '  Heb.  •  genheâlaeih  a 
éherüiedìaeth. 

14  •Canys  yr  Arglwydd  a 
farna  ei  bobl,  a  bydd  edifar 
ganddo  o  ran  eî  weision. 

•  Deut.  32,  36. 


Annogaeih  i 

15  PDelwau  y  cenhedloedd 
ydynt  arian  ae  anr,  gwaith 
dwylaw  dyn.      ^  ps.  115. 4, 5,  e,  7,  s. 

16  Genau  sydd  iddynt,  ond 
ni  lefarant;  Uygaid  sydd  gan- 
ddynt,  ond  ni  welant. 

17  Y  mae  clustiau  îddynt, 
ond  nî  chlywant;  nid  oes 
chwaith  anadl  yn  eu  genau. 

18  Fel  hwynt  y  mae  y  rhai 
a'u  gwnant,  a  phob  un  a  ym- 
ddiriedo  ynddynt. 

19  ^Tŷ  Israel,  bendithîwch 
yr  Aeglwydd:  bendithiwch 
yr  Aeglwydd,  tŷ  Aaron. 

<i  Ps.  115.  9,  &c. 

20  Tŷ  Lefi,  bendithiwch  yr 
Arglwydd  :  y  rhai  a  ofnwch  yr 
Arglwydd,  bendithiwch  jt  Ar- 
glwydd. 

21  Bendithier  yr  Aeglwydd 
"^o  Sîon,  yr  hwn  sydd  yn  trigo 
yn  Jerusalem.     Molwch  yr 

AeGLWYDD.  'Ps.134.3. 


PSALM  CXXXVL 

Y  mae  yn  annog  i  foUannu  Duw  am  ei  drttr- 
gareddau  neillduol. 

•i^LODFORWCH  yr  Ar- 

Vy  glwydd;  canys  da  yw: 
^  o  herwydd  eî  drugaredd  sydd 
yn  dragywydd. 

•  Pfl.  106. 1.  a  107. 1.  a  118.  l.      »»1  Chron.  16.  34,  41. 

2  Clodforwch  ''Dduw  y  duw- 
îau :  oblegid  eî  drugaredd 
sydd  yn  dragy  wydd.    «Deut.  lo.  17. 

3  Clodforwch  Aeglwydd  yr 

136 


PSALMATJ.  foliannu  Duw 

arglwyddi :  o  herwydd  ei  dru- 
garedd  sydd  yn  dragywydd. 

4  ^  Yr  hwn  yn  unig  sydd  yn 
gwneuthur  rhyfeddodau :  can- 
ys  ei  drugaredd  sydd  yn  dra- 
gy  wydd.  p^-  '^^.  is. 

5  ^Yr  hwn  a  wnaeth  y  nef- 
oedd  mewn  doethineb :  o  her- 
wydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd. 

«Gen.  1. 1.   Diar.3. 19.  Jer.  51. 15. 

6  ^Yr  hwn  a  estynodd  y 
ddaear  oddi  ar  y  dyfroedd : 
oblegid  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd. 

'Gen.  1.  9.  Ps.  24.  2.  Jer.  10. 12. 

7  ^  Yr  hwn  a  wnaeth  oleuadau 
mawrion:  canys  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragy wydd :  ^  oen.  1. 14. 

8  ^  Yr  haul,  i  ^  ly wodraethu  y 
dydd:  canys  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragy wydd : 

h  Gen.  1. 16.      ^  Heb.  lywodraeth  y  dydd. 

9  Y  Ueuad  a'r  sêr,  i  lywodr- 
aethu  y  nos :  canys  ei  drugar- 
edd  sydd  yn  dragy wydd. 

10  'Yr  hwn  a  darawodd  yr 
Aipht  yn  eu  cyntaf-anedig :  o 
herwydd  ei  drugaredd  sydd 
yn  dragywydd  :     *Exod.  12. 29. 

11  ^Ac  a  ddug  Israel  o'u 
mysg  hwynt:  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wy  dd :         *  Exod.  12. 51.  a  13. 17. 

12  ^A  Uaw  gref,  ac  â  braich 
estynedig:  o  herwydd  eî  dru- 
garedd  sydd  yn  dragy wydd. 


iExod.  6.  6. 


am  ei  drugaì^eddau 


PSALMAU. 


neillduol  Vw  hobL 


13  Yr  hwn  a  rannodd  y  môr 
coch  yn  ddwy  ran:  o  her- 
wydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd.  "»Exod.  14. 21.22.  P8.78.13. 

14  Ac  a  wnaeth  i  Israel  fyned 
trwy  ei  ganol:  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragy  wydd. 

15  °  Ac  a  ysgytiodd  Pharaoh 
a'i  lu  yn  y  môr  coch :  o  her- 
wydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragy  wydd.       "  Exod.  14. 27.^ 

16  ''Ac  a  dywysodd  ei  bobl 
trwy  yr  anialwch  :  o  herwydd 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 

Wydd.  '  oExod.l5.22. 

17  p  Yr  hwn  a  darawodd  fren- 
hinoedd  mawrion  :  o  herwydd 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd :  pps.135.10,11. 

18  ^Ac  a  laddodd  frenhin- 
oedd  ardderchog :  o  herwydd 
ei  drugaredd  sijdd  yn  dragy 

Wydd:  <iDeiit.29.7. 

19  '  Sehon  brenhin  yr  Amor- 
iaid :  o  herwydd  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragy wy dd :  '  Num.  21. 21 

20  "  Ac  Og  brenhin  Basan :  o 
herwydd  ei  drugaredd  sydd 
.yn  dragy wdd :       •  Num.  21. 33. 

21  *  Ac  a  roddodd  eu  tir  hwynt 
yn  etifeddiaeth :  o  herwydd 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd :      *  Jos- 12. 1.  &c.  ps.  135. 12. 

22  Yn  etifeddiaeth  i  Israel  ei 
was :  o  herwydd  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd. 

23  Ýr  hwn  yn  ein  hîsel  radd 

137 


a'n  cofiodd  ni:  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd : 

24  Ac  a'n  hachubodd  nî  oddî 
wrth  ein  gelynîon :  o  herwydd 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd. 

25  ""Yr  hwn  sydd  yn  rhoddî 
ymborth  i  bob  cnawd:  canys 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 

Wy dd.  Ps.  104.  27.  a  145. 15.  a  147.  9. 

26  Clodforwch  Dduw  y  nef- 
oedd:  canys  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd. 

PSALM  CXXXVII. 

1  D'ianwadalwch  yr  luddewon  mewn  caethiwed. 
7  Y  prophwyd  yn  melldithio  Edom  a  Baheh 

WETH  afonydd  ^Babilon, 
yno  yr  eisteddasom,  ac 
wylasom,  pan  feddyliasom  am 

Sîon.     ^Neu,  Babílon  yr  eiiteddaaom,  ac  a,  &c. 

2  Ar  yr  helyg  o'u  mewn  y 
crogasom  ein  telynau. 

3  Canys  yno  y  gofynodd  y 
rhai  a'n  caethiwasent  i  ni 
^gân ;  a'r  rhai  a'n  *'hanrheith- 
iasai,  lawenydd,  gan  dchjiced- 
yd;  Cenwch  i  ni  rai  o  gan- 

iadau  Sîon.         '  Heb.  «ríou  eàn. 

*Neu,  gtonaeüiant  m  gameddau,  neu,  vn  leniuirau, 
»P8.  79. 1. 

4  Pa  fodd  y  canwn  gerdd  yr 
Arglwydd  mewn  gwlad  ddî- 
eithr  ì 

5  Os  anghofiaf  di,  Jerusalem, 
anghofied  fy  neheulaw  ganu. 

6  Glyned  fy  nhafod  \NTth 


Moliannu  Duw  am  PSAt 

daflod  fy  ngenau,  onî  chofiaf 
dî ;  oni  cliodaf  Jerusalem 
goruwch  ^  fy  Uawenydd  pennaf. 

^îléb.fy  mhenllawenydd. 

7  Cofia,  Arglwydd,  ^  blant 
Edom  yn  nydd  Jerusalem;  y 
rhai  a  ddywedent,  Dinoeth- 
wch,  dinoethwch  ŵ/,  hyd  ei 
sylfaen.       bjer.49.7.  Gaiar.4.22. 

Ezec.25.12.   Obad.lO,  &c. 

8  O  ferch  Babilon,  ""a  an- 
rheithir :  gwỳn  ei  fyd  "^^a  dalo  i 
ti  fel  y  gwnaethost  i  ninnau. 

cEs.  13. 1.  a  47. 1.   Jer.  25. 12.  a  50.  2. 
^  Jer.  50.  15,  29.    Dat.  18.  6.       ^Heb.  a  dalo  i  ti 
daledigaeth  fel  y  telaist  i  ninnau. 

9  Gwỳn  ei  fyd  a  gymmero  ac 
*a  darawo  dy  rai  bach  wrth  y 

^  meini.        « Es.  13.  le.     7 Heb.  graig, 

PSALM  CXXXVIII. 

1  Dafydd  yn  moliannu  Duw  am  wirionedd  ei 
air  :  4  yn  prophwydo  y  hydd  i  frenhinoedd 
y  ddaear  foliannu  Duw :  7  yn  dangos  ei 
ymddiried  yn  Nuw, 

Psalm  Dafydd. 

CLODFORAF  di  â'm  hoU 
galon :  *  y'ngẃydd  y  duw- 
iau  y  canaf  i  ti.       •ps.  119. 46. 

2  ^  Ymgrymmaf tu  a'th  deml 
sanctaidd,  a  chlodforaf  dy  enw, 
am  dy  drugaredd  a'th  wirion- 
edd:  oblegid  ti  a  fawrheaist 
dy  aîr  uwch  law  dy  enw  oU. 

Ps.  28.  2.      «2  Bren.  8.  29,  30. 

3  Y  dydd  y  Uefais,  y'm  gwran- 
dewaist ;  ac  a'm  cadarnheaist 
ä  nerth  yn  fy  enaid. 

4  ^  Holl  frenhinoedd  y  ddaear 

138 


M[AU.  wmonedd  ei  air, 

a'th  glodforant,  O  Aeglwydd, 
pan  glywant  eiriau  dy  enau. 

dPs.m  15, 22. 

5  Canant  hefyd  am  ffyrdd  yr 
Arglwydd  :  canys  mawr  yw 
gogoniant  yr  Arglwydd. 

6  ®Er  bod  yr  Arglwydd  yn 
uchel,  etto  ^efe  a  edrych  ar 
yr  isel :  ond  y  balch  a  edwyn 
efe  o  hirbell.  •ps.  113. 5,6.  E8.57.15. 

'lago  4.  6.    1  Petr  5.  5. 

7  Pe  rhodiwn  y  nghanol  cyf- 
yngder,  ti  a'm  by whêit :  estyn- 
it  dy  law  yn  erbyn  digofaint  fy 
ngelynion,  a'th  ddeheulaw  a'm 
hachubai. 

8  ^Yr  Aeglwydd  a  gyflawna 
â  mi:  dy  drugaredd,  Ar- 
GLWYDD,  sì/dd  yn  dragy wydd  : 
^  nac  esgeulusa  waith  dy  ddwy- 
law. 

ePs.57.2.  Phîl.1.6.       Edrych  Job  10. 8. 

PSALM  CXXXIX. 

1  Dafydd  yn  moliannu  Duw  am  ei  raglun- 
iaeth  sydd  yn  canfod  pób  peth  :  19  yn 
ffleiddio  yr  annuwiol :  23  yn  gweddto  am 
hurdéb. 

Tr  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 

AEGLWYDD,  ^chwiliaist, 
XjL  ac  adnabuost  fi.  »»^6^12.3. 

2  ^  Ti  a  adwaenost  fy  eistedd- 
iad  a'm  cyfodîad :  dealli  fy 
meddwl  o  bell.  b2Bren.19.27. 

3  Amgylchyni  fy  Uwybr  a'm 
gorweddfa;  a  hysbys  wyt  yn 
fy  hoU  fíyrdd. 

4  Canys  nid  oes  air  ar  fy  nha- 


aH  ragluniaeth  sydd  PSAL 

fod,  ond  wele,  Arglwydd,  ti  a  i 
gwyddost  oll. 

5  Amgylchynaist  fì  yn  ol  ac 
ym  mlaen,  a  gosodaist  dy  law 
arnaf. 

6  Dyma  wybodaeth  ry  ry- 
fedd  i  mi :  uchel  y w,  ni  fedraf 
oddi  wrthi.    «Job42.3.  P8.40.5. 

7  ^  I  ba  le  yr  âf  oddi  wrth  dy 
yspryd  ?  ac  i  ba  le  y  ffbaf  o'th 

Ẃydd?  «»Jer.23.24. 

8  ^  Os  dringaf  iV  nefoedd,  yno 
yr  wyt  ti:  ^os  cyweiriaf  fy 
ngwely  yn  ufFern,  wele  di  yno. 

•  Amos  9.  2, 3, 4.     'Diar.  15. 11. 

9  Pe  cymmerwn  adenydd  y 
wawr,  a  pTie  trigwn  yn  eithaf- 
oedd  y  môr : 

10  Yno  hefyd  y'm  tywysai  dy 
law,  ac  y'm  daliai  dy  ddeheu- 
law. 

11  Pe  dywedwn,  Dîau  y  ty- 
wyllwch  a'm  cuddiai;  yna  y 
byddai  y  nos  yn  oleuni  o'm 
hamgylch. 

12  ^Ni  thywylla  y  tywyllwch 
rhagot  ti;  ond  y  nos  a  oleua 
fel  dydd:  fíunud  yw  ty- 
wyllwch  a  goleuni  i  tî. 

f  Job  26. 6.  a  34.  22.    Heb.  4. 13.      2  Heb.  fel  y 
tywyUwchjfetty  y  mae  y  gcHeuni. 

13  Canys  ti  a  feddiennaîst  fy 
arennau:  toaist  fi  y'nghroth 
fy  mam. 

14  Clodforaf  di ;  canys  ofn- 
adwy  a  rhyfedd  y'm  gwnaed  : 

139 


íl  AU.  yn  canfod  pob  peth. 

rhyfedd  yw  dy  weithredoedd ; 
a'm  henaid  a  ẃyr  hynny  yn 

^  dda.  '  Heb.  odiaeth. 

15  ^  Ni  chuddiwyd  fy  *  syl- 
wedd  oddì  wrthyt,  pan  y'm 
gwnaethpwyd  yn  ddirgel,  ac 
y'm  cywreiniwyd  yn  iselder  y 
ddaear.      »»job  10.8,9.  Preg.  11. 5. 

^Neu,  neríÄ,  neu,  nghorph,  neu,  esgym. 

16  Dy  lygaid  a  welsant  fy 
anelwig  ddefnydd;  ac  yn  dy 
lyfr  di  yr  ysgrifenwyd  ^hwynt 
oU,  y  dydd  y  ®  lluniwyd  hwynt, 
pan  nad  oedd  yr  un  o  honynt. 

*  fy  aelodau  oll.      •  llunìd. 

lì  *  Am  hynny  mor  werthfawr 
yw  dy  feddyliau  gennyf,  O 
Dduw!  mor  fawr  yw  eu  swm 
hwynt!  ìP8.4o.5. 

18  Pe  cyfrifwn  hwynt,  aml- 
ach  ydynt  na'r  tywod :  pan 
ddeíFrôwyf,  gyd  â  thi  yr  yd- 
wyf  yn  wastad. 

19  Yn  ddîau,  O  Ddüw,  ti  a 
leddi  yr  annuwiol :  am  hynny 
y  gwŷr  gwaedlyd,  ^ciliwch 
oddi  wrthyf :        ^Ps  m.nô. 

20  Y  rhai  a  ddywedant  ys- 
gelerder  yn  dy  erbyn;  dy 
elynion  a  gymmerant  dy  enw 
yn  ofer. 

21  ^  Onid  cas  gennyf.  O  Ar- 
GLWYDD,  dy  gaseion  di?  onîd 
fläaidd  gennyf  y  rhai  a  gyfod- 
ant  1  th  erbyn  ? 

i2Cliron.  19.2.  Ps.  119. 15S. 

22  A  chas  cyflawn  y  caseais 


Gweddi  Dafydd  PSAI 

hwynt :  cyfrifais  hwynt  i  mî  yn 
elynion. 

23  ^Chwilia  fi,  O  Dduw,  a 
gwybydd  fy  nghalon:  prawf  fi, 
a  gwybydd  fy^meddyliau ; 

mJobSl.  6.  P8.26.2. 

24  A  gwel  a  oes  ffordd  ^  an- 
nuwiol  gennyf,  a  °  thy wys  fi  yn 
y  fíbrdd  dragywyddol. 

'  Heb.  goM,  neu,  dristwch.     »  Ps.  5.  8.  a  143. 10. 

PSALM  CXL. 

1  Dafydd  yn  gioedd'io  am  gael  ei  waredu  oddi 
wrth  Saul  a  Döeg  :  8  tjn  gweddío  yn  eu  her- 
hyn  hwy  :  12  yn  ymgysuro,  trwy  ymddiried 
yn  Nuw. 

Ti  Pencerdd,  Psalm  Dafydd. 

GWAEED  fi,  O  Aeglwydd, 
oddi  wrth  y  dyn  drwg: 
*  cadw  fi  rhag  y  gwr  ^  traws : 

»  ad.  4.      2  Heb.  traîs. 

2  Y  rhai  sydd  yn  bwriadu 
drygioni  yn  eu  calon:  ym- 
gasglant  beunydd  i  ryfel. 

3  Golymmasant  eu  tafodau 
fel  sarph :  ^  gwenwyn  asp  sydd 
dan  eu  gwefusau.  Selah. 

bPs.58.4.  Rhuf.3.13. 

4  ^Cadw  fi,  O  Aeglwydd, 
rhag  dwylaw  yr  annuwiol ; 
^cadw  fi  rhag  y  ^gwr  traws: 
y  rhai  a  fwriadasant  fachellu 
fy  nhraed.    «ps.  71. 4.    ad.  1.  '  gwŷr. 

5  ®Y  beilchion  a  guddiasant 
faglau  i  mi,  ac  a  estynasant 
rwyd  wrth  dannau  ar  ymyl  y 
Uwybrau :  gosodasant  hoenyn- 
nau  ar  fy  medr.  Selah. 

•Ps.  35.  7.  a  57. 6.  a  119. 110.  a  141.  9.    Jer.  18.  22. 
140 


ÜAU.  aììi  waredigaeth. 

6  Dywedais  wrth  yr  Ar- 
GLWYDD,  Fy  Nuw  ydwyt  ti: 
clyw,  O  Aeglwydd,  lef  fy 
ngweddîau. 

7  Aeglwydd  Dduw,  nerth  fy 
iachawdwriaeth,  gorchuddîaîst 
fy  mhen  yn  nydd  brwydr. 

8  Na  chaniattâ,  Aeglwydd, 
ddymuniad  yr  annuwiol:  na 
Iwydda    ei    ddrwg  feddwl; 

rhag  eu  balchío  hwynt.  Se- 

lah.      'Deut.  32. 27.    *Heb.  nac  ymddyrchafanL 

9  Y  pennaf  o'r  rhaî  a'm  ham- 
gylchyno,  ^  blinder  eu  gwefus- 
au  a'u  gorchuddio. 

s  Ps.  7. 16.  a  94.  23.   Diar.  12. 13.  a  18.  7.. 

10  ^Syrthied  marwor  arnynt: 
a  bwrier  hwynt  yn  tân;  ac 
mewn  ceu-ffosydd,  fel  na  chyf- 
odant.  »^P8.ii.6. 

11  Na  sicrhâer  dyn  ^siaradus 
^  ar  y  ddaear  :  drwg  a  hela  y 
gwr  traws  ì'w  ddistryw. 

5  Heb.  tafod.      ^  Neu,  y  gim-  traws,  drwg,  ar  y 
ddaear :  helier  ef  i'w  ddistryto. 

12  Gwn  y  dadleu  yr  Ae- 
GLWYDD  ddadl  y  truan,  ac  y 
barna  efe  y  tlodion. 

13  Y  cyfiawn  yn  ddîau  a 
glodforant  dy  enw  di :  y  rhaî 
unîawn  a  drígant  ger  dy  fron 
di. 

PSALM  CXLI. 

1  Dafydd  yn  gweddto  ar  fod  ei  arch  ef  yn 
gymmeradwy,  3  aH  gydwyhod  ijn  hur,  7  a'i 
einioes  yn  dd'îogel  oddi  wrth  faglau, 

Psalm  Dafydd. 


Dafydd  yn  gwedd'io 
.EGLWYDD, 


PSALMAU. 

AEGLWYDD,  yr  wyf  yn 
J\.  gwaeddi  arnat :  brysîa 
attaf ;  clyw  fy  llais,  pan  lefwyf 
arnat. 

2  Cyfeirîer  *  fy  ngweddi  ger 
dy  fron  fel  arogl-darth,  a 
^  dyrchafiad  fy  nwylaw  fel  yr 
oftrwm  prydnhawnol. 

•  Dat.  5.  8.  a  8.  3,  4.      ^Ps.  134.  2. 

3  Gosod,   Abglwydd,  gad- 
wraeth  o  flaen  fy 
cadw  ddrws  fy  ngwefusau. 

4  Na  ostwng  fy  nghalon  at 
ddim  drwg,  i  fwriadu  gweith- 
redoedd  drygioni  gyd  â  gwŷr 
a  weithredant  anwiredd :  ac 
na  âd  i  mi  fwytta  o'u  dant- 
eithion  hwynt. 


5  ^  Cured  y  cyfiawn  fi  ^  yn 
garedig,  a  cherydded  fi:  ^na 
thorred  eu  holew  pennaf  Tiioynt 
fy  mhen:  canys  fy  ngweddi 
fydd  etto  yn  eu  drygau  hwynt. 

cDiar.  9.  8.  a  19.  25.  a  25. 12.      ^^eu,  earedigrwydd 
fydd.      '  Neu,  olein  rhagorol  fydd^  yr  hwn  ni 
thyrrfy  mhen. 

6  Pan  dafler  eu  barnwyr  i 
lawr  mewn  Ueoedd  carregog, 

►  clywant   fy  ngeiriau;  canys 
melus  ydynt. 

7  Y  mae  ein  hesgyrn  ar  was- 
gar  ar  fin  y  bedd,  megis  un 
yn  torri  neu  yn  hoUti  coed  ar 
y  ddaear. 

8  Eithr  ^arnat  tî,  O  Ar- 
GLWYDD  Dduw,  y  mae  fy  Hyg- 

d  2  Chron.  20. 12.  Ps.  123. 1, 2. 
141 


am  gydwybod  bur. 

aid:  ynot  ti  y  gobeithiaîs; 
*na  âd  fy  enaid  yn  ddíymgel- 

edd.  *  Heb.  na  noeihafy  enaid. 

9  Cadw  fi  rhag  ®  y  fagl  a  osod- 
asant  i  mi,  a  hoenynnau  gweith- 
redwyr  anwiredd. 

ePs.  119.  110.  a  140.  5.  a  142.  3. 

10  '  Cyd-gwymped  y  rhai  an- 
nuwiol  yn  eu  rhwydau  eu  hun, 
tra  yr  elwyf  fi  heibio.  ^ps.  aû.  s. 


PSALM  CXLII. 


Daftjdd  yn  dangos  mai  gwedd'ío  Duw  oedd  ei 
holl  gysur  ef  meion  trallod, 

*  3  Maschil  Dafydd  ;  Gweddi  ^  pan  oedd  efe 
yn  yr  ogof. 
»  Ps.  57,  titl.      2  Neu,  PBalm  Bafydd,  yn  rhoi 
athrawiaeth.      ^  1  Sam.  22. 1.  a  24.  3. 

GWAEDDAIS  a  ra  llef  ar 
yr  Aeglwydd  ;  â 'm  llef  yr 
ymbiliais  â'r  Arglwydd. 

2  "Tywalltais  fy  myfyrdod 
o'i  flaen  ef;  a  mjTiegais  fy 
nghystudd  ger  ei  fron  ef. 

cPs.  102,  titl. 

3  Pan  ^ballodd  fy  yspryd 
o'm  mewn,  tithau  a  adwaenit 
fy  Uwybr.  ^Yn  y  ff'ordd  y 
rhodiwn,  y  cuddiasant  i  mi 

fagl.  ^  Ps- 143.  4.      « Pe.  140.  5. 

4  ^^Edrychais  ar  y  tu  dehau, 
a  Meliais  sylw,  ac  Miid  oedd 
neb  a'm  hadwaenai :  ^  pallodd 
nodded  i  mi ;  nid  oedd  neb  yn 
ymofyn  am  fy  enaid.    fpg.  69. 20. 

8  Neu,  Edrych.    *  Neu,  gtcel   e  Ps.  31. 11.  a  88.  8, 18. 
5Heb.  collasai  nodded  oddi  tnihuf. 

5  Llefais  arnat,  O  Arglwydd; 


Dafydd  yn  cwyno 
a  dywedais,  ^Tî  yw  fy  ngobaith, 
'  dm  rhan  ^  yn  nhir  y  rhai  by w. 

>»P8  46.  1.  a  91.  2.      *Ps.  16.  5.  a  73.  26.  a  119.  57. 
Galar.3.24.  kPB.27.13. 

6  Ystyr  wrth  fy  ngwaedd; 
canys  truan  iawn  ydwyf :  gwar- 
ed  íì  oddi  wrth  fy  erlidwyr; 
canys  trech  ydynt  na  mi. 

7  Dwg  fy  enaid  allan  o  gar- 
char,  fel  y  moliannwyf  dy  enw : 
'y  rhai  cyfiawn  a'm  cylchyn- 


ti 


ant ;  canys 
wrthyf. 

PSALM  CXLIIL 


a  fyddi 

1  Ps.  34.  2. 


da 


1  Daf  ydd  yn  gwedd'io  am  ffaf  r  mewn  harn ; 
3  yn  cioyno  rhag  ei  ofidiau:  5  yn  cadarn- 
hâu  ei  ff'ydd  tricy  fyf  yrio  a  gwedd'io  :  7  yn 
gicedd'io  am  ras,  9  am  ymwared,  10  am 
sancteiddrwydd,  12  am  ddinystr  ar  ei  élynion, 

Psalm  Dafydd. 

ARGLWYDD,  clyw  fy 
^  ngweddi,  a  gwrando  ar 
fy  neisyfiadau:  ^erglyw  fi  yn 
dy  wirionedd,  ac  yn  dy  gyf- 
îawnder.  *ps.3i.i. 

2  Ac  na  ddos  i  farn  â'th  was : 
o  herwydd  ni  ^chyfiawnhêir 
neb  byw  yn  dy  olwg  di. 

t>  Exod.  34.  7.  Job  4.  17.  a  9. 2.  a  15. 14.  a  25.  4. 
Preg.  7.  20.      Rhuf.  3.  20.    Gal.  2. 16. 

3  Canys  y  gelyn  a  erlidiodd 
fy  enaid:  curodd  fy  enaid  i 
lawr  :  gwnaeth  i  mi  drigo 
mewn  tywyllwch,  fel  y  rhai  a 
fu  feirw  er  ys  talm. 

4  Yna  "^y  pallodd  fy  yspryd 
o'm  mewn :  ac  y  synnodd  fy 
nghalon  ynof.  «^8.142.3. 

142 


PSALMAU.  rhag  ei  ofidiau. 

5  ^Cofiais  y  dyddiau  gynt; 
myfyriais  ar  dy  hoU  waith :  ac 
y'ngweithredoedd  dy  ddwylaw 
y  myfyriaf.       ^  ps.  77. 5, 10, 11. 

6  ^  Lledais  fy  nwylaw  attat: 
'fy  enaid  fel  tir  sychedig  sydd 
yn  hiraethu  am  danat.  Selah. 

ePs.88.9.      ^Pb.  63.1. 

7  O  Arglwydd,  gwrando  fi  yn 
ebrwydd:  pallodd  fy  yspryd: 
na  chuddia  dy  wyneb  oddi 
wrthyf;  ^^rhag  fy  mod  yn  gy- 
fliefyb  i'r  rhai  a  ddisgynant  i'r 

P  wll .    e  Ps.  28. 1 .  2  Neu,  eutlmm  yn  gyffelyb,  &c. 

8  Pâr  i  mi  gfywed  dy  drugar- 
owgrwydd  ^  y  bore  ;  o  herwydd 
ynot  ti  y  gobeithiaf :  ^  pâr  i  mi 
wybod  y  ffordd  y  rhodiwyf; 
oblegid  ^  attat  ti  y  dyrchafaf  fy 

enaid.  ^  Edrych  Ps.  46.  5.      *  Ps.  5.  8. 

kPs.  25. 1. 

9  Gwared  fi  oddi  wrth  fy 
ngefynion,  O  Arglwydd:  ^gyd 
â  thi  yr  ymguddiais. 

3  Neu,  cuddiafi  gyd  â  thi. 

10  ^Dysg  i  mi  wneuthur  dy 
ewyllys  di;  canys  ti  yw  fy  Nuw: 
*  ty wysed  dy  yspryd  daionus  fi 
i    dir  uniondeb. 


iPs.  25.  4, 5.al39.  24. 

yspì'yd;  tywysfit  &c. 


4  Neu,  daionus  yw  dy 
mEs.  26. 10. 


11  "Bywhâ  fi,  O  Arglwydd, 
er  mwyn  dy  enw :  dwg  fy  enaid 
allan  o  ing,  er  mwyn  dy  gyf- 
iawnder.       "Ps.  h^.  25, 37, 40,  &c. 

12  Ac  er  dy  drugaredd  din- 
ystria  fy  ngefynion,  a  difetha 


Bendithio  Duw  PSAL 

hoU  gystuddwyr  fy  enaîd:  o- 
blegid  ^dy  was  dî  ydwyfû. 

oPs.  116. 16. 

PSALM  CXLIV. 

1  Dafydd  yn  hendithîo  Duw  am  ei  drugaredd 
tu  ag  atto  ef,  a  thu  ag  at  hoh  dyn :  5  yn 
gwedd'io  ar  i  Dduw  yn  alluog  ei  waredu  ef 
oddi  wrth  ei  elynion  :  9  yn  addaw  hendiihio 
Duw :  11  yn  gwedd'io  dros  ddedwydd  gyflwr 
y  deyrnas, 

Psalm  Dafydd. 

BENDIGEDIG  fyddo  yr 
Arglwydd  ^  fy  nerth,  *  yr 
hmi  sydd  yn  dysgu  fy  nwylaw 
î  ymladd,  am  bysedd  i  ryfela. 

2  Heb.  fv  nghraig.  Ps.  18.  2,  31.      »2  Sam.  22.  35. 

2  Fy  nhrugaredd,  a'm  ham- 
ddifFynfa ;  fy  nhẃr,  a' m  gwar- 
edydd:  fy  nharian  yw  ^e,  ac 
ynddo  y  gobeithiais  ;  yr  hwn 
sydd  yn  darostwng  fy  mhobl 
danaf .        ^  2  sam.  22. 2, 3. 40, 48. 

3  'Arglwydd,  beth  yw  dyn, 
pan  gydnabyddit  ef  ?  neu  fab 
dyn,  pan  wneit  gyfrif  o  hono? 

cJob7.17.  Ps.  8.4.  Heb.2.6. 

4  ^  Dyn  sydd  debyg  i  wagedd ; 
^  ei  ddyddiau  sydd  fel  cysgod 
yn  myned  heibio. 

d  Job  4. 19.  a  14. 2.  Ps.  39.  5.  a  62. 9.    •  P».  102. 11. 

5  Arglwydd,  ^gostwng  dy  nef- 
oedd,  a  disgyn :  *  cyffwrdd  â  r 
mynyddoedd,  a  mygant. 

íPb.18.9.  Es.  64.L      6  Ps.  104.  32. 

6  ^  Saetha  fellt,  a  gwasgar 
hwynt ;  ergydia  dy  saethau,  a 
difa  hwynt.       t^Ps.  i8. 13,  i4. 

7  'Anfon  ^  dy  law  oddi  uchod; 

i  Ps.  18. 16.      3  Heb.  à\ì  ddwyìaw, 
143 


lAU.  am  ei  drugaredd. 

^achub  a  gwared  fì  o  ddyfroedd 
mawrion,  o  law  ^plant  estron; 

kad.  11.   Pb.  69.  2. 14.     i  Ps.  5í.  3.   Mal.  2.  11. 

8  Y  rhai  y  llefara  eu  genau 
wagedd,  ac  y  mae  eu  deheu- 
law  yn  ddeheulaw  fFalsder. 

9  ™  Canaf  i  ti,  O  Dduw,  ganiad 
newydd :  ar  y  nabl  a'r  degtant 
y  canaf  i  ti.  «^8.33.2,3. 

10  Efe  sydd  yn  rhoddi  *  iach- 
awdwriaeth  i  frenhinoedd;  yr 
hwn  sydd  yn  gwaredu  Dafydd 
ei  was  oddi  wrth  y  cleddyf 

nÌ  WeÌdÌol.  *  iimwared. 

11  "Achub  fì,  a  gwared  fì  o 
law  meibion  estron,  y  rhai  y 
llefara  eu  genau  wagedd,  ac  y 
mae  eu  deheulaw  yn  ddeheu- 
lawffalsder:  »ad.7,8. 

12  Fel  y  hyddo  ein  meibion 
fel  planwydd  yn  tyfu  yn  eu 
hieuengctid;  an  merched  fel 
conglfaen  nadd,  WTth  gyffelyb- 
rwydd  palas : 

13  Fel  y  hyddo  eîn  celloedd 
yn  Uawn,  yn  trefnu  pob  rhyw 
luniaeth;  a'n  defaid  yn  dwyn 
miloedd  a  myrddiwn  jn  ein 
heolydd : 

14  An  hychaîn  yn  gr^iìon  i 
Mafurio;  heb  na  rhutliro  i 
mewn,  na  myned  allan;  na 
gwaedd  yn  ein  heolydd. 

5  ddwun  Uwythau. 

15  "Gwjai  eu  hyd  y  bobl  y 
mae  felly  iddynt:   gwỳn  eu 

oFs.  33. 12. »  65.  4.  a  146.  5. 


YPsalmyddyn  PSALMAU. 

byd  y  bobl  y  mae  yr  Aeglwydd 
yn  Dduw  iddynt. 

PSALM  CXLV. 

1  Dafydd  yn  moliannu  Duw,  o  henoydd  ei  enw, 
8  ei  ddaioni,  11  ei  frenhiniaeth,  14  ei  rag- 
ddarhodaeth,  17  aH  drugaredd  yn  achuh, 
^Psalm  Dafydd  o  foliant. 
aps.  100,titl. 

DYRCHAFAF  dî,  fy  Nuw, 
O  Frenhìn  ;  a  bendithiaf 
dy  enw  byth  ac  yn  dragy wydd. 

2  Beunydd  yth  fendithiaf; 
a'th  enw  a  folaf  byth  ac  yn 
dragywydd. 

3  ^  Mawr  yw  yr  Aeglwydd,  a 
chanmoladwy  iawn  ;  a'i  fawr- 
edd  sydd  anchwiliadwy, 

b  Ps.  96.  4.      c  Job  5.  9.  a  9. 10. 

4  Cenhedlaeth  wrth  genhedl- 
aeth  a  fawl  dy  weithredoedd, 
ac  a  fynega  dy  gadernid. 

5  Ardderchowgrwydd  gogon- 
iant  dy  fawredd,  a  th  bethau 
rhyfedd,  a  draethaf. 

6  Traethant  hwy  gadernid  dy 
weithredoedd  ofnadwy :  my- 
negaf  finnau  dy  fawredd. 

7  Coffadwriaeth  amlder  dy 
ddaioni  a  draethant ;  a'th  gyf- 
îawnder  a  ddatganant. 

8  ^  Graslawn  a  thrugarog  yw 
yr  Aeglwydd  ;  hwyrfrydig  i 
ddig,  a  mawr  ei  drugaredd. 

<ìExocl.34.6.7.   Num.  14. 18.   Pb.  86.  5, 15. 
a  103.  8. 

9  Daionus  yw  yr  Aeglwydd 
î  bawb :  a' i  drugaredd  sydd  ar 
ei  hoU  weithredoedd. 

144 


moliannu  Diiw. 

10  Dy  holl  weithredoedd  a'th 
glodforant,  O  Arglwydd;  a'th 
saint  a'th  fendithiant. 

11  Dywedant  am  ogoniant  dy 
frenhiniaeth ;  a  thraethant  dy 
gadernid : 

12  I  berî  î  feibion  dynion 
adnabod  ei  gadernid  ef,  a  go- 
goniant  ardderchowgrwydd  ei 
frenhiniaeth. 

13  ^Dy  frenhiniaeth  di  sydd 
frenhiniaeth  ^  dragywyddol  : 
a'th  lywodraeth  a  hery  yn  oes 
oesoedd.    «ps.  146.10.  iTim.1.17. 

2  Heb.  yr  oesoedd  i  gyd. 

14  Yr  Arglwydd  sydd  yn 
cynnal  y  rhai  oU  a  syrthiant, 
ac  ^sydd  yn  codi  pawb  a  ddar- 
ostyngwyd.        ^^^- 146. 8. 

15  ^  Llygaid  pob  peth  a  ddis- 
gwyliant  wrthyt ;  ac  ^  yr  ydwy t 
yn  rhoddi  eu  bwyd  iddynt  yn 
ei  bry d ;    «  ps.  m  27.    ^  ps.  i36.  25. 

16  Gan  agoryd  dy  law,  a 
^  diwallu  pob  peth  byw  d'th 

e Wylly S  da.      ^  digom  ewyllys  poh  peth  hyw. 

17  Cyfiawn  yw  yr  Aeglwydd 
yn  ei  Ìioll  ffyrdd,  a  *  sanctaidd 
yn  ei  hoU  weithredoedd. 

*  Neu,  thrugarogt  neu,  daionus. 

18  '  Agos  yw  yr  Abglwydd 
at  y  rhai  oU  a  alwant  arno,  at 
y  rhai  oU  a  alwant  arno  mewn 
gwirionedd.       *  i^^ut.  4. 7. 

19  Efe  a  wna  ewyllys  y  rhai 
a'i  hofnant :  gwrendy  hefyd  eü 
Uefain,  ac  a'u  hachub  hwynt. 


Y  Psalmydd  yn  addaw  PSALMAU. 

20  Yr  Arglwydd  sydd  yn  cadw 
pawb  a'i  carant  ef ;  ond  yr  lioll 
rai  annuwiol  a  ddifetha  efe. 

21  Traetlia  fy  ngenau  foliant 
yr  Abglwydd:  a  bendithied 
pob  cnawd  ei  enw  sanctaidd 
ef  byth  ac  yn  dragy wydd. 

PSALM  CXLVI. 

1  y  Psalmydd  yn  addunedu  moliant  gwastadol 

1  Dduw :  3  yn  annog  na  hyderer  ar  ddyn. 
5  Buw  yn  unig,  o  herwydd  ei  allu,  clì^  gyf- 
iawnder,  ai  drugaredd,  aH  frenhiniaeth, 
sydd  wiw  hyderu  arno, 

2  1t/rOLWCH  yr  Abglwydd. 
JjIjL  ^Fy  enaid,  mola  dî  yr 

Aeglwydd. 

2  Heb.  Haleluiah.      *  Ps.  103. 1. 

2  ^  Molaf  yr  Abglwydd  yn  fy 
myw:  canaf  i'm  Duw  tra  fydd- 

bPs.104.33. 

3  ^Na  hyderwch  ar  dywys- 
ogion,  nac  ar  fab  dyn,  yr  hwn 
nid  oes  iachawdwriaeth  ynddo. 

cPs.118.  8,9.  Es.  2.22. 

4  ^  Ei  anadl  a  â  allan,  efe  a 
ddychwel  i' w  ddaear  :  y  dydd 
hwnnw  ^  y  derfydd  am  ei  holl 
amcanion  ef.        dps.  104. 29. 

Preg.  12.  7.  Es.  2.  22.      «  Edrych  1  Cor.  2.  6. 

5  ^  Gwỳn  ei  fyd  yr  hwn  y 
mae  Duw  Jacob  yn  gymmorth 
iddo,  sydd  a'i  obaith  yn  yr 
Arglwydd  ei  Dduw  :     '  Jer.  17. 7. 

6  ^  Yr  hwn  a  wnaeth  nefoedd 
a  daear,  y  môr,  a'r  hyn  oU  y 
sydd  ynddynt:  yr  hwn  sydd 
yn  cadw  gwirionedd  yn  dra- 
gywydd:  eGen.1.1. 

145 


moliant  gwastadoL 

7  b  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
barn  i'r  rhai  gorthrymmedig, 
yn  rhoddi  bara  i'r  newynog. 
'^Yr  Arglwydd  sydd  yn  goll- 
wng  y  carcharorion  yn  rhydd. 

h  Pb.  103. 6.      *  Pb.  68.  G.  a  107.  10, 14. 

8  ^Yr  Arglwydd  sydd  yn 
agoryd  llygaid  y  deiUion  :  yr 
Abglwydd  sydd  yn  codi  y 
rhai  a  ddarostyngwyd :  yr  Ar- 
GLWYDD  sydd  yn  hoffi  y  ihai 

CyfiaWn.       k  Matt.  9.  30.   loan  9.  7—32. 
1  Ps.  145. 14.  a  147.  6.   Luc  13. 13. 

9  ""Yr  Arglwydd  sydd  yn 
cadw  y  dîeithriaid :  efe  a  gyn- 
nal  yr  amddifad  a'r  weddw; 
ac  a  ddadymchwel  ffordd  y 
rhai  annuwiol. 

mDeut.lO.  18.   Ps.  68.5. 

10  "  Yr  Arglwydd  a  deymasa 
byth,  sef  dy  Dduw  di,  Síon, 
dros  genhedlaeth  a  chenhedl- 
aeth.   Molwch  yr  Arglwydd. 

n  Exod.  15. 18.   Ps.  10. 16.  a  145.  13. 

PSALM  CXLYII. 

1  r  prophìcyd  yn  annog  i  foliannu  Duw,  am 
ei  ofal  dros  ei  eglioys ;  5  am  ei  allu,  6  a'i 
drugaredd,  7  a'i  ragluniaeth,  12  ai  fendith- 
ion  ar  y  deyrnas  ;  15  a'i  allu  ar  y  rhew  ar 
eira,  a  phob  tyicydd  arall ;  19  ai  ddeddfau 
yn  yr  eghcys. 

MOLWCH  yr  Arglwydd: 
canys  *da  yiv  canu  i'n 
Duw  ni ;  o  herwydd  hyfryd  yiv, 
'ie^  ^  gweddus  y w  mawl. 

•Ps.92.1.  al35.  3.      bpg.33.  i. 

2  Yr  Arglwydd  sydd  yn  ad- 
eiladu  Jerusalem :  'efe  a  gasgl 
wasgaredigion  Israel.  «Deut.30.3. 


Gofal  yr  Arglwydd  PSAL" 

3  ^  Efe  sydd  yn  îachâu  y 
rhaî  briwedîg  o  galon,  ac  yn 
rhwymo  eu  doluriau. 

dPs.51.17.  Es.  57. 15.  a  61. 1. 

4  ®  Y  mae  efe  yn  rhifo  rhifedi 
y  sêr :  geilw  hwynt  oU  wrth  eu 

henWaU.       •EdrychGen.  15.5.   Es.  40.  26. 

5  Mawr  yio  ein  Harglwydd, 
a  mawr  ei  nerth:  aneirif  yw 
ei  ddeall. 

6  ^Yr  Arglwydd  sydd  yn 
dyrchafu  y  rhai  Uariaidd,  gan 
ostwng  y  rhai  annuwiol  hyd 
lawr.  'Ps.146.9. 

7  Cyd-genwch  i'r  Arglwydd 
mewn  dîolchgarwch :  cenwch 
î  n  Duw  â'r  delyn  ; 

8  ^  Yr  hwn  sydd  yn  toi  y  nef- 
oedd  â  chymmylau,  yn  parot- 
tôi  gwlaw  i'r  ddaear,  gan  beri 
iV  gwellt  dyfu  ar  y  mynydd- 
oedd. 

g  Ps.  104. 13, 14. 

9  ^  Efe  sydd  yn  rhoddi  i'r  ani- 
fail  ei  borthiant,  ac  4  gywion 
y  gigfran,  pan  lefant. 

h  Job  38.  41.    Ps.  104.  27, 28.  a  136.  25.  a  145. 15. 
íJob38.41.  Matt.  6.  26. 

10  ^Nid  oes  hyfrydwch  gan- 
ddo  yn  nerth  march:  ac  nid 
ymhoíFa  efe  yn  esgeiriau  gwr. 

kP8. 33.16, 17. 18.  Hos.1.7. 

11  Yr  Arglwydd  sydd  hoff 
ganddo  y  rhai  a'i  hofnant  ef ; 
sef  y  rhai  a  ddisgwyliant  wrth 
ei  drugaredd  ef. 

12  Jerusalem,  mola  di  yr  Ae- 

146 


lAU.  dros  ei  eglroys. 

GLWYDD  :  Sîon,  molianna  dy 
Dduw. 

13  O  herwydd  efe  a  gadarn- 
haodd  farrau  dy  byrth :  efe  a 
fendithiodd  dy  blant  o'th  fewn. 

14  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuth- 
ur  dy  fro  yn  ^heddychol,  ac 
^a'th  ddiwalla  di  â  ""brasder 

gWenÌth.  Heb.  heddwch.      i  Ps.  132. 15. 

mDeut.32.14.  Ps.  81. 16. 

15  Yr  hwn  sydd  yn  anfon  ei 
orchymyn  ar  y  ddaear :  a'i  air 
a  red  yn  dra  buan.  »p8.io7.2o. 

16  Yr  hwn  sydd  yn  rhoddi 
eira  fel  gwlan ;  ac  a  daena  rew 
fel  Uudw. 

17  Yr  hwn  sydd  yn  bwrw  ei 
iâ  fel  tammeidiau :  pwy  a  erys 
gan  ei  oerni  ef  ? 

18  Efe  a  enfyn  ei  air,  ac 
a'u  tawdd  hwynt :  â'ì  wynt 
y  chwỳth  efe,  dv  dyfroedd  a 

lÌfant .  ®  ad.  15.    Edrych  Job  37. 10. 

19  p  Y  mae  efe  yn  mynegi  eî 
eiriau  i  Jacob,  ^eî  ddeddfau 
a'i  farnedigaethau  i  Israel. 

p  Ps.  76. 1.  a  78.  5.  a  103.  7.      ^  Mal.  4.  4. 

20  Ni  wnáeth  efe  felly  âg  un 
genedl ;  ac  nid  adnabuant  eî 
farnedigaethau  ef  Molwch  yr 

ArGL  W  YDD.         Edrych  líhiif.  3. 1, 2. 

PSALM  CXLVIII. 

1  Y  Psalmydd  yn  annog  y  creaduriaid  nefol, 
7  a  daearoly  11  a  rhesymmóly  i  foliannu 
Duw, 

2  1t/rOLWCH  yr  Arglwydd. 
ÌjjL  Molwch  yr  Arglwydd 

2Heb.  Háleluiah, 


Annogaeth  i  bawh  PSAL 

o  r  nefoedd  :  molwch  ef  yn  yr 
uchelderau. 

2  '^Molwch  ef,  eî  hoU  angel- 
îon :  molwch  ef,  ei  hoU  luoedd. 

«Ps.  103.  20,  21. 

3  Molwch  ef,  haul  a  Ueuad: 
I   molwch  ef,  yr  holl  sêr  goleunî. 

4  Molwch  ef,  ^nef  y  nefoedd  ; 
*^a'r  dyfroedd  y  rhaî  ijdych 
oddî  ar  y  nefoedd. 

blBren.  8.27.      cGen.  1.7. 

5  Molant  enw  yr  Abglwydd  : 
o  herwydd  ^efe  a  orchymyn- 

»odd,  a  hwy  a  grëwyd. 
dGen.  1.1,6.  Ps.  33,  6.  9. 

6  ^A  gwnaeth  îddynt  barhâu 
bythyn  dragywydd:  gosododd 
ddeddf,  ac  nis  troseddîr  hî. 

•  Ps.  89. 37.  íì  U9.  90, 91.  Jer.  31.  35,  36.  a  33.  25. 

7  Molwch  yr  Aeglwydd  oV 
ddaear,  y  dreigiau,  a  r  hoU 
ddyfnderau : 

8  Tân,  a  chenllysg;  eîra,  a 
tharth;  gwynt  ystormus,  yn 
gwneuthur  ei  air  ef : 

9  Y  mynyddoedd,  a'r  bryniau 
oll;  y  coed  ffrwythlawn,  a'r 
holl  gedrwydd : 

10  Y  bwystfilod,  a  phob  ani- 
fail;  yr  ymlusgiaid,  ac  adar 
asgellog : 

11  Brenhinoedd  y  ddaear,  aV 
hoU  bobloedd ;  ty wysogion,  a 
hoU  farnwyr  y  byd  : 

12  Gwỳr  ieuaingc,  a  gwyryf- 
on  hefyd  ;  henafgwyr,  a  Uangc- 
iau : 

147 


áAU.  ifoliannu  Duw. 

13  Molant  enw  yr  Arglwydd  : 

0  herwydd  'ei  enw  ef  yn  unig 
sydd  ddyrchaf adwy ;  ei  ar- 
dderchowgrwydd  efsydd  uwch 
law  daear  a  nefoedd. 

'Ps.  8.  1.  Es.  12.4. 

14  ^  Ac  efe  sydd  yn  dyrcliafu 
corn  ei  bobl,  ^  moìiant  ei  holl 
saint ;  sef  meibion  Israel,  pobl 
agos  atto.    Molwch  yr  Ak- 

GLWYDD.        ^  Ps-     10.     ^  Ps.  149.  0. 

PSALM  CXLIX. 

1  Y  propliwyd  yn  annog  î  foliannu  Duio,  am 
ei  gariad  tu  ag  at  yr  eglwys,  5  ac  am  y 
gailu  a  roddes  efe  i'w  eglwys. 

2 1%/rOLWCH  yr  Arglwydd. 

ÌjjL  ^Cenwch  i'r  Aeglwydd 
ganiad  newydd,  a'ì  foliant  ef 
y'nghynnuUeidfa  y  saint. 

2  Heb.  Haìeìmah.       »  Ps.  33.  3. 

2  Llawenhâed  Israel  yn  '^yr 
hwn  a  i  gwnaeth :  gorfoledded 
meibion  Sîon  yn  eu  Brenhin. 

bEdrych  JobSS.lO.  Ps.  100.  3.   Es.  54.  5. 

3  ^Molant  ei  enw  ef  ar  y 
^  dawns :  canant  iddo  ar  dym- 
pan  a  thelyn. 

«Ps.  81.  2.      sNeu,  òM. 

4  O  herwydd  hoflFodd  yr  Ar- 
GLWYDD  ei  bobl :  ^  efe  a  bryd- 
fertha  y  rhai  Uednais  â  iach- 
awdwriaeth.  «iP8.35.27.  eps.mie. 

5  Gorfoledded  y  saint  mewn 
gogoniant:  a  'chanant  ar  eu 
gwelj  an.  'J^b  35. 10. 

6  Bydded  ardderchog/ö?/a/ií 


Moliannu  Duw  PSAI 

Duw  yn  eu  ^genau,  a  ^  cliledd- 
yf  dau-finiog  yn  eu  dwylaw  ; 

4Heb.  ceflr.      «Heb.4. 12.  Dat.  1. 16. 

7  I  wneuthur  dîal  ar  y  cen- 
hedloedd,  a  chosp  ar  y  bobl- 
oedd ; 

8  I  rwymo  eu  brenhînoedd  â 
chadwynau,  a'u  pendefigîon  â 
geíỳnnau  heiyrn ; 

9  I  wneuthur  arnynt  y  farn 
ysgrifenedîg :  *  yr  ardderch- 
owgrwydd  hwn  sydd  i'w  hoU 
saint  ef.  Molwch  yr  Ahglwydd. 

h  Deut.  7. 1, 2.     i  Pb.  148. 14. 

PSALM  CL. 

1  Y  mae  yn  annog  i  fóliannu  Duw,  3  â  pJiób 
math  ar  offer  cerdd, 

'  IY/fOLWCH  yr  Arglwydd. 
jJjl  Molwch  Dduw  yn  ei 

2  Heb.  Balelmah, 
148 


lIAU.  ar  offer  cerdd. 

*  sancteiddrwydd  :  molwch  ef 
yn  fíurfafen  ei  nerth. 

'  gussegr. 

2  ^Molwch  ef  am  eî  gadern- 
îd :  molwch  ef  yn  ol  amlder 
ei  fawredd.  «ps.  145. 5,6. 

3  Molwch  ef  â  Uais  udgorn : 
^  molwch  ef  â  nabl  ac  â  thelyn. 

i>P6.81.2.al49.3. 

4  Molwch  ef  â  thympan  ac  â 

*  dawns  :  molwch  ef  â  thannau 
ac  âg  organ. 

^'Neuyphibell. 

5  Molwch  ef  â  symbalau 
soniarus:  molwch  ef  â  sym- 
balau  llafar. 

6  Pob  perchen  anadl,  molian- 
ned  yr  Arglwydd.  Molwch  yr 
Arglwydd. 


